II 


^' 


■^ 


From  the  Library 

of 
PÁDRAIG  Ó  BROIN 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2010  with  funding  from 

University  of  Toronto 


http://www.archive.org/details/traethodaullenydOOedwa 


^ao^--*^ 


Â^JULo^y^^ 


/<yÍ4{J^ZŸ^ 


TRAETHODAU 


LLENYDDOL. 


GAN 


L.    EDWARDS,    D.D. 


WEEXHAM: 
CYHOEDDEDIG    GAN    T..    IIUGIIES    A'I   FAE,    HEOL   ESTYN. 


CYNNWYSIAD. 


•TcDAr. 

/y  Feddyginiaetli        ...             ...             ...             ...  ...             ...             ...         9 

Ysgoliün  Ielth_vddol  i"r  Cymiy        ...             ...  ...             ...             ...              20 

Athroniaeth  a  Duwinyddiaeth  Coleridgö              ...  ...             ...             ...       32 

ŵllGwynfa        ...             ...             ...             ...  ..             ...              ...               50 

"William  Salesbury     ...             ...             ...            ...  ...             ...             ...       80 

Yr  Eglwys  a'r  Wladwriaeth            ...            ...  ...             ...             ...              93 

Mr.  Johnes,  Syr Thomas  Phillips,  a'r  "  (2«aríeí-/j/ i2.^ü;eifl "  ...*            ...      113 

Yr  Undeb  Efengylaidd      ...             ...             ...  ...             ...              ..             127 

Ysgrifeniadau  ilorgaa  Llwyd                 ...             ...  ...             ...             ...     133 

Barddoniaeth  y  Cymry     ...             ...              .,  ...             ,.             ...             153 

Ŵlr.  Gladstone            ...             ...             ...             ...  ...             ...             ...     167 

Yr  Hen  Brifysgoliona'r  Briíysgol  i  G^'mru  ...  ...             ...            ...            176 

Llyfr  "HanesyFfydd"          ...             ...            ...  ...             ...             ...     190 

Cyfnewidwyr  Hjmuau      ...             ...             ...  ...             ...             ...             198 

"  Yr  Athrawes  0  Ddifrif "       ...             ...             ...  ...             ...             ...     207 

Goethe  217 

Athroniaeth  Kant— Erthygl  L  a  TI ...  ...             ...             ...     240 

Thomas  Charles                 ...            ...            ...  ...             ...             ...             256 

DavidCharlea            ..             ...            ...            ...  ...            ...            ...    281 

Shedd  ar  Hanes  yr  Athrawiaeth     ...             ...  ...             ...             ...             289 

•^  Llyfr  yr  Ymarfer  o  Ddu-R-ioldeb              ...             ...  ...             ...             ...     292 

Hanes  By%vyd  y  Parch.  John  Evans,  LlwyníTortun  ...             ...            ...             310 

Hanes  yr  Eglwys  yn  Geneva    ...             ...             ...  ...             ...            ...     327 

Merched  Cymru                ...            ...            ...  ..             ...            ...            335 


CYNNWYSIAD. 


Yr  Eglwys  RydJ       ...            ...            ...            ...  ...            ...            ...     340 

Y  Cyffrawd        ...            ...            ...             ...  ...             ...             ..'.            345 

Chalmers  ac  Irving    ...             ...             ...             ...  ...             ...             ...     355 

ArnoUl                  ...             ...             ...             ...  ...             ...             ...             364 

Deddf  yr  Yd,  a'r  Weinyddiaeth  Wladül              ...  ...             ...            ...     3GÍ> 

Addysg  yn  Nghymni        ...            ...            ...  ...             ...              ..            374 

Adroddiadau  y  Dirprwywyr                   ...            ...  ...            ...              ..     406 

Maynooth            ...             ...             ...             ...  ...             ...             ...             422 

Paham?  aPhafodd?             ...            ...             ...  ...             ...             ...     43G 

,Adolygiad  Pregethau  y  Diweddar  Barch.  David  Charles,  Caerfyrddin  ...  45S 

Daniel  Rowlands        ...            ...             ...            ...  ...             ...            ...     475 

Homer 492 

Cyhoeddiadau  Cyfnodol  y  Cymry  : — 

Rhan  I.  a  II. — "  Yr  Eurgrawn  Cymraeg  "    ...  ...            ...            ...     505 

RhanlII.  aIV.— "Y  CylchgrawnCymraeg"  ...            ...             ...            548 

Uenyddiaeth  a  Gwyddiant      ...            ...            ...  ...            ,.              ...     586 

Y  Pusiaid  Cymreig            ...             ...             ...  ...             ...             ...             598 

Hhesjmeg    ...            ...            ...            ...            ...  ...            ...             ...     C03 

Addysg  Cyffredinol            ...             ...             ...  ...             ...             ...             618 

Dysgeidiaeth  fel  Cymhwysder  i'r  Weinidogaeth  ...            ...            ...     622 

Shakspere  a'r  C^-mry         ...             ...             ...  ...             ...             ...             629 

Hamilton  a  MiU          ...            ...            ...            ...  ...            ...            ...     636 

Nodiadau  ar  Lvfrau           ...            ...            <..  ...            ...            ...            660 


EHAGYMADEODD. 


Mae  yn  debyg  mai  ycliyclig  a  geir  yn  Ngliymru  y  clyddiaii  liyn  o  gy- 
fifelyb  duedd  i'r  cadfridog  Mahometanaidd  y  dywedir  iddo  losgi  un  o'r 
llyfrgelloedd  goreu  a  cbyflawnaf  yn  yr  boU  fyd  y  pryd  bwnw,  oblegid 
nas  gallasai  fod  dim  da  yn  y  Uyfrau  oedd  ynddi  nad  oedd  eisocs  yn  y 
Coran.  Er  bjTiy  y  mae  yn  rbaid  addef  fod  gradd  o  ragfarn  yn  erbyn 
llenyddiaetb  yn  ffynu  eto  yn  ein  plitb  ;  ac  nid  yw  y  cyfryw  deimlad 
yn  bollol  ddiacbos,  oblegid  y  mae  yn  ffaitb  nas  gellir  ei  gwadu  fod 
llenyddiaetb  yn  rby  fynycb  wedi  bod  yn  elyniaethol  i  grefydd,  ac 
weitbiau  byd  yn  nod  i  bob  moesoldeb.  Ond  nad  yw  byn  yn  bod  o 
angbenrbeidrwydd  sydd  yn  amlwg,  oblegid  y  mae  rbai  o'r  beirdd  a'r 
atbronwyr  enwocaf  wedi  bod  yn  ddynion  gwir  grefyddol ;  ac  o'r  tu 
arall  y  mae  genym  banes  am  dduwinyddion  nad  oes  ammbeuaetb  am 
eu  crefydd  yn  dra  lioff  o  lenyddiaetb,  megis  loan  Aurenau,  ac  Awstin 
0  Hippo.  Y  mae  ol  byny  i'w  weled  ar  eu  bysgrifeniadau  ;  ac  fel  rbeol 
gyffredin  gellir  cymerydyn  ganiataol  am  bob  duwinydd  sydd  yn  medru 
ysgrifenu  yn  dda  ac  yn  ddestlus,  ei  fod  yn  lled  gyfarwydd  à'r  prif 
awduron  llenyddol. 

Yn  mysg  yr  ymdrecbion  a  wnaed  i  gymodi  crefydd  a  llenyddiaetb, 
efallai  nad  oes  un  wedi  bod  yn  f^-y  llwyddiannus  yn  y  blynyddocdd 
diweddaf  na  sefydliad  cyboeddiadau  cyfnodol  i  ymdrin  â  pbynciau 
llenyddol  mewn  ysbryd  cydweddol  âg  egwyddorion  Cristionogaetb. 
Hyn,  dybygid,  oedd  y  bwriad  i  ryw  fesur  wrtb  gychwyn  yr  ben  Qunr- 
tedÿ  Review ;  ac  er  fod  ei  ertbyglau  yn  llai  rbyddfrydig  nag  y  gallesid 
dymuno,  y  mae  yn  sicr  ei  fod  ar  y  cyfan  yn  rhagori  ar  yr  Edinhurijh 
Revíew  mewn  ansawdd  foesol  yn  gystal  ag  mewn  gallu  llenyddol.     Yr 


b  EHAGYMADRODD. 

un  oedcl  amcau  yr  Eclectic  Eei-iew,  gyda'r  gwabaniaoth  fod  ci  dueùd  yu 
fwy  crefyddol ;  ac  yn  y  cylioeddiad  hwn  jt  ymddangosodd  rhai  o  gyf- 
ansoddiadau  goreu  John  Foster  a  Eobert  Hall.  Wedi  hyny  ymddang- 
osodd  cyhoeddiadau  craill  o'r  un  natur,  ac  yn  cu  plitb  y  North  British 
a'r  British  Quarterhj ;  ac  erbyn  hyn  efallai  nad  oes  un  cyhocddiad 
cyfuodol  yn  cynuwys  ertbyglau  mwy  derbyniol  gau  y  rhai  sydd  yn 
hoff  0  leuyddiaeth  ucbel  nag  a  geir  yn  y  North  British.  Yn  ddiweddar 
hefyd  y  mae  ymgais  mwy  egniol  wedi  bod  i  gyfarfod  mewn  ysbryd 
crcfyddol  â  cbwaeth  lenyddol  y  werin,  megis  yn  y  Good  Words,  dan 
olygiad  Dr.  Norman  Maclcod,  a'r  Sunday  Magazine,  dan  olygiad  Dr. 
Gutbi'ie. 

Er  mwyn  gwneuthur  rhywbeth  yn  y  cyfeiriad  hwn  mewn  cylch  Uai 
y  sefydlwyd  y  Traethodydd,  yn  yr  hwn  yr  ymddangosodd  y  rhan  fwyaf 
o'r  Traetbodau  sydd  yu  canlyn.  Er  nad  oedd  yr  ysgrifeuydd  yu  cyf- 
ranogi  o"r  teimlad  hwuw  sydd  yn  cysylltu  oes  y  byd  á'r  iaith  Gymraeg, 
yr  oedd  yn  metbu  darbwyllo  ei  huu  i  gredu  fod  llenyddiaeth  y  Cymry 
wedi  marw  eto,  ac  yr  oedd  rhyw  awydd  angerddol  yn  ei  fynwes  er  yn 
ieuanc  i  wneuthur  hyuy  a  allai  tuag  at  ei  cbadw  yn  fy w  a'i  hymgeleddu. 
Dyma  un  gwahauiaetb  sydd  rbyngddo  â  llawer  a  gyfrifir  yn  noddwyr 
i  iaitb  a  chenedl  y  Cymry.  Siaradant  yn  barchus  am  ein  lleuyddiaeth, 
oud  y  cwbl  ar  y  dybiaeth  ei  bod  yu  awr  yn  lleuyddiaetb  farw.  Dylem 
fod  yn  ddiolcbgar  iddynt  am  eu  teimlad  da,  a'u  parodrwydd  i  am-byd- 
eddu  ein  coffadwriaetb  fel  cenedl ;  ond  dylem  ddaugos  iddyut  hefyd 
nad  ydym  wedi  marw,  nac  yu  bwriadu  marw  yn  fuan,  a  bod  ein  lleu- 
yddiaeth  yn  gryfach  nag  y  bu  erioed  o'r  blaeu. 

Pau  ystyrir  cyfyugder  cin  terfynau  fel  cenedl,  nid  yw  yr  arwyddion 
presennol  yn  ymddangos  mewn  un  modd  yn  anobeithiol.  Y  mae  y 
wlad  yn  aeddfed  i  dderbjTi  llyfi-au  Cymraeg  a  fyddout  yn  meddu  y 
gradd  llciaf  o  deüyngdod,  a  phe  byddai  parodrwydd  cyfatebol  yn  y 
rbai  sydd  yn  alluog  i  ysgrifenu,  byddai  genym  yn  fuau  lenyddiaeth  yn 
yr  hon  y  gallem  ymffrostio.  Wrth  y  rhai  sydd  wedi  rhoddi  eu  ham- 
S3r  i  lafurio  mewn  efrydyddiaethau  Ueuyddol  y  mae  yu  rhaid  i  ni 
ddysgwyl,  gan  mai  nid  mewu  mis,  nac  mewn  blwyddyn,  y  daw  ncb  i 
fedru  ysgrifenu  yn  dda  ar  unrbyw  bwnc.  Gyda  chrefftau  cjŵedin  uid 


RHAGYMADRODD.  7 

oes  neb  yu  dyfocl  yn  feistr  ar  ei  waith  heb  hir  arferiad,  a  gollid  medd- 
wl  gan  hyny,  yn  ol  natur  pethau,  na  ddaw  neb  yn  awdwr  da  heb  lawer 
0  lafur  a  rhagbarotoad. 

Efallai  mai  mewn  barddoniaeth  y  mae  y  ducdd  hon  i  gredu  mewn 
llwyddiant  heb  ddim  llafur  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  fwyaf  cyffredin.  Pe 
byddai  un  yn  myned  i  ysgrifenu  traethawd,  byddai  yn  rhaid  iddo 
lafurio  rhyw  gymaint  i  chwilio  i  mewn  i'r  testun  y  mae  yn  bwriadu 
ysgrifenu  arno  :  ond  gan  fod  barddouiaeth  yn  dwyn  perthynas  yn  fwy 
arbenig  à'r  teimlad,  y  mae  yn  naturiol  i  ddyn  ieuanc  dybied  fod  yr 
holl  ddefnyddiau  anghenrheidiol  ynddo  ef  ei  hun,  heb  ystyried  mai  y 
tán  yn  unig  yw  y  teimlad,  ac  mai  oddiallan  y  mae  yn  rhaid  iddo  gael 
y  tanwydd.  Y  canlyniad  ydyw,  fod  lluaws  o'n  pobl  ieuainc  yn  rhoddi 
eu  bryd  ar  farddoni  fel  y  ffordd  fwyaf  didrafferth  i  gyrhaedd  enwog- 
rwydd,  a  bod  yr  hyn  a  gynnyrchir  ganddynt,  gan  mwyaf,  o  ddiffyg 
tanwydd,  yn  hollol  amddifad  o  dàn  barddonol.  Mae  yn  wir  nad  yw 
llafur  j-n  ddigon  i  gynnyrchu  barddoniaeth  dda ;  ond  heb  lafur  y  mae 
yn  rhwym  o  fod  yn  wael :  ac  os  yw  barddoniaeth  dda  yn  un  o'r  peth- 
au  goreu,  y  mae  yn  sicr,  o  bob  peth  gwael,  nad  oes  dim  yn  waelach 
na  barddoniaeth  wael. 

Ond  yn  ychwanegol  at  lafur,  y  mae  yn  anhebgorol  anghenrheidiol  i 
bawb  a  feddyliant  am  wneuthurgwasanaeth  i  lenyddiaeth  yn  Nghym- 
ru,  eu  bod  yn  benderfynol  i  fyned  ymlaen  trwy  ryw  gymaint  o 
wrthwynebiad,  a  hwnw  weithiau  o  ansawdd  led  adgas,  oblegid  nid  yw 
cenfigenau  wedi  darfod  o'r  byd  eto.  Er  hynj  nid  oes  un  achos  iddynt 
dybied  fod  y  Cymry  yn  waeth  yn  yr  ystyr  yma  na  chenhedloedd  eraill ; 
a  gallant  fod  yn  dawel  yn  y  grediniaeth  na  fydd  eu  cydwladwyr  at  eu 
gilydd  yn  anniolchgar  am  unrhyw  wasanaeth  a  wneir  iddynt.  0  leiaf 
dyma  y  dystiolaeth  y  mae  ysgrifenydd  y  traethodau  hyn  yn  teimlo  ei 
hun  dan  rwymau  i'w  rhoddi  ar  ol  hir  brofiad.  Y  mae  wedi  cyfarfod  â 
rhai  gwrthwynebiadau,  yn  tarddu  gan  mwyaf  o  anwybodaeth  ;  ond  ni 
chafodd  erioed  le  i  feddwl  eu  bod  wedi  gwneuthur  y  niwed  lleiaf  iddo 
mewn  un  ystyr ;  tra  y  mae  y  derbyniad  a  gafodd  ei  ymdrechion  wedi  bod 
yn  mhcll  tu  hwnt  i'w  ddysgwyliad  ;  ac  y  mae  yn  hyfrydwch  nid  bychan 
iddo  weled  fod  cymeradwyacth  uwch,  a  chanmoHaeth  wrcsocach,  wedi 


RHAGYMADRODD. 


eu  rlioddi  i'w  ysgrifeniadau  gan  rai  o  enwadau  eraill,  ac  yn  arbenig 
gan  un  sydd  yn  gwahaniaethu  yn  fawr  oddiwrtho  mewn  barnau  duw- 
inyddol,  na  cban  rai  yn  pcrthyn  i'r  uu  enwad  ag  ef  ei  hun.  Er  ei  fod 
erbyn  hyn  mor  farw  a  nemawr  i'r  hyn  a  ddywedir  am  dano,  pa  un 
bynag  ai  da  ai  drwg,  y  mae  teimlad  o  ddyledswydd  yn  peri  iddo  ddy- 
chwelyd  diolchgarwch  diffuant  am  bob  cefnogaeth  a  dderbyniodd 
oddiwrth  y  beirniaid,  ac  oddiwrth  ei  gydwladwyr  yn  gyffredinol. 

Wrth  gydsynio  i  gyhoeddi  yr  argrafiSad  hwn,  cyfarfyddwyd  â  pheth 
anhawsder  i  beuderfynu  trefu  y  traethodau.  Pe  buasai  yr  awdwr  yn 
gallu  credu  eu  bod  yn  ddigon  pwysig  i'w  hohrhain  yn  fanwl,  er  mwyu 
gweled  pa  gynnydd,  neu  gyfnewidiad  a  geir  yn  y  syniadau,  neu  yn  y 
dull  o  ysgrifenu,  mae  yn  ddiau  mai  y  drefn  amseryddol  a  fuasai  yn 
fwyaf  priodol ;  hyny  ydyw,  eu  hargraffu  yma  yn  yr  un  drefn  ag  yr 
ysgrifenwyd  hwynt.  Ond  yn  abseunoldeb  y  cyfryw  grediniaeth,  nid 
oedd  un  llwj'br  gwell  yn  ymddangos  na  chyhoeddiy  cwbl  heb  un  drefn. 
y  mae  yma  lawer  o  ddiffygion  a  gwallau,  amryw  ond  odid  yn  hanfod 
y  meddyliau,  o  herwydd  esgeulusdra  neu  anallu  yn  yr  a-wdwr  ;  ac  eraill 
o  natur  îs,  yn  tarddu  o  gamargraffiad,  megis  yn  t.d.  132,  lle  y 
ceir  "  ymadroddion  anfarwol  "  yn  lle  "  ymadi'oddion  anfrawdol."  Ond 
hyderir  nad  oes  yma  ddim  i  lygru  moes  na  chwaeth  y  darllenydd ;  ac 
mai  anfynych  y  cyfarfyddir  â  brawddeg  yn  tueddu  i  archolli  teimladau, 
heb  fod  rhyw  ddrwg  moesol  yn  galw  am  hyny  ;  ac  felly  fod  yr  ym- 
adi'oddion  mor  bell o  fod  yn  " anfrawdol"  ag ydynt  o  fod yn  "anfarwol.*' 


TEAETHODAU    LLENYDDOL. 


Y    FEDDYGINIAETH.* 

NiD  ycliydig  yw  rhifedi  y  rliai  hyny  sydd  yn  teimlo'  yn  y  dyddiau  hyu 
fod  rhyw  afìechyd  marwol  wedi  ymaflyd  yn.  y  byd  yr  ydym  yn  byw 
ynddo  ;  ac  nid  Uawer  llai  j-w  rhifedi  y  rhai  sydd  yn  gwTieyd  a  allont, 
mewn  amrywiol  ff}T:dd,  tuag  at  ei  feddj^giuiaethu.  Pe  gofynid  i  ni, 
pa  beth  yw  yr  hynodrwydd  goreu  sydd  yn  perthjTi  i'r  oes  hon  uwchlaw 
yr  oesoedd  o'r  blaen,  nis  gwyddom  pa  fodd  i  ateb  yn  fwy  cywir  na 
thrwy  ddyweyd  ei  bod  mewu  modd  arbenig  yn  oes  y  gweithrediadaii. 
Ni  fu  dyugarwch  mewn  uurhyw  ffiu'f,  pa  un  byuag  ai  mewn  ymdrech 
i  daenu  gwybodaeth  a  moesoldeb,  neu  mewn  tosturi  at  gleifion  a 
thlodion,  erioed  yu  rhau  o  grefyddau  paganaidd  y  byd.  0  grefydd  y 
Bibl  y  tarddodd  pob  sefydliadau  a  threfniadau  at  lesàu  dynolr}-w,  yn 
dymmorol  yn  gystal  ag  yn  ysbrydol.  ünd  oddieithr  yn  mysg  y  Crist- 
ionogion  boreuaf,  mae  jn  ammhëus  a  fu  yr  ysbryd  hwn  mewu  un  oes 
yu  fwy  gweithgar  nag  yw  yn  awr.  Yn  y  dyddiau  hyn,  y  mae  gv,'lad  a 
thref  yn  llawn  berw  a  bywyd  gyda  rhyw  ymdrechiadau  beuuyddiol  i 
wueuthur  daioui.  Y  cymdoithasau  dyngarol  ydynt  bron  yn  aneh-if ; 
a  phob  mis,  ueu  yn  amlach  na  hyny,  dygir  rhyw  gj'unygiad  newydd 
dan  ein  sylw.  Mae  y  byd  wedi  ei  ddadgymalu,  ac  y  mae  yn  agos  i 
bob  dyn  a  dynes  yn  ystyried  eu  bod  hwy  wedi  eu  galw  a'u  haddasu 
i  osod  pob  cymal  yn  ei  le.  Er  y  dj-munem  fod  Uai  o  swti  ac  ymffrost 
yn  cydfyued  á'r  gweithrediadau  hyu,  eto  pell  yd}Tn  oddiwrth  eu 
diystyru.  Oes  dda  yw'r  oes  hon  wedi'r  cwbl.  Y  mae  pethau  mawr  a 
rhyfedd  }-n  cael  eu  gwncuthur  ynddi,  a  phethau  Uawer  mwy  a  rhyfedd' 
ach  i  gael  eu  gwneuthiu'  cyn  iddi  fyned  heibio. 

B  *  O'r  ''Tbaethodydd"  am  1SÖ3. 


10  T    FEDDYGINIAETn. 

Wrtli  focl  arnom  gjTnaint  o  alwadau,  er  y  gallant  focl  i  gyd  o  duedd 
ddaionus,  eto  gan  na  fedrwn  roddi  ein  holl  egni  o  Waid  y  cwbl,  y  mae 
yu  weddus  i  ni  ymofyn  pa  rai  yw  y  goreu,  a  pha  rai  o  ganlyniad 
sydd  yn  haeddu  m-íY'^-af  o  gj'dwcithrcdia-d.  Er  mwyn  cael  atebiad 
cywir  i'r  gofyniad  hwn,  fe  alhii  mai  nid  anaddas  fyddai  rhauu  holl 
ymdi-echiadau  daionus  yr  oes  yn  ddau  ddosbarth  :  yn  gyntaf,  y  rhai 
sydd  yn  amcanu  at  wella  amgylchiadau  dynion;  ac  yn  ail,  y  rhai 
S3'dd  yn  amcanu  at  wella  y  dynion  eu  hunain.  Er  fod  cysylJtiad 
rhwng  y  ddau  ddosbarth  â'u  gilydd,  oblegid  fod  yr  amgylchiadau  yn 
dylauwadu  ar  y  dyniou,  y  mae  yn  ymddangos  i  ui  ar  yr  un  pryd  mai 
y  rhai  olaf  sydd  yn  myncd  at  wraidd  y  drwg,  ac  yn  debyg  o  fod  yn 
fw}-af  effeithiol.  Y  mae  rhai  awdwjT  yn  sylwi  fod  pob  anliawsder 
duwiuyddol,  wi-th-  ei  olrhaiu,  yn  ein  harwaiu  at  ddechreuad  drwg 
moesol :  pa  fodd  bynag  am  hyuy,  mae  yu  ddiau  mai  dyma  ffyuuonell 
pob  auhawsder  ymarferol ;  ac  mai  y  ffordd  fwyaf  llwyddiannus  i  syraud 
'  trueni  dynobyw  yw  eu  gwueyd  yu  well  dyuion. 

Pe  meddyliem,  fel  anghraifft,  am  ryw  ŵr  haeliouus  yn  ceisio  gwueyd 
Ues  i  deulu  o  blaut  auwybodus  a  thlodiou  yn  ei  gymydogaeth,  pafodd 
y  byddai  yn  fwyaf  tebyg  o  gyrhaedd  y  dyben  sydd  ganddo  mewn 
golwg  ?  Pa  uu  ai  trwy  gŵanu  swm  blynyddol  at  eu  cjoiual,  neu 
trwy  eu  rhoddi  hwy  ar  y  ffordd  i  ennill  cyuualiaeth  iddynt  eu  huuaiu? 
Y  mae  pawb  yu  barod  i  ateb  mai  y  llwybr  olaf  yw  y  goreu — y  llwybr 
iddo  ef  wueyd  daioui  i"r  uifer  fwyaf  o  bersouau,  a'r  llwybr  i  ennill  y 
persouau  h}Tiy  i  wneyd  mwyaf  o  ddaioui  iddynt  eu  hunaiu  ac  i  eraill. 
Coder  y  dyn  yu  gyntaf  o  ran  agwedd  ei  feddwl,  dysger  ef  i  fyw  yn 
ddiwyd,  i  ymddwyn  yu  gyfîawu  a  geirwii',  ac  i  ymddibynu  dan  fendith 
Duw  ar  ei  ymdrechiadau  ef  ei  him,  ac  yna  mae  y  dyn  hwnw  yn  dra 
sicr  o  wella  ei  amgylchiadau.  Os  dymunem  weled  }t:  un  egwyddor 
mewn  cylch  helaethach,  edrychwu  am  fynyd  i'r  Iwerddon.  0  ran 
cyfleusderau  naturiol,  mae  y  wlad  hòno  yn  rhagori  ar  Scotland  tu- 
hwnt  i  bob  cymhariaeth.  Pa  fodd  y  mae  cymaint  Uai  o  dlodi  a 
thrueni  yn  Scotland  ?  Y  prif  achos  yn  ddiamuiheu  yw  y  gwahauiaeth 
dirfawr  rhwng  cyflyi'au  moesol  y  trigolion  :  ac  nid  oes  un  gobaith 
rhesymol  am  weled  trueni  yr  Iwerddon  wedi  ei  symud  jnnaith  hyd  nes 
gwneir  y  Gwyddelod  yn  well  dyuion.  Pa  bryd  y  daw  pendefigiou  a 
holl  fawrion  eiu  tepuas  i  gredu  mai  drwg  moesol,  fel  rheol  gyffredin, 
yw  yr  achos  o  bob  di-wg  naturiol  ? 


Y    FEDDYGIMAETH.  11 

Os  yw  ein  hymresymiad  yn  sylfaenedig  ar  wirionedJ,  mae  yn  canlyn 
mai  ycliydig  iawn  sydd  gan  lywodraetliwyr  gwladol,  fel  y  cyfryw,  i'w 
wneuthur  tuag  at  ddiwygio  y  byd ;  oblegid  nid  oes  a  fynont  fel  llyw- 
odraethwyr  ond  âg  amgylchiadau  y  deiliaid.  Moddion  moesol  yn 
benaf  a  fwriadwyd  i  wrthweithio  drygau  moesol ;  ac  y  mae  y  moddion 
hyny  y  tuallan  i  gylch  cyfreithiau  gwladol.  Mae  yn  canlyn  hefyd  mai 
ychydig  a  ddylem  ninnau  ddysgwyl  oddiwrth  seneddwyr,  ac  mai 
ychydig  mewn  cymhariaeth  a  ddylem  ymyryd  a  materion  seneddol. 
Meivn  cymhariaeth,  meddwn,  a  gobeithiwn  na  fydd  i  neb  ein  camddes- 
grifìo,  Mae  yn  ddyledswydd  ar  bawb  i  arfer  pob  hawlfraint  sydd  jo. 
perthyn  iddynt  o  blaid  cyfiawnder  ac  imiondeb,  hyd  yn  nod  jm  y  pethau 
lleiaf.  Yr  h}Ti  sydd  genym  mewn  golwg  yw,  fod  y  lle  blaenaf  yn 
perthyn  i  grefydd  a  moesoldeb  fel  moddion  i  ddiwygio  y  byd.  Dyma 
drefn  y  Nef,  ac  wrth  syrthio  i  mewn  a'r  di-efn  hon  y  bydd  ein  llafur 
ninnau  yn  llwyddiannus.  Os  ydwyt,  ddarlleuydd  hynaws,  fel  yr  ydym 
yn  hyderu  dy  fod,  yn  teimlo  awydd  i  fod  o  ryw  les  yn  dy  djTnmor 
byr,  defnyddia  bob  adeg,  a  gwua  bob  ymgais  i  gael  dy  gyd-ddynion, 
ac  yn  enwedig  cais  yn  gyntaf  oU  am  fod  dy  hun,  yn  well  dyn,  fel  y 
byddo  dy  holl  jnnddygiad  yn  effeithio  yn  ddaionus  ar  eraill.  "  Diwygia 
gartref."  Gwna  ryw  drefn  ar  dy  fynwes  a'th  fywyd.  Ac  oni  fyddai 
yn  well  i  ti  edrycli  tipyn  ar  ol  y  plant  yna  sydd  genyt  yn  ymladd 
a'u  gilydd,  yn  lle  myned  i'r  ysgol,  bob  dydd,  o'r  boreu  dan  nos, 
ond  pau  fyddont  yn  cyduno  i  boeni  rliyw  greadur  direswm,  neu 
ryw  hen  wi'eigan  anífodus  a  fyddo  yn  dygwydd  myned  heibio. 
"  Beth  !  oni  chaf  fi  roddi  fy  mhleidlais  i  anfon  Syr  Eobert  i'r 
senedd  i  wneyd  iawn  drefn  ar  y  dep-nas  ? "  Cei,  anwyl  gyfaül, 
cei ;  a  chroesaw  o'n  rhan  ni.  Dyro  dy  bleidlais  ar  bob  cj'frif. 
Nid  ydjon  ond  crybwj^l  yn  dirion,  er  mwyn  dy  rwystro  i  ddyoddef 
siomedigaetli  rhagllaw,  nad  yw  Syi'  Eobert  a'i  gyd-seneddwyr,  ar  ol 
iddynt  unwaith  gyfarfod  yn  Llundain,  er  dy  holl  ddyhewyd  a'th 
bryder  mewn  perthynas  iddynt,  yn  meddwl  ond  ychydig  am  wneuth- 
ur  daioni  i'r  wlad ;  íe,  am  mai  ychydig  o  ddaioni  a  fedrant  wneuth- 
ur.  Pe  caniateid  eu  bod  oll  yn  amcanu  yn  ddidwyll  at  bob  di- 
wygiad  sydd  o  fewn  eu  cyrhacdd,  ni  fedrant  trwy  rym  cyfreithiau — 
nid  ydym  yn  son  am  yr  hyn  a  ddylent  ei  wneyd  trwy  foddion 
eraill — oud  trwy  rj-m  cyfrcithiau  ni  fedrant  wncyd  cymaint  o  les 
ag  a  fedri  di  ei  wneyd  lieb  fyned  hanner  cant  o  latheni  oddiwrth 
ddrws  dy  dỳ. 


12  T   FEDDYGIiriAETH. 

I'r  dyben  o  cTcT;\'3'n  jt  ymLoliatT  ymlaen  yn  f^y  manj'laicTcT,  ni  a 

gymenTn  rai  o'r  prif  gynlluuiau  y  cTadleuir  di-ostynt  y  dycTcTiau  Ijyn  fel 

modcTion  i  ddiwygio  y  byd.     Ac  yn  gyntaf,  gadewcli  i  ni  fwTw  goiwg 

ar  y  cyffrawd  o  biaid  diwygiad  seneddoi.     Fod  gan  bob  dyn  mewn 

oedi'an  a  synwyr  bawi  i  bleicTleisio  jn  newisiacT  y  senedcTwyr,  os  na 

fydd  wecTi  colli  yr  bawi  bòno  trwy  droseddu  cyfi-aitli  y  tir,  sycTd  yn  ym- 

ddangos  i  ni  yn  ddywediad  iled  resymol.      Pa  un  a  fyddai  yn  ddoeth 

ac  yn  ddiogel  i  ganiatäu  byn  ar  unwaitli  i  bawb  sydd  bwnc  arail.  OncT 

diau  y  cTylid  estyn  y  fi*aint  lion  yn  ddioed  i  bob  penteulu. '   Yr  ydym 

yn  dadieu  dros  hyn  fel  mater  o  gyfiawnder  ;  obiegid  nid  yw  gwaith  un 

dosbarth  yn  gwneyd  cyfi'eitliiau  i  orfodi  y  ilcill  j'n  ddim  amgen  na 

darn  o  'weddillion  caethwasanaeth.     Gwir,  y  gall  pawb  feddiannu  yr 

hawl  os  ilwyddant  yn  eu  hamgyichiadau  tymmorol ;  oncT  yn  yr  un  modd 

dichon  i  gaethweision  ennill  eu  rhyddid  trwy  ddiwydi-w^-dd  yn  America. 

Pan  y  mae  y  tlocTion  fel  hyn  yn  cael  eu  cau  ailan  fei  cTobbarth  gwasaidd, 

pa  ryfedd  fod  cyfoeth-addoliaeth  mor  gyfEredin  yn  Mrydain  ?     Er  laj'ny 

pe  byddai  yr  amcan  hwn  wedi  ei  gyrhaedd,  nis  gaiiwn  ucTywedyd  y  dys- 

gwyliem  i  ies  ma-wr  ddcillio  oddiwrtho.     Pan  ystjTÌom  an-wj'bodaeth 

ac  anfoesoldeb  y  rhan  fwyaf  o  drigolion  y  deyrnas,  mae  yn  anhawdd 

genym  feddwl  eu  bod  yn  ailuog  i  ffurfio  barn  gywir  ar  unrhyw  b"wnc 

o  bwys,  nac  yn  meddu  egwydcTor  i  -weitliredu  yn  gydw^-bodol  ya.  ol  y 

farn  sydd  ganddynt.      Os  oes  eisieu  anglu'aifft,  ediycher  i  Ffrainc. 

Mae  y  senedd  bresennol  yn  y  wlad  hòno,  er  ei  dewis  trwy  rydd-etholiad 

cyffredinol,  wedi  gwneyd  m^wy  yn  erbyn  rhyddid  crefyddol  a  gwiadol 

nag  a  -wnaeth  Louis  Philippe  yn  ystod  ei  holl  de^Tnaiiad.     ìsla.e  yn 

wir  fod  y  bobl  yn  y  wiad  iion  yn  fwy  egwj-ddorol  nag  -ai  Ffrainc  :  ond 

nid  cymaint  ag  y  mae  llawer  yn  dybied.     Fei  un  prawf  alian  o  iawer, 

imeddylier  am  y  newycTcTiacTuron  sycTcT  yn  fwyaf  poblogfàdcT ;  y  "Times'' 

jgan  y  dosbarth  arianog,  a'r  "  Weeldy  Dispatch  "  gan  y  v\erin — y  ddau 

[newydcTiacTm'  mwyaf  diegwyddor  sydd  mewn  bod.      Pihaid  addef  fod 

yr  angliraifft  yma  yn  profì  ar  un  llaw  nad  yw  y  cyfoethogion  yn 

rhagori  ar  y  werin ;  ond  y  mae  yn  profi  ar  y  liaw  arail  nad  jw  y 

werin  yn  rhagori  ar  y  cyfoethogion ;  ac  nad  oes  nemawr  o  les  i  ddys- 

gwyl  oddiwrth  ddiwygiad  seneddol  heb  ddiwygiad  moesol.     Mae  y 

werin,  gyda  golwg  ar  yr  achos  hwn,  yn  ymddangos  i  ni  yn  debyg  i 

ŵr  ieuanc  wefTi   ei  gyflwyno  i  ofai  ymdclu-iecTolwr,   yr  hwn  yn  lle 

iawn  gyflawni  yr  ymdcTiried  a  roddwyd  iddo,    sydd  wecTi  ei  adaei  i 

dyfu  i  îyaj  yn  anwybodus  ac  anwaraidd,  ac  wedi  gwastraffu  yr  hoU 


T    FEDDYÜINIAETH.  13 

fecldiannau.  Mae  y  gẁr  ieuanc,  o  heiTvydd  esgeulusdod  yr  ymddir- 
iedolwr,  yn  amddifad  o  bob  cymh-wj'sder  i  iawn  ddefnyddio  ei  fedd- 
iannau  :  ond  nid  yw  liyn  yn  ddigon  o  rcsmu  dros  eu  hattal  oddi- 
wrtho.  Y  mae  cyfiawnder  yn  rhwymo  yr  ymddiriedolwr  i  adferu  pob 
ffniing.  Er  hyny  ei  ddyledsw^'dd  benaf  a  blaenaf  yw  rhoddi  i'r  gŵr 
ieuanc  bob  hyfforddiant  anghenrheidiol  i'w  gjTohwyso  i  wncyd  iawn 
ddefnydd  o'i  feddiannau.  Yr  un  modd,  y  mae  pob  etholwr  yn  Mryd- 
ain  dan  rwymau  hyd  y  gallo  i  fynu  yr  un  hawlfi-aint  i'w  holl  gyà- 
ddeihaid  :  ond  ar  yr  un  pryd,  ac  j-mhell  uwchlaw  pob  pcth  arall, 
dylai  lafurio  i  eangu  ac  unioni  eu  golygiadau,  fel  yr  arferont  eu 
dylanwad  o  blaid  cyfiawnder.  Mor  bell  ag  y  mae  um^hyw  ddiwygiad 
i'w  ddysgwyl  yn  y  llwybr  hwn,  mae  yn  rhaid  ymgeisio  ato  trwy  ddi- 
wygio  y  bobL  Ond  yn  y  diwedd,  dymunem  ddwyn  ar  gof  yr  hyn  a 
ddywedwyd  yn  barod,  pe  b'ai  holl  ddeiliaid  Prydain  yn  etholwyr,  a'r 
etholwjT  hyny  yn  pleidio  y  gwirionedd,  a  dim  ond  y  gAymonedd, 
bj'ddai  jTi  rhaid  iddynt  chwilio  am  ryw  foddion  i  wneyd  trefn  ar  y 
byd  heblaw  trwy  gyfrwng  cyfreithiau  seneddol. 

Y  mae  nifer  mawr  o  ysgrifenwyr  yn  gosod  allan  mai  lliosogrw;j'dd  y 
boblogaeth  yw  y  prif  achos  o  bob  trueni  yn  y  deyrnas  hon,  ac  mai 
ymfudiad  i  America  neu  Australia  yw  yr  unig  feddj-giniaeth.  Y  mae 
rhyw  gymaint  o  wiriouedd  yn  hyn  eto.  Pan  fyddo  y  gofyn  am  un- 
rhyw  beth  yn  fwy  na'r  modd  i  ateb,  yr  effaith  fydd  drudaniaeth.  Y 
mae  hyn  yn  effeithio  yu  ol  drachefn  i  gjTinjTchu  mwy  o'r  nw^ddau 
hyny  y  mae  galwad  am  danynt,  nes  y  bydd  y  ddwy  ochr  yn  fuan  yn 
gydb-n-ys.  Ond  nid  yw  hyn  mor  alluadwy  gyda  golwg  ar  dir;  a'r  can- 
lyniad  ydyw,  nad  oes  dim  tebyg  i  gyfartaledd  rhwng  nifer  y  tyddynod  ya 
y  deyrnas  hon  a'r  galwadau  am  danynt.  Ond  y  mae  ffeithiau  gwrth- 
wynebol  yr  ochr  arall  jm  deilwng  o  ystjTÌaeth.  Y  mae  Mr.  Macauley 
yn  profi  fod  pob  graddau  yn  Mrydain  yn  byw  yn  fwy  cysurus  o  lawer 
yn  awr  nag  oeddynt  oddeutu  dau  can'  mlyuedd  yn  ol.  Drachefu,  y  mae 
rhai  gwledydd  yn  yr  oes  hon  yn  llai  poblog  nag  oeddynt  yn  yr  hen 
amser,  ond  yn  llawer  mwy  truenus.  Mae  hyn  yn  dangos  fod  anghen 
am  r}-w  feddyginiaeth  heblaw  ymfudiad.  Dylid  cofio  hefyd,  er  nas 
gellir  helaethu  hyd  a  lled  y  tir,  fod  modd  ei  ddwj-n  i  gynnyrchu  cy- 
maint  arall  yn  hawdd ;  fod  gwaith  i'w  gael  hefyd  heblaw  trin  y  ddaear  . 
ac  y  gellir  cael  ymborth  ychwanegol  o  wledydd  pellenig.  Yr  ydym  yn 
crj'bwyll  hyn,  nid  yn  hollol  i  wrthwynebu,  ond  i  gj'medroli  y  rhai 
sydd  yn  cw^no  o  herwydd  lliosogrwydd  poblogaeth :  ac  yr  yàym  yu 


14  Y    FEDDYGINIAETn. 

credu,  mor  bell  ag  y  mae  gwiriouedd  yn  y  gosodiad,  mai  y  feddygin- 
aeth  oreu  yw  crefydd  a  moesoldeb.  Pe  b'ai  ieueuctyd  ciu  gwlad  yn 
teimlo  fol  y  dylent,  hwy  a  ofalent  am  ddarpariaeth  ar  gyfer  eu  teulu- 
oedd  cyn  mjTied  i'r  cyflwr  priodasol ;  a  phe  b'ai  pawb  fel  hyn  yn 
ddynion  yst}T.-iol  a  darbodus,  uid  ydym  yu  deall  y  byddai  uemawr  o 
berygl  uac  achos  cwyuo  o  herwydd  lliosogr^rydd  y  trigolion. 

Nid  oes  neb  wedi  ysgrifeuu  yn  fwy  grymus  ar  ansawdd  a  helyut  yx 

amser  prescnnol  na  Thomas  Carlyle.     Cawr  o  ddyn  yw  Carlyle ;  a 

phan  y  mae  yn  cyfeirio  ei  amcan  i  wrthwyncbu  drwg  moesol,  y  mae 

bron  bob  amser  yn  taraw  yr  hoel  ar  ei  phen.     Hyfrydwch  g^virion- 

eddol  yw  edrych  arno,  á'i  bastynffon  anferthol,  yn  ciiro  i  lawr  ddelwau 

twyllodi-us  }-r  oes,  ac  yn  eu  mahirio  jti  gyrbibiou  m;'m.     Llwyddiant 

iddo  i  ddynoethi  pob  peth  gau,  pa  un  byuag  ai  gau  fawredd  ac  awdur- 

dod,  ai  gau  dosturi  a  haelioui,  ai  gau  wybodaeth  a  dysgeidiaeth,  ai 

gau  grefyddoh-ft-ydd.      Ond  pan  y  mae  yn  myned  i  geisio  gwella  am- 

gylchiadau  allauol  y  deyrnas,  y  mae  yn  siarad  fel  dyn  arall,  os  nad 

yn  ffolach  ua'r  cjŵedin.     Ni  fu  dim  erioed  yn  fwy  gau  ua'r  hyn  y 

mae  efe  ei  hun  yn  ei  osod  i  f}Tiy  yn  lle  y  gwrthddrychau  gau  eraill  y 

bu  mor  egniol  jti  ceisio  eu  dinystrio.      Nid  oes  gobaith  am  y  dejTuas 

hon,  medd  efe,  ues  y  codir  rhyw  arwr,  rhyw  ail  Cromwell,  i  lywodr- 

aethu ;  jr  hwn  sydd  i  gael  ei  ddewis,  uid  gan  y  bobl  ua  chan  y  senedd, 

ond  gau  y  fi-enines ;  ac  i  gael  pob  awdm'dod  i  roddi  gwaith  i  bawb,  ac 

i  wneyd  i  bawb  weithio,  ac  i'w  saethu  os  na  wuant.    Oni  buasai  fod  y 

cynlhm  hwn  wedi  dyfod  oddiwrth  y  fath  ddyn  a  Carlyle,  ui  fuasai  yn 

haeddu  myuyd  o  sylw.     Nid  yw  yn  ddim  amgeu  ua'r  hen  drefu  un- 

benaethol  ddigjTnysg,  yr  hon  sydd  wedi  ei  phrofi  lawer  gwaith,  ac 

wedi  methu — gyda  hyu  o  wahauiaeth,  fod  y  rhai  a  weithiaut  eu  ffordd 

i  ddyrchafiad  trwy  eu  galluoedd  eu  hunain,  fel  y  gwnaeth  Cromwell  a 

Napoleou,  yn  debycach  o  fod  yn  ddynion  gwLr  fawr  ua'r  rhai  a  ddewisid 

yn  ol  cynllun  Carlyle.     Ond  pe  ceid  y  cyfryw  ddj-n,  a  phe  gosodid  ef 

yn  ei  swydd,  y  mae  hanesiaeth  yn  dangos  fod  y  daioni  a  wueir  gan  y 

llywodraeth^\-yr  goreu,  trwy  rym  cyû'aith,  yu  darfcd  gyda'r  llywodr- 

aethwyr  hyuy.     Nid  yw  ond  daioni  gau.     Nid  oes  iddo  wreiddyn  yn 

hanfod  a  theimlad  y  genedl.  Yn  ebrwydd  ar  ol  marwolaeth  Cromwell, 

aeth  y  deyrnas  hou  yn  fwy  drygionus  uag  y  buasai  erioed  o'r  blaen. 

Yr  oll  a  ddichon  y  lly^-odraethwyr  galluocaf  ei  wneuthur  trwy  rym 

cj-freithiau  gwladol  yw  codi  argae  i  rwystro  y  drwg  i  dori  allau,  ae 

nid  dyhysbyddu  y  tü'.     Ni  welir  gwelliant  mewn  im  wlad  oud  yn 


Y    FEDL.VC-^'IAETH.  15 

unig  i'r  graddau  y  byddo  y  bobl  yu  penderfyuu  gwella  eu  linnfiin  ;  ac 
y  mae  }-ii  rhaid  eu  cael  i  byuy  trwy  eu  begwyddori,  ac  nid  trwy  eu 
gorfodi. 

Gryda  pbob  parcb  i  Carlyle,  nis  gallwu  beidio  meddwl  fod  ei  olygiadau 
am  ansawdd  gwir  fawredd  yn  dra  anmberffaitb.  Er  cymaint  a  ys- 
grifenwyd  gauddo  yu  erbyu  ymddaugosiadau,  nid  oes  neb  wedi  talu 
mwy  0  warogaetb  i  fawredd  ymddangosiadol.  Y  dyu  mawr  yn  ol  ei 
farn  ef,  yw  y  dyn  a  fyddo  yn  tynu  mwyaf  o  sylw,  ac  yn  ennill  rnwyaf 
o  ddylanwad  ar  feddyliau  dynion,  betb  byuag  fyddo  y  moddion  a 
arferir  gauddo  i  gyrbaedd  y  dylanwad  bwnw.  Ein  cred  niunau  ydyw, 
nad  oes  dim  gwir  fawredd  beb  wiriouedd,  ac  nad  oes  dim  g«'h-ionedd 
ar  wabau  oddiwitb  ddaioni.  Y  mawredd  penaf  ar  ddyu  yw  mawredd 
moesol.  Yu  yr  yst^T  yma,  y  mae  lluoedd,  a  aetbant  trwy  y  byd  mor 
ddystaw  ag  y  gallent,  yu  sefyll  yn  uwcb  na'r  gwroniaid  enwoeafy 
mae  sou  am  danynt  ar  dudalenau  banesyddiaetb.  Edi-ycbwcb  ar  y 
gwragedd  tyner  a  gwylaidd,  y  rbai,  beb  feddwl  eu  bod  ya  gwneutbur 
dim  oedd  yn  wertb  ei  gofnodi,  a  ddyoddefasant  fertbyrdod  di'os  eu 
crefydd.  Dyma  olygfa  ddigon  arddunawl  i  wneyd  i  angeliou  ryfeddu. 
Mewn  cymbariaetb  i  byn,  betb  ocdd  Napoleon  yu  St.  Helena,  yn 
treulio  ei  amser  i  rwgnacb  o  eisieu  gwell  ymgeledd  ?  Sâl  yu  wir,  a 
jsalw  befyd  i'r  eitbaf.  l'r  ydym  wedi  llwyr  flino  ar  y  son  am  Gigydd- 
lion  ar  eu  gorseddfeinciau.  Mae  yn  bryd  bellacb  i  ni  roddi  niwy  o 
barcb  i'r  rbai  byny  nad  oedd  y  byd  yn  deilwng  o  bonynt.  Ac  byd  yn 
nod  pe  cyfyngem  ein  sylw  at  fawredd  dealldwriaetbol,  a  daioni  amser- 
ol,  cawn  fod  y  dynion  a  wuaetbant  fwyaf  o  les  i'r  byd  yn  y  fifordd  bon 
wedi  bod  gan  mwyaf  yn  guddiedig,  os  uad  yu  ddirmygedig.  Eboddir 
canmoliaetb  ucbel  i  Syr  Eobert  Peel,  ac  nid  mwy  nag  a  baeddai,  am 
y  gwasanaetb  a  wuaeth  i  Fasnacb  Eydd.  Ond  y  cwbl  a  wnaetli  Syr 
Eobert  Peel  oedd  ymollwng  i  nofio  gyda'r  ffrv,'d,  yr  lion  oedd  wedi 
tarddu  draw,  heb  neb  bron  yn  sylwi  arni,  yu  meddwl  Adam  Smitb. 
Nid  neb  o  lywodraethwyr  Prydain  a  fu  yn  oíferyn  i  ddwyn  oddiam- 
gylch  y  chwj'ldroad  a  acblysurwyd  gan  yr  ager-beiriaut,  yr  hwn  sydd 
wedi  rboddi  gwedd  arall  ar  y  byd  allanol ;  namyn  James  Watt,  un  o'r 
bobl  gyffredin  yn  Scotland.  Y  mae  ein  llywodi-aetbwyr  yn  awr  yn  buni 
hawl  i  gryn  glod  oblegid  eu  parodi'wydd  i  gyfranu  addysg  i'r  tlodion  : 
ond  yr  oedd  llíaws  o  bersonau  angbyhoedd  yu  llafurio  gyda'r  acbos 
hwn,  ac  wedi  cyflwyno  eu  heneidiau  at  y  gwaith,  cyn  iddynt  hwy  agor 
eu  llygaid.    Yn  raddol,  ac  nid  heb  lawcr  o  rwystrau  yn  gyfiEredin,  y 


16  y   FEÜDyGINlAHTn. 

mae  prif  gyrnwj'naswjT  y  bycl  yu  dyfotT  yn  atlnaLydclus,  ac  yn  cnnill 
eu  ffordd  i  aurhydcdd.  A  phc  buasent  yn  cael  cu  liaduabod  yn  gyut, 
ac  yn  derbyn  dyrchafiad  yn  fwy  prydlawn,  ni  buasent  yn  medru  llyw- 
odraethu  tejTuasoedd,  mwy  nag  y  mae  llywüdraethwjT  yii  alhiog  i 
ddiwygio  y  genedl. 

Y  mae  amryw,  drachefn,  o'n  cydwladwyr  yn  barnu  mai  drwg  y 
drygau  jni  y  whxd  hon,  yw  yr  undeb  rhwng  jt  eglwys  a'r  wladwriaeth, 
ae  mai  yr  imig  feddygiuiacth  wrth  reswm  yw  dadgysylltiad.  Nid  oes 
gcmj-m  ryw  lawer  i'w  ddywedyd  yn  erbyn  y  faru  hon  ychwaith.  Er 
nad  ydym  eto  wedi  gweled  neb  o  honynt  yn  rhoddi  eglurhad  boddlonol 
ar  y  berthynas  a  ddylai  fod  rhwug  gwlach^TÌaeth  a  chrefydd,  nid  ydjra 
yn  teimlo  y  duedd  leiaf  i  ammheu  natl  cyfiawnder  â  phawb,  a  bendith 
i'r  Eglwys  Esgobaethol  ei  hun,  fyddai  gadael  tejTuas  y  Gwaredwr  i 
fyned  ymlaen  yn  hollol  ar  yr  egwyddor  wirfoddol :  a  dywedwn  hefyd 
yn  ddiÜoesgni,  o'r  holl  ymdrechiadau  sydd  o  duedd  wlad^TÌaethol, 
mai  hwn  yw  y  mwyaf  teilwng  o  gefnogaeth.  Na  thybier  gan  hjny 
ein  bod  am  wrthwynebu  y  rhái  sydd  yn  dadleu  dros  ddadgysylltu  yr 
eglwA's  oddiwi'th  y  wladwriaeth.  Er  hyny  dylem  ofalu  na  fyddom  yn 
rhoddi  gormod  o  bwys  ar  y  mater  hwn  eto.  Dichon,  pe  dattodid  yr 
undeb  rhwng  yr  eglwys  a'r  wladwi-iaeth,  na  effeithiai  hyny  ond  llai 
nag  y  mae  llawer  yn  feddwl  tuag  at  wella  ansawdd  grefyddol  y  genedl. 
Yr  oedd  crefydd  wedi  ei  llygru  cyn  ei  chysylltu  â'r  wlad^TÌaeth  yn 
amser  Cystenin,  onidê  ni  buasai  yr  eghyj's  yn  cydsynio  i  dderbyn 
cynnaliaeth  oddiwrth  y  llywodraeth.  Ac  am  y  gwledydd  hyny  lle  y 
maeut  wedi  eu  dadgysj'ljtu,  nid  ydjTu  yu  cael  eu  bod  yu  rhagori  llawer 
ar  Loegr. 

Nid  ydym  yn  dewis  fod  un  gradd  o  amwysedd  yn  ein  sylwadau  ar  y 
pwnc  hwn.  Ein  syniad  yn  ddidwyll  yd}TV,  fod  y  rhai  sydd  yn  llafurio 
0  blaid  dadg}'sylltiad  yn  debyg  o  wneuthur  lles  :  ac  nid  ydym  am 
roddi  yr  amnaid  lleiaf  o  ddiystyrwch  ar  eu  gweithrediadau.  Ond 
dymuuem  iddynt  hwythau  beidio  diystjTu  Ymneillduwyr  cydwybodol 
sydd  }Ti  methu  cydfjmed  a  hwy  yn  eu  holl  gynlluuiau.  Y  mae  eu 
.  clywed  yn  iselu  y  cyfryw  ddyuiou  a  Mr.  James,  o  Birmingham,  yn 
annyoddefol :  oblegid  dynion  o'r  fath  yma  wedi'r  cwbl  sydd  yn  llafurio 
yn  fwyaf  effeithiol,  nid  yn  unig  i  ddiwygio  y  byd,  ond  i  daenu  Ym- 
neillduaeth.  Pe  b'ai  hoU  weinidogion  yr  Ymneillduwyr  o  bob  enwad 
mor  Ilafurus  a  Mr.  James,  buan  y  darfyddai  am  yr  uudeb  rhwng  yr 
egh^ys  a'r  wUílwriaeih.   Yr  ydym  ni  yn  credu  fod  yr  undeb  hwn  mor 


Y    FEDDYGEnTAETH.  17 

groGS  i  grefycld,  fel  mai  llafurio  o  Llaid  gwir  grefydd  ydyw  y  Uwj'br 
sicraf  i'w  ddiuystrio.  Pau  Iwyddodd  egwyddoriou  efengylaidd  jni  Scot- 
laud  nes  euuill  y  mwyafrif,  gorfu  aruyut  di'oi  eu  cefuaU  ar  }t:  Eglwj-s 
iWladol,  bodd  ueu  anfodd.  Y  niae  bywyd  o  bob  math,  pa  uu  ai  bywyd 
lefeugylaidd  ai  bywyd  Puseyaidd,  yn  gwrthryfela  ya.  erbyu  llyffetheiriau. 
Pa  fodd  bjTaag,  gall  yr  Eglwyswyr  a  ninnaü  ddyfod  i  gytundeb  ar  y 
penderfyniad  a  ganlyn.  Y  maent  liwy  yn  barnu  mai  crefydd  mewn 
cysylltiad  a'r  wladwriaeth  sydd  oreu ;  yr  ydjTu  ninnau  yn  baruu  jti 
wahanol.  ISÎi  ddylid  dysgwjd  i'r  naül  ochr  na'r  llall  wadu  na  chuddio 
eu  barn  ar  hyn,  nac  ar  un  mater  arall.  Ond  gadewch  i  ni  ei  gymeryd 
yu  Irif  ddyben  i  lafurio,  yn  Eglwyswyr  ac  Ymneillduwyr,  i  daenu 
^egwyddorion  y  Bibl,  nes  y  byddo  y  cyffrediaoLrwydd  o  drigolion  ein 
gwkd  yn  dd}-niou  duwiol.  Yua,  os  bydd  jr  undeb  yu  hanfodi  hyd 
hyny,  ac  os  dichon  i'r  Egl^\^'s  fyued  ymlaen  wedi  hyuy  mewn  cysylltiad 
â'r  wladwriaeth,  bydd  liyny  yn  rheswm  cryf  i  broíì  fod  yr  undeb  yn 
ysgrythyrol.  Fe  allai  y  gwTi-thddadleuir,  nad  ydym  yn  awr  ar  dh:  teg 
i  ymdrechn  o  blaid  gwir  grefydd,  oblegid  fod  yr  undeb  rhwug  yr  eglwys 
a'r  wladwriaeth  yn  rhwystro  y  gwirionedd  i  Iwyddo.  Beth  !  ai  hyd 
yna  y  mae  eich  hyder  yn  nerth  eich  egwyddorion  yn  cyrhaedd.  Yr 
oeddem  ninnau  yn  arfer  meddwl,  ac  nis  gallwn  beidio  meddwl  eto, 
fod  gwirionedd  Duw  yn  anorchfygol.  Beth  bynag  fyddo  cyfreithiau 
dynol,  Uwj'ddo  wna  gwirionedd  heb  eu  c^-mhorth,  a  llwyddo  wna 
gwirionedd  jr  un  modd  er  gwacthaf  eu  gwrthwjTiebiad. 

Cyn  y  bydd  eia  meddwl  ar  y  mater  hwu  yu  berffaith  eglur,  mae  yn 
anglienrlieidiol  i  ni  wneyd  un  sylw  ychwanegol.  Gyda  golwg  ar  y 
dadgysylltiad,  a  diwygiadau  gwladol  eraill,  cyduabyddwn  yn  ewyllys- 
gar  na  welir  yi'  amcanion  hyn  wedi  eu  cyflawni,  heb  i  ryw  bersonau 
addas  ymgj-flwyno  yn  bur  IIwjt:  at  y  gwaith.  Mae  yn  rhaid  i  rywrai 
roddi  eu  hamser  a'u  hegni  at  hyn,  fel  y  mae  yn  rhaid  i  ryw  ddosbeirth 
fod  3'n  amaethwjT,  yn  feddygon,  yn  gyfreithwyr,  ac  yn  forwyr.  Dylai 
j)au-h  ymcstyn  at  feddu  cymaint  o  wybodaeth  am  elfenau  amaethydd- 
iaetli,  meddygiaeth,  y  gyfraith,  a  daearyddiaeth  ag  a  allont  gyrhaeddyd 
heb  esgeuluso  dyledswyddau  eraül.  Ond  d^dai  rhyw  nifer  ymroddi  i 
gymeryd  y  gwybodaethau  hyn  yn  destunau  eii  hefrydiaeth  mewn  modd 
mwy  neillduol.  Felly  dylai  fmch  roddi  eu  Ilais  a'u  gwasanaeth,  pan 
fyddo  galwad,  i  bleidio  rhyddid  ac  iawnderau  gwladol :  ond  y  mae  yn 
weddus  ac  yn  anghenrheidiol  i  rai  eu  cymeryd  fel  eu  prif  orchwylion 
tymmorol.     Er  hyny,  cofier  o  hyd  mai  gorchwylion  tjTnmorol  ydynt. 


18  Y   FEDDYGINIAETH. 

Yn  nghanol  jt  liel}Tit  yn  cu  cylch,  nac  esgeuluser  y  mater  mwyaf. 
Wrth  cldyweclyd  hyn,  nid  ydym  ond  rhoddi  yr  un  gocheliad  ar  achos- 
ion  gwladwriaethol  ag  ydym  yn  ei  roddi  ar  bob  achos  daearol  arall. 
Fel  y  dywedem  wi-th  yv  amaethwr  am  ofalu  na  fyddo  ei  fryd  yn  rhedeg 
jTi  ormodol  ar  ei  alwedigaeth  fydol,  mae  yr  un  cynghor  yn  addas  i'w 
roddi  i'r  diwj'giwr  gwladol.  A  thrachefn,  os  yw  yn  iawn  i  rai 
gyflwjTio  eu  hunain  i  ddwyn  oddiamgylch  welliant  amserol,  ni  ddylid 
beio  ar  eraill  a  fyddo  yn  dewis  cyflwyno  eu  holl  enaid  at  welliant 
ysbrydol  a  thragywyddol  eu  cyd-ddynion.  I'r  gwrthwyneb,  mewn 
cymhariaeth  i'r  dyben  hwn,  mae  pob  dyben  arall  yn  diflanu  o'r  golwg. 
Y  feddyginiaeth  fawr  yn  nghyfrif  eraill  yn  y  dyddiau  hyn  y w  addysg 
fydol.  Yma  eto,  nid  ydym  yn  dewis  darostwng  y  naill  er  mwyn  d}T:ch- 
afu  y  llall.  Y  mae  addysg,  íe,  addysg  fydol,  yn  dda  dros  ben  yu  ei  le 
ei  hun.  Yn  erbyn  jTnorph^^^'s  arno  fel  moddion  digonol  i  wella'r  byd 
yr  yàjm  ju  siarad.  Gellid  tybied  fod  rhai  o  ysgrifenw^T  a  senedd^vyr 
Lloegr  yn  barnu  y  byddai  y  milflwyddiant  wedi  dechreu  pe  ceid  pawb 
i  ddeall  ychydig  am  athroniaeth  naturiol.  O'r  ddau  eithafnod,  mwy 
synwyrol  yn.  ddiau  oedd  dywediad  yr  hén  Cobbet,  Y'^r  oe.dd  Arglwydd 
Brougham  unwaith  yn  ymffrostio  fod  y  werin  yn  dyfod  yn  fwy  gwy 
bodus,  a'i  fod  yn  gobeithio  y  byddai  pob  dyn  tlawd,  cyn  hir,  yn  alluog 
i  ddarllen  Bacon.  "  Mwy  rhes}-mol  o  lawer,"  dwedai  Cobbet,  "fyddai 
gobeithio  y  bydd  pob  dyn  tlawd  }-n  alluog  ifwyta  hacon."  O'n  rhan  ni, 
byddai  yn  dda  genym  i  bawb  allu  ei  ddarllen  a"i  fwjia.  Ond  y  mae 
yn  amlwg,  er  fod  addysg  fydol  yn  fautais  anmhrisiadwy,  na  effeithia 
nema^\-r  pellach  o  hono  ei  huu  na  gwella  yx  amgylchiadau  :  ac  mae  yn 
anhawdd  credu  y  bydd  yu  llawer  o  fendith  i'r  wlad  heb  ymdrechion 
cyfatebol  i  wella  y  dijnion.  Nid  oedd  Bacon  ei  huuan  mewn  ystjT  foesol 
ond  dyn  lled  g}ŵedin.  Pa  bryd,  meddwn  eto,  y  daw  doethion  a 
dysgedigion  i  weled  nad  oes  dim  ond  crefydd  yn  alluog  i  wneyd 
trefn  ar  y  byd  ?  Nid  oes  achns  i  ni  ymofyn  yn  bresennol  pa  fodd  y 
mae  yr  addysg  grefyddol  i  gael  ei  gweinyddu  ;  pa  un  ai  gan  yr  ysgol- 
feistr,  fel  y  dyT\ed  rhai,  neu  ynte  a  ddylid  ei  chyfjTigu  i'r  aelwyd  a'r 
addoldŷ,  fel  y  dywed  eraill.  Ond  fod  gwir  grefydd,  yn  ei  hegwj'ddorion 
a'i  dyledswyddau,  yn  cael  ei  dysgu  mewn  rhyw  ddull  neu  gilydd  i'r 
oes  sydd  yu  codi  sydd  bwnc  o  annhraethol  bwys. 
•  Yn  awr,  swm  yc  hyn  oll  a  amcanwyd  ei  ddangos  yn  y  sylwadau 
blaenorol  yw  hyn  :  — mai  crefydd  Crist  yw  jv  nnig  feddyginiaeth  ar 
gyfer  trueni  dynolryw  ;  ac  mai  wrth  daenu  y  grefydd  hòno  y  mae  i  ni 


Y   FEDDYGINIAETH.  19 

Iwyddo  i  ddiwygio  y  byd.  Wrtb  sou  am  grefydd,  yr  ydym  yn  cjTneryd 
i  fewn  ei  boll  gangeuau,  megys  baelioni  a  cbyuildeb,  dirwest  a  diweir- 
deb,  a  pbob  rbiuwedd  arall.  Heb  y  rbai  byu  nis  gall  fod  mewn  agwedd 
fywiog ;  a  pberyglus  yw  ceisio  ei  gwabanu  oddÌAvrtbynt.  Mae  y  pren 
yn  derbyn  cynnaliaetb  o'r  awyr  trwy  y  caugeuau,  }ti  gystal  ag  o'r 
ddaear  trwy  y  gwreiddiau.  Ond  o'r  tu  arall,  mae  yn  baufodol  augben- 
rheidiol  fod  teimlad  crefyddol  yn  wreiddyn  i  bob  rhinwedd.  Nid  oes 
dim  ond  crefydd  a  ddicbon  gj-rbaedd  calou  dyn,  a  meddygiuiaetbu 
ffynnonell  y  dyfi'oedd.  Gau  byuy,  ymT\Tolwcli  weinidogion  yr  efengyl, 
ac  atbrawon  jt  Ysgol  Sabbotbol,  a  pbawb  sydd  yn  llafurio  i  ennill 
ieneidiau  o  gyfeiliorni  eu  ffyrdd.  Chwi,  wedi'r  cwbl,  yw  gwir  ddiwyg- 
wyr  y  byd.  Cbwi  sydd  yn  gwueyd  mwyaf  o  ddaioni  amserol :  a  pban 
fyddo  amser  a'i  boU  bel}-ntion  wedi  myued  heibio,  ni  fyddwch  chwi 
,ond  dechreu  gweled  effeithiau  eich  llafur. 


'JV 


YSGOLION    lEITHYDDOL    I'E    CYMRY.* 

Dyben  jt  ysgrif  hon  yw  galw  sylw  at  yr  auglienrheidi'wydcl  am 
ychwaneg  o  ysgolion  ieithyddol  yn  Nghymru,  sef  ysgolion  i  gyfranu 
dysgeidiacth  ieithyddol  di'wyadl  yn  yr  ieithoedd  Lladin  a  Groeg.  Nid 
ydym  yn  eu  galw  yn  golegau  nac  yn  athrofeydd,  ohlegid  nid  ydym  yn 
ihoffi  rhoddi  enwau  mawrion  ar  hetliau  bychain.  Hwyrach  mai  yr 
iYmneiJlduwyr  sydd  fwyaf  euog  yn  hyn.  Difai  swj'dd  gan  y  dyn  mawr 
'hwnw,  Dr.  Ai-nold,  oedd  hod  yn  ysgolfeistr  yn  "  Y'^sgol  Paigby;"  ac 
inid  oes  ond  y.^íjoUon  yn  Eton  a  Harrow :  ond  gyda'r  YmneiUduwyr, 
iy  mae  pob  sefydliad  bychaji  yn  myned  ar  unwaith  yn  goleg.  Y  mae 
yn  hen  bryd  i  ni  godi  yn  erbjTi  yr  arferiad  ffol  gwacyddol  hon. 

Dealler  hefyd  nad  ydjTH  am  ymyryd  â  sefydliad  y  brifysgol  y  sonir 
ara  daui  \u  Aberhonddu.  Er  y  buasai  yn  well  pe  cawsid  rhai  o  bob 
sir  yn  Nghymru  at  eu  gilydd  i  ymgyughori  ar  yr  achos,  ac  er  uas 
gallwn  lai  ua  meddwl  fod  ein  cyfeilliou  yn  Aberhonddu  yn  rhy  barod 
i  anghofio  fod  rhyw  ychydig  o  Dywysogaeth  Cjnnru  yn  hanfodi  y  tu 
aUan  i  sir  Frycheiuiog,  ac  er  y  credwn  yn  ddiammheuol  na  ddyhd 
cysylltu  y  brifysgol  hon  âg  un  math  o  Ysgol  Athrawou,  eto  dymuuwn 
na  chaffom  byth  ein  goUwng  i  wrthwynebu  uurhyw  amcan  a  fyddo  o 
duedd  dda,  am  nad  ydym  yn  cytuuo  yn  mhob  ystyr  â'r  duU  o'i  ddwyn 
ymlaeu.  Pa  le  bynag  y  bydd  y  sefydliad  hwu,  gobeithiwu  o  eigion 
calou  y  coronir  ef  â  Uwyddiant,  os  caiff  ei  sylfaeuu  ar  egwyddorion 
aumhleidgar ;  ac  nid  ydym  ychwaith  yn  anfoddlawu  i'w  alw  yn  Goleg, 
neu  Brifysgol,  ueu  ryw  euw  mwy  aurhydeddus  fyth,  os  hijdd  y  scfydliad 
yn  deilwny  o'r  enw.  Ond  amlwg  yw  ua  fydd  enw  gwych  ddim  amgen 
na  gwawdiaith,  oni  chodir  ysgoHon  ieithyddol  i  roddi  dysgeidiaeth 
ragbarotoawl  i'r  ysgolêigiou.  DyUd  cael  uu  o  leiaf  o'r  cyfryw  ysgoHon 
yn  mliob  sir,  heb  fod  yu  perthyn  i  blaid  yu  y  byd,  yu  grefyddol  na 
gwladol.     GeUid  cymeryd  ysgol  Eugby,  neu  ysgol  Llanymddyfri,  yr 

*0'r  "  Traethopydd  "  am  1849. 


YSGOLION    lEITHYDDOL    i'r    CY3IRY.  21 

hon,  lij'cTerwn,  a  dclaw  mewn  amser  yn  ogyfuwcli  a'r  gyntaf,  fel  cyn- 
llun,  nid  gyda  bwriad  i  godi  rhai  c}ŵlyb  i'r  ddwy  ymamewn  maintioli, 
ond  yn  unig  i'w  hefelycbu  hyd  y  byddo  yn  gjThaeddadwy.  Pe  na 
cbeid  ond  rhai  tebyg  i'r  peth  oedd  Ystradmeurig  neu  Gastellhywel 
oddeutu  deugain  mlynedd  yn  ol,  byddai  hyny  yn  werth  amcanu  ato  : 
ond  os  arosir  heb  wneyd  dim,  nes  y  byddwn  yn  alhiog  i  wneyd  fel  y 
dj-munem,  bydd  ein  t}TQmor  wedi  myned  heibio  cyn  y  gwelh'  y  gorch- 
wyl  wedi  ei  ddechreu. 

•  Ymddengys  yr  anghen  am  yr  ysgolion  hyn  yn  fwy  eghu*  eto  pan 
ystyi'iom  ansawdd  yr  athrofeydd  sydd  yn  perthyn  i'r  gwahanol  bleidiau 
o  Ymneillduwyr.  Nid  oes  genym  ni  un  meddylddi-ych  am  guddio  ein 
gwaeleddau  ein  hunaiu  rhag  i'n  gelynion  gael  cyfle  i'n  goganu.  Na  ; 
pa  beth  bynag  sydd  yn  rhy  wael  i  ddal  goleu'r  dydd,  ymaith  ág  ef. 
Yn  awr,  na  thramgwydder  wrthym  os  gofynwn  i  athrawon  parchus  yi 
Ymneillduw^T,  a  ydynt  hwy  yn  foddlawn  i'r  agwedd  sydd  ar  nifer 
lliosog  o'r  efryd-wyr,  gyda  golwg  ar  eu  c}Thaeddiadau  mewn  dysgeid- 
iaeth,  pan  yn  gadael  yi*  athrofeydd  ?  Gwyddom  fod  dosbarth  o  efryd- 
wyr,  ac  nid  ychydig  yw  eu  nifer,  yn  troi  allan  o  bob  athrofa  yn  ddynion 
gwir  ddysgedig  ;  sef  y  rhai  sydd  wedi  cael  cyfle  i  ymbarotoi  yn  dda  yn 
mlaenllaw.  Ond  y  mae  eraill  ch.'achefn,  y  rhai  y  byddai  yn  garedig- 
rwydd  d}nveyd  wi'thynt  yn  niwedd  eu  hefrycüaeth  athrofaol,  am  ofalu, 
pa  le  bynag  yr  elont,  na  agoront  eu  geneuau  i  lefaru,  ac  na  chymer- 
ont  ysgrifell  mewn  llaw  i  ysgrifenu,  ond  yn  unig  yn  iaith  Gwyllt 
WaHa.  Pell  iawn  oddiwrthym  yw  amcanu  dyweyd  dim  jm  anmliarchus 
am  y  rhai  olaf  hyn ;  oblegid  nid  arnynt  hwy,  di'uain,  y  mae'r  bai.  Ac 
y  mae  mor  wir  a  hyny  nad  yw  y  bai  ar  yr  athrawon.  Pa  beth  sydd 
gan  yr  athrawon  na'r  ysgolêigion  i'w  wneuthm-  yn  ychwaneg  nag  y 
maent  yn  ei  wneuthur  ?  Os  gwrthodú'  y  dynion  ieuainc,  iiid  oes  un 
lle  i'w  parotoi,  heb  iddynt  fyned  yn  mhell  oddicartref  i  ryw  ysgol 
dch'udfawr  yn  rhai  o'r  trefydd  mawrion.  0  ganlyniad  rhaid  eu  derbyn 
fel  y  maent,  i'w  dysgu  yn  elfenau  cyntaf  gramadeg.  A  barned  pob 
dyn  rhes}nnol  pa  beth  a  ellir  ddysgwyl  oddiwrth  rai  fel  hyn  niewn  tair 
neu  bedau-  Idynedd,  Dylasent'  fod  am  hyny  o  amser,  o  leiaf,  mewn 
ysgol  ieithyddol,  ac  yna  gallesid  gwneyd  rhywbeth  o  honynt. 

Ofer  i'r  eitliaf  yw  dysgwyl  y  cyílcnwù  y  diffyg  gan  yr  ysgolion 
Prydeinaidd,  er  fod  y  rhai  hyny  yn  dda  yn  eu  lle  eu  hunain.  Ein 
dyledswydd  yw  rhoddi  i  baicb  y  graddau  hyny  o  addysg  gj-firedinol  a 
fyddo  yn  anghenrheidiol  yn  y  cyflawniad  o'u  galwedigaethau,  ac  a 


22  YSOOLION  rSITHTDDOL  i'r  CYÎIRD. 

rocWo  itlLlyiit  hcfycl  gyD-iliAvystlcr  i  fyned  rlifigdJynt  ar  ol  liyny,  os  bydd 
ganddynt  cwyllys  a  modd,  ncs  y  cyrhaeddont  y  tiriogaethau  eang  a 
bras  lle  y  prcswylia  y  gT\roniaid  sydd  yn  ll}nvio  naeddyliau  yr  hil 
ddynol.  Ond  creulondeb  yw  eu  harwain  at  y  cyífmiau,  a  chodi  awydd 
ynddynt  i  f  vvynhau  y  goludoedd  annirnadwy  sydd  o'u  blaen,  os  na 
alluogir  hwynt  i  gymeryd  meddiant  o'r  wlad :  ac  y  mae  hyny  yn  an- 
uichonadwy  heb  ysgolion  uwch  na'r  rhai  sydd  yn  awr  yn  cael  eu 
sefydlu  yn  mhob  rhan  o'r  Dywysogoeth.  Chware  teg  i'r  dyn  á'r  un 
dalent,  yw  byrdon  y  dyddiau  hyn  ;  a  dywcdwn  ninnau  yr  un  peth  : 
ond  dywedwn  hefyd,  chware  teg  i'r  dyn  á'r  pnm  talont,  ac  i'r  dyn  â'r 
deg  talent.  Kid  oes  cydraddoldeb  i  fod  mcwn  gwybodaoth  mwy  nag 
mewn  cyfoeth.  "  Yn  mhob  gwlad  y  megir  glew  ;  "  a  dylai  hwnw,  pa 
le  bynag  y  megir  ef,  gael  cyfle  teg  i  ddangos  a  defnyddio  ei  athrylith 
Y  mae  un  dyn  o  athrylith  yn  werth  mil  o  benbyliaid.  Yn  mha  gornel 
bjTiag  ac  yn  mha  ddiwyg  bynag  y  gwelwch  ef,  Gymry  mwynlan, 
meithriniwch  ef  yn  ofalus,  fel  y  mae  y  gwenyn  yn  meithrin  eu  bren- 
ines.  Er  mwyn  y  cyfryw,  ac  er  mwjTi  y  lles  a  ddaw  oddiwrthynt  i'ch 
gwlad,  defÉröwch  i  godi  ysgolion  ieithyddol, 

Dichon  y  bydd  rhai  yn  dadleu  fod  yr  athrofeydd  yn  ddigonol  i'w 
perffeithio,  wedi  iddynt  gael  eu  hegwyddori  yn  gyntaf  yn  yr  ysgolion 
Pr^'deinaidd,  Ond  y  mae  yn  hysbys  am  y  rhan  fwyaf  o'r  athrofeydd, 
nad  ydynt  yn  agored  i  neb  ond  pregethwj*r  ;  a  phe  tybiem  eu  bod  yn 
derbyn  pawb  a  fyddo  yn  meddu  y  cymhwysderau  gofjmol  mewn  gwy- 
bodaeth  a  moesoldeb,  heb  wneyd  dim  gwahaniaeth  rhwng  llwyth  Lefi 
a  rhyw  Iwyth  arall,  byddai  y  diífyg  yn  aros  o  hyd  heb  ei  ddiwallu  ; 
oblegid  darostyngiad  a  gwanychdod  i'r  athrofeydd  yw  eu  gorfodi  i 
dderbyn  efrydwyr  heb  fod  yn  meddu  ar  uwch  gwybodaeth  nag  a 
ddysgir  yn  gjŵedin  yn  yr  ysgolion  Prydeinaidd. 

Nid  llai  yw  yr  anghen  wrth  ystyried  y  Uimcs.  Gellir  dysgwjdy  bydd 
y  nifer  mwyaf  o  ieuenctyd  ein  gwlad  yn  derbyn,  neu  mewn  cyfle  i 
dderbyn,  cpiiaint  o  addysg  ag  a  wna  y  tro  iddynt  hwy  yn  yr  ysgolion 
cyffredín  :  ond  os  na  ddygir  hwy  weithiau  i  gyffjTddiad  â  dynion  mwy 
gw\-bodus  na  hwy  eu  hunain,  nid  yw  yn  goíjn  dirnadaeth  gref  i  ganfod 
yr  ànt  yn  fuan  i  dybied  eu  bod  yn  gwybod  y  cwbl,  Y  maent  wedi 
myned  felly  yn  barod  mewn  rhai  manau  ;  ac  os  na  chodir  safon  dysg- 
eidiaeth  yn  uwch  yn  ngolwg  y  wlad,  ein  cred  yw,  y  bydd  yr  oes  nesaf 
yn  genedl  o  ddynion  mwy  hunanol  ac  arwynebol  nag  un  a  welwyd 
eriocd  er  pan  amcanwyd  adeiladu  tŵr  Babel.     Kid  ydym  yn  hòni  mai 


YSGOLÎON    IEITnVDDOL    I  R    CYMRY.  23 

yn  mycliander  yr  aillysg  y  mae'r  drwg  ;  oblegid  rliy  brin  y  medi'wn 
gydweled  ág  Alexauder  Pope,  fod  ychìjdig  o  ddysg  yn  beryglus  j'nddo 
ei  huu  ;  ac  ua  feddylier  eiu  bod  mewn  un  modd  yn  dymimo  cyfyngn 
ar  neb :  oud  yr  hyu  y  dadleuwn  drosto  yw  yr  augheurheidrwydd  o 
roddi  mwy  o  ddysg  i  rai ;  ac  uid  hyuy  yu  uuig,  ond  ein  bod  hefyd  yn 
rhoddi  mantais  i  bawb  gyrhaedd  mwy  os  gallant,  ac  o'r  hyn  lleiaf  fod 
paicb  yn  cael  cyfle  i  ddeall  fod  mwy  yn  g}T:haeddadwy. 

Y  rhwystr  mawr  sydd  ar  y  ffordd,  yw  sjTiiad  isel  y  Cymry  am  an- 
sawdd  a  gwerth  dysgeidiaeth.  Dyma  lle  mae  gwTaidd  yr  afiechyd,  a 
dyma  lle  mae  eisieu  cymhwyso  y  feddyginiaeth.  Hawdd  fyddai  dangos 
pa  fodd  i  godi  rhifedi  digonol  o  ysgoliou  da  yn  Ngogledd  a  Deheudir 
Cymru  :  oud,  os  goddefìr  i  ni  feuthyca  cymhariaeth  o  eiddo  Sophocles, 
y  mae  cj'ulhiuiau  teg  ar  bapyr  j\\  fwy  disylwedd  ua  "  chysgod  mwg," 
hyd  ues  delo  y  wlad  i  deimlo  yu  deilwug  yn  jr  achos.  Ond  gwyddom 
ar  yr  un  pryd  fod  yn  haws  cael  y  wlad  i  deimlo  ac  i  weithredu,  ua 
llawer  o  bersonau  sydd  yn  cymeryd  arnynt  ei  harwain.  Pe  argyhoedd- 
id  ein  cydwhidwyr  i  weled  yn  iawn  pa  beth  yw  dysgeidiaeth,  ynghyd 
a  r  gwerth  sydd  ynddo,  byddai  yr  alwad  yu  rhwj-m  o  greu  moddion 
digouol  yn  fuau  tuag  at  ddiwallu  yr  anghen.  Ceid  gweled  bechgyn 
douiol  yn  heidio  i'r  ychydig  ysgylion  ieithyddol  sydd  eisoes  wedi  eu 
codi.  Adferid  yr  hen  sefydliadau,  a'r  arian  sydd  yu  perthyn  iddynt 
i'w  dybeu  cyntefig.  Byddai  yn  chwyldroad  cjŵedinol  jn  myd  y  pryf 
copyu,  yr  hwu  sydd  yn  awr  wedi  cymeryd  meddiaut  o  lawer  hen  ys- 
goldy  enwog :  ae  os  dygwyddai  i  ambell  uu  fod  yn  ddigou  cyfrwys  i 
lecliu  jn  guddiedigyu  ughauol  y  diuystr  a  oddiweddai  ei  dŷ  a'i  dylwyth, 
nid  bychan  yu  ddiau  fyddai  ei  syudod  wrth  glywed  iaith  ardderchog 
yr  hen  Homer  ja  cael  ei  pharablu  unwaith  eto,  swn  yr  hou  sydd  yn 
ddigou  i  swyno  creadur  direswm.  Ac  ni  fyddai  hyn  oll  ond  rhan  o  gan- 
lyniadau  daionus  y  cyfnewidiad  hwn.  Ceid  gweled  y  gwyr  dysgedicaf  yn 
holl  di'efydd  Cjonru,  y  mae  rhai  o  honynt  eisoes,  yn  ei  chyfrif  yn  fraint 
ac  yn  aurhydedd  i  gael  bod  yn  ysgolfeistri ;  a  meibion  y  teuluoedd  bon- 
eddigeiddiaf  yu  cael  eu  dwyn  i  fynu  i'r  swydd  hono.  Ac  ni  ryfeddem 
pe  gwelid  rhai  o  gyfoethogion  ein  gwlad,  hyd  yn  nod  yn  y  dyddiau  hyn, 
yn  efelychu  sylfaeuydd  haelfrydig  ysgol  Llaujmddyfri,  ac  yn  gadael 
cjŵan  helaeth  o'u  mcddiaunau  i  wueyd  lles  cyffi'edinol ;  yn  lle  cadw  y 
cwl)l  i  fod  yu  felldith  i'w  plaut  ac  i'w  perthynasau,  ac  i  fod  yu  achlysur 
iddynt  farw  cyn  eu  hamser.  Oud  cyn  y  gwelir  hjTi  oll,  y  mae  llawer 
i'w  wueuthur  tuag  at  oleuo  y  genedl,  ac  ëangu  eu  golygiadau. 


24.  YSGOLION  lEITIIYDDOL  i'r  CYMr.Y. 

Mcwn  pcrtliyuas  i  ausawdd  dysgcidiacth,  niedclylia  rliai  oi  fod  yn 

gyunwysedig  me-wn  llaw-ysgrifen  dda.      Mae  yu  wir  fod  lio]i  yn  gelf- 

yddyd  ddcfuyddiol,  fcl  y  mae  y  gelfyddyd  o  arcdig,  neu  wiicyd  esgid- 

iau  ;  oud  y  mae  y  tuallan  yu  llwyr  i  gylch  dysgeidiaeth.     Jleddylia 

craill  nad  ocs  dim  yn  anglienrhcidiol  i  wncyd  dyn  yn  ddysgedig  ond 

medru  rhcs  o  eiriau  mawrion,  megys  centrifugal,  a  centripctaì.     Ac  os 

bydd  gan  ddyn  ryw  grap  o  dair  ncu  bedair  o  ieithoedd,  y  mae  ei 

ddysgeidiacth  yn  myned  yn  aufesuradwy,  ac  edrychir  nruo   fel  yn 

meddu  ar  alluocdd  gw}Tthiol.     Llawer  uu  a  welwyd  yn  marchog  yn 

ogoneddus  ar  gefn  y  spiiad  twyllodi'us  hwn.    Ond  dealler  o  liyn  allan 

nad  oes  neh  yn  meddu  hawl  i  son  am  ei  ddysgeidiacth,  os  na  fydd  jn 

alluog  i  gyfieithu  unrhyw  lyfr  Lladin  neu  Groeg  lieh  gymhorth  fjramadeg 

na  gcirlgfr.    Dyma  y  dosbarth  isaf :  dj'ma  y  cyntedd  nesaf  allan.    Cyn 

y  dichou  iddo  gael  derbyniad  i'r  dosbarth  arall,  yn  yr  hwn  y  mae  y 

dysgcdigion  penaf  yn  cartrefu,  y  mae  yn  rhaid  iddo  fedru  ysgiifenu 

Lladin  a  Groeg  yn  gywir,  Jieb  ggmhoríh  gramadeg  na  geirhjfr,  a  hyny  yn 

rhwydd  ac  501  rhydd.     Dyma  i  chwi  waith,  lanciau  Cymru  ;  a  gwaith 

y  mae  yn  rhaid  i  chwi  ymaílyd  yuddo  o  ddifrif,  os  ewjdlysiwch  fod  yn 

ddjTiion  dysgedig.     Ond  na  ddigalonwch  :  pe  caech  ysgol  ieithyddol 

dda  am  ddwy  neu  dair  blynedd,  i'ch  gosod  ar  ben  y  ffordd ;  a  phe 

rhoddech  awr  bob  dydd  wedi  hyny  i  efrydu,  yi-  hyn  sydd  lai  o  amser 

nag  a  di'eulir  gau  lawer  0  houoch  yn  segur,  neu  yn  waeth  ua  segur,  a 

'phe  parhaech  i  f^-ned  ymlaeu  fel  h}Ti  yn  ddiwyd  ac  yn  ddifiin  am 

bedair  neu  bum  mlynedd,  chwi  a  ddeuech  yn  ddiarwybod  i  chwi  eich 

huuaiu  yn  addas  i  gael  eich  rhestru  yn  y  dosbarth  isaf,  jr  hwn  wedi'r 

cwbl  sydd  yn  cynuwys  y  mwyafrif  o'r  rhai  a  gyfi-ifìi',  a  h}-uy  ar  dir 

cyfìawn,  yn  ddynion  dysgedig.     Y  gwaith  caletaf  a  gyfarfyddwch  ag 

ef  fydd  deall  ystjT  ac  effaith  y  geiriau  hach.     Dyma  yr  anhawsder 

mwyaf  yn  mhob  iaith.      Ond  y  mae  gan  y  CyTnro  fantais  arbenig 

ragor  y  Sais,  o  herwydd  fod  mwy  0  debygolrwydd,  gyda  golwg  ar  y 

mater  hwn,  yn  yr  ieithoeed  dysgedig  i'r  Gymraeg,  nag  sydd  ynddynt 

i'r  Saesoneg.     Er  aughraifft,  helbul  dirfawr  i'r  Sais  yw  cofio  y  gwa- 

haniaeth  rhwng  y  negyddion  ou  a  mê ;  ond  i'r  Cymro  y  mae  y  pwnc 

yn  eglm-  ar  unwaith,  oblegid  y  mae  jy:  un  gwahaniaeth  yii  ei  iaith  ef 

ei  hun  rhwng  ni  a  na.     Lle  yr  arferir  ou  yn  y  Groeg,  arferir  ni  ueu 

nid  yn  y  Gymraeg ;  a  lle  jn:  arferir  mê  yn  y  Groeg,  arferii*  na  neu  nad 

yn  y  Gymraeg.     Byddai  yn  llawer  o  gymhortli  i'r  Cymro  pe  oh'heinid 

yn  fanwl  y  tebygokwydd  cystraweuol  rhwng  y  ddwy  iaith. 


YSGOLION  EEITHYDDOL  i'e  CYMEY.  25 

Ond  y  gofyniad  a  deflii-  yu  wyneb  yr  ymresymiad  liwn  3'dyw,  Pa  les 
a  ddeillia  oddiwrth  yr  ]ioll  draôertli  }-nia  ?  I  ba  ddybeu  y  rhoddwn 
gymaint  o'n  liamser  i  ddysgu  geii'iau  ?  Yn  awi',  ddarllenydd  byuaws, 
a  fuost  ti  erioed  yn  ceisio  meddwl  heb  eiriau  ?  Os  buost,  ti  a  wyddost 
!  3'n  dda  fod  y  petli  yn  anuichonadwy.  Nid  gwisgoedd  y  meddwl  yw 
igemau,  medd  Coleridge,  ond  y  corff,  heb  yr  hwn  nis  gall  y  mcddwl 
ihanfodi  yn  y  fuchedd  hou.  Ac  o  gantyniad,  wrth  chwilio  ystyr  geh'- 
iau,  a'u  hansawdd,  a'u  grym,  a'u  trefn,  yr  ydym  yn  dyfod  i  gydna- 
byddiaeth  â  theithi  haufodol  y  meddwl.  Ond  y  mae  neillduoliou  jni 
perthjTi  i  bob  iaith,  y  rhai  ydyut  yu  tarddu  o  amgylchiadau  achlysurol, 
ac  uid  0  gyflwr  augheu  y  meddwl ;  o  ganlyniad,  cyu  y  caufyddir  deddf- 
au  tragywyddol  y  meddwl  d}Tiol,  fel  jt  amlygir  hwy  mewu  iaith,  y  mae 
yn  rhaid  cymharu  amryw  ieithoedd  á'u  gilydd  ;  fel  y  mae  yr  auiauydd 
yn  cymharu  lliaws  o  ffeithiau  i  gael  allan  ddeddfau  anian.  Y  niae  y 
rheolau  sylfaeuol  yr  un  yn  mhob  iaith,  oblegid  yr  un  yw  hanfod  y 
meddwl  yn  mhob  gwlad. 

Ond  pan  elom  i  draethu  eiu  meddyliaii  i  eraill,  â'r  tafod-Ieferydd 
ueu  mewn  ysgrifeu,  a  phan  ystyriom  mai  geú'iau  yw  cyfrwng  cym- 
deithas,  a  moddion  gwj^bodaeth,  y  mae  eu  pwysfawrogrwydd  ya. 
ymddangos  eto  yu  amlycach,  a'n  rhwymau  uinuau  i  ymgp'aedd  at 
iawn  arferiad  o  houyut.  Ond  pa  safon  a  geir  o  barth  y  dull  o  ymadr- 
oddi,  ac  yu  enwedig  y  dull  o  ysgrifenu  ?  Dywedir  fel  hyn  gan  Blair ; 
a  dywedir  fel  arall  gau  Rolliu,  yu  ei  waith  ar  y  Bdles  Lettres,  neu  fel  y 
gwelsom  ef  uuwaith  wedi  ei  gyfieithu,  "  Llythyrau  Bell,  gan  Eolliu ;  " 
oud  dywedwn  uiuuau  uad  yw  rheolau  y  uaill  na'r  Uall  yn  werth  y 
papjT  ar  jv  hwu  y  maeut  yu  argraffedig.  Bu  amser  pan  y  dù'mygid 
i  Shakspeare  a  Milton,  ac  yr  edrychid  ar  Pope,  a  rhai  llawer  gwaelach 
nag  ef,  yn  brif  gampwjT  mewu  barddoniaeth  ;  pan  y  cyfrifid  y  dull  o 
ysgrifeuu  oedd  gan  Hooker,  a  Jeremy  Taylor,  a  Baxter,  a  Howe,  yn 
aufedrus  ac  afluuiaidd  i'r  eithaf,  ac  y  meddyliai  pawb  mai  eu  äyìeà- 
swydd  oedd  ceisio  efelychu  Dr.  Johnson.  Y  mae  dulliau  newyddion 
yn  hyn,  fel  jti  mhob  peth  arall,  j^n  cael  eu  cyunyg  a'u  hargaumawl 
yn  wresog  mewn  gwahanol  oesau,  ac  j'u  enuill  derbyniad  lled  gyffredin 
am  ychydig  amser.  Ac  jn  mhob  oes  y  mae  dynion  anwybodus  yn 
dueddol  i  gjTuerj-d  eu  hudo  gan  yr  jTuddangosiadau  mw^af  tarawiadol. 
Yr  avluuiad  goreu  yu  eu  tyb  hwy  yw  hwnw  a  fyddo  wcdi  ei  baentio  A'r 
lliwiau  mwyaf  tanbaid ;  ac  uis  medrent  weled  liauncr  cymaint  o  ar- 
dderchogrwydd  yn  un  o  brif  weithiau  Eaphael  ag  yu  llun  y  llew  glas 


23  TSGOLION  lEITHYDDOL   l'll   CYlir.7. 

ti\7elî"ben  drws  y  tý  tíifarn.  Me^^m  ccrcldoriaetli  liefyd,  nid  y  tonau 
mwyaf  s^Tnl,  ond  y  rliai  pellaf  oddiwrtb  byny,  sydd  yu  boddio  y  lllaws. 
A  pbwy  a  ddicbon  wadu  nad  ydynt  mor  barod  i  wyro  yn  eu  barn  am 
weitbiau  llenyddol  ?  Yn  awr,  os  yw  syniadau  y  cyŵedin,  os  yw  "llais 
y  wbid,"  mor  anwadal  ac  annilys  yn  y  mater  bwn,  pwy  ynte  sydd  i 
farnu  ?  A  pba  reol  a  gcir  i  farnu  WTtbi  ?  A  oes  dim  un  egwyddor 
ddiysgog  3'n  gyrbaeddadwy  yn  ngbanol  yi-  boll  amry  wiaetb  ?  ües  y 
/mae  un  egwyddor  anffacledíg.  Nid  oes  eisieu  ond  cofio  fod  gwirion- 
•  edd  yn  betb  a  ddeil  i'w  cbwilio  ;  ond  mai  yr  olwg  gyntaf  ar  ffug  yw  ji' 
{olwg  oreu.  Dyma  yr  acbos  fod  y  werin  mor  gyfnewidiol :  y  maent  yn 
rbwym  o  ílino  yn  fuau  ar  yr  byn  nad  yw  oud  ffugiol,  Gallant  gael 
rliyw  fatli  o  byfrydwcb  wrtli  edi-ycli  arno  am  di'O  neu  ddau,  a  dyna  y 
cwbl ;  y  mae  defnydd  diflasdod  }ti  ei  gyfansoddiad  :  ond  y  mae  pob 
petb  gwir  fawr,  neu  wir  brydfertb,  pa  un  bynag  ai  mewn  natm-,  ai 
mewn  celfyddyd  a  llenyddiaetb,  yn  dangos  m-\vy  o  ragoriaetbau  o  byd 
wi'tb  ei  f}Tiycb  a'i  fanwl  ystyried.  Yr  ydym  yn  cofio  am  liaws  o  lyfrau  y 
cawsom  flas  mawr  wríb  eu  darllen  oddeutu  20  mlynedd  yn  ol ;  ond  pan 
ddygwyddo  i  ni  edrycb  iddj-nt  yn  awr,  nis  gallwn  beidio  rbyfeddu  i  ni 
fod  erioed  mor  ffol ;  ac  yr  ydym  yn  gorfod  rboddi  yr  ycbydig  gyfan- 
soddiadau  y  buom  ni  ein  buuain  yn  euog  o  bonynt  yr  un  ffordd  a 
bwj-nt.  Ond  y  mae  rbai  llyfrau  uwcblaw  effeitbio  arnynt  gan  amser, 
ae  yn  myned  yn  fwy  gwertbfawr  trwy  bob  prawf  a  wneir  o  bonynt. 
Ac  yu  eu  plitb  y  mae  jr  beu  lyfrau  Groegaidd  a  Lladinaidd  y  buom 
yn  poeni  uv,'c]i  eu  penau  yn  ein  bieuenctid.  Yr  un  yw  natur,  a'r  un 
yw  gwir  brydfertbwcb  yn  mbob  oes  a  gwlad.  Y  mae  yn  wir  y  dicbon 
i  ddyn  gynefino  â  natur,  ac  jt:  un  modd  â'r  ll}-fi-au  goreu,  beb  ganfod 
eu  rbagoriaetbau  ;  ond  cynnefino  y  maent  cjti  ystyi-ied.  Y  mae  Syr 
'  Josua  Eeynolds  yn  cj^addef  iddo  gael  siomedigaetb  ddii-fawr  pan  aetb 
gyntaf  i'r  Ital :  ni  fedrai  weled  y  prydfertbwcb  Ueiaf  yn  ngweitbiau 
dibaial  jr  ben  baentwyr ;  a  rbyfeddai  yn  ddystaw  fod  neb  yn  eu  can- 
mawL  Ond  yr  oedd  S\v  Josua  wedi  penderf%-nu  y  myuai  wybod  a 
oedd  rbagoríaetb  ynddynt  ai  peidio.  Credodd  niai  arno  ef  ei  bun  yr 
oedd  y  bai ;  a  decbreuodd  fel  dysgybl,  cyn  cymeryd  arno  fod  yn  atbraw. 
Wrtb  syllu  ac  eûydu,  \v  oedd  godidogrwydd  Angelo  a  Eapbael  yn 
ymddadlenu  yn  raddol  o  flaen  ei  feddwL  Teimlai  gynneddf  newydd 
yn  tyfu  o'i  fewn :  ac  ar  ol  blyn^^ddau  lawer  o  lafur  caled,  daeth  yntau 
ei  bun  yn  un  o  brif  arb-mwyr  Prydain.  Felly  am  danocb  cbwitbau 
sydd  yn  metbu  gweled  y  llec  a  dueillía  oddiwrtb  fod  yn  gyfarwydd  yu 


YSGOLION    lEITEYDDOL    I  E    CYMRY.  27 

hen  ysgrifenwyr  Groeg  a  PJiufain,  darllenwch  Lwyut,  a  darlîenwch 
h^yynt  drachefn,  nes  y  deuwcli  yn  alluog  i  ganfod  eu  rhagorolJeh. 

Ond  os  y  mynych  ddaiileniad  ar  unrhyw  Ijîr  yw  y  ffordd  i  faruu  ei 

deilyngdod,  nid  ydym  nemawr  nes  jTnlaen  nag  oeddym  yn  y  dechreu. 

A  raid  i  ni  ddarllen  poh  Uyfr  lawer  gwaith  di'osodd  i  wybod  a  ydyw 

yn  werth  ei  ddaiilen  ?      Y  mae  yn  llawen  genym  dy  glywed,  anwy' 

ddarllenydd,  yn  gwneyd  y  sjiw  jma.     Y  mae  yn  profì  dy  fod  jn  ddyn 

llygadgrafì',  ac  yn  rhoddi  cyfle  i  ninnau  ddwyn  egwyddor  i'r  golwg,  yr 

hon  sydd  yn  sylfaen  i'r  cwbl  a  dd}Tv^edwyd.  Gellir  cj'nnwys  yr  egwyddor 

hono  yn  y  pedwar  gair  a  ganlyn ;  Ffydá  yw  dechreuad  rjn-ybodaríh.     Er 

mai  at  wybodaeth  ieithyddol  y  dymunem  ei  chymhwyso  y  tro  hwn  yn 

benaf,  y  mae  yr  un  egw^^ddor  yn  dwyn  perthynas  á  phob  math  o 

wybodaeth  arall.     Yr  oedd  S}t:  Josua  Pieynolds,  yn  yr  hanes  uchod, 

yn  credu,  er  nad  oedd  yn  dirnad :  a'r  grediniaeth  hono  a  barodd  iddo 

syUu  ac  ystyried,  ncs  y  daeth  i  ddeall  rhagoriaeth  yr  hen  baentwyr, 

ac  i  wybod  hefyd  fod  ei  enaid  ei  hun  yn  cael  ei  d.rwji;ho  mewu  teimlad 

dwfn  o'r  hyn  sydd  yn  cyfansoddi  gwir  brydferthwch  ac  arddimiant. 

Felly  mewn  efrydiaet]i  lêuyddol,  y  mae  ffydd  yn  gymhwysder  auheb- 

gorol ;  oblegid  uid  oes  modd  i  ni  ddysgu  nes  y  crcdwn  fod  eraih  yn 

gwybod  ya  wcll  na  ni.  Y  pcth  fifolaf  a  ddichon  dyn  ieuanc  ei  wncuthur 

yw  treulio  ei  amser  i  ddarllen  pob  rhyw  lyfrau  yn  ddiwahaniíieth.     Y 

mae  ganddo  hawl  i  ymddwyn  felly  os  bydd  yn  de;vis ;  ac  nid  yd}  m  am 

gyfyngu  yn  y  mesur  lleiaf  ar  ei  ryddid  i  faruu  di'osto  ei  hun.  Er  hyny, 

mae  ein  tostrai,  wrth  ei  T\-eled  yu  ymdrafferthu  cymaiut  yu  ofer,  yu 

eiu  cj-mliell  i  ofyn,  oni  fyddai  yn  T/ell  iddo  ddechreu  adeiladu  bellach, 

yû.  lle  treulio  ei  holl  fywyd  i  chwilio  am  ddefuyddiau  at  yr  adeihuT  ?  Ac 

nis  gwyddom  ^ia  le  y  caifl'  well  sylfaen  na  tliystiolaeth  gyfîredinol  dyn- 

oh'yw  mewn  gwahanol  wledydd  ac  oesoedd.  Nid  jdjTn  yn  ceisio  ganddo 

rwymo  ei  gi-ed  T\T.ih  farn  bersonol  neb  ;  oblegid  gall  hono  focl  yn  rhag- 

famllyd.    Ond  pan  y  mae  cyffredinoh-wj-dd  y  dyuion  gwybodus,  a'r  rhai 

.  hyny  ymhell  oddiwrth  eu  gilydd,  mewn  amser  a  lle,  yn  cyd-dystiol- 

)  aethu  am  ryw  ysgrifeniadau,  eu  bod  y  cynlluuiau  mwyaf  perfi'aitli  mewn 

I  llênyddiaeth,  y  mae  yn  rhaid  i  ui  gredu  yn  ol  natur  pethau  fod  yno  wir 

{ ardderchogrwydd.     Ac  yma  y  mae  un  fantais  neillduol  gan  awdwyr 

Groeg  a  Ehufain,  uwchlaw  y  rhai  mwyaf  campus  mewn  oesocdd  di- 

weddar,  yu  gymaint  ag  y  maent  wedi  myned  trwy  fwy  o  brawf.  AYrth 

yr  hysbysiadau  am  y  llwytliau  afrifed  o  lyfrau  sydd  yn  dyfod  o"r  wasg 

bob  blwyddyn,  ac  wrth  weled  mor  wahanol  yAv  baniau  adoiyg^Y^T  am 


23  TSGOLION  lEITHYDDOL  t'B  CYMP.Y. 

eu  teiîyngclod,  pwy  na  dd^Tnunai  i  ryw  lifeiriant  ddyfod  i  gario  ym- 
aith  y  sotliacli,  beh  adael  dim  ond  yr  aur  ar  ol.  Ond  y  mae  amser 
wedi  gwneyd  hyn  yn  barod  gyda  chyfrolau  yr  hen  oesoedd.  Yr  oedd 
yr  ysfa  awdurol  yn  weithgar  y  dyddiau  hyny,  ac  y  mae  jtì  naturiol  i 
ni  feddwl  ei  fod  yn  cynnyrcliu  cymaint  mewn  cymhariaeth  o  lyfran 
gwael  a  chanolig  ag  yn  ein  dyddiau  ni.  Y  mae  y  rhai  hyny,  modd 
j  bynag,  wedi  myned  i  ffordd  yr  holl  ddaear,  yr  un  modd  a'u  hawdwyr. 
!  Y  mae  enwau  y  rhan  fwyaf  o  honynt  wedi  eu  colli  o  fod.  Ond  y  mae 
pigion  o  ysgrifeniadau  goreu  y  cenhedloedd  mwyaf  g^-areiddiedig  er 
creadigaeth  y  byd  wedi  eu  cadw  yn  ofalus  trwy  bob  cyfhewidiadau,  ac 
yn  aros  hyd  heddyw  yn  brif  safon  llényddiaeth.  Dyma  y  cynlluniau 
yr  oedd  loan  Aurenau,  ac  Awstin  o  Hippo,  Erasmus,  a  Melancthon,  a 
Calvin,  a  Milton,  a  Taylor,  a  Howe,  yn  ei  chyfrif  ja  ddyledswydd  ar- 
nynt  ymdrechu  i'w  hefelychu :  ac  oni  raid  fod  hunanoldeb  y  dyn 
hwnw  yn  anfesurol,  sydd  yn  methu  credu  er  y  cwbl  eu  bod  yn  werth 
;eu  darllen  ?  Os  nad  ydym  yn  tybied  ein  hunain  yn  ddoethach  na'r 
holl  ddoethion  a  fu  yn  y  byd  er  ys  mwy  na  deunaw  cant  o  flynyddau, 
y  mae  yn  rhaid  i  ni  gredu  mai  yr  areithiwr  goreu  yw  y  tebycaf  i 
Demosthenes,  neu  Cicero  ;  mai  y  bardd  goreu  yw  y  tebycaf  i  Homer, 
neu  Sophocles,  neu  Yirgil ;  mai  yr  hanesydd  goreu  yw  y  tebycaf  i 
Herodotus,  neu  Thucydides,  neu  Livy,  neu  Tacitus ;  ac  nad  oes  cyn- 
lluniau  rhagorach  i'w  cael  o  barth  y  dull  goreu  o  ymresymu  na  Plato 
ac  Aristoíle. 

Nid  ffydd  afresymol,  heb  lygaid  yn  ei  phen,  yr  ydym  yn  dadleu 
drosti ;  ond  ffydd  yn  sefydlogrwydd  deddfau  anian,  yr  un  fíydd  ag 
j  sydd  yn  sylfaen  i  bob  gwir  athroniaeth.  Yn  lle  cau  allan  reswm,  y 
mae  yn  agor  y  ffordd  i  reswm  weithredu.  0  anghem'heidrwj'dd  }"r 
ydym  yn  foddlawn  i  bob  dyn  i  roddi  ei  reswm  ei  hun  ar  waith  i  farnu ; 
ond  ei  gynghori  yr  ydym  i  wrandaw  a  sylwi  a  chwilio.  cyn  gosod  ei 
hun  yn  farnwr :  ac  yna,  os  tueddir  ef  i  roddi  y  ddedfryd  yn  ein  herbj-n, 
ni  fydd  genym  ond  cyfaddef  fod  ganddo  ef  yr  \m  hawl  á  ninnau  i 
ddadgan  ei  feddwl ;  a  cheisio  darbwyllo  ein  hunain,  naill  ai  ei  fod  heb 
roddi  ystyriaeth  ddyladwy  i'r  pwnc,  neu  ynte  fod  ei  feddwl  ef  wedi  ei 
greu  yn  wahanol  i  bob  meddwl  arall.  Hyd  yn  nod  yn  y  canghenau 
hyny  o  wybodaeth  sydd  yn  dyfod  yn  fwyaf  llwyr  ac  uniongyrchol  dan 
lywodraeth  rheswm,  anghenrhaid  yw  dechreu  trwy  ffydd.  Cyfanwaith 
0  ymresymiad  pur  ydyw  "  Euclid  ;  "  ond  nid  oes  neb  yn  gweled  cad- 
emid  yr  ymresymiad  heb  lawer  o  lafur,  ac  ni  cheir  neb  yn  foddlawn  i 


YSGOLION   lEITHYDDOL    i'r    CY3IEY.  29 

fyuocl  trwy  y  llafur  liwnw  hcb  ffycld.  Y  mae  yn  goíyn  fiFydcT  gref  i 
wyuebu  ar  "  bout  yr  asynod,"  a  lliaws  o  anhawsderau  eraill,  y  rbai  y 
mae  dyn  ieuanc  dau  orfod  i  fyned  trwyddynt,  neu  roddi  i  fyuu  bob 
gobaitli  am  ddeall  Mesuryddiaeth.  Gan  byny,  dywedwn  unwaith  eto, 
a  gobeitliiwn  y  cofia  y  rhai  hyny  sydd  mewn  ammheuaeth  ynghylch  y 
lljŵau  mwyaf  buddiol  i'w  darlleu  er  cryf  hau  a  choethi  eu  meddyliau, 
mai  Ffi/dd  yw  dechreiiad  gwi/bodaeth. 

Ac  nid  yn  unig  y  mae  awdAyyr  Groeg  a  Ehufain  yn  gynlluniau  per- 
]  ffaith  gyda  golwg  ar  y  didl  o  ysgrifenu ;  ond  beiddiwn  ddjTS'edyd 
lymhellach  fod  cynnwys  eu  hysgrifeniadau  yn  eu  gwneyd  yn  werth  eu 
darllen  ya  fanwl  yn  mhob  oes.  0  ran  hjmy  y  mae  y  naill  yn  anwahanol 
oddiwrth  y  llall ;  a  gwyddeut  hwy  yn  dda  nad  oes  modd  i'r  didl  fod  yn 
deilwng  os  bydd  cynnwys  yr  ysgrifen  yn  wael.  Nid  oeddynt  yn  amcanu 
ysgrifenu  mewn  iaith  ardderchog  heb  feddyliau,  yr  hyn  sydd  waith 
anhawddach  na  gwTieuthur  priddfeini  heb  wellt.  Yr  oedd  pob  brawddeg 
yn  cynnwys  mwy  o  feddwl  nag  a  geir  mewn  llawer  tudalen  yn  ysgrif- 
eniadau  y  dyddiau  hjTi.  A  pha  le  bynag  y  ceir  meddyliau  mawrion, 
a'r  rhai  hyny  yn  sylfaenedig  ar  ryw  wirionedd,  y  mae  y  darllenydd 
e&o  yn  tynu  addysgiadau  buddiol  oddiwi'thjTit,  fel  yr  had  yn  y  ddaear 
yn  troi  y  defnyddiau  mwyaf  annhebyg  yn  gynnaliaeth  iddo  ei  hun.  Y 
mae  yn  wú-  fod  rhai  ysgrifeniadau  doniol  yn  wenwyn  i'r  meddwl  dynol, 
ac  ni  fynem  er  dim  eu  cymeradwj'O ;  ond  nid  yw  hyn  yn  briodol  i'w 
ddj'wedyd  am  y  cyfansoddiadau  yr  ycT}Tn  j'n  awr  yn  dacTleu  drostynt. 
Os  nad  ydynt  yn  ymborth  digonol  i  feddwl  wedi  ei  oleuo  am  ei  gyflwr 
tragywyddol,  atebant  y  dyben  yn  rhagorol  i  wrteithio  y  tir,  a'i  wneuth- 
lU'  trwy  hyny  yn  fwy  gwasanaetligar  at  bob  aclios.  Nid  trwy  farchnata 
mewn  aur  a  meini  gwerthfawr  y  daeth  y  nifer  mwyaf  o  farsiandwyr 
penaf  Lloegr  jti  feddiannol  ar  eu  cyfoeth  ;  ond  trwy  eu  medi-usr^vydd 
j-n  troi  nwyddau  cyffredin  yn  aur  :  ac  y  mae  dysgu  yr  arferiad  yma  i 
ddyn  ieuanc  yn  llawer  mwy  o  les  iddo  nag  a  fyddai  ei  anrhegu  ar  un- 
waith  âg  ugain  mil  o  bunnau.  Felly  y  pwnc  mawr  mewn  Ilcenydd- 
iaeth  yw  dysgyblu  y  meddwl,  a'i  gymhwj^so  i  weithredu  di'osto  ei  hun : 
ac  nid  oes  ysgrifeniadau  gwell  i'w  cael  i'r  perwyl  hwn  na'r  rhai  a 
adawyd  i  ni  gan  y  Groegiaid  a'r  Ehufeiniaid.  Os  cefaist  dy  hudo, 
ddarllenydd  hynaws,  i  gredu  na  fu  dj-nion  ma-nT  yn  y  byd  erioed  cyn 
y  dyddiau  hyn,  ni  a'th  gj'nghorem  ar  bob  cyfrif  i  fwTw  y  meddwl  yna 
ymhell  oddiwrthyt.  Os  nad  wyt  ^ti  deall  ysgrifeniadau  yr  hynafiaid, 
agor  dy  lygaid  i  edrych  ar  y  gweithiau  ysplenydd  a  adawsant  mewn 


80  YSGOLION  lEITHYDDOL  i'e  CYMRY. 

meiiii  mynor.  Ai  yn  yr  oes  Lou,  attolwg,  yr  adeilaclwycl  y  Partlienon 
yu  Atlien  ?  Ai  cynnyrch  yr  oes  liou  yw  y  cerfiadau  digyíì'elyb  sydd 
i'w  gweled  yn  yr  Amgueddfa  Frutanaidd  ?  Gellir  dysgwyl  mai  rhag- 
ddo  yr  â  y  byd  yu  raddol  er  gwaethaf  y  Pab  o  Eufain  ac  Esgob  Exeter : 
ond  nis  dichon  iddo  symud  cam  yu  nes  ymlaen,  os  yw  pob  oes  i  dde- 
chreu  o  newydd,  yn  lle  gwneyd  dcfnydd  o  lafur  y  rhai  sydd  wedi  ei 
riaagflaGuu.  Y  mae  gan  bob  oes  ei  gwaith  ei  hun.  Kid  oes  anghen 
mwyach  am  ddargauíbd  deddf  y  dysgyrchiaut  na  dyfoisio  jr  agerdd- 
beiriant.  Y  mae  yu  rhaid  i  ni  ymroddlüui  i  fod  yu  ddyledus  am  dan- 
yai  hwy  i  Newiou  a  Watt.  Yn  yr  uu  modd  yr  ydym  yn  ddyledus  i'r 
Groogiaid  am  y  llyfrau  goreu  i  goethi  y  chwaeth  ac  i  feithrin  ein 
galluoedd  rhesymol.  Ac  yn  lle  treulio  amser  i  geisio  ailwneyd  yr  hyu 
a  wuaed  eisoes  gauddjTit  hwy,  ein  doethineb  yw  defnyddio  íTrwyth  eu 
llafur  i'n  parotoi  at  waith  ein  hoes.  Er  nad  ydynt  yn  taflu  goleu  ar 
grefydd,  y  maent  y  rhai  goreu  a  ellir  gael  yn  eu  lle  eu  hunain ;  ac  uis 
gallwu  ganiatàu  fod  ynddynt  ddim  yn  niweidiol  i  deimlad  duwiol,  nes 
y  profir  fod  chwaeth  a  rheswm  yn  groes  i  saucteiddrwydd,  neu  fod 
medrusrwydd  mewu  uurhyw  gelfyddyd  gyffrediu  yn  rhwystro  y  celf- 
yddydwr  i  fyw  yn  grefyddol.  Er  mor  blentynaidd  oedd  eu  syuiadau 
a'u  lira-feriou  crefyddol,  dichon  y  gallem  gymeryd  rhai  addysgiadau 
oddiwríhyut,  hyd  yn  nod  mewn  crefydd ;  fel  y  maent  jn  dangos  mor 
dywyll  am  Dduw  a  byd  arall  oedd  y  meddyliau  cryfaf  heb  oleuni  y 
dadguddiad  dwyfol ;  ac  ar  yr  un  pryd,  mor  "dra  chrefyddol" — canys 
felly  y  dylid  cyfieithu  ymadrodd  Paul — oedd  yr  hen  baganiaid  yn  y 
ffordd  oedd  gauddynt.  O'r  liyn  lleiaf,  yu  lle  eu  diyst}T.'U,  y  mae  yn 
perth^'u  i  ni  gywilyddio  m'th  ystyried  fod  amryw  o  houynt  yu  rhagori 
mewu  moesoldeb,  o  ran  eu  hathrawiaethau  a'n  bucheddau,  ar  liaws 
mawr  a  gyfrifìr  yn  Gristionogion.  Y  mae  mwy  o  wiiioneddau  yn  eu 
hathrawiaethau  nag  mewn  llawer  truth  a  elwir  y  dyddiau  hyu  yu 
dduwinyddiaeth :  a  gwaredigaeth  nid  bychan  yw  diauc  weithiau  o  ganol 
dadwi'dd  rhagrithiol  jv  oes  i  gymdeithasu  â  rhywbeth  gAvirioneddol,  pe 
na  b'ai  ond  ar  faes  moesoldeb.  Nid  oes  dim  mursendod  o  gwmpas  yr  hen 
jHomer,  Nid  oes  dim  gweniaith  i  dwyllwr  ua  gormeswr  yu  nharauau 
'Demosthenes.  Ac  y  mae  moesoldeb  Plato  yn  rhagori  cymaiut  ar  gyf- 
undraethau  y  rhan  fwy'af  o  athronwjT:  Prydain  er  dyddiau  Hobbes,  ie, 
er  dyddiau  Bacon,  hyd  yn  awr,  ag  ydyw  meddwl  anfarwol  yn  rhagori 
ar  y  pridd  sydd  dan  ein  traed.  Darllenwch  hefyd  yr  hanesion  a  rodd- 
ant  am  anghreifftiau  o  uniondeb  a  geú-wiredd,  y  rhai  sydd  yn  ddigon 


YSGOLION    lEITHYDDOL    I  K    CYMRY.  81 

ì  î  godi  y  gwritl  yu  clonaii  i  wynebau  y  Cymry.     Os  na  wj'clclcnt  ddim 

!  am  wii*  grefycTd,  gwyddeut  betli  oedd  ymddj^giad  anrhydoddus,  }i'  Lj^n 

I  ni  ŵyr  llawer  o'r  Cymry.     Yr  oeddynt  yn  ddynion  trwyadl ;  ac  y  mae 

y  digrefydd,  os  hydd  yn  ddyn,  yn  rhagori  fìl  o  weithiau  ar  y  crefyddwr 

mewn  enw,  os  hydd  yn  llai  na  dyn.      Ond  gwelwyd  cyn  hyn,  a  gwelir 

eto   ar  amserau,  y  ddau  yn  yr  helaethrw^ydd  mwyaf  wedi  eu  cysylltn 

í  ynghyd  yn  yr  uu  dynsawd— hoU  riuweddau  y  paganiaid  mwyaf  moesül, 

''•  eu  huniondeb  mwyaf  aumhlygadwy,  eu  geirwh-edd  difrychau,  a'u  hun- 

'  aujTûroddiad  cliariaugar,  wedi  eu  sylfaeuu  ar  egwyddoriou  cadaruach, 

a'u  bedyddio  yn  ysbryd  jt  efengyl,  a'u  cysegru  at  wasanaeth  y  grefydd 

Gristiouogol.      Yu  y  cyfryw  amgylchiadau  y  mae  crefydd  mor  bell 

oddiwrth  gael  ei  chymylu,  fel  y  mae  yn  ymddysgleirio  yn  amlycach  a 

phrydferthach,  yu  gyffelyb  i  "  afalau  aur  mewn  gwaith  ariau  cerf- 

iedig." 

Nid  ydym  oud  dechreu  ar  ein  rhesymau  o  blaid  yr  Ysgolion  leith. 
yddol.  Mid  ydym  eto  wedi  cyffwrdd  à'r  lles  a  ddeillia  oddiwrth  wyb- 
odaeth  o'r  Groeg  a'r  Lladin,  fel  y  maent  yn  ein  cyunorthwyo  i  ddeai 
iaith  V  Saeson,  a'r  rhan  fwyaf  o  ieithoedd  y  Cyfaudir.  Gallasem  sylw- 
hefyd  fod  y  ddysgeidiaeth  hou  yn  anhebgorol  anghem'heidiol  cyn  y 
dichou  i  ui  ddefuyddio  y  Testament  Newydd  yu  ja:  iaith  wi-eiddiol,  ua 
duuad  ystjT  y  dyfyuiadau  helaeth  a  geir  o  awdwyr  Groeg  a  Ehufain, 
3'ughyd  à'r  cyfeiriadau  lliosog  a  wueir  atyut  yu  ugweithiau  yr  ysgrif- 
euw3'r  penaf  mewn  oesoedd  diweddar.  Oud  y  mae  yr  ystyriaethau  hyn 
mor  amlwg,  ac  wedi  eu  heghiro  mor  fyuych,  fel  nad  oes  cymaint  o 
augheu  aros  aruyut ;  a  chymerasom  y  cyfle  hwn  i  draethu  rhai  rhes- 
ymau  uad  ydynt  wedi  derbjTi  ysylw  sydd  yn  ddyledus  iddyut.  Go- 
beithiwu  y  bydd  ein  sylwadau  yn  foddion  i  ddwyn  llawer  o  ieueuctyd 
Cymru  i  ochelyd  cwacyddiaeth  yr  oes,  ac  i  ymofvu  am  ddjsgeidiaeth 
uchel  a  thrwyadl. 


82 


ATHRONIAETH    A    DUWINYDDIAETH    COLEPJDGE.* 
[Äids  to  EeflecÜon.    Br  Samuel  Taylor  CoLERrDOE.] 

Un  0  dair  gormes  Cymru  yn  y  dyddiau  hyn  yw  ewacyddiaeth.  Gadawn 
y  darllenydd  i  ddyfalu  pa  rai  yw  y  lleiU ;  ond  am  fodolaeth  yr  or- 
mes  riicacìjddol,  ac  am  yr  effeitliiau  uiweidiol  a  ddeilliant  oddiwrthi,  nis 
gall  fod  un  ammheuaeth.  Mae  y  dyn  ieuanc  wedi  clyw^ed  ar  ddam- 
wain,  am  ryw  bwnc  d^'eithr  ;  yr  hwn,  am  ei  fod  yn  newydd,  sydd  yn 
ymddangos  iddo  ef  yn  ei  anwybodaeth  plentynaidd  yn  hardd  dros  ben. 
y  mae  yn  credu  yn  ei  galon  ei  fod  wedi  cael  gafael  ar  jv  eUxir  vitcB,  y 
feddyginiaeth  anffaeledig  i  symud  pob  anhwyldeb  o'r  byd  ;  ac  nid  oes 
dim  a  wna  y  tro  oni  chaiô'  ei  dh-gjinheU,  fel  peleni  Parr  neu  Worsdell, 
ar  bawb  o'i  gymydogion  anffodus.  Mae  un  araU  jn.  penderfjTiu,  cost- 
ied  a  gostio,  y  daw  efe  yn  ysgoUiaig  :  mae  yn  prynu  gramadeg  Groeg 
ail  law  am  ddeunaw  ceiniog  ;  mae  yn  dysgu  swnio  tupto,  tupso,  tetupha; 
ac  yn  y  fan,  teimla  ei  fod  yn  ddigon  o  ddyn  i  siarad  yn  ddibryder  am 
yr  ieithoedd  gwreiddiol.  EfaUai  ei  fod  wedi  dj^fod  o  hyd  i  un  neu 
ddan  o'r  cyhoeddiadau  rhataf  a  ddj'lifant  aUan  o'r  wasg  Seisonig  ;  ac 
am  ei  fod  yn  dëaU  y  rhai  hyny  yn  Ued  rwydd,  tybia  nad  oes  im  wybod- 
aeth  yn  guddiedig  oddiwrtho.  Yr  oedd  cj^aül  i  ni  yn  ddiweddar  mewn 
cwmpeini  Ue  yr  oedd  OUver  CromweU  yn  destun  yr  ymddyddan.  Un 
o'r  gwyddfodoUon  a  gondemniai  CromweU  yn  ddidrugaredd.  Gofyn- 
odd  ein  cyfaiU,  a  oedd  efe  wedi  darUen  gwaith  Thomas  Carlyle,  yn 
cyimwys  hoU  lythyrau  CromweU.  "  Kac  wyf  JB,"  atebai  yntau,  "  beth 
aU  hwnw  fod  ?  Ni  welais  un  gair  o  sôn  am  dano  yn  y  '  Christian 
Witness.'  "  Mae  y  "  Christian  Witness  "  yn  burion  yn  ei  le  ;  ond  y  drwg 
oedd,  fod  y  gẃr  yn  meddwl  ar  ol  ei  ddarUen  ei  fod  yn  gwybod  y  cwbl. 
Adwaenem  uji  araU  a  siaradai  yn  ddirmygus  am  "  Daith  y  Pererin," 
oblegid  nad  oedd  jt  iaith  yn  ddigon  diwyUiedig.  Yychydig  a  wyddai 
efe,  druan,  fod  jt  ysgrifenwj-r  goreu  yn  y  deyrnas  yn  ystyried  "  Taith 

•O'r   "  TrAETHODYDD  "  am  18-13. 


ATHRONLiETH  A  DL'WINYDDIAETH  COLERIDGE,  33 

y  Pererîn  yn  gynllun  niewn  iaith  yn  gystal  â  mater.  Eliai  clivan]  cg 
iawn  i  feii'niadu  yw  y  dosbarth  cn-acyddol ;  ac  ni  ryfedlem  un  tipyn  pe 
clywem  fod  rhai  o  honynt  yn  ceisio  pigo  gwallau  hyd  yn  nod  yn  y 
"  Traethodydd, 

Pawb  a'i  cenfydd  o  bydd  bai 
A  bawddjTi,  lle  ni  hyddal. 

Pwy  fedr  draethu  y  camwri  a'r  creulondeb  y  mae  yr  hen  iaith  Gjth- 
raeg  wedi  eu  dyoddef  oddiwrth  y  tylwyth  hyn  ?  Nid  oes  un  dull  o  ym- 
adroddi  mewn  arferiad  cyffredin  na  raid  iddynt  hwy  ei  ddii'djiiu  neu  ei 
dorfjTiyglu  yn  ol  rhyw  f^Tnpwy  gwjTgam  o"r  eiddynt  eu  hunain  ;  nes  y 
bydd  yr  hen  Omeraeg  ei  hun,  er  maint  ei  thynerwch  a'i  gofal  mam- 
maethol,  yn  gorfod  dymuno  am  ei  gladdu  o'i  golwg.  Ac  am  naw  o 
bob  deg  o'r  cyfuewidiadau  hyn,  gellid  profi  heb  ddim  trafferth  mai  yr 
hen  ddull  cyfiEredin  y  w  y  mwyaf  rhëolaidd.  Ond  nid  yw  y  cwbl  ond 
prin  yn  werth  son  am  dano  mewn  cymhariaeth  i'r  difrod  a'r  hafog  a 
wneir  ganddynt  pan  y  dygant  eu  meddyliau  anaddfed,  anfedrus,  afryw- 
iog,  afreolaidd,  uwch  ben  y  Bibl,  ac  y  neidiant  i'r  gadair  i  di-aethu  am 
grefydd  cyn  iddynt  erioed  ddysgu  ei  hegwyddorion  dechreuol.  Anghys- 
m-  ac  afles,  rh-wj-strau  a  rhwygiadau,  a  achosir  gan  y  bobl  hya  pa  le 
bynag  y  byddont ;  ac  nid  drwg  genym  glywed  fod  rhai  3'n  sôn  am  eu 
casglu  o  blith  pob  enwad  crefyddol,  i  ffirrfio  un  cyfuudeb  cwacyddol 
rhëolaidd,  o'r  hwn  ni  ddíarddelir  neb  ond  a  fyddo  yn  fwy  gwybodus 
na'i  gymydogion.  Ofnwn  fod  gormod  o'r  duedd  hon  yn  y  dynion 
ieuainc  sydd  mewn  rhai  manau  yn  Nghymru  y  dyddiau  hyn  jti  cadw 
cryn  s\nx  ynghylch  llyfrau  Combe,  ac  yn  cymeryd  ymenyddiaeth  yn 
lle  efengyl.  Yr  yd^on  wedi  bod  yn  ieuanc  ein  hunain,  ac  jn.  dymuno 
cadw  hyny  bob  amser  mewn  côf ;  ond  yn  yr  amserau  gwanaf  a  fu  ar 
ein  pen — ac  jr  oedd  rhai  o  honynt  yn  weiniaid  ddigon,  y  mae  yn  rhaid 
addef — ni  ddygwyddodd  i  ni  erioed  fod  mor  ffol  a  hyn.  Nid  yd}Tn  yn 
barod  i  ddyweyd,  na  ddichon  fod  cyfundi-aeth  Combe  yn  cynnwys  rhyw 
ddarn  bychan  0  wirionedd.  Ond  y  mae  ei  chynnyg  fel  esboniad  cyflawn 
ar  weithrediadau  meddwl  àyn,  ac  ar  holl  ddirgeledigaethau  ei  fod  a'i 
fywyd,  yn  llawer  mwy  ynfyd  na  gwaith  y  dyn  hwnw  a  geisiai  werthu  ei 
d\-,  trwy  gymeryd  careg  o'r  mur  a'i  chario  oddi  amgylch  fel  portrëad  o'r 
adeilad.  Gresyn  fod  y  Cymry  mor  dueddol  i  redeg  ar  ol  pob  hudlewyn 
Pa  hyd  y  byddant  mor  fwhwmanllyd  ?  Yr  achos  o  hyn  i  gyd  yw,  fod 
eneidiau  y  cyfryw  heb  fod  erioet'  dau  ddysgyblacth  dr\\-yadl.  Y  maent 


34  ATnnOMAETn  A  nrWIN^'DDUETn  COLERIDGE. 

lieb  dclj'?gu  mcdtlwl :  ac  ni  ddysgant  bj-th  nes  y  deuant  yn  ddigon 
amyneddgar  i  ddarllm  llyfran  ag  sydd  yn  gofyn  myfyrdod  egniol, 
i  ymdrecligar,  a  plioenus,  am  fljTayddau,  cyn  y  gellir  eu  deall.  Nid 
ydym  yn  sôn  yn  bresennol  am  y  dynion  byny  na  fcddant  ar  eneidiau 
ond  yn  unig  cymaint  ag  a  wasanaetba,  fcl  y  d\^edai  un  ben  awdur, 
yn  lle  balen,  i  gadw  eu  cyrff  rbag  pydru.  Ni  wna  y  rbai  hyn  ddim 
llawer  o  dda  na  drwg.  Ond  y  mae  yn  ofidus  genym  na  b'ai  ieuenctyd 
o  bercben  mcddwl  yn  cael  mantais  a  cbyfle  i  ddwyn  y  meddwl  bw*nw 
ymarferiad,  trwy  gymdeithasu  mwy  âg  awduron  r/ìrirfriicr.  Hjai  â'u 
dygai  i  weled  eu  banwybodaetb  eu  bunain,  yr  bpi  y^  decbreuad  pob 
gwybodaetb,  ac  a  roddai  derfyn  bytbol  ar  bob  rbwysg  a  rhodres  [/u-ac- 
i  yddol.  Ac  nis  gwyddom  am  ddim  ysgi'ifeniadau  a  fyddai  yn  fwy  tebyg 
i  ateb  y  dybenion  daionus  hpi  na'r  eiddo  Samuel  Taylor  Coleridge. 

Yn  mhen  rbai  blynyddau  wedi  i  ni  agor  ein  llygaid  ar  y  byd  llëen- 
yddol,  cododd  awydd  cryf  ynom  am  ddj-fod  yn  gyduabyddus  â'r  awdur 
hyglod  hwn,  trwy  weled  crybwylliadau  parchus  am  ei  aHuoedd  mewn 
rbai  cyhoeddiadau  cyfnodol,  yn  enwedig  "  Blachcood  "  a  "  Fraser's 
Magazi)ie."  Ond  yn  y  fangre  lle  yr  oedd  rbagluniaetb  wedi  trefnu  ein 
preswylfod  y  pryd  hwnw,  nid  oedd  neb  a  fedrai  roddi  un  matb  o  bys- 
bysiad  mewn  perthynas  iddo.  Yr  un  peth  oedd  boli  am  h-frau  o'r  fatb 
hyn  a  phe  gofynasid  pa  weitbiau  awdurol  oedd}Tit  wedi  eu  cyboeddi 
y  flwyddyn  bono  yn  y  lleuad.  Ond  rywbryd  ar  ol  byn,  yr  oeddym 
mewn  man  yr  oedd  cyfle  i  gael  gweled  faint  a  fynem  o  lyfrau  ar  bob 
cangen  o  wybodaeth.  Am  rai  wytbnosau,  nis  gwyddem  gan  lawenydd 
ar  ba  un  i  ddëcbreu.  Ar  ol  troi  pump  neu  cbwecb  o  dudalenau  un  o 
honynt,  fe'n  meddiennid  gan  düedd  anorcbfygol  i  weled  beth  oedd 
mewn  un  arall.  Ond  ar  ol  i'r  dysbeidiau  gwynfydig  byn  ymlonyddu  i 
ryw  radd,  cymerasom  mewn  llaw  yr  "  Aids  to  Beflection.'"  Nid  oedd  ei 
faint  ond  bycban,  a  meddyliasom  nad  oedd  ond  prin  g^-aith  dau 
ddiwrnod  o  ddarlîen.  Agorasom  ef,  fel  y  byddwn  yn  arfer,  ond  arfer 
ddrwg  ydyw,  tua  diwedd  y  llyfr :  ond  nis  gwyddem  pa  betb  i'w  wneyd 
o  hono,  mwy  na  pbe  buasai  wedi  ei  ysgrifenu  yn  iaitb  Timbuctoo. 
Edrycbasom  yn  ol  tua'i  ddechreu.  Yno,  ar  y  cyntaf,  nid  oedd  y  àjir- 
oedd  ond  at  y  fferau ;  ond  cynnyddasant  yn  fuan,  nes  cyrhaedd  at  y 
Iwynau  ;  a  cbyn  myned  ymbell  iawn,  teimlem  yr  elfen  risialaidd  yn 
chwareu  oddeutu  y  gwddf,  ac  ambell  dòn  arafaidd,  fwynaidd,  yn  ym- 
dòri  dros  ein  pen  :  ac  am  nad  oeddym  y  pryd  hwnw  wedi  dysgu  nofio 
yn  dda,  nid  oedd  genym  ond  gwneyd  am  y  làn  yn  ddiymaros.     Nid 


ATHRO^L^TH  A  DÜWINyDDLiETH  COLEIÎIDGE.  35 

aiff  y  tro  b}-th  jn  aiighof ;  oWegid  ni  chafodd  ein  balchder  llëenyddol 
erioed  y  fath  glwyf.  Braidd  nad  oeddym  o'r  blaen  yn  meddwl  ein  bod 
yn  rhywbeth.  Nid  oeddym  yn  arfer  cael  ein  cyfì.-if  gan  neb,  ac  a  dy- 
weyd  y  gwir  nid  oeddym  yn  cyfrif  ein  hunain,  yn  fwy  penbylaidd  na'r 
cyffredin  o'n  C}-foedion.  Yr  oeddym  hefyd  wedi  darllen  Locke,  a  Eeid, 
a  Stev,'art,  a  Brov.-n  ;  ac  yn  tybied  ein  bod  yn  dëall  pob  gair.  Ond 
d}Taa  lyfr  bychan  dirodres,  yr  hwu  uid  ocdd  yn  hôni  bod  yn  ddim 
mwy  na  chymhorth  i  feddwl,  wedi  ein  trechu  yn  eithaf  teg.  Ceisiem 
wenieithio  i  ni  ein  hunaiu  wcithiau  nad  oedd  yi'  awdm-  yn  deall  pa 
beth  yr  oedd  yn  ei  ysgrifeuu.  Hawdd  iawn  oedd  dywedyd  hyn ;  ond 
ei  brofi  oedd  bwnc  arall.  Ac  fel  y  dywed  Coleridge  ei  hun  mewn  uu 
man,  nid  oes  gan  neb  hawl  i  gyhiiddo  un  arall  o  anwj^bodaeth,  oddi- 
eithr  ei  fod  ef  yn  amgyffred  ei  auwybodaeth.  Mae  uuioudeb  y  rhëol 
hon  }-u  ddigon  amlwg. .  Gwelsom  a  chlywsom  rai  yn  ceisio  bod  yn 
dywyll,  er  mwyu  ymddangos  yu  ddyfuiou  ac  yn  ddysgedig  :  oud  erbyn 
i  chwi  gymeryd  eich  ffon,  a'i  tharaw  ar  ei  phen  yn  y  dwfr  du,  uid  oes 
yuo  ond  corbwU  Ueidiog,  ua  fyddai  arnoch  arswyd  dirfa^vi*  am  fywyd 
eich  pleutyn  pedair  blwydd  oed  pe  gwelech  ef  yn  aiucanu  cerdded 
trwyddo.  Ond  uid  felly  Coleridge.  Mor  bell  ag  y  gellwch  dreiddio 
i'w  feddwl  ef,  mae  y  d}-froedd  yn  berffaith  dryloew ;  a  phan  gollwch 
jv  olwg  ar  y  gwaelod,  jv  ydych  yn  gorfod  credu  fod  yno  wir  ddyfuder. 
.Ond  er  teinüo  hyn,  uid  oeddym  yu  IIwjt:  ddigaloui.  Yr  oedd  y  cry- 
bwylliadau  a  welsem  am  jr  yuysoedd  cyfoethog  a  thòg  sydd  yn  was- 
garedig  ar  hyd  ac  ar  led  y  môr  tawelog  hwu  yn  diljTi  ein  meddwl 
ddydd  a  uos,  nes  peri  i  ni  beuderfynu  na  orphwj-sem  heb  gael  gafael 
arnyut.  Ar  ol  methu  amr}^  droiou,  sylwasom  yn  fanylach  ar  ddy- 
wediad  o  eiddo  Awstiu,  }-r  hwu  a  ddyfynir  gau  jv  awdur  yn  ei  ragym- 
adrodd  ;  sof  yw  hyuy,  "  Fod  yn  rhaid  i  ffydd  ragflaenu  dëall,  fcl  y 
byddo  dcall  yn  wobr  i  ffydd."  Gwelsom  uad  oes  modd  dëall  dim  yn 
i^iawn  mewn  athroniaeth  na  d^v}'fyddiaeth  heb  gredu ;  ac  jTufoddlonas- 
om  o'r  diwedd  i  ymddiried  ein  hunaiu  ar  wyueb  y  dyfuder,  trwy  gy- 
mhorth  a  than  gj'farwyddyd  y  ffydd  hono,  }t  hou  sydd  jn  gweled  yr 
Anweledig,  ac  yn  gweithredu  ar  egwyddorion  ysbrydol  a  thragywyddol. 
Un  achos  o'r  auhawsder  i  ddéall  y  llyfr  hwu,  yughyda  llyfrau  eraill 
o  waith  yr  uu  awdiu*,  yw  dycithrwcli  y  incddwl  iddo  ei  hun.  Yr  ysbryd 
anfarwol,  yr  hwn  a  fv\TÌa.Iv.-Y(l  gaii  y  Cri  riwdwr  i  lywodraethu  y  syn- 
iadau  corfforol,  sydd  o  hyd  yn  rhy  dueddol,  er  mwyn  porthi  ei  ddiogi 
a'i  esmwythder,  i  adacl  ei  awdurdod  i  gael  ei  thrawsfeddiannu,  nes  o'r 


88  AtHEONIAETH  A  DUWINYDDIAETH  COLEEIDGE. 

diwetU  yv  alltudir  ef  yu  liollol  o'i  freniniaeth.  Ilydyn  nod  yn  m^'Sg  y 
rliai  sydd  i  ryw  raddaii  yn  ymofyngar  am  wybodaeth  ac  yn  ymchwilio 
i  ansawdd  a  helynt  y  hyd  bach  oddiallan,  ychydig  sydd  yn  meddwl  am 
y  byd  ma-syr  oddifewn,  yr  hwn  sydd  yn  rhan  o  fyd  yr  ysbrydocdd,  ac 
o'r  hwu  y  gellir  cael  golwg  yn  awr  ar  sylweddan  a  gogoniant  didcrfyn 
tragywyddoldeb.  Ychydig  sydd  yn  ystyried  fod  pob  goleu  a  geir  ar  y 
byd  anianyddol  yn  dyfod  o  fyd  y  meddwl.  Y  mae  pob  syniad  corfíbrol 
yn  dy weyd  mai  yi*  haul  sydd  yn  troi  oddeutu  y  ddaear,  a  bod  y  planedau 
yn  crwydro  yn  y  gwagle  hcb  un  réol  na  threfn.  Ond  trwy  ymneillduo 
idd}Tit  eu  hunain  y  daeth  Pythagoras,  a  Kepler,  aNewton,  yn  alluogi 
weled  trwy  ymddangosiadau  allanol,  ac  yno  yn  myd  y  meddwl  y  canfu- 
asant  y  deddfau  oesol  sydd  yn  llywodraethu  y  grëadigaeth.  Llawer  o 
holi  sydd  wedi  bod,  pa  beth  sydd  yn  cyfansoddi  unoliaeth  (identity) 
mewn  amser  a  lle.  Y  gwirionedd  yw,  nad  oes  y  fath  beth  yn  hanfodi  y 
tu  allan  i  bwynt  y  meddwl.  Nidyr  un  dwfr  sydd  yn  yr  afon  ar  wahanol 
amserau,  ac  nid  yr  im  sylwedd  yw  y  dwfr  sydd  ynddi  ar  yr  un  amser 
mewn  gwahanol  fanau,  er  fod  dyn  yn  ystyried  y  cwbl,  ar  wahanol 
amserau,  mewn  gwahanol  fanau,  yn  un  afon.  Yr  un  modd  y  gellir 
dyweyd  am  goed  y  maes,  am  gorff  dyn,  ac  am  bob  sylwedd  teimladwy. 
Nid  oes  unoliaeth  yn  perthyn  i  ddim  ond  ysbryd.  Ond  y  mae  y 
meddwl  dynol  wedi  ei  alluogi  i  ddarostwng  pob  peth  mewn  amser  a 
lle  dan  ei  awdurdod  ei  hun.  Y  mae  yn  rhoddi  ei  ddelw  a'i  ddeddf  ei. 
hun  arnynt  ac  iddynt.  Ac  er  mwyn  cadw  trefn  yn  eu  plith,  ac  fel  y 
byddout  }ti  gyfleus  i  ddyfod  wrth  ei  alwad,  y  mae  yn  taflu  cadwyn  ei 
reswm  am  danynt,  yn  eu  huno  neu  eu  gwahanu  fel  y  gwelo  yn  oreu, 
ac  yn  rhoddi  yr  enw  hwn  ar  un  dosbarth,  a'r  enw  arall  ar  ddosbarth 
arall.  Beth  yw  ein  syniad  drachefn  am  achosiad.  Yr  oll  â  welir  gan 
y  llygad  yw  y  naiU  ymddangosiad  yn  dilyn  y  llall.  Ond  o  ba  le  yr 
ydym  jn  cael  y  meddylddrych  anwahanol  ac  anhebgorol,  fod  y  cyntaf 
yn  achos  a'r  ail  yn  effaith  ?  Ac  hefyd,  beth  yw  pob  teimlad  o  drefn, 
neu  addurniant,  neu  harddwch  ?  Beth  yw  lliwiau  yr  enfys  ?  Beth 
yw  tegwch  y  lili  ?  Beth  yw  pob  dymunoldeb  daearol  ?  Y  mae  y  cwbl 
yn  cael  eu  cynnyrchu  gan  oleuni  y  byd  tragywyddol,  yr  hwn  sydd  yn 
tywjmu  trwy  feddwl  dyn,  ac  yn  gwisgo  yr  holl  grëadigaeth  A  phryd- 
ferthwch.  Nid  oes  un  gwrthddrych  yn  ganfyddadwy  ond  trwy  gyfrwng 
y  pelydrau  sydd  yn  dyfod  oddiwrtho,  un  ai  yn  wreiddiol  neu  yn  ad- 
lewyrchiadol.  Y  Duw  mawr  ei  hun  yw  ffynnonell  pob  goleuni :  ond 
**  canwyU  yr  Arglwydd,"  medd  yr  YsgrythjT,  "  yw  ysbryd  dyn,"  yr 


ATHRONIAETH  A  DUWINYDDIAETH  COLERIDGE.  37 

hon  sydd  yn  taflu  ei  Ile-^^'ch  ar  y  byd  allanol,  ac  yn  gwneuthur  ei 
ddeddfau  a'i  briodoliaethau  yn  weledig  i'r  meddwl. 

Ond  y  mae  rhyw  wi'thwynebrwydd  rhyfeddol  mewn  llawer  i  dderbyu 
na  chredu  dim  nas  gallaut  ei  deimlo,  a'i  fesur,  a'i  bwyso.  Ehaid 
iddynt  gael  sylfaen  ddaearol  o  dan  eu  holl  di-efniaut,  heb  ystyried  fcd 
y  ddaear  ei  hun  wedi  ei  sylfaenu  ar  ddeddfau  anweledig.  Ehoddir 
cynneddfau  yr  ysbryd  i  bwyso  ar  syuiadau  corfforol,  nes  yr  eir  yu 
fynych  i  ystyried  yr  ysbryd  fel  rhywbeth  cyffelyb  o  ran  ei  weithred- 
iadau  i'r  corff;  oblegid  o  anghenrheidrwydd  nis  gallyrhyn  a  gynnelir 
fod  yn  fwy  na'r  hjm  sydd  yn  ei  gjmnal.  Y  mae  goimod  o'r  duedd  hon 
i'w  gweled  yn  y  rhan  fwyaf  o'r  athronwyr  a  ysgrifenasant  ar  y  nieddwl 
dynol.  Meddyliem  unwaith  nad  oedd  un  awdur  mor  gampus  ar 
athroniaeth  y  meddwl  â  Doctor  Thomas  Brown  ;  ac  nid  ydym  eto  yn 
ammlieu  nad  yw  yn  un  o'r  rhai  goreu  i  ddyn  ieuanc  sydd  yn  dechreu 
myfyrio  y  cyfryw  faterion.  Ond  dymunem  i'r  efrydydd  gofìo,  ar  ol  ei 
ddarllen  yn  fanwl,  nad  yw  ond  yn  nghyffiniau  y  byd  tufewnol.  Nid 
oes  ganddo  eto  ond  golwg  ar  yr  hyn  sydd  yn  perthyn  i  ddyn  jv  un 
fath  à'r  anifeiliaid  a  ddyfethh-.  Ac  yn  wir  y  mae  Dr.  Pa^-ne,  yr  hwn 
sydd  gan  mwyaf  yn  dilyn  Brown,  yn  cyfaddef  nad  oes  gwahaniaeth 
rhwng  d}m  ac  anifel,  ond  mewn  graddau  yn  unig.  Y  mae  ymadroddion 
lled  debyg  i'w  cael  hefyd  yn  ngwaith  esgob  Butler.  Dyn  call  yw  Payne, 
^a  dyn  mawr  oedd  Butler ;  ond  ar  y  pwnc  hwn,  hwy  a  lefarasant  fel  y 
llefarai  un  o'r  ynfydion.  Beth,  a  oes  dim  gwahaniaeth  rhwng  y  byd 
ysbrydol  a'r  byd  anifeilaidd,  neu  rhwng  deddf  dyn  a  deddf  yr  anifel  ? 
Ai  gradd  uwch  o'r  gallu  anifeilaidd  sydd  yn  dysgu  dyn  i  bwyso  y 
ddaear,  i  fesur  y  ffordd  i'r  haul,  ac  i  oh'hain  llwybrau  y  planedau  am 
gannoedd  o  flynyddau  eto  i  ddyfod :  ac  wedi  gwneyd  hyn  oll  y  mae  yn 
teimlo  nad  yw  ond  ar  di'othwy  byd  y  meddwl  ?  Y  mae  pellder  mawri 
rhwng  y  llysieuyn  a'r  anifel  sydd  yn  ymborthi  arno ;  ond  y  mae  pell- 
der  annhraethol  îvry  rhwng  yr  anifel  uchaf  ag  ysbryd  anfarwol.  Dyn 
yw  arglwydd  yr  holl  grëadigaeth  ddireswm :  ac  i'r  graddau  y  mae 
gwasanaeth  Duw  yn  uwch  na  gwasanaeth  dyn,  i'r  graddau  hyny  y 
mae  cynneddfau  dyn  o  natur  uwch  na  dim  sydd  yn  perthyn  i'r  auifel. 
Yn  awr,  os  chAyennyciiai  y  darllenydd  gael  desgrifiad  o  ddyn  yn  yr 
hyn  ydyw,  fel  y  mae  yn  gwalianiaethu  oddiwrth  grcaduriaid  dii'eswm, 
ac  fel  y  mae  yn  bechadur  euog  a  thruenus,  yn  dwyn  perthynas  â  deddf 
ei  Grëawdwr,  ac  â  threfn  iachawdwriaeth  trwy  ras,  darllened  lawer 
ar  ysgrifeniadau  Coleridge.     Ond  yr  ydym  yn  ei  rybuddio  mewn  pryd 


S8  ATHRONIAETH  A  DUWINVDDIAETH  COLEEIDGE. 

fotl  yuddynt  ryw  betliau  auliawcld  eu  döall,  y  rliai  y  mae  yv  aunysg- 
edig  a'r  auwastad  yu  debyg  o'u  gwyrdroi  i'w  dinystr  eu  liunain. 

Coleridge  yn  ddiammheu  oedd  uu  o'r  meddylwyr  mwyaf  a  jTuddan- 
gosodd  er  ys  rhai  oesoedd.  Ac  heblaw  ei  fod  yn  ddyn  ma^^T,  yr  oedd 
hefyd  jn  ddyn  da.  Yn  more  ei  oes,  dygwyddodd  iddo  syrthio  i  hlith 
Sosiuiaid,  a  bu  yn  pregethu  mewn  rhai  o'u  capeli.  Ond  nid  oedd  y 
gj'fuudraeth  hono  jti  rhoddi  gorphwysfa  i'w  ysbryd  ymofyngar.  Wedi 
hj'uy,  aeth  trwy  lawer  o  dywydd  blin  a  chyfnewidiadau  pwysfa^\T,  yn 
ei  feddwl  yu  gystal  â'i  amgylchiadau  :  ac  ur  ol  chwilio  holl  ddyfuder- 
oedd  gwybodaeth,  a  chyrhaedd  euwogrwydd  nid  bychan  ar  feusydd 
llëenyddiaeth,  dygwyd  ef  i  gyfrif  y  cwbl  yu  golled  fel  jr  eunillai  Grist. 
C^TUaeddodd  euwogrwydd  mewu  dwy  ffordd,  y  rhai  ni  cheir  ond  an- 
fynych  yu  cydgyfarfod  yn  jr  uu  person,  sef  fel  bardd  ac  athronydd. 
Y  mae  rhai  o'r  cyfansoddiadau  barddouol  â  redasant  o'i  feddwl  taubaid 
yu  dangos  ei  fod  yn  alluog,  pe  buasai  yn  dewis,  i  eunill  gradd  mor 
uchel  fel  bardd  á'i  gyfaill  Wordsworth,  sef  yr  uu  radd  à  Schiller  a 
Goëtlie,  a'r  uesaf  at  Shakspeare  a  Milton.  Ond  jr  hyu  y  llafuriodd 
jTiddo  yn  beuaf  oedd  athrouiaeth  mewu  cysylltiad  â  duwinyddiaeth. 
Soniai  lawer  am  ysgrifeuu  ìljü  auferchol  i  gynnwys  ei  hoU  olygiadau  ; 
oud  dybenodd  y  cwbl  mewu  siarad.  Dywedh'  ei  fod  yu  siaradwr  di- 
gyffelyb.  Ei  hoff  orchwyl  oedd  ymddyddau,  neu  yu  hytrach  tywallt 
allau  ei  feddyhau  ma\\TÌou  yu  ughlj-wedigaeth  rhyw  ychydig  gyfeillion, 
y  rhai  a  gaent  ddigou  o  waith  i  wraudaw,  heb  wneyd  dim  arall.  Gof- 
ynodd  unwaith  i'w  gyfaill  Charles  Lamb,  "  A  glywsoch  chwi  íì, 
Charles,  yn  pregethu  rywbryd  ?  "  Atebai  yutau,  "  Ni  clilywais  i  chwi 
erioed  yn  gwueyd  dim  ond  pregethu."  Oud  yr  oedd  brou  jn  anallu- 
adwy  ei  gael  un  amser  i  roddi  pin  ar  bapyr.  Gadawai  fwy  na  hanuer 
ei  l}i:hjTau  heb  fyth  eu  hateb,  a  llawer  o  honynt  heb  gymaiut  á'u 
darllen.  Hwyrach  y  bydd  rhai  o'n  gohebw^T  caredig  uiunau  yu  barod 
i  feddwl  ein  bod  jti  dwyu  hyn  i  fewn  i  gyfiawuhau  ein  hesgeuhisdra 
ein  huuaiu.  Wele,  os  rhaid  dj^edyd  y  cwbl,  uis  gallwu  wadu  nad 
oodd  5T1  dda  genym  weled  fod  rhyw  ddyn  mawi-  yn  debyg  i  ui  yn  hyn 
o  beth.  Ond  ar  yr  uu  pryd  nid  ydym  yn  ei  grybwyll  fel  canmoHaeth 
iddo  ef  na  uinnau  :  namyu  i  ddaugos  paham  y  mae  cyn  lleied  o 
fyfyrdodau  Coleridge  wedi  ymddaugos  trwj  yr  argi-afiwasg.  Pa  fodd 
bynag,  ni  fu  ei  ysgrifell  yu  hoUol  segur ;  oblegid  gellir  gweled  llawer  o'i 
olygiadau  yn  ei  "  Bioíjrnpfiifi  T.ilerario,"  "Frimd,"  "Literory  Remains,'^ 
a  rhai  c^'frolau  eraill ;  ond  ceir  sylwcdd  ei  fiu'nau  ar  rai  o'r  pynciau 


ATUr.ON'I-iETa  A  DUWIIíYDDIAJirn  COLErjDGE,  89 

pwysicaf  mewn  moesolclel)  a  chrefydd  yu  giyuo  a  cliynnwysfawr  yn  yv 
"  AiJs  to  R'flcction."  Ac  at  y  llyh:  liwu  y  tro  presennol  y  djTnunem 
alw  sylw  ueillduol  eiu  darllenw}T. 

Fel  anghreifftiau,  rlioddwn  yma  rydd-gyfieitliiad  o  rai  o'r  dywediad- 
au  arweiuiol. 

"TJn  flfordd  sicr  i  roddi  newydd-deb  a  phwysfawrogrwydd  i'r  rheolau  mwyaf 
cyffi-edin  yw  mj-fyrio  amynt  yn  eu  perthynas  uniongyrchol  â  ni  ein  huuain. 

"  I  ddwyn  gwirionedd  cyffredin  yn  ol  i'w  lewjrch  cyntefig,  ni  raid  i  chwd  ond 
yn  unig  ei  droi  i  weithrediad, 

"  Y  rhwj^str  mwyaf  i  ddjTiion  droi  y  meddwl  i  fewn  amynt  eu  hunain  yw,  eu 
bod  yn  ofni  yr  hya  a  ganfyddir  jtio. 

"  Chwiliwch  hanesion  ein  cenadau  ffyddlaAyn,  nid  yn  unig  yn  mysg  yr  Hotten- 
totiaid  neu  yr  Esquimaux,  ond  trigolion  gwareiddiedig  yr  hen  India.  Mor  fynych, 
mor  deimladol,  y  desgrifiant  jt  anhawsder  i  wneyd  y  meddyliau  egluraf  yn  ddëall- 
adwy  i'r  brodorion,  oblegid  fod  e\i  gallu  i  sjdwi  yn  difiygio  mor  ebrwydd.  Ac  eto, 
ymhlith  y  rhai  hyn  y  mae  yr  arferion  íliaidd  o  hunan-boenedigaeth  yn  ffynu  fwyaf. 
0  I  pe  na  byddai  ffoliueb  yn  hav.'s  na  challineb,  mor  fuan  yr  ennillid  h'Vì'y  i  dderlsyn 
Cristionogaeth.  Ond  y  mae  crogi  trwy  fachau  wrth  y  cefn,  neu  gerdded  ar  hoelion 
Uymion  trwj^  wadnau  j'r  esgidiau,  yn  llawer  Uai  anhawdd  na  mj'fyrio,  a  thnry 
fyfyrio  gjThaedd  gwybodaeth  a  chysur. 

"  Y  mae  gaUuoedd  y  byd  wedi  cael  eu  bedyddio  yn  fjmych,  ond  eu  cristioneiddio 
jTi  anfjTiych  (often  christened,  hut  seldom  chrùstkinizedj.  Nid  ydynt  ond  proselyt- 
iaid  y  porth  :  neu  fel  y  Saeson  gynt,  deuaut  i'r  wlad  fel  cynnorth\\y\vyr,  ac  aros- 
aut  ynddi  fel  gorchfygwyr  ac  arglwj'ddi. 

"  Yn  y  byd  naturiol,  yr  ydym  yn  gwahaniaethu  yr  hyn  ni  fedi-mi  ei  Mahanu  ; 
ond  j'u  y  byd  moesol,  yr  j'dym  yn  gwahaniaethu  er  mwj^n  gwahanu.'" 

Yn  ei  arweiniad,  gesyd  yr  awdur  o'n  blaen  dri  o  brif  benau,  ar  y 
rbai  y  bwriada  di'aethu.  Ac  er  mwyu  daugos  perthyuas  y  rhai  hyn 
â'u  gilydd,  mae  yn  gwueuthur  y  sylwadau  tra  ardderchog  a  gaulyu  : — 

"  AYedi  ei  ddeffroi  gan  gauiad  y  ceiliog  {pregeth,  profedigaeth,  gwely  cystudd,  neu 
waredigaeth  rhagluniaethol),  mae  y  pererin  Cristionogoi  yn  cychwyn  i'w  daith 
gyda  gwawr  y  dydd,  tra  y  mae  y  gwirionedd  eto  islaw  y  terfjTigjdch.  Ehai  o 
ganlyniadau  anghenrheidiol  ei  fynyd  blaenorol  a'i  anturiaeth  bresennol  â  webr 
trwy  wrthdröad  (rfifraction)  y  goleuni ;  mwy  a  ofnir  ac  a  dybir.  Yr  ymddangos- 
iadau  dychymygol,  y  rhai  a  lywodraethent  yn  oriau  y  tywyllwch,  ydyut  o  hyd  yn 
ddiwyd.  Er  nad  ydynt  mwyach  yn  dangos  eu  hunain  mewn  agweddau  penodol,  y 
maent  er  hyny  yn  aros  yn  effeithiol  yn  enaid  y  pererin,  yr  hwn  nid  y  w  yn  g\vybüd 
mai  j'nddo  ef  y  mae  yr  achos,  ac  a  feistrolir  gan  ei  waith  ei  hun.  Y  mae  pethau 
jTi  cymeryd  arwyddlun  y  meddwl.  Ffurfiau  ei  freuddwyd  diweddar  a  foldiant  y 
gAVT.-thddrychau  yn  y  pellder,  a'r  rhai  hyn  di-achefn  a  roddant  deimlad  o  wiríouedd 
allanol  i  ffurfiau  y  breuddM-j'd.     Y  dysgwyliadau  a  gjmj'rchid  gan  hen  arfer  o 


40  ATHRONIAETn  A  DUWIN-yDDUJETH  COLEEIDGE. 

hunanoldeb,  er  eu  bod  yn  awr  yn  dechreu  cael  eu  puro  i'r  ofu  hwTiw,  jt  hwn  yw 
dechreuad  doethineb,  a'r  hwn  fel  y  cyfrjw  a  drefnwyd  i  fod  yn  arweinydd  i  ui, 
nes  y  cçdo  haul  cariad,  perffaith  gyfraith  rhyddid — y  dysgwjliadau  hyn  a  roddant 
y  dj-chjTnyg  ar  waith,  ac  cfallai  am  amser  a  drawsffurfiant  uiwl  a  gwybodaeth 
anmherffaith  i  ryw  goelgrefydd  benderfynol.  Ond  pa  fodd  bynag,  pa  im  a  welir 
hwjnt  yn  eghir  neu  yn  aneglur,  pan  ystyrir  y  canlyniadau  hyn  yn  eu  perthjTias  â'r 
dymimiad  am  ddedwyddwch  a'r  casineb  at  boen,  y  maent  jti  dyfod  yn  ddybenion  ; 
a'r  dybenion  hyn,  ynghyda'r  gweithredoedd  a'r  ymwrthodiadau  a  ddeilliant  yn 
uniongjTchol  oddiwrthjTit,  a  ddylent  gael  eu  cyfrif  dan  y  peu  o  gallineb,  fel  yu 
perthyn  i'r  naill  neu  y  llall  o'i  rywiogaethau  gwahanol. 

"  I.  Gall  fod  yn  gallineb  ag  sydd  yn  wrthwynebol  i  fywj^d  moesol  o  natur  uwch, 
ac  yn  tueddu  i"w  gau  allan,  ac  i  rwystro  yr  enaid  i  gyrhaedd  y  casineb  at  bechod 
am  ei  fod  yn  dra  phechadurus  (Rhuf.  vii.  13. ) :  a  dyma  galhneb  drwg. 

"n.  îíeu  gall  fod  yn  gallineb  nacâol,  heb  fod  yn  anghydweddol  â  chjTmydd 
ysbrydol ;  ac  at  hwn  y  gellir,  gj'da  phriodoldeb  neillduol,  gymhwyso  geiriau  ein 
Harglwydd,  '  Y  neb  nid  jw  i'n  herbyn,  o'n  tu  ni  y  mae.'  Y  mae  gan  hyny  yn 
gallineb  diddrwg,  ac  felly  ya  addas  a  chanmoladwj'. 

"III.  Neu  gall  arwain  a  bod  yn  wasanaethgar  i  egwyddor  uwch  nag  ef  ei 
hun.  Y  meddwl  a'r  gj-dwjbod  a  gjmodir  ag  ef,  jn  y  rhagolwg  ar  yr  egwj-ddor 
uwch,  a  chyda  hiraeth  am  dani  sydd  yn  arwjddo  blaenbrawf  o  ryddid  dj'fodol. 
Yr  afiach,  pan  yn  dechreu  gwella,  a  gymmodir  a'r  baglau,  ac  a'u  harfera  yn  ddi- 
olchgar,  nid  jn  unig  am  eu  bod  yn  anghenrheidiol  er  ei  gynnal  yn  bresennol,  ond 
hefyd  am  eu  bod  yn  foddion  ymarferiad,  a  thrwy  ymarferiad  i  sefydlu  yn  raddol 
nerth,  ac  ystwythder,  ac  uf udd-dod  parod  y  cyhyrau,  yr  hyn  y  mae  y  meddylddrj-ch 
am  iechyd  yn  ragddangos.  Teimla  eu  gwerth  yn  yr  anghenrheidrwydd  presennol 
am  dan}Tit,  ac  hefyd  fel  y  maent  yn  offerjnau  i  sjnnud  yr  anghenrheidrwydd  hwnw. 
Dyma  gaUineb  ffj'ddlawn  a  doeth ;  yr  hwn,  mae  ju  wir,  sydd  a'i  enedigaeth  yn  y 
byd,  ac  y  mae  doethineb  y  byd  hwn  yn  dad  iddo ;  ond  wedi  ei  naturioleiddio  mewn 
gwlad  weU,  a  chanddo  y  ddoethineb  oddiuchod  jn  feichiai  ac  yn  dad  ysbrydol. 
Os  goddefir  i  mi  ladrata  plüen  o  nyth  j  phoenix  (sef  arabedd  hoff  y  duwinyddion 
cyfriniol),  dyma  fab  Terah  o  Ur  y  Caldëaid,  j-r  hwn  sjdd  jm  rhoddi  degwm  am  y 
cwbl  i  Frenin  Cj-fiawnder,  heb  dad,  heb  fam,  heb  achau  ;  ac  yn  derbj-n  bendith  ar  y 
gweddill. 

"  IV.  Yn  olaf,  gall  fod  yn  gallineb  ag  sydd  jti  cydf jTied  a  moesoldeb,  fel  j  mae 
moesoldeb  yn  cydfyried  a'r  bywyd  ysbrydol :  callineb  ag  sydd  yn  gyfrwng  gweith- 
rediad  i'r  ddau,  fel  y  mae  y  dëall  i'r  rheswm  a'r  ewj'Ujs,  neu  fel  y  mae  yr  jsgj'faint 
i'r  galon  a'r  jTuenydd.  DjTua  gaUineb  sanctaidd,  y  goruch'wyliwr  ffj-ddla'ma  a 
phwyUog,  y  gwas  hynaf  yn  nheulu  ffydd,  wedi  ei  eni  jn  y  ty,  yr  hwn  a  esj-d  ei 
Arglwydd  ar  ei  deulu. 

"  Erf  jniaf,  gan  hjny,  na  chamddeaUer  fy  amcan ;  fel  pe  bawn,  trwy  wahaniaethu 
rhinwedd  oddiwrth  ffydd,  yn  dj'mimo  gwahanu  y  naiU  oddiwrth  y  UaU.  Gwir 
foesoldeb  sydd  eljTiiaethol  i'r  callineb  hwnw  yn  unig,  j'r  hwn  sydd  jm  cau  aUan 
wir  foesoldeb.  Yr  athraw  sj'dd  yn  gwneyd  caUineb  yn  wasanaethgar  i  rinwedd,  nid 
yw  yn  hebgor  rhinwedd;  ac  efe  yr  hwn  sj'dd  j-n  dysgu  priodol  gysjUtiad  j-  naiU  â"r 


ATHRONL\.ETH  A  DUWINYDDIAFTH  COLERIDGE.  41 

llall,  nia  yw  yu  darostwng  jt  isaf  mewn  im  ystyr ;  tra  -wrth  ei  gAracuthur  j-n  ddolen 
yn  yr  un  gadwyn  a'r  uchaf,  ac  ya  derbyn  yr  un  djdanwad,  y  niae  yn  ei  derchafu. 

"  Yn  gyíFredin,  gellir  cymharu  moesoldeb  i'r  gydsain ;  caUineb  i'r  Uafariad.  Y 
gjTitaf  nis  gellir  ei  swnio  (sef  ei  dwyn  i  ymarferiad)  ond  trwy  offerynoldeb  j^  olaf. 

"Pa  rai  yw  djdedswj^ddau  moesoldeb,  a  ddj'sgir  i'r  credadjTi  j-n  gj-fla^m  gan 
yr  apostol,  yr  hwn  a'u  gesyd  allan  dan  y  ddau  ben  o  nacäol  a  chadamhiiol ;  jm 
nacüol,  cadw  ei  hun  yn  ddifrj'cheulyd  oddiwrth  y  bj'd ;  ac  yn  gadarnhäol,  cariad 
at  ei  gyd-ddjTjion  fel  efe  ei  hun. 

"  Y'n  olaf  ac  yn  uchaf,  y  mae  yn  dj-fod  yr  ysbrydol,  jti  cynnwys  jt  hoU  wirion- 
eddau,  gweithrediadau,  a  dyledswyddau,  sydd  j'n  dwyn  perthynas  â'r  uwch-am- 
serol,  y  parhaus,  y  tragj^-ddol,  a  chariad  diragrith  at  j'  gvni  fel  g\í-irionedd,  at  y 
da  fel  daioni,  ac  at  Dduw  fel  j-  ddau  jti  un." 

Wedi  egliiro  ycliydig  fel  hyn  ar  y  prif  benau,  mae  yr  awclur  yn 
myned  jTnlaen  i  sylwi  arnynt  yn  lielaethach.  Ehoddwn  jTna  y  rhanau 
olaf  o'i  sylwadau  dan  y  peu,  Callineb  ;  ac  os  ua  fydd  y  darllenydd  yn 
barnu  eu  bod  yn  di'a  goleu  a  gwerthfawr,  y  mae  efe  neu  ni  yn  cam- 
synied  }ti  fa-m:. 

"  Manteision  y  bywyd  a  dreulir  mewn  cydffurfiad  â  rheolau  rhinwedd  a  chrefydd, 
a'r  ffjTdd  lliosog  ac  amry«-iol  y  maent  yn  arganmawl  rhiuwedd  a  chrefjdd  hyd  yn 
nod  ar  dir  callineb,  ydjoit  faterion  hyfryd  i'r  myfjTdod,  ac  jti  ffjTmonell  meddwl 
adf jTí'iol  i  ddynion  da  a  duwiol.  Ac  nid  yw  j'n  beth  dj'BÌthr  os  bydd  y  cj'fryw 
bersonau,  gan  faint  y  llawenj'dd  yn  jt  olwg  arnynt,  jm  llefaru  weithiau  am  hardd- 
wch  lluniau  a  Uiwiau  wrth  ddynion  y  mae  eu  llj-gaid  eto  heb  eu  hagor  ;  ueu  os 
jTnddangosant  ar  rai  achlysuron  j'n  cj'fnewid  y  berthynas  rhwng  yr  achos  a"r 
effaith,  ac  yn  anghofio  fod  gweithredoedd  a  phenderf j-niadau  o  eiddo  j'r  cwj-llys 
a'r  serchiadau,  canlyniadau  pa  rai  a  ellir  yn  eglur  eu  rhagweled,  ac  eto  ni  cllir  eu 
gwneyd  yn  ddybenion  priodol  a  phenaf  i'r  cyfrjrnr  weithredoedd  a  phenderfyniadau, 
heb  ddinystrio  neu  newid  yn  hollol  natur  a  nodwedd  yr  olaf.  ÍSophrou  a  ú  jt  yn 
dda  mai  cyfocth  a  dylanwad  helaeth  fydd  y  canlj'niad,  os  ennilla  serch  a  pharch 
Constantia.  Ond  os  y  rhagwybodaeth  o'r  canlyniad  hwn  sydd,  ac  os  ceir  allan  ei 
lod,  j-n  brif  ddyben  Sophron  wrth  geisio  ei  serch  a'i  pharch;  ac  os  jrw  Constantia 
yn  wra-g  sydd  yn  teilj'ngu,  neu  j-n  alluog  i  deimlo,  y  naill  neu  j'  llall ;  oni  chaf- 
arf j'ddai  Sophron  (a  hyny  yn  gjfiawn)  â  chasineb  a  diystjTwch  j'n  eu  lle  ?  Yn 
mha  beth,  os  nad  jn  hyn,  y  mae  cjfeillgai-wch  j'  bj'dolddj'n  yn  wahauol  i  wir 
gyfeillgarwch  ?  Heb  gj'flawniadau  serchus,  a  g^vasanaeth  buddiol,  pa  le  bj-uag  y 
byddo  gallu  a  chyfle  yn  caniatau,  ni  fyddai  cariad  ond  rhagrith  gwag.  Er  hyny, 
pa  feddwl  anrhj'deddus  ni  theimlai  ofid  pe  tj'bid  ei  fod  yn  gwerthfawrogi  y  cariad 
er  mwj'n  y  gwasanaeth,  ac  nid  y  gwasanaeth  er  mwyn  y  cariad." 

Yr  ydym  heb  ddarfod  â'r  dyf^-niad.  Ond  cyn  myned  ymhellach, 
ddarllenydd  hynaws,  aros  i  gymeryd  dy  anadl  yn  y  fan  yma  am  fynyd, 


42  ATHEONIAETH  A  DCWINYDDIAETH  COLEP.IDCi:. 

ac  e'lrych  dros  y  peiriau  uchod  unwnith  cto.  Yn  nwr,  byíldai  yn  clcla 
geiiy;n  wybod  os  gwelaist  eriocd  Trell  eymhariaeth  i  ddangos  annigon- 
oh-wydd  pob  gweithred  heb  ddyben  cywir  oddifewn,  ac  i  ddangos  hefyd 
beth  yw  natur  y  dyben  hwnw.  Os  raedrir  ein  cyfeirio  at  y  llyfr  a'r 
bennod  lle  niae  y  fath  beth  i'w  gael,  ymrwymwn  i  anrhcgu  yr  ymgeis- 
ydd  á'r  cyflyfr  am  y  flwydd}Ti  hon  o'r  "  Traethodydd  "  wedi  ei  rw}Tiio 
yn  hardd.  "Y  Traethodydd  "  ei  huu,  o  anghenrheidrwj'dd,  sydd  i 
fod  yn  feirniad  ;  oblegid  nis  gwyddom  am  un  awdurdod  uwch  yn.  y 
deyi-uas  lëenyddol  Gjnnreig ;  a  rhaid  fod  y  dyu  hwnw  wedi  coUi  ei 
synwyrau  a  feddyliai  am  apelio  at  un  llŷs  arall.  Ond  awn  ymlaen 
gyda'r  dyfyniad.  Y''r  hyn  a  ganlyn  sydd  ddau  ajjhorwn  gwahanol,  ond 
ar  jv  un  mater. 

"Er  nad  jrw  callineb  ynddo  ei  hun  yn  rhinwcdd  nacyn  sancteiddrwydd  ysbryd- 
ol ;  eto,  heb  gallineb,  neu  mewu  gwrthwj-uebiad  iddo,  nis  gall  rhinwedd  na  sanct- 
eiddrwydd  hanfodi." 

♦'A  wyt  ti  dan  lywodraeth  pechod?  yn  gaethwas  i  arferion  drwg?  yn  elyn  i 
Dduw,  ac  yn  ffoadur  oddiwrth  dy  gydwybod  dy  huu  ?  0  !  mor  ofer  yw  y  ddadl, 
pa  un  a  yw  gwrandaw  ar  lais  caUineb,  oddiar  ddybenion  hunan-lesol,  yn  rhinwedd 
neu  deilyngdod,  pan  y  mae  peidio  gwrandaw  jti  euogrwydd,  yn  drueni,  yn  ynfyd- 
rwj'dtl,  ac  yn  anobaith.  Y  tosturi  goreu  a  mwyaf  Cristionogol  a  elli  di  ddangos, 
yw  toäturio  wrth  dy  enaid  dy  hun.  Y  gwasauacth  goreu  a  m^s-yaf  derbyniol  a  clli 
di  ei  roddi,  yw  gwneyd  cyfiawTider  a  dangos  trugaredd  i  ti  dy  him." 

Ar  ol  gadael  y  pwnc  o  gallineb,  arweinir  ni  trwy  randiroedd  moes- 
oldeb ;  ond  cedwir  ein  golwg  o  hyd  ar  ben  draw  y  daith,  sef  crefydd 
ysbrydol ;  ymdi-inii-  â  phob  mater  yn  ei  berthynas  â'r  amcan  hwuw. 
Hvd  yn  hyn,  hyder\\^  fod  y  daiilenydd  yn  dëall  pob  gair  yn  ddigon 
didrafferth  ;  ond  dichon  y  bydd  ambell  un  yn  teimlo  gradd  o  anhaws- 
der  i  weled  y  meddwl  mewn  rhai  o'r  darnau  canljmol.  Er  hyny,  na 
ddigaloned  neb.  Nid  rhaid  iddynt  ond  dwyn  eu  cynneddfau  i  weith- 
redu  yn  ddyfal  ar  bob  brawddeg ;  ac  y  maent  yn  sicr  o  Iwj^ddo.  Pe 
na  baeiit  yn  y  diwedd  yn  alluog  i  gynnwys  y  cwbl,  canfyddant  ddigon 
i  wybrwyo  eu  holl  ymdrech,  ac  i  greu  awydd  ynddynt  i  weled  ychwaneg. 
Dyma  y  prawf  goreu  o  ysgrifenydd  gwir  fawr.  Y  mae  rhith  o  fawredd 
yn  taro  y  meddwl  anwybodus  am  dro.  Ond  os  eir  i  edrych  yn  sefydlog, 
eilwaith  ac  eilwaith,  nid  oes  yno  ond  ymddangosiad  niwlog,  disylwedd. 
O'r  tu  arall,  po  fwyaf  a  syllir  ar  y  gwir,  mwyaf  a  welir  o'i  brydferth- 
wch  a'i  ogoniant.     Gymry  hawddgar,  ein  cjTighor  ni  yw,  Darllenwch 


ATHRONIAETa  A  DUWINYDDIAETH  COLEEIDGE.  43 

rywbetli  a  ddeil  i  chwi  s^'llu  arno.  Oucl  cyn  myned  yn  rhy  bell  oddi- 
wrth  ein  hawdur,  dychwelwn  i  roddi  y  dyfyniad  a  ganlyn  dan  y  i^en, 
Moesoldeb. 

"  Yn  y  bj-d,  gwelir  yn  mhob  man  brofion  o  imdocî,  yr  liwn  7  mae  y  rlianaii  cyf- 
ansoddol  mor  bell  oddiwrth  ei  esbonio,  fel  y  maent  0  anghenrheidrwj'dd  yn  ei 
ragdybied  fel  yr  achos  a'r  ammod  o'u  bodolaeth  fel  y  cyfryw  ranau ;  neu  hyd  yn 
nod  o'u  bodolaeth  o  gwbl.  Yr  undod  rhagflaenol  hwn,  neu  achos  ac  egw;^-ddor  pob 
undeb,  a  elwir  yn  gyffredin  er  amser  Bacon  a  Rc^ '  r  yn  ddeddf.  Gall  y  darllenj'dd 
ddwyn  o  flaen  ei  ddychjTnyg  y  crocus  hwn,  er  aiighraifft,  neu  ryw  Ij^sienjni  r.rall. 
Fod  y  gwraidd,  y  dail,  &c.,  yn  glynu  wrth  un  planigyn,  sydd  effaith  rhyw  allu 
neu  egwyddor  ragflaenol  yn  jnr  hedyn,  ag  oedd  yn  bod  cyn  i  un  gronyn  o'r  deín- 
yddiau  a  gyfausoddant  faintioli  y  crocus  gael  ei  sugno  o'r  pridd,  yr  awyr,  neu  y 
gwlybwr  amgylchynol.  A  gawn  ni  droi  at  yr  hedyn  ?  Yma  eto  y  mae  yr  un 
anghenrheidrM^ydd  yn  ein  cyfarfod.  Yma  hefyd  rhaid  i  ni  dybio  undod  rhag- 
flaenol — nid  wyf  yn  siarad  am  yr  hen  blanigyn,  o'r  hwn  y  deilliodd,  ond  am 
ddylanwad  yn  rhagflaenu  mewn  trefn  gweithrediad,  eto  yn  aros  yn  bresennol  fel 
gallu  cadwriaethol  ac  adgynnyrchiol.  Dosbarthwch  yr  hedyn,  a  gadewch  i'r 
chwyddwydr  heulawg  ddyfod  i  gynnorth-w^o  eich  synwjTau— pa  beth  a  welwch  ? 
Moddion  ac  offerjTiau,  trysorfeydd  o  ymborth,  ystordai  o  amryw  fath,  pibellau, 
troiadau,  amddiffynfeydd — ty  yn  cynn^^^s  Iliaws  o  ystafelloedd,  a'r  perchen  a'r 
preswylydd  yn  anweledig  !  Meddyliwch  yn  rahellach  am  y  miliynau  dirifedi  o 
hadau  o'r  un  enw,  pob  im  yn  wahanol  oddiwrth  y  Ilall ;  ac  yn  mhellach  eto,  medd- 
yliwch  am  gyfaddasiad  anhebgorol  pob  peth  oddiamgylch,  pob  un  0  ba  rai  a  wna 
yr  un  meddwl  jn  anghenrhcidiol,  a  chysylltiad  y  cwbl  o  ba  rai  â  chyfundrcfn,  â 
byd,  sydd  yn  gofyn  ei  imdod  rhagflaenol  digonol  ei  hun,  yr  hwn,  gan  hyny,  a  raid 
fod  yn  Ijresennol  i'r  cwtl  ac  yn  y  cwbl,  eto  heb  mewn  im  modd  gau  allan  neu  attal 
y  ddeddf  neu  yr  egwyddor  unigol  o  undeb  yn  mhob  un.  Yn  awr,  a  wna  rheswm, 
a  wna  synwyr  cyffredin,  oddef  y  dybiaeth,  ei  bod  j  ii  dra  rhesymol  i  gredu  gaHu 
cyffrediuol,  fel  yr  achos  a'r  rhag-ammod  o  gyfaddasiad  pob  im  cyfangwbl  arci  ben  ei 
hun,  o  ba  rai  y  mae  pob  un  yn  cynnwys  egwyddor  weithiol  ei  mideb  ei  hun — ei  bod 
yn  rhesymol,  meddaf,  i  gredu  hyn  mewn  perthynas  i'r  cyfanswTn  o  wrthddrychau, 
y  rhai,  heb  weithredj'dd  (hyny  yw,  bod  teimladol  a  rhesymol),  a  fyddent  yn  ddi- 
ddyben ;  ac  eto  yn  afresymol,  ac  hyd  yn  nod  yn  goel-grefyddol  i  gyimwys  cred 
gyffelyb  mcwn  perthynas  i'r  cyfundrefn  o  fodau  rhesyniol  ac  ymw}bodol,  i'r  byd 
moesol  a  phersonol  ?  Ond  os  yn  hwn  hefyd,  sef  yn  y  cymuudcb  mawr  o  bersonau, 
y  mae  yn  rhesymol  i  ni  gasglu  fod  un  presennoldeb  cyffredinol,  un  yn  bresennol  i'r 
cwbl  ac  yn  y  cwbl,  onid  y  peth  mwyaf  afresyniol  yw  tybied  fod  ewyUys  feidrol  yn 
alluog  i'w  gau  allan  ? 

"Pa  bryd  bynag,  gan  hyny,  y  mae  dyn  jm  cael  ei  dueddu  i  weithrcdu  mewn 
cysondeb,  oni  ddylid  priodoli  rhywbeth  i'r  gallu  hollbresenuol  hwn  fel  yn  gwcith- 
redu  yn  yr  ewyUys?  ac  wrth  ba  enwau  addasach  y  gellir  ei  alw  na  deddf,  fel  yn 
galluogi ;  y  fjair,  fel  yn  dysgu ;  ac  yr  Yÿhryd,  fel  yu  gweithrtdu  ? " 


44  ATHROMAETH  A  DUWINYDDIAErH  COLERIDGE. 

Tlwp-ach  y  byddai  yn  fautais  i  rai  at  (Idéall  y  sylwadau  ucbod  pe 
cnTihöid  liwynt  i  diù  neu  bedwar  gosodiad,  fel  hyn  : — 

1.  Y  mae  gwahanol  ranau  pob  llysieuyn  yn  cael  ou  huno  gau  ryw 
ddeddf  neu  egwyddor  ragflaenol ;  neu,  mewn  geiriau  eraill,  uudod  yw 
achos  pob  undeb. 

2.  Y  mae  cj^faddasiad  y  rhai  hyu  i  gyd  i'w  gilydd  yn  rhagdybied 
rlij'W  nndod  sydd  yn  holl-bresennol. 

3.  Os  yw  hyn  yu  wir  gyda  golwg  ar  y  byd  dh-es-^NTn,  nid  yw  yn 
afrcsjTiiol  ci  gredu  gyda  golwg  ar  y  byd  moesol. 

4.  Os  odtliwi'th  r^'w  uudod  hollbreseuuol  y  deillia  pob  trefn  a 
Äaioui  yu  y  byd  moesol,  nis  gall  e^\yllys  dyn  ei  gau  allau. 

Dyma  y  sylwedd  yu  f^-r,  ueu  yu  hytrach  j-r  esgyrucdd  :  ond  addefwn 
yu  rhwydd  nad  jty  yu  rhoi  ond  golygiad  aumherô'aith  i'r  eitliaf  ar 
gyflawuder  a  phrydferthwch  yi'  j'mresymiad.  Arosasom  i  roddi  hyu 
o  help  i'r  darlleuydd  ar  ganol  y  d}^}Tiiad.  Y  mae  yr  awdm-  yu  niyued 
rhagddo  fel  y  caulyu — 

"  Yr  wyf  jTi  gwybod  nad  yw  jt  hyn  a  ddjTredwyd  yma  jti  cynnwj's  mwy  na 
meddylddrych  nacäol ;  ond  djnna  gymaint  ag  sj'^dd  jm  ofynol  i'r  meddwl  yn.  y  cyf- 
uod  hwnw  o'i  gynnj'dd  sjdd  jm  awr  yn  cael  ei  dybied,  a  thra  jt  ystyrir  crefydd 
dan  Y  ffurf  o  foesoldeb.  Y  mae  golwg  gadamhaol  jti  perthjTi  i  gyflwr  addfedach : 
oblegid  nis  gellir  dirnad  gwirioneddau  j^sbrydol  ond  yn  j'sbiydol.  Hyn  a  wyddom 
trwj'  ddadguddiad,  ac  os  caniateir  bodolaeth  gM"irioneddau  ysbrj-dol,  y  mae  jm 
rhaid  i  athroniaeth  dynu  yr  un  casgliad.  Ond  er  nad  yw  ond  nacaol,  y  mae  yn 
ddigon  i  wneyd  undeb  crefydd  a  moesoldeb  jm  dj'biadwy ;  yii  ddigon  i  argj^hoeddi 
j-mofynydd  diragfam,  nad  yw  athrawiacthau  j-sbrjdol  j'  grefj'dd  Gristionogol  jm 
rhyfela  ya  erbjm  y  gallu  rhesjmol,  ac  os  nad  ydjmt  yn  rhedeg  jm  jr  un  liuell  a'r 
deall,  eto,  nad  jdjTit  yn  ei  groesi.  Y  mae  jti  ddigon  i  broíi  fod  rhj^w  j'stjT  wa- 
haniaethol  a  chyson  i  ddj'wediad  jt  apostol,  fod  '  jt  Ysbrj-d  jm  cyd-dj'stiolaethu 
a'n  hysbryd  ni,'  hyny  jrw,  a'r  ewjllys,  fel  y  gomchnaturiol  me^Tn  dyn,  ac  egA;vydd- 
or  ein  personoliaeth — ^wrth  y  gair  olaf  hwn  jr  •wjrf  j-n  meddwl,  y  peth  hwnw  trwy 
yr  hwn  jt  j'dj'm  yn  weithredwyr  cj'frifol ;  j'n  bersonau,  ac  nid  j-n  imig  pethau 
byw. 

"  Y  mae  ya  ddigon  i  argyhoeddi  j-meddwl  mj'fjTgar  fod,  hjxl  jtl  nod  jti  mhorth 
ac  ar  drothwy  y  gwirionedd  dadguddiedig,  ystjT  deilwng  i  eiriau  jt  apostol,  pan 
y  dywed,  nid  yn  unig  fod  jt  Ysbryd  yn  cjmnorthwyo  ein  gwendid  ni ;  hjny  yw, 
gweithredu  ar  yr  ewyllj's  trwj'  ddjdanwad  rhag-dueddol  oddiallan,  fel  pe  b'ai,  er 
mai  mewn  dull  j'sbrydol,  ac  heb  attal  na  dystrywio  ei  rj'ddid  (yr  hyn  fel  peth 
dichonadwy-  a  broíìr  i  ni  gan  effeithiau  dj'sg,  a  dj-g^yddiadau  rhagluuiaethol,  ac 
uwchlaw  y  cwbl,  esiampl) :  ond  hefj'd  y  dichon  ei  fod  mewn  eneidiau  ail-enedig 
yn  gweithredu  yn  yr  ewyllys ;  y  dichon  ei  fod,  trv\y  ddj-f od  yn  un  a'n  hewj'llys 
neu  ein  hj'sbrj'd  ni,  yn  erfyn  trosom;  îe,  y  dichon  ei  íod  j-n  j-r  undeb  agos  hwn. 


ATHRONLiETH  A  DUWIN'YDDIAETH  COLERIDGE.  45 

trwy  gymcryl  amn  ei  hun  ffiirf  cin  gwendid  ni,  jn  erfjn  trosfnn  ag  oclieneidiau 
aiinbraethadwy.  Ac  nid  oes  un  perygl  o  benboetlini  fel  y  canlyniad  i'r  gred  hon,  03 
sylwir  yn  ofalus  a  difrifol  ar  y  geiriau  olaf  jti  yr  ymadrodd ;  os  rbod.lir  y  grym 
dyledus,  a'r  arwyddocad  cyflawn  i'r  gair  annhraethadwy,  fel  yr  arfei'ir  ef  gan  St. 
Paul.  Yn  ol  yr  arferiad  yma,  yr  bon  yw  y  fanylaf  a'r  fwyaf  priodol  i'r  gair,  y  mae 
yn  arwyddo,  fod  y  mater,  at  ba  un  y  cymhwysir  ef,  yn  rhywbeth  nas  gallaf,  yr 
hwn  od<liwrth  natur  y  psth  y  m^e  yn  analluadwy  i  mi  fedru,  ei  draethu  i'r  un  medd- 
wl  dynol  (hyd  yn  nod  o'r  eiddo  iierson  yn  yr  un  cyflwr  a  mi  fy  hun)  fel  ag  i'w 
wneuthur  ynddo  ei  hun  yn  wrthddrych  ei  ymwybodaeth  uniongyrchol  a  digyfnvng 
ef .  Xis  gall  f od  yn  wrth  lcbrych  fy  ymwybodaeth  uniongyrchol  a  digyfrwng  i  fy  hun. 
Ei  gasgbi  a  ellir  oddiwrth  ei  weithrediadau ;  ond  nis  gellir  ei  ganf od  ynddynt.  A 
diolch  i  Dduw  !  yn  mhob  pwnc  ag  y  mae  y  wybodaeth  o  hono  yn  dwyn  perthynas 
uchel  ac  anghenrheidiol  a'n  dedwyddwch  moesol  a  chrefyddol^  gellir  ei  gasglu  yn 
ddiogel  oddiwrth  ei  eífeithiau,  gellir  ei  wybod  yn  sicr  oddiwrth  ei  weithrediadau ; 
ac  y  mae  yr  Ysgi-ythjrau  yn  rhoddi  rheolau  eglur  ac  anffaeledig  i  gyfarwyddo  yr 
ymchwiliad,  ac  i  dynu  y  casgliad. 

Fel  arweiniacl  i'r  sylwacTau  ar  grefydd  ysbrydol,  y  rhai  a  gymerant 
i  fynu  fwy  na  lianner  y  llyfr,  yr  ydyni  yn  cael  golygiad  byr  ar  farii 
Coleridge  mewn  perthynas  i  ryddid  yr  ewyllys,  i'r  dyben  o  ddangos 
pa  beth  yw  dyn  fel  bod  ysbrydol  a  chyfrifol.  Y  mae  y  darllenydd 
wedi  gweled  yn  barod  ei  fod  yn  dal  yr  anghenrheidrwydd  anhebgorol 
am  waith  tufewnol  yr  Ysbryd  Glân  cyn  y  dichon  dyn  ew^'llysio  na 
gweithredu  dim  yn  sanctaidd.  Ei  olygiadau  ar  y  pwnc  yma  ydynt 
oleu  ac  eghir.  Er  hyuy,  nid  yw  efe  yn  barnu  fod  dyn  fel  pren  neu 
faen,  neu  beirianwaith  celfyddydol,  yn  cael  ei  lywodraethu  yn  hollol 
gan  achosion  allanoh  Ac  mor  bell  â  hyn,  nid  oes  modd  ei  Avrthwynebu 
heb  wadu  cyûifoldeb,  a  dyddymu  pob  crefydd.  Ond  braidd  na  fedd- 
yliem  fod  rhywbeth  yn  jierthyn  i'r  ewyllys  nad  yw  jn  gynnwysedig 
yn  ei  athroniaeth  ef.  Y  mae  yn  ymddangos  i  ni  fod  rhwj-muu  a  rhydd- 
id  yn  cydgyfarfod  i  gyfansoddi  penderfyniad  yr  ewj-llys.  Ehoddwch 
yr  oll  sydd  yn  gadarnhäol  ya.  Coleridge  a  Jonathan  Edwards  at  eu 
gilydd,  a  chwi  a  gewch  drefniant  cyflawn  ar  y  mater.  Dëaller  mai 
sôn  yr  ydym  yn  bresennol  am  ddyn  fel  creadur.  Y  mae  Coleridge  ynl 
addef  fod  pechod  jti  cacthiwo  yr  ewyllys,  ond  dyweda  jn  mhellach 
fod  pob  peth  sydd  yn  caethiwo  yr  ewyllys  yn  bechod.  Yr  ydym  yn 
cydfyned  â  hyn  eto  yn  hollol.  Nid  oes  dim  caethiwed  ond  pechod.  Ond 
nid  dadleu  dros  gaethiwed  yr  ydym  wrth  ddywedyd  fod  ewj'llys  djn 
ÎA  creadur  yn  rhwym  o  weithredu  yn  ol  deddf  y  meddwl.  Y  mae 
afiechyd  yn  caethiwo  y  corff,  ac  yn  rhwj'stro  neu  jti  dyrysu  ei  weith- 
rediadau  ;  oud  hyd  yn  nod  pan  yn  berffaith  iach,  y  mac  yn  rhwjTn  o 


46  ATHEONIAETH  A  DUWINYBDIAETH  COLERIDGB. 

weithredu  yn  ol  deddf  ei  iicatur,  Felly  y  raae  àjn.  fel  creadur  yn 
rliYTym  o  ewyllysio  yr  hyu  sydd  yn  ymddaugos  iddo  ef  y  daioni  mwyaf, 
ac  yu  gwueuthur  hyuy  yu  berfifaith  rydd  ;  oud  trwy  bechod,  y  mae  ei 
rwymau  wedi  myned  yn  gaethiwed,  a'i  ryddid  yn  afrëolaeth. 

Yn  tudal.  142,  143,  y  mae  Coleridge  yn  rhoddi  crynodeb  o'r  gwir- 
ioneddau  neillduol  a  berthynaut  i  grefydd  ysbrydol ;  ac  yna,  er  mwyn 
ateb  }T  wrthddadl  eu  bod  yn  rhy  uchel  i'r  dëall  fedru  eu  hamgyffred, 
dangosh-  y  gwahaniaeth  haufodol  rhwng  déall  a  rheswm.  Yr  ydym  yn 
ystyi'ied  y  gwahaniaethiad  hwn  o'r  pwys  mwyaf.  Y  mae  pob  athraw- 
rawiaeth  sydd  yn  dyfod  i  ni  trwy  ddadguddiad  yn  rhwym  o  fod  uwch- 
law  y  dëall,  ond  y  mae  yn  berffaith  unol  â  rheswm  ;  ac  o'r  tu  arall,  os 
gwneh'  cyfimdraith  yn  ddigon  isel  i'r  dèall  ei  chyrhaedd  a'i  mesur,  y 
mae  trwy  hyny  yn  sicr  o  fod  yn  groes  i  reswm.  Cymerwn  er  anghraifft 
y  gwirionedd  am  ddwyfohleb  person  y  Cj-frNTigwr :  os  dj^edir,  nad 
oedd  Crist  yn  ddim  mwy  na  dyn,  ac  eto  ei  fod  yn  gwneyd  iawn  dros 
ddynion,  y  mae  hyn  yn  groes  i  reswm.  Drachefn,  os  er  mwyn  bod  yn 
gysou,  yr  enciliwn  o'r  th"  yma,  ac  os  gwadwn  athrawiaeth  yr  iawn,  pa 
beth  yw  hyny  ond  ceisio  haeru  fod  Duw  yn  newid  ei  ddeddf  foesol  er 
mwyn  achub  pechaduriaid,  a  bod  y  gwahaniaeth  hanfodol  rhwug  drwg 
a  da  yu  cael  ei  ddyddymu  ?  Ac  ouid  yw  hjTi  yn  groes  i  reswm  ?  Os 
meddyliwn  eto  am  waith  yr  Ysbryd  Glàn,  rhaid  addef  ei  fod  uwchlaw 
y  dëall ;  ond  y  mae  dywedyd  fod  pechadur  yn  newid  ei  him  jn  groes  i 
reswm.  Ceisio  darostwng  crefydd  ysbrydol,  a'i  gwneyd  yn  amgyfíred- 
adwy  i'r  deall,  yw  y  llwybr  sydd  jti  arwain  yn  gyffi-edin  i  gj-feiliornad. 
'  Hyd  yn  nod  ymhlith  rhai  imiongred,  y  mae  gormod  o  duedd  i  ddwyn 
!  gwirioneddau  yr  efeugyl  i  lawr  i  ryw  dir  isel,  daearol,  ac  i  edrych 
\  amynt  yn  unig  yn  eu  perthynas  â  dëall  dyn  ;  yn  lle  esgyn  i  wlad  yr 
'anghenrheidrwydd  tragj'wyddol,  y  gras  hunan-gynhyrfiol,  a'r  priodol- 
laethau  anghyfnewidiol,  i  weled  pob  gwirionedd  yn  ei  berthynas  â 
Duw,  ar  yr  hon  y  mae  ei  berthynas  à  dynion  wedi  ei  syKaenu. 

Eglur  yw  i  bob  dyn  yst}TÌol  mai  parodrwydd  a  medrusrwydd  i  gan- 
fod  ac  oh'hain  deddfau  sydd  yn  cyfansoddi  meddwl  mawr.  Y  mae 
pawb  yn  gweíed  y  gwrthddi'ychau,  eu  lliw  a'u  lluu,  eu  maint  a'u  i^wys- 
au,  }Tighyd  â'u  symudiadau  a'u  cyfnewidiau.  Dyma  w^aith  y  déall,  yr 
hwn,  fel  y  dynodir  ef  gan  Eant,  yw  y  galhi  i  faruu  xn  ol  y  syn-wyr  coríf- 
orol ;  a  digon  priodol  yw  dyweyd  ei  fod  yn  perthyn  i'r  anifel  yn  gystal 
á  dyn.  Ond  y  mae  pellder  aunhraethol  rhwng  hwn  a'r  gallu  sydd  yn 
treiddio  trwy  yr  ymddangosiad  allanol,  y  galhi  sydd  yn  gweled  trwy 


ATHRONIAETH  A  DUWINYDDIAETH  COLERIDGE.  47 

greigiau  a  pliridLl  y  ddaear,  trwy  foroedd  a  mynyddoedd,  trwy  holl 
bellderoedd  lle  a  lioll  oesoedd  amser,  ac  yn  olrliain  y  deddfau  sydd  yn 
cysylltu  y  rhanau  i  gyfausoddi  un  gwrthddi'ych  ac  hefyd  y  gwahanol 
wrthddrychau  â'u  gilydd.  Yn  awr,  y  gaUu  sydd  yn  gweled  egwydd-; 
orion  pethau,  ac  yn  dwyn  dyn  i  bresennoldeb  deddf  ei  Grëwr,  yw, 
rheswm.  Dyma  gynneddf  nad  jvf  yr  anifel  yn  ei  meddu  mewn  un' 
gradd.  Ond  y  mae  yn  perthyii  o  anghenrheidrwydd  i  bob  creadur 
rhesymol :  ac  yn  ol  ei  grym,  a'r  defnydd  wneir  o  honi,  i'r  graddau 
hyny  y  mae  y  naiU  ddjn  yn  rhagori  ar  y  UaU  mewn  mawredd  meddwl. 
Y  mae  yr  anifel  yn  gystal  a  dyn  yn  gweled  yr  ymddangosiadau  a  bor- 
treuedir  ar  wyneb  y  grëadigaeth ;  ond  y  mae  rheswm  yn  gweled  yr  ol- 
wynion  cywrain  sydd  yn  troi  y  tu  cefn  i'r  Uen.  Y  mae  y  deaU,fel  jr 
anifel,  yn  anaUuog  i  esgyn  uwchlaw  cyfnewidiadau  y  fuchedd  hon  ;  ond 
y  mae  rheswm  wedi  ei  gymhwj'so  i  fyw  yn  ngwlad  y  gwirioneddau  a'r 
deddfau  digyfnewid,  ac  oddiyno  y  mae  yn  gweled  pa  fodd  y  dylai  fod,  a 
pha  fodd  y  mae  yn  rhaid  iddi  fod.  Y  mae  y  deaU  yn  edrych  ar  bob  peth 
yn  onglog  a  hannerog,  heb  amcan  na  rheol ;  ond  y  mae  rhes-wm  yn 
cario  y  meddwl  i'r  canolbwynt,  ac  oddiyno  y  mae  yn  gweled  y  cwbl  ; 
mewn  trefn  a  chysondeb.  I'r  deaU  dynol,  ac  hefyd  i'r  anifel,  nid  yw  ' 
cyfnewidiadau  yn  dangos  dim  ond  olyuiad ;  ond  y  mae  rheswrn  yn 
canfod  deddf  yn  rhedeg  drwyddynt,  yr  hon  sydd  yn  achosi  pob  un  o 
honynt.  Fel  hjn  y  mae  meddwl  dyn  yn  uno  gwrthddi'ychau  mewn  , 
gwalianol  leoedd,  a  dygwyddiadau  mewn  gwahanol  amserau,  dau  un 
ddeddf,  ac  yn  uno  y  deddfau  hyn  di-achefn  dan  ryw  ddeddf  uwch  a 
mwy  cyffredinol,  nes  o'r  diwedd  y  mae  yn  uno  y  cwbl,  yn  mhob  Ue  a 
phob  oes,  yn  yr  Ün  anfeidrol,  yr  "  Y^dwyf"  diddechreu  a  diddiwedd. 

Cymerasom  ein  rhyddid  i  gynnyg  cymaint  â  hyn  o'n  syniadau  ein 
hunain  ar  y  mater  hwn,  gan  hyderu  y  byddant  yn  wasanaethgar  i 
ragbarotoi  a  chynnorthwyo  y  darUenydd  sydd  yn  bwTÌadu  chwiUo 
drosto  ei  hun  beth  yw  golygiadau  Coleridge.  Ond  rhoddwn  yma  y 
rhanau  hyny  o'i  sylwadau  ag  sydd  yn  ymddangos  i  ni  yn  fwAaf  dy- 
ddorol  a  deaUadwy. 

"  Rheswin  yw  cynneddf  yr  argylioeddiadau  cyffredinol  ac  anghenrheidiol,  ffynnon- 
cll  a  sylwedd  gwirioneddau  uwchlaw  synwyr,  y  rhai  a  gyunwysant  cu  prawf  yuddynt 
eu  hunain.  Ei  bresennoldeb  a  nodir  bob  amser  gan  aughenrheidrwydd  y  gosodiad 
a  gadamheir :  yr  hwn  anghenreifb-wydd  sydd  anunodol,  pan  y  mae  gwirionedd  o 
eiddo  rheswm  yn  cael  ei  gymhwyso  at  ffeithiau  profìad,  neu  at  reolau  y  deall ;  ond 
yu  ddiammodol,  pan  y  mae  y  mater  ynddo  ei  hun  yn  gynnyrch  rheswm. 


48  ATmiON'IAETH  A  DUWI^T:DDL\ETH  COLEr.IDCÎE. 

"  Ar  }•  llau'  arall,  nid  j'w  barnaii  y  dcall  yn  ein  rli'iyyrao  oncl  yn  nnig  gyJa  golwg 
ar  wrtliiUlrj'chau  ein  synwjTr.u,  y  rhai  a  adlewjTchir  g.  nym  yn  ol  ffur  iau  y  deall. 
Nid  afreidiol  gan  hyny  yw  ychwanegu  y  gair  dynol ;  ac  yr  ydym  yn  son  am  ddeall 
dpiol  mewn  gwahaniaethiad  oddiwrth  yr  eiddo  bodau  eraiU,  uwch  neu  is  na  dyn. 
Ond  nid  oes,  ac  nis  gall  fod,  ond  un  rheswm,  yr  un  a'r  unrhyw;  sef  y  goleuni  sydd 
yu  güleuo  deall  pob  dyn  ar  ei  ben  ei  him,  ac  felly  yn  ei  'wneyd  yn  ddeall  rhesymol. 

"  Os  yw  hyn  felly,  ac  felly  yn  ddiau  y  mae — os  gweithredoedd  priodol  y  deall 
yw  cyffredinoli  jt  hysbysiadau  a  dderbynir  oddiwrth  y  sjTiwyrau  mewn  trefn  i 
ffurfio  enwau  ;  a  chyTuhwyso  hysbysiadau  neillduol  (hyny  yw,  y  sjTiiadau  corfforol) 
at  eu  henwau  priodol ;  ac  vice  versa,  yr  enwau  at  eu  dosbarth  cyfatebol  o  hysbys- 
iadau — yna  y  mae  yn  canlyn  o  anghenrlieidrwydd,  fod  y  deall  wedi  ei  ddesgrifio 
yn  gywir  jti  ngeiriau  Leighton  a  Kant,  yn  allu  i  famu  yn  ol  y  synwyr. 

"  Yn  awr,  pa  un  a  ddesgrifiwn  reswm  fel  ffynnonell  egwyddorion  anghenrheidiol 
a  chyffredinol,  jti  ol  pa  un  y  mae  hysbysiadaa  ein  synwyrau  yn  cael  eu  cadamhau 
neu  eu  gwrthbrofi  ;  neu  ynte,  os  desgrifiwn  ef  fel'y  galhi  trwy  yr  hwn  yr  ydy^m  jm 
medru  tynu  casgliadau  cyfifredinol  ac  anghenrheidiol  oddiwrth  ymddangosiadau 
neillduol  a  dygwydJiadol :  y  mae  yn  amlwg  fod  y  ddau  ddesgrifiad  yn  gwa- 
haniaethu  yn  eu  teithi  hanfodol  ac  o  ganlyniad  fod  y  pethau  yn  gìvahaniaethu 
mewn  rhyw." 

Oud  mae  yn  brycl  i  ni  adael  y  mater  hwn,  rliag  blino  y  dáiilenydd 
yn  ormodol ;  ac  fel  diweddglo  i'r  adolygiad  presennol,  rlioddwn  ddau 
neu  dri  d^^yniad  i  ddangos  golygiadau  Coleridge  ar  rai  o  brif  egwydd- 
orion  y  grefydd  Gristi'Onogol. 

"  Beiddiaf  ddywedyd  nad  oes  im  djTi,  pa  mor  wresogbynag  fj^ddo  ei  gariad,  a  pha 
mor  ddwfn  bynag  fyddo  ei  ostyTigeiddrwydd,  yn  alluog  i  ddarllen  hanesyddiaeth 
gydag  j-sbryd  myfyrgar,  neu  edrych  ar  y  byd  o'i  amgylch  gyda  llj^gad  ystyriol,  heb 
deimlo  ei  fod  yn  rhwym  i  gjrfaddef,  nad  j-w  pawh  o"i  gyd-ddynion  ar  y  ffordd  iawn. 
Nis  gall  lai  na  barnu  fod,  hyd  yn  nod  mewn  g^dedydd  Cristionogol,  rifedi  dirfawr 
heb  erioed  droi  eu  gwynebau  tuag  ati.  Nid  yTr  hjoi,  jmte,  ond  pwnc  o  ffaith.  Yn 
awr  y  mae  yn  dyfod  y  gofyniad,  A  gaiff  y  credadyn  briodoli  y  gwahaniaeth  hwn  yn 
hollol  i'w  benderfyniadau  a'i  jTndrechiadau  ei  hun?  neu,  os  nid  jm  hollol,  eto  jti 
flaenaf  ac  yn  benaf  ?  A  gaiff  efe  briodoli  y  sj'mudiadau  a'r  parotoadau  cjTitaf  i'w 
ewy lljs  a'i  ddeall  ei  hun,  a  sjdfaenu  ei  hawl  i'r  addewidion  ar  ei  ragoriaeth ei  hun ? 
Os  na  feiddia  un  dj-n  gjTnerj'd  yr  anrhj-dedd  hwn  iddo  ei  him,  i  bwy  y  priodolir  ef 
ond  i'r  Bod  hwnw  o'r  h'wn  y  deüliodd  yr  addewid,  ac  aryr  hwn  y  mae  ei  chj^flawn- 
iad  yn  yinddibynu. 

**  Felly  gan  hjmy  y  mae  athrawiaeth  etholedigaeth  ynddi  ei  hun  yii  gasgliad 

I  anghenrheidiol  oddÌAvrth  ffaith  anwadadwy — anghenrheidiol  o  leiaf  i  bawb  sydd  yn 

'  dal,  am  y  goreu  o  ddj-nion,  eu  bod  yr  hjm  j'dj-nt  trwy  ras  Duw.  Yn  ei  pherthjmas 

a'r  credadjm,  y  mae  yn  obaith,  yr  hwn,  wedi  tarddu  o  egwyddorion  Cristionogol, 

ac  wrth  gael  ei  chwilio  gan  y  profion  a'i  feithrin  trwy  y  moddion  a  ddysgir  jti  yr 


ATHROXIAETn  A  DrWIX\T)DIAETH  COLERIDGE.  49 

Ysgrytliyr,  a  clclaw  yn  oljaith  bywiog  a  sicr  :  ond  nis  gall  yn  y  bj-d  liwn  ildj-fod  yn 
wybodaeth,  Ilawer  Uai  yn  sicrwydd  rhagwybodaeth. 

"  '  Yìi  gadarn  yn  y  ffyld.''  Nid  yw  yr  apostol  yn  dywedyd,  yn  gadarn  trwy  eich 
penderfj-niadaii  eich  hnnain ;  nac  ychwaith,  yn  eich  e^vyllys  eich  hunain ;  ond  yn 
gadam  yn  y  ffj^dd.  Nid  ydym  i  edrych  ar,  ac  i  aros  gyda  ni  ein  hnnain,  er  mwyn 
cael  testun  cyhuddiad  neu  hyder,  neu  (fel  y  mae  llawer  yn  cymeryd  eu  twyllo  yn 
rhy  fynych)  i  gael  yr  olaf  trwy  wneyd  haeddiant  i  ni  ein  hunain  o'r  cyntaf.  Ond 
yr  ydym  i  edrych  at  Grist,  a  hwnw  wedi  ei  groeshoelio.  Y  gyfraith,  yr  hon  sydd 
yn  agos  atat,  ac  yn  dy  galon ;  y  gyfraith,  yr  hon  sydd  yn  condeninio,  ac  nid  oes 
ganddi  un  addewid  ;  yr  hon  sydd  yn  dal  yr  euogrwydd  a  aeth  heibio  yn  ei  redfa 
gj'flym,  ac  yn  peri  iddo  ymwrthod  a'i  enw  [trwy  ei  wneyd  yn  euogrwydd  presennol], 
y  gyfraith  a'th  gyhudda.  Xac  oeda  yn  llys  cyíîawnder  i  -nTando  ar  y  cyhuddiad — 
nac  aros  i  ddysgwyl  clywed  y  ddedfryd.  Nage,  rhagflaena  y  condemniad.  Apelia 
at  Cesar.  Brysia  at  y  Brenin  am  faddeuant.  Ymdrecha  i  ymlwybro  tuag  jtio,  er 
mai  mewn  llyffetheiriau ;  a  gwaedda  yn  uchel,  a  chasgl  hoU  wedtlill  nerth  dy 
ewyllys  yn  y  llef — 'Yr  wyf  yn  credu;  Arglwydd  cymhorth  fy  anghrediniaeth. 
Diarddela  bob  hawl  o  berchenogneth  hyd  yn  nod  yn  dy  lyfí'etheiriau.  Dywed  eu 
l)od  yn  perthyn  i'r  hen  ddjm,  ac  nad  wyt  ti  ond  yn  eu  cario  i'r  bedd,  i  gael  eu 
claddu  gyda'u  perchen.  Sefydla  dy  feddwl  ar  yr  hyn  a  wnaeth  Crist,  yr  hyn  a 
ddj-oddefodd  Crist,  yr  hyn  yw  Crist— fel  pe  bait  am  lanw  gwagder  dy  enaid  a 
Christ.  Os  gwaghaodd  efe  ei  hun  o'i  ogoniant  i  ddyfod  jm  bechod  er  mwyn  dy 
iachawdwriaeth  di,  oni  raid  i  ti  gael  dy  waghau  o'th  hunan  pechadurus  i  ddyfod 
yn  gj-fiawnder  yn  a  thrwy  ei  ing  ef,  a  haeddiannau  eS'eithiol  ei  groes  ?  Trwy  ba 
foddion  eraiU,  yu  mha  wedd  arall,  y  mae  yn  ddichonadwy  i  ti  sefyll  yn  ngwyddfod 
yr  Un  Sanctaidd  ?  Gyda  pha  feddwl  y  dymunit  ddyfod  ger  bon  Duw,  oddieithr 
gj'da'i  feddwl  Ef,  yn  yr  hwn  yn  unig  y  mae  Duw  yn  caru  y  byd  ?  Gyda  chyfar- 
wyddyd  da,  efallai,  ac  ychydig  gynnorthwy,  ti  a  fynit  yn  hytrach  lanhau  a  thrwsio 
i  fynu  feddwl  o'r  eiddot  dy  hun,  a'i  gynnyg  fel  dy  hawl  i  dderbyniad  a'th  gy- 
mhwysder,  iddo  Ef,  yr  h^ra  sydd  yn  gosod  ynfydrwydd  yn  erbyn  ei  angelion  !  0  ! 
cymer  gynghor  gan  dy  reswm.  Efe  a  ddengys  i  ti  mor  ofer  yw  dychymygu  y  gallai 
brd  haeddu  cariad  oddiwrth  ddoethineb  tragywy-ddol  a  dedwj-ddwch  hollddigonol, 
mewn  un  ffordd  ond  fel  y  mae  j-n  gj-nnwj-sedig  ya  yr  idea  ollberffaith,  yn  mha  un 
y  mae  yr  Ysbryd  Gonichaf  j-n  gAveled  ei  hun  a  chyflawnder  ei  annherfyiioldeb — yr 
Uniganedig  cyn  yr  hoU  oesiocdd — yr  anwyl  Fab,  yn  yr  hwn  y  mae  y  Tad  wedi  ei 
Iwyr  fo  M  o  ;.'*  * 


50 


COLL    GWYNFA.* 

Yr  ydym  wedi  meddwl  fwy  nag  unwaith  am  ysgrifenu  traethawd  ar 
athrylith  Milton  ;  ond  nis  buom  hyd  jra  hyn,  ac  nid  ydym  eto,  yn 
meddu  ar  ddigou  o  hyfdra  i  gymeryd  y  gwaith  mewn  llaw.  Mor  bell 
ag  y  mae  parch  iddo  yn  gymhwysder  i  draethu  am  dano,  nid  ydym  yn 
foddlawn  i  roddi  y  blaen  i  Dr.  Channing  na  Mr.  Macauley,  na  ncb 
arall.  Yr  ydym  j^n  ei  barchu  fel  dyn  cywir,  gwrol,  d'iysgog  yn  ei 
ymlyniad  wi*th  egwyddorion ;  yv  ydym  yn  ystjnried  ei  ysgrifeuiadau 
rhyddieithol  yn  mysg  y  rhai  mwyaf  campus  yu  yr  iaith  Saesoneg ;  ac 
yn  enwedig  pan  ddarllenom  ei  gyfansoddiadau  barddonawl,  nis  gallwn 
lai  na  rhyfeddu  fod  y  fath  feddyliau  mawrion  wedi  cael  lle  mewn 
euaid  dynol.  Bydd  ei  eiriau  yn  ein  dilyn  am  ddiwi'nodiau  fel  swn 
dyfroedd  lawer,  "  fel  llais  o  dragywyddoldeb."  Er  cymaiut  yw  ein 
heiddigedd  dros  anrhydedd  y  Cymry,  yr  ydym  yn  gorfod  teimlo,  pe 
byddai  rhagoriaethau  yr  hoU  feirdd  Cymreig  er  dyddiau  Taliesin  wedi 
eu  casglu  ynghyd  mewn  un  dyn,  na  fyddai  hwnw  yn  hasddu  ei  gys- 
tadlu  â  John  Miltou.  Ond  un  peth  yw  teimlo  ei  fa^rredd,  a  pheth 
■arall  yw  medini  dangos  yn  mha  beth  y  mae  y  ma-^Tedd  hwnw  yn 
gynnwysedig.  Y  gorchwyl  olaf  hwn  nid  ydym  yu  anturio  c\Tînyg 
arno :  a  rhaid  i  ni  ddyweyd  na  welsom  ueb  arall  wedi  llwyddo  i'w 
gj'flawni  mewn  modd  boddlonawl.  Er  hyny,  ni  ddylid  dibrisio  y  gallu 
i  deimlo  fod  Milton  yn  ddyn  mava-.  Dj-ma  ddawn  nad  oedd  ond 
ychydig  yn  ei  oes  ef  ei  huu,  ac  nad  y^  pawb  eto,  yn  ei  meddu.  Yr 
oedd  ganddynt  hwy  ryw  esgus,  gan  eu  bod  yn  byw  yn  rhy  agos  ato 
i'w  gaufod  yn  gyflawn  :  ond  erbyn  hyn,  nid  oes  gan  neb  hawl  i  son  am 
lênyddiaeth  os  nad  yw  yn  gwerthfawrogi  barddoniaeth  Milton.  Nis 
gw5"ddom  am  well  ffordd  i  dd^'u  adnabod  ei  hun  na  thrwy  eistedd  i 
lawr  yn  bwyllog  i  ddarllen  "  Coll  Gwynfa."  Os  bydd  yn  blino  arno 
yn  fuan,  dyna  brawf  ar  unwaith  ei  fod  yn  amddifad  o  chwaeth.  Nid 
yw  eto  yn  alluog  i  ddosbarthu  rhwng  y  drwg  a'r  da.  Y  mae  heb  er- 
ioed  agor  ei  lygaid  i  weled  anian.     Oud  drachefu,  glyned  i'w  ddarllen 

*0'r  "  Traethoi>vdd  "  am  1S50, 


COLL  GWYNFA. 


5l 


tnvy  l)ob  anliawsder,  ac  os  yw  yn  rliagori  o  ran  ei  gynneclclfau  ar 
greacluriaid  direswm,  fe  ddaw  mewn  amser  i  weled  ];rydfertbwcli  ac 
arddercbogrwydd  digyffelyb  yn  yr  boll  waitb  :  oblegid  y  mae  "  Coll 
Gwynfa"  yn  un  o'r  llyfrau  sydd  yn  gwella  o  byd  MTtb  ei  fynycb 
ddarllen  ;  a  dyna  y  prawf  goreu  o  wir  fawredd. 

Fel  pob  dyn  gwii'ioneddol  fawr,  y  mae  Milton  befyd,  nid  yn  unig 
yn  traddodi  meddyliau  mawi'ion,  ond  yn  gwneyd  byny  yn  lunrdfl. 
Dicbon  dyn  cyíîi'edin,  trwy  ymdrecb  dirfawr,  wneiitbur  gorcbwyl 
angbyfù.-edin  ;  ond  y  mae  dyn  cryfacb  yn  gwneyd  yr  un  petb  g}'da 
rbw;^'ddineb.  Yn  ngwaitb  beirdd,  diweddaracb,  y  mae  gormod  o  rjeisi'n 
at  effaitb.  Pan  ddywedir  rbywbetb  nertbol,  y  mae  yr  ymdrecli  yn  rby 
amlwg.  Yn  lle  myned  ymlaen  gyda'u  gwaitb  jm  dawel,  y  maent  mewn 
cyf&.'0  parbäus,  ac  yn  dangos  rbyw  egni  aunaturiol  i  dynu  sylw  yr 
edrycbydd.  Y  canlyniad  ydyw,  fod  meddwl  jr  edrycbydd  yn  myned 
oddiwi'tb  y  gwaitb  at  y  gweitbi^T  ;  nid  beb  ryw  gymaint  o  ryfeddod 
efallai  ar  y  cyntaf  wrtb  weled  ei  f^nyiogrwydd ;  ond  nid  bir  y  bydd  cyn 
i'r  teimlad  bwn  roddi  lle  i  dosturi  jn  gymysgedig  â  graddau  o  ddir- 
myg.  Y  mae  Byron  yn  llawn  o'r  ymcbrecb  annaturiol  bwn  :  y  mae 
gormod  o  bono  yn  Young  a  Pollock  :  ac  y  mae  yn  rbaid  addef  nad  yw 
Dewi  Wyn  yn  rbydd  oddiwrtbo.  Ond  yn  Milton  nid  oes  un  gair  wedi 
ei  roddi  i  mewn  er  mwyn  effaitb.  Y  mae  yn  amlwg  nad  oedd  efe  bytb 
yn  gofyn,  pa  fodd  y  mae  bwn  yn  debyg  o  ymddangos  oreu,  ond  pa  fodd 
y  mae  yn  debyg  o  fod  yn  oreu.  Myned  ymlaen  gyda'i  waitb  jn  dawel 
y  mae  ef,  beb  ofalu  am  foddio  neb  ond  ei  Feistr  mawr  a'i  gydwybod  ei 
bun.  Yn  ngbanol  y  dygwyddiadau  mwyaf  arutbrol,  y  mae  yn  medd- 
iannu  ei  bun  mewn  bamdden  a  pbwyll.  Yn  gyffelyb  i  ddesgrifìad 
Goetbe  o  dclyn  mawr,  y  mae  joi  myned  rbagddo, 

Fel  gloew  seren, 
Yn  y  ffiirfafen, 
Heb  brysuro, 
Ac  lieb  orjihwyso, 
Nes  cyflawn  orphen 
Y  gwaith  row'cl  iddo., 

0  ganîyniad  nid  oes  ynddo  ef  ddim  annaturiol,  dim  o'r  byn  a  eilw  y 
Saeson  yn  sjjasmodic.     Os  yw  wedi  cyflawni  gwaitb  mawr,  y  mae  wedi 

1  "  Wie  das  Gestirn, 
Ohno  Hast, 
Aber  ohne  Rast, 
Drehe  sich  jeaer 
TJm  die  eigne  Last." 


52  COLL  GWrN'FA. 

gwueyLl  hyny  gycla  llai  o  cTr^yst  nag  a  getlwir  yn  fynych  ynghylch  rh}  w 
l.banner  dwsiu  o  englyniou  cTifcdclwl,  cTifywyd,  yn  uu  o  EistecTdfodau 
Cymru.  Y  mae  yu  symud  y  meini  mwyaf  yn  Baalbelí  gj'da'r  un  tawel- 
wch  a  rliwydcTincb  a  phe  na  byddent  ond  y  ceryg  llyfnion  sydd  gan  y 
plant  i  chwareu  â  hwjTit  ar  Tàu  jt:  afou.  Nid  yw  hyu  yu  cynnwys  nad 
oedd  ei  waith  yu  costio  TTafur  a  gofaT ;  ond  yn  TioTToT  i'r  gwrthwyneb. 
Trwy  Tafur  dibaid  y  cyrhaeddodd  y  fath  berffcitTirwydd ;  ac  ar  oT  ei 
g}Thaedd,  nid  yw  yu  rhoi  hcibio  Tafurio  :  er  hyny,  yn  iîe  gwj'îitio  yn 
y  gorchwyT,  a  TTethu  cTau  y  baich,  y  mae  yn  TTafurio  gyda  hyfrydwch 
iddo  ei  hun,  feT  uu  sydd  yn  feistr  ar  ei  waith.  Uu  o  eTfenau  hanfodol 
pob  meistroTaeth  yw  cuddiacT  cryfder.  Pan  ddygir  jr  IioII  awdurdod 
i'r  golwg,  y  mae  o  hyny  allan  }ti  colli  ei  dylanwad.  Nid  oes  cTim  yn 
gorchfygu  dyu  â'i  fawredd,  ac  ^ti  effeithio  yu  hir  ar  ei  deimladau,  os 
na  fydcT  ynddo  ryw  ddirgclwch.  Y  mae  meddwl  cTyu  yn  hyn  yn  hawlio 
ei  berth;)'Tias  ág  anfeidi'oldeb,  ac  yn  ymgyrhaedd  yn  barhäus  trwy  y 
gweledig  at  yr  anweledig.  Yr  oedd  Milton  yn  deall  hyn  yn  dda  ;  ac 
am  h}niy  nicT  yw  ar  un  aclilysui*  yn  dangos  pen  draw  ei  nerth.  Nid 
yw  uu  amser  yu  cymeryd  y  darUenydd  hyd  derfynau  ei  jmherodraeth, 
ac  yn  peri  iddo  droi  yn  ol  oddiyno  mewn  somedigaeth,  heb  ddim 
gauddo  mwyach  ond  cTywecTyd  ynddo  ei  hun,  Dyma  gymaint  a  fedd 
hwn,  cTyma  yr  oIT  a  all  efe  ei  wueuthur.  Er  mor  helaeth  ac  mor 
gyfoethog  yw  y  golygféydd  a  TecTir  o  flaen  eiu  Ilygaid,  y  mae  yn  gadael 
digon  o  le  i'r  dychymyg  fyned  rhagdcTo,  ac  yn  ein  gorfodi  i  deimlo  fod 
mwy  o"r  goTwg.  0  rau  dim  a  allwn  ni  ei  weled  y  mae  ei  allu  yn 
annherfynol.  NicT  ycTym  yn  dyweyd  nad  yw  yn  rhoddi  ei  holl  nerth 
allan  yn  ei  "  GoII  Gwjnafa ;  "  ond  y  mae  yn  gwneuthur  hyny  mewn 
cysondeb  graddol,  mewn  rheoT  a  threfn,  er  mwyn  cyflawni  ei  waith, 
ac  nid  er  mwyn  ci  weled  gan  ddjTiion.  Y''u  Ile  gollwng  yr  hoIT  agerdd 
i  ruthro  ar  unwaith,  nes  chwalu  y  cwbl  o'i  amgylch  yn  yfflon,  a 
pheri  gwrthdarawiad  yn  ei  erbyn  ei  hun,  ymae  yn  ei  gadw  o  fewn 
terfynau,  a  thrwy  hyny  yn  efifeithio  yn  fwy  grjnnus. 

Yn  y  golygiad  hwn  y  mae  tebygolrwydd  rhyngddo  ef  a'r  hoTI  feirdd 
goreu,  megys  Chaucer,  Spenser,  Shakspeare,  Cowper,  a  WordswortJa. 
Y  maent  oU  yn  ysgrifenu  heb  dcTim  gorchest  annaturiol :  ond  yn 
mawredd  y  gorchwylion  a  gyflavmir  ganddynt,  y  mae  Shakspeare  a 
Müton  jn  rhagori  ar  bawb.  Pa  un  drachefn,  ai  Shakspeare  ai  Müton, 
yw  y  mwyaf,  nid  awn  i  geisio  penderfynu.  Y  mae  pob  un  yn  anghy- 
mharol  yn  ei  le  ei  hun ;  a  diammhau  nas  gallasai  y  naiU  wneyd  gwaitTi 


COLL  GWYNFA.  53 

y  llall.  Efallai  inai  y  gwabaniaetli  amlycaf  rhyngddynt  yw  yr  un  a 
ganfyddir  yu  fynycli  rhwng  dau  ddosbartli  o  dduwinyddiou  :  y  mae 
un  vn  fwy  tueddol  i  edrycli  ar  jv  oclir  ddynol  i  bob  petb,  a'r  llall  ar 
yr  ocbr  ddwyfol.  Mewn  dawn  i  cbwareu  ar  dannau  calon  dyn,  ni  fu 
neb  erioed  yn  gydradd  â  Sbabspeare.  Yr  oedd  boll  duyfnderoedd  y 
natur  ddynol  3'n  bysbys  iddo,  yn  ei  nwydau  a'i  sercbiadau,  ei  cbariad 
a'i  cbas,  ei  byfrydwcb  a'i  tbristwcb,  ei  d}Tnuniadau  a'i  bofnau ;  yn 
mysg  pob  graddau,  ac  yn  mbob  amgylcbiadau.  Yma  y  mae  yn  frenin 
beb  un  cystadleuwr.  Y  mae  yn  wir  nad  yw  Milton  yn  ddisylw  o'r 
rbyfeddodau  diderfyn  sydd  0  fewn  cylcb  dynoliaetb.  Y  mae  byn  }ti 
annicbonad^^'y  i  dd}Ti  cywir.  Y  mae  calon  ddynol  yn  curo  yn  ei  fyn- 
wes  yntau,  a  bono  yn  galon  eang,  lawn  0  deimbid,  rb}-  lawn  i  bawb 
ei  bamgyífi-ed.  Wrtb  weled  ei  gyd-dd}-nion  yn  cbwareu  o'i  amgylcb, 
y  mae  fel  dyn  0  feddwl  difrifol,  fel  gwir  Buritan,  yn  edrycb  arnynt 
gyda  gwên  sercbog ;  ac  nid  yw  gwên  neb  mor  sercbog  a  gwèn  dyu 
difrifol :  ond  nid  oes  ganddo  duedd  nac  amser  i  ymgymysgu  ond 
ycbydig  â  bwynt  ya  eu  llawenydd.  Y  mae  -ei  fryd  ef  uwcblaw  gwrtb- 
ddrycbau  daearol ;  ac  byd  yn  nod  pan  y  mae  yn  ymostwng  i  ddesgrifio 
bodau  dynol,  yn  lle  eu  cjTueryd  yn  bollol  fel  y  maent,  y  mae  yn  eu 
codi  i  rj-w  fyd  uwcb  na  bwn,  ac  yn  eu  gwisgo  á'r  nodweddion  byny  á 
pba  rai  y  mae  ei  feddwl  ef  ei  bun  yn  arfer  cymdeitbasu.  Ei  ddyben 
mawr  ef  oedd  "  cyfìawnbau  i  ddynion  Iw^'brau  Duw."  Ni  cbauwj'd 
erioed  ar  destun  mvry  teilT\Tig ;  ac  ni  cbenii"  eto,  tu  jnna  i  dragy wj^dd- 
obleb,  yn  fwy  teilwng  o'r  testun. 

Ond  fel  y  dywedwyd  o'r  blaen,  nid  ein  bamcan  y  tro  bwn  yw  ys- 
gi-ifenu  am  Milton,  namyn  am  y  cyfìeitbiad  o  "  Goll  Gwynfa,"  gan 
Dr.  Pugbe.  Nid  ycbydig  oedd  yr  antm-iaetb,  gan  nad  oes  un  gair 
afreidiol  yn  Milton,  mwy  na  cbwyr  afreidiol  mewn  crwybr  ;  nac  un 
fi-awddeg  ycbwaitb  beb  fod  yn  llawn  0  fêL  Cyfeù-ir  yn  fynycb  at  y 
cyfieitbiad  bwn  fel  un  o  brif  orcbestion  y  Cymry,  ac  awgr\Tair  weitb- 
iau  nad  oedd  y  eyfieitbydd  jn  Uai  ei  atbrylitb  na'r  awdm-  ei  bun.  Nid 
y w  }-n  ddíammbeuol  ycbwaitb  a  fydd  pawb  yn  foddlawn  i  aros  ar  hjn  ; 
oblegid  y  mae  geuym  ryw  adgof  i  ni  weled  mwy  nag  un  ysgrifenydd 
yn  ceisio  codi  Dr.  Pugbe  yn  uwcb  na  Miltou.  Yn  ngolwg  pob  dyn  o 
Bynwyr  nid  5-w  byn  i  gyd  ond  ffolineb  a  ffiloreg  digjnnysg.  Un  peth 
yw  creu  meddyliau,  a  pbetb  arall  yw  eu  trosglwj-ddo,  gyda  llwydd- 
iant  mwy  neu  lai,  o'r  naill  iaitb  i'r  llall.  Ond  pa  glod  bynag  sydd  3-n 
deilwng  i  gi/fìeitJnjdd  medi'us,  }t:  yd}-m  jn  e-n^llysgar  yn  ei  roddi  i  Dr. 


64  COLL    GWYNFA. 

Puglìe.  Niil  poth  hawdtl  oedd  Cymreigio  y  fath  lyfr  a  "  Clioll  Gvrynfa  ;" 
ac  nid  canmoliaeth  gyíTrediu  yw  dywedyd  ei  fod  ef  wedi  cyfl.iwui  y 
gorchwyl,  gan  mwyaf,  heb  wneuthm-  cam  âmeddyliau  mawrion  Milton. 
Gwyddom  fod  rhai  yn  barnu  y  byddai  yn  dda  ei  ail-gyfieithu  o  iaith 
Dr.  Pughe  i  Gymraeg  gyffredin  :  ac  nis  gallwn  lai  nag  addef,  pe  buasni 
hyn  wedi  ei  wneuthiu-  ganddo  ef  ei  hun,  na  fuasai  genym  ni  y  gwrtl;- 
wynebiad  lleiaf.  Ni  ddygwyddodd  i  ni  erioed  gyfarfod  â  neb  a  fedrai 
hybysu  pa  le  y  cafodd  ^t  athraẃ  hybarch  ei  Gymraeg.  Y  mae  yn 
ddilys  mai  nid  gan  ei  fam  anrhydeddus  yn  sir  Feii'ionydd  :  ac  y  ma:^ 
mor  ddilys  a  hyny  mai  nid  hon  oedd  iaith  Taliesin  ac  Aneuriu,  nii 
iaith  y  "  Mabinogion,"  na  iaith  y  "Barld  Cwsg."  Dyma  yr  iaith 
G^Tûraeg  ddiledryw,  medd  rhai.  Nage,  meddwn  ninnau :  Cymraeg 
ddiledryw  pob  oes  yw  yr  iaith  a  arferid  gan  y  Cymry  yn  yr  oes  hono, 
oddieithr  mor  bell  ag  y  dygwyd  i  mewn  gyfnewidiadau  y  rhai  y  gellir 
profi  eu  bod  yn  anghyson  âg  egwyddorion  hanfodol  yr  iaith.  Ond  nid 
yw  yr  iaith  hon  wedi  ei  harfer  mewn  unrhyw  oes  ;  a  phe  buasai  wedi 
ei  harfer  rywbryd  cyn  hyn,  eto  nid  dyma  Gymraeg  yr  oes  hou.  Cry- 
bwylla  Dr.  Pughe  nad  oes  dim  geiriau  yn  ei  waith  nad  ydynt  yn  arfer- 
edig  mewn  rhyw  ffurf  ueu  gilydd  yn  rhyw  barth  o  Gymru.  Ond  nid 
yn  erbyu  geù-iau  unigol  yr  ydym  yn  dadleu.  Mae  yn  wir  y  dewisem 
roddi  y  blaen  i'r  geh-iau  a  arferir  yn  mJiob  rhan  o  Gymru.  Er  hyny 
ni  chwennychem  i  hen  eiriau  cryfion  da  fyned  yn  llwyr  ar  ddifancoll. 
Ond  dadleu  yr  ydym  yn  benaf  yn  erbyn  ei  ddull  ef  o  ffurfio  ymadrodd- 
ion.  Y  mae  ei  gystrawen  yn  anghymreigaidd.  Ond  dylem  ychwanegu 
nad  yw  y  gwahaniaeth  gymaint  mewn  gw'Lrionedd  ag  yr  ymddengys  ar 
yr  olwg  gyntaf.  Na  Iwfrhaed  y  Cymro  anghyfarwydd  ;  ac  fe  ddaw  cyn 
hir  yn  alluog  i'w  ddarllen  gyda  rhwyddineb  a  hyfrydwch. 

Un  anhawsder  arall  ar  ffordd  y  cyfìeithydd  oedd,  fod  Milton  mewn 
lliaws  o  fanau  yn  gwneyd  i'r  sain  ateb  i'r  sjTiwyr.  Yn  yr  holl  fanau 
hyny,  mae  y  cyfieithiad  mor  llwyddiannus  ag  y  gallasai  neb  ddysgwyl. 
Er  enghraifft,  yn  Llyù-  ii.  Din.  879  -  :— 

MlLTON. 

"  On  a  sudden  open  fly 
With  impetuous  recoil  and  jairing  soiind 
The  infernal  doors,  and  on  their  hinges  gi-ate 
Harsh  thunder,  that  the  lowest  bottom  shook 
Of  Erebus." 

*  Yn  yr  holl  ysgrif  hon,  mae  rhif  y  llinellau  yn  ateb  i'r  Saesneg. 


COLL    GWYNFA.  65 

PuGHE :  tudal.  60. 

"Trwy  serth  cliwiui  agorj'iit  g:in 
ClnrjTn  encil  a  clican  drydar  cras  y  pyrth 
Uffernawl,  ar  eu  col  o  rygnu  croch 
Daranau,  hyd  uas  crynai  isaf  sawdd 
0  Abred." 

Y  mae  "  o  iygnn  crocli  daranau  "  yn  gyficitliiad  hapns  o  "  grnfe  hnrfth 
thunder:'  Pe  darllenid  y  naill  neu  y  llall  yn  nglilyw  dyn  anghyfar- 
wydd  û'r  iaith,  gallasai  ddeall  oddiwrth  y  swn  pa  heth  oedd  yn  myned 
ymhieu.  Nid  yw  y  rhan  nesaf  yn  llawn  cystal.  Y  mae  Milton  yn 
peri  i'r  darllenydd  deimlo  fod  y  cwbl  yn  ysgwyd,  trwy  fod  y  gair 
"  shook  "  ar  ddiwedd  y  llinell ;  ond  y  mae  hyn  wedi  ei  golli  yn  y 
cyficithiad. 
Drachefn : — 

MiLTON  :  llyfr  ii.  llin.  947. 

"So  eagerly  the  Fiend 
O'er  bog,  o'r  steep,  thruugh  strait,  rough,  dense  or  rare, 
With  liead,  hauds,  wingä,  or  f eet  pursues  liis  way, 
And  swiuis,  or  siuks,  or  wades,  or  creeps,  or  flies." 

PüGHE :  tudal.  62. 

"Cymaint  awch  y  Mallt, 
Tros  gors,  tros  allt,  trwy  gul,  garw,  dwys,  neu  daen, 
Gan  ddwylaw,  edyn,  traed,  canlynai  ar 
Ei  hjrut,  a  nofìa,  sodda,  creinia,  neu 
Eheda." 

Mae  y  geiriau  unsiü  yn  Milton  yu  dangos  yr  anhawsderau  yr  oedd 
Satan  yn  myned  drwyddynt  ar  ei  daith  o  ufferu  ;  ac  y  mae  hyny  wedi 
ei  gadw  yu  y  cyfieithiad  mor  berffaith  ag  yr  oedd  yi-  iaith  yn  caniatâu. 
Nodwu  un  anghraifft  arall,  yu  llyfr  ii.  llin.  993  : — 

"For  such  a  numerous  host 
Fled  not  in  silence  through  the  frighted  dccp 
With  niin  iipon  ruin,  rout  on  rout, 
Confusion  worse  confounded." 

PuGUE  :  tudal.  G4. 

"  Canys  y  fath  dorf 
Ni  tliawel  ffoai  trwy  yr  ergryn  ddwfn 
Gan  ball  ar  ball,  a  tfwyr  ar  ffwyr  ar  ffordd 
Tra  thwrf  tarf  terfysg." 

Na  ddyweder  mwy  fod  jx  iaith  Gymraeg  yn  annigonol  i  osod  allan 
holl  syuiadau  a  theimladau  y  meddwl  dynol. 


€6  COLL    GWYNFA. 

YmddangosoLltl  cyfieitliiad  arîill  o'r  llyfr  cynttaf  o  "  Goll  Gw^nfa" 
yn  y  seithfed  cyflyfr  o'r  "  Gwylicdydd,"  wedi  ci  wneyd  yn  fanwl  a 
medrus.  Gau  ei  fod  yn  cadw  yn  nes  at  }t  iaith  gyffredin  na  Dr. 
Pughe,  y  mae  yu  dueddol  i  ni  ei  bleidio  ef  yu  hytrach.  üud  wrth 
g}Tnharu  y  ddau  â'u  gilydd  y  mae  rhagoriaeth  Dr.  Pughe  yu  rhy  am- 
Iwg  i'w  wadu.     Cymerwn  llyfr  i.  lliu.  44  : — 

"Hira  tlie  Alraiglity  Power 
Hurled  headlong  Öaraing  frt)m  th'ethereal  sky, 
With  hideoiis  ruin  and  conbustiou,  down 
To  bottomless  perdition  ;  there  to  dwell 
In  adamantine  chains  and  penal  íìre, 
Who  durst  defy  the  Oiuuipotent  to  arms." 

PuGHE :  tudal.  3. 

"  Ef  lluchiai  yr  Hollalluawg  fel  fflam  dân 
Yn  swrth  o  eutyrch  nwyfre  der,  gau  ruthr 
Dinystriad  liyll  a  llachar  losg  i  lawr 
I  aphwj's  coll,  i  drigaw  yno  mewn 
Cadwynau  o  faen  cellt  a  thân  o  gosp, 
A  feiddiai  wrthrjn  arf  trwy  he'naad  drud 
I  Nerholl  nerthoedd." 

"  GwYLIEDYDD." 

"Ef  o'r  eutrych  fry 
Mewn  llosc  dinystriol,  trwj'  yr  eang  maith, 
A  fwi-iai  'r  HoUaUuog  Dduw  i  lawr 
I  waelod  distryw,  yno  i  drigo  byth 
Mewü  cadwyn  anattodol,  ac  mewn  tân 
Penj'dol,  am  anturio  codi  arf 
Yn  erbjTi  mawredd  y  Goruchaf  Dduw." 

Mae  cyfieithiad  Dr.  Pughe  yu  y  fau  yma,  fel  mewu  miloedd  o  fanau 
eraill,  brou  yn  herffaith.  Mae  yr  uu  yn  y  "  Gwyliedydd  "  hefyd  yn 
dda ;  ond  trwy  wauliau  pob  gair  wTth  ei  drosglwyddo  i'r  Gymraeg,  y 
mae  -wedi  eolli  Uawer  o  rym  y  meddylddrych.  Y  mae  "  lluchiai "  yn 
well  na  "  bwi-iai,"  "  o  entyrch  nwj^-e  der  "  yu  well  na  "  o'r  entrych 
fry,"  a  "  cadwynau  o  faeu  cellt  "  }ti  well  na  "  cadwyn  auattodol."  Y 
mae  "  gan  ruthr  dinystriad  hyll  a  llachar  losg  "  jn  rhagorol  fel  cyf- 
ieithiad  o  "  hideous  riiin  and  combustion  ;"  oudy  mae  wedi  ei  adael  allan 
yn  y  "  Gwyliedydd."  Cawn  \-ma  hefyd  brawf  mor  anhawdd  yw  newid 
sefyllfa  uu  gaii'  yn  Milton  lieb  uiweidio  yr  yst}T.  Gauddo  ef,  a  chan 
Dr.  Pughe  ar  ei  ol,  rhoddir  y  weithred  jti  gyntaf,  sef  Uuchio  Satan,  ac 
yna  yr  olwg  oedd  arno  pan  yn  cael  ei  luchio,  sef  yu  fíiamio.  Oud  pria 
y  medrwn  weled  fod  "  fal  fílam  dàn,"  gan  Dr.  Pughe,  yn  ateb  i  "j?íiím- 


COLL    GWrXFA.  57 

îH^."  Nid  fel  fílam  flàn  jt  ocfld  Satan  ya  àìsgjn  pan  luehiwj^d  ef  gan 
yr  Hollalluog  o  entjTch  nvryh-e,  ond  fel  comet  neu  liaul,  yn  ŷìaìuio 
■svrtli  rutliro,  ac  yn  gadael  llwybr  tanllyd  o'i  ol. 

Ond  ar  y  cj'fan,  nis  gwj^ddom  am  un  cyfieitliiad  mwy  gorchestol  na 
"  Coll  Gw^j-nfa,"  gan  Dr.  Pughe.  Gellid  meddwl  mai  yn  lled  debyg  i 
hyn,  er  nad  jn  hollol  jv  un  fath,  y  buasai  y  gwaith  yn  dyfod  o  law 
Milton  ei  hun  pe  buasai  yn  ei  ysgrifenu  yn  yi'  iaith  GjTnraeg.  Nid 
yw  bywyd  a  grym  y  gwaith  gwreiddiol  wedi  eu  colli  wrth  ei  di-aws- 
blanu.  Yn  y  cyffrediu  y  mae  y  meddwl  wedi  ei  roddi  yn  hynod  o 
gj'wir ;  ac  i  fedru  gwneyd  hyn  yr  oedd  mwy  na  gwybodaeth  drwj'adl 
o'r  iaith  Saesneg  yn  angheurheidiol.  Ond  y  mae  yn  j^mddangos  i  ni 
fod  y  cyfìeithydd  mewu  rhai  manau  wedi  camsynied  jt  ystyr,  a  chy- 
merwn  genad  i  roddi  ychydig  anghreifftiau  ger  bron  y  darllenydd. 
Dichon  mai  ni  sydd  yn  camgymeryd ;  pa  fodd  bynag,  mae  y  peth  yn 
werth  ymchwiliad.  Nid  yd}TH  yn  dwyn  jt  anghreifí'tiau  hyn  ger  bron 
er  mwyn  diraddio  Dr.  Pughe  ;  ond  am  ei  bod  o  bwys  i  ni  wybod  beth 
yw  meddwl  Milton  yn  mhob  brawddeg,  ac  am  y  dymunem  gynhyrfu 
pawb  i  farnu  trostynt  eu  hunain,  a  mynu  ei  ddeall.  Pihoddù-  y 
rhanau  ammheüus  o'r  cyfieithiad  mewn  llyíhyrenau  Italaidd  ;  ac  os 
bydd  achos,  rhoddir  y  llinellau  rhagflaenoler  m-^^-yngweled  y  cysyllt- 
iad.  Cynghorem  yv  efrydydd  ieuanc  i  wneyd  cais  ei  hun  ar  y  testun 
gwTeiddiol  cyn  darlleu  cyfieithiad  Dr.  Pughe,  na'r  un  rhyddieithol 
sydd  yn  ei  gaulyu. 

Llyfr  i.  llin.  690. 

"  Let  none  admire 
Tliat  riches  grow  in  liell." 

PüGHE  :  tudal.  26. 

"Na  hoffed  neb 
Yn  uífem  dyfu  golud." 

Arall  mewn  iaith  rydd,  yn  cael  ei  gjTinyg  fel  gwelliant : — 

''  ÎTa  rj'fedded  neb  fod  golud  yn  cael  ei  gynnyrcbu  yn  uíTern." 

Pa  beth  oedd  Dr.  Pughe  yn  feddwl  -^Tth  hofíì  fod  golud  yn  tyfu  yn 
uffern  nis  g^-j'ddom.     Troisom  i'w  Eirlyfr  i  ediych  am  oleuni  ar  y 
inater  ;  ond  jt  unig  eglurhad  a  rydd  efe  ar  y  gair  hojfi  ydyw,  "  To 
dcli'jht  in,  or  io  Iovc." 
E 


68  COLL    GWYNFA. 

Llyfr  ii.  llin.  220. 

"Tîiis  horror  will  grow  mild,  tliis  darkness  light, 
Besides  what  hope  the  never-ending  fliglit 
Of  future  days  niay  bring,  what  chance,  what  change 
Worth  waiting,  siuce  our  present  lot  appears 
For  hajipy  though  but  ill,  for  ill  not  worst, 
If  we  procure  not  to  ourselvcs  more  woe." 

PuGHE  :  tiidal.  37. 

"Yrhylldrahyn 
A  hyn  dywyllwch  dudew  jsgafnâant, 
Ynghyd  â  pha  ryw  obaith  dcg  a  ddaw 
0  ddyddiau  didranc  drafn,  pa  chwaen,  pa  dro 
A  dâl  ei  araws,  can  y  tardd  iffawd 
Ein  rhan  (jynwijddawl  er  mai  sal,  o  sal 
Nid  salaf,  os  na  cheisiwn  ragor  gwae." 
Arall :— 

"Gan  fod  ein  rhan  bresennol  yu  ymddangos,  o  un  ddedwydd  er  yn  sal,  eto  o  un 
sal  nid  y  salaf." 

Y  meddwl  ydyw,  Er  fod  ein  rlaan  yn  ymddangos  mewn  cymhariaeth 
i  un  ddedwydd  yn  wael ;  eto  vn:th  ei  golygu  fel  un  wael,  nid  hi  yw  y 
waelaf,  oblegid  dichon  iddi  fod  yn  waeth, 

Llyfr  ii.  llin.  556. 

"In  discourse  more  sweet 
(For  eloquence  the  soul,  song  charms  the  seuse) 
Others  ajiart  sat  on  a  hill  retired." 

PuGHE  :  tudal.  48. 

"Mwynach  mewn  pwyllhâd 
( Ffraethìneb  enald  syniuyr  yw,  ei  siuyn 
Yw  cân)  ar  gü  eisteddent  ereill  rai." 

Arall :— 

"  Canys  ffraethineb  a  swyna  yr  enaid,  cân  a  swjoia  y  synwyr." 

Dyben  Milton  oedd  dangos  fod  fEraethineb  yn  rhagori  ar  gerddoriaeth, 

gan  fod  y  naill  yn  effeithio  ar  yr  enaid,  a'r  llall  yn  unig  ar  y  synwyr 

Mae  yn  amlwg  fod  y  perwyddiad  "  channs  "  i'w  ddeall  ar  ol  y  gair 

"  eloquenee"  ac  y  dylid  cymeryd  "  soid  "  mewn  cyfl^^T  gwrthddrychol ; 

fel  pe  dywedasid.  "  For  eloquence  channs  the  souì,  song  chanis  the  sense." 

Llyfr  ii.  llin.  9G8. 

"  Ye  powers 
And  spirits  of  this  nethermost  abyss, 
Chaos  and  ancient  night,  I  come  no  spy, 
With  purpose  to  explore  or  to  disturb 


COLL    GWYNFA.  69 

The  secrets  of  your  realm,  but  by  constraint 

Wandering  tliis  darksonie  desert,  as  my  way 

Lies  through  your  spacious  empire  up  to  light, 

Alone,  and  without  guide,  half  lost,  I  seek 

What  readiest  path  leads  where  your  gloom}-  bounds 

Coutìne  with  Huaven  ;  or  if  some  other  place 

From  your  dominion  won,  th'  ethereal  king 

Possesses  lately,  thither  to  arrive 

I  travel  this  profound ;  direct  my  course  ; 

Directed  no  mean  recompense  it  brings 

To  your  behoof,  if  I  that  regiou  lost, 

All  usurpation  thence  expelled,  reduce 

To  her  original  darkness  and  your  sway 

(Which  is  my  present  joumey),  and  once  more 

Erect  the  standard  there  of  ancient  night, 

Yours  be  the  advantage  all,  mine  the  revenge." 

PuGHE  :  tutlal.  63 

Chwi 
Alluoedd  ac  Ysbrydion  y  fan  hon 
Yr  aphwys  isaf,  Tryblith  a  hen  Nos, 
Nis  doaf  i  chwilota  na  chyíTroi 
Cyfrinion  eich  llywodraeth,  ond  o  raid 
Yn  crwydraw  y  diífeithwch  cethin  hMn, 
Gan  fod  fy  ffordd  ar  draws  eich  eang  wlad 
I  wawl,  ar  goll,  yn  unig,  heb  rwyddhâad 
I  chwiliaw  rwyddaf  Uwybr  hyd  wrth  y  Nef 

Y  minia  cudd  fargodion  h-\vn  eich  byd  ; 
Neu  os  rhyw  arall  fan,  oddiwrthych  chwi 

0  drais  y  sydd  yu  meddiant  brenin  gwawl, 
Er  cyrchu  yno  yr  eangder  hwn 

A  deithiaf ;  rhwyddwch  ar  fy  hynt;  ac  o 
Gyfrwyddaw  ni  bydd  salw  y  dál  yn  ol 

1  chwi,  y  dalaeth  hono  os  collaits,  pob 
Trawsfeddiaut  ynddi  wedi  cael  ei  roi 

I  lawr,  idd  ei  chysefin  wyll  ac  idd  eich  rh^yyfg 
Âdferwch  hi  (hyn  weithion  yw  fy  nhaith) 
A  derchwch  eto  yno  faniar  Nos  ; 

Y  fudd  doed  oll  i  chwi,  y  dial  i  mi." 


AraU:— 


"  0  gyfrwyddaw  ni  bydd  salw  y  dâl  yn  ol  i  chwi,  os  y  dalaeth  golledig  hono  (pob 
trawsfeddiant  ynddi  wedi  cael  ei  roi  i  lawr)  a  adf oraf  idd  ei  chysetin  wyll  ac  idd  eich 
rhwysg  (yr  hyn  yw  fy  nhaith  yn  awr),  ac  os  derchafaf  yno  unwaith  eto  faniar  Nos." 

Mae  y  rhan  flaenaf  o*r  dyfjaiiad  hwn  wedi  ei  gyfieithu  yn  ardderchog, 
mewn  iaith  ystwjih,  Gymrehjaidd :  ond  tua'r  diwedd  mae  yr  yst}T  wedi 
ei  newid  yn  liollol.  Satan  sydd  yn  llefaru :  ond  nid  efe  ocdd  wedi 
coUi  y  dalaeth  newydd,  oblegid  nid  cedd  erioed  eto  wedi  ei  meddiannu» 


nO  COLL    G^VTNFA. 

Oddiar  DryLlith  a  licn  Nos  yr  oedcl  Brenin  gwawl  wedi  ei  clnTneryd, 
fel  y  dpved  Satan  wrtbjTit  yn  y  llinellau  o'r  blaen.  Ond  Satan  ei 
hun  oedd  yn  bwriadu  ei  hadferu,  a  dyrcliafa  yno  faniar  nos.  Yn  jt 
ymadrodd,  "  if  I  that  region  lost,"  y  mae  "7"  yn  weithredydd,  neu  fel 
y  geilw  rhai  ef,  yn  enwedigaethydd,  i'r  perwyddiad  "  reduce  T  J  mae 
"  rerjion  "  yn  wrthddiych  i'r  un  perwyddiad  ;  a  "  lost  "  yn  ansoddair  ; 
a'r  cwbl  i'w  ddeall  fel  hyn,  "  I/ 1  rednce  that  lost  region,  and  erect  therc 
the  standard  of  ancimt  nijht." 

Lh-ù-  iii.  lliu.  203. 

"Man  disobeying, 
Disloyal  brealcs  liis  feaJty,  and  sins 
Against  the  Higli  Supremacy  of  Heaven, 
Affecting  Godhead,  and  so  losing  all." 

PüGHE  :  tudal.  75. 

* '  0  aniif uddân 
Y  Dyn,  y  tora  yn  anfrodawl  ei 
Warogaetli,  ac  y  pecha  Trrth  y  îîef 
Ucliafìaetli,  ac  y  Duwdaicd  o  gyffroî 
Yn  colli  oll." 

Ai-aU  :— 

"  Yn  jTngeisio  at  Dduwdod,  ac  felly  yn  colü  y  cn-bl." 

Mae  yn  hysbys  i  bawb  sydd  yn  gwybod  dim  am  Saesneg  fod  y  gair 
"  affect"  yn  dra  mynych  yn  arwyddo  uchelgeisio.  Gellid  tybied  fod 
Dr.  Pughe  yn  y  fan  yma  wedi  ymddiried  y  gwaith  i  ofal  rhyw  un  oedd 
yn  afectio  pethau  mawrion,  er  ei  fod  mor  anghymhwys  ag  oedd  swydd- 
ogion  Cymdeithas  y  Biblau  mewn  un  man,  y  rhai  a  ddywedent  yn  eu 
h'adroddiad  eu  bod  wedi  anfon  swm  penodol  i  "  Gj-mdeithas  y  Pihieni," 
sef  i'r  Parent  Society. 

Llyfr  iii.  llin.  290. 

"His  crime  makes  guilty  all  liis  sons  ;  tliy  merit 
Imputed  shall  absolve  them  who  renounce 
Their  own  both  righteous  and  unrighteous  deeds." 

PuGHE  :  tudaL  78. 

' '  Ei  f  ai  a  wna 
Yn  enawg  ei  holl  feibion  ;  dy  haeddâad 
Yn  ammodedig  a  ryddâa  y  sawl 
A  wadant  ia^vn  un  modd  eu  haniawn  ryw 
"Weithredoedd." 


COLL    GWYNFA.  61 

Nid  yJym  yn  benderfynol  yn  collfarnu  y  cyfieitliiad  liwn  fel  un 
angliyyrii- ;  oLlegiJ  nid  yw  yn  iawn  cyliuddo  neb  o  angb}^-irdeb  nes 
deall  pa  betli  oedd  efe  ei  bun  yn  feddwl  wrtb  y  geiriau  a  ddefnyddid 
ganddo.  Dicbon  fod  Dr.  Pugbe  3"n  cymeryd  "  ammodedig  "  yn  yr 
ystyr  a  roddii'  yn  gyffii-edin  i'r  gair  "  cj^rifedig."  Yn  ei  Eirlyfr  y  mae 
yn  ei  gyfieitbu  corenanted.  Ond  yr  ydym  yn  galw  sylw  ato  fel  geiiùad 
anarferol  ac  ammlieüus. 

Ll}-fr  Ti.  llin.  150. 

"  111  for  thee,  but  m  wisli'd  liour 
Of  my  rerenge,  first  sought  for  thou  return"st 
From  flight. " 

PuGHE  :  tudab  167. 

"I  ti  gwaeth,  oud  ar  aTrr 
Fy  nial,  cyntaf  celsiJ, :  canys  ti 
0  ffo  dychweli." 

AraU:— 

"Ti  yr  hwn  a  geisid  yn  gyntaf  wyt  yn  dychwelyd  o  ffo." 

Mae  Dr.  Pugbe  wedi  gosod  yr  attabiodau  yn  wabanol  :  ond  mwy 
tebyg  fod  "/>/• "  yn  pertbyn  i  "som^/íí"  nag  i  "  retuni'st ;''  gan  nas 
gellir  gweled  pa  fodd  yr  oedd  gwaitb  Abdiel  yn  dycbwelyd  o  ffo  yu 
rheswm  dros  yr  byn  a  ddywedir  o'r  blaen. 

Llyfr  Yi.  Uin.  1G2. 

"This  pause  hetween 
(Unanswered  lest  thou  boast)  to  let  thee  know." 

PuGHE  :  tudal.  168. 


"Hyn  o  osteg  rhwng  {na  bod 
Atebiad  rhag  dy  ffroat)  er  dy  bwyllau." 


AraU:— 


"Rhag,  os  heb  atebiad,  i  ti  ymffrostio." 
Y  mae  meddwl  y  cyfieitbydd  yn  y  fan  yma  eto  yn  aneglur  :  ond  nid 
oes  un  ammheuaeth  nad  yr  ystyr  gwreiddiol  yw,  Lest  thou  hoast,  i/  un- 
answered, 

Llyfr  X.  Uin.  999. 

"Thenboth  ourselyes  and  seed  at  once  to  free 
From  what  we  fear  for  both  let  us  make  short, 
Let  us  seek  Death,  or  he  not  found,  supply 
With  our  owü  hands  his  office  on  ourselves. 


G2  COLL    GWYNFA. 


Why  stand  we  longer  shivcring  under  fcara, 
That  show  no  cud  but  death,  and  have  thc  po'wer 
Of  many  ways  to  die  thc  shortest  choosing, 
Destruction  with  destruction  to  dcstroy." 

PüGHE :  tudal.  310. 

"Ar  tmwaith  j-na  i  ryddâu, 
Ein  hunain  ac  ein  had  rhag  ofn  oddiwrth 
Bob  un,  gwaith  byr  a  %vnawn,  am  Angcu  ni 
A  chwiliwn,  neu  nas  ceíBd,  301  ei  le 
Gwnawn  gan  ein  dwjdaw  ni  ein  hnn  ei  swydd 
Ef  amom:  py  tan  ofnau  safwn  hwy 
I  grynu,  nas  dangosant  dawl  ond  marw, 
Paìi  allomfariü  lawer  ffordd  y  fer 
Gan  ddewis,  methu  meihiant  trwyfwy  me'h? 


Ai-aU :— 


"Pan  y  mae  genym  allu  trwy  ddewis  y  feraf  o  lawer  ffordd  i  farw,  i  ddyatrywio 
dystryw  trwy  ddystryw." 

Mae  yr  argraffiadau  cyiîredin  o  Milton  yn  cytuno  á  Dr.  Pughe,  ac 
yn  rhoddi  attalnod  ar  ol  y  gair  "  die  "  yn  y  llinell  olaf  ond  un,  ond  yn 
ei  adael  allan  ar  ddiwedd  y  llinell  cyn  h.jnj.  Tueddir  ni,  pa  fodd 
bynag,  i  feddwl  mai  gwelliant  fyddai  newid  lle  yr  attalnod ;  ac  yn  lle 
"  and  have  the  power  of  many  ways  to  die,'"  i  ddeall  yr  ymadrodd  fel  hyn, 
"  and  have  the  power  to  destroy  destruction  icith  destruction,  choosing  the 
shortest  of  many  ways  to  die."  Yn  yr  ail  linell  hefyd,  gellid  meddwl  fod 
Dr.  Pughe  yn  darllen  ''from  hoth ;"  ond  gwell  yn  ddiau  yw  "for  hoth," 
sef,  i  ni  à'n  had. 

Llyfr  xii.  Uin.  129. 

"He  leaveshis  Gods,  hisfriends,  and  native  soil, 
Ur  of  Chaldea,  passing  now  the  ford 
To  Haran :  after  him  a  cumb'rous  train 
Of  herds,  and  ílocks,  and  num'rous  servifriide; 
îs  ot  wandering  poor,  but  trusting  all  his  wealth 
With  God,  who  called  him,  in  a  land  untnown. 
Canaan  he  now  attains :  I  see  his  tents 
Pitched  about  Sechem,  and  the  neighb'ring  plain 
Of  Moreh :  there  by  promise  he  receive3 
Gif t  to  his  progeny  of  all  that  land, 
From  Hamath  northward  to  the  Desert  south 
(Thiags  by  theirnameslcall,  though  yet  unnamed) 
From  Hermon  east  to  thegreat  western  sea; 
Moimt  Hermon,  yonder  sea  ;  each  place  behold 
In  prospect,  as  I  point  them  :  on  the  shore 


COLL    GWTNFA,  63 

Mount  Carmel ;  liere  tlie  double-founted  stream 
Jordan,  tnie  limit  oast^rard :  but  bis  sons 
Shall  dwell  to  Senir,  that  long  ridge  of  liills. 
This  ponder,  that  all  nations  of  the  earth 
Shall  in  his  seed  be  blessed.     By  that  seed 
Is  meant  thy  great  Deliverer,  ■who  shall  bruise 
The  serpent's  head  ;  whereof  to  thee  anon 
Plainlier  shall  be  revealed.     This  patriach  bîost, 
Whom  faithful  Abraham  due  time  shall  call, 
A  son,  and  of  his  son  a  gi-and-child  leaves, 
Like  him  in  faith,  in  Tíisdom,  and  renown." 

PüGHE :  tudal.  348. 

"Gada  efe  yn  llwyr 
Ei  Dduwiau,  ceraint,  ei  gjmenid  fro 
Ur  o  Caldea,  trwydda  weithion  ryd 
I  Haran,  ar  ei  ol  amrosgo  gordd 
Da  blithion,  defaid,  a  rhifedi  mawr 
Gwasanaeth,  nid  o  reidus  grwydraw,  ond 
Ymddiried  ei  hoU  olud  gyda,  üuw, 
Gan  hwn  y  gelwid,  mc^ra  diwybod  wlad. 
Canaan  cyrhaedda  bellach  ;  gwelaf  ei 
Bebyllion  amgjdch  Sechem  hen,  a  bro 
Gyfagaws  Moreh  ;  o  adde^vid  y 
Derbynia  yno  odd  y  tir  achlân 
Ptodd  idd  ei  hil,  o  Hamath  ogledd  i 
Ddiffeithwch  deau  (galwaf  bethau  -wrtli 
Eu  henwau,  er  na  en'wid  eto  hwyut) 

0  Hermon  ddwjTain  fan  hyd  i  for  mawr 
Gorllewin  ;  mynydd  Hermon,  draw  y  mor, 
Pob  man  yn  amlwg  sylwa  di,  mal  y 
Dangoswj'f ;  mynydd  Carmel  ar  y  lan  ; 
Ac  yma  yr  lorddonen  dd'wyffrwd  fîaen, 
lawn  fìn  dwyr  ;  ond  ei  blant  preswyliaut  hyd 

1  Senir,  hon  hir  drum  o  fryniau  draw. 
Hyn  synia,  y  bendithir  jti  ei  had 
Cenedloedd  daiar  oU  ;  moddylir  wrth 
Yr  had  hwn  dy  Waredydd  mawr,  ]iv,  n  a 
Ysiga  ben  y  sarff ;  o  hyn  i  ti 
Datguddir  jti  y  man  amlycach  wedd. 

Hvm  gyndad  mad,  gan  Ahraham  Jfÿddlaun  mevm 
lawn  hryd,  a  elwirfah,  ac  odd  ei  fab 
Gadawa  wyr,  mal  ef  mewn  ffydd,  a  bri." 

AraU:— 

Y  cj-ndad  mad  hwn  y  bydd  oesoedd  dyfodol  yn  ei  alw  Abraham  ffyddlawn,  a 
adawa  fab,  ac  o'i  fab  gadawa  ŵyr." 


64  COLL    GWVX7A. 

Eglur  yw  oddiwrLb  yr  holl  linellau  blaenorol  mai  wrth  y  cyndacl  hwu 
y  mae  i  ni  ddoall  Abraham.  Braidd  na  feddyliem  fod  y  cyfieithyddyn 
cymeryd  "  gan  "  am  scf,  fel  yr  arferir  mewn  rhai  parthau  o  AYjTiedd. 
Ond  pa  synwyr  yw  dywedyd,  "  Y  cjnidad  hwn  a  elwir  fab "  nis 
gwyddom.  Diau  fod  y  perwyddiad  "leavcs  "  i'w  ddeall  o  flaen  "asoii." 

Ond  digon  bcUach  :  nid  ein  hoff  waith  mewn  un  modd  y^v  no4i 
beiau ;  ac  nid  wrth  chwilio  am  dan}-nt  y  daethant  i'r  golwg,  ond  wrth 
ddarlleu  yn  achlysurol.  Gallasem  hefyd  enwi  rhai  manau  y  gadawyd 
allan  ddarnau  o  Milton ;  megys  llyfr  x.,  llin.  899,  lle  y  mae  deng 
Uinell  heb  ddim  yn  ateb  iddynt  yn  y  cyfieithiad.  Ond  gwell  genỳm 
droi  at  yr  ochr  arall  i'r  ddalen  ;  ac  yr  ydjnn  yn  rhwym  o  ddyweyd  nad 
yw  yr  holl  ddiS'ygion  ond  brychau  bychain  anaml  mewn  cymhariaeth 
i'r  rhagoriaethau.  Cawn  yma  ddyfjnu  rhai  o  geinion  "  Coll  Gwynfa," 
am  y  bydd  hyny  yn  gyfiawnder  â'r  cyfieithydd,  yn  gystal  ag  i  wneyd 
Milton  ei  hun  yu  fwy  hysbys  i'r  Cymry.  Nis  gwj'ddom  yn  iawn  pa 
fodd  i  ddewis  ;  ond  y  mae  ein  llygaid  yn  disgyu  ar  y  desgrifiad  o  gyf- 
Iwr  Saían  yu  ufferu,  yr  hwu  a  geir  yn  agos  i  ddechreu  y  ganiad  gyntaf. 

Llyf  i.  Uin.  50. 
"  Xirie  times  tlie  space  tliat  measures  day  andniglit 
To  mortal  men,  he  with  his  horrid  crew, 
Lay  vanquish'd,  roUùig  in  the  fiery  gulf, 
Confounded  though  immortal :  But  his  doom 
Eeseryed  him  to  niore  wrath ;  f or  now  the  thought 
Both  of  lost  happiness  and  lasting  pain 
Torments  him  ;  round  he  throws  his  balefid  eyes, 
That  witness'd  huge  affliction  and  dismay, 
Mix'd  with  obdurate  pride  and  steadfast  hate  : 
At  once,  as  far  as  angels'  ken,  he  vàews, 
The  dismal  situation  waste  and  wild  : 
A  dimgeon  horrible  on  all  sides  roimd, 
As  one  great  fumace  flaraed ;  yet  from  those  flames 
No  light ;  but  rather  darkness  visible 
Served  only  to  discover  sights  of  woe, 
Eegions  of  sorrow,  doleful  shades,  where  peace 
And  rest  can  never  dwell :  hope  never  comes, 
That  comes  to  all  :  but  torture  without  end 
Still  urges,  and  a  fiery  deluge,  fed 
With  ever-burníng  sulphur  unconsumefL" 

PüGHE  :  tudal.  3. 

' '  Naw  o  droion  rhofl 
A  dreigla  i  ddyniadon  ddydd  a  nos, 
Efe  ac  ei  giwed  hagr,  tan  allu  trech, 
Ymgreinient  jti  y  cau  o  dandde  certh. 


COLL    G-5VY\î'A.  65 

îlewn  syndawJ  er  o  anfarwolion  nawa  t 
Ond  grj-m  ei  dynged  p^yysai  i  fwyâu 
y  dig  a  haeddai  efe  ;  can  ymbwyllàa 
Yn  awr  am  wynfyd  a  gollasid  bytli 
Ac  am  y  boen  a  ddelai :  taflai  wg 
Golygon  mall,  a  welynt  ofìd  blwng 
A  braw  jti  gyfred  gan  falchineb  syth 
A  thrjlwyr  gas  :  cybelled  ag  yw  trem 
Engylion,  sylwa  efe  ar  miwaith  ddidl 
■  Y  fangre  athrist,  anial  iawn  a  gwyllt ; 
Ofnadwy  ffau  yn  fîlamiaw  amgylch  oedd 
Fal  eang  ffwm,  ac  eto  nid  oedd  gwawl 
Y  fflamiau  hyn,  ond  amlwg  \ry]l  a  braidl 
Ddangosai  dremion  gwae,  trigfanau  ing, 
A  syn  gysgodion  och,  lle  mwy  ni  bydd 
íîa  thanc  na  gorphwys,  gobaith  mwy  nis  daw 
A  ddaw  i  bawb  ;  ond  nych  heb  arno  dawl 
A  rwj'Sga,  a  llifeiriant  tandde  fflwch, 
O  faeth  ufeliar  hylosg  dileiâad." 

Mae  y  cyfieithiad  yma,  hyd  y  medrwn  ni  weled,  yn  berffaith  ddifai : 
ac  afreidiol  yw  sylwi  fod  y  desgrifiad  yn  rymus  a  chyEi-öus  ;  oblegid  y 
mae  pob  enaid  yn  teimlo  hyny  wi'th  ei  ddarllen.  Yn  nesaf,  edrychwu 
ar  weledigaeth  angeu.  Llawer  ymgais  sydd  wedi  bod  i  ddangos  rhyw 
ddelwedd  o  frenin  y  dychryniadau  ;  ond  y  mae  pav,-b  bron,  oddigerth 
Miltou,  jTi  ei  wneyd  yn  wrthddrych  .dirmyg  yn  fwy  na  dychryn.  Cof 
yw  geuym  fod  Professor  Wilson  yn  sylwi  ar  y  medrusrwydd  gyda  pha 
un  y  mae  Milton  yn  taflu  aneglurder  brawychus  dros  yr  holl  ddcs- 
grifiad,  Mor  bell  oddiwrth  ei  bersonoH,  nid  yw  yn  son  am  ddim  mwy 
na  llu]i :  ond  y  mae  yn  cjTnedi-oli  hyny  drachefn,  ac  yn  ychwanegu, 
"  Os  llun  y  gellir  galw  yr  hyn  nad  oedd  iddo  lun."  Nis  gŵyr  yn  iawn 
pa  un  oedd,  ai  sylwedd  ai  cysgod,  "for  each  seemed  either."  Yna  mae 
yn  defnyddio  yr  hen  gymhariaeth  Homeraidd,  "  Du  y  safai  fel  nos." 
Ond  jv  oedd  yn  ysgwyd  erchyll  saeth :  nid  cysgod  oedd  hono.  Nid 
oedd  pen  ganddo,  ond  yr  hyn  a  ymddangosai  yn  ben  :  ac  nid  corou 
oedd  ar  hwnw,  ond  rhith  breninol  goron.  Yna,  pan  ydym  yn  sylhi 
mewu  syndod  ac  arswyd  ar  y  peth  hyll  aruthrol  hwn,  dyma  ddad- 
gauiad  disymwth,  "  Satan  uas  now  at  hand."  Y  mae  Dr.  Pughe  wedi 
gwauhau  y  frawddeg  hon  trwy  roddi  "  oedd  "  o  flaen  "  Satan  ;"  ac  y 
mae  cyn  hyny  wedi  gadael  allan  y  geiriau  "  terrible  as  hell."  Gyda  hyn 
o  eithriadau,  y  mae  wedi  dyfod  trwy  y  lle  yma  yn  fuddygoHaethus. 
Ond  dyma  y  cyfieithiad  : — 


€6  COLL    GWrNTA. 

Llyù-  ii.  lliu.  GGG. 

"The  ofher  shape 
If  shape  it  miglit  be  caird  that  shape  had  none 
Distinguishable  in  member,  joint,  or  limb, 
Or  substance  might  be  call'd  that  shadow  seem'd» 
For  each  seem'd  either ;  black  it  stood  as  Night, 
Fierce  as  ten  Furies,  terrible  as  Hell, 
And  shook  a  dreadf  ul  dart.   What  seem'd  his  head 
The  likeness  of  a  kingly  crown  had  on. 
Satan  was  now  at  hand,  and  from  his  seat, 
The  monster  moving  onward,  came  as  fast 
With  horrid  strides,  Hell  trembled  as  he  strode.' 

PuGHE  :  tuflal.  53. 

"  Os  11  un  y  gelwir  nad 
Dosbarthuslim  o  gymal  iddo  oedd 
líac  aelawd,  neu  y  gelwir  sylwedd  fal 
Pe  cysgawd  oedd  ac  fal  y  naül  y  Uall ; 
Yn  ddu  fel  nos  y  safai,  poethach  no 
Deg  ífroch  o  f âr,  bygythiai  erchyll  saeth : 
Hyn  fal  pe  pen  oedd  iddo  amo  oedd 
Cyífelyb  i  freninawl  goron  ferth. 
Oedd  Satan  yma  yn  y  fan,  oddiar 
Ei  sedd  y  gwrthjTi  brj'siai  gynted  rhag 
Ei  faen  ar  gamau  anferth,  uffern  a 
Ergrynai  gan  ei  drawd." 

Lla-wer  ffordd  sydd  i  geisio  gwneyd  araeth  neu  ddesgrifiad  yn  La.vrr- 
eddus.  Y  mae  rhai  yn  amcanu  at  hyny  trwy  arfer  geiriau  ma-nTÌon, 
ac  eraill  trwy  gyffelybiaethau  g^chion.  Y  mae  rhyw  reswm  gan  y 
rhai  olaf ;  ohlegid  y  mae  cyífelyhiaethau  yn  hrydferth  a  huddiol  }ti  eu 
lle  fel  addumiadau ;  ond  dylid  gofalu  am  fod  yno  rywheth  gi^-erth  ei 
addurno,  ac  na  hyddo  yr  addui-n  yn  cuddio  y  meddwl  tufewnol  o'r 
golwg.  Dylid  cofio  hefyd  mai  nid  y  wisg  sydd  yn  cyfansoddi  gwir 
fawredd.  Fel  prawf  o  hyn  cawn  ddyfynu  rhan  o  araeth  Satan  pan 
ddisgynodd  ar  y  ddaear  gyntaf,  tm  o'r  darnau  ardderchocaf  yn  "  CoU 
Gwynfa  ;"  ond  nid  yw  yn  oynnwys  cymaint  ag  un  gyffelybiaeth,  nac 
un  math  o  droell-ymadrodd  o'r  dechreu  i'r  diwedd, — dim  ond  mawr- 
edd  hanfodol,  noeth.  rfordd  effeithiol  i  farnu  teilj-ngdod  cyfansodd- 
iad,  yw  ei  ddyosg  o  bob  addurn,  ac  edrych  pa  faint  o  sylwedd  fydd 
wedi  hyny  ar  ol.  Yn  yr  ymadrodd  mwyaf  mawreddus  a  fu  erioed, 
nid  oedd  dim  ond  "  Bydded  goleuni,  a  hu  goleuni."  Yn  rhai  o  feirdd 
ac  areithwyr  goreu  y  Groegiaid,  ni  cheir  un  amser  gj-ffelybiaethau  hir- 


COLL    G'U'\-XFA.  67 

faith  ;  clim  ond  cyfeiriad  at  anihell  gymliariaetli  mewn  gair  neu  ddau 
wrth  fyned  lieibio  ;  a  tliucddir  ni  i  feddwl  mai  dyma  y  cwbl  sydd  yn 
cydweddu  á  theimlad  dwfn.  Yn  y  cyfryw  amgylchiad,  nid  oes  gan  y 
meddwl  amser  i  olrhain  cyífelybiaethau  ;  er  y  dichon  iddo  gyffwrdd  â 
hwynt  fel  yr  hylif  trydanol.  Mewn  cyffyrddiadau  cymhariaetholfel  hyn, 
nid  oes  neb  mor  hapus  a  Shakspeare.  Y  mae  yn  rhagori  yn  hyn  hyd 
yn«nod  ar  Milton.  Mewn  desgrifiad,  o'r  tu  arall,  y  mae  yn  naturiol  i 
ni  chwilio  am  bob  cymhorth  i  osod  allan  y  meddwl,  ac-y  mae  yn  rhydd 
i  ni  aros  yn  hwy  gyda'r  cyffelybiaeth.  Felly  yn  y  rhanau  desgrifiadol, 
y  mae  Milton  yn  arfer  cyfLelybiaethau  go  faith  ;  ac  yn  gosod  holl 
gyfoeth  hanesiaeth  a  gwybodaeth  y  byd  dan  deyrnged  i'r  perwyl.  Oud 
pan  yn  adi'odd  teimladau  d^\"ysion,  prin  y  mae  yn  caniatiiu  iddo  ei  hun 
gymaint  a  chyfeiriad  at  unrhyw  gymhariaeth.  Yn  y  dyfyniad  a  gan- 
lyn,  y  mae  Milton  hefyd  yn  defnyddio  y  geiriau  mwyaf  dysyml,  yn  yr 
hyn  y  diljTiwyd  ef  gan  y  cyfieithydd.  Ac  y  mae  yn  rhaid  i  ni  ddy 
weyd  am  Dr.  Pughe  mai  anfynych  y  mae  yn  troseddu  trwy  arfer  geir- 
iau  rhy  fawrion.  Nid  trwy  ffurfìo  geiriau  cyfansawdd  y  mae  mor  an- 
nealladwy,  ond  yn  hytrach  trwy  ddadgyfansoddi  yn  ormodol.  Ond 
yma  y  mae  wedi  gochelyd  y  ddwy  ochr,  ac  wedi  ymgadw  yn  lew  at  yr 
i  lith  gjŵedin. 

LMr  iv.  llin.  73. 

' '  Me  miserable  !  wliicli  way  shall  I  fly 
Infinite  wrath,  and  infìnite  despair  ? 
Which  way  I  íiy  is  Hell ;  myself  am  Hell : 
And  in  the  lowest  deep  a  lower  deep 
Stül  thr&at'ning  to  devour  me  opens  wide, 
To  which  the  Hell  I  sufFer  secms  a  Heav'n. 
O  then  at  last  relent.     Is  there  no  place 
Left  for  repentance,  none  for  pardon  left  ? 
Kone  left  but  by  submission  ,  and  that  word 
Disdain  forbids  me,  and  my  dread  of  shame 
Among  the  Spirits  beneath,  whom  I  seduced 
With  other  promises  and  other  vaunt8 
Than  to  submit,  boasting  I  coidd  subdue 
Th'  Omnipotent.     Ay  me,  they  little  kiiow 
How  dearly  I  abide  that  boast  so  vain 
Under  what  torments  inwardly  I  groan, 
WhUe  they  adore  me  on  the  throne  of  líell  ! 
With  diadem  and  sceptre  high  advanced, 
The  lower  still  I  fall,  only  supreme 
In  misery  !  such  joy  ambition  finds. 
But  say  I  could  repent,  and  could  obtain 
By  act  of  grace  niy  f ormer  state,  how  soon 


63  COLL    GWYNFA. 

"WouM  lieiglit-  rccall  high  thuughts,  how  soon  unsay 
What  feigiiM  suLmission  swore  !  case  would  rccaut 
Vows  made  iu  paiu,  as  violcnt  and  void ; 
For  iicver  can  true  reconcilement  grow 
Whcre  wounds  of  dcadly  hate  have  picí'ced  sodeep: 
Wliich  would  but  lcad  me  to  a  worse  relapse 
And  heavier  fall :  so  should  I  pm'chase  dear 
Short  intermission  bought  with  double  smart. 
This  luiows  m}'  Punisher :  thercfore  as  far 
From  granting  he,  as  I  frora  begging  pcace. 
AU  hope  excluded  thus,  behold,  instead 
Of  us  outcast,  exiled,  his  new  dclight, 
Mankind  created,  and  for  him  this  world, 
So  fareweU  hope,  and  with  hope  farcwell  fear, 
Farewell  remorse :  all  good  to  me  is  lost : 
Evil  be  thou  my  good  ;  by  thce  at  least 
Divided  erapire  with  Heavcn'3  Ring  I  hold, 
By  thee,  and  more  than  half  perhaps  will  reign ; 
As  mau  ere  long,  aud  tliis  new  world  shaJl  kuow.'' 

PuGHE  :  tiidal.   98. 

"Mi  truenus ;  i  ba  le 
Rhag  llid  diddiwedd  ac  anobaith  byth 
Y  £Foaf  !  y  ffordd  y  ffowyf  Uffern  yw  ; 
My  him  wyf  Uffern  ;  ac  yn  isaf  dwfn 
Bygythia  isach  dwfn  gan  lydan  safn 
iy  ysu,  Nef  wrth  hon  yr  Uffem  a 
Oddefaf.     Ynte  0  ymfeddalâa : 
Ai  nid  oes  lle  i  edifeirwch,  i 
Faddeuant  ddim  !  ond  trwy  ymostwng  nid 
Oes  dim ;  gwahardda  traha  y  fath  air, 
Ac  ofni  gwaith  Ysbrydion  isod  a 
Dywysais  trwy  addewid  arall  wedd, 
0  ffrostiaw  y  gorfyddwn  Ner  pob  nerth. 
le  mi,  neud  prin  y  gwyddont  druted  y 
Goddefaf  ffrost  mor  wag,  tan  hyn  tu  mewTi 
O  nych  yr  wyf  yn  ochi,  tra  y  mawrâant 
Ar  orsedd  Uffern  íi.     A  choron  ar 
Fy  mhen  yn  dderchafedig  fry,  fy  syrth 
Yw  isaf  byth,  goruchaf  wyf  ond  mewn 
Trueni ;  haedda  trachwant  y  f ath  hoen. 
Ond  edifaru  pe  y  gallwn,  ac 
Y  gallwn  gael  trwy  ddawn  o  rad  y  cynt 
Orsalìad  !  cynted  yr  adalwai  y 
Goruchder  uchel  f rydau,  cynted  byth 
Ygwadid  hyn  a  dyngai  ffug  warâad  ? 
Adganai  hawdrlfydr  ofynedau  nych, 
Mal  oferion  trais.     Am  nas  gellir  byth 
Gymmodi,  Ue  y  brathed  clwyfau  cas 
Angeuawl  ddyfned :  hyu  nis  dygai  íi 


I 


COLL  G^TTNFA.  C9 

Ond  i  aiilitliriacl  gwaeth  a  tliryinacli  c'Wjinp  : 

Efelly  drnd  y  prynwn  seibiant  byr 

Er  deufwy  brwyn.     Gwyr  fy  arteitliydd  hyn  : 

Am  liyny  pellcd  efe  o  roddi,  ac 

Wyf  fi  o  ofyii  liedd  :  mal  liyn  nad  oea 

Mwy  gobaith,  llyna  ni  yn  eillion  a 

Owasgaredigion,  ei  orhoífedd  yn 

Ein  lle  yw  Dyn,  ac  iddo  y  byd  liwn. 

Yn  iach  aed  gobaith  bellach,  ac  jti  iach 

Aei  ofn  ynghj'd,  yn  i  ;ch  pryderi  mwy ; 

Pob  da  i  mi  a  golled :  drwg  bj'dd  di 

I  mi  yn  dda  :  o  lciaf  trwyot  ti, 

y  daliaf  gyfranedig  i"wyäg  â  Naf 

Y  Nef,  îe,  trwyot  ti,  a  hwyrach  mwy 
No  hanner  tan  fy  rhwysg  :  ac  fal  cyn  hir 

Y  gwybydd  Dyn,  a  hwn  y  newydd  fyd." 

Digona  liyn  i  dclangos  pa  betli  sycTd  yn  -wir  fawreddus  :  ond  edrycliwn 
eto  ar  un  angliraifft  o'v  prydferth,  lle  y  mae  Milton  yn  desgrifio  "  nos 
dawel  yn  dystewi ;"  a  cliredu  yr  ydym  y  cytuna  cin  darllenwjT  na  fu 
dim  erioed  yn  fwy  darluniadol.  Yn  y  cyfieithiad  o  hono,  nid  oes  ond 
dau  0  feiau  gwertb  sylwi  arnynt.  Yn  gyntaf,  mae  Milton  yn  dyweyd 
fod  y  cyflychwyr  yn  gwisgo  poh  peth  yn  ei  ìifrau  Uwydion  ei  hun,  fel 
arwydd  fod  y  cwLl  dan  ei  awdurdod,  yr  hyn  sydd  yn  llawer  mwy  bardd- 
onawl  na  "  duddasai  yn  ei  Hw  cynnefin  bob  rhyw  beth."  Ac  yn  nesaf, 
y  mae  Milton  yn  darlunio  "  dystawrwj'dd  yn  canlyn."  Nid  oedd  modd 
ei  ddwyn  i  mewn  yn  fwy  cynnil.  Nid  yw  jn  ei  bersonoli  yn  amlwg  ; 
ond  y  mae  yn  ddigon  fel  arweiniad  i  mewn  i'r  meddyldcbrych  ar- 
dderchog  a  geir  yn  un  o'r  llinellau  dilynol.  Ac  felly,  ar  ol  son  am  yr 
eos  yn  canu  tr^yy  y  nos  ei  thrydar  cu,  y  mae  jn  ychwanegu  fod  Dys- 
tawrwydd  yn  Uoni  wrth  ei  wrandaw.  Ni  fu  erioed  feddyhlchych  mwy 
anturiaethus  ;  a  diau  y  buasai  jn  disgyn  yn  rhy  annysgwyliadwy,  ac  o 
ganlyniad  yn  annaturiol,  oni  b'ai  fod  meddwl  y  darllenydd  wedi  ei 
barotöi  i'w  dderbyn  trwy  y  crybwylliad  blaenoroL  Y  mae  \\yn  wedi 
ei  golli  i  raddau  yn  y  cyfieithiad,  gan  mai  nid  jt  un  gair  a  roddwyd  yn 
y  ddau  le  am  "  silence."  Ond  ni  chadwn  y  darllenydd  yn  hwy  oddi- 
wrth  Milton  a'i  gyfieithydd. 

Llyfr  iv.  Hin.  508, 

"Now  came  still  erening  on,  and  twilightgrey 
Had  in  her  sober  liv'ry  all  things  clad  ; 
Silence  accompanied  :  for  beast  and  bird, 
They  to  their  grassy  couch,  these  to  their  nesta, 


I 


70  COLL  GWYNFA. 

Were  slunlc,  all  but  the  wakcful  nightingale : 
She  all  uightlong  hor  aui'rous  descant  sung: 
Silence  was  pleascd.     Now  glowed  the  firuiament 
With  lÌYÌng  sapphires  :  Hesperus,  that  led 
The  starry  host,  rode  brightest,  till  the  Moon, 
Rising  in  clouded  majcsty,  at  length 
Appareut  queen,  unveUed  her  peerless  light, 
And  o'er  the  dark  her  silver  mantle  tlu-ew." 

PuGHE  :  tudal.  116. 

"  Dynesai  weithion  aranl  hwyr,  a  llwyd 
Gj'flychwyra  duddasai  yn  ei  liw 
Cynuenid  bob  rhyw  beth  ;  canlynai  taw. 
Y  milod  idd  eu  gwâl,  yr  adar  idd 
Eu  nyth,  a  gilient,  ond  yr  eaws  ffraw  ; 
Hi  canai  trwy  y  nos  ei  thrydar  cu  ; 
Oedd  llon  tawelwch :  weithion  gloewai  wybr 
Gan  lasar-feini  byw  :  Ucheron  a 
Flaenorai  lu  serenawl,  gwympaf  oedd 
0  rawd,  nes  me'wn  cymylawg  fri  y  llocr 
Yn  cwnu,  yn  frenines  gain 
Dynoethai  hi  ei  mirain  wawl,  ar  daen 
Ei  thoron  arian  bwriai  dros  y  cudd." 

Nis  gwyddom  pa  fodd  i  ddiweddu  yn  well  na  thrwy  ddyfynu  un  o 
g}-feiriadau  Milton  at  ei  gyflwr  a'i  dywydd  ei  liun.  Mae  yn  liysbys  i'r 
rhan  fwyaf  o'n  darllenwyr  ei  fod  yn  ddall  pan  yn  cyfansoddi  "  Coll 
Gwynfa,"  ac  yn  cael  ei  anmharchu  }ti  fawr  gan  yr  UcheleghAryswjT. 
Yn  un  o'i  "  Sounets,"  y  mae  yn  cysuro  ei  hun  â'r  ystyriaeth  mai  y  rhai 
sydd  yn  dwyn  yr  iau  yn  fwyaf  tawel  sydd  yn  gwasanaethu  Duw  oreu, 
a'i  fod  Ef  yn  cyfrif  fel  ei  weision,  y  rhai  hyny  nad  ydynt  yn  gwneuthur 
dim  ond  sefyll  a  dysgwyl.  Mewn  un  arall,  y  mae  yn  dyweyd  nad  yw 
yn  colli  un  iota  o  galon  na  gobaith  ;  ond  oi  fod  o  hyd  yn  dal  i  fyny,  ac 
yn  morio  yn  gywir  yn  y  blaen.  Felly  yn  "  CoU  Gwynfa,"  ar  ol  gor- 
phen  yr  hanner  cyntaf  o'r  gwaith,  y  mae  yn  nechreu  y  seithfed  Hyfi 
yn  dadgan  ei  deimladau  fel  y  canlyn  : —  ^* 

' '  Er  mewn  dyddiau  drwg, 
Mewn  drygion  ddyddiau  bod,  plith  drygion  o 
Dafodau  :  mewn  tyw^'llwch,  ac  aml  byd 
I  fy  amgylchu  mewn  imigder ;  nid 
Er  hjTiy  imig,  tra  gofwyi  di 
Fy  nosawl  him,  neu  pan  orliwia  gwawr 
Y^  dwj-rain  :  eto  twya  di  fy  nghan, 
Nyfedon,  ac  andawiad  addas  cais 
I  mi,  er  nad  lüosawg." 


COLL  GWYNFA.  71 

Mwy  o  rai  tebyg  idtlo  a  godcr  yn  ein  clyddiau  ninnau.  Os  yw 
yn  onnod  dysgwyl  am  ei  gyffelyb  mewu  dawn  a  gallu  ;  nid  yw  yn 
rhyfyg  i  ni  benderfynu  ei  ddilyn  mewn  uniondeb  moesol,  ac  jTn- 
roddiad  i  ogoneddu  Duw,  yn  fwy  na  rbyngu  bodd  dynion  ;  ac  yna 
gallwn  goledd  y  grediniaeth  y  cawn  rai  addas  i'n  gwrandaw,  "tr 
nad  lliosog." 


Ysgrifenwyd  y  sylwadau  blaenorol  flynyddoedd  yn  ol  lieb  un  dys- 
gwyliad  y  byddai  galwad  arnom  i  draethu  ein  barn  ar  gyfieithiad  arall  o 
"Goll  Gwynfa"  i'r  Gymraeg.  0  gymaint  a  hyn  yr  oedd  ein  Uawenydd 
yn  fwy  pan  ddeallasom  fod  I.  D.  Ffraid  wedi  ymaflyd  yn  y  gorchwyl, 
ac  nid  yw  y  llawenydd  hwnw  wedi  troi  yn  siomedigaeth  wrth  ddarllen 
y  llyfr.  Yr  oedd  yr  anturiaeth  yn  fawr,  a'r  cwbl  a  ellid  ei  ddysgwyl 
oedd  llwyddiant  cymhariaethol.  Y  mae  cadw  dullwedd  Milton  yn 
berffaith  wrth  gyflwyno  ei  feddyhau  mewn  iaith  arall  yn  ormod  gwaith 
i  neb  :  ac  y  mae  rhai  anfanteision  neillduol  yn  perthyn  i'r  iaith 
GjTnraeg.  Un  o  honynt  ydyw,  fod  y  Gymraeg,  mewn  cymhariaeth  i'r 
Saesneg,  yn  ddifiygiol  mewn  geiriau  unsill.  Er  mwyu  osgoi  yv 
anhawsder  hwn  y  mae  rhai  yn  diweddu  eu  llinellau  yn  fynych  gydag 
i,  0,  trwìj,  dros,  a'r  cyfryw  eiriau  dibwys.  Nid  yw  hyn  bytii  yu  cael  ei 
arfer  gan  Milton  ;  ac  ni  ddylid  ei  arfer  wrth  gyfieithu  Milton  i'r 
GjTnraeg.  Y  mae  I.  D.  Ffraid  yn.  llawer  mwy  rhydd  oddiwrth  y  bai 
hwn.  na  Dr.  Pughe.  Y  mae  yma  ddau  berygl  i'w  gochelyd.  Ar  un 
llaw  ni  ddylid  diweddu  y  Uinell  yn  fynych  yn  niwedd  brawddeg.  Dylai 
y  gorphwysfaoedd  amrywio  yu  barhaus  er  mwyn  gochel  unffurfiaèth  ; 
ac  o  ganlyniad  dylai  y  llinellau  ddiweddu  yn  fynychaf  heb  un  atalnod, 
neu  gyda  rhai  o'r  atalnodau  lleiaf.  Ond  ar  y  llaw  arall  y  mae  Milton, 
yn  gofahi  bob  amser  fod  pob  llinell  yn  llinell,  a'i  bod  yn  dybenu  gyda 
x\vpx  air  cryfach  nag  and,  neu  uith,  neu  to.  Felly  mae  yn  amlwg  mai 
nid  mesur  direol  j^w  mesur  diodl. 

Y  mae  anfanteision  eraill  yn  tarddu  o'r  dull  cyffrcdin  o  drcfnu  y 
geh-iau  mewn  ymadrodd.  Y  mae  rhai  o'r  anfanteision  hjn.  nad  oes 
dim  i'w  wneyd  ond  eu  goddef ;  ond  y  mae  eraill  y  byddai  yn  hawdd 
eu  symud.     Yn  mysg  y  rhai  olaf  gellid  enwi  y  dull  o  ddefuyddio  yr 


72  COLL    GWYNFA. 

hrn,  ncu  yr  hon.  Cyinerwu  auglirailît  o  gyíleiíliiatl  I.  D.  Ffraicl  yn 
neclireu  y  gwaith  Lwn — 

"angeuol  ílas 
Yr  b^vTi  ddng  farw  a'n  gwae  i  gyd  i"r  byd," 

Y  Saesneg  ydywr 

"wliose  raortal  taste 
Eronglit  deatli  into  tlie  world,  and  all  oiir  woe." 

Yr  ydym  yn  gorfod  teinilo  fod  y  Gymraeg,  fel  y  mae  yma,  yn  eiddilach 
o  lawer  na'r  Saesneg.  Ond  byddai  yn  hawdd  symud  y  bai  trv.'y  ys- 
grifenu  yn  fwy  unol  â  phriod-ddull  y  Gymraeg 

"yv  Lwn  i'r  hj'd 
A'i  farwùl  flas  ddug  angeu  a'n  holl  wae." 

Nid  ydym  yn  beio  y  cyfieithydd  am  ddweyd  "  angeuol  flas  yr  hwn 
ddug  farw  ;  "  oblegid  y  mae  yn  ddull  cyffredin  o  ysgrifenu,  ac  nid 
ydym  jm  ammheu  nad  ydym  ein  hunain  yn  fynych  wedi  syi'thio  i'r  un 
amryfusedd :  ond  gwell  yn  ddiau  yw  "  yr  hwn  á'i  angeuol  flas  a  ddug," 
neu  "  yr  hwn  y  dug  ei  angeuol  flas." 

Nid  yw  y  pethau  hjTi  ond  brychau  na  fuasent  yn  wertli  son  am 
danynt,  neu  na  fuasent  i'w  gweled  o  gwbl,  mewn  ambell  gyfansodd- 
iad ;  ond  y  mae  y  cyfieitliiad  hwn  yn  waith  y  teimla  un  ol  aith  a 
hyfrydwch  wi'th  geisio  ei  gael  yn  nes  at  berffeithrwj'dd.  Mewn  llawer 
ystyr,  er  nad  yn  mhob  ystyr,  y  mae  yn  rliagori  ar  eiddo  y  Dr.  Pughe. 
Ei  brif  ragoriaetli  ydyw,  ei  fod  yn  llawer  mwy  llythjTenol.  Y  mae 
hyn  i'w  weled  yn  y  Ihnell  gyntaf,  a  gellir  cymeryd  hono  yn  anghraifft 
o'r  gwahaniaeth  rhyngddynt  yn  gyfCrediu.     Geiriau  Milton  ydynt 

"Of  man's  fìrst  disolDedience,  and  tlie  fruit 
Of  that  forbidden  tree." 

Cyfieithir  hwynt  gan  Pughe  fel  y  canlyu : — 

"Am  drosedd  dyn,  ac  aeron  teg  y  pren 
Yn  waharddedig." 

Llinell  brydferth  yw  hon  o  eiddo  Pughe.  Y  mae  yn  swnîo  mor  fawT- 
eddus  nes  yr  ydym  ar  y  c}Titaf  yn  tueddu  i  ddweyd  fod  Pughe  yn 
rhagori  ar  Milton.  Ond  wrth  ei  theimlo  a'i  phwyso  yr  ydym  yn 
dechreu  ammheu.     Pa  bcth  yw  "  troscdd  dyn  "  ?    Yr  hyn  a  ddywed 


COLL    GWYNFA.  73 

Milton  yw  "  anufudcl-clocl  cyntaf  cTj-n,"  fel  y  mae  gan  Ffi-aid.  Gwydd- 
om  mai  hyn  a  feddyliai  Pugbe,  trwy  ein  bod  eisoes  yn  gycbiabyddus  a 
Milton ;  ond  pe  byddai  i  bregetbwr  ddecbreu  ei  bregetb  trwy  ddweyd, 
"  Yr  wyf  yn  myned  i  sylwi  beddyw  ar  drosedd  dyn,  er  mwyn  dangos 
ei  fawredd  a'i  ecbryslonrwydd,"  mae  ya.  sicr  mai  ycbydig  fyddai  nifer 
y  gwrandaw^T  byn}'  a  feddylient  ei  fod  yn  myned  i  cb-aetbu  am  becbod 
cyntaf  Adda.  Ond  pa  betb  a  ddywedwn  am  yr  ail  ran,  "  ac  aeron  teg 
y  pren  ?  "  Y  mae  yma  ymddangosiad  o  welliant ;  ond  y  mae  yn  myned 
yn  brin  wrtb  ei  bwyso.  Mewn  rbai  amgylcbiadau  gallesid  goddef  i'r 
cyfìeitbydd  roddi  y  gair  "  teg  "  yn  ngbanol  y  frawddeg  :  ond  yn  y  lle 
bwn,  mewn  cysylltiad  a  tbrosedd  dyn,  a'r  galanastra  a  ddaetb  trwy 
byny,  mae  yn  ddiau  y  buasai  Milton  yn  ei  wi'tbod.  Gwell  genym  gan 
byny  yw  y  Uinell  fel  y  mae  yn  syml  gan  Ffra.id, 

"Am  aniifudd-clod  cyntaf  dyn,  a  ífrwyth 
Y  gwaharddedig  bren." 

Yngl}Ti  â  byn,  gellid  sylwi  fod  Ffraid,  drwy  yr  boll  waitb,  yn  gosod  y 
meddwl  allan  yn  fwy  cywir  na  Pugbe.  Nid  oes  yn  ei  gyfìeitbiad  ddim 
ddim  tebyg  i'r  camsyniadau  digrifol  y  cyfeiriwyd  atynt  yn  ysgrif  flaen- 
oroL  Ni  ddygwyddodd  i  ni  weled  ond  ycbydig  o  gam-gyfìeitbiadíau, 
a'r  rbai  byny  yn  ddibwys  ;  ac  ni  fuasem  yn  sylwi  arnynt  ond  yn  unig 
ar  yr  egwyddor  a  gynwysir  yn  yr  ben  wirair  Cymraeg,  "Nid  da  lle 
gellir  gwell."     Eboddwn  yma  rai  angbreifftiau. 

MlLTON. 

"Haü  horrors,  hail 
Infemal  world,  and  thou  profoundest  Hell 
E,eceive  thy  new  possessor ;  one  who  brings 
A  mind  not  to  be  changed  by  place  or  time, 
The  mind  is  its  o-mi  place,  and  in  itself 
Can  make  a  Heaven  of  Hell,  a  Hell  of  Heaven. 
What  matter  where,  if  I  be  still  the  same, 
And  what  I  should  be,  all  but  less  than  he 
Whom  thunder  hath  made  greater  ?" 

Ffraid  :  Llyfr  i,  llinel].  302—312. 

' '  Henfîycù  f rawiau  mwy  I 
A  chroesaw  fyd  uffemol  !  a  thydi 
Afagddu,  ddyfnaf  IjTiclyn,  derbjn  fì 
Dy  berchen  newydd,  un  a  ddwg  i'th  fewn 
Feddwl  nas  gcllir  newid  gan  na  lle 
N  ac  amser,  y  meddwl  y w  ei  le  ei  hun, 


7i  COLL    GWYNFA. 

Ac  ynrldo  ci  hun  all  wneytl  o  uíTern  nef, 

Ac  o  nef  uffern.     A  pha  Ayactli  pa  le, 

Os  byddaf  b^rth  yr  un,  a  chwaith  pa  beth 

A  fyddaf  fi,  yn  oll  ond  llai  nag  ef, 

Yr  h\m  gan  y  taranau  Traaed  yn  fwy  ?  " 

GWELLIANT. 

"  A  pha  waeth  pa  le, 
Os  fî  yr  un,  a'r  hyn  a  ddyhra  fod, 
Hyd  byth,  oll  ond  fy  mod  yn  Uai  nag  ef, 
Yr  hv,iì  gan  allu  'r  daran  wnaed  yn  fwy  ?  " 

Mae  y  llinellau  cyntaf  o'r  dyfyniad  mor  dda  ag  y  diclion  iddyut  fod, 
ac  yr  ydym  yn  eii  rlioddi  yma  er  mwyn  cyfiawnder  â'r  cyfieithydd. 
Gellid  meddwl  fod  yn  anhawdd  eu  darllen  yn  Gymraeg  na  Saesneg 
heb  deimlo  eu  grym  a'u  prydferthwch.  Ond  gwelsom  un  beirniad 
Soisuig  yn  eu  gwyrdroi  yn  hollol,  ac  yn  gwueyd  y  nodiad,  fod  Milton 
wrth  ddweyd  mai  "  Y  meddwl  yw  ei  le  ei  hun,"  yn  gosod  rhai  o  gyf- 
eiliornadau  y  Stoiciaid  yn  ngenau  Satan  mewn  ffordd  o  wawd.  Dyma 
un  prawf  mai  nid  yn  NghjTnru  yn  unig  y  mae  beirniadaethau  ffol  yn 
cacl  eu  cyhoeddi.  Oud  er  cystal  yw  Ffraid  yn  y  llinellau  cyntaf,  yr 
yd}Tn  yn  ofni  ei  fod  wedi  camgymeryd  ystyr  y  geh'iau,  "  Änd  u-liat  I 
should  be."  Ac  nid  ydym  yn  sicr  ein  hunain  ein  bod  yn  deall  y  geiriau, 
"  All  but  less  than  he."  Tebycaf  ydyw  y  dylid  eu  cymeryd  gyda'r 
geiriau  o'r  blaen  yn  yr  ystyr,  "pa  waeth  os  ydwyf  yr  hyn  a  ddylwn 
fod,  oll,  yn  gyfangwbl,  ond  fy  mod  yn  llai  nag  ef."  Gallem  roddi  eiu 
rhesymau  dros  y  golygiad  hwn ;  ond  aem  felly  yu  rhy  faith,  ac  y  maë 
yn  rhaid  i  ni  fjTied  ymlaen  o  hyn  allan  yn  fwy  brysiog. 

MlLTON. 

"  which  on  his  countenance  cast 
Ijîke  doubtful  hue." 

Ffeaid  :  Llyfr  i,  lUnell.  634. 

"  yr  hyn  a  fwriai  ar  ei  wedd 
Fel  ciliw  o  betrusder." 

GWELLIANT. 

"  yr  hjTi  a  fwriai  ar  ei  wcdd 
Un  fath  betrusgar  eiliw." 


COLL    GWYNFA.  ^5 

MlLTON, 
"  and  by  success  untauglit." 

Ffraid  :  Llyfr  ii,  llinell.  11. 
**  Ac  heb  gael  dysg  gan  Iwyddiant." 

GWELLIANT. 

"  Ac  heb  gael  dysg  gan  ífeithiau." 

Ystyr  y  gah  "  success "  yn  Milton  yw  canhjniad,  pa  un  bynag  aì  da  aî 
drwg. 

MlLTON. 

' '  Or,  if  our  substance  be  indeed  divine, 
And  cannot  ceasc  to  be,  we  are  at  worsfe 
On  this  side  nothing" 

Ffraid  :  Llyfr  ii,  llinell.  119. 

"A'n  sylwedd  os  diau  mai  dwyfol  yw, 
Ac  nas  gall  beidio  bod,  gwaeth  nis  gall  focl 
Tu  yma  i  ddim." 

GWELLIANT. 

"Neu  03  yn  wir  ein  sylwedd  dwjrfol  yw, 
Ac  nas  gall  beidio  bod,  pan  waethaf  mae 
Tu  yma  i  ddim." 

Y  mae  yma  eto  le  i  ammJbeuaeth.  Gellir  cymerycl  y  geiriau,  fel  y 
gwneir  gan  y  cyfieitbydd,  i  arwyddo  nas  gallai  fod  yn  waeth  tu  yma  i 
ddiddymdi'a.  Ond  y  mae  hyny  wedi  ei  ddweyd  o'r  blaen.  Ac  yn  awr  y 
mae  Moloch  yn  cymeryd  y  dybiaeth  arall,  sef  nas  gellid  eu  difodi,  ac 
yn  ceisio  dangos,  hyd  yn  nod  ar  y  dybiaeth  hono,  y  gallent  ymgysuro 
yn  y  meddwl  eu  bod  tu  yma  i  ddiddymdra  er  gwaethaf  pob  peth  a  all 
ddygwydd  iddynt. 

MlLTON. 

*' When  he  who  most  excels  in  fact  of  arms, 
In  what  he  counsels  and  in  what  excels 
Mistrustful,  grounds  his  coiu-age  on  dcspair." 

Ffeaid  :  Llyfr  ii,  lUnelI.  148. 

"pan  y  gwnai 
Efe,  y  blaenaf  mewn  gorchestion  eirf, 
!Mewn  cynghor,  ac  yn  mhob  rhagorol  gamp, 
O  ddiffyg  hyder,  seilio  ei  ddewrder  ar 
Anobaith." 


COLL    GW'YNTA. 

GWELLIANT. 

"pan  y  mae 
Efe,  y  blaenaf  niewn  gorchestion  eirf, 
Gan  ammheu  'r  hyn  gvnghora,  a'r  hjTi  yw 
Ei  bcuaí  gamp,  yn  seilio  " — 

MlLTON. 

"Is  this  thea  worst?" 

Ffraid  :  Llyfi-  ii,  llinell.  199. 
"A  ydyw  hyn  gan  hyny  yn  waeth"— 

GWELLIANT. 

"  Ai  'r  gwaethaf  ynte  ydyw  hyn" — 

MlLTOX. 

"  There  to  converse  with  everlasting  groans." 

Ffeaid  :  Llyfr  ii,  Uinell.  225. 
"I  siarad  yno  mewn  gruddfanau  mwy." 

GWELLIANT. 
"I  gymdeithasu  â  griiddfanau  mwy." 

MrLTON. 

"  Since  our  present  lot  appears 
For  happy  though  but  ül,  for  ill  not  worst." 

Ffratd  :  Llyfr  ii,  llinell.  273. 

"gan  y  gwelir  fod 
Yn  awr  ein  rhan  yn  ífodiog,  er  mai  sâl ; 
O  sâl  nid  salaf." 

GWELLIANT. 

"  gan  y  gwelir  fod 
Yn  awr  eia  rhan,  o  ffodiog  er  yn  sâl, 
0  sâl  nid  salaf." 

MlLTON. 

"  As  if  (which  might  induce  us  to  accord) 
Man  had  not  hellish  foes  enow  besides." 

Fpraid  :  Llyfr  ü,  llinell.  621. 
"Fel  pe  (a  gallai  hjm  ein  gwneyd  o'r  fam) " 

GWELLIANT. 
"  Fel  pe  (a  gallai  hjni  ein  gwneyd  yn  un) " 


COLL  GVrCSFA.  T7 

MlLTOX. 

"  Hosperus,  tliat  led 
The  starry  host,  roile  brightest,  till  the  inoon, 
liising  in  clouded  majesty,  at  length, 
Ai^parent  queen,  imveiled  her  peerless  Kght, 
And  o'er  the  dark  her  silver  mautle  threw." 

Ffraid  :  Llyfr  iv,  llinell.  730. 

"  Ucheron  deg, 
Yr  hon  flaenorai  y  serenog  lu, 
A  rodiai  loewaf,  nes  y  codai  'r  Uoer 
I'r  lan  yn  hoew  mewn  cymjdog  urdd, 
A  bellach,  fel  brenines  ar  ei  sedd, 
Dadlenai  'n  Ilawn  ei  digyffelyb  wawl, 
A'i  mantell  arian  daflai  dros  y  gwyll." 

GWELLL\NT. 

"  Ac  fel  brenines  amlwg  yn  y  man 
Dadlenai  'n  Uawn  ei  digj^ffelyb  wawl." 

Ehoddir  y  dj-fyniad  Iiwu  gyda  golwg,  yn  benaf,  i  ddangos  rliagoroldeb 
y  cyfieithiad ;  ac  nid  yw  ond  anghraifft  deg  o'r  lioll  waith.  Ond  y 
mae  yma  un  gwall  bychan,  trwy  fod  y  cj^erbyniad  wedi  ei  golli  rhwng 
y  lloer  yn  codi  mewn  cymylog  m-dd,  a"i  gwaith  yn  y  man  (at  length) 
yn  dadlenu  yn  llawn  ei  digj'ffelyb  wawl. 

MlLTON. 
"  Lives  there  who  Ioves  his  pain  ?  " 

Ffeaid  :  Llyfr  iv,  ]]inell.  1Ü60. 

"  A  oes  yno  'n  byw 
Neb  gar  ei  boen  ? " 

GwELLLA.NT. 

*•  A  oes  neb  yn  fyw 
A  gar  ei  boen  ? " 

MlLTON. 

"and  wilt  object 
Hia  wiU  who  bound  us  ? " 

Ffraid  :  Llyfr  iv,  llinell.  1Ü71. 
*' Ac  a  wrth'nebit  ei  ewyUys  ef  ì  " 

GWELLIANT. 

**  Ac  ai  dy  wrthddadl  yw  oi  ewyllys  ef  î  " 


78  COLL    G^N^TA. 

MlLTON. 

"  Argues  no  leader,  but  a  liar  traced, 
Satan,  and  couldst  thou  f aithf ul  add  ?  " 

Ffraid  :  Llyfr  iv,  llineU.  1132. 

"Ni  ddengys  flaenor,  ond  celwyddog  un, 
0  Satan :  a  phe  gellit  ato  roi 
Ffyddlawn  ?  " 

GWELLL\NT. 

"Ni  ddengys  flaenor,  ond  celwj'dJwr  noeth, 
0  Satan  :  ac  a  ellit  ato  roi 
Ffyddlawn?" 

MrLTON. 

"  But  ere  then 
Far  heavier  load  thyself  cxpect  to  feel 
From  niy  preyaüing  arm,  though  heaven's  king 
Eide  on  thy  wings." 

Ffraid  :  Llyfr  iv,  llinell.  1158. 

"  ond  dysgwyl  di 
Cyn  hyny  deimlo  llawer  trymach  llwjrth 
Oddiwrth  fy  mraich,  na  phe  gwnai  Teym  y  Nef 
Farchogaeth  ar  dy  edyn." 

GWELLIANT. 

"ond  dysgwyl  di 
Cyn  hjmy  deimlo  llawer  trj-mach  llwyth 
O'm  braich  orchfj-gol,  er  i  Deyrn  y  Nef 
Farchogaeth  ar  dy  edyn." 

Y  mae  cystrawen  yr  ymadi-odd  yn  goddef  yr  ystyr  a  roddir  iddo  gan  y 
cyfieithydd  :  ond  mwy  naturiol  yw  cymeryd  y  gair  "  trymach  "  i  gyf- 
eirio  at  y  cadwyni  y  sonir  am  danynt  yn  y  llinell  flaenorol. 

Nid  yw  y  gwallau  hyn,  a  rhyw  ychydig  eraill  a  ellid  eu  nodi,  megis 
"fab"  yn  lle  "  ferch,"  llyfr  is,  llinell.  458,  yn  lleihau  nemawr  neu 
ddim  ar  deilyngdod  cyíîredinol  y  gwaith.  Nid  ydynt  ond  yr  hyn  sydd 
yn  dygwydd  i  bawb.  O'r  hyn  lleiaf  yr  ydym  ein  hunain  wedi  syrthio 
lawer  gwaith  i  gamgymeriadau  mwy  pwysig  na  dim  a  welir  yn  nghyí- 
ieithiad  I.  D.  Ffraid.  Y  mae  ar  y  cyfan  yn  hynod  gywir  ;  ac  nid  yn 
tmig  yn  gywir,  ond  yn  rymus.  Y  mae  dan  radd  o  anfantais  mewn 
cymhariaeth  i  Dr.  Pughe  trwy  fod  yr  ymdrech  i  drosglwyddo  yr  holl 
feddwl  yn  ei  wneuthur  yn  fwy  amleiriog,  ac  weithiau  oblegid  hyny 


COLL    GW-Y\FA.  79 

'yn  wanacli.  Ond  pe  cleclireuem  rotlíli  anglireiíTtiau  o'r  manan  lle  y 
cawsom  ein  bcddio  tuliwnt  i'n  dysg^yyliad,  byddai  raid  i  ni  adysgrif- 
enu  cyfran  helaeth  o'r  Uyfr.  Y  mae  gan  amlaf  wedi  Ihyyddo  i  gadw 
Bylwedd  y  meddwl  lieb  abertliu  y  ffurf.  Ac  y  mae  mwy  o  bwys  mewn 
íîm'î  nag  a  feddylir  jìi  gy£ù.-edin.  Pa  beth  yw  y  gwahaniaeth  rhwng 
a  leilad  gwych  ag  un  gwael  ?  Gellir  gwneyd  hen  ysgubor  o  gapel  yn 
ddigon  diddos  ;  ond  nid  yw  mor  hardd  i  edrych  arno  oblegid  ei  fod 
yn  ddiffygiol  mewn  ffurf.  Felly  y  mae  pob  ysgrifenydd  medi-us  yn 
alluog  i  osod  ei  feddyliau  allan  mewn  ffurf  brydferth.  A  dyma  }t  an- 
hawsder  mawr  wrth  geisio  eu  trosglwyddo  o'r  naill  iaitii  i'r  Uall.  Er 
pob  ymdrech  i  roddi  y  meddwl  yn  gywir,  cs  na  roddir  ef  yn  ei  ffurf  ei 
hun,  bydd  ei  rjrm  a'i  brydferthwch  wedi  ei  golli.  Ond  yn  y  cyfieithiad 
hwn,  ni  a  dybiem  fod  y  ffurf  Filtonaidd,  mor  bell  ag  oedd  yn  ddichon- 
adwy,  yn  aros  yn  gyffredin  am  y  meddyliau.  I  brofi  nad  yw  hyn  }ti 
ganmoliaeth  ry  uchel,  rhoddwn  un  dyfyniad  yn  mhellach,  jr  hwn  nid 
yw  ond  dangosiad  teg  o  ansawdd  y  gwaith. 

"  Ymbortha  [ymborthaf]  jTia  ar  feddyliau  r'ont 
Ysgogiad  gwirfodd  i  gj'Dgbanedd  mwyn ; 
Fel  yr  aderj-n  eflTro'n  canu'r  li'nyr, 
Gan  bj-ncio  yn  nghudd  y  llwyn  ei  gerdd  y  nos. 
Fel  hyn  dychwela  holl  dymhorau'r  flwydd  ; 
Ond  dychwel  ni  wna  dydd  i  mi,  na  gwen 
Diriondeg  hwyr  a  bore  yn  agosâu, 
Na  threm  ar  wanwyn  mewn  blodeuawg  wrid| 
Na  rhosyn  haf,  na  deadellau  'r  maes, 
Na  heidau'r  nen,  na  gwyneb  dwj-fol  dyn ; 
Ond  cwmwl  tew  a  chaddug  byth-barhaus 
Sy'n  cau  o'm  cylch,  a  didol  fì  o  íTyrdd 
Difyrus  dynol  ryw  ;  yn  llen  llyfr  cain 
Gwybodaeth,  rhoed  i  mi  le  hollol  wag 
O  weithiau  Anian,  ag  sydd  oU  i  mi 
Fel  wedi  eu  croesi  allan  a'u  dileu, 
Ac  un  o  byrth  doethineb  wedi  ei  gaxu 
O  gymaint  niwy  tydi,  nefolaidd  wawl, 
Tywyna  oddifewn,  fy  meddwl  oll 
Goleua  ;  jTio  plana  lygaid  ter, 
Oddiyno  chwal  a  llwyr  lanha  bob  niwl, 
Fel  g^velwj'f  ac  y  traethwyf  bethau  sydd 
Yn  anweledig  byth  i  farwol  dxem." 


80 


TMLLIAM    SALESBUEY.* 

Y  MAE  ymddangosiad  yr  ail  argrafifiad  o  Destament  William  Salesbury 
yn  rlioddi  achlysur  cj-faddas  a  galwad  ncliel  i  gyflawni  yr  hyn  oeddym 
wedi  ei  fwriadu  o'r  hlaen,  sef  anrhegu  ein  darllenwjT  à  chrynodeb  o 
hanes  am  un  o  hrif  gymwynaswyr  ein  gwlad  ;  y  cyntaf  mewn  trefn  am- 
ser,  ac  nid  yr  olaf  mewn  teilj'ngdod,  o  gyfieithwjT  hyglod  yr  Ysgry- 
th}Tau  Sanctaidd  i'r  iaith  Gymraeg.  Nid  gorchwyl  hawdd  yw  hyn,  gan 
fod  y  rhai  sydd  wedi  mwyniiau  ífrwyth  ei  lafur,  wedi  hod  yn  esgeulus, 
tuhwnt  i  gjŵedin,  i  gadw  coffadwriaeth  am  ddim  a  berthyna  iddo, 
heblaw  ei  enw  yn  unig  :  ac  nid  yw  ysgrifenwyr  yn  cyttuno  hyd  yn  nod 
am  y  duU  o  ysgrifenu  ei  enw ;  ceir  ef  weithiau  yn  Salisbury,  neu  yu 
Sahisbury,  a  phryd  arall  jui  Salsbri ;  ond  y  modd  yr  ysgrifenwydef 
ganddo  ef  ei  hun  yn  niwedd  ei  gyfarchiad  i'r  Frenines  Elizabeth,  ac 
ac  hefyd  yn  niwedd  ei  epistol  "  at  yr  oll  Cembru,"  yyf  Salesbury. 

Dj^ed  Pennant,  yn  hanes  ei  deithiau  yn  Nghjnnru,  fod  y  Salesbur- 
iaid  wedi  dyfod  i  Leweni,  gerllaw  Dinbych,  cyn  amser  Harri  y  trydydd, 
Yn  y  rhifyn  am  Ebrill  diweddaf  o'r  "  Arcliaeologia  Cambrensis,"  ceir 
llythyr  ar  y  mater  hwn  oddiwi'th  un  "  Germano  Cambro  Britannus,'. 
yr  hwn  a  hòna  berthynas  â  theuhi  y  Salesburiaid.  Yn  ol  ei  dystiol- 
aeth  ef,  yr  oeddjmt  yn  deilliaw  o  le  a  elwir  Saltzburg,  jn  Bavaria,  ac 
yn  perthyn  i  deulu  Bavaria,  ac  felly  yn  disgyn  o  Charlemagne.  Adam 
de  Saltzburg,  medd  efe,  a  sefydlwyd  gan  Harri  yr  ail  yn  Lleweni,  pan' 
gymerwyd  y  lle  oddiar  y  TyT\-ysog  Dafydd.  Ond  yr  hanes  manylaf 
am  hynafiaid  William  Salesburg  yw  yr  un  a  gynnwysir  yn  ail  lythyr 
Garmon  yn  y  "  Gwyliedydd"  am  Mehefin,  1826,  wedi  ei  ysgrifenn, 
fel  y  mae  yn  hysbys,  gan  y  Parch.  Walter  DaYÌes.  Ac  yn  hytrach 
Ba'i  anffurfio,  trwy  geisio  ei  ailgyfansoddi,  mwy  dewisol  genym  ni,  ac 
yn  ddiddadl  mwy  derbyniol  i'n  darllenw}T,  fydd  gadael  Mr.  DaTÌes  i 
lefaru  yn  ei  iaith  ei  hun,  }t:  hon  sydd  Gymraeg  o'r  fath  oreu. 

*  O'r  ''Tbaethopydd"  am  1849. 


WILLIAM  S.\LES:3UI17.  81 

"  Yn  ol  deongliad  damsg  íîlangell  y  Philistiaid, — '  AUan  o'r  b-n-ytäwr  y  daeth 
bwyd,  ac  o'r  cryf  y  daeth  allan  felysdra; '  felly,  oddiar  wraidd  y  Saeson  cleddyf- 
rudd,  a'r  Norinaniaid  saeth-annelawg,  y  tarddodd  ir^yydd  cnj'dfawr,  toreithiog  o 
fendithion  tymmorol  ac  ysbrydawl,  i  Gymru  dlawd  a  gortlirymedig.  Y  Salsbriaid 
oeddynt  o  âch  Normanaidd,  a  dj'wedir  mai  gyda  Gwilym  y  Goresgynydd  y  daeth 
y  cyntaf  o'r  enw  i'r  Ynys  hon,  jm  y  íl.  1066.  Y^'n  ol  llyfrau  yr  Arwyddfeirdd,  mab 
i'r  Salsbri  cyntaf  yn  Nyffryn  Clwyd,  oedd  loan  Salsbri,  a  fu  farw  yn  y  fl.  1039  :  a 
Mr.  Peter  Elis  a  ddywed  mai  mab  i  hwn  oedd  Syr  Harri  Ddn,  enw  tra  adnabj^ddus 
i  hen  delynorion  Gwynedd  :  ond  Reinallt  a  ddywed  mai  y  pedwerydd  Salsbri  jti 
Nghymru  oedd  yr  Harri  Ddu  uchod,  ac  iddo  briodi  Nest,  ŵyres  i  Ithel  Fychan,  a 
marw  yn  y  fl.  1289.  Trwy  fynych  ymbriodi  ac  ymgyfathrachu  âg  etifeddesau 
Cymreig,  daeth  y  Salsbríaid,  fel  rhai  Normaniaid  gwiwgof  eraill,  oenwau  Herbert, 
Stradling,  Basset,  Turberville,  &c.,  yu  Gymry  gwdad-gar,  o  barth  gwaed,  ac  iaith, 
a  serchiadau.  Ym  Marwnad  Syr  John  Salsbri,  hynaf,  o  Leweni,  dywed  WiLLlam 
Lleyn  megys  wrth  y  marw, — 

'  Y  Sessiwn  gwyddys  eisiau 
Eich  doeth  fron,  a'ch  dwy-iaith  frau.' 

Ac  am  y  Salsbriaid,  a'u  syberwyd  tuag  at  feirdd  a  cherddorion,  y  dywed  S.  Tudur, 
yn  ei  Awdl  Briodas  i  John  Salsbri  o  Rug,  a  Bachymbyd — 

'  Siôn  Eryr  y  gwyr  i  gyd — Sîôn  wrol, 
Siôn  eurwalch  Bachymbyd — 
Siôn  fwyaf  son  i'w  fywyd, 
Siôn  ben  ar  bawb  sy'n  y  byd.' 

'  Y  gwyr  o  raddau  a  gâr  roddion 
Hap  a  roed  iddynt  y  Prydyddion, 
A  gwyr  o  ddwyradd  o  gerddorion, 
A.  chroew  iaith  hyrwydd  a  Chrythorîon — 
Nadolig,  a  Suhjicyn, — o  delon' — Basg,  a  Mai 
Er  maint  a  ddeuai,  croesawai  Siôn,^ 

"Pais-arfau  y  Salsbriaid,  yn  gyffredin  oedd — 'Maesrhudd,  ifcîü  ar  ei  ysglyf. 
naid  arianaidd,  a  choron  euraidd,  rhwng  tair  lloeren  o'r  trydydd  lliw.'  Dengys 
hyn  eu  Cyrareigj^ddiad  ;  o  herwydd  bod  arfau  y  Cymry  yn  fwy  llewawg  o  lawer  nac 
arfau  y  Saeson.  Anfynych  y  gwelir  Arfbais  bedranawg  Gymreig  heb  lew  yn  rhyw 
gwr  iddi. 

' '  Mr.  Pennant  a  dybiai  ddyf od  y  Salsbriaid  i  Llewenî  (Uys  yr  hen  Farchweithian, 
un  o  bymtheg  Uwy th  Gwynedd  yn  yr  Sfed  ganrif )  cyn  araser  Harri  y  trydydd  :  ond 
nid  yw  hyn  debyg;  canys  yr  oedd  Dafydd,  brawd  '  LlyweljTi  y  Uyw  olaf,'  yn 
arglwydd  Dinbych  yn  nheymasiad  Edward  y  cyntaf ;  ac  yn  ei  gwyn  at  Arch. 
esgob  Caergaint  y  mae  yn  achwyn  ar  drais  a  gorthrech  Saeson  CaerUeon,  ac  eraiU, 
am  dori  a  chludo  yraaith  ei  goedydd  ef  yn  Llewe.nî,  heb  ei  genad  ef.  Y  mae  hyn 
jTi  hanesiaeth  awdurdodawl,  ac  felly  nid  teliyg  i'r  Salsbriaid  feddiannu  Llya 
Marchweithian  nes  y  dîenyddiwyd  Dafydd,   arglwjdd  Dinbych,  gan  ei  elynion 


S2  WILLUM  SALESürr.Y. 

cigj'ddaidd  ya  Am^rj-thig,  yn  j'  fl.  12S2.  Ond  pa  bryd  bynag  y  daethant  i  Leweni, 
ni  buont  hir  cyn  lledu  eu  hesgj'll,  a  pherchenogi  nifer  o  balasau  a  threftadaethau, 
yn  s\C_vddau  Dinbych,  FÜint,  a  Meirion  :  canys  ni  a'u  cawnyu  Bachymbyd — Eug — 
Bachegraig — Yr  Ystoc — Lleproc — Llanrhaiadr — Llywe&og — Clocaenog — Llanfwrog 
— MaesCadarn — Gwytherin — Dol-beledr — Llandymog. 

•'Ond  'golud  yn  ddiau  a  gymer  adenydd,  ac  a  eheda  ymaith,  megys  eryr  tua'r 
■wybr.'  Enwau  a  theuluoedd  a  ymddangosant  jti  fawr  eu  rhwysg,  ac  a  ddifiauant. 
Felly  o'r  Salsbriaid  ll^-dain  eu  hesgyll,  nid  oes  heddyw — '  prin  ddau,  lle  yr  oedd 
gyimau  gant' — neu  lai  na  dau,  canys  ar  wibfeddwl  ysgafn  nis  gvra  ond  am  w»  ty- 
Iwj-th  cerbydawg,  boneddwiw,  o'r  enw,  a  hwuw  nid  yn  Ngwynedd  ond  yn  N'gwent." 

Gwelir  focl  Mr.  Davies  yn  anglijituno  à  Pennant  mewTi  pertlij-nas 
i'r  amser  y  daeth  y  Salesburiaid  i  Leweni,  yn  gjonaiut  a  bod  Dafydd 
ab  Grufifydd  yn  cwyno  am  fod  y  Saeson  o  Gaerlleon  yn  tori  ei  goed  ef 
yn  Lleweni  lieb  ei  genad,  yn  amser  Edward  y  cyntaf.  Ac  nid  yw  y 
llythyr  yn  yr  "  ArchíBologia  Cambrensis  "  yn  rhoddi  ond  ychydig  neu 
ddim  goleuni  ar  yr  anhawsder ;  yr  hwn  a  arw;j-dda  fod  Lleweni  wedi 
ei  gymeryd  oddiar  Dafydd  ab  Owen  G-wjTiedd  mor  foreu  ag  amser 
Harri  yr  ail.  Er  h}Tiy,  gan  fod  Pennant  yn  un  o'r  ysgrifenwyr  mwyaf 
gofalus  am  gywirdeb  yn  ei  holl  hanesion,  nid  yw  yn  hawdd  ei  anghredu 
yn  yr  achos  hwn.  Efallai  fod  yi-  hjn  a  ganlyn  yn  symud  rhjn^  radd 
o'r  anghysondeb.  Yn  yr  im  llyfr  o  waith  Pennant,  crybwyllir  am 
freinlen  tref  Dinbych,  yn  yr  hon  y  d}-wedir  fod  Piichard  y  trydydd 
.wedi  caniatâu  i'r  bwrdeisiaid  a  f^-ddai  yn  Saeson  gael  porfáu  pob  math 
0  anifeiliaid,  ar  bob  tymmor  o'r  flwyddyn,  yn  mhorfa  gy&edin  y  dref 
afforest  Lleweni.  Yn  awr  gan  fod  Dafydd  ab  Gruffydd  yn  arglwj-dd 
Dinbych,  onid  yw  yn  rliesymol  meddwl  maìfforest  Lleweui  a  gyfi'ifai 
efe  yn  eiddo  iddo  ei  hun.  O'r  hyn  lleiaf,  y  mae  yma  brawf  y  gallasai 
y  Salesburiaid  fod  yn  Lleweni,  er  fod  Dafydd  yn  hòni  hawl  i  ryw 
gyfran  o'r  coed ;  oblegid  nid  oes  un  ammheuaeth  nad  oeddynt  yno  yn 
amser  Eichard  y  trydydd,  pan  oedd  y  fibrest  yn  perthyn  i  fwrdeisiaid 
Dinbych. 

Cyn  mjmed  i  son  yn  benodol  am  Y  Salesbury  a  wnaeth  yr  enw  mor 
anwyl  i  bob  mynwes  Gymreig,  tybiwn  mai  nid  annifyr  fydd  ychydig 
hanesynau  am  eraill  o'r  teulu.  Mewn  hen  fywgraffiad  am  Syr  Pihys 
ap  Thomas,  yr  hwn  sydd  i'w  weled  yn  y  cyflj-fr  cjmtaf  o'r  "  Camhrian 
Eegister,"  dywedir  fod  amryw  o  Salesburiaid  Lleweni  wedi  ymuno  â 
Syr  Ehys  i  bleidio  larll  Eichmond,  wedi  hyny,  Harri  y  seithfed,  yn 
erbyn  Eichard  y  trydydd.  Y^n  1563,  rhoddodd  y  frenines  Elizabeth 
arglwyddiaeth  Diubych  i  Eobert  Dudley,  larll  Leicester,  yr  hwn  a 


WILLIAM  SALESBCRY.  83 

WTiaetli  hafog  nicl  byclian  yn  y  rlian  hùno  o'r  wlad.  Er  idcTynt  ei 
anrhegu  â  clwy  fil  o  bunnau,  nid  ymfoddlonodd  ar  hyny ;  ond  cododd 
y  rhenti  o  ddau  cant  a  hanner  yn  y  flwyddyn,  i  wyth  neu  naw  cant  o 
bunnau ;  a  chauodd  y  tiroedd  cyffredin,  yr  hyn  a  barodd  i'r  bobl  godi 
yn  ei  erbyn,  a  th^'nu  i  lawr  y  cloddiau.  Cymerwyd  dau  o  feibion 
Lleweni,  medd  Pennant,  yn  garcharorion  o'r  achos  i'r  Amwythig,  a 
dedJErydwyd  hwy  i  farwolaeth  fel  gwrthryfelwyr. 

John  Salesbury  o  Leweni,  a  briododd  Catherine  o'r  Berain ;  trwy 
yr  hon  briodas  yr  unwyd  y  ddwy  etifeddiaeth.  Efe  oedd  ei  gwT; 
cyntaf :  a  dywed  yr  hanes  fod  Catherine,  ar  ol  dilyn  ei  gorff  at  y  bedd,! 
yn  dychwelyd  adref  gyda  Morris  Wynn  o  Wydir,  ac  iddo  yntau 
awgrymu  yn  ostyngedig  y  d^THunai  fod  yn  ail  wr  iddi.  Atebodd; 
hithau  yn  foesgar  iawn,  ei  fod  yn  rhy  ddiweddar,  gan  ei  bod  hi  wedi 
rhoddi  ei  gair  i  Sjr  Eichard  Clough  wrth  fyned  tua'r  eglwys ;  ond  os 
byddai  hi  byw  i  gyflawni  yr  un  ddefod  i  Sjv  Piichard,  na  byddai  ganddi 
y  gwrthw^Tiebiad  lleiaf  i'w  gymeryd  ef  }ti  drydydd.  Ac  felly  y  bu. 
Mab  hynaf  John  Salesbury  a  Catherin  o'r  Berain,  oedd  Thomas  Sales-| 
bury,  yr  hwn  a  ddienyddiwy^d  yn  achos  brad  Babington,  yn  y  flwydd^Ti 
1586,*  bedair  blynedd  ar  b^Tntheg  ar  ol  i  William  Salesbui-y  gyhoeddi 
ei  gyfieithiad  o'r  Testament  Newydd,  Gellir  casglu  mai  Pabydd  oedd 
y  Thomas  Salesbury  hwn,  oblegid  cynghrair  Pabaidd  oedd  brad 
P-abington,  i  ladd  y  frenines  Elizabeth,  ac  i  osod  Mary,  brenines  y 
Scotiaid,  ar  yr  orsedd  yn  ei  lle. 

Hawdd  a  fyddai  casglu  ychwaneg  o  hanes  y  teulu  hwn.  Gellid 
dangos  pa  fodd  y  daeth  y  Salesburiaid  i  Pug,  trwy  i  Pierce  Salesbury 
o  Bachymbyd,  mab  John,  mab  Thomas  Salesbury  hen  o  Leweni,  briodi 
Margaret,  ferch  lefan  ab  Hywel  ab  Ehys  ab  Dafydd  ab  Hywel ;  yr  hwu 
lefan  oedd  wedi  priodi  Gwenhwyfar,  merch  ac  etifeddes  i  Elisetis  ab 
Grufíydd  ab  Einion,  -o  Rug.  Gellid  dangos  pa  fodd  y  darfu  i  "  Sales- 
bury  Hosanau  Gleision,"  ddal  Castell  Dinbych,  yn  1646,  yn  erbyn 
plaid  y  Senedd,  nes  y  gorchfygwyd  ef  o'r  diwedd  gan  y  Cadfridog 
Mytton.  A  gellid  dangos  yn  olaf  pa  fodd  yr  aeth  tiroedd  Lleweni  i 
deulu  Combennere  Abbey,  swydd  Caerlleon,  trwy  briodas  Syr  Eobert 
Cotton  o'r  lle  hwnw  â  Hester,  chwaer  Syr  John  Salesbury,  y  barwnig 
olaf  o'r  enw,  yn  amser  Siarl  yr  ail ;  a  pha  fodd  y  gwerthwyd  hwy  gan 
Syr  Eobert  Salesbury  Cotton,  i'r  Anrh.  Thomas  Fitzmaurice,  brawd 

•Nid  yn  1587,  íel  y  dywedir,  trwy  gamargrafSad  yn  ddiau,  yn  y  "  Gwladgarwr ; "  cyf.  iv. 
tudal.  810. 


84  WILLIAM  SALESBUBr. 

ArcTalydd  LansJowne ;  a  chau  ei  fab  yntau  drachcfu,  yn  y  flwyddyn 
1810,  i'r  Parch.  Edward  Hiiglics  o  Barc  Eimmel,  tad  Arglwydd 
Dinorben,  am  y  swm  o  /?. 209,000.  Oud  cofio  yr  ydym  ara  y  gofyniad 
byr,  cynuwA'sfawr  hwnw,  Cui  hoìio  ? — yr  hj-n  o'i  gyfieithu  er  dy  fwyn  di, 
Gymro  uniaith,  sydd  yn  arwyddo  uad  wyt  }ti  malio  oud  ycliydig  am 
y  bobl  hyn,  ac  na  fyddit  fawr  gwell  er  clywed  eu  hanes.  Pwy  a  ym- 
droai  i  edrych  ar  ddyniou  cyffredin  pan  fyddo  brenin  yn  myned  trwy 
y  dref '?  Nid  ydyra  yn  ammheu  dim  nad  ocdd  llawer  o  honynt  yn 
anrhydeddus  yn  eu  dydd.  Hwy  oedd  yn  rlieoli  mewn  tref  a  gwlad ; 
a'r  ysgoläig  o'r  Plas  isaf  yn  mjTied  trwy  y  byd  heb  nemawr  o  son  am 
dauo,  ua  clioffa  ar  ei  ol.  Ond  erbyn  hyn,  oni  buasai  rhyw  gysylltiad 
rhyugdd}-ut  á'r  ysgoláig  dystaw,  myf}Tgar  hwnw,  ni  buasera  yn  ystyr- 
.  ied  eu  henwau  yn  werth  eu  hysgrifenu.  Gyda  phob  dyledus  barch  i 
'.  chwi,  foncddigiou  peudefigaidd,  y  mae  yn  rliaid  i  cliwi  yn  awr  gilio 
j  o'r  ffordd  i  roddi  lle  i'ch  gwell ;  un  y  byddai  yn  iselhad  arno  i  roddi 
Syr  neu  Ai'glwydd  o  flaen  ei  euw ;  un  llawer  uwch  i  ymffrostio  ynddo 
na  Charlemague  ei  hun.  Ond  pa  le  y  ceir  arwyddfardd  teilwng  i'w 
ddwyn  ef  ger  bron  ?  Nis  gwyddom  am  neb  gwell  na'r  Parch.  "W'alter 
Davies  :  ac  am  hyny,  ddarlleuyddion,  rhoddwch  wraudawiad  tra  fyddo 
Gwallter  Mechain  yn  traethu  am  enedigaeth  William  Salesbury.  Ond 
er  mai  bardd  wrtli  fraiut  a  defod  Yuys  Prydain  sydd  yn  myued  i  lefaru, 
dylid  cofio  fod  araser  i  bob  peth,  ac  nad  yw  yn  iawn  dysgwyl  bardd- 
oniaeth  ar  aclilysur  o'r  fath  yma.  Yr  oll  sydd  gan  Mr.  Dayies  i'w 
wneuthur,  yw  dangos  pwy  oedd  William  Salesbury. 

"  0  Iwyth,  neu  baladr  âcli  Llev:eni  yr  hanodd  ein  cj^eithydd  clodwiw.  Ail  mab 
i  Domas  Salsbri  ben  o  Leweni,  oedd  Robert,  a  briododd  Wenhwyfar,  unig  fercli  ac 
etifeddes  Rhys  ab  Einion  Fychan  o'r  Plas  Isaf,  yn  Llanrwst :  o  lin  y  '  Penwyn 
o  Felai,'  a  fradychodd  Ddafydd  brawd  Llewelyn  ab  Gruífydd  i  ddwylaw  Edward  y 
cyntaf.  Mab  i  Robert  Salsbri  o'r  Plas  Isaf,  oedd  Fowc  Salsbri,  a  bu  i  hwnw  ddatf 
fab,  0  ferch  i  ♦  *  ♦  Püstwn  o  Fôn,  sef  Piobert  a  William.  Eobert,  yr  hynaf,  a 
briododd  Lowri,  ferch  Syr  Robert  ab  Rhys,  caplan  y  Cardinal  Wolsey,  ac  ŵyres  í. 
Eys  ab  Meredydd  o'r  Ysbytty,  yr  hwn,  yn  mrwydr  Bosworth,  a  gipiodd  i'w  afael 
faniar  syrthiedig  teulu  Lancaster,  pan  laddwyd  Syr  William  Brandon,  y  banierydd, 
gan  law  Risiart  frenin,  yn  ei  ymdrech  egniawl  i  ddyfetha  ei  wrthwynebydd,  Harri 
Tudur,  larll  Rismwnt,  ac  yn  ol  buddugoliaeth  Bosworth,  Harri  VII,  brenin  Pryd- 
ain  fawr  a"r  Iwerddon,  &c.  Bu  i  Robert  Salsbri  yr  ail,  ddwy  ferch,  Gwen  ac  Elen. 
Gwen  a  gafodd  y  Berth  ddu  yn  gynnysgaeth,  pan  briododd  Griffith  Wynn  o  Wydir. 
Elen  a  briododd  Elis  Llwyd  o  Rhiw  goch,  hynaif  Syr  John  Wynn,  a  Wynnstay  ; 
ac  ar  ei  ol  ef,  Owain  WjTin,  brawd  y  Gruffydd  uchod,  a  bu  iddynt  fab  a  elwid  Sion 
Wynn  Owain,  yr  hwn  a  werthodd  Fryn  SyUtau,  a'r  Henblas  i' w  gef nder,  Syr  Thomaa^ 


WILLIAM  SALESBURY.  85 

Wynn,  o  "Wj'flir  ;  a  CTiaermelwr,  a  adeiladasai  ei  daid,  Owen  Wynn,  a  wertliwyd 
ganddo  i  Domas  Prys,  o  Blas  ioljoi,  ac  yntau  eilwaith  i  Elis  ab  Harri,  ac  Ellis  a  i 
gwerthodd  i  Owain  Wynn,  y  diwcddaf  o'r  enw  yn  Ngwj'dir  cyn  ei  fyned  yn 
Farcliog." 

Y  mae  dau  gamgymeriacl  byclian  yn  yr  hanes  liwn,  os  creclwn  Sjt 
John  Wynn  o  Wyclir,  na'r  hwn  nis  gall  fod  arweinydd  diogelach.  Nid 
ail  mab  i  Thomas  Salesbury  o  Leweni,  oedd  Eobert,  ond  y  i^edwerydd  : 
ac  nid  unig  ferch  i  Ehys  ab  Einiou  oedd  Gwenhwj'far,  oblegid  dywed 
Syr  John  yn  benodol  fod  ganddo  un  arall,  os  nad  ychwaneg.  Yr  ydym 
yn  addef  nad  yw  y  ddau  wahaniaeth  hwn  ond  dibwys  i'r  eithaf :  ond 
pethau  o'r  fath  hyn  sydd  wedi  bod  yn  destunau  i'r  ynu'afaelion  tostaf 
ymhlith  hynafiacthwyr  yn  mhob  oes ;  a  chan  fod  y  dwymyn  hynaf- 
iaethol  arnom  ninnau  y  dyddiau  hyn,  nis  gallasem  fyned  heibio  heb 
eu  crybwyll.  Y  mae  Mr.  Davies  wedi  cyrhaedd  y  fath  gyflawnder  o 
enwogrwydd  ar  y  maes  hwn,  fel  y  gall  hebgor  ychydig  i'w  ganlynwjT, 
heb  brinhau  dim  arno  ei  hun.  "  Gwân  dy  bawl  yn  Hafren,  HaÍL-en 
fydd  lii  wed'yn." 

Gan  ein  bod  wedi  agor  "Hanes  Teulu  Gwydir,"  gwaith  Syi'  John 
Wynn,  tybiwn  mai  cymhwys  fyddai  ysgrifenu  swm  jv  hanes  a  rydd 
efe  am  deulu  y  Plas  Isaf ;  a  hyn  yn  fwy,  "WTth  gofio  mai  yno,  ac  nid 
yn  Lleweni,  y  ganwyd  WiUiam  Salesbury.  0  Grufíydd  ab  Cynan, 
tywysog  Cyroru,  y  deilliodd  Hywel  ab  Dafydd.  I'r  Hywel  hwn  yr 
oedd  dau  fab,  Meredydd  a  Dafydd.  0  Meredydd  y  deilliodd  teuhi 
Gwydir  trwy  ei  fab  Eobert.  I  Dafydd,  brawd  Meredydd,  yr  oedd  mab 
a  elwid  Eobin  Yychan,  i'w  wahaniaethu,  mae'n  debyg,  oddiwrth  ei 
gefnder,  Eobert  ab  Meredydd.  Eobin  Yychan  a  briododd  Augharad, 
ferch  Ehys  ab  Gruffydd  ab  Ehys  ab  Ednyfed  Yychan.  O'r  briodas 
hon  nid  oedd  ond  un  mab,  a  dim  ond  un  ferch,  yr  hon  a  elwid  Cattrin. 
Y  Cattrin  hon  a  briododd  Ehys  ab  Einion  Yychan,  o  dylwyth  Penwyn 
yn  Nanconwy.  "  Gan  nad  oedd  iddo  feibion  o  honi,  dim  ond  merched, 
y  rhan  fwyaf  o  fcddiannau  y  tciüu  hwnw,  yr  hyn  oedd  yu  sl^t  yn 
werth  mil  ofarciau  yn  y  flwyddyn,  a  aeth  i'r  Salesburiaid.  Oblegid 
Eobert  Salisbury  yr  hynaf,  pedwcrydd  mab  Thomas  Salisbury  o  Lew- 
eni,  yn  Sir  Ddinbych,  Ysw.,  a  briododd  Gwenh-^^far,  verch  Ehys  ab 
Einion,  o  Cattrin,  verch  Eobin  Yychan  ab  Dafydd  ab  Hywel.  Y^r 
oedd  i  Ehys  ab  Einion  un  ferch  arall  o  hoüi  hi,  a  clwid  Lleify,  i'r  hon 
y  rhoddodd  feddiannau  hardd ;  ond  nid  dim  yn  dcbyg  i'r  Ihill,  yr  hon 
oedd  wedi  priodi  Gruíîydd  ab  Madog  Yychau  yn  Abcrgcle."     Dyma 


DÖ  WILLIAM  SALESnUIiy. 

dystiolactli  Syr  John  Wynn  :  y  mao  yu  diwedclu  mewn  gradd  o  niwl ; 
ond  liwyrach  mai  merch  i  ilhys  ab  Einion  o  wi'aig  arall  oedd  hono  a 
briododd  Gruffydd  ab  Madog  Yychan.  Byddai  yr  holl  hanes  ond  odid 
yn  fwy  dealladwy  pe  trefnid  ef  fcl  hyn  :— 

Ednyfed  Yychan 
Ehys 
Hywel  Grunydd 


Meredydd  Dafydd  Ehys 


Eobert        lefan  Eobin  Vychan=Angharad 

Ehys  ab  Einion  Vychan=Cattrin 
Eobert  Salesbury=Gwenhwyfar 
Ffowc  Salesbury 


Eobert  WILLmi 

Gadawn  yr  achau  yn  y  fan  yna  ar  hyn  o  bryd.  Dichon  y  bydd- 
ant  j-n  gyunorthwy  i  ni  mewn  ymchwiliad  o  bwys  a  ddaw  dan  ein 
sylw  ar  ol  hyn.  Ond  yr  ydym  yn  dychwelyd  unwaith  eto  i  wrandaw 
ar  Gwallter  Mechain ;  yr  hwu,  mewn  cysylltiad  â'r  dyfyniad  a  rodd- 
wyd  uchod,  sydd  yn  myned  rhagddo  fel  y  caulyn : — 

"  Yr  hanes  rhagflaenawl  am  Salsbriaid  y  Plas  Isaf,  a  djm^ìyd  allan  o  ysgrif-ljfr 
Mr.  John  G-rufFydd,  o'r  Cae  Cyriog  jTn  Maelawr,  hynafiaethydd  diwyd  a  deallus 
jm  ei  oes :  ond  nid  hawdd  cydsjoiiaw  â'r  hjm  a  ganljTi,  allan  o'r  un  drysorfa  : — 
'  William  Salsbri,  Llen,  ail  frawd  Eobert  Salsbri,  a  ddaliawdd  y  Plas  Isaf  oddiwrth 
y  ddwy  aeres,  ei  nithoedd  Gwen  ac  Elen,  a'i  epil  ef  a'i  piau  eto,  a  buasai  yn  dal  mwy 
oddiamynt  oni  buasai  i'r  Dr.  Elis  Prj-s,  o  Blas  lolyn  ei  luddias.  Cwtogwyd  tiriog- 
aeth  y  Plas  Isaf  yn  fawr,  herwydd  rhaniadau  i'r  meibion  ieuaf  o  oes  i  oes.  Aeth 
Bryn  y  Barcud  i  un,  Pant  y  Gareg  Newj'dd  i  un  arall ;  arall  oedd  Thomas  Salsbri 
o  "Wj'therin  ;  arall  yn  Pihyd  Lanfair,  hynaif  yr  aeres  a  briododd  Hwmífrai  Llwj-d  ; 
un  arall  yn  Llan  Nefydd,'  &c.  Gan  nad  oedd  na  chj-fraith  na  defawd  wladawl  ya 
Uesteiriaw  i  fenywod  etifeddu  y  tir  a  daear,  yn  yr  oes  dan  ein  sylw,  nid  yw  debyg 
y  gwíiai  gwr  o  gynneddfau  addefedig  W.  Salsbri  gymeryd  meddiant  ar  dir  a  da  ei 
nithoedd  tr^ry  drais.  Nid  oedd  Wjmniaid,  Gwj^dir,  chM-aith  y  cyfryw  fabanod  a 
chymerj'd  eu  dietifeddu  yu  ddij-mdrech.  Eto,  ped  gwir  yr  haeriad  uchod,  ni  rodd- 
asai  Syr  John  Wynn,  o  Wydir,  gwr  o  ddoniau  anianawl  mwj'  na  chj'ffredin,  j'  fath 
eirda  digymysg  i'r  '  ysgolhaig  dìgynJiar  o'r  Plas  Isaf,^  fel  y  galwai  efe  William 


WILLIA^r  S.U.ESKURY.  87 

Salsbri  yn  ei  ysgrifeniadau,  y  rliai  sydd  i'w  gweled  eto.  Pa  fodd  bynag,  o  blaid 
enw  da  prif-gyfieitbydd  Cymru,  gellir  dyfalu  iddo  ef  etifeddu  Plas  Isaf  ar  ol  marw- 
olaeth  ei  frawd  hjTiaf  heb  fab,  trwy  rjnn  ammodau  priodasol  ei  rieni,  neu  ryw 
weithred  gj-freithiawl  arall ;  ac  mai  gelj'n  i  ledaeniad  yr  efengyl — rhyw  Babydd 
neu  gilydd,  er  m^rjTi  pardduo  ei  enw  da,  a  osododd  ar  droed  y  chwedl,  mai  trwy 
draws  anghyfiawnder  y  daliasai  efe  diroedd  ei  ddwy  nith." 

Cyliuddiad  trwm  yw  liwn  yn  y  wedd  y  gosodir  ef  allan  gan  Mr.  John 
Gruffydd  ;  ac  uid  ydym  yn  amniheu  nad  yw  yn  cynnwys  rhyw  gymaint 
o  wirionedd :  ond  y  mae,  fel  Uawer  cyhuddiad,  yn  gadael  o'r  golwg 
wirionedd  cyferbyniol,  yr  hwn  sydd  yn  rhoddi  goleu  arall  ar  yr  hoU 
amgylchiad.  Yn  ol  tystiolaeth  Sjt  John  Wynn,  yn  "  Hanes  Teulu 
G-wydir,"  yr  oedd  yr  hyn  a  nodir  uchod  fel  camwedd  digyffelyb,  yn 
arferiad  cyfíredin  yn  mysg  y  Cymry  yu  yr  oesoedd  cyn  hyny :  a  phan 
ystyi'iom  mor  ymlyngar  yw  y  Cymry  fel  cenedl  wrth  eu  hen  ddefodau, 
y  mae  yn  naturiol  i  ni  feddwl  ei  fod  yn  ffj-nu  mewn  rhai  manau  mor 
ddiweddar  ag  amser  William  Salesbm-y.  Yr  arferiad  ydoedd,  i'r 
tiroedd  gael  eu  rhanu  yn  gyfartal  rhwug  y  meibion  ar  farwolaeth  eu 
tad ;  ond  os  byddai  farw  heb  adael  meibion  ar  ei  ol,  yr  oedd  y  tiroedd, 
yn  lle  disgyn  i"r  merched,  yn  myned  i'w  frawd,  neu  bwy  bynag  fyddai 
yr  etifedd.  Y  mae  genym  brawf  diymwad  mai  hyn  oedd  yr  arfenad 
ymhhth  hynafiaid  William  Salesbury.  Os  edi-ychir  ar  yr  achau 
blaenorol,  gwelir  mai  ei  hendaid  ef  oedd  Ehys  ab  Einion  Yychan,  yr 
hwn  oedd  wedi  j^riodi  Cattrin,  ferch  Eobin  Yychan.  Ond  gan  fod 
Cattrin  yn  unig  blentyn  i  Eobin  Yychan,  aeth  y  tir  yn  eiddo  i  lefan 
ab  Eobert  ab  Meredydd.  Yr  oedd  y  tir  hwn,  medd  Syr  John,  yu  cyn- 
nwys  yr  Henblas.  Pa  fodd  y  daeth  wedi  hyny  i  deulu  y  Salesbm-iaid, 
nis  gwyddom ;  Jiwyrach  mai  trwy  bryniad.  Yn  awr  y  mae  yma  brawf 
digonol  na  fuasai  William  Salesbury  yn  gwneuthur  dim  ond  dilyn  jr 
hen  arfer  pe  buasai  yn  cymeryd  meddiant  o'r  holl  etifeddiaeth  ar 
farwolaeth  ei  frawd :  ond  yn  lle  hyny,  gadawodd  ran  fawr  o  honi  i'w 
nithoedd.  Nid  ydym  yn  anghofio  fod  cyfnewidiad  wedi  ei  ddwyn  i 
fewn  i  Gymru,  ac  wedi  lledu  i  raddau  helaeth  cyn  hyn  :  ond  wrth 
ystyried  fod  Salesbury  yn  byw  yn  agos  i'r  cj'frwng  rhwng  yr  hen  ar- 
feriad  a'r  newydd,  nid  yw  yn  rhyfedd  os  bu  ychydig  anliawsder  ac 
anghydwelediad,  wrth  rami  y  tir,  rliyngddo  ef  a'i  nithoedd. 

Nid  ydym  nemawr  pellach  ymlaen  eto  nag  yn  y  dechreu  gyda  hanes 
William  Salesbury  ci  hun :  ond,  fel  y  îhae  gwaetliaf  y  modd,  yr 
ydym  er  hyny  yn  tynu  yn  lled  agos  i'w  ddiwedd.  Gellid  dyfahi  llawer 


88  WILLIAM  SALESBURY. 

am  y  dull  y  treiüioild  ei  ieuenctid,  yr  ysgolion  yn  y  rliai  y  dysgodd 
•îlfeuau  ieithyddiaetli,  y  brwydrau  dealltwriaetliol,  ac  anianyddol 
efallai,  a  fu  rhyngddo  á'i  gydysgolêigion,  y  bwriadau  a'r  penderfyn- 
iadau  a  letyent  yn  ei  feddwl  pan  yn  rhodio  yn  fachgen}Ti  gwrid- 
coch  ar  hyd  y  dolydd  neu  y  mynyddoedd  a  amgylchant  Laurwst : 
ond  ni  fyddai  y  cwbl  yn  ddim  amgen  na  dychymyg.  Y  mae  yma  le 
manteisiol  i  fardd,  yr  hwn  sydd  yn  medi-u  creu  ffeithiau  ;  oud  i'r 
hanesydd  nid  yw  ond  auialwch  tywodlyd.  Dilys  ydyw,  modd  bynag, 
iddo  fyned  i  Eydychaiu ;  ond  ni  wyddai  Anthony  "Wood  pa  un  ai  yn 
athrofa  St.  Alban,  ai  yn  Broadgate  (yn  awr  Coleg  Penfro),  y  cartrefodd 
tra  yn  y  brifysgol.  S}Tuudodd  o  Eydychaiu  i  Luudain  er  mwyn  efrydu 
y  gj-fraith.  Bu  am  rj-w  ysbaid  yn  Thauies'  Lm,  ac  wedi  hyny,  medd 
rhai,  yn  Lincohi's  Lin.  Ond,  fel  y  sylwa  y  Parch.  Walter  Dayies,  "  ni 
adawodd  Ehaglimiaeth  iddo  jTurwj-mo  am  ei  oes  yn  ngwasanaeth  y 
gyfi'aith  ac  elw  bydol.  Gadawai  y  rhai  hyn  i  Ddemas  a'i  deulu,  a 
dychwelodd  i  fyw  ar  ei  etifeddiaeth  yu  ug^'lad  ei  enedigaeth.  Hel- 
aethrwydd  ei  wybodaeth  a  dyfuder  ei  ddysg  mewn  llawer  o  ieithoedd, 
a  wuaeth  i  oreugwyr  a  dysgedigiou  ei  wlad  edrych  aruo  gyda  pharch  a 
charedigrwydd.  Os  efe  a  gj'fansoddodd  y  Ehagymadrodd  o  flaen  ei 
<  Egluryn  Ffraethineb,'  a  gyhoeddodd  H.  Perri,  ar  ddymuuiad  John 
Salsbri  o  Leweni,  ymddeugys  ei  fod  yn  hyddysg  mewn  uaAv  o  ieith- 
oedd,  heblaw  Saesneg  a  ChjToraeg;  sef  Hebraeg,  Caldaeg,  SjTÌaeg, 
Arabaeg,  Grywaeg,  Lladinaeg,  Ffrancaeg,  Italaeg,  ac  Hispanaeg; 
mwy  o  rifedi  nag  *  wythawd '  ei  nai  fab  cj-fyrder  yr  aweuyddawl  a'r 
hybarch  Edmuud  Prys,  Mydrydd  y  Salmau  câu."  Gellir  casglu  iddo 
fod  yn  aros  gyda  yr  Esgob  Davies  pan  yu  cyfieithu  y  Testament  New- 
ydd,  ac  wedi  hyuy  yn  Lluudaiu  tra  yr  oedd  Hem-y  Denham  ju  ei 
argraffu.  Ond  y  traddodiad  cyffredin  ydyw,  iddo  dreulio  y  rhan  fwyaf 
o'i  oes  yu  y  Cae  Du,  yu  mhlwj'f  Llausauuau,  sir  Ddinbych.  îsid  yw 
Mr.  DaYÌes  yn  y  "  Gwyliedydd,"  yn  son  gair  am  y  Cae  Du ;  ond  dyma 
dystiolaeth  Mr.  Charles  yu  y  "  Geiriadur  "  dau  y  gair  BiU,  a  Dafydd 
Ddu  yn  ei  "Eurgrawn,"  yr  hwn  oedd  yn  hyuafiaethydd  gwj-bodus. 
Aufyuych  iawn  y  mae  hen  draddodiad  o'r  fath  yma  heb  ryw  sail. 
Llwyddodd  Dr.  Eobiusou,  yu  well  na  ueb  a  fu  o'i  flaen,  i  gael  allan 
sefyllfaoedd  yr  heu  ddinasoedd  y  souir  am  danj-nt  yn  yr  ysgryth}Tau ; 
nid  trwy  ymgynhori  a  dysgedigiou,  oud  trwy  ymgymysgu  â'r  weriu,  a 
sylwi  yu  fauwl  ar  yr  euwau  a  drosglwyddwyd  i  lawr  o  oes  i  oes,  hyd 
y  dyddiau  hyu,  trwy  di'addodiad.  Os  gosodii-  y  bobl  gyffrediu  i  jTures- 


WTLLI.UI  SALESBURY.  89 

ymiT  yngliylcli  j  pnham  sl't  pa  fodd,  collir  ]iTV}"nt  yn.  fuan  mewn  carldug 

o  ffoliueb  ;  ond  gellir  jmiddiried  yn  lled  ddibetrus  i'w  tystiolaetli  am 

1  ffeithiau.  Er  na  cbymerwn  y  Tadau  yn  esbonwyr  a  baruwyr,  yr  ydym 

;  mor  foddlawn  a'r  Pabyddiou  eu  buuain  i'w  cymeryd  joi  dystion  o'r 

hyn  a  welsant  ac  a  glywsant.  Yn  awr,  un  o'r  pyuciau  mwyaf  sefydlog 

yn  ngbredo  pob  dyn  a  pbob  dynes  a  anwyd  yu  mblwyf  Llansauuau, 

ydyw,  fod  y  Cae  Du  wedi  bod  yn  anneddle  i  William  Salesbury.      Yu 

yr  ben  dŷ,  jv  bwn  oedd  yn  sefyll  bj-d  yn  ddiweddar,  yr  oedd  y  simdde 

yn  eaugacb  nag  arferol,  ac  yr  oedd  arwjxldion  amlwg  fod  ystafell  fecban 

wedi  bod  unwaitb  yu  ei  cbwr  ucbaf,  yn  yr  bon,  meddjoit,  jr  ymguddiaì 

y  Cyfieitbydd  rbag  yr  erlidwyr,  yn  amser  Mary  waedlyd.     Dyftedir 

hefyd  ei  fod  yn  berchen  ar  dri  neu  bedwar  o  dyddyuod  eraill  yn  }t  un 

plwj-f.     Glyuwch  yn  y  grediniaeth  hon,  di-igolion  Llausanuau.     Na 

chaniatewch  i  neb  eich  yspeilio  o'r  anrhydedd  a  lewyrcha  ar  eich  bro 

brydferth  oddiwrth  enw  Cyfieithydd  cyntaf  y  Testament  Cymraeg,  jn 

gystal  a  rhai  enwau  eraill  nid  llai  teilwng  o  goffadwriaeth  ar  ol  hyny. 

Mawr  yw  y  parch  sydd  yn  gweddu  yn  enwedigol  i  ti,  y  Cae  Du,  uwch- 

law  caeau  cyffredin,  pe  byddent  wynach  eu  lliw,  a  helaetliach  mewn 

maiutioli ;  gan  mai  dyma  y  lle,  yn  ddiddadl,  y  preswyhodd  Willi^m 

Salesbury  am  ryw  gyfran  o'i  oes.     Pa  bryd  y  bu  farw  nid  yw  hysbys  : 

tybiai  Thomas  Fuller  mai  oddeutu  y  flwyddyn  1560  ;  oud  camsyuiad 

amlwg  yw  h}Ti,  gan  ua  chyhoeddwj'd  y  Testameut  Newj^dd  hyd  y 

flwyddyn  1567. 

Mewn  perthynas  i'r  llyfrau  a  ysgrifenwyd  ganddo,  uid  ydym  wedi 

ein  gadael  i  ymbalfahi  mewn  cymaiut  o  dywjilwch  ag  sj'dd  yn  gor- 

chuddio  y  rhau  arall  o'i  haues.     Gosodwu  hwy  i  lawr  mewu  trefn, 

hyd  y  gellir,  yn  ol  amser  eu  hargrafíìad. 

1.  Y  gwaith  cyutaf  a  gyhoeddwyd  ganddo  oedd  fath  o  Almanac, 
yr  hwn,  meddai  yr  Esgob  Humphreys,  gyut  o  Faugor,  ac  wedi  hyny 
o  HeuÔ'ordd,  oedd  yr  Almauac  Cymraeg  cyntaf  a  argraffwyd.  Pihoddir 
ei  gynnwysiad  ar  y  wjmeb-ddalen  fel  y  canlyn  : — "  Yn  y  llyvyr  hwmn 
y  Traethyr  Gwyddor  K}Tnraeg.  Kaleud}T.  Y  Gredo  neu  bynkey  yr 
ffydd  Gatholig.  Y  Pader  neu  Weddi  yr  Arglwydd.  Y  deug  air  Deddj-f. 
Saith  rinwedd  yr  Eglwys.  Y  Kampay  arferadwy,  a'r  Gweddieu  gochel- 
adwy  ac  Keingeu."     4to.  Llundain,  1546. 

2.  Geirlyfr  Saesueg  a  Chymraeg,  cyflwŷnedig  trwy  genad  i'r  bren- 
jn  Harri  VIII.  "  ImprjTited  at  Loudon,  in  Fostcr  Lane  by  me  Johû 
Waley,  1547.    Cum  privilegio  ad  imprimendum  solum."     0  üaen  y 

o 


03  WILLUM  S.VLESBURY. 

geirlyfi-  y  mae  "  Johan  "Waley  y  prenter  yn  danfon  anerch  ar  popol 
Kymry."  Sylwadau  ar  y  geirlyfr  hwu  yw  yr  oll  o  hanes  Salesbury  a 
gawn  gau  Thomas  Fuller :  a  chan  eu  bod  fel  pob  peth  a  ddaeth  o  ys- 
grifcU  yr  hen  Fuller,  yn  llawn  arabedd,  nid  annifyr  gan  lawer  fydd  eu 
darllon.  "  Y  boneddwr  hwn,"  medd  efe,  "  o  gariad  at  ei  iaith  enedigol, 
aiì¥)r  patrÚB  ratione  valentior  omni,  a  gyfansoddodd  Eitlyfr  Saesneg  â 
Chymraeg  byr  ;  jt  hwn  yn  gyntaf  mewn  modd  anghyhoedd  a  gyflwyn- 
wyd  i,  ac  a  gymeraJwywyd  gan,  y  breuin  Harri  yr  Wythfed  (Tudyr  o 
ochr  ei  dad  o  waed  Cymreig),  ac  yna  a  argra£f^\^^d  yn  gyhocddus  yn  y 
flwyddyn  1547.  Ehai  dynion  ymrysongar  a  ddadleuant  yn  erbyn 
defnyddioldeb  y  gwaith  hwn,  gan  nad  oedd  ar  y  Cymry  ddim  anghi'n, 
nac  ar  y  Saeson  ddim  auydd,  am  lyfr  o'r  fath.  Ond  g^Y-jbydded  y 
cyfryw  ei  fod  yn  fuddiol  i'r  ddwy  genedl ;  i'r  Saeson  er  mwyn  cyrhaedd, 
i"r  Cymry  er  mwjna  cadw,  yr  iaith  hono.  Cijrhaedd ; — oblegid,  gan  ei 
bod  yn  iaith  gyntefig,  nid  yw  yr  hynafiaethydd  ond  cloff  hebddi  (jnr  hyn 
a  wn  trwy  fy  niffyg  fy  hun)  i  ddcall  yr  ychydig  allan  o  lawer  o  weddill- 
ion  y  genedl  hono  sydd  eto  ar  gael.  Cadic  : — gan  fod  yr  iaith  hono, 
fel  eraill,  trwy  ddiffj^g  arfer  yn  agored  nid  yn  unig  i  lygriad  ond  ebar- 
gofìad,  yn  ol  cyfaddefiad  y  brodorion  eu  himain.  Yn  wir,  y  mae  pob 
geii*l}"fi'au  yn  dra  buddiol ;  gan  fod  geiriau  yn  dwyn  pethau  i'r  tafod ; 
a  ..  fcl  y  sylwodd  Plato  jn  dda,  onoma  esti  ornanon  didaihalihon  (enw  neu 
a/r  yw  offeryn  addysgiant,  ac  y  mae  yn  arwain  gwybodaeth  i  mewn  i'r 
deall).  Pa  fodd  bynag,  gan  nas  gellir  dechreu  a  diweddu  dim  ar 
unwaith,  llyfr  Salesbury  (fel  y  cyntaf  o'r  fath)  a  gynnygiodd  ar,  ond 
ni  chwblhaodd  y  gorchwyl ;  ac  wedi  hyny  fe'i  gorphenwyd  gan  eraill.* 

3.  D}Tnchweliad  allor  uchel  y  Pab — wythblyg — Llundain,  1550. 

4.  Arweinydd  hawdd  ac  eglur  i"r  iaith  Gymraeg — pedwarplyg — 
Llundain,  1550.  Cyhoeddwj'd  ail-argraffiad  diwygiedig  yn  y  flwydd- 
ja  1567. 

5.  "  Kynniver  llj-th  a  ban  o'r  Ysgrythyr  ac  a  ddarlleir  yr  Egcleis 
pryd  Cymmun,  Sulieu,  a'r  Gwüieu,  trwy'r  Ylwyddyn.  0  Gambereiciat 
^Yüliam  Salesbury."     áto,  Llundain,  1551. 

•  6.  "  Ehetoreg,  neu  Egluryn  Ffraethineb."  Gadawyd  y  gwaith 
hwn  mewn  ysgrifen  gan  "William  Salesbury  :  ac  ar  ddymuniad  ei  gár, 
John  Salesbury  o  Leweni,  adolygwyd  ef,  a  chwanegwyd  ato,  gan  y 
Parch.  H.  Perri,  B.D.     Gan  fod  y  traethawd  godidog  hwn  yn  haeddu 

•"Fullor's  Wortliies.'' 


WILLIAir  SALESBUEY.  91 

erthygl  iddo  ei  liun,  ni  chawn  ond  sylwi  jmsb,  iddo  gael  ei  ail-argraffu, 
a'i  daenu  fel  adgyflenwad  i  rif^^nau  y  Greal. — Llundain,  1805. 

7.  Ond  y  penaf  o"i  holl  weithiau  oedd  ei  gyíieithiad  o'r  Testament 
Newydd  o'r  Groeg.  Yn  y  flwyddyn  1563,  penderfynodd  y  senedd  fod  i'r 
Ddau  Destament,  a'r  "  Llyfr  Gweddi  Gyffredin,"  gael  eu  cyficithu  i'r 
GjTnraeg,  dan  olygiad  pump  o  esgobion,  sef  Bangor,  Llanelwy,  Ty- 
ddewi,  Llandaf,  a  Henffordd  ;  a  bod  y  cyfieithiad  hwn  i  fod  yn  barod" 
i'r  eglwysi  erbyn  gwyl  Ddewi,  156G,  dan  boen  deugain  j)unt  o  ddirwyi 
ar  bob  esgob  yn  niffyg  cyflawniad.  Ond  er  y  ddeddf  a'i  bygythiad 
methu  a  wnaethant  oU.  Pa  un  a  dalasant  eu  dirwyon  ai  peidio,  ni 
wyddys,  ac  nid  yw  werth  ei  wybod.  Pa  fodd  bynag,  nid  yw  yn  debyg 
mai  esgeulusdra  yn  yr  esgobion  oedd  yr  achos;  oblegid  trwy  eu  han- 
nogaethau  hwy,  yn  gystal  a'i  ewj'llysgarwch  ei  huu,  y  cymerodd 
William  Salesbm*y  y  gwaith  mewn  llaw,  yr  hwn  a  orphenwyd  yn  fuan 
wedi  yr  amser  a  benodasid  gan  y  senedd,  ac  a  argraffwy^d  yn  Llundain 
yn  y  flwyddyn  1567,  jv  un  flwyddyn  ag  y  cyhoeddodd  Dr.  Gruffydd 
Eoberts  ei  Eamadeg  Cymraeg  yn  yr  ItaL  Blwyddyn  i'w  chofio  yw 
hon ;  a  gellii'  gwneuthur  hyny  yn  haws  wi'th  sj'lwi  fod  y  tri  rhifnod 
olaf  yn  dilyn  eu  gilydd  j'n  y  drefn  naturiol — 5,  6,  7.  Gallwn  grybwj-h 
hefyd  mai  hanner  can'  mlynedd  cyn  hyny  yr  oedd  Luther  wedi  cy- 
hoeddi  ei  osodiadau  (thesesj  yn  Wittemberg,  yr  hyn  a  fu  yn  ddechreuad 
y  Diwygiad  Protestanaidd.  Cynnorthwj-w^yd  Salesbm-y  yn  y  gwaith 
hwn  gan  Dr.  Eichard  Davies,  Esgob  Mynyw,  neu  Tyddewi,  a  T.  Huet, 
Cantor  Mynyw.  Cyfran  pob  un  o'r  Uafur,  fel  y  nodir  ar  ymylau  y 
dalenau,  oedd  fel  y  canlyn  : — 

W.  Salesbm-y — 0  ddechreu  iMatthew  hyd  ddiwedd  yr  ail  epistol  at 
y  Thessaloniaid ;  yr  aU  epistol  at  Timotheus  ;  yr  epistol  at  Titus  ;  yr 
epistol  at  PhUemon ;  tri  epistol  loan  ;  ac  e^îistol  Judas. 

Dr.  Eichard  Davies — yr  epistol  cyntaf  at  Timotheus  ;  yr  epistol  at 
yr  Hebreaid  ;  epistol  lago  ;  a  dau  epistol  Pedr. 

T.  Huet— Llyfr  y  Dadguddiad. 

Y  mae  haneswyi',  gan  mwyaf,  yn  rhoddi  yr  epistol  cyntaf  at  Tim- 
otheus,  i  Salesbm-y,  a'r  aU  i  Dr.  Davies,  jv  hyn  sydd  gamgj-meriad, 
Ar  ymyl  y  ddalen,  yn  niwedd  yr  epistol  at  y  Thessaloniaid,  dywedir, 
"  0  Lyfer  cenedleth,  &c.,  yd  y  van  hyn,  W.  S  ;  a'r  epistol  iso  D.  E. 
D.  M.  ei  translatodd."  D.  E.  D.  M.  a  ar-n^dda  Dr.  Eichard  Da\ies, 
Mynyw.  Ac  yn  ncchreu  yr  aU  epistol  at  Timotheus,  dywelii-,  "  W.  S. 
yr  un  hwn,  a'r  ddau  iso." 


92  WILLIAM  SALESDURY. 

0  flaon  y  Testamcnt  y  mae  yr  Esgob  Davics  T\-ctli  rlioddi  cpistol 
arddcrcliog  "  at  y  Ccmbru,"  yr  liwn  a  ail-argraffwyd  gan  Morus 
Cyffin,  yn  ei  "  Ddadseiniad  meibion  y  Daran,"  \n  y  fl.  1587;  a'r 
drydcdd  -u-aith  gan  y  Parcli.  Peter  Williams,  yn  y  fl.  1771 ;  ac  a  ym- 
ddangosodd  hcfyd  yn  y  "  Gwyliedydd  "  am  y  fl.  1831. 

Ond  er  deddf  y  senedd,  annogaeth  yr  esgobion,  a  llafur  y  cyfieith- 
wyr,  mae  ya  fwy  na  thcbyg  na  chawsai  y  Cymry  fwynhau  y  trysor 
hwn,  oni  buasai  i  Ilumphrey  Toy  fod  mor  haelionus  a'i  ddwyn  allan 
ar  ei  draul  ei  hun  ;  a  braint  yw  genym  wneyd  a  allom  at  gadw  ei  enw 
yntau  mewn  coffadwriaeth,  trwy  ddyfynu  yr  ychydig  a  ganlyn  mewn 
pertliynas  iddo,  allan  o  waith  Syr  Sam.  E.  Meyriclî,  am  yr  hwn  ddy- 
fyniad  3T  ydym  yn  ddyledus  i  ohcbydd  yn  y  "  C^-mro  "  am  Mawrth  23. 

"Mr.  Humplirey  Toy  ydoedd  y  gwr  i  haclfrydedd  ac  ysbrj'd  anturiaetlaus  yr 
hwn  y  mae  Cymru  mewn  dyled  am  y  cyhoeddiad  o'r  cyfieithiad  cj'ntaf  o'r  Testa- 
ment  Ne-wy^dd  yn  Gyraraeg,  j'r  hwn  aargraíTwyd  ar  ei  draul  ef,  ya  15G7,  gan  Henry 
Denham.  Cyíìeith%\yd  y  Testament  ìiwiì  o'r  Groeg  a'r  Lhidin  gan  William  Sales- 
burj',  Yswain,  Dr.  Eichard  Davies,  Esgob  Tyddewi,  a'r  Paroh.  Thomas  Huett, 
Precentor  Tyddewi.  Dilynai  Piobert  Toy,  tad  Humphrey  Toy,  y  grefft  o  argraffydd 
a  chj'hoeddj'-dd,  wrth  arwydd  y  Gloch  (The  Bell),  yii  mjmwent  St.  Paid,  Caerludd, 
o'r  ílwj'ddjm  1541  hj'd  oddeutu  1546,  pan  y  bu  farw ;  ac  aeth  y  weddw  â'r  l'usness 
j'mlacn  am  rai  blynj^ddoedd,  nes  ei  dilj'nwj'd  hi  gan  ei  mab  Humphrej"-.  Ym- 
ddengys  fod  Mrs.  Elizabeth  Toy  yn  wraig  o  j'sbrj'd  ac  egni  nid  bj'chan,  a  chan 
mai,  j^n  ol  pob  tebygolrwj'dd,  Cymraes  j'doedd  hi,  nid  j^w  j^n  onnod  i  dj'bied  y 
gallasai  ei  dylanwad  hi,  i  rjnv  radd,  dueddu  ei  mab  i  gjTnerjnl  mewn  llaw  y  gn'aith 
o  gyhoeddi  y  Testament  yn  ei  hiaith  enedigol  ei  hun."  (" Slr  Sam.  12.  Meyrlclcs 
Heraldry,"  vol.  i,  p.  182-3.) 

Dyma  sylwcdd  yr  hyn  oll  a  fedrasom  gasglu  o  hanes  William  Sales- 
bury.  Bwriadwn  f^'ned  ymlaen  i  wneyd  rhai  sylwadau  ar  ansawdd  a 
theithi  ei  gyfieithiad  mewn  rhifjm  dyfodol.  Yn  y  cyfamser,  diolchgar 
fyddwn  i  bwy  bynag  o'n  darllenwyr  a  fyddo  yn  meddu  gallu  ac  ewyllySj 
f.m  y  cymhorth  lleiaf  tuag  at  ddiwygio  neu  adgyflenwi  yr  hanes 
uchod. 


03 


YE    EGLWYS    A'E    WLADWEIAETH,^ 

PwNc  rnawr  yr  oes  hon,  yr  hwn  sydd  yn  wi-eiddyn  y  rhan  îvryaî  o'n 
dadleuon  crefyddol  a  gwladol,  ac  yn  debyg  o  effeithio  yn  helaethach 
^[2  mewn  amser  dyfodol,  yw  nndeb  jv  eglwys  a'r  wladwriaeth.  Yr 
ydym  eisoes  wedi  teimlo  êin  nnnni.:  ÍZ2  rwT-mau  i  ddangos  ein  barn 
ar  y  mater  hwn  yn  y  "  Traethodydd  "  ar  l'iaws  0  achlysuron ;  ond 
meddyliem  ei  bod  yn  bryd  bellach  i  ni  roddi  ger  bron  ein  darllenydd- 
ion  mor  gryno  a  chynnwysfawr  ag  y  gallwn,  y  rhesymau  hynj  a'n 
tueddant  i  goledd  y  farn  hono,  ac  i  fod  o  gydwybod  yn  ymneillduwyr 
oddiwrth  jr  Eglwys  Wladol.  Nid  ydym  am  efelychu  ein  g-^TthwjTieb- 
wyr  trwy  geisio  taflu  sarhad  ar  bersonau.  Gadawn  y  gwaith  hwnw 
i'r  rhai  sydd  yn  jTnwybodol  nas  gallaut  sefyll  ar  dir  rheswm  nac 
ysgrythjn:.  Ein  dyben  ni  fydd  ystjTÌed  y  pwnc  ar  wahan  oddiwrth 
anmherffeithrwydd  y  rhai  a'i  pleidiant ;  ac  ymdrechwn  wneyd  hyn  heb 
roddi  Ue  i'r  un  gair  a  fyddo  yn  debyg  o  achosi  teimladau  anghysurus. 
Y  gosodiad  a  amddiffynir  y  dyddiau  hyn  gan  y  dosbarth  goreu  o 
bleidwyr  yr  Eglwys  Sefydledig  yw,  y  dylai  y  wladwriaeth,  fel  y  cyfryw, 
feddu  nodwedd  grefyddol,  y  dichon  iddi  fod  yn  alluog  i  wahaniaethu 
rhwng  gwhionedd  a  chelwydd,  ac  mai  ei  dyledswydd  yw  cyfranu  i 
daenu  yr  hyn  sydd  yn  ymddangos  iddi  yn  wir  grefydd,  a  dim  ond  y 
wir  grefydd.  Dyma  farn  y  dynion  blaenaf  yn  yr  Eglwys  Eydd  a'r 
Cyfundeb  Y\^esleyaidd,  a  rhai  efallai  o'r  Methodistiaid  Calfinaidd  yn 
NghjTnru.  Addefant  nad  yw  eu  cyfundi'aeth  yn  cael  ei  rhoddi  mewn 
gweithrediad ;  ond  eto  dadlcuant,  ac  mor  bell  a  hyny  y  maent  yn  dadleu 
yn  ddiau  ar  seiliau  cedyrn,  nad  yw  gwaith  cin  seneddwj-r  yn  gwaddoli 
celwydd  yn  ddigon  i  brofi  na  ddylent  gyfranu  i  gynnal  a  phleidio  y 
gwirionedd.  Fel  h}Ti  y  mac  undeb  yr  cglwys  a'r  wladwriaeth  yn  cacl 
ei  ddal  fel  pwnc  gan  lawer,  ag  sydd,  oblcgid  y  naill  achos  ueu  y  llall, 
0  ran  ymarferiad  yn  ymneiUduwyr  trwyadl.  Nid  yw  hyn  yn  cyfîawnhau 
dim  ar  ymddygiad  y  rhai  hyny  a  arosant  o  fewn  cylch  yr  Eglwys 

•O'r  "TiiAETUODYDD"  am  1S47. 


94  YR  EGLWYS  A  R  WLADWRIAETH. 

Sefydledig  yn  ei  ffurf  bresennol ;  ond  i'r  gwrtliwyneb,  tystiolaetha  á 
Uais  ucliel  yn  eu  hcrbyn.  Dynia  nifer  mawr  o'r  dynion  duwiolaf  yn  y 
deyrnas  yn  credu  y  dylai  fod  rhyw  fath  o  eglwysi  gwladol ;  ac  eto  y 
maent  yn  gweled  rhesymau  anorchfygol  yn  erbyn  yr  holl  rai  sydd 
mev\n  bol  yn  breseunol,  fel  y  maent  dan  yr  anghenrheidrwydd  o  fod 
yn  anghydffurfwyr  yn  hytrach  na  gwneyd  cam  â'u  cydwybodau.  Os 
cyfeirir  atynt  hwy,  paham  na  weithredir  yn  debyg  iddynt  ?  Ond  ar 
hyn  0  bryd  gadawn  yn  llonydd  yr  holl  resymau  ychwancgol  hyn  o 
blaid  ymneillduaeth,  y  rhai  a  gynnyrchir  gan  amgylchiadau ;  a  cheis- 
iwn  ymddyosg  oddiwrth  bob  teimladau  a  syniadau  perthyuol  i  amscr 
a  lle,  i  gymeryd  golwg  bwyllog  a  diduedd  ar  yr  egwyddor  sylfaenol. 
A  ocs  dim  a  fyno  llywodraethau  gwladol  m  -  ^^^.^^^  ^  ehrcfydd  ? 

.^^.-Cxd,  pawü  y  dylai  y  personau  a  gyfansoddaut  y  llywodi-aeth  fod  yn 
bersonau  crefyddol ;  ond  y  gofyniad  yw,  A  ddylai  y  llywodracth  fod 
vn  llywodi'aeth  grefyddol '?  Nid  ydym  yn  teimlo  yr  ammheuaeth  lleiaf 
wcih.  ateb  y  gofyuiad  hwn  yn  gatlaruhaol ;  ac  mor  bell  a  hyu  mae  yn 
ymddaugos  i  ni  fod  amddiffynwyr  yr  Eglwys  Sefydledig  yn  ynu-esymu 
yn  hollol  gywir.  Y  mae  gwahauiaeth  rhwug  dyweyd  y  dylai  pob  un 
o'r  personau  ar  ei  bèn  ei  hun  fod  yu  ddyn  crefyddol,  a  dyi\'eyd  y  dylai 
y  llywodraeth,  yu  ei  fì'urf  gyhoeddus  fel  llywodraeth,  fod  yn  grefyddol ; 
er  ar  yr  un  pryd,  nas  gellir  cael  y  naill  heb  y  llall :  oblegid  os  bydd  y 
persouau  yn  grefyddol,  y  mae  y  llywodracth  yu  sicr  o  fod  yu  grcfydd- 
ol  hefyd ;  ac  o'r  tu  arall,  nis  gellir  cael  llywodi'aeth  wh-  grefyddol 
heb  fod  y  rhai  a'i  cyfansoddant  yu  bersouau  crefyddol.  Dichon  y 
bydd  llawer  o  lleidwyr  yr  egwyddor  wirfoddol  yu  methu  cydsynied 
â'n  golygiadau  ar  y  mater  hwn ;  ac  yu  ddiau  y  mae  rhai  o  honynt 
hwy  yn  ein  tyb  ni  mor  gyfeiliornus  a  ueb  o'r  ysgrifenwyr  eglwys- 
yddol,  o  ddyddiau  yr  aufarwol  Hooker  hyd  jn  awr :  ond  nis  gallwn 
gelu  yr  hyn  sydd  yn  ymddangos  i  ui  yn  wirionedd.  Meddyhem  fod  yr 
ystyriaethau  a  ganlyn  yu  dangos  fod  perthynas  rhwng  llywodi-aethau 
gwladol  a  chrefydd,  ac  hefyd  yn  mlia  fodd  y  dylai  y  berthyna§  JionQ 

weithredu. 

Yu  y  Ue  cyutaf,  dylai  llywodraethau  gwladol  ofalu  am  beidio  pen- 
derfyuu  dim,  nac  achosi  neb  i  wneyd  dim,  a  fyddo  yn  groes  i  gyfi-aith 
Duw.  Yu  eu  holl  drefuiadau  dylent  gofio  fod  awdurdod  uwch,  i'r  hon 
y  maent  h^^'y  yu  gyfrifol  yn  gystal  a'u  d^íiliaid.  Y  mae  Uj^odi-aethau 
gwladol,  yu  eu  perthynas  â  chyfraith  Duw,  yn  debyg  i  gorfforiaethau 
dinasol  yn  eu  perthynas  a  chyfreithiau  cyffredinol  y  deyrnas.    Beth 


YR  EGLWYS  a'r  WLADWRIAETH.  95 

bynag  yw  y  gallu  sydd  ganddyut  yn  eii  cylcli  priodol  eu  liunain,  nid  ocs 
gandd^'nt  liawl  i  ffurfio  yr  un  penderfyniad  yn  groes  i  ddeddí"  uwch. 
Pe  ceid  jjûb  gwladwriaetli  i  ymddwyn  yn  y  wedd  lion,  byddai  hyny 
ar  unwaitli  yn  fwy  o  grefydd  nag  a  welwyd  yn  gysjdltiedig  a  llywodr- 
aetbau  gwladol  mewn  un  ocs  o'r  byd.  Buau  y  rlioddid  terfyn  yu  IIwjt 
ar  y  rbyfeloedd,  y  gormes,  a'r  augbyfìawnder,  sydd  wedi  bod  byd  yma 
yn  aflwydd  ac  yn  ddinystr  i  blant  dynion.  Dëaller  befyd  nad  ydym 
am  gyfyngu  cn  sylw  at  y  naill  ran  mwy  na'r  llall  o'r  dadguddiad 
dwyfol.  Dylent  sylwi  ar  y  llecb  gyntaf  o'r  ddeddf  foesol  yn  gystal  a'r 
ail.  Ni  ddylent  beri  i  neb  ddangos  parcb  allanol  i  unrbyw  wasanaeth 
crefyddol  eiluuaddolgar.  Nid  oes  ganddynt  bawl  ycbwaitb  i  orfodi  yr 
un  dyn  i  gymeryd  enw  yr  Arglwydd  yu  ofer  trwy  Iwon  afreidiol.  Ac 
befyd  dylent  ofalu  na  fyddout  yu  gorfodi  neb  o'u  deiliaid  i  dori  y 
gorcbjnnyn  o  bartb  y  dydd  Sabbotb.  Heb  fyned  ymbellacb,  y  mae 
yn  eghir  fod  gwaitb  mawr  i'w  wueyd  cyn  y  gwehr  undeb  mor  agos  ac 
mor  gyflawu  rbwng  y  wladwriaeth  a  chrefydd  a'r  hyu  yr  ydym  ni  yn 
dadleu  drosto. 

Ond  nid  yn  uuig  y  mae  llywodi-aetbau  gwladol  i  ofahi  na  fyddont 
yn  trefuu  dim  yn  groes  i  grefydd,  ond  y  mae  yn  ddyledswydd  aruyut 
drefuu  jm  gadarnbaol  fod  pob  gweithred  a  elhr  ei  golygu  fel  gwcith- 
red  y  wladwriaetb  yn  cael  ei  dwyn  ymlaen  yn  ol  rhëol  gair  Duw. 
Y  mae  byn  yn  cynnwys   gradd   o   ycbwanegiad  yn   nyledswyddau 
crefyddol  y  Uywodraethwyr ;  ac  er  mwyu  ei  weled  yn  fwy  amlwg, 
cymerwn  ail  olwg  ar  yr  aughreifftiau  a  nodwyd  yu  barod.     Dywed- 
asom  nad  oes  ganddynt  hawl  i  orfodi  neb  i  ddangos  cydsyuiad  ag 
arferiou     cihmaddolgar,    fol   y   maeut   wedi   gwueuthur   yn   fyuych 
mewu  rhai  gwledydd   tramor.      Oud  nid   ydym  am   aros   ar   hyn; 
oblegid  yr  ydym  yn  barnu  ymhellacb  ua  ddylent  nddef  i'w  hawdurdod 
gael  ei  defnj^ddio  mewn  uu  amgylchiad  i  bleidio  eilunaddohaeth.  Dy- 
\Tedasom  na  ddjdent  hefyd  ofyn  i  neb  gymeryd  enw  jtt  Arglwydd 
yn  ofer;  oud  beblaw  hyn,  dyleut  edi'ycb  am  fod  boll  weithrcdiadau  y 
llysoedd  gwladol  yn  unol  ag  ysbryd  y  grefydd  GristiouogoL     A  chyda 
golwg  ar  y  Sabboth — nid  yn  unig  y  mae  yn  becbod  iddynt  geisio  gan 
neb  droseddu  y  pedwerydd  gorcbjTOyn,  ond  y  maeut  o  dan  rwymau  i 
drefnu  na  fyddo  un  weitbred  o  eiddo  y  wladwriaeth  yn  cael  ei  chyf- 
lawui  ar  ddydd  yr  Arglwydd,  os  na  fydd  angbenrbeidi-wydd  anbebgorol 
yn  galw  am  dani.    Y  mae  y  rbeol  bon  yn  gymhwysiadwy  at  y  Uuocdd 
aueirif  o  fìlwyr,  a  phawb  sydd  mewu  unrhyw  sefyllfa  yn  ngwasanaeth 


9G  YR  EGL\N'ys  a'r  WLAD^'RIAETU. 

y  llywoclraeth.  Mewn  gair,  y  mae  yn  cymeryd  i  fewu  bob  gorcliwj^  a 
achosii-  gan  y  llywodi-aeth,  ac  a  ddygir  ymlaeu  ar  ei  chost  ueu  dan  ei 
chyfarwyddyd.  Yr  holl  anhawsder  yw  penderfynu  pa  weithredoedd  a 
ellir  eu  golygu  fel  gweithredoedd  y  wladwriaeth."=  Ond  uid  oes  yma 
fwy  o  auhawsder  nag  a  gyfarfyddir  bob  amser  pan  eú'  i  wahaniaethu 
rhwug  dau  ddosbarth  o  faterion  a  fyddo  yu  terfynu  ar  eu  gilydd.  Nid 
hawdd  yw  dywedyd  yu  y  cyfryw  amgylchiadau  pa  le  y  mae  y  naill  jn 
diweddu  a'r  llall  yn  dechreu.  Felly  yu  yr  achos  hwn  ;  nid  peth  hawdd 
iawn  yw  tynu  y  Uinell  rhwng  hawliau  y  wladwriaeth  fel  gwladwriaeth 
a  hawliau  y  deiliaid  fel  personau.  Ac  nid  yw  yn  gorphwys  arnom  i 
wneuthur  hyny.  Dangoser  i  ni  unrhyw  weithred  y  gellh.'  ei  galw 
gyda  phriodoldeb  yn  weithred  y  wlad^NTÌaeíh — ac  y  mae  miloedd  o'r 
cyfi'yw  tuhwnt  i  bob  dadl — yna  dywedwn  ninnau  fod  y  wladwriaeth 
fel  gwladwriaeth  yn  gyû-ifol  i  Dduw  am  y  weithred  hono,  ac  jn  rhw\m 
o  edrych  am  ei  bod  yu  cael  ei  chyflawni  jm  unol  á  gair  Duw. 

Gan  y  geUir  ystyried  pwnc  y  Sabboth  fel  maeu-prawf  jn  yr  jTuchwil- 
iad  hwn,  ni  a'i  dilynwn  am  ychydig,  ac  a  edrychwn  arno  mewn  acliosion 
eraill,  y  rhai  a  allant  daflu  goleu  ar  y  mater  yn  ei  gj^sylltiad  à'r  wlad- 
wriaeth.  Y  mae  dadl  o  berthynas  i'r  priodoldeb  o  adael  cerbj-dau  i 
redeg  ar  y  ffyrdd  haiaru  ar  ddydd  yr  Ai-glwydd  wedi  peri  cynhwrf 
ma^T  yu  ddiweddar  mewu  amryw  barthau  o'r  Albau  ;  ac  er  ein  syndod 
a'n  gofid,  gwelsom  ymneillduwyr  crefyddol  yn  cymeryd  plaid  yr  an- 
ffyddwyr,  ac  yu  beio  yn  fawr  ar  y  rhai  hjnj  o  gyfarfyddwyr  y  ffyrdd 
haiarn  ag  oeddynt  yn  barnu  y  dylent  ufuddliau  i  Dduw  yn  f^-y  nag  i 
ddyniou.  ìsid  yw  yn  hollol  amlwg  ar  ba  dir  y  maent  yu  g^\Tthwyuebu 
yr  y^iddygiad  hwn  o  eiddo  y  cyfarwyddwyi'.  Ai  am  eu  bod  yn  gweith- 
redu  fel  cymdeithas  ?  Os  felly,  pan  ymuna  dyniou  yn  gjTiideithasau, 
y  maent  yn  colli  eu  cyfi-ifoldeb ;  ac  y  maeut  wedi  hyny  yn  rhydd  i 
gyflawni  y  drygau  a  fynont.  Ond  ar  y  cyfau,  meddyliem  mai  yr  achos 
penaf  o'r  gwrthwynebiad  yw  y  dybiaeth  fod  y  CyfarwyddwjT,  trwy 
attal  eu  cerbydau  i  redeg  ar  y  Sabboth,  yn  dinystrio  rhyddid  y  rhai 
hyny  a  ddymuuent  deithio  ar  y  dydd  hwnw,  ac  yn  eu  gorfodi  i  gadw 
y  Sabboth  yn  groes  i'w  hewj'llys.  0  herwydd  nas  gellir  myned  o'r 
naill  fan  i'r  llall  ar  hyd  un  ffordd  arall  mor  gyfleus,  dadleuir  fod 
rhwystro  neb  i  fyned  ar  hyd  y  ffordd  haiarn,  hyd  yn  nod  ar  ddydd  jr 

•Yn  yr  ysgrif  hon,  yr  ydym  yn  cymeryd  y  geiriau  "llywodraetb"  a  "  pwladwrlaeth  "  fel  yn 
gyfystyr.  Hwyrach  f od  gwahaniaeth  rhyngddjTit ;  ond  nid  oes  anghcnrheidrwydd  i  nj  ymoíyo 
1  hyny  yn  bresennoL. 


YR   EGLWYS    a'r    WL.\DWRL4.ETn.  97 

Arglwydd,  yn  gaetliiwed ;  ac  am  liyny  na  ddylid  ei  oddcf.  Y  mae  liyn 
gystal  a  dyweyd  fod  helaetlirwydd  dylanwad  yn  codi  dyn  uwclilaw 
cyfiifoldeb.     Os  na  fydd  masnachwr  ond  un  allau  o  lawer  yn  yr  un 
dref  yu  meddu  rhyw  nwyddau  a  fyddo  yn  gyfleusdra  i'w  gymydogion, 
y  mae  yn  rhydd  i  beidio  eu  gwerthu  ar  y  Sabboth  :  ond  os  na  fydd  neb 
yn  y  dref  yn  alluog  i  werthu  y  nwyddau  hyny  ond  efe,  neu  os  bydd 
jr  eiddo  ef  }ti  rhagori  ar  eiddo  pawb  arall,  yna  y  mae  ei  gyfrifoldeb  i 
Dduw  yn  darfod,  ac  y  mae  yn  colli  ei  ryddid  ei  hun  riiag  olu  caeíli' 
iwo  rhyddid  ei  gATnydogion.      Kid  yw  gweithredoedd  o  anghem-heid- 
rwydd  a  thrugaredd  yn  dwyn  perthynas  a'r  matter  ;  oblegid  y  mae  y 
gweithredoedd  hyny  yu  ddyledus  ar  ddyn  eu  cyflawni,  pa  un  a  fydd 
eraill  mewn  cyfleusdra  i'w  cyflawni  ai  peidio.  Pe  ceisid  gan  fasnachwr 
werthu  rhywbeth  ar  y   Sabboth  ag  y  byddai  angheurheidi'wydd  am 
dano  ar  y  pryd  i  gadw  bywyd  ei  gydgreadur,  nid  oes  achos  iddo  holi 
a  j'w  y  peth  hwnw  i'w  gael  mewn  rhywle  arall.     Nid  yw  yr  hawsder 
neu  yr  anhawsder  i'w  gael  o  ddim  pwys  :  ei  ddyledswydd  yw  cydsynio 
5*n  y  fan.      Gan  hjTiy  ofer  yw  son  am  yr  anhawsder  o  deithio  heblaw 
ar  y  ffordd  haiarn.     Y  gofyniad  yw',  a  ellir  profi  fod  y  weithred  yn 
anhebgorol  anghenrheidiol.     Os  ydj'w,  yna  nid  jdjm  yn  dadleu  yn  ei 
herbyn  :  ond  os  rhaid  addef,  fel  y  mae  yn  ymddangos  i  ni  tuhwnt  i 
bob  ammheuaeth,  ei  bod  yn  hoUol  ddianghenrhaid,  yna  ni  ddylid 
gorfodi  y  cyfarwyddwyr  i'w  chyflawni.     Yn  yr  un  modd  y  credwn  nad 
oes  dim  yn  rhyddhau  gwdadwriaeth,  mwy   na  chymdeithasau   llai, 
oddiwrth  eu  rhwymedigaeth  i  weithredu  yn  mhob  peth  yn  ol  rheol 
deddf  Duw.      Hyd  yn  nod  pe  dadleuai  rhai  o'r  deiliaid  fod  eu  cydwy- 
bodau  yn  peri  iddj-nt  jnnddwyn  yn  groes  i  orchymynion  y  Bibl ;  er 
nad  ydym  am  gyfyngu  eu  rhyddid  yn  y  gradd  lleiaf,  eto  nis  gallwn 
weled  fod  ganddynt  hawl  i  arfer  y  rhyddid  hwn  ar  gost  y  wladwriaeth. 
Mewn  achosion  o'r  natur  yma,  y  mae  un  egwyddor  jr  hon  a  all  fod 
yn  help  i'n  harwain  yn  ddiogel  tr\vy  bob  dyryswch.  Ni  ddylai  person, 
na  chjTmdeithas,  na  gwladwriaeth,  geisio  gorfodi  neb  arall;  ac  ni 
ddylent  gael  eu  gorfodi  gan  neb  arall.  Ni  ddylai  un  dyn  geisio  rhwystro 
neb  arall  trwy  orthrech  i  gyhoeddi  jt  hyn  a  olyga  efe  yn  wii'ionedd, 
ac  i  weithredu  yn  gyfatebol ;  ond  o'r  tu  arall,  pe  na  byddai  ond  un 
argi-affydd  yn  dygwydd  bod  yn  y  deyrnas,  ni  ellid  dysgwyl  i  hwnw 
argraffu  yr  hyn  a  ystjTria  efe  yn  llyfr  anghrefyddol,  er  mwyu  rhoddi 
mantais  i'r  Uall  gyhoeddi  ei  syniadau.     Felly  am  y  llywodraethwyT 
gwladül :  dylent  ganiatau  pob  rhyddid  dichonadwy  i  bawb  o'r  deiliaid ; 


98  TR    EGLWYS    a'r    WLADWRIAETH. 

ond,  pc  cyfodai  rhai  o  honynt  i  ddadlGU  nas  gallant  f\vynhau  eu 
rhyddid  heb  gymhorth  y  llywodraeth,  nid  yw  hyny  yn  ddigon  o  res- 
wm  i  dueddu  y  llywodraethwjT  i  droi  eu  dylanwad  o  blaid  yr  hyn  a 
ystjTÌant  hwy  yn  bechod.  Er  fod  yn  anhawdd  pendcrfynu  mewn 
rhai  amgylchiadau,  gyda  golwg  ar  bersonau  neu  gymdeithasau,  yr  un 
modd  ag  am  y  wladwriaeth,  pa  raor  bell  y  mae  eu  gweithrediadau  yn 
c}a-haedd,  nid  yw  hyuy  yn  wrthddadl  gyíiawu  yn  erbyu  yr  egwyddor, 
fod  pob  dyn,  a  phob  cymdeithas,  a  phob  gwladwriaeth  yn  gyfrifol  1 
PduTT.  a  hdA  o.v\^\^^  ^-^i  cjfrifoldel)  yr  un  mor  èang  a  chylch  eu  gweith- 
rediadau. 

Ond  heblaw  y  dylai  lly wodraethwyr  gwladol  ofalu  am  fod  eu  gweith- 
redoedd  eu  hunain  yn  unol  â  chyfraith  Duw,  credu  yr  ydym  ymhellach 
y  dylent  gymeryd  jr  un  rheol  i'w  cyfarwyddo  pa  fodd  i  j^mddwyn  gyda 
golwg  ar  -weithredoedd  eu  deiliaid.     Y  mae  y  rhan  fwyaf  o'r  gweith- 
redoedd  a  gyflawnir  gan  y  personau  a  breswyliant  o  fewn  terfynau  y 
wladwriaeth  yn  rhai  nas  gellir  eu  galw  mewn  un  ystyr  yn  weithredoedd 
y  wladwriaeth.    Ond  eto,  y  mae  llawer  o  honynt  yn  gofyn  am  ryw  sylw 
oddiwrth  y  llywodraeth,  ac  y  mae  yn  ddyledswj'dd  arni  ffurfio  deddfau 
mewn  perthynas  iddynt.     Yn  awr,  pa  rëol  a  gymerir  i  farnu  pa  rai  yw 
y  gweithredoedd  hyn,  a  pha  fodd  i  ymddwyn  tuag  atynt  ?     Nid  ydym 
ni  3'n  gwybod,  ac  ni  chlywsom  erioed  am  un  rëol  gywir  yn  y  mater 
hwn  nad  j^  yn  sylfaenedig  ar  air  Duw.     Os  gofynir  am  brawf  o  blaid  y 
gosodiad  hwn,  dymunem  wybod  pa  fodd  y  dichon  y  wladwriaeth  ffurfio 
deddfaui  Ijwodraethu  y  deiliaid,  ond  trwy  ddilyn  yr  egwyddorion  an- 
nghyfnewidiol  hyny,  y  rhai  a'n  dysgant  i  gredu  fod  gwahaniaeth  haufod- 
ol  rhwng  da  a  drwg,  rhwng  cyfiawnder  ac  anghyfiawnder,  o  ba  egwydd- 
orion  y  mae  genym  yr  unig  grynodeb  perffaith  jn  y  Bibl.  Ai-  yr  un  pryd, 
nid  ydym  yn  tybied  fod  gan  ddynion  fel  Uywodi-aethwjT,  mwy  nag  fel 
personau  unigol,  awdurdod  i  gosbi  yr  un  weithred  fel  y  mae  o  ran  ei 
natur  yn  dwjTi  perthynas  uniongyrchol  â  Duw.   Nid  yw  eu  cyd-ddynion 
yn  gyfrifol  iddynt  hwy  yn  yr  un  dull,'ac  i'r  un  graddau,  ag  y  maeut 
hwy  yn  gj^'ifol  am  eu  gweithredoedd  eu  hunain  i  Dduw.    Y  mae  yn  wir 
y  dylent  gael  rhyddid  i  weithredu  eu  hunain  oddiar  deimlad  o'u  cyfrif- 
oldeb  i  gyfraith  uwch,  yr  lion  sydd  yn  gofyn  ufudd-dod  perffaith  oddi- 
vrvt'h.  bob  dyn  yn  mhob  sefyllfa  :  ond  y  mae  mor  wir  a  hyny,  y  dylcnt 
adael  yr  un  rhyddid  i  eraiU.     Y  cwbl  a  ymddiried-wyd  i  lywodracthau 
gwladol  yw  yr  hyn  y  buasai  gan  bob  dyn  hawl  i'w  gyflawni  pe  na  bu- 
asent  hwy  yn  bod.     Nid  oes  hawliau  newyddion  yn  cael  eu  crcu  wrth 
ffurfio  lljn^-odraeth  ;  ond  yn  unig  casglu  yi-  hawliau  ocdd  yu  bod  eisoes 


YK    E6LWYS    a'R    WLADWRIAETH.  99 

at  eu  gilycld,  a'u  hymcldiried  i  rywbersonau  neillduol.  Yn  awr,  pe  na 
buasai  llywodraetli  wladol  yn  bod,  ni  fuasai  gan  ddyn  liawl  i  gosbi  un 
arall  oblegid  gwahaniaeth  barn  :  ond  buasai  ganddo  liawl,  yn  ol  cyf- 
raith  ei  greadigaeth,  i  wneyd  a  allai  at  ddiogelu  ei  hun  a'i  feddiannau. 
Yr  hawl  yma  a  ymddiriedwyd  i'r  wladwriaeth  ;  a  thra  y  cadwo  at  hyn, 
y  mae  yn  gweithredu  yn  unol  â'r  egwyddorion  hyny  a  blanodd  y  Crë- 
awd\\T  yn  y  natur  ddynol.  Amlwg  yw,  gan  hyuy,  mai  dyben  cosbed- 
igaethau  gwladol  yw  rhoddi  jr  egwyddorion  tragj^wyddoi  hyn  mewn 
grym,  jn  eu  tystiolaeth  o  bhiid  cyílawnuer  ac  yu  crbv»^  ahgiij'fiawnder. 
Felly  y  dywed  yr  apostol^  .;  -^^^^^  tywysogion  nid  ydynt°ofn  i  weitli- 
redoedd  da,  eithr  i'r  rhai  drwg.  ...  A  fyni  di  nad  ofneeh  yr  awdurdod  ? 
Gwna  yr  hjn  sydd  dda  a  thi  gei  glod  ganddo."  Ond  y  mae  yi-  holl 
egw;^'ddorion  naturiol  hyn  yn  derbyn  eu  bod  o  ryw  fiynnonell  uwch  na'r 
natm*  ddynol,  ac  y  mae  yn  rhaid  eu  profi  wrth  ryw  safon  uwch  :  ac  y 
mae  yn  ymddaîtigos  i  ni,  er  nad  ydyut  ynddynt  eu  hunain  yn  grefydd, 
eto  mai  crefydd  yw  eu  ffyunonell  a'u  safon.  Dyma  dystiolaeth  yr  un 
apostol  yn  yr  adnodau  nesaf :  "  Canys  gweinidog  Duw  ydyw  efe  i  ti  er 
daioni.  Eithr  os  gwnei  ddrwg,  ofna ;  canys  nid  yw  efe  yn  dwyn  y 
cleddj^f  yn  ofer  :  oblegid  gweinidog  Duw  yw  efe,  dialydd  llid  i'r  hwn 
sydd  yn  gwneuthur  drwg.  Herwydd  paham,  anghenrhaid  yw  ymddar- 
ostwng,  nid  yn  unig  o  herwydd  Uid,  eithr  o  herwydd  cydwybod  hefyd." 
Nid  yd^an  yn  ammheu  na  ddichon  llawer  dyn,  heb  fod  yn  feddiannol 
ar  wú'  grefydd,  weithredu  yn  ol  yr  egwyddorion  a  nodwj'd  ;  ond  nid 
jw  jn  addas  i'w  barnu,  mwy  nag  y  mae  y  wenyneu  yn  alluog  i  ddeall 
priodolaethau  rhifyddiaethol  ei  chell.  Ehaid  cael  rheswm  dvnol  i 
farnu  greddf  anifeüaidd,  ac  y  mae  yn  rhaid  cael  crefydd  ddwjŵl  i  farnu 
rheswm  dynol.  "  Y  dyn  ysbrydol  sydd  yn  barnu  pob  peth."  Heb 
fyned  jTahellach  na'r  di-ygau  mwyaf  amlwg  i  chwilio  am  anghreiö'tiau, 
meddylier  am  waith  y  naill  áàjn  yn  cymeryd  meddiant  o  eiddo  dyn 
arall  heb  ei  geuad — pa  fodd  y  g^yj^ddom  fod  hyn  yn  ddrwg,  a  pha  sail 
sydd  genym  i  gosbi  y  troseddwr  ?  Os  dywedir  fod  y  weithred  yu  ni- 
weidiol  jn  ei  chanlyniadau  i'r  gymdeithas  ddynol,  yr  ydym  yn  addef 
ei  bod  felly  :  ond  os  eir  i  ymresymu  ar  y  tir  hwn,  onid  oes  gan  bob 
dyn  hawl  i  farnu  pa  beth  sydd  yn  lles  iddo  ef  ei  hun,  yn  gystal  ag  y 
mae  gan  y  Ueill  hawl  i  farnu  pa  beth  sydd  yn  lles  iddynt  hwythau. 
Nid  canlyniadau  gweithredoedd  yw  ein  rhëol,  ond  uuiondeb  :  ac  y  mae 
pob  }-mchwiliad  mewn  perthynas  i  uniondeb  yn  ein  harwain  yn  ol  at 
ddeddf  anghyfnewidiol  Duw.     Y  mae  pob  deddf  ddynol  yn  rhagdybied 


100  TR    EGL^\-YS    a'r    WLADWRI.^TH. 

deddf  ddwyfol ;  oblegid  y  mae  dynion  wrtb  wneutbur  deddf  i  gosbi  uu- 
rby\\'  weitbred  yn  golygu  fod  y  weitbred  bono  eisocs  yn  ddrwg.  Nid 
ara  fod  deddf  ddynol  yn  ei  cbondemnio  y  mae  y  weitbred  yn  ddrwg, 
ond  am  fod  y  weithred  yn  cael  ei  tbybied  yu  ddi-wg  y  mae  dynion  yn 
ei  cbondemnio.  Ond  ni  buasai  y  weitbred  yn  ddrwg  oni  bai  ci  bod  yn 
di-oscdd  0  ryw  ddeddf  flaenorol ;  oblcgid  nid  ocs  gamwedd  llc  nid  oes 
deddf.  A  cban  fod  y  ddeddf  bono,  fel  y  gwalianiaetb  rbwng  da  a  drwg, 
o  angbenrbeidrwydd  yn  angbyfnewidiol,  ac  yn  c}-nnwys  ei  rbes-s^Tn  a'i 
pliriodoldeb  yntuli  c:  bun,  beb  jTnddib^Tiu  ar  un  ewyllys  grèadigol,  y 

mae  ^-n  rbaid  ei  bod  yn  tarddu  yn  uniongyrcboì  o  natUT  DLiy.'i    

Er  mwyn  eglm-o  ein  meddwl  ymbellacb,  cymerwn  fentbyg  cymbar- 
iaetb  gyffelyb  i'r  bon  sydd  wedi  bod  yn  wasanaetbgar  i  ni  yn  barod. 
Mewn  c}Tndeitbasau  bycbain  dan  nodded  y  llywodraetb,  er  fod  gan- 
ddynt  awdurdod  i  ffurfìo  îsgyfreitbiau,  er  mwyn  bwylusdod  a  tbrefn 
yn  eu  plitb  eu  bunain,  eto  nid  oes  ganddynt  bawl  i  alw  neb  o'u  bael- 
odau  i  gyfi'if  am  drosedd  uniongyrcbol  yn  erbjTi  cyfraitb  y  deyi-nas. 
Bbaid  iddynt  adael  byny  i  lysoedd  uwch.     Nid  ydynt  i  gymeryd  sylw 
o  un  weitbred  ond  mor  bell  ag  y  byddo  yn  dwyn  pertbynas  â'r  gym- 
deitlias  bono  yn  unig.     Er  byny,  cjŵaitb  y  deyrnas  yw  sylfaen  a  grj-m 
eu  boll  benderfyniadau  :  ac  nid  anmbriodol  fyddai  iddynt  gjoneryd  y 
gyfraitb  bono  yn  rb.ëol  a  cbynllun  wi'tb  ffurfio  eu  hîsgj'freitliiau  eu 
bunain.     Ar  yr  un  pryd  gallant  h.vry  gyfarfod  â  llawer  o  anliawsderau 
yn  y  rbai  ni  cbànt  nemawr  o  gyfarwyddyd  wrtb  di'oi  at  y  gj-fraitb 
wladol  neu  ysgrifeniadau  y  cyfreitbwyr  goreu  :  ond  ni  ddicbon  i  lyw- 
odraetbwyr  bytb  gyfarfod  âg  amgylcbiad,  pan  na  fydd  yn  fuddiol  iddynt 
ymgyngbori  â  gair  Duw  ;   oblegid  "  yr  boll  ysgrytbyr  sydd  wcdi  ei 
rhoddi  gan  ysbrydoliaeth  Duw,  ac  sydd  fuddiol  i  athrawiaethu,  i  ar- 
gyhoeddi,  i  geryddu,  i  bjŵrddi  mewn  cyfiawnder  ;  fel  y  byddo  dyn 
Duw  yn  berffaitb,  wedi  ei  berffeithio  i  bob  gweithred  dda."     Ac  heblaw 
hyn,  y  mae  y  natur  ddynol  yn  ei  chyflwr  presennol  mor  adfeiledig,  fel 
y  mae  ei  hegwyddorion  goreu  yn  troi  yn  fuan  yn  ddyfroedd  afiachus 
oni  cbant  eu  hadgyflenwi  yn  barhaus  o  ryw  ffynnonell  uwch,     Yr 
ydym  mor  barod  o  hyd  i  gymeryd  ein  teimladau  ein  hunain  yn  rhëol, 
y  mae  cymaint  o  nì^-^j'dau  llygredig  yn  gorchuddio  pob  daioni,  ac  y  mae 
ein  syniadau  am  gyfiawnder  ae  uniondeb  mor  dueddol  i  redeg  i  ryw 
eithafion,  fel  y  mae  angbenrheidrwydd  anhebgorol  am  rpx  gyfarwyddyd 
anffaeledig  y  tuallan  i  feddwl  dyn  i  fod  yn  rheol  i'wymdd^-giadau.    Er 
mai  ar  hyd  moroedd  y  byd  bwn  y  mae  y  llywodraethwr  gwladol  i  forio, 


YE   EGLWTS    a'r    ■«•LAD-WRIAETH.  101 

ac  er  mai  yn  mlietliau  y  byd  hwn  y  mae  i  fasuacliu,  ac  er  fod  y  Crëawd- 
wr  wedi  rlioddi  cydwybod  natiu-iol  fel  cwmpawd  yn  y  llong,  eto  y  mae 
yn  rliaid  cyfaddef  fod  gallu  a  cliywirdeb  y  cwmpawd  wedi  anmharu  i'r 
fatli  raddau,  ac  y  mae  cymaint  o  ddylanwadau  croesion  ac  annysgwyl- 
iadwy  yn  efifeithio  arno,  fel  y  mae  yn  rhaid  i'r  llywydd  gyfeiiio  ei  sj'lw 
yn  feunyddiol  at  wi-thddi-ychau  uwch  a  mwy  sefydlog. 

Yn  y  sylwadau  blaenorol,  amcanasom  ddangos,  yn  y  lle  cyntaf,  y 
dylai  Uywodraethau  gwladol  ofalu  am  beidio  gwneyd  dim  yn  groes  i 
grefydd,  ac  am  fod  yr  hjTi  oll  a  wnelont  yn  cael  ei  ddwyn  jnnlaen  yn 
unol  âg  egwyddoriou  crefydd  ;  ac  yn  ail,  y  dylent  fod  dan  ddylanwad 
crefydd  wi'th  ffurfio  cyfreithiau  i  rëoli  gweithredoedd  eu  deiliaid.  Mewn 
ystyr  fanwl  a  phriodol,  gellir  golygu  y  ddau  ddosbarth  yn  cyfeh'io  yn 
unig  at  weithredoedd  y  llywodraethwjT  eu  hunain  :  oblegid  nid  yw  jv  ail 
yn  eynnwys  mwy  nag  y  dylai  eu  hymddygiadau  hwy  eu  hunain  tuag 
at  y  deiliaid  fod  yn  unol  a  rhëol  gah*  Duw,  ac  wedi  eu  nawseiddio  gan 
ysbryd  crefydd.  Mewn  gair,  y  mae  y  cwbl  yn  terfynu  yn  hyn,  j  dylai 
y  wladwi'iaeth  fel  y  cyfi-yw  fod  yn  wladwriaeth  grefyddol.  Er  hyny, 
y  mae  yr  ail  ddosl;ai-thiad  yn  ein  harwain  at  y  rhan  olaf  o'n  traethawd, 
sef  i  ymofyn  a  oes  a  fyno  y  llywodraeth  wladol  â  chrefydd  y  deiUaid  ; 
ac  os  nad  ydym  yn  camsynied,  y  mae  yn  ein  harwain  hefyd  at  yr  ateb- 
iad.  Ceisiwyd  profi  fod  yr  hoU  gyfreithiau  i  fod  yn  sylfaenedig  ar 
grefydd  ;  ac  y  mae  hyn  ynddo  ei  hun  yn  brawf  na  ddylid  gwneyd  cyf- 
reithiau  i  rëoli  crefydd.  Y  mae  cyfreithiau  gwladol  i  fod  o"r  un  hyd 
a'r  un  lled  ag  egwyddorion  cyffredinol  y  natur  dd^-nol ;  a  thra  y  cadw- 
ont  o  fewn  y  terfyuau  hyu  y  mae  crefydd  j-n  eu  pleidio.  Ond  nid 
oes  uu  dyu  yn  teimlo  yii  naturiol  fod  gauddo  hawl  i  alw  ei  frawd  i 
gyfrif  yn  herwydd  ei  grefydd.  lë,  y  mae  holl  deimladau  y  natur 
ddjTiol  yn  erbjTi  hyny,  ac  o  ganljTiiad,  y  mae  egwj-ddorion  crefydd  yn 
erbyn  yr  un  peth.  Ac  felly  y  mae  dynion,  wrth  arfer  y  gallu  gwladol 
i  amddiff}Ti  crefydd,  yn  coUi  pob  cynnorthwy  oddiwi'th  y  teimhad  cryf 
o  blaid  uniondeb,  ac  yn  erbyn  anghj-fiawnder,  }t  hwn  a  blauodd  y 
Crëawdwr  yn  y  natur  ddynol,  ac  yn  gorfod  rhoddi  eu  cj-fi-eithiau  i 
orphwys  ar  sylfaen  anghrefyddol. 

Os  yw  hawl  a  dj-ledswydd  y  llywodi-aethwyr  gwladol  i  ddewis  crefydd 
drostyut  eu  hunain,  ac  i  rëoli  eu  gweithredoedd  eu  huuain  yn  unol  â'r 
grefydd  hono,  yn  osodiad  nas  gellir  ei  ddymchwelyd ;  eto  y  mae  iddo,  fel 
pob  pwuc  arall,  ryw  wii-ionedd  gwrthgyferbyuiol ;  a'r  gwirioncdd  hwnw 
ydyw  hawl  a  dyledswj-dd  y  deiliaid  i  ddewis  eu  crefydd  drostynt  eu 


102  YR    EGL^\'YS    a'r    WLADWRIAETH. 

hunain,  ac  i  weitliretlu  yn  unol  â'u  crefydcl  liwytliau.  Dyma  ddau 
wirionedd  ua  ddylid  byth  eu  cymysgu  na'u  gwahanu.  Amlwg  yw, 
gyda  golwg  ar  liaws  o  achosion  eraill,  fodhawliau  yn  perthyn  i'r  deil- 
iaid,  y  rhai  y  byddai  yn  bechod  i'r  llywodraethwyi'  geisio  eu  cymeryd 
oddiarnynt.  Er  anghraiíft,  nid  oes  gan  un  wladwriacth  hawl i  amddifadu 
dyn  heddychol  o'i  ryddid  corfforol,  nac  o'r  gyflog  sydd  yn  ddylodus  iddo 
am  ei  Lafur.  Pa  fodd  ynte  y  mae  ganddi  hawl  i  geisio  caethiwo  eneid- 
iau  trwy  rwystro  eu  rhyddid  i  addoli  Duw  yn  ol  tystiolaeth  eu  cydwy- 
bodau.  Os  bydd  hawliau  y  llywodraethwyr  a  hawliau  y  doiliaid  yn 
mtthu  cydweithredu,  yna  hawliau  y  llywodraethwyr  a  ddylent  roddi 
ffordd.  Ond  nid  oes  y  perygl  lleiaf  iddynt  fyncd  yn  groes  i'w  gilydd, 
oddieithr  pan  fyddo  y  naill  ochr  yn  arfer  trais  er  mwyn  rhëoli  crcfydd 
y  llall.  Pan  fyddo  y  wladwriaeth  mewn  un  modd  yn  caefchiwo  rhyddid 
crefyddol,  y  mae  yn  y  fan  yn  creu  gwrthdarawiad  yn  meddyliau  y  deil- 
iaid,  acyn  eu  gosod  dan  anghenrheidrwydd  i  anufaddhau  i'r  gyfraith. 
Y  mae  eu  crefyddau  yn  tynu  yn  groes  i'w  gilydd,  ac  nid  oes  heddwch 
i'w  gael  nes  y  byddo  y  naill  wedi  difodi  y  llall.  Ond  tra  y  cadwo  y 
ddwy  blaid  o  fewn  eu  terfynau  priodol,  pob  un  yn  ymfoddloni  i  ofahi 
am  ei  chrefydd  ei  hun,  y  maent  yn  sicr  o  gydweithredu  yu  dangnef- 
eddus.  Ac  nid  hyny  yn  unig,  oud  y  mae  hawhau  crefyddol  y  naill  yn 
cadarnhau  ac  yn  diogehi  hawliau  crefyddol  y  llall.  Y  mae  teimlad 
crefyddol  y  llywodraethwyr  yn  parchu  rhyddid  crefyddol  y  deiHaid  :  ac 
y  mae  crefydd  y  deiliaid  yn  eu  dysgii  i  gyduabod  dyladswydd  y  llyw- 
odraethwyr  i  rëoli  eu  gweithrediadau  eu  huuain  fel  y  byddo  yn  ym- 
ddangos  iddj^nt  yu  fwyaf  uuol  â  gair  Duw. 

Nid  llawer  a  geir  jm  yr  oes  hon  mor  ëofn  a  dadleu  yn  gyhoeddus 
fod  yn  iawn  cosbi  y  deiliaid  oblegid  eu  crefydd.  Ymdrechant  daflu 
gorchudd  dros  y  gwmonedd  trwy  haeru  mai  nid  cosb  arnynt  yw  eu 
gorfodi  i  gynnal  rhyw  fforf  benodol  o  grefydd,  er  fod  y  ffurf  hono  yn  un 
nas  gallant  ei  chymeradwyo.  Dywedir  fod  hyn  yn  cael  ei  wneyd'ar 
yr  un  tir  ag  y  gorfodh'  pawb  yn  ddiwahan  i  gyfranu  at  gynnal  y  mil- 
wyi',  er  fod  cyfreithlondeb  rhyfel  yn  beth  a  wedir  gan  lawer.  Gan  fod 
pwys  mawr  yn  cael  ei  roddi  ar  yr  jTnresymiad  hwn,  ni  a'i  profwn  i 
edrych  a  oes  ynddo  rywbeth  amgen  na  sŵn  heb  ddim  sylwedd.  Heb 
droi  ar  hyn  o  bryd  i  ymryson  ynghylch  cyfreiíhlondeb  rhyfel,  nis  gall- 
wn  lai  na  sylwi  fod  jn  syn  genym  na  wehd  fod  yma  wahaniaeth  han- 
fodol,  yr  hwn  sydd  yn  dinystrio  holl  gjanhwysder  yr  anghraifft.  Pan 
orfodir  y  deiliaid  i  dalu  treth  at  gynnal  y  milwyr,  ac  jr  uu  modd  y 


YE    EGLWYS    a'r   WLADWRIAETH.  103 

gellir  d^'weyd  am  y  barnwyr  a  pliob  matli  o  s^\';)-(ldogion  gwladol  a 
osodir  i  amddiíîyn  by^\-ydan  a  meddiannau,  y  mae  y  deiliaid  yn  cael  eu 
tretbu  i  ddwyn  ymlaen  achosion  a  ymddiriedwyd  i'r  llywodraetb,  ac 
acbosion  nad  oes  gauddynt  mwyach  hawl  i'w  cymeryd  i'w  dwylaw  eu 
huuain,  Gan  hyny,  cyu  y  byddo  y  gymhariaeth  yn  ateb,  y  mae  yn 
rhaid  profì  yn  gyntaf  nad  oes  gan  ddyu  hawl  i  ddewis  ei  grefydd,  ac  y 
dylid  ei  garcharu  am  ddatgan  syniadau  crefyddol  heb  ei  awdm-dodi 
gau  y  llyT\"odraeth,  yr  uu  modd  ag  am  gymeryd  y  gyfraith  i'w  law  ei 
hun  mewn  materion  gwladol.  Ond  y  mae  braidd  yn  ormod  o'r  dydd 
i  sefyll  dros  hyn,  ac  o  ganlyuiad  y  mae  y  rheswm  yma  yn  syrthio  i'r 
llawr.  Addefir  o  bob  tu  y  dylid  talu  i'r  llywodi-aeth  am  wneuthur 
drosom  yr  hyn  nad  yw  ijn  rhydd  i  ni,  yn  unol  â  threfn  cjnndeithas,  ei 
wneuthur  di'osom  ein  huuain  ;  a  chesglir  gan  rai  oddiwrth  hyn  y  dylem 
dalu  i'r  llywodraeth,  er  mwyn  ei  galluogi  i  wneuthur  yr  hjn  y  inae  yn 
rhydd  i  ni  ei  wneuthur  eiu  hunain.     A  fu  erioed  fwy  o  anghysondeb  ? 

Yr  un  atebiad  a  ellir  ei  roddi  i'r  rhesymau  a  ddygir  ymlaen  oddi- 
wrth  yr  oruchwyliaeth  luddewig.  Ond  wrth  fynedheibio,  gallwngry- 
bwj-11  nad  j-w  mewu  un  modd  yu  amlwg  fod  yno  orfodaeth  o  gwbl. 
Meddj'liem  fod  yn  rhaid  i  bob  dyn  diduedd  gredu  i'r  gwrthwyneb.  Pa 
fodd  bynag,  er  mwjm  jTnresymu  caniatawn  fod  y  gyfraith  luddewig  yn 
cjTueryd  rhau  o  feddiaunau  pawb  at  gynnal  crefydd,  pa  un  a  fyddent 
hwy  ewyllysgar  ai  peidio.  Pa  beth  a  eunillir  wrth  hyn  ?  Y  mae  yr 
anghraifft  hou  eto  mor  annigonol  a'r  un  o'r  blaen.  Nid  oedd  rhyddid 
dau  yr  oruchwyliaeth  hono  i  neb  ymneillduo  oddiwrth  grefydd  y  wlad- 
wi'iaeth.  Gan  hyny,  cyn  y  gellir  cymhwyso  y  gj-mhariaeth  gydag  un 
priodoldeb  atom  ni  sydd  yn  byw  dan  y  Testament  Newydd,  y  mae  yn 
rhaid  profi  na  ddylai  y  llywodraeth  oddef  i  neb  ymeillduo  oddiwrth  y 
grefydd  sefydledig. 

Hyderwn  nad  oes  eisieu  dj-weyd  ychwaneg  am  reswm  y  milwjT,  nac 
ychwaith  am  y  genedl  luddewig.  Ond  efallai  yr  honir  mai  nid  ar  y 
pwnc  y  mae  y  bai,  ond  ar  yr  anghreifftiau ;  a  bod  rhyw  bethau  eraill  y 
dylai  y  llywodraeth  eu  cyflawni,  er  nad  yw  yn  iawn  iddi  rwystro  y 
deiliaid  eu  huuain  i'w  cyflawni  os  byddant  yn  dewis.  líhaid  i  ui 
addef,  er  nad  yw  cywirdeb  y  dywediad  hwn  uwchlaw  ammheuaeth, 
eto  nad  ydym  jn  barod  i'w  wrthwynebu ;  a  chan  nad  ydym  yn  ewyll- 
ysio  cymeryd  mantais  ar  gymhariaeth  anhapus,  na  sylfaemi  ein  hym- 
resymiad  ar  ddim  nad  yw  yn  eithaf  dilys,  ni  al  cjTnerwn  ar  unwaith 
yn  ganiataol.      Nid  oes  dim  yn  fwy  anhawdd  ei  benderfynu  na'r 


101  YR  EGLWYS  a'r  WLADWRIAETH. 

torfynau  priodol  i  weitlirctliaclau  y  wlaclwriacth.  Ond  y  mae  un  gwir- 
ionedd  mor  amlwg  fel  na  ddiclion  neb  a  fyddo  yn  mcddu  synwyr  a 
cliydwybod  ci  wadu ;  sef,  na  ddylai  y  wladwriaetb  bleidio  y  naill  ddos- 
barth  o'r  deiliaid  ar  gost  y  lleill.  Dyma  egwyddor  eglur  i'w  cbymbwyso 
hyd  y  gellir  at  bob  amgylchiad.  Beth  bynag  yw  y  gwahauiaeth 
rhwug  barnau  dyniou  a'u  gilydd  am  ëangder  y  gwaith  sydd  yn  perthyn 
i'r  llywiawdwyr  gwladol,  y  mae  yn  rhaid  iddynt  oU  gyttuno  ar  hyn. 
Gwir  yw,  fod  eithriadau  yn  dygwydd  weithiau,  ac  ysywaeth  yn  rhy 
f}Tiych ;  oud  y  mae  gwahaniaeth  rhwng  eithriad  a  rheol.  Y  mae 
daddfau  Duw  ei  hun,  jn  nghyflwr  presennol  dynohyw,  yn  achl^-suro 
anfautais  ar  amserau  i  rai  personau  :  ond  nid  dj^na  eu  tuedd  naturiol 
a  chyfíi'edin  ;  ac  os  gwelwn  ryw  drjfuiant  yu  peri  anfantais  barhaus 
ac  anocheladwy  i  ryw  ddosbarth  o  ddynion,  gallwn  gredu  yn  ddiogel 
mai  nid  deddf  Duw  ydyw.  Yn  awi*,  yr  hyn  y  cwynwn  o'i  herwydd 
yw,  fod  pleidwyr  yr  egwyddor  orfodol  yn  gwneyd  hyn  yn  rheol  yn  lle 
yn  eithriad.  Ehoddant  arian  pawb  i  gynnal  rhai,  a  cheisiant  ddadleu 
mai  felly  y  dylai  fod.  Dymunem  ofj^n  i'r  cyfryw  rai,  A  oes  y  fath 
beth  yn  bod  ag  anghyfiawnderau  mewn  deddfau  gwladwriacthol  ?  Os 
oes,  onid  yw  trethu  y  naiU  ddosbarth  er  Ues  y  dosbarth  araU  yn  un  o 
houjTit  ?  Ac  os  ydyw,  onid  yw  yr  anghyijiawnder  hwn  yn  rhedcg 
tvvry  hoU  gyfundraeth  y  rhai  sydd  am  gynnal  crefydd  trwy  orfodaeth  ? 
Mewn  achosion  eraiU,  dangosir,  neu  o  leiaf  proffesir,  rhyw  awydd 
am  symud  pob  baich  a  fyddo  yn  gwasgu  ar  rai  o'r  deiUaid  yn  fwy  nag 
ei-aül ;  ac  os  ceir  fod  hynj  mewn  rhyw  amgylchiad  yn  rhy  anhawdd, 
edrychir  arno  fel  eithriad,  yr  hwn  nis  geUir  ei  weUa  :  ond  meddyUer 
am  yr  hoU  anghyfìawnderau  a  welwyd  erioed,  neu  a  eUir  eu  dychymygu 
byth  mewn  unrhyw  wladwriaeth,  tuag  at  ddjmion  yn  eu  meddiannau 
bydol,  eghir  yw  eu  bod  oU  yn  cydgyfarfod  yn  y  gwaith  o  roddi  gorfod 
ar  y  deüiaid  i  gynnal  rhyw  fîurf  bennodol  o  grefydd  yr  hon  nid  j^lynt 
yn  ei  chymeradwyo,  ac  oddiwi-th  yr  hon  o  ganlyniad  nis  gaUantdder- 
byn  un  gradd  o  lesad. 

Yngl}-n  a'r  sylw  uchod,  gaUwn  grybwj-U  i  ni  weled  rheswm  newydd 
yn  ddiweddar  o  blaid  yr  egwyddor  orfodol.  Dygwyd  ef  ymlaen  gan 
Mr.  Macaulay,  i  brofi  yr  anghenrheidrwydd  am  i'r  wladwriaeth  roddi 
dysg  i'r  bobl.  Os  ydyw  yn  rheswm  da  yn  yr  achos  hwnw,  y  mae  j'n 
profi  hefyd  y  dyUd  gwaddoU  crefydd ;  ac  nid  ydym  yn  anfoddlawn  i 
bleidwyr  y  gyfundraeth  hono  gael  hjny  o  gjTnhortii  a  ddiclion  ddciUio 
iddynt  oddiwrtlio.     Dywedai  Mr.  Macaulay  fod  yn  iawn  i  bawb  dalu 


YR  EGLWYS  a'r  "WIìADWEIAETH.  105 

treth  i  gjnnal  adtlysg,  oblcgid  fod  hyny  yn  lles  cyftredinol ;  fod  dynion 
annysgedig  wedi  crcu  terfysg  lawer  gwaith,  wedi  llosgi  tai,  a  pheryglu 
bywj'dau  eu  cymydogion ;  ac  am  hyny  y  dylai  pawb  dahi  i  roddi  dysg 
iddynt  er  mwyn  eu  diogelwch  eu  hunain.  Os  bernir  jn  gyffelyb  mai 
ein  dyledsw^'dd  yw  tahi  treth  i  gynnal  crefydd  er  mwyn  dysgu  ein 
cymydogion  i  beidio  ein  drygu,  byddai  yn  dda  genym  wybod  pa  beth 
mewn  un  oes  a  achosodd  fwy  o  derfysgoedd,  ac  ymrysonau,  ac  erlid- 
igaethau,  na'r  un  gyfundraeth  a  wrthwynebir  genjTn  yn  yr  ysgrif  hon. 
Ac  onid  yw  yi'  un  ysbryd  erlid  i'w  weled  y  dyddiau  hyn  mor  ffyrnig  ag 
erioed  yn  nghyhoeddiadau  yr  Eglwyswyr  yn  Nghymru  a  Lloegr  ?  Nid 
peth  hyfryd  gan  neb  yw  cymeryd  eu  herHd ;  ond  gwaeth  na'r  cwbl  yw 
bod  dan  orfodaeth  i  dalu  am  hyny.  Ond  os  fel  hyn  y  maent  yn  dewis 
myned  yn  mlaen,  yr  holl  effaith  fydd  gwneyd  yr  ymneillduwyr  yn  fwy 
penderfynol ;  a  gallwn  fod  yn  dawel  yn  y  grediniaeth  mai  hwy  eu 
hunain  sydd  yn  debyg  o  ddyoddef  mwyaf  yn  y  canlyniad  oddiwrth  y 
cyfryw  ymddygiadau. 

Ond  i  ddycliwelyd :  y  ffordd  a  arferir  yn  gyffredin  i  ochel  grym  yr 
ymresymiad  yw  dyweyd,  mai  nid  yr  ymneillduwjT  sydd  yn  talu  i 
gynnal  y  grefydd  sefydledig,  ac  felly  nad  ydynt  yn  dyoddef  yr  anghyf- 
iawnder  o  orfod  cyfi-anu  i  gynuortliwyo  y  dosbarth  arall  o'r  deiHaid. 
Dywedh'  eu  bod  yn  cymeryd  eu  tiroedd  ar  y  dybiaeth  fod  y  degwm  yn 
myned  i  gynnal  y  person,  a  bod  eu  rhent  o  gymaint  a  hyny  yn  llai,  ac 
felly  na  ennillent  ddim  trwy  gadw  y  degwm,  ac  nad  ydynt  yn  colli 
dim  trwy  ei  dahi.  Eliyfedd  mor  dueddol  yw  dynion  i  feddwl  fod  rhyw 
fath  0  reswm  yn  ddigon  da  at  wasanaeth  crefydd,  er  y  buasai  arnynt 
gywilydd  son  am  dano  mewn  cysylltiad  àg  un  achos  araU.  *«  Ac  os 
offrymu  yr  ydych  y  dall  yn  aberth,  onid  drwg  hj'ny  ?  ac  os  offrymwch 
y  cloff  a'r  clwyfus,  ouid  drwg  hyny  ?  Cynnyg  ef  yr  awrhon  i'th 
dywysog,  a  fydd  efe  boddlawn  i  ti  ?  neu  a  dderbyn  efe  dy  wyneb  ? 
medd  Arglwydd  y  lluoedd."  Nid  ydym  yn  cofio  i  ni  glywed  neb  o 
wrthwynebwyr  rhydd-fasnach  yn  dadleu  fod  y  masnachwyr  yn  nhref- 
ydd  mawrion  Lloegr  yn  codi  eu  hadeiladau  ac  yn  prynu  defnyddiau 
eu  nwyddau  ar  y  dybiaeth  fod  yn  rhaid  iddynt  dalu  treth  ar  yr  holl 
ŷd  tramor  a  ddygid  i'r  deyrnas,  ac  am  hyny  nad  oeddynt  yn  dyoddef 
anghyfiawnder.  Neu,  meddyUer  fod  y  wladwriaeth,  er  mwyn  y  lles 
cyfi'redinol,  jn  penderfynu  diwallu  y  deihaid  â  digoncdd  o  fara.  Ar 
ol  ymgynghori  yn  ddoeth  a  manwl,  y  maent  o'r  diwedd  yn  cyttuno  pa 
fath  ymborth  a  ddylai  pawb  fwyta.     Er  uad  ydynt  yn  rhwystro  y 


106  YR  EGLWYS  A'E  WLADWRIAETH. 

deiliaid  i  gyimal  cu  himain  me-\vn  rhyw  ffordd  arall,  os  mjTiant,  eto 
dyma  yr  j-mborth  sefydledig :  a  phenodir  nifer  o  bcrsonau  cymhwys,  o 
leiaf  ni  a  dybiwn  eu  bod  yn  gymhwys,  yn  mhob  sir,  y  rhai,  a  neb  ond 
hwy,  a  awdurdodir  i  ddarpar  bara  y  llywodraeth,  a  dim  ond  hwnw. 
Caniatêir  iddjTit  y  fraint  o  gywain  yr  ỳd  â  throl  y  llywodraeth,  a'i  fahi 
yn  melin  y  llywodraeth,  a'i  bobi  yn  mhobty  y  Uywodi-aeth,  a'i  gynnyg 
ar  werth  yn  masnachdai  y  llywodraeth.  Ac  er  fod  llawer  yn  cwyno  nad 
yw  y  bara  hwn  yn  dygymmod  â'u  hiechyd,  ac  er  eu  bod  oblegid  hyny 
dan  anghenrheidi-wydd  i  brynu  math  arall  ag  sydd  yn  fwy  cj-dweddol 
a'u  cyfansoddiad  hwy,  eto  rhoddir  treth  ar  bob  tyddyn  yn  mhob  sir  er 
mwyn  cynnorthwyo  y  rhai  a  awdm-dodir  gan  y  llywodraeth,  a'u  gallu- 
ogi  i  werthu  eu  nwyddau  o  gymaint  a  hyny  yn  rhatach.  Mewn 
amgylchiadau  o'r  fath  hyn,  a  freuddwydiai  neb  am  son  nad  yw  y 
trigolion  yn  dyoddef  cam,  oblegid  eu  bod  yn  cymeryd  eu  tyddynod  ar 
yr  ammod  o  dalu  y  dreth  ?  Eto,  dyma  y  rheswm  a  ddefnyddir  i  broíi 
uuiondeb  yr  egwj-ddor  orfodol  mcwn  crefydd. 

Yn  y  llc  nesaf,  y  mae  llywodraethwyr,  wrth  roddi  gorfod  ar  y  deil- 
iaid  i  gynnal  crefydd,  yn  pleidio  un  farn  ar  gost  jt  holl  farnau  gwrth- 
wynebol.  Y  mae  hyn  yn  waeth  na  gwneyd  anghyfiawnder  â  x3hersonau 
yn  eu  meddiannau  bydol :  y  mae  yn  anghyfìawnder  â  gwirionedd ;  ac 
y  mae  im  gwirionedd  yn  fwy  ei  werih  na  holl  gyfoeth  y  deyrnas.  Pe 
byddai  rhyw  bwnc  mewn  athroniaetli  yn  rhanu  yr  holl  fyd  yn  wahanol 
bleidiau ;  a  i^he  byddai  y  llywodraetliwyr  yn  nghanol  y  dadleu,  yr 
areithio,  a'r  ysgrifenu,  yn  taflu  dylanwad  y  wladwriaeth  i  un  ochr,  ac 
yn  peri  i  bawb  dalu  at  gynnal  darlithwyr  y  blaid  hono  ;  oni  theimlid 
fod  hyn  yn  gam  á  gwiiionedd  ?  Gwir  nas  gallant  wneuthur  ond 
ychydig  yn  y  diwedd  y  naill  ffordd  na'r  llall ;  oblegid  os  yw  eu  barn 
yn  anghywii',  ni  thycia  eu  gwrthwynebiad ;  ac  os  ydyw  yn  gyTV'h*,  nid 
oes  eisieu  eu  cymhorth.  Dyfod  a  wna  yr  haul  i'r  golwg  jti  ei  amser, 
pa  un  a  ydynt  hwy  yn  foddlawn  ai  peidio.  Er  hyny  gallant  beri  cryn 
lawer  o  anhwylusdod  i  grëadmiaid  y  ddaear,  a'u  rhwystro  am  dro  i 
weled  ei  brydferthwch  a'i  ogoniant,  o  herwydd  mẃg  y  ffaglau  a  gyn- 
neuant  hwy  er  mwyn  ei  guddio,  neu  ynte  er  mwyn  ei  ddangos  yn  fwy 
eglur.  Y  mae  gwaith  y  llywodraeth  yn  ymyryd  â  bam  y  deiliaid  yn 
gam  â'r  gwirionedd  mewn  dwy  ffordd.  Yn  gyntaf,  y  mae  yn  llwgr- 
wobrwyo  dynion  i  broffesu  yr  hyn  nad  ydynt  yn  ei  gredu ;  ac  yn  ail, 
y  mae  yn  gosod  y  farn  wrthwynebol  dan  anfantais  a  gormes.  Hoff 
iawn  gan  amddiffynwyr  gorfodaeth  yw  cymharu  y  llywodraeth  i  bersou 


YR   EGLWYS   a'r   'WIìADWEIAETH.  Í07 

nnigol,  gan  dcladleu  y  dylai  y  naill  fel  y  llall  wnej^d  a  allo  o  blaid  yr 
lijTi  a  farno  yn  -wirionedd.  Ond  beth  a  feddylid  am  ddyn,  yr  liwn  a 
Iwgr-wobrwyai  y  bobl  er  mwyn  eii  hennill  i'r  nn  grefydd  ag  ef  ei  hun, 
ac  a  golledai  y  lleill  am  wrthod  cydsynio.  Cyfarfyddir  â  hyn  weithiau, 
ond  nid  yn  fynych  iawn ;  oblegid  y  mae  ar  ddynion  fel  personau  gywil- 
ydd  gwneyd  yr  hyn  y  dadleuant  drosto  yn  nghanol  y  lliaws ;  a  phan  ei 
canfyddir,  y  mae  teimlad  natimol  pob  dyn  yn  ei  f&eiddio.  Ond  nid 
yw  yr  holl  effeithiau  niweidiol  a  achosir  jn  y  wedd  hon  gan  bersonau 
yn  werth  eu  cymharu  am  íynjà  â'r  anghyíleusdra,  yr  anghyfìawnder, 
a'r  malldod,  sydd  yn  cydfyned  à  dylanwad  y  Uywodi-aeth  wladol.  Dy- 
lid  cofio  hefyd  mai  nid  eu  harian  eu  hunain  a  ddefnyddir  i'r  perwyl 
hwn  gan  y  llj^odi'aethwyr,  fel  y  gwneir  yn  gyffredin  gan  bersonau 
unigol.  O'n  rhan  ni,  hawdd  yw  genym  addef  ein  bod  yn  gweled  llawer 
0  addasrwydd  yn  y  gymhariaeth  rhwng  cyfrifoldeb  gwladwriaethol  a 
chyfrifoldeb  personol ;  ond  y  mae  rhai  yn  gwneyd  camddefnydd  o  honi 
wrth  ystyried  holl  feddiannau  y  wladwriaeth  fel  eiddo  personol  i'r 
llywodraethwyr,  pan  nad  ydynt  hwy  mewn  gwirionedd  ond  ymddir- 
iedolwj-r  dros  y  deiliaid,  ac  fel  y  cyfryw,  wrth  gynnal  crefydd,  yn 
defnyddio  arian  rhai  eraill  i  bleidio  rhes  o  farnau  ag  y  mae  llawer  o 
gj^ranwyr  yr  arian  hyny  yn  ei  theimlo  yn  ddyledswydd  amynt  eu 
hanghymer  adwyo . 

Y  mae  y  cjanysgedd  hwn  a  ddygir  i  fewn  i'r  ymchwiliad  yn  tarddu 
i  fesur  mawr  oddiar  esgeuluso  yr  iawn  drefn  o  ynu-esymu.  Cyfeh'ir  y 
sylw  yn  y  lle  cyntaf  at  gyllidau  y  wladwriaeth ;  ac  eir  i  ystyried  wedi 
hyny  at  ba  achosion  y  dylid  eu  cymhwyso.  Ond  y  gwirionedd  yw, 
nad  oes  yr  un  ffyrling  o'r  arian  hyn  dan  awdurdod  y  llywodraeth  i'w 
roddi  yn  unol  â  chyfìawnder  at  un  achos  na  fyddo  yn  cydweddu  a 
dybenion  priodol  y  Uywodraeth.  Gan  hyny,  y  peth  cyntaf  i'w  ben- 
derfynu  yw  y  gwaith  sydd  yn  perthyn  i'r  Uywodraeth  i'w  gyflawni. 
Yna  nis  gellir  dadleu  nad  ocs  ganddi  hawl  i  ofyn  y  cyllidau  a  fyddo 
yn  anghenrheidiol  i  ddwyn  ymlaen  y  gwaith  hwnw,  ac  nid  dim  yn 
ychwaneg.  Y''n  awr,  wrth  ymofyn  mewn  pei-thynas  i  waith  y  Uy^-odr- 
aeth,  meddyliem  fod  un  peth  yn  amlwg,  sef  nad  oes  ganddi  hawl  yn 
y  gradd  Ueiaf  i  benderfynu  dros  y  bobl  pa  beth  sydd  wirionedd.  Y 
mae  gan  y  Uywodraethwyr  hawl,  ac  y  mae  yn  ddyledswydd  arnynt,  i 
benderfynu  hyny  drostynt  eu  hunain,  a  dylent  gyfranu  yn  haeUonus 
o'u  harian  eu  hunain  i  gynnal  yr  hyn  a  farnant  hwy  yn  wmonedd. 
Ond  wi-th  gyfranu  arian  y  wlad-^TÌaeth  at  ryw  achos,  y  maent  yn 


108  YR  EGL'SNri'S  a'r  WLADWRIAKTH. 

ponclerf}Tiii  tcilyiigrlocl  a  chywirtleb  yr  aclios  liwnw  dros  y  cleiliaid. 
Wrth  di'efnu  rhyfel  neu  lieddwch,  ac  wrth  ffurfio  cu  holl  ddoddfau,  y 
maent  yn  gweithredu,  nid  drostynt  eu  hunain  fel  personau,  ond  dros 
y  rhai  sydd  dan  eu  hawdurdod.  Bai  dirfawr  yndd^Tit  fyddai  cymcryd 
eu  llcs  eu  hunain  yn  ddyben  ;  ohlcgid  nid  ydynt  ond  cj'nnrychiolwyr 
ac  ymddiriedolwyr  yn  gweithredu  dros  crailL  Ac  felly,  wrth  gyfranu 
arian  y  wladwi-iaeth  i  gjTinal  jt  hyn  sydd  yn  ymddangos  iddjTit  hwy 
yn  wii'ionedd,  y  maent  o  anghcnrlieidrwj-dd  yn  pcnderfynu  dros  yr 
hoU  ddeiliaid  pa  beth  sydd  wirionedd.  Y  mae  hyn  yn  rhy  eghir  i  neb 
ei  wadu.  Ond  y  gofyniad  yw,  A  oes  ganddynt  hawl  i  wcithredu  yn  y 
mater  hwn  dros  y  deiliaid  ?  Os  dywedir  fod,  djTia  ddiwcdd  ar  egwyddor 
fawr  Protcstaniaeth,  sef  hawl  pob  dyn  i  farnu  drosto  ci  hun.  Y  mae 
hon  }-n  rhagorfraint  nad  oes  gan  y  deiliaid  hawl  i'w  gwerthu,  a  llawer 
llai  y  mae  gan  y  llywodraethwyr  hawl  i'w  chymcryd  oddiarnj-nt.  Nid 
yw  wiw  son  fod  y  llywodraethw^T  yn  penderfynu  yn  unol  a  bam  y 
rhifedi  mwyaf  o'r  deiliaid ;  oblegid  nid  oes  gan  y  mwyafrif  awdurdod 
gyfiawn  i  amddifadu  cymaint  ag  un  person  o'i  ryddid  i  farnu  drosto  ei 
hun.  Mewn  cymdeithasau  gwirfoddol,  er  fod  yn  ddigon  cyfreithlawn 
iddynt  gyhoeddi  eu  barnau,  ac  ymdrechu  i  ennill  eraill  i'w  derbyn ; 
eto  ni  ddylent  geisio  gan  neb  broffesu  y  barnau  hyny  heb  eu  credu, 
na  cheisio  ganddynt  eu  credu  heb  eu  profi  yn  ol  y  gyfraith  a'r  dystiol- 
aeth.  Nid  oes  gan  aelodau  yr  un  gynnadledd  na  chymdeithasfa  o 
fewn  y  byd  hawl  i  farnu  pa  beth  sydd  wirionedd  dros  neb  ond  drost- 
ynt  eu  hunain  :  ac  os  yw  hyn  yn  ormod  peth  i'w  ymddmcd  i'r  dynion 
mwyaf  ysbrydol  a  gwybodus  yn  cglwys  Dduw,  pa  faint  mwy  afresjTuol 
yw  rhoddi  yr  awdurdod  jn  nwylaw  llywodraethwyr  gwladol  ? 

Hyderir  fod  y  sylwadau  blaenorol  yn  ddigon  i  argyhoeddi  y  darllen- 
ydd  diragfarn  fod  cynnal  crefydd  trwy  orfodaeth,  yn  y  lle  cyntaf,  yn 
anghyfiawnder  a  dynion  yn  eu  meddiannau ;  ac  yn  ail,  yn  anghyfiawn- 
der  a'r  gwii'ionedd.  Nid  ocs  ond  un  gradd  pcUach  eto  yn  ddichonadwy, 
sef  anghyfiawndcr  a  chydwj'bod.  Gellir  gwneyd  cam  a  hawliau  mcdd- 
iannol  y  deüiaid,  trwy  roddi  trethi  rhy  drymion  ar  ryw  ddosbarth  o 
honynt,  heb  fod  hyny  yn  effeithio  ar  wirionedd.  Ac  efallai  y  gellir 
gwneyd  cam  a  gwirionedd  hcb  fod  hyny  yn  ymyryd  a  rhyddid  cyd- 
wybod.  Er  anghraifft,  pe  b'ai  y  llywodraeth  yn  gwaddoli  personau  i 
ddysgu  rhyw  farn  ammheüus  mewn  seryddiaeth,  er  nas  gall  un  dyn 
cydw^^bodol  ddadgan  ci  gydsyniad  a'r  farn  hono,  os  na  fydd  yn  ym- 
ddangos  iddo  yn  wirionedd,  eto  gall  fod  yn  dawel  a  dystaw,  heb 


YB   EGLWYS   a'r   WLADWRIAETH.  109 

deimlo  fod  ymdrecliu  o  blaid  y  naill  farn  mwy  na'r  Uall  yn  fater 
cydwybod.  Ond  y  mae  pob  dyn  j^n  rliwym  o  gydwybod  i  wasanaethu 
ei  Greawdwr  yn  y  dull  sydd  yn  ymddangos  iddo  ef  yn  fwyaf  priodol ; 
ac  y  mao  pob  anfantais  a  ddyoddefir  ganddo  oblegid  byny  yn  gam  a 
chydwybod,  ac  yn  beth  nas  gall  llywodraeth  wladol  ei  achosi  heb 
bechu  yn  erbyn  Duw.  Gwir,  nas  gellù-  dysgwyl  i  ddynoh-yw  fod  yn 
berffaith  rydd,  tra  yn  y  fuchedd  hon,  oddiwrth  bob  anfanteision  yn 
herwydd  eu  crefydd,  mwy  nag  y  gellir  dysgwyl  eu  gweled  oll  uwchlaw 
tlodi  neu  boenau  corfforol :  ond  nid  yw  hyny  yn  rheswm  di'os  achosi 
y  naill  mwy  na'r  llall.  "  Anghenrhaid  yw  dyfod  rhwystrau  ;  er  hyny 
gwae  y  dyn  hwnw  trwT-  yr  hwn  y  daw  y  rhwystr."  Y  mae  hon  yn 
ymddangos  i  ni  yn  rhëol  nad  yw  yn  caniatau  yr  un  eithriad.  Os  yw 
yn  rhy  anhawdd  dwyn  ymlaen  achosiou  y  deyi'nas  heb  wasgu  yn 
ormodol  weithiau  ar  feddiannau  a  barnau  rhai  o'r  deiHaid,  nis  gall  un 
amgylchiad  ddygwydd  byth  yn  yr  hwn  y  mae  yn  iawn  i'r  llywodraeth- 
wyr  wneyd  dim  ag  y  gwyddant  ei  fod  yn  gam  â  chydwj^bod.  Os  gof- 
ynir,  pwy  sydd  i  benderfynu  yn  y  mater  hwn  ?  Yr  ydym  yn  ateb  fod 
pob  un  i  farnu  di'osto  ei  hun  ;  y  llywodi'aethwyr  i  faruu  yn  mha  bethau 
y  dylent  ofyn  ufudd-dod,  a'r  deiliaid  i  farnu  yu  mha  bethau  y  gallant 
ufuddhau  j-n  unol  a  gair  Duw.  Os  gofynir  ymhellach,  pa  fodd  y  maent 
i  benderfynu  ?  A  ddylai  y  Uywodraeth  esgusodi  -poh  dyn  a  fyddo  yu 
profíesu  ei  fod  o  gydwybod  yn  nacau  cydsynio  a  gofynion  y  gyfi-aith 
wladol  ?  Yr  ydym  yn  ateb,  na  ddylent.  Nid  oes  ganddynt  ond  barnu 
hyd  eithaf  eu  gwybodaeth  a  fydd  y  pwnc  dan  sylw  yn  dwyn  perthynas 
a  chydwybod ;  ac  os  ymddengys  ei  fod,  y  mae  eu  hawdurdod  ar  un- 
waith  yn  darfod.  Paham  na  allai  y  Uywodi-aeth  weithredu  yn  liyn  yr 
un  modd  ag  y  mae  -j^ob  dyn  yn  ngorchwyhon  cyffredin  bywyd.  Nid 
oes  un  meistr  a  fyddo  yn  meddu  cydwybod  ei  hun  nad  yw  yn  parchu 
cydwybod  ei  was  ;  ac  ni  feddyhai  neb  am  ddadleu  yn  erbyn  hyn  oddiar 
y  dybiaeth  y  gallai  y  gwas  gymeryd  ei  gydwybod  yn  esgus  mewn 
achosion  anmhriodol.  Pe  hònai  y  gwas  fod  ei  gydwybod  yn  ei  rwystro 
i  gyflawni  ei  waith  yn  ddiwyd  a  didwyll,  diau  na  ddyhd  g^n-andaw 
amo :  ond  os  caiff  ei  feistr  le  i  feddwl  ei  bod  yn  rhan  o'i  grefydd  i 
beidio  gweithio  ar  ryw  ddyddiau  penodol,  neu  ynto  na  ddichon  iddo 
f^yyta  rhyw  jTnborth  neiUduol  heb  ddolmio  ei  gydwybod,  y  mae  yn 
teimlo  yn  y  fan  mai  anghyfìawnder  fyddai  ei  orfodi.  Nid  ydym  yu 
proffesu  y  medrwn  ddarlunio  terfynau  crefydd  i  fanyh'wydd  yu  mhob 
amgylchiad,  ac  efallai  mai  annichon  yw  tynu  y  IHnell  gyda  sicrwydd. 


110  YB   EGLWYS    A'r   WLADWRIAETU. 

Oud  nid  oes  mwy  o  anbawscler  yn  y  niater  liwn  nag  a  geir  yn  mliob 
acbos  arall  y  gellir  mcddwl  am  dano.  Y  mae  gwabaniaetb  barn  mewu 
pertbjTias  i  rifedi  y  ffrwytbau  byny  a  fwriadwyd  i  fod  yn  gynnaliaetb 
i  ddyn ;  eto  nid  yw  byn  yn  profi  nad  yw  y  penteulu  dan  rwymau  i 
ofahi  byd  eitbaf  ei  wybodaetb  na  fyddo  dim  yn  cael  ei  ddarparu  fel 
ymbortb  i'r  teulu  a  fyddo  yn  debyg  o  fod  yn  niweidiol  i'w  iecbyd  :  ac 
ni  cbynnygiai  neb  daeru  fod  yn  rbydd  i  dad  roddi  gwenwyn  i'w  blent- 
yn,  oblegid  nas  gellir  gwabaniaetbu  mewn  rbai  amgylcbiadau  rbwng 
yr  byn  sydd  beryglus  a'r  byn  sydd  ddiberygl,  neu  ynte  am  y  gallai 
plentyn  ystyfnig  wrtbod  cymeryd  yr  byn  a  fyddo  goreu  er  ei  les.  Cy- 
merer  eto  un  angbraifft  arall.  Nis  gellir  cael  dau  lýs  gwladol  mor 
wabanol  oddiwrtb  eu  gilydd  ac  mor  annibynol  ar  eu  gilydd,  o  rau  eu 
gorcbwylion  a'u  dybenion,  fel  na  ddicbon  ámgylcbiadau  ddygwydd 
weitbiau  pan  y  bydd  yn  anbawdd  penderfynu  i  ba  im  o'r  ddau  y  bydd 
rbyw  acbos  neülduol  yn  pertbyn.  Ond  nid  yw  byn  yn  brawf  na  ddy- 
lai  pob  un  ymgadw,  beb  un  eitbriad,  at  ei  waitb  priodol  ei  bun,  yn  y 
petbau  byny  nad  un  oes  ammbeuaetb  mewn  pertbynas  iddynt.  Pan 
gyfyd  anbawsder  o  bartb  rbyw  acbos  a  fyddo  yn  gorwedd  ar  y  terfyu, 
efalbii  y  bydd  yn  rbaid  ei  faruu  gan  y  ddau  lŷs,  ac  nid  oes  gau  bob  un 
ond  ffurfìo  barn  mor  gy wir  ag  y  gallo ;  ond  nid  yw  y  dybiaetb  y  dicbon 
i  byny  ddygwydd  rywbryd  yn  cyfreitbloui  y  naill  i  ymyryd  a  materion 
a  fyddo  yn  pertbyn  yn  amlwg  i'r  llall.  Felly,  er  y  gellir  dycbymygu 
amgylcbiadau,  ac  er,  efallai,  y  gellir  cyfarfod  a  bwynt  ar  rai  acblys- 
uron,  pan  y  bydd  yn  anbawdd  dëall  a  yw  y  parcb  i'r  iawnderau  yi* 
ydym  yma  yn  ceisio  eu  bamddiffyn  yn  rbwystro  y  llywodi-aetbau 
gwladol  i  weitbredu,  eto  nid  yw  byn  yn  cyfiawnbau  y  deddfau  byny  a 
ffurfir  ganddynt,  y  rbai  ydynt  yn  ddiammbeuol  yn  gwneyd  cam  a 
cbydwybodau  y  deiliaid.  Ac  nid  yu  unig  dylent  beidio  gwneyd  yr  b^ii 
sydd  yn  gamwedd  amlwg  a  diammbeuol ;  ond  nid  oes  ganddynt  bawl 
i  wneyd  dim  y  byddo  lle  i  ammbeu  yn  y  gradd  lleiaf  y  bydd  cydwybod 
yn  dyoddef  o'i  berwydd. 

Efallai  y  dadleuir  fod  llywodraetb  Prydain  yn  y  dyddiau  byn  yn 
caniatau  rbyddid  perffaitb,  ac  nad  yw  gorfodi  y  deüiaid  i  gynnal  sef- 
ydliad  gwladol  yn  gam  â  cbydwybod.  Os  wrtb  byn  y  dëallir  nad  yw 
y  deddfau  presennol  yn  cyrbaedd  mor  bell  o  ran  eu  beffeitbiau  ag  i 
osod  rbwystr  anorcbfygol  ar  ffordd  dynion  i  addoli  Duw,  neu  beri  i'w 
meddyliau  dderbyn  a  cbredu  yr  byn  nid  ydynt  yn  ewyllysio,  ji'  ydym 
yn  addef  fod  y  dyv\'ediad  jti  bollol  wir  :  ond  y  mae  mor  wir  fod  byn 


YH  KGLWYS  a'k  WLADWRIAETH.  111 

yn  betli  nad  yw  llj^'odi-aetliau  gwladol  wedi  ei  wneutliur  eriocd,  ac 
nas  gallant  ei  wneutliur  byth.  Gormod  gwaitli  i  lioll  fyddinoedd  arfog 
y  byd  yw  darostwng  meddwl  dyn.  Deddf  oddifewn  sydd  gryfach  na 
phob  deddf  oddiallan.  Y  mae  yn  rhaid  gan  hyuy  mai  yr  oU  a  ellir  ei 
feddwl  pan  souir  am  wneyd  cam  â  chydwybod  yTV",  nid  fod  dpiion  yn 
cael  eu  troi  o'u  hanfodd  oddiwrtli  y  naill  grefydd  at  y  llall,  ond  eu  bod 
yu  cael  eu  rhwymo  i  ddyoddef  aufantais  oblegid  y  grefydd  a  ddewisir 
gaudd}Tit.  Nis  gelHr  eu  rhwystro  i  ddewis  y  gyfundraeth  grefyddol  a 
i'ynont,  ac  addoli  Duw  mewn  rhyw  ffordd  neu  gilydd  yn  ol  egwyddor- 
ion  y  gyfundi-aeth  hono  :  ond  gellir  gosod  bygythion  neu  demtasiynau 
o'u  blaen,  a  pheri  iddynt  ddyoddef  yn  eu  cyrfi"  neu  eu  hamgylchiadau 
os  na  chydsyniant.  Mwy  na  hyn  nis  gall  fod  yn  y  wladwriaeth  waethaf ; 
a  llai  na  hyn  nis  gall  beidio  bod  yn  y  wladwriaeth  oreu  a  fyddo  yn 
peri  trwy  rym  cyfraith  i'r  deiliaid  gynnal  crefydd.  Cydnabyddwn  fod 
graddau  yn  yr  anfanteision  a  ddyoddefir,  ac  nid  ydym  yn  anystji-iol 
o'r  breintiau  a  fwynhêir  genym  yn  yr  oes  hou,  nac  yn  anniolchgar  am 
danynt.  Er  hyny,  dyoddef  yw  dyoddef  yu  mliob  oes,  pa  un  bynag  ai 
trwy  dân  yn  Smithfield,  fel  yn  nyddiau  Mary  waedlyd ;  ai  trwy 
garchar,  a'r  cleddyf,  a'r  crogbren,  fel  yn  amser  Charles  yr  Ail ;  ai  trwy 
gau  allan  o  swyddau  gwladol,  fel  yn  j-r  oes  a  aeth  heibio  ;  ai  trwy  or- 
fod  cyfranu  y  ddegfed  ran  o  gynnyrch  y  ddaear,  a  mwy  na  hyny,  fel  yn 
y  dyddiau  presennol.  Ac  yn  ddiau  nid  ydym  yn  gweled,  wedi'r  cwbl, 
fod  rhyw  lawer  iawn  o  wahaniaeth  rhwng  dyoddef  poenau  corfforol,  a 
dyoddef  sarhâd  gwladol  neu  golled  mewn  meddiannau  bydoL  Onid 
yw  djTiion  yn  feunyddiol  yn  perj-glu  eu  hiechyd  a'u  byw^'d  er  mwyn 
ennill,  neu  beidio  colli,  ychydig  o  dda  y  byd  hwn.  Gan  hynj^  an- 
liawdd  yw  profi  fod  carcharu  neu  losgi  dynion  oblegid  eu  crefydd  yn 
llawer  gwaeth  na  ]oheri  colled  barhaus  iddynt  yn  eu  hamgylchiadau. 
Ond  nid  awn  i  ymryson  ynghylch  hyn  ;  oblegid  pa  le  bynag  y  mae  y 
uíiill  neu  y  hall,  y  mae  rhyddid  cydwybod  yn  cael  ei  ddinystrio  :  ac  yr 
yd)Tn  wedi  lU'ofi  mevv'n  rhan  flaenorol  o'r  ysgrif  fod  sefydhadau  gwladol 
0  grefydd  yn  anfantais  i  ddosbarth  o'r  deiliaid  yn  eu  hamgylchiadau : 
y  mae  yn  rhaid  o  ganlyniad  eu  bod  hefj^d  yn  anghyfiawnder  à  chyd- 
wybod. 

Pa  resymau  bynag  a  arferir  i  geisio  tywyllu  y  mater,  y  mae  yr  holl 
ddadl,  mewn  gwirionedd,  yn  troi  ar  hyn ;  a  ydy^y  yn  iawn  i  ly^Yodr- 
aethau  gwladol  gosbi  y  deiHaid  mewn  unrhyw  ddull  a  modd  oblcgid 
cu  crefydd  ?     GcUid  mcddwl  fod  hyn  yn  ddigon  amlwg  :  ond  gau  fod 


112  YR    EGL^'YS    a'r    NYLADWIUAETU. 

rhai  pobl  yu  gofyn  mwy  na  mwy  o  egliuiiâd  cyu  y  gwclaut  bwuc  yu  y 
byd,  goddefer  i  ni  daflu  i  ystyriaeth  y  cyfryw  rai  y  dybiaeth  a  gaulyu. 
Pe  ba'i  y  llywodi-aeth  wiadol  yu  pasio  deddf  fod  j)ob  uu  o  aelodau  yv 
Eglw^'s  Sefydledig  i  dalu  y  ddcgfed  rau  o  ífrwyth  ci  dir  i  gyuual  y  gref- 
ydd  a  brofi'esir  ganddo,  a  bod  pob  uu  ua  chydymfíurfìai  fel  aelod  o'r 
eglwys  houo  yu  rhwym  o  dalu  yr  uu  faint  fcl  dirwy  i'r  llywodraeth,  a 
oes  rhywuu  a  gynuygiai  amddiffyu  y  fath  ymddygiad  ?     Ai'oser  am 
fynyd  uwchbcu  y  gofyuiad,  ac  y  mac  yn  ddiammheuol  -geuym  y  gwel 
pawb  y  byddai  hyu  yu  aughyfiawuder  noeth.     Byddai  y  fath  ddeddf 
yn  yr  oes  hou  yu  sicr  o  godi  g-wi'thwyucbiad  cguiol ;  a  chrcdwn  ua 
cheid  oud  ychydig,  hyd  yn  nod  yn  Nghymru,  yn  ddigou  wynebgaled 
i'w  hamddifiyn.     Oud  ni  fyddai  y  ddeddf  hon  mor  anghyfiawu  ag  yw 
gorfodi  yr  hoU  ddeiliaid  i  gynnal  un  ueu  ychwaueg  o  Eglwysi  Sefydl- 
edig.     Pe  buasid  yu  cosbi  yr  ymncillduwT.',  trwy  ei  ddirwyo,  cawsai  yr 
hyfrydwch  o  wybod  fod  ei  ariau  yu  myned  at  achosion  cyffredinol  a 
phriodol  y  wladwriaeth  :  ond  yn  awi',  uid  yu  uuig  y  mae  yu  rhaid  iddo 
eu  tahi,  oud  y  mae  yn  gorfod  gwueuthur  hyuy  at  gyunal  ffurf  o  gref- 
ydd  yu  erbyu  yr  hou  y  mae  o  gydwybod,  yu  ol  ei  olygiad  ef  ar  yr  ys- 
grythyrau  sauctaidd,  dau  rwymau  i  wrthdystio.    Ofer  yw  dyw^edyd  fod 
yn  well  i  ddynion  gael  rhyw  fath  o  grefydd  ua  bod  heb  un,  ac  am  hyuy 
mai  gwell  iddo  jTitau  roddi  ei  arian  i  gynuorthwyo  y  grefydd  hono,  yn 
hytrach  nag  at  achosion  cyfiredinol ;  oblegid  dylid  cofio  ei  fod  ef  yn 
baruu,  yn  y  lle  cyntaf,  uad  oes  gau  neb  hawi  i  wueyd  drwg  fel  y  dêl 
daioni,  ac  yn  ail,  y  buasai  crefydd  yn  burach  yn  ei  uatur,  ac  yn  hel- 
aethach  jn.  ei  llw^yddiaut,  pe  gweithredasid  yn  ol  yr  egwyddor  wir- 
foddoL     Gan  hyny,  y  casgliad  teg  ac  anwrthwynebol  ydyw,  fod  pob 
ymueillduwr,  yn  ol  y  di'cfu  breseunol,  yn  cael  ei  golledu  yu  hcrwydd 
ei  gydwybodoh'wydd,  a  hyny  }ti  y  dull  m^Yyaf  auhawddi'w  ddyoddef; 
ac  felly  y  mae  yu  rhaid  i  ui  gredu  fod  gwaddoli  rhyw  gyfuudraeth 
grefyddol  trwy  gyfraith  yn  gamwedd  o'r  fath  wrthuuaf  yu  erbyu  cyd- 
wybod,   ac   o   gaulyuiad   yn  gwTthdaraw  yn   erbyu   aw^diu'dod  ben- 
arghyyddiaethol  Duw  ei  hun,  i'r  hwn  yn  unig  y  mae  dyn  yn  gyfrifol 
am  ei  grefydd. 


ME.   JOHNES,    SYE   THOMAS  PHILLIPS,  A'E. 
"  gUAETEELY  EEVIEW."> 

Un  0  brif  elfenau  llwydcliant  pob  cenedl  mewn  jstjr  anianyddol  neu 
fasnachol,  gwladol  neu  grefyddol,  jw  fod  cymdeithas  a  tlirafnidaeth 
rwydd  rhwng  y  genedl  hono  a  chenedloedd  eraill.  Y  mae  pob  peth  yn 
llygru  wi'th  ei  gau  a'i  gadw  ar  ei  ben  ei  hun.  Anfantais  fawr  i  ddos- 
barth  o  ddynion  yw  treulio  eu  hoes  yn  anwybodus  am  arferion  a  syn- 
iadau  pawb  ond  jv  eiddynt  hwy  eu  hunain.  Nis  gellir  barnu  un 
gwrtliddrych  yn  gywir  heb  edrych  arno  o  wahanol  sefylLfaoedd,  a 
chymharu  y  gwahanol  olygiadau  â'u  gilydd.  Y  diffyg  o  hyn  yw  un 
achos  o'r  hoU  ragfarnau  cyfj^ng,  unochrog,  sj^dd  yn  NghjTnru  yn  y 
dyddiau  presennol.  Ond  os  yw  dynoh-yw  yn  y  cyfryw  amgylchiadau 
yn  anaUuog  i  wybod  dim  yn  iawn,  y  maent  ar  yr  un  pryd  yn  dueddol  i 
feddwl  eu  bod  yn  gwybod  y  cwbl.  Y  mae  eu  hunanoldeb  bob  amser 
yn  cjŵteb  i'w  hanwj^bodaeth.  Y  mae  hjn  i'w  weled  yn  feunyddiol  yn 
mysg  y  Cymry  wrtli  sylwi  ar  eu  cyhoeddiadau  cyfnodol,  ac  ar  eu  hym- 
ddyddanion  personol.  Credo  llawer  o  honynt  ydyw,  mai  Cymru  yw  y 
wlad  enwocaf  ar  wyneb  y  ddaear,  mai  y  blaid  y  maent  hwy  mewn 
cysylltiad  â  hi  }^  y  bobl  enwocaf  yn  Nghymru,  ac  mai  hwy  eu  hunain 
yw  y  dynion  enwocaf  sydd  yn  perthyn  i'r  blaid  hono.  Dyma  swm  a 
sylwedd  eu  cyffes  ffydd,  pa  un  a  fydd  y  gyffes  hono  yn  argraffedig  ai 
peidio.  Er  eu  bod  hwy  a'u  plaid  fe  allai  mor  fychain,  fel  nas  gellir 
eu  canfod  ychydig  fìlltiroedd  o  bellder  heb  gymhorth  ysbienddrych, 
eto  dyma  eu  byd  bach  hwynt,  ac  nid  ydynt  erioed  wedi  dychymygu 
nad  yw  y  mynyddoedd  o'u  hamgylch  yn  cyffwrdd  â'r  ffurfafen,  ac  yn 
terfynu  y  greadigaeth. 

Ond  heblaw  fod  y  dyeithrwch  hwn  i  bob  golygiadau  gwahanol  oddi- 
wrth  yr  eiddom  ein  hunain  yn  meithrin  rhagfarn  a  hunanoldeb,  y  mae 
cynnefino  â  hen  arfcrion  yn  peri  ein  bod  yn  anmharod  i  weled  ein 
gwaeleddau  ein  hunain,  er  eu  bod  yn  amlwg  i  bobl  eraill,  ac  er  y 

*  O'r  "TBAETHODyDB,"  am  1S50. 


114  MK.  JOHNES,  SYR  THOMAS  PHILLIPS, 

buasent  yn  amlwg  i  ninnau,  oni  b'ai  ein  bocl  wccli  hyw  o  hyd  yn  ei^ 
canol.  Y  mae  arfcriacl  yn  myucd  me^yn  amscr  yu  drech  na  natm-  ci 
hun.  "  Yr  aderyn  a  faccr  yn  iiffcrn,"  meddai  yr  hen  Gymry,  "  yii 
uffern  y  myn  drigiaw."  Darllenasom  yn  ddiweddar  am  ddyn  oedd  yn 
arfer  gweithio  mewn  f/asJiouse,  ei  fod  wedi  ci  alw  ryw  ddi\n-nod  i  drwsio 
y  bibell  oedd  yn  trosglwyddo  y  gas  yn  maelfa  yr  apothecari.  Aeth  y 
teiúu  at  cu  boreufwyd,  gan  ei  adael  ef  yno  gyda'i  orchwyl.  Ond  yn  fuan, 
dyma  ryw  arogl  tra  anhyfryd  3^u  treiddio  i  bob  cougl  o'r  tỳ.  Ehedodd 
jT  apothecari  i  chwilio  beth  oedd  yi-  achos ;  dywedodd  g\vvj  gas  wrtho 
jTi  bm-  ddigyuhwrf  am  beidio  dychrynu  mewn  un  modd,  nad  oedd  dim 
perygl ;  ond  fod  arogl  y  cyffer'iau  yu  annyoddcfol  iddo  ef,  a'i  fod  wedi 
gollwng  allan  ychydig  o'v  [/as  i  buro  yr  aw}T.\  Ymae  lle  i  ofni  fod  rhai 
o'r  Cymry  yn  rhy  debyg.  Dywedwch  a  fynoch  yn  erbyn  arfcrion  Uygr- 
edig  y  genedl,  ncu  yn  erbyn  gwaeleddau  y  blaid  houo  y  maent  hwy 
yn  perthyn  iddi,  gwrandawaut  y  cwbl  gyda  gwên  anghi'cdiniol,  os  nad 
gyda  digder  bygythiol.  DjTna  jv  arfcrion  a  welsant  hwy  er  yn  blaut. 
Yn  eii  canol  y  maeut  wedi  byw,  ac  yn  eu  cauol  y  maent  yn  dewis  marw. 
Nid  oes  neb  yn  teimlo  mwy  o  anwyldeb  at  Gymru  na  ni  eiu  hunaiu. 
Cymru  yw  gw^lad  ein  henafìaid  ;  ac  yn  ei  llwch  hi  y  dymunem  fod  ein 
llwch  ninnau  yn  gorphwj's  hyd  foreu  yr  adgyfodiad.  Gwcrthfawrocach 
yn  eiu  golwg  yw  creigiau  llwydiou  Cymru.  ua  pherlau  yr  ludia.  Oud 
nid  trwy  weuieithio  iddi  yr  ydym  yn  hofíì  daugos  eiu  cariad  tuag  ati. 
Yr  ydym  yn  caru  cymaiut  arui  nés  ymfoddloni  i  oddef  gwg,  a  chael  ein 
cyfrif  jTi  elyuion,  os  bydd  raid,  am  ddywedyd  y  gwir  ;  gau  hyderu  ein 
bod  wedi  gwneuthur  hyny,  uid  mewu  ysbryd  traháus,  ond  gyda  gos- 
tyngeiddrwydd  a  chydymdeimlad.  A'r  gwir  ydyw,  er  mor  aughysurus 
ei  adrodd,  nad  yw  Cymru,  o'i  chj-mharu  â  gwledydd  eraill,  yu  sefyll 
mor  uchel  ag  y  myn  rhai  i  ni  gredu  ei  bod.  Bu  eiu  tadau  yn  llafurus 
ac  yn  dra  llwyddiannus  yn  eu  tymor  :  ond  ni  ddylid  meddwl  eu  bod 
hwy  wedi  g\vneyd  y  cwbl.  Gwaith  mawr  a  rh^'feddol  a  gyflawnwyd 
trwyddynt ;  ond  er  cymaint  a  wnawd,  y  mae  llawer  yn  aros  eto  heb  ei 
wueuthm'.  Nid  rhaid  i  neb  fod  yn  segur  o  eisieu  Ue  i  weithio.  Er  fod 
ein  haddoldai  yu  Uiosog,  a'r  pregethu  jn  rymus,  y  mae  Uawer  o  arfer- 
iou  anghi'cfyddol  ac  aufoesol  yn  ffj^nu  yn  eiu  plith.  Mewn  rhai  ystyr- 
iaethau — cofìer  nad  ydym  yu  dywedyd  yu  mhob  jstjv,  na  thebyg — ond 
mewn  rhai  ystyriaethau,  y  mae  jti  rhaid  addef  fod  y  Cymry  wedi'r  cwbl 
yu  îs  na  chenedloedd  eraill.  Er  eu  bod  yu  rhagori  mewn  moesoldeb 
cyfíredinol,  y  mae  ganddynt  ryw  ychydig  o  arferiou  gwael,  y  rhai  ni 


A.'il  "  QUAKTEKLy  EEYIEW."  115 

ocldeficl  Tu  mysg  y  Saeson,  na'r  Ysgotiaicl,  nac  liyd  yn  nod  yn  mj-sg  y 
Gwj'ddelod  :  ac  oni  b'ai  ein  bod  wedi  cynnefino  â  Ly^'ynt,  uis  gallasem 
feddwl  am  danynt  lieb  deimlad  dwys ;  ac  uis  gallasem  orphwys  ues 
cu  bysgubo  ymaitb  yu  bollol  o'r  tir.  Cawu  euwi  rbai  o  bonynt  fel 
profìou  0  wiriouedd  yr  byu  a  ddywedwyd.  Yn  gyutaf,  A  oes  rbyw  gen- 
edl  arall  yn  dangos  cymaint  o  ddirmyg  ar  addoliad  cyboeddus  ?  Pe 
medrai  y  Cymro  daflu  ei  bun  allan  o  bouo  ei  bun  am  uu  Sabbotb,  ac 
edrycb  gyda  tbeimladau  Seisnigaidd  ar  ei  gydwladwyr  yu  eu  baddol- 
iadau,  byddai  yn  fuan  wedi  ei  orleuwi  â  syndod.  Byddai  yn  natiu'iol 
iddo  feddwl  ei  fod  wedi  disgyn  i  ganol  pobl  anwareiddiedig.  Ond  beb 
son  am  y  Saeson  coetbedig,  edryclied  y  Cymro  ar  ymddygiad  parcbus  y 
Pabydd  Gwyddelig,  a  cbywilyddied  oblegid  aufoesoldeb  ei  gyd-genedl. 
Beth  all  fod  yn  fwy  anfoesol  na'r  arferiad  o  fyued  allan  cyn  diwedd  yr 
addoliad  ?  Dyma  y  dirmyg  mwyaf  noeth  ar  addoliad  Duw  yn  cael  ei 
ddangos  yu  gyhoeddus  bob  Sabboth  mewn  cannoedd  o  g}Tinulleidfaoedd 
yu  Ngbymru,  Ac  os  dywedwu  y  gwh-  ar  hyn  eto,  y  mae  yr  Ymneilldu- 
wyr  yn  llawer  gwaeth  na'r  Eglwys  Sefydledig,  a'r  Metbodistiaid  yu 
■waetb  na'r  un  blaid  arall  o  YmneiUduwyr. 

Yu  ail,  meddyliwn  am  ddull  y  bobl  ieuaiuc  mewn  Uawer  parth  o 
Gymru  yn  dwyu  ymlaen  eu  cyfeillach  rag-brîodasol.  Nid  ydym  yu 
credu  fod  merched  Cymru  yn  fwy  auuÌAvair  na  merched  y  Saeson.  Y 
mae  dywedyd  b}Tiy  yn  gabldi'aetb  ar  ein  gwlad  ;  íc  nis  gall  neb  o  wir 
firtT.'iad  fod  yu  euog  o  hono,  oud  y  rhai  y  mae  eu  casineb  at  grefydd  yr 
Yumeillduwyr  yn  grj'facb  na'u  cariad  at  whiouedd.  Os  ydynt  am 
ddiwygio  y  wlad,  loabam  yr  arweiniaut  feddjiiau  y  bobl  oddiwrth  y 
gwir  achos,  i  ddadleu  yughylcb  di-ygedd  Ymueillduaeth  ?  Dyma 
arferiad  anfoesol,  yr  hon  yw  gwreiddyu  y  drwg,  yr  bou  a  addefir 
gan  bawb,  a'r  hon  ni  chlywh'  am  ei  chyffelyb  mewn  un  rban  arall  o'r 
byd.  Yu  erhyn  bou  y  dylid  mihnio.  Y  mae  auuiweh-deb  yn  Lloegr, 
a  phob  gwlad  arall :  ond  mercbed  ieuainc  wedi  eu  magu  yu  y  fath  am- 
ddifadrATydd  o  bob  gwylder,  ac  wedi  dibrisio  eu  hunaini'r  fath  raddau, 
nes  y  maeut  jn  gollwng  y  meibiou  i  me\\Ti  i'w  tai,  a  gwaeth  ua  hyny 
mewn  rhai  maunau,  a  hyn  oll  yn  arfer  gidad — dyma  beth  na  cheh'  ef 
ond  yn  Nghymru.  Y  mae  yn  syndod  i  ni  na  b'ai  pob  ysgrifenwTT  yn 
ysgrifeuu  yu  erbyn  yr  arferiad  hon,  a  phob  prcgethwr  yn  pregetliu  yn 
ei  herbyn,  a  phob  peuteulu  yn  cynghori  ei  deiilu  yn  ei  herbyn,  nes  ei 
hymlid  o'r  wlad.  Ar  y  pen  hwn,  y  mae  yn  rhaid  i  ni  ddywcdyd  mai 
y  Methodistiaid  pydd  wedi  gwueyd  fwyaf,  a  bod  plcidiau  eraill,  ar  rai 


116  MR.    JOHNES,    SYR    THOMAS    PniLLIPS, 

achlysuron,  wedi  dangos  tuedd  i  wawdio  eu  Lymdrechiadau.  Ond  nid 
oes  un  blaid  wcdi  gwneyd  yr  hyn  a  ddylai ;  a'r  prawf  o  hyny  ydjrw, 
fod  yr  arforiad  eto  yn  aros.  Pe  buasai  cjTnaint  ag  un  o  enwadau  cref- 
yddol  Cymru  wedi  gwneyd  ei  ddyledswj^dd,  buasai  yr  hen  arferiad 
ffiaidd  hon  wedi  diflanu. 

Ya  drydydd,  A  fu  neu  a  oes  rhyw  genedl  arall  yn  ymddw^'n  mor  an- 
nheilwng  tuag  at  weinidogion  yr  efengyl  ?  ^Mac  yn  wir  eu  bod  wedi 
dyoddef  mwy  o  erlidigaeth  lawer  gwaith  oddiwrth  clynion  erefj'dd  :  ond 
son  jT  ydym  yu  awr  am  ymdd^-giadau  proíìeswyr  Cristionogaeth  at  eu 
gweinidogion  hwy  eu  hunain.  Ac  jmia  y  mae  yn  ofidus  genym,  ar  ol 
codi  y  Methodistiaid  mor  ucliel,  ein  bod  yn  gorfod  eu  tynu  i  lawT  mor 
fuan.  Ond  gan  ein  bod  wedi  penderfynu  dyweyd  y  gwir  wrth  ddechreu 
yr  ysgrif  hon,  mae  yn  rhaid  i  ni  ddatgan  ein  barn  gydwybodol  mai  y 
Methodistiaid  sydd  fwj^af  euog  yn  y  bai  hwn.  Ond  buasai  eu  bod  wedi 
cynnefino  á'r  arferiad,  nis  gallasent  lai  na'i  fíìeiddio.  Nid  fel  hyn  yr 
03dd  cristionogiou  tlodion  yn  amser  jt  apostolion  ;  oblegid  jt  oeddyr 
apostolion,  oddieithr  Paul,  yn  cael  eu  cynual  gan  yr  eglwysi ;  ac  yr 
oedd  Paul  ei  hun  yn  derbyn  cjTinaliaeth  oddiwrthyut  oddieithr  mewn 
rhyw  amgylchiadau  neillduol.  Nid  fel  ìiyn  y  mae  un  blaid  yn  Lloegr, 
Ysgotland,  na'r  America.  Ac  nid  fel  hyn  y  mae  hyd  yn  nod  y  Pab- 
yddion  carpiog,  newynllyd,  yn  yr  Iwerddon.  Ibob  dyndiduedd,  sydd 
yn  gwybod  ychydig  âm  hanes  y  byd,  un  o'r  pethau  rhyfeddaf  a  glywodd 
am  dano  erioed  yw,  fod  nifer  mawT  o  bobl  yn  ffiu'fio  eu  hunain  yn 
gorff  crefyddol,  heb  feddwl  am  y  ddyledswydd  ysgrythyrol  o  alluogi  y 
rhai  sydd  yn  pregethu  yr  efengyl  i  fyw  WTth  }t  efengyl. 

y  mae  pob  un  o'r  penau  hyn  \n  haeddu  traethawd  hirfaith ;  ond 
dywedwyd  digon  i  ddangos  fel  y  mae  anwybodaeth  a  chynnefindra  yn 
peri  i  ddynion  fyw  yn  nghanol  y  gwaeledd  a'r  annhrefn  mwyaf  heb 
ystjTÌed.  Gwyddom  y  bydd  llawer  yn  ddig  WTthym  am  eu  haflonyddu 
yn  eu  cysgadrwydd.  Ond  a  ydyw  ein  tystiolaethau  yn  wir  ?  Ai  ynte 
nid  ydynt  ?  Os  ydynt,  hwy  a  wnant  les  fel  meddyginiaeth,  er  eii  bod  yn 
chwerw  i'r  archwaeth.  Dylai  y  Cymry  feddwl  bellach  am  T\Tandaw  ar 
rywbeth  heblaw  canmoliaeth  ddiddiwedd.  Y  mae  yn  bryd  iddynt  ddar- 
foà  kvhYW  fahieidd-dra  o'r  fath  jTua.  Os  yd}Tit  wedi  cynncfino  gormod 
â'r  hen  arferion  i  weled  eu  gwrthuni,  bydded  iddynt  wi'andaw  ar  rai 
sydd  wedi  cael  mantais  i  wybod  pa  fodd  y  mae  cenedloedd  eraill  yn 
gweithredu.  Ac  yma  nis  gallwn  lai  na  mynegu  ein  hargj-hoeddiad  y 
dylasai  Adroddiadau  yr  YmwelwjT  gael  m^vy  o  wrandawiad  nag  a 


a'r  "qt:arterly  eeyiew."  117 

gawsaut.  Digou  uaturiol  a  gweddus  oedd  troi  yu  ol  y  camddosgrifiadau 
a  gynnwyseut ;  oud  yn  yr  eiddigcdd  i  wrthbrofi  y  celwj'dd,  buwyd  yn 
rliy  ddisylw  o'r  gwü.-ionedd  oedd  ynddynt.  Ac  os  yw  hyn  yn  auwadadwy 
mewn  perthynas  i'r  Ymwelwyr,  y  mae  Äír.  Johnes,  a  Syr  Thomas 
Phillips,  ac  awdwr  yr  erthygl  ar  Fethodistiaeth  yn  y  "Quartcrìij  Eei'ieic,'' 
ar  lawer  golygiad,  yn  haeddu  mwy  o  sylw.  Y  mae  eu  lij'sgrifeniadau 
yn  dangos  eu  bod  yn  fwy  cydnabyddus  â  hanes  y  Dywysogaeth,  yn 
meddu  mwy  o  serch  at  ei  thrigolion,  yu  dealltcithi  y  genedl  jti  well,  a'u 
bod  oll  yn  enwedig  IMr.  Johnes  a  S^t:  Thomas  Phillips,  yn  alluog  i  fiurfio 
barn  gywirach  a  thecach  am  ansawdd  foesol  a  chrefyddol  ein  gwlad. 
Mr.  Johnes  ydyw  un  o  farnwyr  y  Llysoedd  Siròl.  Ysgrifenodd  ei 
draethawd  ar  "  Achosion  YmneillduaethynNghynu'u"-  pan  yn  ddyn 
ieuanc  ;  ac  y  mae  gcnym  sail  i  gredu,  pe  cyhoeddid  argraöìad  eto,  yr 
hyn' gobeithiwn  a  wneir  yn  fuan,  y  newidid  ychydig  ar  rai  ymadrodd- 
ion.  Ond  hyd  yn  nod  fel  y  mae,  nid  oes  yuddo  ddim  a  ddichon  fod 
yn  achos  cyfiawn  o  dramgwydd  i'r  YmneiUduwr  mwyaf  gwresog.  Y 
mae  yn  dechreu  gyda'r  hen  Ymneillduwyr,  Wroth,  Vavasor  Powell,  a 
Lewis  Piees  ;  yna  mae  yn  myned  ymlaen  at  y  diwygiad  Methodistaidd, 
yr  hwn  a  oh-heinir  at  Ficer  Prichard,  a  Grifiith  Joues.  Cawn  hanes 
Howel  Harris,  Eowlands  o  Langeitho,  Williams,  Pantycelyn,  Peter 
Williams,  a  Charles  o'r  Bala,  am  y  rhai  ni  buasai  neb  yn  medru 
llefaru  yn  fwy  parchus.  Yn  yr  ail  beuuod,  ymdriuir  âg  achosion  Ym- 
neillduaeth  yn  Nghymru,  yr  hwn  a  briodolir  yn  gyntaf  i  ddiffyg  cyd- 
ymdeimlad  yn  yr  offeiriaid  â  theimladau  ac  archwaeth  y  bobl ;  ac  yn 
ail,  i'w  hesgeuhisdod  o  iaith  y  bobl.  Ac  oh-heiuh'  y  ddau  achos  yma  at 
esgobiou  Seisnigaidd.  Yn  y  di-ydedd  beuuod,  rhoddh-  golwg  gj-mhar- 
iaethol  ar  yr  hen  esgobion  Cymreig  a'u  holynwyr  Seisnigaidd.  Yn  y 
ddwy  benuod  nesaf,  daugosh-  fcl  y  mae  yr  esgobion  a'r  llywodi'aeth 
wedi  camddefnyddio  cyllidau  }-r  Eglwys  Sefydledig  yn  Nghymru.  Nid 
ydym  yn  cofio  i  ni  erioed  ddarllen  darn  o  hanesiaeth  yn  cynnwys 
profion  o  anghyfiawnder,  a  thrais,  a  gorthrymder  mwy  ysgeler  nag  a 
geh'  yn  y  llyfr  hwn.  Oni  buasai  fod  y  Cymry  yn  fwy  mulaidd  na  phobl 
eraill,  ni  fuasent  yn  goddef  y  fath  gamwedd.  Cymerer  un  allan  o 
lawer.  Un  o  esgobion  Llanelwy  a  gyflawnai  y  ddyledswjdd  o  ofalu  am 
ei  deulu  fel  y  canlyn  : — rhoddodd  i'w  fab,  y  Parch.  C.  S.  Luxmoore,  dŷ 
yn  perthyn  i  ddeoniaeth  Llanelwy,  i.Op. — Henllan,  1,500/^. — Llanelwj-, 

*"AnEíaay  on  the  Causes  which  have  produeed  DUient  from.  the  Established  Church,  in  the 
Principalitn  of  Wates  ;  to  which  the  lioyal  Medal  was  awarded  at  an  Eisteddfod  of  the  London 
Cambrian  Ìnstitution,  held  in  May,  1831." 


113  MB.  JOHNES,  SYR  THOMAS  PHILLIPS. 

426j9,— Llanncfydd,  300/j.— Llaiifair-talhaiarn,  22O7).— Darowain  120/). 

— Cangelloriaetb,  400/). — Dcgymau  eraill  j-n  esgobaetb  Lhxnehvy,  (JOOp, 

— Cradlcy  yn  esgobaetb  Hereford,  1,200;^. — Bromyard  yn  yr  nn  esgob- 

aetli,  500/). — Prebendiaetb  Hcreford,  1,400.  Dealler  mai  sjaniau  blyn- 

eddolywyrbai  byn.  Nis  galloddyr  esgob  fod yn  llawn  mor  baelionus  i'w 

feibion  eraill ;  ond  nid  oedd  ganddynt  bwytbau  acbos  i  gwyno.  YParch. 

J. M.  Luxmoore,  brawd  y  rbagddywcdedig  Barchedig  C.  A.  Luxmoore,  a 

dderbyniodd  Marchwîail,  720/). — LLinarmon-yn-iâl,  500/;. — Prebend- 

iaeth  Meifod,  60/^. — Morton  (tir  wedi  ei  bwrcasu  âg  arian  y  Frenines 

Anne),  800/). — AMiitford.  1000/).    Ond  beb  fanylu  ymbellach,  digon  yw 

dywedyd  fod  Mr.  Jobnes  yn  cyh-ìi  fod  yr  esgob  Seisnigaidd  oedd  yn  Llan- 

ehyy,  pan  oedd  ef  yn  ysgrifenu  ei  lyfr,  yn  nghyd  û  phertbynasau  Seisnig- 

aidd  yr  esgobion  blaenorol,  yn  derbyn  mwy  na'r  hanner  o  gynnyrch  yr 

holl  esgobaetb.     Pa  ryfedd  fod  y  Cymry  wedi  troi  yn  Ymneillduwyr  ? 

Gwelir  mai  ar  gyllidau  yr  Eglw}^s  Sefydledig  y  mae  ì<h\  Johnes  yn 

sylwi  gan  mwyaf,  a  rhaid  addef  ei  fod  jm  eu  dynoethi  yn  nerthol  a  diar- 

bed.     Me'íSTi  gair,  efe  oedd  rhagredegwr  a  pbrif  achosydd  y  cynbwrf 

presennol  yngbylcb  esgobion  Cymreig,  a  diwj^giadau  eraill.     Er  hynj, 

mewn  rhai  manau  y  mae  yn  cyffwrdd  yn  yr  un  ysbryd  diragfarn  â 

beiau  yr  Ymneillduwyr.      Y  mae  yr  byn  a  ddywed  am  gyflwr  annysg- 

edig  y  nifer  mwyaf  o  bregethwyr  y  Methodistiaid  ar  ol  amser  yr  hen 

Ddiwygwyr  cyntaf  yn  wir  bob  gair,     Pe  buasai  y  Methodistiaid  wedi 

gwneuthur  eu  dyledswydd  ar  y  mater  bẅn  mewn  pryd,  buasai  golwg 

arall  ar  Gymi'u  erbyn  heddyw.     Meddyliem  befyd  nad  yw  y  dyfjTiiad 

a  ganlyn  yn  annbeilwng  0  sylw : — 

"  Yr  oedd  y  Methodistiaid  cyntaf  yn  apelio  at  y  galon  a'r  serchiadau ;  yr  oeddynt 
yn  uno  cynghorion  ymarferol  âg  athrawiaeth  Gristionogol;  yr  oeddjTit  yn.  efelychu 
y  dull  apostolnidd  o  bregethu.  Os  gallwn  farnu  am  y  pren  oddiwrth  ei  íFrwyth, 
am  3'  ilethodistiaid  cjmtaf  oddiwrth  fucheddau  eu  dysgyblion,  nid  oedd  dim  j-nddo 
a  fuasai  ya  debyg  o  ddwyn  dianrhydedd  ar  Eglwys  Loegr.  Ond  y  mae  eu  dilynwyr 
yn  rhy  dueddol  i  gario  egwyddorion  en  hynafiaid  i  eithafion.  Eu  Pregethau  yn  rhy 
fynych  nid  ydynt  yn  ddim  amgen  nag  areithiau  ar  brif  athrawiaethau  yr  efengyl, 
heb  un  cymhwysiad  ymarferol  o'r  gwirionedd.  Fel  hyn  y  mae  yr  athrawiaeth  sydd 
yn  fwyaf  addas  i  ddarostwng  balchder  y  galon  ddynol,  yn  myned  yn  fíynnonell 
anghariad  yn  Ue  addfwynder." 

Nid  ydym  yn  dysgwj'l  y  bydd  pawb  o'n  darllenwyr  yn  cydfyned  yn 

hollol  â'r  dyfyniad  hwn  :  ond  byddai  yn  dda  iddynt  ystyried  a  yw 

pregetbwyr  yr  oes  hon  yn  gymaint  0  ddifnf  a'r  ben  ddiwygwyr,  ac  a 

ydynt  yn  ganlynol  mor  aT^-yddus,  nid  i  ddangos  eubunaia,  ondi  wneyd 

lles  i' w  gwrandawyr.    Y  mae  Mr.  Johnes  yn  myned  ymlaen  i  sylwi  ai*  y 


a'k  "quartbkly  eeyiew."  119 

tebygolrwycld  rhwng  yr  effaith  a  welir  clan  bregethiad  jv  YmncillduA^-jn.* 
Cymreig  a'r  hj-n  a  gynnyrchir  gan  y  darhmiadau  a"r  gorwychder  jn  yr 
addoliad  pabaidd ;  yr  un  teimlad  grymus  am  ychydig  amser,  yn  cael  ei 
ddilyn  gan  wrthdarawiad  a  gwanychdod.  Nid  yw  y  gymhariaeth  hon  yn 
berffaith  gjn^rir  :  ac  heblaw  hyny,  y  mae  yn  gwrthdaraw  yr  hyn  a  ddy- 
wedodd  yr  awdm*  o'r  blaen  am  yr  hen  Fethodistiaid  cyntaf.  Ond  ni  ddy- 
munem,  er  hyny,  i'r  sylw  gael  ei  droi  heibio  yn  ddiystyr.  Mae  yn  ddiam- 
mheuol  fodlliaws  o'r  Cynuyyngosodteimladau  amserolynlle  cysoudeb 
bywyd  duwiol.  Yr  hyn  a  gyfL-ifir  ganddynt  yn  fendith  yn  moddion 
gras  yw  teimlad  cysurus,  neu  gynhyrfìad  cryf  ar  y  pryd,  heb  ymofyn  a 
jày^-  y  pregethau  yn  eô'eithio  yn  ddaionus  ar  yr  holl  }Tnarweddiad. 

Y  mae  gormod  o  wir  hefyd  yn  yr  hyn  a  ddywedir  yn  y  traethawd 
hwn  am  y  rhwygiadau  mynych  yn  eglwysi  yr  Ymneillduwyi'.  Ond  nis 
medi'wn  weled  fod  h}-n  yn  profi  nad  yw  yr  hawl  i  ddewis  swyddogiou 
eglwysig  yn  perthyn  i  aelodau  yr  eglwys,  mwy  nag  y  mae  y  terfysgoedd 
a'r  annhrefn  sydd  yn  cydfyned  âg  etholiadau  seneddol  yn  rheswm  yn 
erbyn  rhyddid  gwladol.  Yr  unig  feddyginiaeth  rhag  y  drwg  hwn  yw 
mwy  o  grefydd  yn  yr  eglwysi.  Nid  yw  y  rheolau  a'r  trefniadau  mwyaf 
ysgrythyrol  yn  ddigon  i  ddiogehi  heddwch,  os  bydd  ysbryd  y  bobl  wedi 
myned  311  anghrefyddoL  Dylid  bod  }ti  ochelgar  rhag  meithrin  yr  ys- 
bryd  hwn  tvvry  ddwyn  ger  bron  yr  eglwysi  faterion  bychain,  dibwys,  a 
fyddo  jn  tueddu  i  enyn  dadleuaeth  a  checraeth.  Os  na  chedwir  eu 
meddyliau  yn  barhaus  gyda  gwirioneddau  mawrion  yr  efengyl,  pa  beth 
sydd  i'w  ddysgwyl  ond  rhwygiadau  ? 

Pc  buasai  ein  gofod  yn  caniatâu,  buasai  yn  dda  genym  ddilyn  Mr. 
Johnes  ymhellach.  Ond  rhaid  i  ni  ei  adael  ar  hyn.  Gwnaeth  was- 
anaeth  i'w  genedl  trwy  ysgrifenu  ei  di-aethawd  ;  ac  nis  gall  wneuthur 
yn  well  rhagllaw  na  thrwy  fyned  rhagddo  ar  hyd  yr  un  llwybr.  Yr 
ydym  yn  ddiolchgar  iddo  am  ei  ymdrechion  yn  ddiweddar  yn  mhlaid 
yr  Hungariaid  gorthrymedig ;  ond  goboithiwn  na  fydd  iddo  er  dim 
anghofio  gwlad  ei  enedigaeth. 

Yr  ydjTti  yn  troi  yn  awr  at  y  gyfrol  hardd  a  helaeth  o  waith  Syr 
Thomas  Phillips.'-  Efe  yw  y  boneddwr  a  enwogodd  ei  hun,  amryw 
flyneddau  yn  ol,  trwy  ei  wroldeb  yn  gv,T:thsefyll  ymosodiad  y  Siartiaid 
yn  Cas'newydd-ar-wysg.  Er  y  pryd  hwnw  y  mae  wedi  yroroddi,  nid 
yn  aflwyddiannus,  i  efrydu  y  gyfraith.     Kid  yw  ei  lyfr  yn  cynnwys 

*•'  Wales  :  the  Language,  Soeial  condition,  Moral  cliaracler,  and  Ileligious  opinions  o/  the  peopîa 
etìnsidered  in  theirrelation  to  Education."    By  Sir  Thomas  PhilUp'.  London.    1819. 


120  WR.  JOnXES,  SYR  TIIOMAS  rniLIJPJ, 

cyinalnt  a'r  c'uldo  Mi\  Johnes  o  feirniadaetli  ar  waelcddau  yr  Eglwys 
Sefydledig  a'r  YmncilliliiwjT.  Cynliyrfwyd  ef  i  ddeclireu  ysgrifenu 
oddiar  fwriad  i  WTthbrofi  camddarluniadau  yr  Ymwelwyr  bythgofiadwy ; 
jT  hyn  a  wneir  ganddo  yn  foneddigaidd,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  y  modd 
mwyaf  efì'eithiol.  Ond  yn  lle  aros  ar  liyn,  y  mae  yn  cynneryd  golwg 
gyflawn  ar  bob  peth  y  gellir  meddwl  am  dano  ag  sydd  yn  dwyn  cysyllt- 
iad  â'i  destun  :  ac  nis  gwyddom  pa  le  y  ceir  crynodcb  mwy  trefnus  o 
bob  hysbysrwydd  hanosiol  ac  ystadegol  mewn  perthynas  i  Gymru. 
Mao  yn  amlwg  mai  ffolineb  fyddai  i  ni  feddwl  am  roddi  adolygiad 
manwl  ar  lyfr  o'r  fath  yma  :  nid  oes  genym  gan  hyny  ond  gwneuthur 
ychydig  sylwadau  ar  rai  o'r  prif  faterion. 

0  eigion  calon  y  rhoddwn  ein  cydsyniad  i  bob  gair  a  ddywedir  gan 
S}T  Thomas  Phillips  am  yr  anghem-heidrwydd  o  addysgu  bechgyn 
Cj-mru  yn  yr  iaith  Gymraeg.  Pe  caniatëid  mai  buddiol  fyddai  difodi 
hen  iaith  ardderchog  y  Cymry,  nid  yw  hyn  yn  cyffwrdd  dim  û'r  pwnc. 

Y  gofyniad  yw,  Pa  un  yw  y  llwybr  goreu  i  geisio  addysgu  cenedl,  ai 
mewn  iaith  ddealladwy  ai  mewn  iaitli  annealladwy  ?  Pe  b'ai  gwrth- 
wynebwjTT  y  Gymraeg  }ti  alluog  i  gyŵanu  doniau  gwyrthiol,  ac  yn 
medru  gwneyd  holl  blant  y  Cymry  yn  Saeson  ar  unwaith  ;  pe  b'ai  holl 
feibion  a  merched  Gwalia,  ar  ol  myned  i'r  gwely  yn  Gymry  ryw  bryd- 
nawngwaith  hyfryd  yn  yr  haf  presennol,  yn  deffro  boreu  drannoeth  yn 
Saeson  pur,  o  Fon  i  Fynwy,  yna  byddai  y  ddadl  ar  ben.  Byddai  y 
Gymraeg  o  hyny  allan  yn  iaith  dysgedigion,  a  phob  darn  o  lyfr  Cymraeg 
wedi  ei  anfarwoli.  Ond  yn  y  cyfamser  ai  gadael  y  Cymry  yn  eu  hanwy- 
bodaeth  yw  ein  dyledswy^dd  ?  Mae  yn  debyg  mai  darfod  a  wna  yr  iaith 
yn  raddol,  er  prophwydoliaeth  Taliesin,  ac  er  yr  holl  gynhwrf  eistedd- 
fodawl.  NidywwiwymladdynerbynPihagluniaeth.  Doethineb  crefydd- 
wyr  Cymi-u  fyddai  ymbarotoi  ar  gyfer  yr  amgylchiad  trwy  godi  addoldai 
Seisonig  yn  brydlawn  yn  y  prif  drefydd.  Ond  nid  mewn  un  dydd  yr 
adeiladwyd  Ehufain,  ac  nid  mewn  un  dydd,  na  blwyddyn,  na  chant  o 
fljTieddau,  y  gwneir  y  Cymry  yn  Saeson.  Gan  hjTiy  rhodder  pob  man- 
teision  gwybodaeth  iddynt,  mewm  ysgolion  a  llyfrau,  yn  iaith  eu  gwlad. 

Y  gwirionedd  ydyw,  mai  y  ôordd  rwyddaf  i  ddysgu  Saesneg  iddynt  yw 
trwy  eu  cynnysgaethu  âg  archwaeth  at  wybodaeth  501  yr  iaith  Gymraeg. 

Byddai  yn  annatm-iol  iawn  i  ni  beidio  cytuno  â  Syr  Thomas  Phillips 
yn  ei  olygiadau  am  alluoedd  a  chynneddfau  y  Cymry.  Dywedw^yd  yn 
"  Blachaoocrs  Magazine,''  ychydig  amser  yn  ol,  mai  ofer  yw  ceisio  gan 
Gymro  wneyd  brys  gydûg  unrhyw  orch.Tvyl.    Ar  yr  olwg  gyntaf,  gellid 


a'r  "  QUARTBKLY  REN^EW."  121 

naeddwl  fod  rbyw  sail  i'r  dywediad.  Digon  arafaidd,  a  thrymaidd,  a 
llebanaidd  ywyr  olwg  arlawer  iin  o'n  cydwladwyr  yn  llusgo  ei  heglau 
ar  ei  ol  wrth  ganlyn  y  defaid  i'r  mynydd,  neu  y  ceffylau  i  gjTchu  glô. 
O'r  ochr  arall,  mae  yn  eghir  fod  y  Cjmvy  ar  rai  ach]ysuron,yn  enwedig 
yn  eu  cyflawniadau  crefyddol,  jm  fwy  bywiog  na'r  Saeson.  Pa  fodd  y 
mae  cysoni  y  ddwy  ffaith  â'u  gilydd  ?  Y  mae  yn  ymddangos  i  ni  nad  oes 
}-ma  un  gradd  o  ddirgelwch  ;  ond  fod  yr  holl  ddyryswch  yn  cyfodi  oddi- 
wrth  gymharu  y  Cymry  â'r  Saeson  mewn  gwahanol  amgylchiadau. 
Nid  }^  yn  deg  i  ni  ddysgwyl  jr  un  by wiogrwydd  mewn  Cymro  gwledig 
ag  mewn  Sais  sydd  wedi  arfer  byw  yn  nghanol  helyntiou  masnachol  y 
trefydd.  Nid  oedd  dim  yn  synu  James  Hogg  yn  fwy  ^îan  aeth  i  fjTiu  o 
Ettrick  i  Lundain,  na  gweled  mor  gyflym  yr  oedd  y  Llundeinwyr  yn 
cerdded  yr  heolydd  :  ond  nid  oedd  hyn  yn  profi  fod  y  Saeson  yn  fwy 
by  wiog  na'r  Ysgotiaid.  Edrycher  ar  y  Sais  gwledig  yn  yr  un  a  fyner  o 
siroedd  Lloegr,  a  gwelir  yn  fuan  ei  fod  yn  fwy  asynaidd  na'r  Cymro. 
Ond  wedi  y  cwbl  yr  ydym  yn  methu  ymadael  á'r  med'ìw]  fod  rhyw  ddiffyg 
cyffredinol  yn  x:)erth)Ti  i'r  holl  deulu  Ccltaidd,  sef  diffyg  penderfyniad  a 
dyfalbarhûd.  Yn  hyn  y  mae  John  Bull  yn  rliagori.  Y  mae  mwy  o 
gyflymder  y  Groegiaid  yn  y  Cymry,  a  mwy  o  ddyfalwch  anhyblyg  y 
Ehufeiniaid  yn  y  Saeson.  Ond  yn  y  diwedd  dyfalwch  sydd  yn  trechu. 
Testun  y  bedwaredd  bennod  yw  "  nodweddiad  moesol  "  y  Dywysog- 
aeth  ;  ac  yma  y  mae  }t:  awdur  yn  dwyn  ymlaen  ei  holl  adgyfnerthoedd 
i  roddi  atebiad  mwy  ueülduol  i  Adroddiadau  }t:  Ymwelwyr,  Y  mae 
dau  dueddiad  gwrthwynebol  yn  ein  meddwl  gyda  golwg  ar  yr  Adrodd- 
iadau  hyn.  Ar  un  llaw,  dymunem  eu  defnyddio  fel  moddion  i  gynhyrfu 
ein  cydgenedl  i  filwrio  yn  fwy  ymdrechgar  yn  erbyn  y  drygau  sydd  yn 
dwyn  gwaradwydd  ar  ein  cymeriad.  Hyn  yw  ein  teimlad  mwjaf  cy- 
ffredin.  Ond  ar  y  llaw  arall,  wrth  ddarllen  eto  y  cyhuddiadau  erchyll 
a  ddygwyd  yn  ein  herbyn  gan  yr  Ymwelwyr,  fel  y  maent  wedi  eu  difynu 
yn  y  bennod  hon,  prin  y  mcdrwn  ymattal  heb  roddi  iddynt  un  ysgegiad 
ycliwanegol.  Ond  gan  ein  bod  wcdi  traethu  ein  barn  am  danynt  yn  y 
"  Traetlaodydd  "  fwy  nag  unwaith  o'r  blaen,  gadawn  y  gêr  anhyfryd  yn 
Uonydd  am  y  tro  hw'U.  Yn  y  ddwy  bennod  nosaf  ceir  goiygiad  cryno 
ar  hauesiaeth  yr  Ymneillduwyr  a'r  Eglwys  Sefydledig  yn  Xghymru. 
Os  nad  ydym  yn  camsynied,  y  mae  rhifedi  yr  YmneiUduwyr  yn  ilawer 
mwy  nag  a  dybia  yr  awdur.  Y  mae  efe  yn  cyfrif  rhifedi  yr  aelodau 
gyda'r  holl  bleidiau  Ymneillduol  yn  l(íG,6Ü6,  a'r  gwraudawyr  cyffredin 
oddoutu  300,000 ;  ac  felly  nid  yw  yr  holl  wrandawyr  oud  un  o  bob 


122  MR.  JOIINES,  SYR  TUOiIAS  PIIILLIPS, 

potlwar  o'r  lioll  boblogaeth.  Y  niae  cyfrif  y  cymunwjT  yn  cltligon 
cywir  am  a  wydJom  ui :  oud  uid  y w  rliifcdi  y  cymunwyr  yn  gyíTrcdiu 
yn  agos  i  hanuer  y  gynuulleidfa,  heb  sôn  fod  rhai  yn  aros  i  warchod 
gartrcf  }ti  y  rhau  fw^'af  o  deuluocdd  boh  Sabboth.  Pa  fodd  byuag, 
uid  oes  ynom  un  awydd  i  weled  yr  Ymneinduwyr  yu  ymffrostio  yn  eu 
rhifedi :  mwy  dewisol  genym  yw  eu  sjanbyhi  i  fod  yn  fwy  gweithgar. 

Cwyuir  yu  im  o'r  peunodau  hyu  fod  y  Methodistiaid  wcdi  ymbenûu 
yn  fwy  ua'u  tadau  oddiwrth  yr  Eglwys  Scfydledig.  Nid  ydym  yn 
proffesu  ein  hunain  yn  esbonwyr  ar  gynghorion  a  dybenion  y  corjff 
hwuw  o  grefyddwyr  :  oud  uid  ydym  yn  dcall  eu  bod  wedi  ymdiin  á'r 
mater  mewu  cymaufa  chwartcrol,  na  chyfarfod  misol.  Y  maent,  hyd 
y  gwyddom  ni,  yu  gadael  cyflawn  ryddid  i'w  haelodau  synied  fel  y 
myuout  am  uudeb  yr  Eglwys  a'r  wladwriaeth.  Ac  os  oes  persouau 
imigol  yu  eu  plith  yu  daugos  mwy  o  elyniaeth  yn  crbyu  yr  Eglwys 
Sefydledig  ua'r  heu  bobl,  mae  yn  debyg  yr  amddiffyuaut  eu  huuain 
trwy  fenthyca  yr  heu  ofyuiad,  "  Pwy  a  ddechreuodd  yr  ymrafael  ?" 
Yr  oedd  y  Methodistiaid  jn  bur  dawel,  nes  y  taeuwyd  papyrau  am 
fiyneddau  gan  yr  Eglwyswyr  yu  eu  trin  hwy  yu  chwerwach  uag  un 
blaid  arall :  ac  y  mae  yu  wiriouedd  dilys  uad  oes  dim  wedi  cryfhau 
mwy  ar  yr  ysbryd  ymueillduol  yn  Kghymi-u  uag  ysgrifeuiadau  yr 
Eglwysw-yr  eu  huuain.  Er  hyny  gobeithiwn  na  fydd  y  Methodistiaid 
yu  ddisylw  o'r  cynghor.  Nid  ydym  mewn  un  modd  yn  dymuno  iddyut 
wadu  eu  hegwyddorion ;  oud  dyleut  gofìo  ar  yr  un  pryd  mai  ennill  eu 
cj'd-ddynion  at  Grist  a  ddylai  fod  eu  prif  orchwyl.  Y  maeyn  anghen- 
rheidiol  gwylio  yn  barhaus  rhag  i  lywod-ddysg  dyuu  y  meddwl  oddiwrth 
bethau  mwy  pwysig.  A  phe  c}T.-haeddem  ein  hamcan,  pe  dattodid  yr 
uudeb  rliwug  yr  Eglwys  a'r  wladwriaeth,  nid  yw  hyuy  ynddo  ei  hun  yn 
■werth  ymladd  llawer  di'osto.  Edrycher  i  Ffraiuc,  a'r  Cautou  de  Vaud, 
a  rhai  o  Unol  Daleithiau  yr  America,  pa  faiut  gwell  yw  eu  cyflwr  hwy 
na  chyflwr  y  wlad  hon  ?  Cofier  o  hyd  mai  yr  efeugyl  yw  y  prif  beir- 
iaut  i  wueyd  trefn  ar  y  byd,  ac  mai  i'r  graddau  y  medi'wu  Iwyddo  i 
gael  trigolion  y  deyrnas  yn  ddjmiou  da,  i'r  graddau  hyny  y  byddwn  }T1 
offeryuol  i  ddarostwng  pob  aughyfiawnder,  yn  wladol  ac  yn  eglwysig. 
"W'rth  ddywedyd  hyn  yr  ydym  mor  bell  oddiwrth  dafiu  dirmyg  ar  yr 
YmneillduwjT,  fel  ý  djTnunem  eu  gweled  yn  fwy  goleuedig  a  chyd- 
wybodol,  a'u  hegwyddorion  yn  gorphwys  ar  sylfaen  ddyfuach  a  chad- 
aruach  na  dybeuion  gwdadwriaethoh 

Yn  y  bemiod  ar  Addysg,  ceir  haues  mauwl  am  jt:  ysgolion  dyddiol 


A'r  "  QÜAKTEHLY  REYIEW."  123 

a  sefycllwyd  yu  Nghyinru,  yn  yr  Len  amseroedd  jn  gystal  ag  yn  jv  oes 
hon,  Eliaid  i'u  darlleuw^'r  oddef  i  ui  ddyweyd  y  gwir  ar  hyu  eto  :  a'r 
gwir  ydyw,  mai  yr  Eglwys  Sefydledig  a  wnaeth  fwyaf  o  blaid  addysg, 
ac  mai  y  Methodistiaid  hyd  yn  ddiweddar  a  wnaeth  leiaf.  Dylem  wneyd 
eithriad  gydag  golwg  ar  addysg  grefyddol  yn  yr  Ysgoliou  Sabbothol ; 
oblegid,  yn  yr  ystyr  yma,  diau  mai  y  Methodistiaid  fu  yu  fwyaf  llafurus. 
Ond  pe  buaseut  yu  talu  mwy  o  sylw  i  ysgoliou  dyddiol,  ui  fuasai  angheu 
i  roddi  cymaiut  o  amser  yr  Ysgol  Sabbothol  i  ddysgu  darlleu  a  sUlebu  ; 
a  buasai  yr  addysg  Sabbothol  i'r  graddau  hyny  yn  fwy  crefyddol  ac 
effeithiol.  Gwnaeth  Mr.  Charles  o'r  Bala  ei  ran  yn  hjn,  fel  yn  mhob 
gwaith  da  arall.  Yr  oedd  ganddo  ef  amryw  athrawon  dyddiol  dau  ei 
ofal  mewn  gwahanol  fanau.  A  phe  buasai  y  Methodistiaid  yu  ei  gefn- 
ogi  fel  y  dylaseut,  ac  yn  cario  ei  gynlluniau  i  weitlirediad,  ni  fuasai 
agwedd  mor  flodeuog  ar  lawer  o  hen  arferiou  aufoesol  y  mae  cjTiiaint 
o  achos  gofidio  o'u  herwydd. 

Y''n  y  benuod  hon  hefyd,  coffëh-  gyda  pharch,  ac  nid  gyda  mwy  o 
barch  nag  sydd  }ti  ddyledus,  am  ymdi-echion  Thomas  Gouge,  a  Griffith 
Joues,  Llauddowror.  Djoua  ddau  o  brif  gymwyuaswjT  Cymry.  Oud  y 
mae  pob  un  o  honjTit  yn  haeddu  ysgrif  helaeth  iddo  ei  hun ;  ac  am  hyuy 
nid  awn  ar  hjn  o  bryd  i  ddechreu  ar  eu  hanes.  Gellid  dyvredyd  yi:  uu 
peth  am  lawer  o  euwogion  eraill  y  souir  am  danyut  gan  Sjo.-  Thomas 
Phillips  :  ac  o  gaulyuiad  mae  yn  hawdd  i'r  darllenydd  weled  mai  nid 
gwaith  yw  ei  lyfr  ef  i'w  adolygu  mewn  uu  erthygl ;  ond  jn  hytrach,  un 
i'w  gymeryd  fel  defuydd  cyfres  o  erthyglau.  Nid  oes  geujau  gan  hyuy 
ond  ei  adael,heb  geisio  sjlvn  ar  ji  holl  faterion  a  gyuuw^'sir  yuddo,  gan 
gydnabod  uad  yw  wedi  derbyu  dim  tebyg  i  gyfiawnder  oddiar  ein  llaw. 

Mewn  rhau  arall  o'r  rhifyu  hwn,  beiruiadwyd  ychydig  ar  yr  erthygl 
a  ymddaugosodd  jn  ddiwcddar  yu  y  "  Quarterhj  Pieiiew,''  ar  "  Feího- 
distiaeth  jn  Nghpuru  :"  ac  nid  yd^Tn  yu  gweled  achos  i  alw  yu  ol 
un  gair  a  ddywedwyd  yuo  me'^^Ti  perthyuas  i  ysbrydiaeth  y  sylwadau  a 
wnaed  yu  y  "  Quarterly  "  ar  yr  hen  batriarch  o  Langeitho.  Nifu  erioed 
ymddygiad  mwy  anfoneddigaidd.  Pe  buasai  y  cyhuddiad  yn  wii'ion- 
edd,  d^lasai  jy  ysgrifeuydd  gofio  fod  angeu,  yr  un  fath  a  chariad,  ac 
hyd  yu  nod  lle  na  byddo  cariad,  yn  cuddio  lliaws  o  bechodau.  Ond 
y  mae  genym  seiliau  diammheuol  i  gredu  fod  yr  adi'oddiad  yn  anghy- 
wir.  Gallwn  sicrhau  iddo  hefyd  am  Eobert  Jones,  Ehoslan,  ei  fod  yn 
t'Ldyu  seliad,  ac  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  gofalus  am  eirwii'edd.  Ond 
v/edi'r  cwbl,  y  mae  cyfiawnder  yn  eiu  rhvv'ymo  i  ddywedyd  am  yr  awdur 


121;  MR.  JOnNES,  SYIÎ  TnOMAS  rHILI.IPS, 

liwn  eto,  ci  fod  yn  ddyn  o  ddawn,  ac  ar  y  cyfan  yn  lled  ddiragfarn.  Y 
mae  ynddo  debygolrwydd  mawr  i'r  diweddar  Eobert  Soutliej',  j'n  ei 
ddnll  0  feddwl,  yn  gystal  a'i  ddull  o  ysgrifenu.  Y  mae  yn  y  modd 
mwyaf  diarbed  yn  dynocthi  bciau  yr  Eglwys  Sefydledig,  a'r  offeiriaid 
mwyaf  doniol.  Y  mae  yn  dwyn  yr  un  cyhuddiad  yn  erbyn  Ifan  Bryd- 
ydd  Hir,  Goronwy  Owain,  ag  a  ddygir  ganddo  yn  erbyn  Eowlands.  Y 
mae  hefyd  wedi  rhoddi  canmoliaeth  wresog  i  amryw  o'r  diwj^gwyr 
Methodistaidd.  Ni  fuasai  neb  jti  dymuno  ysgrifenu  yn  f \vy  parchus 
am  WiUiams,  Pant-y-celyn,  Charles  o'r  Bala,  a  John  Elias.  Oddieithr 
y  crybwylliad  am  Eowlands,  ac  ychydig  froddegau  eraill,  y  mae  ei 
ysgrif  y  peth  a  allesid  ddysgwyl  oddiwrth  Uchel-eglwyswr  cydwybodol 
a  charedig.  Nid  ydym  yn  cofio  fod  y  "  Quarterhj  Revieic,"  prif  gyhoedd- 
iad  y  Toriaid  a'r  Uchel-eglwyswyr,  wedi  rhoddi  cymaint  o  ganmoliaeth 
erioed  o'r  blaen  i  un  blaid  o  Ymneillduwyr. 

Ond  y  mae  ganddo  un  haeriad  arall,  yr  hwn  ni  ddylai  gael  ei  adael 
yn  ddisylw ;  sef  fod  gweinidogion  yr  YmneiUduwyr  dan  anfantais  i 
ddywcdyd  yn  erbyn  pechodau  eu  g^-randawyr,  ac  yn  analluog  i  wein- 
yddu  dysgyblaeth  yii  ífyddlawn,  gan  eu  bod  yn  ymddibynu  ar  yr 
eglwysi  am  eu  bywiolîasth.  Gwelir  yr  un  peth  yn  llyfrau  Mr.  Johnes 
a  Syr  Thomas  Phillips  ;  a  chymerwn  y  cyfle  i  roddi  atebiad  byr  i'r  tri 
ar  unwaith.-  Ynfydrwydd  fyddai  dadleu  na  ddichon  i  weinidog  yr 
efengyl  gyda'r  Ymneillduwyr  fod  mewn  profedigaeth  o'r  natur  yma  ar 
rai  achlysuron.  Ond  pa  le  y  ceir  um-hyw  sefyllfa  heb  ei  phrofedig- 
aethau  ?  Onid  ydyw  ewyllys  da  a  cliyfeillgarwch,  yn  enwedig  oddi- 
wrth  foneddigion,  yn  gymaint  o  fagl,  os  nad  yn  fwy  felly,  i  ddyn  o 
feddwl  cocthedig,  ag  ydyw  petrusder  ynghylch  cynnaliaeth  ?  Ac  onid 
yw  llawer  o  weinidogiou  yr  Eglwys  Sefydledig  mor  ymddibynol  ar  eu 
huwchafìaid  ag  ydyw  gweinidogion  jt  Ymneillduwyr  ar  eu  heglwysi  ? 
Ond  yn  hytrach  na  thaflu  y  cyhuddiad  yn  ol  yn  rhy  ysgafn,  gadewch  i 
ni  edrych  arno  yn  bw^^llog,  a'i  chwilio  yn  ddiduedd  yn  ngoleuni  ffeithiau 
a  rheswm.  Yn  g}-ntaf,  dyger  ef  at  faen-prawf  y  fí'eithiau  sydd  yn  wy- 
byddus  i  bawb.  A  ydyw  gweinidogion  yr  Eglwys  Sefydledig  yn  dywedyd 
yn  Uymach  yn  erbyn  pechodau  eu  gwrandawyr,  ac  yn  gweinyddu  dys- 
gyblaeth  burach,  na  gweinidogion  jt:  Ymneillduwyi*  ?  Onid  yw  yr  Ym- 
neillduwyr  yn  cael  eu  beio  am  fod  yn  rhy  fanwl  ac  yn  rhy  gyfyng  ?    Ac 

•  y  mae  ysgrifenwr  arall,  yr  hwn  nid  yw  yn  werth  sylwi  amo,  oddieithr  mewn  nodiad  ar  waelod 
y  ddalen,  wedi  dwyn  yr  un  eyhuddiad  yn  erbyn  y  Methodistiaid  yn  bennodol— un  Downes,  andury 
"  Welsh  Decameron."  Mewn  llythyr  à  ysprifcnodd  i  "  Blackwood's  Magazine,"  yn  amser  terfygg 
Rebecca,  y  mae  yn  dywey.l  fody  Methodistiaid  Calfinaidd  yn  pleidio  y  teríysg'wyr;  ac  íel  prawf  a 
hy-ny  y  mae  yn  rhoddi  dyf jTiiadau  helaeth  allau  o'r  "  Diwygiwr :" 


I 


a'r  "  QUARTERLY  REYIEW."  125 

onid  yw  y  naill  gyhnclcliad  yn  gwi-tlibrofi  y  llall  ?  Ond  yn  ail,  os  cymerwn 
reswm  yn  rlieol  i  farnu,  onid  yw  yn  amlwg  mai  trwy  ddyweyd  y  gwir- 
ionedd  yn  onest,  a  gweitliredu  yn  union  tuagat  bawb,  y  mae  gweinidog 
yr  efengyl  yn  fwyaf  tehyg  o  ennill  parcli  a  dylanwad  parhaus  mewn 
eymydogaeth  ?  Aphe  dygwyddai  i  ddiluw  cyfíredinol  o  amryfusedd  ddy- 
fod  dros  yr  holl  ardal,  yr  hyn  nis  gall  fod  ond  anfynych,  eto  bydd  cywir- 
dcb  y  gweinidog  yn  sicrhau  iddo  dderbyniad  croesawgar  mewn  Ue  arall. 
Y  mae  awdur  yr  erthygl  hon  yn  ein  galw  yn  daer  i  ddychwclydi 
fynwes  yr  Eglwys  Sefydledig,  Yr  ydym  yn  derbyn  y  gwahoddiad  yn 
yr  un  ysbryd  ag  y  mae  yntau  yn  ei  roddi.  Er  ein  bod  dan  angiien- 
rheidrwydd  i  dybied  fod  genym  ui  sciliau  cryfach  i'w  alw  ef  a'i  frodyr 
i  ymuno  â'r  Ymneillduwyr,  y  mae  yn  hawdd  i  ni  gredu  fod  ganddo 
resymau  boddlonol  i'w  feddwl  ei  hun  dros  aros  lle  y  mae,  a'i  fod  yn 
barnu  yn  gydwybodol  mai  dyledswydd  pawb  yw  cofleidio  ei  egwyddor- 
ion.  Nid  ydym  yn  rhyfeddu  fod  Eglwys  Loegr  yn  sefyll  mor  uchel  yn 
ei  fi'yd.  Y  mae  genym  barch  mawr  ein  hunain  i  rai  o'i  threfniadau, 
ac  i  lawer  o'i  gweinidogion.  Y  mae  amryw  o'i  gweddíau  yn  ymddangos 
i  ni  mor  agos  at  berffeithrwydd  a  dim  a  gyfansoddwyd  erioed  gan 
ddynion  hcb  fod  dan  gyfarwyddyd  ysbrydoliaeth  ddwyfol :  ac  y  mae  yn 
rhaid  i  ni  gyfaddef  hefyd  fod  rhyw  swyn  i"n  tcimladau  yn  agwedd 
barchus  yr  addolwyr  o  fewn  ei  muriau.  A  dywedwn  yn  mhcllach  ein 
bod  mor  awyddus  am  undeb  â'r  ysgrifenydd  hwn  ei  hun.  Ond  pa  fodd 
y  mae  cjTaedd  yv  amcan  hwn  ?  Nid  ydym  yn  gofyn  i'r  Eglwyswyr 
ymadael  à'u  hegwyddorion  ;  ac  ni  ddylent  hwythau  ddysgwyl  hyny 
oddiwrthym  ninnau.  Pan  yn  caniatâu  y  gallant  hwy  fod  yn  Eglwyswyr 
cydwybodol,  dymunem  iddynt  ystyried  fody  fathbeth  yn  ddichonadwy 
ag  Ynmeillduwyr  cydwybcdol — dynion  a  wrthodent  hoU  fanteision  yr 
Eglwj'S  Sefydledig,  er  eu  cìjnnyg  iddynt.  Fe  allai  mai  nid  y  rhai  hyu 
yn  fynych  yw  y  rhai  mwyaf  eu  dadwrdd  :  ond  y  maent  wedi  bod,  ac  y 
maent  yn  bod  cto.  Nid  awn  i  jTnofyn  }ti  awr  pa  ochr  sydd  ja  iawn. 
Y  ffordd  rwyddaf  i  ni  ddyfod  i  benderfyniad  ar  hyn,  yw  trwy  ymgy- 
mysgu  mwy  â'n  gilydd,  fel  y  cafîom  gyflcusdi-a  i  ddeall  ein  gilydd  yn 
well.  Os  yw  egwj'ddor  yn  rhwj-stro  y  naiU  i  fyned  drosodd  yn  llwyr 
at  y  llall,  nid  oes  un  egwyddor  yn  ein  rhwystro  i  garu  eiu  gilydd,  ac  i 
gydweithi-edu  er  lles  ein  cyd-ddynion.  Paham  na  ddaw  yr  holl  Eglwys- 
wyr  ymlaen  yn  fwy  calonog  i  bleidio  Cymdeithas  y  Biblau  ?  Dyma 
gymdeithas,  jt  hon  nid  yw  yn  cynnyg  jr  un  gradd  o  fantais  i'r  Ym- 
neülduwr  mwy  nag  i'r  Eglwj^swr.     Y  mae  yi'  Eglwyswr  yn  houi  mai 


126       MR.  JOn\E?!,  SYB  THOMAS  PHILLIPS,  A'r  "  QUAKTERLY  REviKW." 

ci  farn  ef  sydtl  agosaf  i'r  Bibl,  a'r  Ymncillduwr  xv  un  modd  am  ei  farn 
yntau.  Onid  docthineb  pob  un  gan  liyny  y\\'  llafiu'io  i  daenu  y  Bibl 
pur,  hyd  yn  nod  pe  na  byddai  dim  yn  ei  olwg  ond  ennill  pawb  i'r  un 
syniadau  ag  ef  ei  bun  ?  Ond  tebyg  ydyw,  y  ciliai  dybcnion  pleidgar 
o 'r  fath  yma  yn  raddol,  ac  y  ll}-ncid  hwy  i  fyny  mewn  tcimladau  mwy 
Cristionogol.  Pe  cydweithredem  fwy,  ni  a  adnabj-ddem  ein  gilydd  yn 
well,  ac  ni  a  welem  mai  lled  gyffelyb  yw  y  natur  dd}Tiol  yn  mhawb,  ac 
nad  oes  gwahaniaeth  hanfodol  rhwng  gwcithrediadau  Ysbryd  Duw,  y 
tufewn,  a'r  tuallan  i'r  Eglwys  Sefydledig. 

Caniataer  i  ni  alw  sylw  eto  at  un  amcan  arall,  yr  hwn  sydd  yn  deil- 
wng  0  gydweithrediad  pawb,  ac  yn  yr  hwn  y  gallem  oU  jnnuno  heb 
wneuthur  cam  â'n  hegwyddorion ;  sef  y^  hyny,  un  ysgol  gyffredinol  i'r 
Cymry,  i  roddi  addysg  drwyadl  mewn  ieithyddiaeth,  rhifyddiaeth,  ac 
athroniaeth,  fel  y  byddo  y  Cymro  yn  meddu  cystal  manteisiou  a'r  Sais 
i  gyrhaedd  y  grisiau  uchaf  mewn  enwogrwj^dd  a  defnyddioldeb.  Y 
mae  sibrwd  am  hyn  wedi  bod  er's  blyneddau.  Gwyddom  fod  un  cy- 
farfod  wedi  ei  gynnal  ar  yr  achos.  Ymae  y  wlad  jn  aeddfed  i  dderbyn 
y  cynnygiad.  Pe  b'ai  un  neu  ychwaneg  o  bob  plaid  grefyddol  yn 
cyduno  i  alw  holl  wladgarwyr  Cymru  at  eu  gilydd,  i  gydymgynghori, 
ac  i  ddechreu  gweithredu,  symudid  y  rhwystrau  yn  dra  buan.  Nis 
gwyddom  am  un  achos  paham  na  allai  yr  Eglwyswjn:  a'r  Ymneüldu- 
wyr  j-mimo  â'u  gilydd  yn  y  gwaith  hwn.  Nid  yw  yr  ieithoedd  a'r 
gwyddorion  yn  perthyn  i'r  naill  blaid  mwy  na'r  Uall.  GaUai  yr  Eglwys 
Sefydledig  a  phob  enwad  Ymneillduol  roddi  darlithoedd  mewn  duwin- 
yddiaeth,  ar  wahan  i'r  rhai  a  ddewisent  eu  gwrandaw ;  ond  heb  orfodi 
neb  i  broffesu  nac  i  ddysgu  dim  yn  groes  i'w  farn  grefyddol  ei  hun. 
Dyma  y  cynnygiad :  ac  nid  ydym  yn  credu  nad  oes  digon  o  wladgarwch 
yn  NghjTnru  i'w  ddwyn  i  weithrediad.  Un  peth  sydd  yn  ddiammheuol 
— y  mae  yr  amcan  yn  werth  ymdrechu  i'w  gyrhaedd  ;  ac  y  mae  mor 
ddiammheuol  a  hyny  y  cyrhaeddir  ef  os  ymdrechir. 

Y  rhwystr  mwyaf  ar  ffordd  Uwyddiant  y  cynllun  hwn,  fel  pob  un  araU 
a  fyddo  yn  amcanu  at  les  y  Dywysogaeth,  yw  ysbryd  plaid.  Yrhyn  sydd 
eisieu  yw  mwy  o  awydd  yn  ein  dynion  blaenaf,  arweinyddion  y  genedl, 
i  Y.neyd  daioni  cyffiredinol  i'r  wlad,  ac  nid  i'w  cyfundebau  eu  hunain 
yn  unig ;  mwy  o  gariad  at  Gristionogion  fel  Cristionogion,  ac  at  ddyn- 
ion  fel  dynion ;  a  phawb  yn  cydymdrechu  i  godi  nieibion  a  merclied 
Cymi-u  mewn  gwybodaeth  a  moesoldeb,  os  nad  mewn  sefyllfa  fydol,  i 
fod  yn  dywysogion  ac  yn  d}Tvysogesau  yn  yr  hoU  dir. 


127 


YE    UNDEB    EFENGYLArDD.» 

Yn  mis  Hydi-ef,  1845,  dechreuodcl  cyfnod  newydd  yn  lianes  yr  eglTrya 
Gristionogol ;  oLlegid  ar  y  dydd  cyntaf  o'r  mis  liwnw  yr  yTtngynnull- 
odd  lliaws  0  frodyr,  yn  pertbyn  i  bedwar-ar-bymtlieg  o  wabanol  e:iw- 
r.dau  crefyddol,  yn  Liverpool,  i  sylfaenu  "  Yr  Undeb  Efengylaidd." 
Am  y  personau  a  fuont  yn  offeryiaol  i  gycbwyn  y  gwaitb  da  bwn,  yr 
oll  sydd  yn  beríiaitb  eglur  yw,  fod  dymuniad  am  undeb  o'r  fatb  wedi 
disgyn  er  ys  rbai  blyneddau  ar  feddyliau  llawer  o'r  dynion  goreu  jn  y 
deyrnas  bon  a'r  America  :  ac,  ar  ol  rb}^  g}Tnaint  o  obebiaetb,  annog- 
■\vyd  aroryw  o  weinidogion  Scotland  i  argraffu  cylcb-lytbyr,  i'w  anfon 
at  rai  o  bob  enwad  efengylaidd,  i'w  gwabodd  i  gyfarfod  ac  ymgynghori 
}^  y  lle  a'r  pryd  a  grybwyllwyd. 

Er  fod  yr  amgylcbiad  bwn  yn  pertbyn  bellacb  i'r  amser  a  aetb 

beibio,  nid  yw  wedi  diflanu  o'n  côf  nag  o'n  calon  :  ac  os  ymfoddlona 

y  darllenydd  i  ddyfod  gyda  ni  am  ycbydig  fjmydau,  ni  a  geisiwn  roddi 

cip-olwg  iddo  ar  weitbrediadau  y  gjninadledd.     Cj-merwn  yn  gania- 

tâol  ei  fod  yn  barod  i  dderbyn  y  cynnygiad  ;  ac  am  byny,  beb  ycbwaneg 

o  ymddyddan,  meddylied  ei  bun  mewn  ystafell  o  faintioli  cymedrol, 

yn  ngbanol  brodp  o  bob  oedran  ac  yn  mron  o  bob  enwad  ag  sydd  ya 

enwi  enw  Crist,  a  tbeimladau  cymysgedig  o  lawenydd  a  pbryder  ;yn 

argi-affedig  ar  bob  grudd.     Gan  fod  genjm  betb  amser  cyn  decbreu  ar 

orcbwjiion  y  c}-farfod,  ni  a  gjTnerwn  jr  adeg  bon  i'cb  gwneyd  yn  gyd- 

nabyddus  â'r  rbai  byny  o  bonjTit  ag  y  mae  eu  benwau  yn  fwyaf  cy- 

boeddus,  ac  yd}Tit  yn  llenwi  y  lle  mwyaf  yn  eglwys  Dduw.     A  welwcb 

cbwi  yr  bjmafgwr  acw,  sydd  yn  edi-ycb  mor  fwynaidd  a  sercbiadol  ? 

Y  mae  cariad  yn  llewjTcbu  yn  ei  wjTieb-pryd.     Efe  yw  Mr.  James  o 

Birmingbam,  awdur  yr  "  Ymofynydd  Pryderus,"  a  llawer  o  lyfrau  da 

craiU.     Yr  un  yna  sydd  ne^^dd  ddyfod  i  mewn,  ac  j-n  Uon-gyfarcb  y 

rbai  a  eisteddant  o'i  gwmpas  g}'da'r  fatb  sirioldeb  dirodi'es,  yw  Mr. 

Bickerstetb,  iin  o'r  gwcinidogion  mwyaf  parcbus  yn  yr  Eglwys  Sefydl- 

O'r  "  TEAZTnoDYDD,"  ?jn  1846. 


128  YR    ITNDEB    EFENGYLAIDD. 

edig.     Yu  awr,  teflwch  cich  golwg  i'r  ochr  arall  i'r  ystafcll — y  g^^T 

acw,  sydd  yn  ymddangos  mor  dawel  a  digyffro,  yw  Mr.  Baptist  Noel, 

jr  offeiriad  goreu  jti  Llundain  ;  ac  wrth  ddwcyd  hyn,  nid  ydym  yn 

tyhicd  uad  ocs  yno  lawer  o  rai  da  eraill  hehlaw  efe.     Braidd  na  ellid 

meddwl  ar  yr  olwg  gjTitaf  ei  fod  yu  rhy  wj-laidd  i  •wneyd  dim  yn  gy- 

hoeddus  ;  ond  y  mae  ei  agwedd  hunan-feddiannol  yn  arwj^ddo  fod  acw 

gadcrnid  mawr  oddi  fcwn,  ac  na  fedr  hygythion  na  dcniadau  ei  droi  cf 

o  Iwyhr  ci  ddyledswydd.     Ond  pwy  yw  y  dyn  hychan  hjnviog  sydd  yn 

eistedd  ar  y  faiiic  o  ílacn  Mr.  Nocl  ?  weithiau  yn  troi  ato  i  ymddy- 

ddau,  hryd  arall  jni  syllu  mcwn  syu-fyfn-dod,  }-na  yn  tjiiu  ei  fysedd 

trwy  ei  'wallt — ac  yu  awr  wrth  sylwi,  a  ■wclsoch  chwi  y  fath  dalcen  gan 

neh  erioed  ?     Dyna  y  Dr.  Caudlish,  uu  o'r  dyuiou  rhyfeddaf  yn  ei  oes. 

Y  mae  }ti  destuu  nawcuydd  fod  lle  i  ohcithio  am  dauo  ef  a  Mr.  Noel, 

nad  ydynt  eto  oud  prin  'wedi  cyrhaedd  hanner  eu  dyddiau,  a  hod  gan 

yr  Ai-glwydd  lawer  o  waith  iddj-nt  i'w  gyflawni.  Annhehj^g  iawn  mewn 

maiutioli  corôbrol,  oud  lled  gj-ffclyh  mewn  grjTuusder  meddwl,  yw  yr 

uu  sydd  jTi  cistedd  ncsaf  ato,  sef  Dr.  Cunningham,  ProffeswT  Haues- 

yddiaeth  Eglwysig  yu  athrofa  yr  Eglwys  Eydd.     Oud  onid  oes  rhyAv- 

heth  hynod  o  hawddgar  jn  -wyneh-pryd  y  gŵr  hwn  ar  y  llaw  ddê  ? 

Gellid  meddwl  nad  oes  modd  ei  }tu  byth  i  djTuhcr  ddrwg.     Efe  yw  y 

Dr.  Newtou,  gweiuidog  tra  chjTucradwy  gyda'r  Wesleyaid.     Hwu  yna 

sydd  â'i  wallt  mor  wỳu  yw  y  Dr.  Cox,  uu  o'r  gweinidogion  mwyaf 

dj'sgcdig  a  douiol  ymhlith  y  BedyddM^-r.     Y  gŵr  oediauus,   dwys- 

fyfNTgar  acw,  j'W  y  Dr.  Wardlaw,  gwciuidog  yr  Auuihj'uwjT  jd.  Glas- 

gow,  ac  awdui»amr}'w  o  l}ŵau  tra  champus.     Y  gŵr  ieuauc  jTua  yw 

Mr.  Hamüton  o  Luudaiu,  yr  hwn,  cr  ci  fod  yn.  icuauc  mewu  dyddiau, 

sydd  cisocs  trwy  ei  ysgrifcuiadau  wedi  cj-rhaedd  dylauw^ ad  uid  hychan. 

Ond  cyn  myned  yn  agos  dros  y  rhai  y  dymimem  eu  nodi  allan,  y  mae 

yn  rhaid  i  ni  roddi  heihio  yn  hreseunol ;  ohlcgid  dacw  John  Hendcr- 

sou,  Ysw.,  o  Glasgow,  jti  codi  i  gjTinyg,  a  Sỳr  Culling  Eardley  ISmith 

yn  cefuogi,  fod  Mr.  Jamcs  o  Bii-miugham  i  fod  yn  gadcirydd  yn  y 

cyfarfod  hwn.     Nid  ocdd  modd  cyunyg  ncb  addasach,  na  theilyugach 

o'r  aurhydcdd.     Dfallwu  fod  Dr.  Eafllcs,  Mr.  Bickersteth,  Dr.  New- 

tou,  Mr.  Lincs,  a  Dr.  Brown  o  Edinburgh,  i  g;y^mcryd  y  gadair  yu  ol- 

ynol  yn  y  cyfarfodydd  craill.     Mor  syml  a  phriodol  yw  jr  ychydig  eir- 

iau  a  ddyfcrant  o  cuau  !Mr.  Jamcs  wrth  agor  y  cyfarfod.     Hawdd  yw' 

gwclcd  fod  pob  gair  }ti  dyfod  o'r  galon.     Ar  ol  cauu  mawl,  a  darllcu 

rliauau  o'r  Ysgryth}-r,  y  mac  yn  galw  ar  Mr.  Biclícrsteth  i  weddio,  wedi 


YR    UNDEB    EFENGYLAIDD.  129 

hyny  Dr.  SYmiugíoa,  Dr.  Newton,  a  Dr.  Sm^'th.  A  phwy  fedrai 
dclcall,  wrtli  eu  clyìYcd  yn  gwcddio,  i  ba  gangen  o'r  eglwys  Gristion- 
ogol  Y  maent  yn  perthyn  ?  "Diaii  fod  jr  Arglwydd  yn  y  lle  hwn."' 
Y  mae  yv  onaint  gwerthfawr  yn  dechreu  disgyn,  ac  yn  llanw  y  cyfar- 
fod  â'i  bër-arogl.  Onid  yw  hj-n  yn  rh^-w  arwj'dd  fod  yr  amser  i  dru- 
garhau  wrth  Sion,  "íe  yr  amser  nodcdig,  wedi  dyfod  ? 

Yn  y  ddau  gyfarfod  nesaf,  y  mae  rhifedi  mawr  o'r  brodyr  ymgyn- 
nulledig  yn  traethu  eu  teimhadau  yn  rhydd  gyda  golwg  ar  yr  anghen 
am  undeh,  a  r  dybenion  daionus  a  atebid  trwy  hyny.  Y  mae  pawb  yn 
dyweyd  yn  hynod  o  dda ;  ond  anghyfiawnder  fyddai  peidio  sylwi  yn 
neillduol  ar  araeth  Mr.  NoeL  Er  i  ni  gael  y  fraint  o'i  wrandaw  o'r 
blaen,  ni  chlywsom  ef  erioed  yn  debyg  i'r  tro  ]iwn.  Fel  y  mae  yn 
agor  0  flaen  ein  meddyliau  ddybenion  ymarferol  yr  Undeb,  y  mae 
calonau  pawb  yn  Uosgi  yndd}-nt,  mewn  gobaith  a  llawenydd  anorch- 
fygoL  Ei  farn  ef  yT\',  y  dylem  amcanu  at  gael  ysgoliou  dyddiol  yn 
mhob  x>arth  o'r  wlad,  at  godi  athrofa  i  ddychweledigion  oddiwi'th 
Babyddiaeth,  at  gael  cyhoeddiad  misol  perthynol  i'r  TJndeb,  at  ddy- 
lanwadu  jn  mhob  modd  cyfreithlawn  trwy  yr  argraffwasg,  ac  at  gyn- 
nal  gohebiaeth  gyson  â  holl  Brotestaniaid  y  byd.  Da  genym  ei  glywed 
yn  gosod  cymaint  o  bwys  ar  yr  anghenrheidrwydd  o  edrych  yn  ofalus 
pwj'  a  dderbjTiir  yn  aelodau,  a  chofio  mai  uudeb  duwiolion  yw  hwn  i 
fod,  ac  nid  undeb  rhwng  y  byw  a'r  meirw.  Gwych  iawn  liefyd  yw  ei 
ddywediad  am  ddyledswydd  pob  dyn  i  ddal  yr  hjni  y  mae  efe  yn  gr^du 
sydd  whionedd.  Ymddangosai  y  mater  hwn  unwaith  jn  lled  ddyiys- 
lyd.  Dywedai  Dr.  Cox,  yn  jt  ysbryd  mwj'af  tiriou,  ei  fod  yu  perthyn 
i'r  Anti-State  Church  Assodation ;  ei  fod  yu  ymrwymo  i  beidio  dyweyd 
dim  yn  anfrawdol  am  aelodau  yr  Eglwj's  Sefydledig  ;  ond  am  roddi  i 
fyny  ei  wi'thwynebiad  i'r  egwyddor  o  gysylltu  yr  eglwys  â'r  wladwr- 
iaeth,  na  allai  y  ddaear  mo'i  symud.  Yn  cyfeirio  at  araeth  Dr.  Cox, 
y  dywed  Mr.  Noel  mai  ei  farn  ef  yw,  os  bydd  neb  yn  credu  yn  gydwy- 
bodol  fod  cysylltiad  yr  eglwj's  â'r  wladwriaeth  yn  ddrwg,  nid  yn  unig 
ei  fod  jn.  rhydd  i'w  wrthwynebu,  ond  fod  yn  ddyledswydd  arno 
wneuthur  hyny.  Dyma  olyuwr  yr  apostolion  mewn  gweithred  a  gwir- 
ionedd.  Y  rheol  apostolaidd  yw  "  dywedyd  y  gaù'  mewn  cariad." 
Ni  ddylai  ucb  ddysgwyl  i  ni  wadu  ein  hegwyddoriou,  nac  aberthu  un 
gwirionedd,  er  mwyn  undeb  â'n  gilydd ;  ac  ni  ddylem  ninnau  ddysgwyl 
hyuy  oddiwrth  neb  arall.  Dylem  oddef  eiu  gilydd  mewu  cariad.  Po 
mwj'af  uuol  yr  ymddaugoswn  wrth  ddaruguddio  ein  syniadau  person- 


130  YR    UNDEB    EFENGYLAIDD. 

ol,  lleiaf  i  g}'d  fjdd  jv  undeb  gwirioneddol.  0;id  o  herwydd  tiriondcb 
trugaredd  ein  Duw  tuag  atom,  daethom  trwy  y  bwlch  hwn  yn  ddiangol ; 
ac  yn  awr  dyma  ein  llong  ardderchog,  fel  cenad  hei3d,  yn  nofio  yii 
rhydd  ar  wyneb  y  dyfroedd. 

Oud  cymerwn  yn  araf — y  mae  un  lle  peryglus  eto  rhyngddi  a'r  cefn- 
for.  Pwy  sydd  i  fod  yn  aelodau  o'r  undeb  hwn  ?  A  yw  y  rhai  a  wad- 
ant  Grist  a'i  groes  i  gael  eu  derbyn  ?  A  ydym  i  roddi  deheulaw  cym- 
deithas  i'r  rhai  a  bregethant  efengyl  arall,  yr  hon  nid  yw  arall  ?  Os 
nad  ydym,  pa  foddion  a  gymerir  i'w  cau  allan  ?  Cyfif}T:ddwyd  â'r 
mater  hwn  gan  amryw  yn  barod.  Mr.  Jamcs  o  Birmingham  a  ddy- 
wedai  fod  yn  rhaid  cael  rhyw  arddangosiad  o'n  barn  ar  brif  bynciau 
crefydd.  llr.  "Wells,  un  o  ysgrifcnyddion  yr  Undeb  Cynnulleidfaol,  a 
soniai  am  gasglu  yr  holl  gyffesion  efengylaidd,  a  gwneyd  un  gyffes 
fíydd  o'r  cwbl.  Darlleuwyd  llythyr  oddiwrth  y  Dr.  Pye  Smith,  yn 
crybw}-ll  fod  rhyw  gyffes  yn  anhebgorol,  ac  y  dylem  ei  gosod  allan,  nid 
yn  iaith  y  Bibl,  ond  yn  ein  iaith  ein  hunain.  Yn  ganlynol,  ymddú-ied- 
wyd  i  gyfeisteddfod  y  gorchwyl  o  benderfjTiu  ar  ryw  bynciau  i'w  cyn- 
nyg  i'r  gynnadledd  :  ac  yn  y  pedwerydd  cj-farfod,  sef  prydnawn  dydd 
lau,  dacw  y  Dr.  Candlish,  dros  y  cyfeisteddfod,  yn  cynnyg  y  pender- 
fyniad,  yr  hwn,  fel  y  cyttunwyd  amo  yn  y  diwedd,  sydd  fel  y  canlyn  : — 

"  Yn  mam  y  Gynnadledd  lion,  y  mae  yn  ddymunol  fod  cyfarfod  arall  yn  cael  ci 
gynnál  ar  ol  hyn,  er  taenu  undeb  Cristionogol. 

"  Fod  y  G\nnadledd  hon  yn  oedi  parotôad  o  fynegiad  llawn  a  flfurflol  ar  y  mater, 
ac  yn  y  styried  mai  digon  am  yr  amser  presennol  jw  hysbysu,  fod  y  rbai  a  wahoddir 
i'r  cyfarfod  dyfodol  i  fod  jti  gyfryw  bersonau  ag  a  ddaliant  jt  hyn  a  ddëallir  yn 
gyffredin  wrth  olygiadau  efengylaidd,  mewn  perthjnas  i'i  cyfryw  f ateríon  pwysig 
o  athrawiaeth  a'r  rhai  canlyuol : — 

"1.  Dwyfol  ysbrydoliaeth,  awdurdod,  a  digonolrwj'dd  yr  Ysgrythyr  Sanctaidd. 

"  2.  Undod  y  Duwdod,  a  Thrindod  o  Bersonau. 

"  3.  Hollol  lygredigaeth  y  natur  ddynol,  mewn  canlyniad  i'r  cwymp. 

"4.  Ymgnawdoliad  Mab  Duw,  a'r  lawn  a  wnaeth  dros  bechaduriaid  o  ddynol- 
ryw. 

"5.  Cyfiawnhad  y  pechadur  trwy  ffydd  yn  unig. 

"6.  Gwaith  JT  Ysbrj'd  Glân  yn  nhröedigaeth  a  sancteiddiad  y  pechadur. 

"  7.  Hawl  a  dyledswydd  bam  bersonol  jti  nëongliad  yr  Ysgrythjr  Sanctaidd. 

"8.  Dwyfol  osodiad  y  weinidogaeth  Gristionogol,  ac  a\\'durdod  a  pharâd  yr 
ordinhadau  o  Fedydd  a  Swperyr  Arglwydd." 

Yn  awr,  y  mae  cyflawn  ryddid  i  bawb  draethu  eu  meddyliau,  neu 
ofyn  am  eghu"had  pellach.  Teimla  rhai  yn  anfoddlawn  i  gau  aUan  y 
Cyfeillion,  neu  fel  y  gelwir  hwynt  yn  gyffredin,  QuaJcers.  Ond  dywedir 


TR   ÜNDEB    EFENGTLAJDDD.  131 

fod  y  rliai  goren  o  honynt  yn  debyg  o  ddyfod  yn  fuan  i  gydweled  á 
phob  un  o'r  pynciau  uchod.  Dymuna  rhai  gael  erthygl  ar  y  Sabboth  ; 
ond  barn  y  cyfarfod  yw,  mai  gwell  jw  cael  penderfyniad  gwahanol  am 
gadwraeth  y  Sabboth,  fel  dyben  ymarferol,  ac  nid  fel  pwnc  athraw- 
iaethol.  Gofynir  am  eglurhad  ar  rai  pethau  eraill ;  er  hyny,  nid  oes 
rm  gair  anfrawdol  i'w  glywed  oddiwrth  neb.  Ond  aroswch — dacw  fab 
y  Dr.  Bunting,  un  o'r  gweinidogion  Wesleyaidd,  yn  codi  i  fyny,  ac  yn 
cynnyg  gwelliant.  Fel  y  galloch  ddeall  ei  wrthddadl,  rhaid  sylwi  fod 
y  chweched  erthygl,  yn  y  modd  y  ddarllenwyd  hi  ar  y  cyntaf,  yn  sefyll 
fel  hyn  :  "  Gwaith  yr  Ysbryd  Glan  yn  ail-enedigaeth  a  sancteiddiad 
y  pechadur."  Ond  medd  Mr.  Bunting,  *'  Yr  wyf  fì  yn  teimlo  gradd  o 
wrthwynebiad  i'r  erthygl  yna,  am  nad  yw  yn  myned  yn  ddiyon  peìl.  Nid 
yw  ail-enedigaeth  ond  rhan  o  dröedigaeth  pechadur ;  a  dymunwn  gael 
rhyw  air  i  ddangos  yr  anghenrheidrwydd  anhebgorol  am  waith  yr 
Ysbryd  Glan  yn  yr  oll  o'i  dröedigaeth."  Ar  ei  gais  ef,  rhoddir  y  gair 
"troedigaeth  "  i  fewn,  yn  lle  "  ail-enedigaeth."  Felly  chwi  a  welwch 
mai  y  Wesleyaid,  yn  y  cj^arfod  hwn,  yw  y  rhai  mwyaf  Calfinaidd ;  ac 
yn  wir,  braidd  na  feddyliem  mai  yr  Annibynwyr  sydd  fwyaf  awyddus 
am  gyffes  fifydd.  Nid  ydym  yn  dyweyd  hyn  i  arwyddo  fod  neb  o  hon- 
ynt  wedi  newid  ei  fam,  ac  nid  ydym  ychwaith  yn  tybied  hyny,  Ondy 
mae  hyn  yn  dangos  nad  yw  y  gwahauiaeth  rhyngom  ond  bychan,  pe 
dëallem  ein  gilydd  yn  well.  Ymddengys  nad  oes  dim  ar  feddwl  neb 
i'w  ofyn  ymhellach.  A  yw  yn  ddichonadwy  eu  bod  i  gyd  wedi  dyfod 
i'r  un  meddwl  ?  A  éllir  dysgwyl  i  bedwar-ar-bymtheg  o  wahanol 
enwadau  gyttuno  ar  yr  holl  bynciau  a  nodwyd  ?  Darllenir  hwynt  un- 
waith  eto.  Yna,  dacw  y  cadeirydd,  Dr.  Newton,  yu  dymuno  ar  bawb 
sydd  yn  eu  cymeradwyo  i  ddangos  hyny  trwy  godi  eu  deheulaw.  A 
dacw  bob  deheulaw  yn  yr  ystafell  yn  dderchafedig.  Gofynir,  os  oes  neb 
yn  groes,  am  iddo  yntau  arw;)'ddo  hyny ;  ond  nid  oes  un  llaw  yn  cael 
ei  chodi.  Ar  hyn,  dyma  ddystawrwydd  sýn  trwy  yr  holl  le  am  hanner 
mynyd ;  ac  yna,  teimladau  pawb  yn  tori  allan  yn  genllif  o  lawenydd 
anwrthwynebol.  Yn  nghanol  y  sŵn,  dacw  Dr.  Piaffles  yn  codi,  i  alw 
arnom  i  foliannu  yr  Arglwydd  am  ci  ddaioni ;  a  "  phrin  iawn  caiff  y 
blaenor  y  blaen,"  nad  yw  yr  holl  gynnulleidfa  yn  cydganu  o  ungalon, 

'•  Praise  God  frora  whom  all  blessings  flowj 
Praise  Him  all  creaturcs  liere  below : 
Praise  Him  abovc,  ye  heavenly  host : 
Praise  Futher,  Son,  and  Holy  Ghost." 


132  TR   TJNDEB    EFyNGYLAIDD. 

Rlipjd  i  ni  fyneil  ymlaen  yn  awi'  at  y  cyfarfod  olaf,  nos  Wcner,  yn 
yr  liwu  y  mae  Dr.  Brown  yn  gadeirydd.  Gwclwn  Mt.  Bickcrsteth  yn 
codi  i  gynnyg,  ein  bod  jn  dadgan  ein  hymostyngiad  a'n  galar  oher- 
wydd  y  rhwygiadau  sydd  wedi  bod  yn  cglwys  Dduw  ;  ac.yn  ymrwymo 

0  hyn  allau  i  ymwrthod  â  phob  ymadroddiou  aumiwel. "  Dywed  Mr. 
Biclicrsteth  nad  yw  yn  beio  y  naill  blaid  mwy  na'r  llall,  a'i  fod  yn  ystyr- 
ied  yr  eglwyswyr  yn  llawTi  mor  euog  a'r  ymncillduwyr.  Cefnogir  ef  yn 
syml  ac  efìeithiol  gan  Mr.  Blackburn,  yr  hwn  a  sylwa,  fod  love  ofwit 
yn  ein  harwain  yn  fynych  i  arfer  geiriau  chwerwon  am  ein  gilydd.  Ar 

01  caelrhyw  ymadrodd  lled  idtt>j  i  lawr  ar  ypapyr,  y  mae  yn  anhawdd 
iawn  tynu  yr  ysgrifell  drwyddo.  Ond  y  mao  hyn  yn  rhan  o'r  croes- 
hoeliad  moesol  y  mae  yu  rhaid  i'r  cristion  ei  ddyoddef.  Cefnogir 
yntau  gan  Dr.  Cunningham.  Bu  dadl  frwd  amryw  flynyddoedd  yn  ol 
rhyngddo  ef  a  Dr.  Brown  :  ac  y  mae  Dr.  Cunningham  yn  dyweyd  ei 
fod  yn  ei  hystjTried  yn  ddyledswydd  amo  gyfaddef  ei  fod  wedi  defn- 
yddio  llawer  gair  ag  y  buasai  yn  well  peidio ;  a'i  fod  yn  ei  theimlo  yn 
hyfrydwch  neillduol  i  gael  gwneyd  y  cyfaddefiad  hwn  mewn  cyfarfod 
yn  yr  hwn  y  mae  Dr.  Brown  yn  gadeirydd.  Ar  hyu  dacw  Dr.  Brown 
yu  codi  i  dystiolaethu  fod  ganddo  barch  bob  amser  i  Dr.  Cuuning- 
ham ;  ond  fod  yn  rhaid  i'w  galon  fod  yu  ddideimlad  iawn,  os  na  fydd 
yn  ei  barchu  ar  ol  heno  yu  fwy  nag  erioed. 

Pa  beth  fydd  caulyuiad  y  cyfarfod  hwu  yu  ei  effaith  ar  grefyddwyr 
Cymru  ?  A  yw  yn  ormod  dysgwyl  iddynt  fod  yn  wyliadwrus  o  hyu 
allau  am  beidio  tramgwyddo  eu  gilydd  ?  Oni  ddylai  yr  hoU  enwadau 
fod  yn  fwy  gofahis  ua  chaffo  dim  ymddangos  yu  eu  cyhoeddiadau,  a 
fyddo  yn  tueddu  i  ddifrîo  personau,  a  pheri  archollion  diachosi  deiml- 
adau  ?  O'u  rhau  ein  hunain,  jt:  ydym  yu  ymrwymo,  hyd  y  mae 
ynom,  i  ymgadw  yn  ofalus  at  holl  beuderfjuiadau  yr  Undeb  Efengyl- 
aidd. 


183 


YSGEIFENIADAU    MOEGAN    LLWYD.* 

Y  MAE  yn  gysur  genym  weled  cjnnaint  o  lyfrau  newyddion  yn  cael  eu 
hargraffu  yu  Ngliymru  y  dyddiau  hyn,  nidyn  unig  ermwyn  ja-  argraff- 
wyr  eu  hunain,  ond  hefyd,  ac  yu  benaf,  cr  mwyn  y  dorf  o  ddarllenwjT:, 
yr  hon,  y  mae  lle  i  feddwl,  sydd  o  hyd  yn  cynnyddu  mewn  archwaeth 
dda  a  gw;)^bodaetli  fuddiol,  yn  gystal  ag  mewn  rhifedi.  Nid  ydym 
ychwaith  yn  grwgnach  o  herwydd  fod  y  llyfrau  goreu  yn  iaith  y  Saeson 
yn  cael  eu  cyfìeithu  i'r  Gymraeg.  Y  mae  yn  rhaid  addef  fod  ganddynt 
hwy  amryw  gyfansoddiadau,  nad  oes  genym  ni  ddim  i'w  gystadlu  â 
hwynt.  Hoff  yw  genym  ein  gwlad  a'n  hen  iaith  odidog,  ond  hoffach  yw 
gwirionedd.  Yr  ydym  yn  elynion  marwol  i  bob  rhagfarn  genedlaethol 
a  chrefyddol.  Ond  nid  anfuddiol  fyddai  cofio  y  dichon  fod  rhagfarn 
}Ti  erb}m  y  Gymraeg  yn  gystal  ag  o'i  phlaid ;  ac  nad  yw  y  ffaith  fod 
llyfr  wedi  ei  ysgrifenu  yn  iaith  Hengist  yn  ddigon  i  brofi  ei  fod  yn 
werth  ei  gyfieithu,  neu  o'r  tu  arall,  ei  fod  o  anghenrheidrwydd  yn  an- 
nheilwng  o  dderbyniad  o  herwydd  darfod  ei  fyf^TÌo  a'i  gyfansoddi 
rhwng  bryniau  creigiog  Cymru.  Yr  ydym  yn  cofio  clywed  am  dyddyn- 
^\-r  parchus  yn  sîr  Ddinbych,  jv  hwn,  pan  yn  cychwyu  i'w  daith  i  un 
o  wledydd  breision  Lloegr,  a  dderbyniodd  orchymyn  penodol  oddiwrth 
ei  bríod  serchus  i  brynu  y  darn  goreu  a  fedi'id  gael  am  arian  o  ryw 
ymborth  neillduol,  yr  hwn  a  ystyrir  gan  lawer  yn  anhebgorol  fel  attod- 
iad  ar  ddiwedd  ciniaw.  Nid  rhaid  ei  enwi  yma.  Digon  yw  dywedyd 
fod  sîr  GaerUeon  yn  enwog  am  dano  er  ys  blyncddau  ;  a'i  fod  yn  rhan 
arbenig  o'r  hyn  a  gynnwysir  yn  y  gair  rhagorol  hwnw,  enlhjn — jt:  hwn 
air,  wrth  fyned  heibio,  nid  oes  gan  y  Saeson  yr  un  yn  cu  hiaith  yn 
cyfateb  iddo.  Wele,  yr  ymborth  gorchymynedig  a  brynwj-d,  ac  a 
ddygwyd  adref  yn  ddiogel.  Mawr  oedd  y  ganmoliaeth  a  roddid  iddo 
gan  y  dyeithriaid  a  ddygwyddent  gyfranogi  o  hono ;  a  lliosog  oedd  yr 
holiadau  am  y  lle  y  cafwyd  ef,  a'r  pris  a  roddwyd  am  dano.  Ond  ryw 
ddiwrnod,  tarawai  y  gyllell  A^Tth  ryw  sylwedd  caled  yn  ei  gauol ;  ac 

*0'r  "Tbaetuodydd,"  am  1848. 


134  YSGRIFENIADAU  MORGAN  LLWYD. 

erbyn  edrycb,  pa  bctli  ocdd  yuo  oud  allwcdd  fcclian,  yi*  lion  }t  oedd 
gwraig  y  tŷ  AYcdi  oi  cholli  amryw  fisocdd  cyu  liyuy.  Na  ddywedcd  neb 
fod  yr  hanesyn  yma  yn  rhy  wael  i  ymddangos  yn  y  "Traethodydd;" 
oblegid  y  mae  yn  ddesgrifiad  cywir  o'r  dull  yr  ymddygir  yn  rhy  gy- 
ffredin  at  gyfausoddiadau  o  darddiad  Cymreig.  Dyma  ysgrifcniadau 
Morgan  Llwyd  j^u  llawu  o  athrylith  wrciddiol  a  gwirioneddol,  ac  eto 
uid  oes  uu  o  bob  caut  o'r  Cymry  yn  gwybod  dim  am  danynt.  Nid  ocs, 
am  a  wyddom  ui,  mewn  bod,  ond  ychydig  iawn  o  goffadwriaeth  am 
dano.  Er  holi  llawer,  methasom  gael  nemawr  ychwaneg  o'i  hanes  nag 
a  gjTinwysh-  yn  "Nrych  yr  AxQserocdd,"  gan  Eobert  Jones,  Ehos-lan. 
Os  oes  rhai  yn  meddu  ychwaneg,  byddai  yn  dda  gcnym  glywcd  oddi- 
wrthynt.  Ar  ol  sôu  y  byddai  yu  prcgcthu  yn  Mhwllhcli  ar  ddyddiau 
marchnad,  ac  yn  arfer  myned  trwy  y  farchnad  â'i  ddwylaw  ar  ei  gefn, 
a'i  Fibl  yu  ci  Law ;  ac  y  byddai  y  bobl  yn  cilio  o'i  flacu,  fcl  pe  buasai 
gerbyd  yn  carlamu  trwy  yv  heolydd  ;  y  mae  awdur  y  llyfr  difyr  hwuw» 
rai  tudalenau  ymhellach  ymlaen,  yn  dywedyd  am  dano  fel  y  canlyn ; — 

"Yr  oedd  Morgan  Llwydo  deulu  Cjmfal,  501111111  wyf  Maentwrog,  slr  Feirionydd, 
Mab  ydoedd,  medd  rliai,  nai  medd  eraill,  i  Hugti  Llwyd,  Cynfal.  Cly wais  ddywed- 
yd,  pan  oedd  yr  lien  ŵr  yTi  glaf,  ycliydig  cyn  marw,  ci  fod  yn  dymuno  gweled 
Morgan.  Gofynodd  y  rhai  oedd  gydag  ef  iddo,  'Ai  nid  ydycli  yn  ewyllysio  gweled 
eicli  mab  Dafydd  Y  Atebodd  yntau,  '  Nac  wyf :  nid  y w  hwnw  ond  ífwl  meddw  fel 
fînnau.  0  na  chawn  weled  JNIorgan.'  Mae  yn  debygol  wrth  hyn  niai  ei  fab  ydoedd. 
Mae  yn  dra  thebygol  mai  drwy  weinidogaeth  Mr.  Walter  Cradoc  y  cafodd  dröedig- 
aeth,  pan  oedd  Mr.  Cradog  yn  gAveinidogaethu  yn  NgAYi-ecsam  :  oud  pa  un  ai  yn  yr 
ysgol,  ai  ar  ryw  achos  arall,  yr  oedd  efe  yno,  nid  yAV  yn  hysbys.  Yr  oedd  yn  ẃr  o 
gynneddfau  cryfion,  yn  nodedig  am  ei  dduwioldeb,  dwfn  iawn  yn  ei  fyfyrdodau  ;  ac 
yr  oedd  llawer  o  bethau  dirgclaidd  yn  ei  jTnadroddion,  ei  Ij^thyrau,  a'i  lyfrau,  an- 
hawdd  i  lawer  eu  deall.  Ysgrifenodd  lawer  o  Ij'frau  bychain  yn  Gymraeg,  megys 
'Llyfr  y  Tri  Aderyn,'  '  Gair  o'r  Gair,'  '  Yr  Ymroddiad,'  'Gwaedd  yn  Nghymru,' 
&c.  Teithiodd  lawer  trwy  Gymru  i  bregethu  yr  efengyl.  Gelwid  ef  gan  wyr  y 
Deheudir,  Morgan  Llwyd  o  Wynedd.  Bu  yn  weinidog  yn  JCNTgwrecsam  dros  rai 
blynyddau,  yn  yr  amser  y  trowyd  amryw  o  offeiriadau  anfucheddol  allan  o'r  llanau. 
Bu  farw  o  gylch  y  llwyddyn  1660,  a  chladdwyd  ef  yn  mynwent  yr  Ymneillduwyr 
gerllaw  Gwrecsam.  Gwelais  y  gareg  yno  a  f uasai  ar  ei  fedd,  ac  arni  y  ddwy  ly thyren 
yma,  ssf  M.  Ll.  Dywedir  i  ryw  ŵr  boneddig,  o  erlidiwr  creulon,  yn  ei  gynddaredd 
wrth  fjmed  heibio,  drywanu  ei  gleddyf  i'w  fedd  hyd  at  y  carn.  Dywedir  fod  rhyw 
bwys  a  thrymder  neillduol  wedi  syrthio  ar  feddyliau  Mr.  Vavasor  Powell,  y  nos  y 
bu  farw  Morgan  Llwyd,  ac  iddo  ddy wedyd  wrth  _y  rhai  oedd  gj'dag  ef  y  geiriau  hyn, 
'Aeth  y  seren  ddysgleiriaf  yn  Nghymru  dan  gwmwl  heno  :'  er  na  wyddai  efe  y  pryd 
h-wnw  ddim  am  y  farwolaeth  a  ddygwyddasai.  Bj'ddai  rhyw  bethau  neillduol  yn 
cael  eu  hamlj-gu  i  Morgan  Llwyd  cyn  eu  dyfod  i  ben.  Un  tro,  pan  oedd  yn 
pregethu  yn  mhentref  Ffestiniog,  a  bod  yno,  yn  mysg  amryw  oedd  yii  cellwair  ac 
yn  gwawdio,  un  dyn  ieuanc  yn  rhagori  arnynt  oll  mc^ra  ys^afnder  a  chellwair  ;  wrth 
sylwi  amo,  nododd  ef  allan,  gan  ddy wedyd  wrtho  fel  hyn,  'Tj'di,  y  dj'n  ieuanc,  gelli 
adael  heibio   dy  gellwair  :  tydi  yw  y  cj'utaf  a  gleddir  yn  y  fjn^\'ciit  yma.'     Ac 


YSGEIFENIADAU  MOEGAN  LLWYD.  135 

felly  y  bu.  Bryd  arall,  fel  yr  oedd  yn  pregethu  yn  Machynllaitli,  a  rhai  plant  wedi 
dringo  igoed  ag  oedd  gerllaw,  cfe  a  gvfeiriodd  ei  law  tuag  atynt,  gan  ddywed^d  y 
geiriau hyn, ' Pan  ddel y  plant  li}n  i  oedran  gwŷr, f c ymâd yr  ef engyl  o  Fachynllaith :' 
ac  felly  y  bu  dros  faith  flynyddau.  Oud  y  peth  hynotaf  oedd  ei  ragfynegiad  am 
ddiwygiad  mewn  crefj  dd  yn  Xghymru,  yn  y  gciriau  nodedig  sy'n  canlyn : — 

*  Mae  dynion  gwych,  hiliogaeth  yr  hen  Jacob,  yn  barod  i  gyf odi  allan  o'r  pridd ; 
'  ac  er  hyny,  o'r  nefoedd  y  disgyuant.  Y  mae  Öynnonau  y  môr  tragy^í'yddol  yn  tori 
'allan  ynddyut ;  ac  ni  aU  y  byd,  na'r  cnawd,  na'r  cythraul,  mo'u  cau,  na'u  cadw 
'  dan  y  d  laear.  Y  tri  hyn  a  orchfygant  y  tri  byd ;  oddi  fewn,  oddi  allan,  ac  odili  fry. 
'Fe  fydd  y  rhai  hyn  yn  golofnau  yn  nheml  Duw,  ac  amynt  hwy  yr  ysgrifenir  y  tri 
'  enw :  ynddynt  hwy  y  darllenir  cnw  y  Tad  nef ol,  yr  hwn  yw  y  Breuin  anf arwol ; 
'  a'r  Fam  nefol,  yr  hon  yw  Caersalem  newj'dd,  a'r  naturiacth  angelaidd ;  a'r  Brawd 
'  nefol,  Crist,  o  tìaen  yr  hwn  nid  yw  yr  haul  ganol  dy dd  ond  fel  sachlen  ddu  dywyU ; 
'  ac  wrth  ei  enw  newydd,  ni  bydd  ond  ychydig  a'i  hedwyn.  Yna  yr  ymddengys  Par- 
'  adwys,  aphreu  y  bywyd,  ac  arch  y  dystiolaeth,  a'r  manna  cuddiedig,  a'r  byd  an- 

•  weledig  sydd  trwy  y  byd  hwu ;  a  hwnw  a  bery  bj'th.  Ni  theflir  y  petliau  hyn  i'r 
'  cvvn.  Bwyd  y  moch  y w  y  mês,  ond  y  rhai  ysbrydol  a  fwytânt  o  fara  'r  bywyd  :  ac 
'yno  y  cair  gweled  rhagor  rhwng  y  morwynion  call  a'r  rhai  anghall,  ac  y  dywedir 
'y  Uais  cryf,  Y  sawl  sydd  frwut,  bydded  frwnt  eto,  a'r  gwatwarwr  coegdiIaU, 
'bydded  ddall  bjnh.  Ond  y  cyfiawn  a  grêd,  ac  agaifFweled  â'i  Iygaid  y  Brenin 
'  lesu  yn  ei  degwch;  a'r  delwau  a  gwympaut  o'i  flaen,  a'r  teyrnasoedd  a  blygant  i'r 
'  bummed  f reniniaeth,  f el  meibion  Israel  i  Joseph,  megys  y  dy wed  yr  Ysgrythyr 
'  sancta'dd  yn  helacth.  Mae  hyn  yn  agos,  Avrth  y  drws:  íe,  acyn  oes  gŵr  fe'i  gwelir. 
'  Mae  y  droeU  yn  troi  yn  rhyfedd  drwy  yr  holl  fyd  yn  barod  ;  ac  a  drŷ  eto  j'u  gyf- 
'lymach  ac  yn  rhyfeddach  beunydd :   Dan.  xii.  10;  Matth.  xxv;  Dat.  xxii.  11; 

*  Esaij  xxxiii.  17;  Dan.  vii.  27;  Eÿay^ì.  9.' 

D.S. — Os  cymherir  yr  amser  yr  ysgrifenodd  M.  Llwyd  y  rhagfyncgiad  uchod 
â'r  amser  y  torodd  y  diwygiad  allau  ya  Nghymru  ;  ie,  yn  Lloegr,  Scotland,  ac 
America  hefyil,  sef  tua'r  flwyddy^i  1739,  gellir  gweled  i'r  cyflawniad  ddjíod  i  ben 
fel  y  rhagddy  wedasai,  sef,  '  Yn  oes  gwr  fe'i  gwelir.'  " 

Yn  y  gyfrol  gyntaf,  tudal.  31,  o'r  "Drysorfa  Ysbrydol,"  a  gylioedd- 
wyd  gan  Mr.  Cliarles,  dywedir  fcl  y  canlyn  : — 

"Trwy  weinidogaeth  Mr.  Walter  Cradoc,  jti  Ngwrecsam,  y  cafodd  Morgan 
Llwyd  0  Gynf al,  ei  alw.  Gwr  tra  enwog  yn  ei  oes  oedd  Morgan  Llwyd ;  o  gynneddf- 
au  cryfion,  dwys  fyfyrdod,  symlrwydd  duwiol.  Bu  yn  fynych  yn  y  parthau  hyn 
yn  pregethii,yn  y  Bodweni,  a  manau  eraill.  Y  rhai  a  alwyd  trwy  ei  weinidogaeth 
ef  oeddynt  ddechreuad  y  gynnulleidfa  gyntaf  o  Ymneülduwyr  yn  y  fro  hon." 

Y^'n  yr  un  gyfrol,  tudal.  171,  cawn  y  sylw  a  ganlyn  yn  lianes  Mr. 
Cradoc  : — 

"Oddeutu'r  flwyddyn  1632,  trwy  ryw  Ragluniaeth  anadnabyddus  i  ni  ynbresen- 
nol,  daeth  Mr.  Cradoc  i  fod  yn  gurad  yn  Ngwrccsam,  yu  sîr  Ddiubych.  Gwisg- 
wyd  ef  yno  â  nerth  neUlduoI  o'r  uchelder;  a  bu  yn  hjoiod  ddefnyddiol  i  alw  pech- 
aduriaid  i  edifeirwch.  Yr  oedd  yn  Uafurus  iawn  yn  ei  waith ;  yn  pregethu  nid  yn 
tmig  yn  y  dref,  ond  hefyd  mewn  parthau  oddianigylch.  Yn  y  cyfamser  yr  oedd 
Morgan  Llwyd  yu  ddyn  ieuanc  yn  yr  ysgol,  yn  Ngwrccsam.     Trwy  weinidogaeth 


136  YSGRIFENIADAU  MORGAN  LLWYD. 

Mr.  Cradoc  yr  ymwclodd  yr  Arglwydd  gyntaf  íl'r  gwr  cnwog  hwnw,  yr  hwn  a  fu 
yn  gweinidogaethu  yn  Ngwrecí^^ain  ar  ol  i  Mr.  Cradoc  ymadael  oddiyno,  ac  a  f u  yn 
dra  Uafurus  yn  prcgcthu  mewn  amryw  fanau,  yn  Ncheubarth  a  Gwynedd." 

Nid  ydyrn  yii  cyfrif  eiu  liunaiu  yn  dcligon  mcdrus  i  esbonio  y  rliag- 
ddywcdiadau  rhyfeddol  a  grybwyllir  uchod.  Ond  y  niao  yn  rhaid  i 
ddyn  fod  yu  hynod  o  anwybodus,  os  nad  yw  yn  deall  fod  llawcr  o  beth- 
au  yn  dygwydd  yn  y  byd  y  rhai  nid  yw  cfe  yn  alhiog  i'w  hamgyffrcd. 
Pe  agorcm  ein  llygaid,  ni  a  welcm  ein  bod  yu  byw  o  hyd  yn  nghanol 
rhyfeddodau.  Ond  oes  ryfeddach  na  chyffredin  oedd  yr  oes  houo  mewn 
llawer  ystjT,  pan  oedd  pob  math  o  egwyddorion  yn  ymweithio  j'U  erbyn 
eu  gilydd  mewn  llawn  nerth,  ac  yn  gwncuthur  yr  holl  dcyrnas  yn 
di-yblith  drwyddi;  pau  o'r  diwcdd  y  torwyd  pen  träarglwyddiaeth  yn 
mherson  Siarl  y  cyntaf,  ac  y  dyrchafwyd  jv  yuys  hon  dan  lywyddiaeth 
Cromwell  i  uwch  bri  yn  ngolwg  ccuedlocdd  y  ddaear  nag  y  buasai 
erioed  o'r  blaen.  Yr  ocdd  yn  oes  o  ddinystr  cyffrcdiuol  ar  íîurfiau  di- 
fywyd,  ac  o  gyffro  alacthus  ymhlith  y  pryfed  copyn  wrth  weled  cu 
gwëoedd  jti  cacl  eu  hysgubo  ymaith  mor  ddiarbed.  Dymuuol  faasai 
pe  gallesid  difodi  gwaith  y  creaduriaid  hyn  heb  beryghi  eu  bywydau, 
na  pheri  iddynt  ddyoddef  llawer  o  anghyfleusdra  ;  oblegid  nid  ydym  yu 
chwennych  niweidio  cymaiut  a  phryf  copyn,  os  gcllir  peidio.  Er  hyny, 
dylem  gofìo  mai  am  fywyd,  ac  am  bethau  gwerthfawrocach  na  bywyd, 
yr  oeddynt  h^yy  yn  ymladd  :  a  phan  ddelo  amgylchiad  felly,  uid  haw^dd 
yw  cadw  o  fewu  terfynau  rheswm  ua  rheol.  Ond  uid  oes  modd  i  ni 
ddesgrifio  yr  amseroedd  hyny  yn  well  uag  yn  ugeiriau  Morgan  Llwyd 
ei  hun,  yu  "Llyfry  Tri  Aderyn  :" 

"Nid  oes  chwaith  neb  yn  nheyrnas  Lloegr,  nag  yn  ninas  Llundain,  yn  ei  ddeall 
ei  hunan.  Y  pcth  a  -iynelont  hcddyw,  mae  rhy w  j-sbryd  jn  ei  ddadw  neuthur  vf ory. 
Ni  welaf  íì  ddim  yn  dyfod  i  ben  yn  cl  meddvliau  dynion;  ond  y  mae  rhyw  droell 
arall  yn  troi  uwchlaw  synwyr  pawb.  Mae  yr  ús  yn  ymgasglu,  a  chorwyut  di.symwth 
yn  ei  chwalu :  mae  y  pi'yf  copyn  yn  hir  yn  gAvneyd  ei  rwyd,  a  rhyw  blantos  yn 
ysgubo  r  cwìd  i  lawr  mewn  mynyd  awr.  Mae  y  bobl  ar  a  wclaf  i  mewn  odyn  galch, 
neu  fel  plant  yn  gwneyd  tai  bach  yn  min  afon,  a'r  llifeiriant  yn  ddis\  mwlh  yn  codi, 
ac  yn  ysgubo  y  cwbl.  Mae  rhyw  nerth  yn  myísg  dynion  yr  awrhon  nad  oedd  o'r 
hlaen.     Mae  rhyw  ysbryd  rhyfedd  yn  gweithio,  er  nad  yw  y  bobl  yn  gweled." 

Dyma  uodweddiadau  ei  oes  ;  ac  y  maent  i'w  gweled  yn  amlwg  yn  ei 
ysgrifeuiadau.  Nid  oes  ynddyut  ddim  tebyg  i  ffurfioldeb.  Y  mae  yr 
awdur  yu  dal  cymdeithas  â  natur  yn  ei  holl  sylweddolrwydd,  a'i  phryd- 
ferthwch  cynhenid.  Yr  ydym  Avrth  ddarJlcu  ei  waitli  yu  teimlo  fel  dyn 
yn  diauc  o  ganol  uu  o  drefydd  myglyd  Lloegr — a  phwy  na  wnai  hyny 


YSGRIFENLVDAU  MORGAN  LLWYD.  137 

pan  y  gallai — i  auadlu  awyr  iach  mj-nyildoecld  Cymru.  0  ganlyniad, 
y  mae  ei  feddyliau  yn  liynod  o  wreiddiol.  Y  mae  natur  bob  amser  yn 
newj'dd  ;  ae  y  mae  rhy  wbetli  ífres  yn  mhob  dyn  sydd  yn  meddwl  ac  yn 
llefaru  yn  ei  dduU  naturiol  ei  hun.  Pwy  bynag  a  fyno  fodynwreidd- 
iol,  nid  rhaid  iddo  ond  treiddio  trwy  íîurfiau  i  natur  pethau  :  y  mae 
yma  ystorfa  anhysbyddadwy,  Pan  fyddo  gwyneb  y  tir  wedi  ei  weithio 
allan,  nes  myned  yn  hollol  ddiffrwyth,  gyrer  yr  aradr  yn  ddyfnach  i'r 
ddaear,  a  cheir  yn  fuan  gynnjTch  toreithiog ;  hyny  yw,  os  bydd  yno 
ddyfuder  daear  i'w  gael.  Ond  ar  rai  amserau,  y  mae  Awdiu'  natur  ei 
hun  yn  rhwygo  holl  ffynnonau  y  dyfnder  mawr,  ac  yn  dwyu  nerthoedd 
newydd  i  f}Tiu  o  grombil  y  ddaear,  nes  y  bydd  yn  ymddangos  fel  byd 
newydd  ei  greu,  yn  barod  i  dderbyn  yr  hád  ymron  heb  ddim  triniaeth. 
Felly  y  bu  yn  amser  y  Diwygiad  Protestanaidd.  Y  mae  yn  debyg  mai 
y  pryd  Iiwuw  y  bu  y  cynhyrfiad  mwyaf  ar  feddyliau  dynion  er  dyddiau 
yr  apostoliou  ;  ac  y  mae  yr  effeithiau  i'w  gweled  yn  nghyfansoddiadau 
beirdd  ac  athronwyr,  yu  gystal  a  duwinyddion,  jr  oes  hono.  Er  nad 
oedd  y  cyfEro  yu  amser  Cromwell  yu  cyi-haedd  mor  bell,  eto  yr  oedd 
yn  Ilawn  mor  ddwys,  os  nad  jn  ddwysach,  yu  yr  yuys  hon  :  ac  y  mae 
dyfnder  cyfatebol  i'w  weled  yu  ysgrifeniadau  Milton,  Owen,  Howe,  a 
Baxter.  Nid  j'djTû  am  gymharu  Morgan  Llwyd  âg  un  o'r  gwŷr  hyri 
gyda  golwg  ar  faintioli  ei  feddwl.  Ond  eto  y  mae  yr  un  naturiaeth  jn 
rhedeg  trwy  ei  holl  waith  yntau  ;  ae  nis  gallwn  lai  na  thybied  ei  fod, 
o  ran  gwreiddiolder,  yn  sefyll  mor  uchel  a  neb  o'i  gj^doeswyr. 

Fel  y  rhau  fwyaf  o  awdurou  ag  sydd  yu  nodedig  am  wreiddiolder,  y 
mae  Morgan  Llwyd  weithiau  yu  lled  aueglur  ;  ac  ysgatfydd  ei  fod 
mewn  rhai  manau  yn  rhy  gyfriuiol.  Er  hyny,  nid  hawdd  yw  pender- 
fynu  pa  le  y  mae  y  clawdd  terfyn  i  fod,  tuhwut  i'r  hwn  nis  gall  ysgrif- 
enydd  ysgogi  heb  fod  yu  euog  o  aueglm-der  gormodol.  Yr  hjm  sydd  yn 
amlwg  i  un  a  ddichon  fod  i'r  llall  yn  dywyll  fel  y  fagddu.  Ymhlith  yr 
awduron  enwocaf  yu  yr  Almaen,  y  mae  Novalis  a  Jean  Paul  Eichter,  y 
rhai  ydynt  weithiau  yn  di-a  aneglm-.  A  dywedir  fod  y  cyutaf  o'r  ddau 
yu  hoff  iawn  o  Jacob  Behmen,  y  mwyaf  cyfi'iniol,  ond  odid  o'r  holl  ys- 
grifenwyr.  Ond  heb  ymdroi  gydag  ysgrifenwyr  Almaeuaidd,  nid  ydym 
yn  credu  fod  neb  erioed  wedi  canfod  y  pen  pellaf  i  feddyliau  mawrion 
Shalíspeare  a  Miltou.  Y  gwir  yw,  nad  oes  un  Hyfr  yn  werth  llawer, 
os  na  fydd  ambell  waith  yn  agor  rhyw  olygfeydd  o  flaen  y  darllenydd, 
y  rhai  nid  yw  efe,  nac  ychwaith  yr  awdur  ei  hun,  ynmedru  olrhain  eu 
terfynau.     Mae  yn  debyg  mai  yr  oU  a  ellir  yn  rhes}-mol  ei  ddysgwyl 

K 


188  YSGRIFENIADAU  MORGAN  LLWYD. 

yw,  fod  }T  awdur  j'ii  ciii  liarwain  i  le  digon  manteisiol  i  weled,  a  hyny 
ar  dywydd  digon  clir.  Gofaled  na  fyddo  niwl  yn  ei  a^ngylchynu  ef  a'r 
darlleuydd,  yn  cuddio  pob  gwrtliddiycli  oddi^n-tlijoit,  ac  yn  eu  rliwj^stro 
efallai  o'r  diwedd  i  weled  eu  gilydd.  Byddcd  yno  ryw  gymaint,  a 
goreu  po  mwyaf,  yn  hollol  eglur,  ac  os  bydd  yr  olygfa  yn  ymestyn, 
ymhell  tuhwnt  i  gyrhaoddiad  ein  goh'gon,  bydd  yn  liyfryd  genym  ei 
dilyn  ymLacn,  nes  y  byddo  y  ncfocdd  a'r  ddaear,  }ti  raddol  yn  jon- 
ddangos  fel  yn  cyffwrdd  û'u  gilydd,  a  ninnau  yn  colli  eiu  hunain  mewn 
anfeidroldeb.  Byddai  yn  dda  i  bob  mj-fyri-ftT  icuanc  ystyried  nad  yw  i 
feddwl  am  fesur  yr  hjn  oll  a  ddarlleno.  Dylai  gofio  drachefn  a  thra- 
chefn  fod  pob  peth  naturiol  yn  cynnwys  dirgelwch,  ac  o  ganlyniad  ei 
fod  yn  anoh-heinadwy. 

Un  achos  o  ymddangosiad  cyfriniol  mcwn  rhai  awduron  yw  eu 
gwaith  yn  cario  duU  allegawl  o  ysgrifenu  i  eithafoedd.  Y  mae  gradd 
o  hyn  i'w  weled  yn  Cliristmas  Eyans,  a  mwy  cfallai  ya  Morgan  Llwyd ; 
ond  nid  c^Tnaint  yn  neb  a'r  rhagddywededig  Jacob  Behmen.  Tra  y 
cedwir  y  dull  hwn  o  ysgrifenu  o  fewn  terfynau,  y  mae  yn  un  o'r  addurn- 
iadau  godidocaf  mewn  cyfausoddiad.  Y  mae  yn  gwisgo  meddyl- 
ddrychau  ysbrydol  â  chjTff  daearol,  ac  yn  eu  gosod  yn  weledig  o  flaen 
ein  llygaid.  Y  mae  nid  yn  unig  yn  tystiolaethu  ac  yn  profi  fod  y  fath 
beth  yn  bod,  ond  y  mae  hefyd  yn  dangos  pa  fath  j^dyw.  Ond  nid  oes 
dim  yn  fwy  peryglus  yn  llaw  ysgrifenydd  heb  chwaeth  gywir,  yr  hwn 
sydd  yn  rhy  dueddol  i  anghofio  y  sylwedd  wrth  ddilyn  y  cysgod.  Nid 
da  gormod  o  ddim.  Anghcnrheidiol  yw  gw^^bod  pa  le  a  pha  bryd  i 
beidio,  rhag  i  ni  fod  yn  gyffelj^b  i'r  Gwyddel,  yr  hwn  a  dybiai,  os  oedd 
cymeryd  llouaid  llwy  bob  dydd  o'r  physigwriaeth  yn  debyg  o'i  wella 
mewn  ychydig  wythnosau,  y  byddai  cymeryd  yr  holl  gostrelaid  ar  un- 
waith  yn  rhwym  o  wncj'd  yr  un  peth  mewn  un  noswaith.  Priodol 
hefyd  yw  cadw  mewn  cof  fod  rhyw  berthynas,  rhyw  gyfatebrwydd,  i 
fod  rhwng  y  gyffelybiaeth  a'r  mater  y  dymunir  ei  osod  allan.  0  ddi- 
ffyg  sylwi  ar  hyn,  y  mae  llawer,  wrth  geisio  portrëadu  eu  meddyliau 
trwy  gyffelybiaethau,  yn  rhy  debyg  i'r  paentiwr  hwnw,  yr  hwn  oedd 
mor  anghelfydd,  medd  y  chwedl,  fel  y  gorfyddai  iddo  ysgrifenu,  Dyma 
lûu  dyn,  neu,  Dyma  lûn  coedcn,  c}ti  y  gallesid  penderfynu  pa  wrth- 
ddrychau  yr  amcenid  eu  darlunio. 

Yn  gyferbyniol,  o'r  ochr  arall,  os  na  fyddwn  yn  dra  gwyliadwrus,  yr 
ydym  mewn  perygl  o  f}Tied  i'r  niwl  wrth  geisio  dilyn  cj-ffelj-biaethau 
yn  ol  at  eu  harwyddocâd.     Nid  ydym  yn  ddiammheuol  nad  yw  Morgan 


TSGRIFENIADAU  MORGAN  LLWYD.  139 

Llwyd  wedi  ysbrydoli  gormod  ar  yr  arch  yn  "lAyír  y  Tri  Aderyn." 
Oud  wrth  ystyi-ied  yr  oes  yr  oedd  yn  byw  jnádì,  y  rliyfeddod  yw  ei  fod 
wcdi  ymgadw  mor  dda  o  fewn  rhyw  derfynau.    Ymhell  ar  ol  ei  amser  ef, 
cyhoeddwyd  llyfryn  yn  Gymraeg,  dan  yr  enw,  "  Dwy  Bregeth ;  y  gyntaf, 
am  y  crëaduriaid  yn  myned  i  mewn  i  arcli  Noa  :  yr  hyn  ydoedd  gysgod 
o  iachawdwi-iaeth  etholedig  eglwys  Dduw  yn  a  thrwy  Icsu  Grist.     Yr 
ail,  am  y  crëadm'iaid  yn  mjmed  allan  o'r  arch  i  fynydd  Ararat :  jv  hyn 
ydoedd  gysgod  o  symudiad  ji'  eglwys  fil^TÌaetlius  o  ystâd  o  ras  i  ystàd 
o  ogoniant.     Gan  Edmund  Jones,  Gweinidog  yr  Efengyl.     Trefecca  ; 
argraffwyd  yn  y  flwyddyn,  1782."     Yn  y  bregeth  gy^itaf,  y  mae  yr  hy- 
barch  Edmund  yn  profi  pob  cangen  o'r  athrawiaeth  Galfinaidd  oddi- 
wrth  fynediad  y  crëadiiriaid  i'r  arch  :  ac  nid  yw  yn  jTnddangos  ei  fod 
yn  teimlo  yr  anhawsder  lleiaf  i  ysbrydoli  y  cwbl,  o'r  falwodeu  a'r  ceiliog 
rhedyn  i  fynu  hyd  at  y  llew  a'r  elephant.      Gallesid  meddwl  y  cawsai 
beth  trafferth  gyda'r  crëadmiaid  aflan  :  ond  nid  oes  uu  rh^yystr  a  saif 
o  flaen  y  dull  hwn  o  ymresymu.     "  Yr  oedd  gwaredigaeth  y  crëaduriaid 
aflan  yn  yr  arch,"  medd  efe,  "  pa  rai  sydd  niweidiol,  a  drwgeu  natur, 
yn  dangos  i  ni  y  byddai  i  rai  o'r  dynion  gwaethaf  yn  y  byd  gael  eu 
hachub  trwy  Grist,  cystal  ag  eraill  o  well  natur."     Ac  os  gofya  neb, 
Paham  yr  achubwj^d  mwy  o'r  erëaduriaid  glfin  ?  y  mae  Edmund  yn 
ateb,  "  Eithr  y  rheswm  ysbrydol,  paham  yr  achubwyd  mwy  o'r  rhai 
glân  nag  o'r  rhai  aflan,  ydoedd  i  ddangos  i  ni,  y  byddaì  nifer  y  rhai  a 
achubid  o  eglwys  weledig  Duw  yn  y  byd,  yn  fwy  saith  waith  na  nifer 
y  rhai  a  gymerid  allan  o'r  byd,  a'u  ystâd  halogedig  wrth  natur  i  dde- 
chreu  eglwys  yr  efengyl  â  hwynt."     Ar  yr  un  pryd,  y  mac  llawer  o 
ddywediadau  da  dros  ben  yn  y  ddwy  bregeth ;  ond  gresyn  yw  eu  bod 
wedi  eu  gosod  i  sefyll  ar  sylfaeni  mor  weiniaid.     Y  pcrygl  wrth  geisio 
dëongli  cyffelybiaethau,  yw  gosod  y  cysgod  yn  lle  y  sylwedd,  ffurfiau 
allanol  yn  lle  y  gwirionedd  tufewnol,  amgylchiadau  Uëol  ac  amserol 
yn  Ue  egwyddorion  C}ŵedinol  a  thragywyddol.      Hyfi-yd  ar  noswaith 
dawel,  deg,  yw  sylhi  ar  y  sêr  yn  mynwes  yr  afon  lydan,  lonydd ;  ond  os 
edi-ychwn  ar  yr  adlewyrchiadau  hyn  fel  gwrthddrychau  sylweddol,  yr 
yàjm  yn  rhwjnn  o  gymeryd  ein  camarwain,  ac  o  ddyoddef  siomedigaeth 
ddirfa-m.'  yn  y  canlyniad. 

Y  penaf  o  gyfansoddiadau  Morgan  Llwyd  yw  "Llyfr  y  Tri  Adeiyn," 
yr  hwn  a  ysgrifenwyd  ar  ddull  ymddyddan  rhwng  yi-  ErjT,  y  Golomen, 
a'r  Gigfran.  Nis  gellir  darllen  ond  ychydig  ddalenau  heb  weled  fod 
yr  awdur  yn  feistr  ar  y  dull  ^nna  o  gyfansoddi.      Y  mae  yr  Bi-ji-  yn 


140  YSGRIFENIADAU  MORGAN  lA.WiT), 

siarad  fel  Eryr,  y  Goloraen  fel  Colomen,  a'r  Gigfran  fel  Cigfran.  Tyb- 
ygidfod  jT  Eryr  yn  cynnrychioli  Cromwell,  a'r  Golomen  yn  sefyll  am 
yr  Anghydffiu-fwyr,  neu  o  leiaf  y  rhai  a  fuasent  felly  cyn  i  Cromwcll 
gyraeryd  meddiant  o'r  llywodraeth,  ac  mai  wrtJi  y  Gigfran  y  mae  i  ni 
ddeall  yr  hen  Eglwys  Sefydledig.  Nis  gcllir  canfod  priodoldeb  nac 
ystyr  amryw  ranau  o'r  ymddyddan  heb  gadw  liyn  mewn  golwg.  Ond 
dilys  ydyw,  fod  yma  hefyd  gj-feiriad  pellach,  fel  y  raae  rhai  o'r  esbon- 
wyr  goreu  yn  barnu  fod  mewn  llawer  o'r  darhmiadau  profifwydoliaethol 
jTi  y  Bibl ;  a  bod  y  Golomcn  wedi  ei  bwriadu  i  ddjTiodi  gwir  Gristion- 
ogion  yn  mhob  oes  ;  a  bod  y  Gigfran,  â'i  "llais  garw  gwrol,"  yn  llefaru 
iaith  gelynion  y  gwirionedd,  ac  erlidwyr  crefydd  ysbrydol ;  a'n  bod,  yn 
ngwedd  freninol  }t  Eryr,  yn  gweled  dyn  cydwybodol  a  diragfarn  i 
athi'y-^ynu  rhwng  y  pleidiau.  Nid  oes  jni  hyu  ddim  yn  annaturiol ; 
oblegid  nid  oedd  y  rhyfel  cartrefol  rhwng  y  brenin  a'r  senedd  ond  par- 
had  o'r  hen  ryfel  rhwng  cnawdoh-w}xld  ac  ysbrydobwj^dd.  Dyfetha 
crefydd  ysbrydol  oddiar  y  ddaear  oedd  dyben  yr  Archesgob  Laud  a'i 
ganlynwj-r,  ac  amddiffjai  y  grefydd  hono  oedd  dyben  y  blaid  wTthwyn- 
ebol.  Pwy  bynag  a  wado  hyn,  nid  yw  ond  bradychu  ei  anwybodaeth ; 
ac  y  raae  yr  anwybodaeth  hono  yn  awr  yn  ddiesgus,  wedi  i'r  mater  gael 
ei  chwilio  mor  fanwl,  a'i  ddangos  mor  oleu,  gan  Thoraas  Carlyle,  a  Dr. 
Merle  D'Aubigne.  Tawed  y  Cigfrain,  gan  hyny,  tra  fyddora  yn  gwran- 
daw  ar  y  Goloraen  f^^yn  jti  mjoiegi  ei  syniadau  ar  rai  o  brif  bynciau 
crefydd.     Fel  y  canlyn  y  mae  xn  traethu  am  Y  Bod  o  Dduw. 

"Erÿr.  Er  a  (Idj-wedecli  di,  nid  yw  hyn  jti  mjTied  i'm  pen  i,  nac  i'm  calon 
ychwaitli :  a'r  pen  yw  drws  y  galon.  Pa  fodd  y  mae  i  ddynfeddwl  heb  gamfeddwl 
am  y  pethau  hyn  ? 

Colomen.  Niallfod  ond  \in  anfesurol ;  ahwnwam  ei  fod  yn.  berffaith,  rhaid 
iddo  fod  yn  mhob  man  ar  imwaith,  ac  }ti  llefaru  MTth  bawb  jti  wastad,  \-n  cly  wed 
ac  yn  cynnal  pob  peth  ar  imwaith.  Xid  rhan  o  hono  sydd  yma,  a  rhan  acw,  canys 
nid  oes  mo'r  rhanau  ynddo  :  Jer.  xxiii.  24.  Ond  y  mae  efe  i  gyd,  ac  yn  g\v'bl,  ac 
yn  hollawl,  yn  mhob  man  ar  \mwaith.  Am  hyny  y  gallai  Moesen  chwedleua  âg  ef 
wyneb  yn  wjTieb  :  canys  yr  oedd  jt  holl  Dduwdod  o  Üaen  ei  lygaid  ef.  Ond  ni  wel 
neb  hyn  ond  y  meddwl  ysbrydol,  megys  nas  gellir  g\veled  yr  haul  ond  yn  ei  oleiini  ei 
hunan.  Pwy  sydd  yn  gweddîo  ;  neu  p'wy  sydd  yn  pregethu  ;  neu  yn  rhoddi  tro  yn  y 
byd ;  ac  jm  gweled  f od  yr  holl  Dduwdod  i  gyd,  sef  y  Duw  mawr,  a'i  holl  olwg  amo  '• 
ac  yn  dëall  mai  lle  y  mae  ei  gariad  ef,  yuo  y  mae  y  bywyd  a  pharadwj-s  ;  a  lle  y 
mae  ei  ddig  ef,  yno  y  mae  angeu  ac  uffem  ?  Mat.  xi.  27.  Hwn  ywy  Duw  anfesurol, 
bendigedig  byth,  jTi  ymlonyddu  ynddo  ei  liunan  ;  ac  iddo  fe  bo'r  clod  yn  mhob  mau 
yn  dragy^yddol :  Rhnf.  is.  36 ;  Deut.  xx\-üi.  58.  Xi  ddylai  dyn  son  am  ei  enw  ef 
heb  barch  a  chryndod,  canys  ynddo  y  mae  pawb  yni  son  am  dano :  Dat.  vi.  O'i 
flaen  ef  y  maer  nefoedd  yn  dianc,  a  cher  ei  fron  ef  y  mae'r  angelion  sauctaidd  yn 
ymguddio :  Esaÿ  vi." 


YSGRIFENIADAU  MOEGAN  LLWil).  141 

Dyma  feddyliau  mawrion  mewn  iaith  arddercbog.  Pe  buasai  Dr. 
Samuel  Clark  wedi  deall  cymaiut  a  hyn,  ni  chj'nnygiasai  a  phrofi  Y  Bod 
o  Dduw  trwy  gymeryd  yn  ganiatâol  fod  hyd  a  lled  yn  un  o  briodol- 
iaethau  yr  Anfeidrol.  Ond  gwrandawn  yn  nesaf  pa  beth  a  dd^-wed 
y  Golomen  am  Arfaeth  ac  Etholedigaeth.  Arhag  i'r  Gigfran  gael  lle 
i  feio,  caniatâwn  iddi  ddyfod  ymlaen  i  ddyweyd  ei  chẁjTi  yn  fyr.  Er 
mwyn  deall  ei  gwrthddadl,  efallai  mai  anghenrheidiol  yw  sylwi,  fod 
Noa  yn  ei  waith  yn  adeüadu  yr  arch,  yn  cael  ei  olygu  trwj-  yr  holl  lyfr 
fel  yn  arddangos  y  Tad  yn  rhoddi  y  Mab  i  fod  yn  Waredwr  pechaduriaid. 

"  Cìg.  Mae  Noa  wedi  fy  ngwrtliod  i ;  ac  nid  g^yaeth  i  mi  beth  a  wnelwyf,  os 
gwrthodedig  ydw^'f . 

Er.     ÎSTid  efe  ath  wrthododd  di,  ond  ti  a'i  gwrthodaist  ef,  ac  a  aethost  j'maith  : 

Ezec.  xxxiii.      Cariad  ac  ewyllys  da  yw  efe,  ac  nid  oes  tywyllwch  ynddo.     Hawdd 

ganddo  faddeii  i'r  gwaethaf ;  anhawdd  ganddo  ddigio,  a  gwych  ganddo  hir-jnnaros. 

Cig.     Ond  mae  llawer  yn  dywedyd  ei  fod  ef  wedi  gwrthod  Eawer,  a  dewis  rliai, 

cyn  eu  gcni. 

Er.  j\Iae  hyn  tuhwnt  i"m  dysg  i :  efallai  y  g»yr  y  Oolomen  y  dirgelwch  h^yn. 
Beth  a  ddj-wedi  di  ? 

Col.  Anliawdd  dj^edyd,  ac  anhawdd  deall,  pa  fodd  y  mae  y  dyfnder  hwn  yn 
Noa.  Ond  mi  ddarllenaf  i  chwi  yr  A,  B,  C,  yn  gyntaf  fel  hyn.  Mae  yn  nhragy- 
wyddoldeb  dri  yn  un,  sef,  ewyllys,  cariad,  a  nerth ;  a'r  naill  yn  ymgyrhaeddyd 
erioed  a'r  llall,  ac  yn  ymborthi,  ac  yn  ymgenedlu  yn  eu  gUydd  b_\  th :  Dlar.  viii. 
Oni  b'ai  fod  pleser  tragywyddol  i  borthi  yr  ewyllys  anfeidrol,  ni  byddai  neb  yn 
gadwedig.  Ac  oni  b'ai  fod  cynhyrfiad  j^r  ewjdlys  cyntaf  yn  d'm  llosgadwy,  ni 
byddai  neb  yn  golledig.  Ac  oni  b'ai  fod  y  tri  fel  hyn  joi  cj-dweithio,  ni  buasai  na 
dyn,  nac  angel,  nac  anifaü,  na  dim  arall  wedi  ei  wneuthur.  Mae  rhai  wedi  ymesgor 
erioed  yn  y  cariad  trwy  ysgogiad  yr ewj-Uys,  yr  hwn  sydd  jraeu  gwasgaru  fel  gwreich- 
ion  allan  o  hono  ei  hun,  ac  j'n  eu  tj'mheru  yn  nwfr  j'  difyrwch,  jt  hwn  yw  yr  arch. 
Nid  y w  gwreiddjTi  y  tri  ond  cariad  j-nddo  ei  hun,  heb  gasâu  neb.  Ond  j-n  y r  ewyllys 
gweithgar  hwnw  mae'r  ysgogiad  yn  tewychu  y  peth  sj'dd  jTiddo,  ac  yn  gadael  heibio 
(fel  pren  ei  ddail,  neu  ddyn  ei  boerjoi)  y  peth  nad  y\v  un  ag  ysbryd  y  galon  :  loan 
iv.  8.  Wele,  nid  yw  y  cigfrain  yn  adnabod  tarawiad  y  tant  yma  yn  y  delyn  nefol, 
Ond  dëall  di,  0  erj-r  !  ac  fe  ddëall  y  colomenod  hyn  j-n  fw-yfwy.  Canys  fel  dyma 
wreiddyn  j-  mater,  a  íFynnon  pob  peth.  Dyma  fijn  derwen  yr  holl  f j-d  g^veledig 
hwn :  dj-ma  y  cj'nhyrfiad  tragywyddol  sydd  yn  achosi  pob  symudiad  j-n  mysg  yr 
hoU  grëaduriaid.  Ond  nid  yw  j^r  adar  ar  ganghenau  y  pren  joi  meddwl  pa  fodd  y 
mae  j-  gvvreiddj-n  j'n  cj-nnal  eu  naturiaeth,  a  hwythau  ynddi.  Yr  ewyllys  cyutaf  y w 
gwreiddyn  pob  un,  fel  y  mae  y  wreichionen  j'n  dyfod  o'r  gareg;  ac  mae  efe  j^iiym- 
gjTchu  yn  Avastad  i  fynwes  y  mab,  ac  j^n  yiulonyddu  yno  yn  y  cariad ;  ond  mae 
llawer  o'r  gwreichion  heb  fjmu  ymoeri  fellj',  ond  yn  ehedeg  gj'da  Lucifer  jn  eibyn 
y  goleuni  i'r  tywyllwch  tragywj-ddol,  ac  j'n  aros  yn  yr  ysgogiad  tanllyd,  heb  gael 
csmwythdra  byth,  cisieu  dyfcd  i'wgcisio  allan  o'u  naturiaeth  eu  hunain  :  Mat.  iii. 
17.  Mae  gallu  yn  yr  ewjdlys  i  J'sgog,  oud  nid  oes  mo'r  ewyllys  gyda  gallu  i  ddy. 
chwelyd,  fel  j'  dj'wed  y  gigfran  o'r  blaen  ran  o'r  gwir;  am  hjny  maj  llawer  yn  eu 
gwrthod  eu  hunain,  ac  yn  achwyn  ar  Xoa.  Ac  er  Ijod  ei  fynwes  ef  yn  cu  chwennych, 
mae  eu  mynwes  danllyd  hwjmt  jti  eu  dal  yn  eu  teymas  cu  hunain.  Ond  0  Eryr  ! 
03  cofi  di  ofjm  ymhellach  am  hj-u  pan  fo'm  ni  wrthym  ein  hunain  j'u  y  dj'staw- 
r^yydd,  mi  ddangosaf  yn  helaethach  wreiddj-n  pob  dirgelwch." 


142  YSGBIFENIADAU  MORGAN  LL-\yYD. 

Attolwg  i  ti,  0  golomcn  hawcldgar !  ai  Lyn  a  clwi  yn  A,  B,  C  ? 
Mcwu  diù-if,  os  folly  y  mae,  jt  ydym  yn  anobeithio  cyraedd  bytb  byd 
at  yr  a,  b,  ab.  Er  hyny  y  mae  im  peth  yn  eglur,  sef,  na  fedr  neb  brofi 
nad  oes  yma  synwyr,  jt  hyn  sydd  fwy  nag  a  ellir  ei  ddy wedyd  am  bob 
peth  a  draethwyd  ar  y  mater  hwTi.  Wrth  edrych  hefyd  yn  fanwl,  y 
mae  rhw  drymwydd  yn  dyfod  i'r  golwg,  nes  ein  galluogi  i  benderfynu 
nad  ocdd  Morgan  Llwj'd  ymhell,  o  ran  sylwedd  ei  farn,  oddiwrth  yr 
hon  wir-aLr  Cymreig,  "  Pob  da  oddiwrth  y  CreawdwT,  a  phob  drwg 
oddiwrth  y  creadur."  Nid  ydym  yn  cofìo  i  ni  erioed  weled  dyvrediad 
mwy  cynnwysfawr  am  yr  ewyllys  na  hwn,  "  Mae  gallu  yn  yr  ewyllys  i 
ysgog,  ond  nid  oes  mo'r  ewyllys  gyda  gallui  ddychwelyd."  Anhawdd 
yw  dyweyd  yn  well  er  ysgrifenu  cyfi'olau.  Ond  yn  niwedd  y  dyf}Tiiad 
uchod,  gwehr  fod  y  Golomen  yn  addaw  dangos  mwy  ar  hyn  pan  fyddai 
hi  a'r  Eryr  wrthynt  eu  hunain  yn  y  dystawTwydd.  Ac  felly,  hwyrach 
mai  cystal  fyddai  aros  hyd  hyny  am  oleuni  ychwanegol.  Ar  ol  cryn 
lawer  o  ymddyddan  jTohellach,  y  mae  yr  Eryr  yn  gwasgu  at  y  Gigfran 
yn  fwy  difrifol,  nes  yw  hithau  o'r  diw^edd  yn  blino,  ac  yn  cymeryd  ei 
hedía  oddiwrthynt  yn  y  modd  canlynol : — 

"  ŵ.  Gwrandaw,  0  Gigfran  :  rliaid  i  mi  o'r  diwedd  dy  holi  di  yn  ddwysach. 
Paham  na  ddoi  yn  ol  at  dy  Arglwydd  ? 

C't(j.  Mi  welaf  dy  fod  di  yn.  fy  erbyn  i  yn  hollawl ;  ond  cymer  Noa,  a'i  arch, 
rhyngot  ti  a'r  Golomen.  Minnau  a  wn  p"ie  caf  fy  swper.  iSli  gljwaf  sawyr  bur 
gunod  ar  y  ddaear. 

Er.     Fe  dderfydd  y  rhai  hyny  o'r  diwedd,  ac  yno  fe  dderfydd  am  danat  tithau. 

Cig.  Nid  oes  fater.  ili  a'u  cjineraf  tra  cafFwyf.  rfarwel  i  Noa,  ac  i'w  arch, 
ac  i  tithau,  ac  i'th  Golomen.  Ni  ddeuaf  atoch  mwyach.  Crawcc.  Crawcc.  Ym- 
aith,  ymaith.     Ymhell  ddigon." 

Yn  awr,  dyma  yr  Eryr  a'r  Golomen  "  wrthynt  eu  himain  yn  y 
dystaAmvyud."  Gadawor  i  ni  v,Tandaw  pa  csLoniad  pellach  a  ga">\u 
ar  y  materion  blaenorol. 

"Er.  Tri  yn  un,  meddi  di,  oedd  ef.  Ond  a  oes  dim  drwg  yn  dyfod  oddiwrth 
y  E.heolwr  cyntaf  f  el  oddiwrth  Noa  ? 

Col.  Nag  oes.  Nid  oes,  fel  y  dywedais  o'r  blaen  ond  cariad  a  goleimi  ynddo : 
er  bod  digter  ac  arglwyddiaeth  gj^dag  ef  pa  le  bynag  y  mae  :  1  Joan  i.  5  ;  Esaij 
xxvii.  4.  Ac  y  mae  ef  yn  mhob  man  yn  llenwi'r  nefoedd  a'r  ddaear.  Gochel  feddwl 
fod  dim  dnvg  ynddo,  er  ei  fod  ef  joi  hir  jm  cyd-ddwyn  á'r  drygioni  sydd  jti  y  byd. 
0  Eryr,  deall  hyn.  Canys  dyma  wreiddjTi  jTnrauiad  holl  ganghenau  gwybodaeth 
a  naturiaeth.  Canys  y  naturiaeth  dragywyddol  yw  íFynnon  y  naturiaethau  am- 
serol,  Ti  wyddost  nad  yw  gair  da  j-nddo  ei  hunan  yn  ddrwg,  a  ddel  ailan  o  un  ú, 
meddwl  da  ;  ond  cyn  gynted  ag  y  dyweder  ef,  mae  y  glust  dcirwg  yn  ei  wyro.  Felly 
mae  ysbr^'d  y  byd  wedi  cipio  a  chamu  enaid  dyn,  er  iddo  ddyfod  yn  bur  ac  yn 
ber£faith  allan  o'r  un  daionus." 


ySGEIFENIADAU  MORGAN  LLWYD.  143 

MeclcTyliem  fod  hyn  yn  gystiil  esboniad  a  dim  a  éllir  ei  gael.  Mae 
yn  amlwg  fod  Morgan  Llwyd  yn  gweled  yi'  anhawsder,  ac  yn  ei  deimlo. 
Os  na  Iwyddodd  i'w  symud  yn  hollol,  nid  yw  hyny  yn  rhyfedd,  wrth 
gofio  fod  pawb  wedi  methu  o'i  flaen,  ac  ar  ei  ol.  Wedi'r  cwbl,  tybygid 
nad  oes  gan  neb  lawer  ychwaneg  i'w  ddywedyd  ar  y  materiou  hyn  na  r 
hen  weinidog  hwnw  yn  y  Deheudir,  yr  hwn,  pan  ofynwyd  iddo,  pa  fodd 
yr  oedd  yn  deall  y  geiriau  hyny,  "Esau  a  gaseais,"  a  atebodd,  "lë, 
nid  ydych  chwi  yn  deall  yr  adnod  yna.  Nid  wyf  fìnnau  yn  ei  deall. 
Ond  nid  yn  yr  un  man  yr  wyf  fì  yn  methu  a  chwi.  Nid  wyf  fì  yn  sjtiu 
im  tipyn  iddo  gasau  Esau.  Y  peth  sydd  yn  fy  nyrysu  i  yw,  meddwl 
iddo  erioed  garu  Jacob."  Dichon,  gan  hyny,  mai  doethineb  i  ni  fyddai 
disgyn  at  ryw  bethau  mwy  dealladwy,  neu  bethau  o'r  hyn  lleiaf  ag  y 
mae  llai  o  berygl  wrth  ymch:in  â  h-\vynt. 

Bu  dadl  led  faith  yn  y  "  Drysorfa  "  rai  blynyddau  yn  ol  mewn  per- 
thynas  i  ddeilliad  yr  enaid.     Y  mae  Morgan  Llwyd  o  ran  y  dull  o  jon- 
adroddi,  yn  cydfyned  á'r  naill  blaid ;  ond  o  ran  sylwedd,  â'r  llall.     Ei 
farn  ef  ydyw,  fod  \t  enaid  yn  dyfod  trwj  genedliad  naturiol  oddiwrth 
y  rhieni ;  ond  yr  ysbryd  yn  imiongyrchol  oddiwrth  Dduw.     Fel  hyn  y 
mae  efe  yn  gwahaniaethu  rhwng  yr  enaid  a'r  ysbryd  ;  ac  o'n  rhan  ni, 
nis  gallwn  wadu  fod  ynom  ogwydd  cryf  i  feddwl  fod  y  gwahaniaethiad 
yma  yn  gywir.     Onid  dyma  y  ffordd  fwyaf  naturiol  i  ddeall  y  rhanau 
]i}Tiy  o'r  Bibl,  lle  y  sonir  am  enaid  ac  ysbryd  yn  yr  un  adnod  ?     Ac 
onid  yw  y  golygiad  hwn  yu  taflu  goleu  ar  y  gwahaniaeth  rhwng  dyn  ac 
anifel  ?      Ai'  yr  un  pryd,  gan  fod  y  gaú:  "  enaid  "  yn  cael  ei  arfer  am 
"  ysbryd,"  ac  yn  cael  ei  ddeall  felly  yn  unig  yn  ein  dyddiau  ni,  byddai 
ceisio  d}T:ysu  pobl  gyfEredin  trwy  ddyweyd  fod  enaid  mewn  anifel,  pan 
y  gwyddom  y  cymerent  h\ry  y  gair  mewu  ystyr  wahanol  oddiwrth  yr 
eiddom  ni,  yn  arwydd  o  brinder  mewn  synwyr  a  gras.      Nid  ydym 
ychwaitli  yn  anfoddlawn  i'r  dyvrediad,  "mai  d^\^-  ran  sydd  mewn  dyn 
sef  corff  ac  enaid ;"  oblegid  y  mae  y  gair  "corff"      yn  y  dywediad 
hwn,  yn  cynnwys  yr  hoU  ran  anifeilaidd  o  ddyn  ;  a'r  gair  "  enaid  "  yn 
golygu  yr  hyn  a  eilw  Paul  "yr  ysbryd,"  sef  y  sylwedd  anfarwol,  yr 
hwn,  pan  fyddo  dyn  farw,  "  sydd  yn  myned  at  Dduw,  yr  hwn  á'i  rhoes 
ef."     Gyda  golwg  ar  y  gofyniad  am  ddeilliad  yr  ysbryd,  y  mae  yn  ddir- 
gelwch  i  ni  pa  fodd  y  gallai  neb  gredu  ei  fod  yn  lianu  o'r  rhieni  trwy 
genedliad  naturiol.     Y  mae  y  farn  hon  yn  arwyddo,  un  ai  fod  yr  ys- 
bryd  yn  effaith  cyfluniad  corfforol,  a  dim  ond  ]iyny  ;  neu  yntc,  fod 
dynion  yn  meddu  ar  allu  crëadigol.     Ond  nis  gall  dyn  roddi  bod  i'r  un 


144  ySGRIFENIADAU  MORGAN  LLÌY'YD. 

mymryn  o  sylwedd  coríforol ;  pa  fuint  llai  i  sylwerlcl  ysbrydol  ac  an- 
farwol  ?  Ond  fel  y  canlyn  y  mae'r  ymgomiad  ar  y  pyngciau  Lyn  rliwng 
yr  Eryr  a'r  Golomen  : — 

"  Er.  Yr  oeddwn  i  gynnaii  yn  barod  i  lcwygu,  ond  yr  awrlion  mae  ynof  beth 
nerth,  a  chefn,  a  chalon  i  ymofyn  ymhellach  cyn  ymadael.  Attolwg  dangos  beth 
yw  y  rhagoriaeth  rhwng  yr  enaid  a'r  ysbryd  yn  yr  un  dyn. 

Col.  Ysbryd  dyn  yw'r  trysor  mawr,  a'r  enaid  sydd  megys  Uong  i'w  ddwjm  o'r 
naill  i'r  Uall.  Ysbrjd  djD  yw'r  castell,  a'r  enaid  sydd  megj'S  trcf  o'i  amgylch. 
Yr  ysbryd  yw  canhwyllyn  y  meddyliau,  a'r  enaid  yv>  plisgyn  y  rheswm  oddiallan  : 
yr  ysbryd,  medd  yr  ysgr}'th_\T,  yw'r  mer,  a  meddyliau'r  enaid  yw'r  cymalau.  Ys- 
bryd  dyn  yw  gwreiddyn  y  pren,  a  rhosymau'r  enaid  j'w'r  canghcnau.  Mae  enaid 
yn  mhob  peth  byw,  a  math  ar  ddeall  gan  anifail :  Ilth.  v.  12 ;  1  Tlies.  v.  23.  Ond 
nid  ocs  ysbryd  anfarwol  mcwn  dim  ond  mewn  dynion  ac  angchon.  Yr  enaid  y 
mae  dyn  yn  ei  lun  ei  hun  j-n  ei  gcncdlu,  ond  Duw  yw  tad  (ac  nid  taid)  yr  ysljryd. 
Yr  cnaid  rhesymol  yw  hwylbren  dyn,  ond  yr  j'sbryd  yw  llyw  y  llong.  Weithiau 
y  mae  ysbryd  dyn  yn  rhodio  (fel  Tina)  allan  j-n  rhodíeydd  yr  enaid  ;  ac  ynoy  mae 
gwjTit  ysbrj'd  y  byd  hwn  jti  ei  gipio ;  ond  mae  ysbryd  dyn  naturiol  j'n  wastad 
allan  o  hono  ei  hun,  fel  j'  mab  afradlawn,  nes  dj'chwelyd,  yn  cael  ei  ddwyn  yn 
nghertwj'n  j'  cj'thraul,  ac  jti  diljTi  ei  chwibianiad  ef  j'n  j'  cnawd :  Luc  xv.  17. 
Mae'r  ysbrj'd  fel  tỳ  Lot,  a'r  enaid  yn  j'  cnawd  fel  heol  Sodom  :  Eph.  ii.  2,  3.  Ac 
fel  y  mae  rhagoriaeth  rhwng  anadl  dyu  a'i  feddM  1,  f  jlly  j'  mae  rhwng  yr  enaid  a'r 
ysbryd.  Yr  ysbrj'd  yw  neuadd  yr  enaid,  a'r  enaid  j'w  porth  j-r  ysbrj'd.  Djona'r 
ysbryd  (j'n  angeu'r  coríf)  sj'dd  yn  esgyn  i  fj'nu  at  breswyliwrtrags'wj'ddoldeb,  pan 
fo  enaid  anif.iil  yn  disgyn  i  la^vr,  canys  gwaed  yw  :  Preg.  iii.  21." 

Ond  na  thybied  y  darllenydd  mai  pyngciau  sychion  yn  unig  y w  tes- 
tunau  yr  ymddyddan  yn  "  Llyfr  y  Tri  Aderyn."  I'r  gwrthwyneb,  y 
mae  yn  llawn  o  gyfeii-iadau  gr}-mus  at  y  gydwybod,  a'r  rhai  hyny  yn 
fynych  yn  taraw  i'r  byw.  Braidd  na  feddyliem  mai  yn  hyn  y  mae  ei 
nerth  mwyaf,  a'i  ragoriaeth  penaf.  Nid  yw  wedi  ei  ranu  yn  bennodau 
ar  wahanol  faterion.  Ceir  ynddo  yr  un  amrywiaeth  naturiol  ag  mewn 
ymddyddanion  cyffredin.  Ond  nid  yw  yn  gadael  pum  mynyd  i  fj'ned 
heibio  heb  ryw  air  at  y  gydwybod.  Ehoddwn  yma  ddyfyniad  i  ddangos 
mor  ddidwyll  a  diarbcd  y  mae  y  Golomen  yn  tracthu  y  gwirionedd  i'r 
Eryr  tyw^'sogaidd  : — 

"ŵ.  Oud  pa  rj-w  ddyfnder  yr  wyt  ti  yn  ei  feddwl?  Pa  beth  yw'r  dj'fnder, 
a'r  uchder  ? 

Col.  0  Eryr,  os  gwrandewi  fel  y  dylit,  ti  gei  fwy  o  ddeaU  :  Dat.  xxi.  8.  Y 
dyfnder  yma  yiw^r  pwll  diwaelod,  a  hwnw  yTv'r  ail  angeu,  a'r  angeu  mawr  hwnw 
yw'r  uffem,  a'r  llid  annhraethadwy  sy'n  llosgi  pechod  a  phechaduriaid  cyndjTi  fel 
afon  o  frwmstan  ;  canys  mae'r  pechod  lleiaf  yn  cynhyrf  u  y  digofaint  mwyaf :  ac  am 
yr  uchder,  hwnw  yw  diwedd  yr  ailenedigaeth.  Nid  oes  neb  a'i  hedwyn  ond  j'  rhai 
Bydd  jTi  ehedeg  allan  o  honynt  eu  hunain  iddo,  ac  yn  bj'w  ynddo  :   Esay  xxx.  33. 

Er.  Ond  ai  diogel  i  ddynion  ehedeg  yn  uchel  ?  Fe  allai  mai  po  uchaf  yr  ym- 
godant  isaf  y  cwympant. 

Col.     Gwir  ddigon  yw  os  bj'dd  esgj'U  o  gwyr  naturiaeth  ganddjTit.  Canys  felly 


YSGRIFENIADAU  MORGAN  LLWYT.  145 

yr  eheiodd  Lucifer  a'i  lu  i  waelod  ufFern.  Y  balch  a  ostjTigir,  a'r  îsel  o  galon  a 
ddjTchelir :  Luc  xiv.  8.  Ond  os  calon  ddrylliedig  agais  adnabod  dwfn  gariad  Duw, 
lii  a  gaiflf  ei  dysgu,  a'i  chynnal,  a'i  chodi  i  ucheldcrau'r  Arglwydd,  a'i  chyfarwyddo 
yn  ysbryd  y  gwir  Noa  :  Salm  xxv.  8  ;  Ph'ü.  iii.  20  ;  Phil.  iii.  2,  13. 

Er.     Ond  yr  wyt  ti  yn  fynych  yn  son  am  Noa.     Pa  beth  yw  yr  ysbryd? 

Col.  Ysbryd  y  Goruchaf  yw'r  awel  dragywyddol,  a'r  seren  foreu,  a  goleuni'r 
byd,  ffynnon  yr  oesoedd,  sel  y  Testamcnt,  anadlyr  Ocn,  rheolwr  angelion,  abj^yyd 
dynion :  a'r  Ysbrj'd  hwnw  sydd  yn  dwyn  rhai  i  baradwj'S  tra  fo  eu  cyrff  hwy  ar  y 
ddaear. 

Er.     Paradwys — Pa  le  mae'r  ardd  hono  ?     Mi  glywais  son  llawer  am  dani 

Coì.  Ni  all  neb  chedeg  yao,  ond  y  sawl  sydd  yn  rhedeg  allan  o  hono  ei  himan, 
sef  allan  o'i  ewyllys,  a'i  gyfi'wysdra,  a'i  ddiweddion,  a'i  Iwybrau  ei  hunan.  Mae 
paradwys  nid  ymhell  oddiwrthyt,  ond  yn  mhob  man  lle  y  mie  cariad  Duw  yn 
ymddangos.  Ac  mae'r  hoU  golomenod  cywir  jmddi,  yn  clyT\-ed  geiriau  annhraeth- 
adwj',  yn  mysg  myrddiynau  o  angellon,  ac  ysbrydoedd  perffaith :  Ileh.  xii.  22 ; 
Luc  xvii.  21.  Ac  hefyd  o'r  tu  arall,  mae  uffern,  a'r  tân,  a'r  nâd,  a'r  tj^yllwch  yn 
nghalonau  llawer  tra  f'ont  yma  yn  rhodio  ar  y  ddaear. 

Er.  Ond  gad  i  mi  ofjTi  i  ti,  Onid  oes  im  nef  nag  uffern  ond  sydd  yn  y  byd 
yma? 

Col.  Och  lawer  !  Mae  nef  dragywj'ddol,  ac  uffem  fel  ffwrn  a  bery  byth.  Ond 
er  hyoy,  mae  naill  ai  nef  ai  uffem  yn  mhob  dyn  yn  y  bywyd  hwn  :  lago  iii.  6. 
Ond  nid  j^w  dyn  jn  gweled  j'ma  pa  le  y  mae,  mwy  na  gwr  jm  cj'sgu  jm  ei  wely 
sydd  a  Ueni  tyTvjdl  j^  cnawd  o'i  gwmpas,  a'i  holl  ffrînestri  wedi  eu  cau.  Ond  mae'r 
amser  i  ddeffro  yn  agos,  pan  gladder  neu  pan  losger  j^  cnawd,  ac  j  na  mae  pawb  jti 
myned  i'w  gartref,  ac  jti  canfod  ei  orweildfa. 

Er.     Ond  y  mae  arnaf  ofn  hyn  :  Pa  le  y  byddaf  íi  yn  oes  oesoedd  ? 

Col.  Er  bod  Ffelix  yn  crj-nu,  nid  oes  fawr  dan  y  diwedd  yn  j-mof jti  am  hyn  : 
Act.  xxiv.  25.  Os  diljmi  naturiaeth,  ti  gei  losgi  f  yth heb  fjmed  byth  yn  ulw.  Ond  os 
cei  di  naturiaeth  arall  a  chalon  newj^dd,  ti  fyddi  gyda'r  colomenod  yn  y  llawen- 
ydd:  Act.  xxvi.  18. 

Er.  Ai  son  a  wnei  di  wrthjrf  fi  am  galon  newydd  ?  Parchedig  oeddwn  i  erioed, 
a'm  hynafiaid  hefj^d,  fel  j'  mae'r  achau  jm  dangos  :  ac  mae  Uawer  a  gawsant  gred 
a  bedydd  nad  oas  amynt  ofn  uffern  m^vj'  na  thithau. 

Col.  Er  hyiiy,  fe  ddaw  uffem  heb  ei  hofni.  Ac  nid  jnv  achau  tealuoedd  ond 
rhwyd  a  weuodd  naturiaeth,  j^n  yr  hon  y  mae  pryf  copj-n  balchder  yn  llechii.  Nid 
wyt  ti  ues  er  djrfod  o  honot  o  dj^^ysogion  Cj'mru,  onid  wj't  ti  jm  un  o  had  Tj'wj'sog 
breninoedd  y  ddaear ;  wedi  dy  eni  nid  o  ewyllys  gwr,  ond  o'r  hnd  anllygredig. 
Ehaid  i  ti,  er  glaned  wyt  oddiallan,  gael  newid  dy  naturiaeth  oddifeAvn,  neu  fe 
a'th  losgir  di  yn  dj'  blu,  a'th  foneddigeiddrwj'dd  dy  himan  :  lago  i.  18.  Ac  am 
gred  a  bedydd  dyfrllyd,  nid  yw  liyn  fwy  na  gwelltyn  yu  y  domen,  oni  chei  di  gyda 
hyn  j^r  ailenedigaeth :  Act.  xiii.  23. 

Er.  Peth  na  wn  i  oddiwrthyf  fy  himan  yw'r  ailenedigaeth,  er  i  nii  ar  glast 
gljrwed  son  am  dani. 

Col.  Yr  aüenedigaeth  yw  dyfodiad  dv'n  allan  o'r  naiU  fyd  'ir  llall  yn  y  bywyd 
yma.  Pan  fo'r  enaid  yn  j'r  ysbryd  (mewn  poen  dan  weiddi)  yn  tori  drwy  gwrs 
naturiaeth  oddifewn,  heb  fynu  mo'i  ddal  yn  hwy  yn  nghroth  y  mcddwl  daearol, 
ond  er  gwaethaf  iiob  creadur  yn  dyfod  allan  o  dywyllwch  i  oleuni,  allan  o  fryntni 
ysbrydol  i  burdeb,  allan  o  gas  i  gariad,  allan  o  gacthiwed  i  ryddid  nefol,  allan  o'r 
carchar  i  reoli,  allan  o  hclynt  y  l)yd  i  gymdeithas  sanctaidd,  allan  o  fynwes  cyth- 
reitliaid  i  gyfcillach  angolion  t)uw,  allan  o  s-wn  y  cnawd  i  glywed  llais  Duw,  allan 
o'r  oferedd  i  sobrwydd  meddwl,  allan  o'r  chwei-thiniad  i  bmdd-der  paradv\ysaidd. 


146  YSGEIFENIADAU  MOEGAN  LLWYD. 

allan  o'r  cnawd  drcwU^-d  i'r  ysbryd  bywiol,  allaa  o  grotli  naturiactli  i  Gacrsalem 
nefol:  Act.  xxvi.  18  ;  Eph.  vii.  1,  2.  Mae  yn  yr  aileuedigacth  ddwy  ran  :  iin  i'r 
enaid  a'r  ysbryd,  am  yr  bon  yr  ydym  ni  yu  son,  a'r  llall  i'r  corff  yn  y  diwedd,  yr 
hi.n  a  clwir  mabwysiad  y  corÛ' :  Jlhuf.  iii.  Ac  fcl  y  mae'r  coríl  yu  y  bcdd  heb  ei 
eui  hvd  yr  adgyfodiad,  fell\'  mac'r  cnaid  yu  pydru  yn  naturiacth  nes  iddo  adgyfodi 
gydaCiíst,  ac  fe  wna  Duw  i  ddyn  wclcd  ci  fod  cf  yn  gorwedd  yn  uffern,  ac  yn 
Uechu  yn  y  ddaear,  cyn  iddo  ddwyn  y  meddwl  i  baradwys. 

Br.     Yr  wyt  ti  }ti  son  yn  fynych  ani  baradwys.     A  wyddosttipwy  sydd  yno  ? 

C'ol.  Dod  gcDad  i  mi  son  yn  ddifyr  am  fy  ngwlad  a'm  bro  fy  himan  :  Luc  vi. 
45 ;  Bhuf.  viii.  38,  39.  Ehaid  i  bawb  sou  am  ei  gartref .  Yr  wyf  mcwu  rhau 
ynddi  yn  barod,  a'r  colomenod  gyda  li,  ful  y  dywcdais  i  ti. 

Er.     Ond  beth  pe  bawn  i  yn  dy  ladd  di  yr  awrlion,  i  ba  le  yr  ait  ti  ? 

Coî.  I  mewni  ymhcllach  i'm  gwlad ;  canys  ni  cllir  mo'm  gwthio  i  aüaii  o'm  na- 
turiaeth,  a  naturiaeth  nefol  yw  paradwys. 

Er.     A  wyddost  ti  beth  yr  wyt  ti  yn  ci  ddywcdyd  ? 

Col.     G'wn,  cr  na  allaf  beri  i  ti  ddeall. 

Er.     Onid  oes  arnat  ti  ofn  marw  er  h\  n  i  gyd  ? 

Col.  Na'T  oes,  mwy  nag  ar  un  sydd  wcdi  bliuo  fyned  i'w  wcly  i  orphwys :  Phil. 
i.  Cenad  yw  augeu  oddiwrth  fy  nhad,  i'm  dwyn  adref  allan  o  ysgol  y  byd  hwn  fel 
;ülan  o  garchar  y  cnawd." 

y  inae  adfywiad  i  ysbryd  dyn  mcwn  troi  oddiwi'th  atlironiacth  auif- 
eilaidd  y  dyddiau  liyn  at  syniadau  uwch-ddaearol  Morgan  Llwyd. 
Mewn  gwirionedd,  yr  yd^rm  bron  meddwl  na  ddarfu  i  ni  ganmawl  han- 
ner  di"on  arno.  Y/rth  ddarllcn  y  dyfyniad  uchod,  ac  amrj^f  ranau 
craill  o'r  llyfr,  gellid  tybied  mai  Plato  sydd  joi  siarad,  dan  ddylanwad 
ac  yn  ngoleuni  y  grefydd  Gristionogol.  Os  na  ellir  dywedyd  ei  fod  yn 
chwalu  y  mm-iau  sydd  \n  cylchjmu  ein  byd  bach  ni,  yn  yr  hwn  nid  oes 
ond  ychydig  heblaw  fi'urf  ac  ymddangosiad  ;  y  mae  o  leiaf  yn  tynu  y 
cauadlêni  oddiar  y  ffenestri,  ac  yn  gollwng  pelydr  yr  haul  ganol  dydd 
i  fewTi  ar  chwareuf^Tdd  amser,  nes  y  mae  ei  holl  ardderchawgrwydd 
yn  diflanu,  a  ninnau  yn  gorfod  credu  nad  yw  sylweddau  tragywyddoldeb 
ymhell  oddiwT:thym.  Ond  "Nid  oes  neb  a'i  hedwyn,  ond  y  rhai  sydd 
yn  ehedeg  allan  o  honynt  eu  himain  iddo,  ac  yn  byw  ynddo."  Mynych 
y  mae  jni  cm-o  ar  yr  hoel  hon.  Ymddengys  ei  fod  yn  edrych  ar  "  hun- 
an,"  fel  drwg  y  drygau.  Fel  y  dywedodd  Eowlands,  Llangeitho,  gan' 
mlynedd  wed'yn,  djrtna'r  peth  y  mae  dyn  yn  ei  wisgo  gyntaf,  ac  yn  ei 
ddyosg  olaf.  Çymerer  j^chydig  ymhellach  ar  y  mater  hwn,  allan  o'r 
\Tnddyddan  a  fu  rlijnigddynt  cjn  i'r  Gigfran  eu  gadael : — 

"Er.  Beth  yr  wyt  ti  yn  ei  ddywcdyd  yn  erbyn  doethineb  ?  Mae  arnaf  ofn  dy 
fod  di  yu  anmhwyUo. 

Col.  Geiriau  sobrwydd  yr  wj'f  íî  yn  en  traethn.  Nid  magl  i'r  cyffylog  y^y  syn- 
wyr  y  cnawd,  oiid  i'r  a:lci-yn  doetliaf  daearol.  Y  dynion  iiatm-iol  goreu  a  gdliir. 
Am  hyny  gocheled  pawb  ei  sj-n.wyT  ei  hun.     Ni  fedr  auifail  hoyw  ehedeg  ;  ac  nid 


YSGEIPENIADAU  MORGAN  LL^^TTD.  147 

ysbrydol  yw'r  natiiriol,  er  gwyched  fo  yn  ngohvg  dynion.  Mae  llr.wei'  o  brcgcthwyr 
yn  angli}  meradwy  ac  yn  golledig :  1  Cor.  lx.  27.  Eu  hatliraw  yw  synwyr  y  cnawd : 
maent  yn  ysgrifenu  eu  pregethau  ;  ond  oni  b'ai  cyflog  dyuion,  ni  ■N^'naent  bwyth  o 
waith  ;  ac  er  hyny,  fel  gweinidogion  yr  efengyl  y  mynent  eu  hanrhydeddu.  Ac 
heblaw  y  dysgawdwyr  deillion,  nid  oes  mcwn  tref  na  gwlad  ddyn  Uwyd  llwm  an- 
llythyrenog,  nag  oes  sarph  yn  ei  fynwes,  a  synwyr  y  cnawd  yn  ei  galon. 

Er.  Nid  rhyfedd  ^vrth  hyn  fod  llawer  yn  golledig,  os  yw  pob  dyn  fel  nythaid  o 
nadroedd,  301  llawn  o  feddyliau  cnawdol.  Ond  bcth  a  ddy waid  y  Frân  wrth  hyn  ? 
CiQ.  Dyma  daro  at  y  gwreiddyn.  Os  drwg  gyngliorwr,  drwg  ganlynwT.  Os 
tvwvll  goleuni  rheswm,  mae'r  hoU  goríTyn  dywyli,  a  phob  gair  ar  a  ddywedais  i 
erioed  yn  ofer.  Ond  o'm  rhan  i,  yr  wyf  yn  tybied  fod  rheswm  yn  mhob  peth ;  ac 
mai  rheswm  naturiol  yw  y  goleuni  goreu.  D^Tua  wi-eiddyn  y  pren  a  blanwyd  yn 
ddwfn.     Diwreiddied  y  golomen  ef  os  gall. 

Col.  Mi  "«Ti  mai  dyma  Salomon  y  bjal,  ond  y  mae  ysbryd  gwirion  y  Golomen  yn 
fwy  na  Salomon  yn  ei  holl  ogoniant  a'i  ddoethineb.  Ond  i  ddangos  i  ti  ddoethineb 
ddaearol  y  Fran.  Ei  synwyr  hi  y  w  hyn  : — Dalied  pawb  ei  eiddo,  cipied  pawb  a  allo. 
Safed  pob  dyn  ar  ei  waclod  ei  hun.  Na  ddyweded  mo'r  gwir  mewn  cariad,  ond 
mewn  creulondeb.  Na  ddringed  uwchlaw  rheswm  dyn.  Canlyned  y  byd  a'i  arfer. 
Maged  ei  naturiaeth,  ei  gnawd  a'i  waed,  a  gwaried  ei  amser  mewn  trythyllwch. 
Bwytâed  ac  yfed,  a  bydded  lawen.  Eoddloned  pav/b  er  ei  fwyii  ei  hun.  Bydded 
ganddo  ddau  wyneb  yn  barod,  a'i  galon  yn  ddauddyblyg.  Bydded  gall  drosto  ei 
hunan,  onide  marw  a  -HTia.  Ond  dyma  ífolineb  y  byd.  Dyma  ynfydrwydd  pen 
af'ored,  canys  nid  call  y  dyn  a'i  ceisio  ei  him.  Y  sawl  sydd  â  dau  wyneb  gantho, 
mae  un  o'r  ddau,  yn  gythreulig  :  y  neb  awenieithio  ddynion  sydd  bwdr  jti  eigalon. 
Hawdd  yw  bwyta,  ac  yfed,  a  chwareu  gormod,  a  davmsio  yn  y  cnawd  ar  ol  pibell 
yr  ysbryd  drwg.  Ysbryd  y  g\^-acd  yAV  cwmwl  y  meddwl.  Arfer  y  byd  yw'r  porth 
llydan  i  ddystrj'w.  A'r  sawl  na  ddringo  uwchlaw  ei  him,  ni  eistedd  fyth  yn  y  nef- 
oedd.  Mae'r  dyn  difyr  chwerthinog  allan  o'i  gof  ei  hun,  ac  o'r  tu  fewn  i  gof  y  sarph. 
Amser  dyn  yAV  ei  gynnysgaeth,  a  gwae  a'i  gwario  yn  ofer.  Rhaid  y%v  dofì  ysbryd  y 
cnawd,  a  magu  bj^wj'd  ysbryd  yr  uchaf.  Boddi  a  Avna'r  dyn  na  nofia  yn  erbyn  ífrwd 
y  wlad.  Y  rheswm  uchaf  yw'r  afreswm  isaf.  Ni  saif  neb  ond  un  arno  ei  hun. 
Nid  eiddo  neb  ei  himan.  Cadwed  pawb  ei  galon  at  Dduw.  Adrodded  pob  un  ei 
gvdwybod  yn  ddoeth.  Cladded  dyn  ei  reswm  ei  him.  Ond  dyma  iaith  nad  oes 
nemawr  yn  ei  dëall.  Nag  ofned  neb  arall  cymaint  ac  ef  ei  hun.  Oni  fedri  roi  taw 
ar  eraill,  dj'stawa  dy  hun.  Pan  fo  mwj'^af  swn  yn  y  byd,  bydJed  Ueiaf  yn  dy  galon. 
Nag  ofna  ddiafol,  na  châr  y  pechod,  ac  na  chynnwys  dy  hun.  Na  ddalied  ysbryd 
y  crëadur  di,  ond  noíìa  i  ysbryd  y  Crëawdwr.  Cyfrif  y  da  o'th  ílaen  yn  bci-1,  a'th 
waith  o'th  ol  yn  dom.  Melys  i'r  cnawd  yw  siwgr  diafol,  ond  bwyta  di  y  manna 
dirgel.  IMochyn  yw  Luciffer  yn  jTudreiglo  yn  nghnawd  dyn.  Crochan  hwn  yw 
calon  fudr  yn  berwi  ar  dán  uffern.  Gwyniau'r  cnawd  y'nt  feirch  o  ryfel ;  disgyn 
oddi  amynt,  ac  uac  oeda.  Perthen  o  ddrain  y w  rhesymau  dyn.  A'i  gwado  ei  hun, 
a  ddianc  o  honi.  Portha  dy  chwant,  ac  efe  a'th  ladd.  Lle  y  mae  djTiion,  mae 
angelion  ;  Ue  y  mao  angelion,  y  bydd  dynion.  Y  sawl  sy'n  bynv  ynddo  ei  hun,  sy'n 
b\  w  allan  o  fynwes  y  Tad.  Oni  elli  achub  eraiU,  diauc  dy  him  oddiwrthyt  dy  hun. 
Gwell  Y^  adnabod  y  galon  yn  y  byd  yma,  na'i  bod  hi  yn  adnabod  digofaint  byth. 
Pa  fodd  y  gelli  fod  jm  llonydd  oni  byddi  ar  y  graig  1  Nid  gwaeth  beth  a  ddy wcdo 
ílyliaid,  nid  eit  gair  hwy  a  saif." 

Ond  03  awn  ymlaen  fel  hyn,  byclclwn  mewn  lîerygl  o  aclj'sgrifenu  yr 
boll  lyfr.     Yr  oeddym  ^Ycdi  nodi  allau  amryw  ddarnau  eraill,  mor  faitli 


148  ySGRIFENIADAU  MORGAN  LLWYD. 

a'r  rhai  hyn,  ac  yu  llawn  mor  oditlog ;  ond  rhaid  ymatlal.  Er  hyny, 
byddai  yu  drosedd  aufaddeuol  i  ni  fyued  licibio,  lieb  bigo,  a  rhoddi  at 
eu  gilydd,rai  aughreifftiau  byriou  eto,  o  wahauol  ranau  o'r  llyfr,  y  rhai 
a  ymddaugosant  i  ni  yn  brydferthacli  2ia  dim  gemau  a  ía  crioed  yn 
addurno  pcudefigiou  neu  bendefigesau  y  ddaear,  Cyngliorcra  ciu  dar- 
llenyddion,  ac  yn  enwedig  y  rhan  brydweddol  o  honynt,  i'w  cylymu 
îiwy  am  eu  gy.ldfau,  a'u  hysgrifenu  ar  lechau  eu  calouau.  Beth  medd- 
ech,  gyfeillion  hj'uaws,  a  chyfeillcsau  hawddgar,  am  dlysau  o  fath  y 
rhai  caulynol  ?     Oni  fcddyliech  chwi  eu  bod  yn  hardd  dros  ben  ? 

"Mae  gan  bob  cUii  ddigon  o  gyfrwjsdra  iV  dwyllo  ei  liunan  :  Act.  xiii.  10. 

Pan  ddelo  ysbryd  y  nef  i  mewn,  efe  a  ostega  trwy  ostwiig  y  dwfr  diluw  .sydd  j'n 
dy  galon  di,  ac  yno  di  g3Ì  weled  penau  y  bryniau,  a'r  moddyliau  tragywyddol  car- 
iadus  yn  ymddangos  o'r  tu  fewn. 

Ni  all  neb  ganfod  y  Duwdod,  ond  trwy'r  Tad,  na'r  Tad  ond  trwy'r  Mab,  na'r 
Mab  ond  trwy'r  Ysbryd,  na'r  Ysbryd  ond  trwyddo  ci  liunan. 

Pan  fo  dyn  duwiol  yn  ymadael  â'r  byd,  nid  yw  ond  gadael  ei  wisg  fel  Joscph  yn 
nwylaw  gwraig  Putipliar,  liono  yw'r  ddaear. 

Mae  Uawer,  y  rliai  byddai  wycb  ganddynt  deitliio  yr  lioll  fj'd  drosto,  ond  nid 
ad^vaenent  y  byd  mawr  hclaeth  yn  y  galon. 

Mae  ysbryd  dyn  siaradus  yn  farch  i  ddiafol  heb  un  Ifrwyn  j^n  ei  safn. 

Er  cyfrwysed  a  fo  dyn,  coSed  a  chanfydded  fod  y  byd  yn  gweled  peth,  a'r  angyl- 
ion  lawer,  a'r  gydwybod  fwy,  a  Duw  yn  gweled  y  cwbl  ar  unwaith :  £ph.  iv.  29  ; 
Col.  iv.  6. 

Mae  yn  rhy  ddiweddar  i  lawer  y  foru,  am  fod  heddj'w  yn  rhy  gj^nnar  ganddynt. 

Na  phregethed,  ac  na  ddyweded  neb  ond  y  peth  y  mae  cfe  yn  barod  i'w  selio  a'i 
waed. 

Tra  f'och  di  yn  gadael  i'r  meddwl  redeg  allan  drwy'r  llygaid  a'r  synwyrau,  neu 
vn  edrych  oddifewn  ar  luniau  a  delwau  y  peth  a  welaist  neu  a  gofiaist,  mae'r 
meddwl,  fel  Lot,  yn  gadael  ei  dŷ',  i  ymresymu  a'r  Sodomiaid,  ncs  i  Ysbryd  Duw 
dy  gipio  di  i  mewn  i  j'mddyddan  â  Duw  yn  ystafell  y  galon. 

Cyn  gynted  ag  y  dyweder  y  gair,  mae  efe  wedi  ei  argraffu  yn  yr  awyr,  ac  mae'r 
angelion  yn  ei  estyn  ef  i'r  byd  arall." 

Dichon  fod  rhai,  a  dybiant  eu  huuaiu  yn  feirniaid  go  dda,  yu  anallu- 
og  i  ganfod  prydferthwch  y  dy wediadau  hyn  :  ond  nis  gallwn  gredu  fod 
neb  mor  amddifad  o  arehwaeth  ymhlith  derbynwyr  cyson  y  "  Traeth- 
odydd."  Kid  yu  f^Tiych  y  canfyddir  â  chyffelybiaethau  clysach  na'r 
rhai  a  welir  uchod,  am  ysbryd  y  nef  yn  gostegu  y  dwfr  diluw  yn  y  galon, 
Joseph  yn  gadael  ei  wisg  yn  nwylaw  gwraig  Putiphar,  a  Lot  yn  gadael 
ei  dŷ  i  ymresymu  â'r  Sodomiaid,  nes  ei  gipio  i  mewn  i  ymddyddan  â 
Duw  yn  ystafell  y  galon.  Mewn  traethodau  crefyddol  y  mae  yn  ym- 
ddangos  i  ni  fod  priodoldeb  neillduol  mewn  cyffelybiaethau  wcdi  eu 
eeilio  ar  hanesiaeth  ysgrythyrol.  Sylwcr  hefyd  ar  y  cyntaf  yn  y  gyfi-es 
iichod :  "Mae  gan  bob  dyn  ddigon  o  gyfrw^-sdi'a  i"w  dwyllo  euhunan." 


YSGRIFENIADAU  MOEGAN  LLWYD.  149 

Y  mae  byd  o  synwyr  jai  y  dywediad  liwn  ;  ac  y  mae  ynddo  hcfyd 
ddigon,  oud  nid  gormod,  o  arabedd  a  challineb  distaw,  fcl  haleu  i  roddi 
blas  aruo.  Canfyddir  yr  un  gynneddf  mewu  manau  eraill,  fel  yn  jv 
anghraiô't  a  ganlyu  : — 

"  Cig.  Mae'r  hen  rai  yn  gwelecl  fod  tro  maAvr  ar  fyd  yn  agos,  a'r  cigfrain  ifainc 
yn  dwiiilro,  ac  yn  cyuieryd  en  pleser.  Mi  fiun  yn  Rhufaiu  y  dydd  arall,  ac  yno 
mi  -welmi  y  Pab  yn  cryuu  yn  ei  gadair.  Mao  hi  yn  llawn  bryd  i  mi  i  edrych  yn 
f}'  nghylch. 

Er.     A  ydyw  efe  yn  mysg  y  crynwyr  ?     Paham  y  mae  efe  yn  crj-nu  ? 

Mae  y  crybwylliad  hwn  am  y  Crynwyr,  y  rhai  oeddynt  yu  y  dyddiau 
hj'ny  newydd  ddechreu,  ac  yn  dyoddef  üawer  o  erlidigaeth,  yn  ein 
harwaiu  i  ymofyu,  beth  oedd  syniadau  j\Iorgau  Llwyd  am  ryddid  cref- 
yddol :  a  rhaid  yw  cyfaddef  uad  ydynt  mewu  uu  modd  mor  oleu,  ac 
mor  gyflawn  ag  y  dymuuaseui  eu  bod.  Fel  hyn  y  llefara  yr  Eryr  Avrth 
y  Gigû-an : — 

"Mae  cyfraith  naturiactli  yn  dysgu  dynion  i  fyned  ar  ol  eu  goleuni  eu  hunain. 
Rheswm  a  cliydwybod  yw  dau  lygad  dyn  naturiol,  a'r  dyn  a  dyno  ei  lygad  ei  hun 
allan  o'i  enaid,  fe  ddylai'r  barnwr  ei  gospi,  nid  am  nad  yw  efe  yu  mvned  ar  ol  tyb 
grefyddol  y  llywodraothwr,  ond  am  ei  fod  yn  mynod  yn  erbyn  ei  reswm  ei  hun. 
Ac  03  gwnei  di  yn  erbyn  dy  oleuni,  yr  wyt  ti  yn  dy  gospi  dy  hua  oddifewn,  ac  yn 
peri  i'r  swyddogion  oddiallan  dy  gospi  hefyd." 

Dyma  jv  hen  reswm  a  arferwyd  gan  erlidwyr  yn  mliob  oes.  Ei 
sylwedd  ydyw,  "  Fel  hyn  yr  wyf  fi  yn  barnu,  ac  y  mae  genyf  fi  hawl  i 
faruu  drosot  ti,  ac  os  wyt  tiyn  dyweyd  yu  wahanol,  yrwyt  yudyweyd 
yn  erbyn  dy  gydwybod,  ac  y  mae  cadwraeth  dy  gydwybod  di  wedi  ei 
ymddiried  i  mi,  ac  am  hyny,  mi  ddylwn  dy  gosbi."  Ar  yr  uu  pryd, 
dylid  cofio  mai  ychydig  iawn  yn  yr  oes  hono  oedd  yn  deall  dim  am 
natur  rhyddid  crefyddol.  Nid  oes  gau  uu  blaid  lawer  o  le  i  oganu 
eraillynymaterhwn.  Wrth  edrych  ar  yi-  honiadau  a  wueir  weithiau, 
gellid  meddwl  nad  oes  neb,  oddujerth  y  "  TíTa-íAot/^íW,"  yu  darllen  y 
ddwy  ochr  i'r  ddalen.  Ond  dywedeut  a  fyuont,  y  gwir  yw,  fod  pob 
plaid  a  gafodd  erioed  gyfle  wedi  bod  yn  euog  o  erlid.  Cynghorem  Es- 
gobaethwyr  a  Henaduriaethwyr  i  ddarllen  bywgrafílad  Dr.  üwen  gan 
Orme,  a  chynghorem  Annibynwyr  i  ddarllen  adolygiad  Dr.  Macrie  ar 
y  gwaith  hwnw.  Yr  oedd  golygiadau  Dr.  Owen  ei  liun  ar  y  pwnc  hwn 
yn  anmhcrffaith.  Ysgrifeuodd  Jeremy  Taylor,  gyda  mwy  na'i  hyawdl- 
edd  arferol,  dros  ryddid  i  bawb  brophwydo  fel  y  dewisent,  pan  oedd  ef 
ei  hun  w^cdi  gorfod  eucilio  i  sîr  Gaerfyrddin  yn  amser  Cromwell ;  oud 


150  YSGRRIFENIADAU  MORGAN  LLWYD. 

pan  ddyrcliaf^n'cl  cf  i  íiwdurdod  gan  Siarl  yr  Ail  ymddygodd  yn  liollol 
grocs  i'r  cgwyddorion  a  aniddiffynasid  ganddo  o'r  blaen.  Ac  ani  }T 
Annibynwj'r,  y  mae  yn  liysbys  ddarfod  i  lawer  o  honynt  fyned  drosodd 
i  America,  yn  yr  amscrocdd  hynj,  er  mwjTi  rhyddid  cydwybod :  ond 
ar  ol  myned  yno,  nid  hir  y  buant  cyn  rhoddi  mewn  grym  yr  hen 
ddcddfau  cacthion  ag  yr  oeddynt  wedi  dianc  rhagddynt,  a  dangosasant 
at  bawb  a  feddyliai  jn  wahanol  oddiwrthjoit  hwy,  yr  un  creulonder  ag 
yi*  ocddynt  hwy  eu  hunain  wedi  ei  ddyoddef  cyn  hyny  yn  yr  hen  wlad. 
Dichon  hefyd  nad  oes  gcnym  ninnau  yn  y  dyddiau  hyn  gymaint  o  achos 
ymfiErostio.  Os  oedd  eiddigedd  dros  Dduw  a'i  ogoniant  yn  eu  cario  hwy 
i  eithafocdd,  nid  oes  dim  dwywaith  (chwedl  pobl  Gwynedd)  nad  yw  swrn 
mawr  o'r  siarad  am  ryddid  a  glywir  yn  awr,  yn  enwedig  oddiwrth  olyg- 
■wyr  newyddiaduron  Saesneg,  yn  tarddu  o  ddifaterwch  am  y  gwirion- 
edd,  os  nad  casineb  gwreiddiol  tuag  ato. 

Ond  dyma  rywun  yn  gwaeddi  ar  ein  liol,  ac  yn  taeru  yn  galcd  ein 
bod  wedi  crwydro  yn  rhy  bell  oddiwrth  ein  testun.  Pa  fodd  bynag  am 
hyny,  y  mae  yr  adolygiad  a'r  llyfr  yn  tebygu  i'w  gilydd  mewn  un  peth, 
sef  mewn  rhyddid  perffaith  oddiwrth  bob  rhëol  a  ffurf.  Nid  mewn 
areithfa  yv  jàym.  ar  hyn  o  bryd  yn  traethu  darhth  drefnus  ;  ond  yn 
ein  llyfrgell  mewn  hen  gader  freichiau  led  anrhydeddus  :  a  thybied  a 
wnacthom,  ddarllenydd  hoff,  dy  fod  dithau  yn  eistedd  gyferbyn  â  ni ; 
a'n  bod  yn  ymddyddan  tipyn,  ar  draws  ac  ar  hyd,  am  "  Lyfr  y  Tri 
Aderyn."  Ond  ofnwn  dy  fod  yn  dcchreu  blino  bellach,  cr  dy  fod  yn 
rhy  foesgar  i  gwyno ;  a  dychymygasom  unwaith  neu  ddwy  i  ni  weled 
cysgodion  cwsg  yn  hofran  o  flaen  dy  amrantau.  Wele,  y  mae  wedi 
myned  yn  hwjT: ;  a'n  doethineb  ninnau  fyddai  meddwl  am  ein  gor- 
phwy^sfàoedd.  Ond  nis  gallwn  ganiatâu  i  ti  ymadael  heb  gyfeirio  rhai 
ymadroddion  cto  at  dy  gydwybod ;  a  gobeithiwn  y  bydd  i  ti  fyfyrio 
arnynt  yn  ddifrifol  wrth  roddi  dy  ben  ar  y  gobenydd.  Fel  hyn  y  mae 
Morgan  Llwyd  yn  ein  harwain  rhwng  Ebal  a  Gerizim,  i  glywed  y  fell- 
dith  a'r  fendith.     Gwrandaw  dithau,  ac  ystyria. 

"Ond  gwae  cTiwi'r  cyfreithwyr,  mae  cyfraitli  a'cli  ysa  :  gwae'r  cynhenus  mewn 
gwlad,  pente-wj^nion  uffern  ydynt :  /«^70  ii.  Gwae  chAvi,  ryfygwyr  llof ruddiog,  mae 
llawer  och  wedi  myned  i'r  làn  arall  yn  eich  erbyn.  Gwae  chwi,  wyr  trawsion  yn 
Uyncu  cyfoeth,  rhaid  1  chwi  chwydu'r  cwbl  gyda'ch  gwa.ed  eich  himain  :  Job  xx.  15. 
Gwae  chwi,  yr  uchelwyr  drwg  eu  siamplau,  yn.  llusgo  y  tlodion  ar  eich  ol  i  ddystrj-w: 
Salm  X.  9,  10.  Pa  fodd  y  rhoddwch  chm  gyfrif  am  eich  tenantiaid  truain?  Job 
xxiv.  9.  Beth  a  ddaw  o  honoch  chwi  pan  dorer  a  phan  losger  bob  peth  uchel  ?  £sa. 
11.  2;  Mat.  üi.  10 :  Zac.  xi.  1  ;  Preg.  xi.  8,  9;  Job  xi.  11  ;  Job  xxiv.  5  ;  Diar.  vi. 
13,  15;  Mat.  xxiii.     Gwae  -póh  preu  mawr  a  phob  pren  bychan  ag  nad  j^y'ndwyn 


YSGRIFENIADAU  MORGAN  LLWTD.  151 

ífrwytli  cla.  Mae'r  tîln  -wedi  enyn  yn  Nghymru.  Mae  dr\Ts  dy  fforec-t  di,  0  wlad 
y  Brytaniaid  presennol,  yn  agored  i'r  eirias  dân.  Ac  hefyd  mae'r  fwyall  ar  dy 
\^rreidd,vn  di ;  oni  ddygi  yr  awrhon  ffrwyth  da,  fe  a'th  dorir  rhag  bod  yn  bobl.  A 
gwae  chwi'r  oferwj^r,  sy'n  gwario  euhamser,  a'u  hiechyd,  a'u  harian,  a'u  meddyliau 
tragywyddol  mewn  ofcrcdd.  Gwae  di,  lafurwr  anwybodus.  Dy  holl  waith  yw 
cloddio'r  ddaear  a'i  tlirin,  a  throi'r  anifeiliaid  yn  y  mynydd,  a  hwy  a  gymerant  eu 
troi  genyt  ti,  am  ìiyny  tystion  ynt  yn  dy  erbyn.  Gwae  di,  ddarllenwr  cyfrwys- 
ddrwg,  yr  hwn  wyt  joichwiliollyfrau i  ganfod  Ihniiau  neu  feiau.  Fe  genfyddy  gwir. 
ionedd  dy  feiau  di,  ac  a'th  farna.  Gwae  di,  ragrithiwr,  yr  hwn  wj^t  yn  ofni  golwg 
dyn.  Nid  wyt  ti  yn  ofni  pechu  yn  y  dirgel,  di  a  gei  dy  farnu  yn  yr  amlwg.  Gwae  di, 
gardotyn  heinyf  segurllyd,  na  fyni  weithio  er  lles  i  neb.  Lles  ni  cheisi,  lles  a  golli : 
Dîar.  xix.  15.  Gwae  di,  gydwj'bod  gysglj^d,  yr  hon  fel  ei  mud  wyt  yn  bradychu 
dy  berchenog,  mae  amser  hir  i  ti  udo.  Gwae  chwi,  sy'n  ymgyrchu  i'r  dyrfa  {yn 
hoyw  eich  ysbrydoedd)  yn  bwyta  siwgr  chwant  y  cnawd  yn  ngyrfa  diafol,  ac  yn 
carowsio  eich  eneidiau.  Ar  fyrder  ni  bydd  defnyn  o  ddwfr  i  ti  i'w  gael  i  oeri  blaen 
dy  dafod.  Gwae  chwd  foneddigon  drwg,  sy'n  llyfu  chwys  y  tlodion,  yn  peri  i'ch 
tenantiaid  ocheneidio,  ac  yn  tori  eu  hesgym.  >  Mae  amser  eich  gwasgfa  chwi  yn 
prysuro  heb  oedi.  Gwae  chwi,  offeiriaid  mudion,  yn  caru  llwynogod,  yn  cyfarth 
defaid,  cŵn  deillion,  chwerwon,  beilchion,  diog,  gwancus,  chwyrnllyd,  cysglyd, 
llj'dlyd,  drewUyd.  Fe'ch  troir  chwi  oll  allan  o'r  eglwys.  A  gwae  chwi,  holl  hen 
Gymry  sj'dd  eto  heb  eu  hadnewyddu. '  Ond  gwyn  eich  byd  chwi  sy'n  hiraethus  am 
Dduw,  chwi  gewch  eich  llenwi  âg  ef,  ynddo  ac  iddo.  Gwyn  eich  byd  chwi,  rai  diw- 
yd  ffyddlon  parhaus,  chwi  a  gewch  fendith  ar  eich  gwaith.  Gwyn  eu  byd  y  gweddi- 
wyr  diragrith,  hwy  a  gânt  eu  gwrando  bob  amser  :  Jer.  xxix.  13  ;  Marc  iv  ;  Salm 
XXV.  11.  Gwyn  eu  byd  a  gadwant  eu  himain,  ni  wâd  Duw  mo  honynt  hwy.  Gwyn 
eu  byd  a  gy wir  hauant  wenith  Duw,  hwy  a  gânt  f wynhau  •  cnwd  ysbrydol.  Gwyn 
eu  byd  y  rhai  ysbrj-dol,  canys  gyda  hwy  y  mae  cyfrinach  Duw.  Gwyu  eii  byd  y 
gwyliadwrus,  ni  chaiff  diafol  afael  amynt.  Gwjti  eu  byd  y  disgwj'h^'j^r  dys- 
taw,  fe  ymwel  yr  Arglwydd  lesu  â  hwynt.  Gwyn  eu  byd  y  rhai  a  ddj'oddefant 
dros  yr  Ocn,  gyda'r  Oen  y  teymasaut.  Gwyn  eu  bydy  rhai  a  ddihunwyd  ac  a  ddi- 
h\manwyd,  byw  a  wnant  yn  Nuaí^  ei  himan.  Gwjm  eu  byd  a  barhant  hyd  y  diwedd 
mewn  daioni ;  annhraethadwy  jrw  eu  cyflog  hwynt.  Gwyn  cu  byd  y  llesg  gostjmg- 
edig,  toredig  eu  calonau,  canys  ynddynt  hwy  jrr  erys  Duw.  Gwyn  eu  byd  y  di- 
niwaid,  ni  all  neb  eu  niweidio.  Gwyn  eu  byd  Llant  bychain  Duw,  mawr  yw  ei  ofal 
am  danynt.  Gwyn  f j-d  wcision  grjonus  y  Tad,  eisteddant  i  wlcdda,  a'r  Oen  a'  u 
gwasanaetha.  Gwyn  eu  byd  j'  rhai  boddlon  dyoddefgar,  nid  oes  dim  a  all  eu  cyth- 
ruddo.  Gwyn  eu  byd  a  arosant  jm  isel,  hwy  a  godir  jtx  uchel.  Gwyn  eu  byd  a 
nofiant  yn  erbyn  ft'rwd  naturiaeth,  hwy  a  ddeuant  i'r  mòr  Ile  y  mae  j^r  ysbrydoedd 
sanctaidd.  Gwjm  eu  bj-d  ar  a  wnelont  bob  daioni  ag  a  wj-pont,  hwy  a  gnnt  wjO^od 
a  f jmont,  a  nerth  newydd  fel  eryrod :  loany'ú.  17;  Heh.  xi.  5;  Mat.  v.  8;  Dat. 
xxi.  7  ;  Dan.  vii.  17 ;  Eph.  v.  Gwyn  eu  bytl  a  rodiant  gyda  Duw  (fel  Enoch), 
Duw  a'u  geilw  ac  a'u  derbyn  o  fysg  dyuion.  Gwyn  ei  fyd  y  meddwl  pur  Ilonydd, 
fe  edwyn  hwnw  Baradwys  a  phren  y  bywyd.  Gwyn  ei  fyd  a  ymprydio  oddiwrth 
gnawdoliaeth,  fe  gaiff  fwyta  Manna  Duw.  Gwyn  ei  fyd  a  wrthodo  holl  bleserau  y 
cnawd,  efe  a  yf  o  afon  Duw.  Ac  (me-«Ti  un  ;  air)  Gwyn  ei  fyd  yr  aüencdig,  hwnw 
a  anwyd  i  etifeddu  pob  peth,  Luw  sydd  yn  u;.d  iddo,  ac  yntau  yn  blentyn  anwjd  i 
Dduw.  Yr  Oen  fydd  ei  oleuni,  ac  jntau  fydd  oleuni  yn  yr  Arglwydd.  Ni  all  dim 
ci  ddrygii,  ond  pob  peth  a  gydweithia  er  llcs  iddo.  Pan  na  allo  ddal  ei  afael  ar 
Dduw,  fe  ddeil  Duw  ei  afael  ar  ei  hâd  ynddo  ef.  Fe  gaiff  orphwys  byth  ynghalon 
Duw  (yr  hwn  ywei  Fab)  pan  fo  Ilawer  eraill  liyth  yn  crasu  ar  y  llcchau  du(in  tan- 
llyd,  yn  farw  heb  fyw,  yn  fyw  heb  farw  yn  dragy wyddol.     Ond  ni  all  yr  ail  augeu 


152  ySGRIFENIADAU  MORGAN  LLWYD. 

newid  yr  ailencdig,  ac  nid  ocs  dafod  angel  a  oll  gyfiif  yr  hoU  drysorau  sydd  ynghadw 
yn  Nnw  cyn  dcchrcuad  y  byd  i'r  enaid  hwnw.  lìhif.  viii.  "2;  1  Cor.  ii.  9  ;  1  Tim. 
i.  13.  Ond  cfe  a'i  cenfydd  ac  a'i  cailî,  a'i  waith  ef  fydd  eu  c\frif  a'u  mwynliau  yn 
dragywydilül.  Wele'r  awrhon  dyma'r  felldith  a'r  fenditb.  Wele  dyma  fynydd 
Ebal  a  mynydd  Gerizim.  Dyma  anycu  a  dynia  fywyd.  Dewis  di,  0  ddyn,  fywyd 
ac  nid  angeu." 

Dymani  yn  tcrfyuu.  riliocldasom  ddyfyuiadau  liclaethach  nag  ar- 
ferol,  oblegid  fod  gweitliiau  Morgan  Llwyd  mor  anadnabyddus  i'r 
Cymry ;  ond  nid  ydym  jo.  credu  y  dadleua  neb  eu  bod  yn  rhy  faith. 
Ac  er  y  cwbl,  nis  gallasom  gael  lle  i  ddim  ond  "Llyfr  y  Tri  Aderyn," 
o'r  hwn  y  mae  genjnn  hen  argraffiad,  dan  yr  enw  "Dirgelwch  i  rai  i'w 
ddcall,  i  eraill  i'wwatwor :  sef  Tri  Aderyn  yn  ymddyddan  ;  yrEryr,a'r 
Golomen,  a'r  Gigfran,  neu  Arwydd  i  Annerch  y  Cymry  am  y  ílwyddyu 
Q(SQ.  Argraôwyd  yu  Ngwrecsam,  ac  ar  werth  yuo  gan  E,  Marsh, 
gwerthwr  llyfrau.  1778."  Yn  awr,  a  oes  neb  a  gymer  mewn  llaw 
roddi  argraffiad  newydd  a  hardd  o'i  holl  ysgrifeuiadau  ?  Ond  na 
chynuygier  ar  y  gorchwyl  oni  wneir  eija.  iawu  ;  ac  ymlaenaf  oll,  rhaid 
cael  golygydd  niedrus  a  fíyddlawu  i  ddiwygio  y  gwallau  yn  yr  hen  ar- 
graffiad. 


Eai  blynyddau  wedi  jTuddangosiad  yr  ysgi-if  hon  jti  y  "  Traethod- 
YDD  "  cawsom  yr  liyfrydwch  o  ddarlleu  Dyddlyfr  George  Fox,  sylfaen- 
ydd  y  blaid  a  elwir  "  Cyfeillion,"  neu  y  "  Crynwyr."  Cjmnwysa  y 
Dyddlyfr  hwnw  gyfeù-iadau  at  Morgau  Llwyd,  ỳ  rhai  a  brofaut  fod 
ynddo  radd  o  duedd  unwaith  at  rai  o  ddaliadau  y  Crynwyr  ;  yr  hyu  a 
allesid  ei  ragdybied  oddiwrth  ei  fyuych  grybwylliad  yn  ei  holl  ysgrif- 
eniadau  aui  y  goleuni  tufewnol  sydd  yu  mhob  dyn.  Ymddengys  iddo 
fyned  i  ymweled  â  George  Fox,  ond  iddynt  fethu  dyfod  i  gydwelediad. 


?M 


BAEDDONIAETH   Y    CYMEY.* 

Ys  y  dycldian  hyn  o  gyfifröad  llenyddol,  pan  y  mae  y  wasg  Gymreig  yn 
fwy  cynnjT.'chiol  nag  erioed, — pan  y  mae  ein  heisteddfodau  "wedi  ad- 
gyfodi  gyda  nerth  newydd,  ac  yn  debyg  o  ateb  dybenion  daionus  os 
parhânt  i  ddiwygio  fel  y  maent  wedi  g-wiieuthur  yn  ddiweddar, — a  phan 
y  mae  cyfansoddiadau  barddonol  yn  ymddangos  bob  blwyddjTi,  y  rhai 
ni  fuasent  yn  annheilwng  o'r  beirdd  enwocaf  o  amser  Taliesin  i  lawr 
hyd  Dewi  W;vti  ; — ymae  yn  rhaidibawb  addef  nad  oes  y  tebygohrwydd 
lleiaf  fod  yr  iaith  Gymracg  mewn  perygl  o  farw  yn  fuan,  nac  ychwaith 
fod  athrylith  y  Cj'rory  wedi  gwanhau.  Gwyddom  fod  tuedd  gyf&redin 
mewn  ysgrifenwyr  i  osod  gormod  o  bwys  ar  yr  hyn  sydd  yn  dygwydd 
yn  eu  hoes  hwy  eu  hunain,  ac  yn  enwedig  yn  y  cylch  y  maent  hw^yn 
troi  ynddo,  pa  un  bynag  ai  da  ai  di"wg  a  fyddo  ;  oblegid  y  mae  yn 
naturiol  i  bawb  feddwl  eu  bod  hwy  yn  sefyll  ar  y  rhan  uchaf  i'r  ddaear, 
a  bod  eu  gwrthdroedwyr  yn  gorfod  cerdded  a'u  penau  yn  isaf :  ac  nid 
ydj'm  yn  hòni  ein  bod  ni,  mwy  nag  eraill,  yn  medru  ymiyddhau  yn 
hoUol  oddi^n'th  effeithiau  yr  amgylchiadau  yr  3'dym  yn  byAV  ynddynt. 
Ond  yr  ydym  wedi  jTndi-echu,  hyd  y  gallwn,  i  godi  eiu  meddwl  uwch- 
law  amser  a  lle  ;  a'n  barn  ddiduedd  ydyw,  fody  cyfnod  hwn  yn  rhagori 
ar  bob  un  a  fu  o'i  flaen  yn  hanes  y  genedl,  ac  yn  rhagarwyddo  oes 
euraidd  mewn  llenyddiaeth  Gymreig.  l''r  ydym  ar  y  ffordd  i  gyrhaedd 
gwir  enwogrwj'dd ;  ac  os  na  orphwyswn  ar  yr  hyn  sydd  genym,  y  mae 
lle  i  ddysgwyl  na  dderfydd  am  y  Cyrory  heb  iddynt  wneyd  rhywbeth  y 
bydd  y  byd  yn  ei  gyfrif  yn  werth  ei  gadw  yn  etifeddiaeth  hyd  byth. 
I'r  perwyl  hwn,  y  mae  yn  rliaid  i  olygwjn.*  yr  holl  gyhoeddiadau  cyfnodol 
ymosod  o  ddifrif  i  godi  arcliwaeth  y  wlad,  a  chadw  gwell  gwyHadwr- 
iaeth  yn  y  cyflawniad  o'u  swydd,  fel  na  roddont  le  i'r  rhai  sydd  am  fod 
yn  awdwyr  cyn  dysgu  ysgrifenu,  ac  am  fod  yn  feirdd  mor  fuan  ag  y 
mcdront  rifo  eu  bysedd,  Y  mae  yn  rhaid  iddjnt  hefyd  fod  yn  fwy 
ffyddlawn  a  dihoced  yn  eu  hymddygiad  at  wir  feibion  yr  awen,  a  dwyn 

•  O'r  "  Tkae-íhodydd,"  am  1852.     [Adolygiad  ar  "Dafydd  Ionawk."] 
L 


154  BARDDONIAETn  Y  (WMRY. 

ar  gof  icTclynt  liwytliau  yu  aml  foil  gaudclynt  dir  lawcr  cto  i'w  fecTdian- 
nu.  Oddiar  y  cyfryw  dcimlad,  a  cliydâ'r  cyfryw  ddybcn,  dymunem 
wneuthur  ychycTig  sylwadau  yn  yr  ysgrif  lion  o  barth  y  beii'dd  yn 
gyffredinol,  a  Dafydd  lonawr  yn  neillduol ;  ac  os  cTywcdwn  fwy  yn 
gyfí'redinol  nag  ar  dcstun  cin  tracthawd  yn  neillduol,  ni  fydd  hyny 
am  unwaith  ond  yr  hyn  a  wnch-  yn  yr  holl  gyhoeddiadau  Seisnig  yn 
barliaus. 

Ar  ol  yr  lioll  ûoeddio  mewn  eistedcTfodau,  yr  holi  ddacTieu  mewn 
papyrau,  a'r  holl  foli  ar  ddoniau  awenycTdol  y  Cymry,  a  oes  genym  yn 
y  diwedd  rai  beirdd  wecTi  cyrhaedd  y  fainc  uchaf  yn  lleuydcTiacth  yr 
oesoedd  ?  A  oes  genym  gymaint  ag  un  bardd  yn  liaeddu  ei  gystadlu 
am  f^Tiyd  â  Slialíspeare  neu  Milton  ?  YnfycT  fyddai  y  cTyn  a  atebai  yn 
gadarnhaol.  Gellid  dywedyd  am  dano  ar  unwaith  ei  fod,  o  ran  ei  farn  a'i 
chwaeth,  mewn  cyflwr  anobeithiol.  Deuwn  i  lawr  eto  amryiv  risiau, 
nid  mewn  amser  yn  unig,  oncT  hefyd  mewn  teilyngdod  ;  a  gofynwn,  A 
oes  genym  ryw  fardd  yn  yr  iaith  Gymraeg  i'w  ddangos  yn  ogyfuwch  a 
"Wordsworth  ?  Byddai  yn  dda  genym  pe  gellid  dyweyd  fod  ;  ac  uid 
ydym  yn  ammhcu  na  cheir  rhai  medcTyliau  mewn  ychydig  o  feirdd 
Cymru  mor  odidog  a  dim  yn  holl  farddoniaeth  Wordsworth  :  cr  hyny 
pe  dywedem  eu  bod  ar  y  cyfan  yn  sefyll  ar  yr  un  tir  ag  ef,  ofnwn  y 
byddai  hyny  yn  cTangos  mwy  o  gariad  at  ein  gwIacT  nag  at  y  gwirionedd. 
Beth  yw  Goronwy  Owen  a  Dafydd  lonawr  ?  Beirdd  mawr  yn  ddiau ; 
ond  nid  digon  mawr  i'r  Tle  hwn.  Beth  yw  Dafydd  Ddu  a  Dewi  Wyn  ? 
Beirdd  penigamp  yw  y  ddau ;  ond  nid  hwn  y w  eu  lle  hwythau.  Beth 
yw  Thomas  Edwards  o'r  Nant,  yr  hwn  a  elwir  weithiau  yn  "  Welsh 
Shahspeare  ?"  "  Wehh  ShaJcspeare  "  yn  wir  !  Ehodder  pob  parch  dyledus 
i  awen  wreiddiol  Thomas  o'r  Nant,  ac  nid  ychydig  sydd  yn  dcTyledus 
iddo  :  ond  rhy  brin  y  gelUr  ei  gjTnharu,  ar  dir  cyfiawnder,  i  Burns,  na 
Cowper,  na  Wordsworth,  chwaethach  i  Shalispeare.  Yr  arferiad  yma 
o  gymeryd  pob  dyn  o  athrylith  fel  cynllun  perffaith  a  wnaeth  fwy  i 
gacTw  y  Cymry  yn  ol  na  dim  arall.  Gadewch  i  ni  ddisgyn  gris  neu 
ddwy  eto,  a  chwiTio  am  fardd  i'w  osod  ar  gyfer  Tennyson.  Meddyliem 
ein  bod  yn  awr  yn  agos  at  y  marc.  Fe  allai  y  bydd  rhai  yn  tybied  fod 
gwladgarwch  wcdi  ein  dallu :  ond  nid  ycTym  yu  fodcTIawn  i  fyned  yn  ís 
na  hyn,  doed  a  ddelo.  Heb  son  am  Goronwy  fawr  o  Fon,  a'r  tri 
Dafydd  a  enwyd  eisoes,  y  mae  genym  rai  beirdd  yn  avn.-  yn  fyw,  na 
raid  iddynt  gyv\-iIyddio  eistedd  yn  Iled  agos  at  Tennyson,  er  ei  fod  yn 
Poet  Laureate ;  ac,  î&  allai,  y  deuent  niewu  amser  yn  rhagorach  nag 


BAEDDONIAETH  Y  CY'IEy.  155 

ef,  pe  meclclent  yr  un  liamdclen,  a  plie  caent  yr  un  cefnogactli,  i  rodcTi 
eu  boll  enaid  at  y  gwaitli. 

y  mae  un  fantais  gan  y  beirdd  Seisnig  nad  yw  gan  y  Cymry,  trwy 

fod  cylcli  y  darllenwyr  coethedig  gymaint  yn  eangacli,  a  nifer  y  rbai 

sydd  jn  alluog  i  weled  a  gwertlifawrogi  gwir  fawredd  o  gaulyniad  yn 

llawer  llíosocacli.     Y  mae  yn  ffaitli  am  y  gweitliiau  mwyaf  mawr,  bel) 

un  eithriad,  a  ymddangosodd  yn  Seisneg,  pa  un  ai  mown  iaith  rydd  ai 

mewn  barddoniaetli,  nad  ydynt,  ac  nas  gallant  fod,  yn  Loblogaidd  yn 

mysg  yr  anwybodus.      Y  mae  yn  wir  y  gall  dynion  gwir  athrylitbgar 

fod  yii  lîoblogaidd,  megys  Jobn  Bunyan  a  Defoe.      Yr  oedd  ganddynt 

bwy  atbrylitb  mor  wirioncddol  a  neb  fu  ar  y  ddaear  erioed  :  ond  nid 

ocddynt  er  hyuy  o  ran  mawredd  meddwl  yn  pertbyn  i'r  dosbarth  ucbaf : 

onidê,  buasent  yn  Uai  poblogaidd.     Yr  hwn  a  fyno  fod  yn  fardd  pobl- 

ogaidd,  rhaid  iddo  roddi  i  fyuy  bob  gobaith  am  fol  yn  fardd  uchel. 

Dicbon  fod  yv  athrawiaetb  hon  yn  newydd  i  lawer ;  ond  nid  yw  oblegid 

hjnj  yn  llai  safadwy.      Os  oes  ar  neb  eisieu  prawf,  bydded  iddo  roddi 

cyfieitbiad  teg  a  hawdd  ei  ddeall  o'r  darnau  goreu  yn  Sbakspeare,  neu 

Milton,  neu  Goethc,  a  gofyned  i  ddyn  anwybodus  betb  yw  ei  farn  am 

dauynt.     Caiff  gly^-ed  yn  fuan  nad  yw  y  cwbl  ond  fíiloreg,  neu  r}-wbetb 

gwaetb.     Neu  aed  i  dai  y  bobl  gyfEi'edin  yn  Lloegr,  ac  edrycbed  pa  beth 

a  ddarllcnir  ganddynt :  ai  "  Hamlet  "  a  "  CoîJ.  Gwynfa ;"  neu  ynte 

banes  rbyw  lofruddiaeth  ysgeler,  yngbyd  âg  araetb  j  liofruddiwr  ar  y 

crogbren.     Nid  ar  dlodi  yr  ydym  yn  beio,  oblegid  nià  tlodi  ynddo  ei 

hun  yw  yr  acbos  o  hyn,  ond  diffyg  meddwl  coethedig.     Y  mae  rbai 

eithriadau  anrbydeddus  i'w  cael  ymhlitb  y  tlodion  o'r  faíb  dlotaf. 

Nid  yw  ddim  gwahaniaeth  pa  un  ai  tlawd  ai  cyfoethog,  os  dysgyblir  y 

meddwl :  ond  y  mae  yn  amlwg  mai  chwaeth  lygredig,  a  bam  anghyvrfr, 

sydd  byd  yn  hjni,  ac  a  fydd  am  ryw  amser  eto,  gan  y  nifer  mwyaf  yn 

Lloegr  a  CbjTnru.     Y  mae  llais  y  Uiaws  yn  burion  yn  ei  le,  ac  yn  nes 

i'w  le  ar  lawer  o  faterion  na  llais  eu  llywodraethwyr ;  ond  pan  ddygir 

eu  barn  ymlaen  mewn  cysylltiad  â  llenyddiaetb,  fel  pe  byddent  yn 

mcddu  cymhwysderau  gwyrtbiol  i  roddi  dedfryd  ar  bob  acbos  beb  gy- 

meryd  trafferth  i'w  ddeall,  yna  y  mae  yn  rhaid  i  ni  ddywedyd  yn  ngeir- 

iau  Dr.  Jobnson,  "  Mi/  dear  sir,  clcar  yoiir  mind  of  cant."      Na,  y  mae 

yn  rbaid  i'r  meddyliau  mwyaf  yn  mhob  oes  ymfoddloni  ar  "  audiencejìt, 

thoiirjhfew."     Y  mae  yn  rbaid  iddynt  gyfeirio  eu  bunain  at  jt  ychydig,  a 

gadael  i  eraill  fod  ynfánwerthwyr  i'r  lliaws.  Ac  os  byn  yw  cyflwr  y  beirdd 

mwyaf  yn  Llocgr,  pa  faint  mwj'  anliaŵdd  yvf  i  neb  goleddu  y  mcdclwl 


166  BARDDONIAETH  Y  CYMRY. 

am  fod  jTi  fardd  o'r  fatb  oreu  j'n  Nghymru  !  IIcLlaw  yr  atlirj'lith 
anghenrheidiol,  y  mae  yn  rhaid  iddo  feddu  ar  j-ni  a  huuanymwadiad 
digyfifelyh.  Y  mae  yn  rhaid  iddo  roddi  ei  holl  fryd — ohlogid  ni  wna 
neb  waitb  mawr  beh  roddi  ei  boll  fryd  ar  byny — i  gyflawni  gorchwyl, 
yr  bwn  nad  yw  yn  dehyg  o  ddyfod  dan  sylw  ueh  hytb  ond  y  Cymry,  a'r 
bwn  y  hydd  naw  o  hoh  dcg  o  hou}Tit  bwythau,  un  ai  yn  rhy  ddifater 
i'w  ddarllen,  neu  yn  analluog  i  weled  ei  wertb  er  ei  ddarllen  ;  a  byny 
pan  y  gallasai  gyda  llawer  Ilai  o  drafifertb  gyfansoddi  rhigymau  a  fu- 
asent  yn  fwy  derhyuiol  i'r  cyffredin,  ac  yn  fwy  ennillfawr  iddo  yntau. 
Er  byny,  na  Iwfrhaed  ac  na  ddigaloned  y  beirdd  Cymreig.  Y  rhai 
sydd  ya  arwainyr  ychydig  yw  y  rhai  sydd  mewn  gwirionedd  yu  arwain 
y  byd  i  gyd.  Ac  os  yw  eu  banfanteision  bwy  jn  nhalaetb  fechan 
Cymru  yn  fwy  na  chyffredin,  nid  ydynt  yn  anorfod.  Lle  y  byddo  awen 
hur,  bi  a  ddaw  allan  trwy  hob  rhwystrau,  ac  a  wna  ei  bol  befyd  ar 
feddyliau  dynion.  Y  rbai  a  hifariasant  trwy  fwj^af  o  anhawsdcrau  }-w 
y  rbai  a  wuaethant  fwyaf  yn  mhoh  oes,  a'r  rhai  a  fethasant  yn  ol  poh 
ymddangosiad  ar  y  pryd,  yw  y  rhai  a  f u  yn  fwyaf  Uwyddiannus.  Kid 
ydym  yn  deall  fod  heirdd  llawer  rhagorach  i/«  au-r  ynfijw  mewn  un  rhau 
o'r  hyd  nag  sydd  yn  Nghymru.  Ond  dymuuol  fyddai  iddynt  edrych  ar 
ryw  nôd  uwcb  na  bod  yn  feirdd  goreu  yn  Ngbymru,  nac  yn  yr  boll 
fyd  yn  y  dyddiau  anianyddol  byn.  Bydded  iddynt  gadw  eu  golwg  ar 
gedyrn  yr  ben  oesoedd,  y  rhai  y  mae  Ilifeii-iant  amser  wedi  methu  eu 
bysguho  ymaith  na'u  gorcbuddio.  Ond  nid  ydym  am  eu  cymbell  i'w 
dilyn  bwythau  yn  gaethwasaidd :  ohlegid  ni  ddaeth  neh  erioed  yn  faTVT 
mewn  dim  wrtb  ddynwared  dyn  mawr.  Peth  rhyfedd  na  welai  beirdd 
ieuainc  y  pwnc  yma ;  ac  nid  bwy  yn  unig,  ond  y  pregethwyr  ieuainc 
befyd.  Y  mae  y  ffaitb  fod  rhyw  neillduob-wydd  duEwedd  yn  perthyn 
i  ryw  ddyn  mawr  yn  ddigon  o  brawf  nad  yw  rhyw  un  arall  sydd  yn 
dangos  duUwedd  cyffelyh  ddim  yn  ddyn  mawr.  Ond  y  rbai  mwyaf  oU 
ywy  rbaisydd  yn  fwyaf  rbydd  oddi-nTtb  hoh  neiUduolrwydd,  y  rbai 
sydd  wedi  cpbaedd  agosaf  at  yr  byn  yw  d}Ti  yn  sjtuI — nid  y  fath  jTua 
neu  y  fatb  araU  o  ddyn,  ond  dyn.  Perffeitbrwydd  duUwedd  mewn 
gwisg,  mewn  ymddyddan,  me\sTi  ymddygiad  yn  y  cylcb  cymdeithasol, 
mewn  areitbyddiaeth,  neu  mewn  cyfansoddiad,  ydyw  fod  y  duUwedd 
,yn  peidio  tynu  sylw.  Djana  un  acbos  fod  yr  ysgrifenwyr  mw}-af  yn 
Uai  derhyniol  gan  y  werin :  ond  o  gymaint  a  byny  y  maent  yn  fwy 
dîogel  i'w  düyn.  Hehlaw  eu  hod  yn  gosod  nôd  digon  uchel  o'n  hlaen 
i  gyichu  ato,  nid  ydynt  mor  dehyg  o  dynu  y  meddwl  at  ryw  bynodion 


BARDDONIAETn  Y  CYMRY.  157 

o'r  eiddynt  hwy  eu  hunain,  oddiwrth  jt:  hanfodion  sy'n  perthyn  i  wir 
farddoniaeth  yn  mhoh  oes  a  gwlad.  I'r  graddau  y  bydd  y  dysgybl  yn 
feddiannol  ar  y  rhai  hyn,  y  mae  yn  deilwng  o  gael  ei  alw  yn  fardd. 
Er  iddo  ddynwared  hwn  ac  arall  yn  y  modd  mwyaf  campus,  er  iddo 
roddi  y  cydseiniaid  i  glecian  yn  erbyn  eu  gilydd  mor  gywrain  a  neb 
erioed  er  pan  adeiladwyd  tŵr  Babel,  er  iddo  argraffu  ei  waith,  a  chael 
eraill  i'w  ganmawl,  er  iddo  fod  yn  "  fardd  wrth  fraint  a  defawd  beii'dd 
ynys  Prydain,"  ni  fydd  byth  yn  fardd  wrth  fraint  a  defawd  yr  Awen 
nes  iddo  gael  gafael  yn  yr  hanfodiou,  Fel  cynnorthwy  i'r  dysgybl  ieu- 
anc,  ni  a  geisiwn  jnnofyn  yn  íyr  pa  bethau  sydd  yn  hanfodol  i  farddon- 
iaeth,  ac  i  ba  raddau  y  mae  y  pethau  hyny  yn  feddiannol  gan  feirdd 
Cymru,  yn  enwedig  gan  Dafydd  lonawr. 

Yr  elfen  gyntaf  sydd  yn  anhebgorol  mewn  barddoniaeth  yw  hijicyd.\ 
Dyma  sydd  yn  gwueyd  caniadau  Homer  mor  swynol :  nid  oes  ynddynt 
ond  ychydig  o'r  h}Ti  a  feddylir  yn  y  dyddiau  hyn  wrth  y  gair  *'  arddun- 
awl ;"  ond  y  maeut  oll  ya  Uawn  byw;)'d.  Yn  yr  ystyr  y  deallid  y  gair 
gan  Longinus,  y  maent  yn  dra  arddunawl,  oblegid  y  maent  yn  cynhyrfu 
ac  yn  tanio  y  meddwl  wrth  eu  darllen.  Ni  fu  neb  yn  meddu  mwy  o'r 
elfen  hon  na  Williams,  Pant-y-celyn.  Hyn  a  barodd  i  hen  bererin  ' 
ddywedyd  unwaith  yn  ein  clywedigaeth,  fod  emynau  Williams  fel  y 
marbles,  pan  y  mae  llawer  o  emynau  eraiU  mwy  rheolaidd,  yn  disgyn 
fel  tameidiau  o  glai.  Nis  gwyddom  pa  gyfrif  i'w  roddi  am  y  bywyd 
hwn  yn  enaid  y  bardd  ymhellach  na'i  fod  yn  deimlad  cryfach  na  chy- 
ffredin — teimlad  o  brydferthwch  anian,  teimlad  sydd  yn  myned  i  mewn 
i  helynt  dynoliaeth,  yn  ei  mawredd  a'i  thrueni,  ei  llawenydd  a'i  galar, 
ei  chariad  a'i  chas,  ei  daioni  a'i  drygioni.  l'r  oedd  Uawer  o  flaeu  Dewi 
Wyn  wedi  gweled  y  d}Ti  tlawd  yn 

"Dwyn  ei  gciniog  dan  gwynaw, 
Rhoi  anghen  un  rhwTig  y  naw." 

Ond  fe  deimlodd  Dewi  wrth  ei  weled,  nes  y  rhedodd  ei  dcimlad  aUan 
yn  ffrwd  angerddol  o  farddoniaeth  mor  nerthol  a  dim  yn  yr  iaith  Gymr- 
aeg.  Os  bydd  dyn  yn  meddu  "  Uygad  i  weled  anian,  calon  i  deimlo 
anian,  a  dewrder  i  gydfyned  âg  anian,"  y  mae  yn  rhwym  o  fod  i  iyw 
fesur  yn  fardd,  pa  un  a  fydd  cf  ei  hun  yn  deaU  hyny  ai  peidio.  Beth 
aU  fod  yn  fwy  naturiol  na'r  ddau  ddyfyniad  a  ganlyn  o  "  Gy^'ydd  y 
Diluw,"  gan  Dafydd  lonawr  ?  Nid  ydynt  ond  darluniad  dysyml  o  an- 
ian  ;  ac  eto  y  maent  yn  berffaith  farddonol.  Yn  y  cjnitaf,  y  mae  yn 
dangos  yr  olwg  oedd  ar  y  byd  cyn  i'r  dyfi'oedd  orphcn  treio. 


158  BARDDONIAETII  Y  CYMRY. 

"  Yn  diria^Ti  ■weJi  aros, 
Drwy  ffydcl  ddeugaiii  nydd  a  nos, 
I'r  moroedd  o  ryni  niarwol 
Dreio  'n  lân  weitliian  yn  ol, 
Agorodd  Noa'n  gywrain 
Ffencstr  fad  y  canad  caia : 
I  Noa,  fwynaf  enaid, 
Colwg  yn  llawn  gwg  a  gaid; 
Tra  tliew  y  noíiod?!  tarth  hj'll 
A  diioer  drwy  'r  w_vbr  dy  wyll ; 
Hyll  nifwl  drwy  'r  hoU  nefoedd, 
Tcrfysgawg,  bygythiawg  oedd; 
Haul  agwrdd  ar  lewygu 
Yn  dystaw  deithiaw  mewn  dii : 

Y  lloer  dyner  a'r  ser  sydd, 
Lii  gwelwon,  fal  eu  gilydd, 

Yn  llwyr  brudd,  dan  gudd  yn  gaeth, 
Yn  wylaw  mewn  dwfn  ahieth. 
Un  wjaieb  drwy  'r  ddu  nennawr 
I  ddydd  a  nos  oedd  yn  awr." 

Tra  ^-walianoî,  ond  nid  llai  natiiriol,  y w  y  dyfyniad  a  ganlyn  : — 

' '  Dysgwyliodd  am  dès  golau 
Yn  eurdda  hin  i'w  ryddhau : 
Am  uwyfus  drum  y  nefoedd 

Y  gwr  cu,  hiraethu  'r  oedd. 
I  Noa,  oedd  lawn  awydd 
Ymado,  a  rhodio  'n  rhydd, 
Calan  yn  ddyddan  a  ddaeth 
A  dedwydd  ryddid  odiacth  : 

Y  cauad  mad  symudodd, 
Ilhan  o  honaw  draw  e  drodd ; 
Fe  welodd  y  nef  wiwlon, 
A'r  haul  yn  uchelder  hon ; 
Gwenu  'r  oédd  y  nef  geinwa\VT 
Yn  ei  phrydferth  nerth  yn  awr : 
Daear  anwyl  dirionwych 

O'i  gwmpas  yn  werddlas  wych : 
Blwyddyn  newydd  dded^y^-dd  dda, 
A  new^dd  fyd  i  Xoa  ?" 

Cymerer  y  desgrifiad  a  ganlyn  eto  o  faeliludiad  yr  haul  yn  neclireu 
y  "Barddoniaetli  Cristionogol :" — 

*'  Adda  a'i  Aíraig  ddiwair  wèn, 
Y'nghoedwig  eang  Eden, 
Ar  ael  glasfryn  areulwawr 
Saf asant  ;  mewn  mwyniant  mawr 


BARDDONIAETH  Y  CYMRY.  159 

Gwelent  yr  huau  g^viwl\vys 
Drwy  nifwl  dyfuddwl  a  dwys  ; 
Drwy  ddwl  nifwl  y  nefoedd 
Yn  geinwawr  iawn  gwenu  'r  oedd : 
Ymlonent,  gwelent  yn  gwau 
Lawer  o  ddysglaer  liwiau, 
y  porphor  a'r  aur  perffaitli 
Am  gyrau  'r  c^anylau  maitli. 
Mynydd  mawr  is  heiüwawr  sydd, 
Wych  olwg,  Ilawn  uchelwydd  ; 
Cyn  mud,  cjti  cain  ymadael, 
Y  wynebhm  huan  hael 
Sacthodd  hydr  belydr  uwch  ben 
Fwyfwy  drwy  'r  las  fTurfafen, 
A'r  caerawg  belydr  cy  wrain 
Yn  fy w  i  gyd  drwy  nef  gaia : 
Goleuodd  ei  gu  lewyrch 
Ardd  Eden  a'r  wybren  wych  ; 
Hir  bu  'n  gwych  edrj'ch  o'i  ol 
A  seirian  olwg  siriol : 
Yn  raddol  hoff  wawl  a  ffodd, 
E  felj' nwawr  ddiliauodd ; 
Yn  llwyr  o'r  awyr  yr  aeth 
Yr  haiü  dros  y  môr  helaeth, 
A'i  loywdes  hafwres  hyfryd, 
0"i  ddeutu  'n  gweuu  i  gyd." 

Dygasom  yr  anglireifftiau  byn  jTnlaen  i  cldango?  fel  y  niae  clj-n  yn 
myned  jn  fardd  wrth  deimlo  jr  hynsy'n  wcledig  i  bawb.  Oiid  dylem 
sylwi  befyd  fod  teimlad  cryf  yn  ei  alhiogi  ef  i  ^yeled  mwy  nag  eraill. 
Dicbon  fod  y  rban  îwj^af  wedi  profi  b\Ti  i  ryw  raddau  yn  acblysui-ol ; 
ac  i'r  graddau  byny  yr  oeddynt  ar  y  cjŵw  amserau  o  ran  teimLad  yn 
feirdd.  Gallwn  dybied  nad  oes  oud  ycbydig  na  w^ddant  am  iyw 
deimladau  sydd  yn  agor  byd  newydd  o  flaeu  eu  meddv/l,  pan  y  maent 
3'n  cael  eu  gorlenwi  â  byfrydwcb  wrtb  edrycb  o'u  bamgjdcb,  a  gwran- 
daw  ar  fiwsig  y  greadigaetb,  pan  y  maent  yn  teimlo  fod  pob  petb  yn 
cynnwys  rbyw  ddii'gelwcb  mwy  nag  a  welir  â  llygaid  y  corff,  a  mwy 
nag  a  fedr  atbroniaetb  ei  esbonio  ;  pan  y  maent  yn  teimlo  yn  arbcnig 
fod  dyn  yn  rbywbeth  mAvy  na  pbemant,  a  bod  rby-w  lais  ato  ef  yn 
mbob  deilen  a  blodeuyn.  Y  mae  yn  wir  fod  Wordsworth  yn  dyweyd 
am  Peter  Bell,  ei  fod,  wa-tli  edrych  ar  y  briallu  ar  làn  yr  afon,  yn 
gweled  briallu  melyn,  a  dim  ond  hyny. 

"  The  primrose  by  the  river's  brim, 

A  yellow  primrose  was  to  him, 

And  it  was  nothing  more." 


160  BARDDONIAETH    Y   CYMRY. 

Ond  yr  octlcl  liyn  cyn  iddo  gael  ei  ddeffro  i  dcimlo.  Wcdi  i'r  corff 
marw  Lwnw  yu  y  dwfr  gyffwrdd  á'i  galon,  y  mae  o  liyny  allan  yn 
gwelcd  ac  ya  clywcd  pctbau  nad  oedd  o'r  blaen  wcdi  breuddwydio  am 
.danynt.  "  Nid  oes  neb,"  medd  un  ysgrifenydd,  "yn  gweled  mwy 
Imewn  gwi-tbddi-ycb  nag  y  mae  efe  ei  bun  jn  ei  ddwyn  gydag  ef  at  y 
Igwrtbddrycb."  I'r  graddau  y  byddo  dyn  yn  meddu  calon  gydnaws,  a 
cbwaetb  bur,  a  cbydymdcimlad  dwfn,  ynddo  ef  ei  bun,  i'r  graddau 
byny  y  mae  yn  alluog  i  ddeall  pob  byw  a  bod.  Ond  dylai  y  bardd  fod 
yn  meddu  teimLad  cryfacb  na  cbyffredin,  oblegid  y  mae  efe  wrtb  ei 
swydd  i  roddi  iaitb  i  boU  deimladau  y  natur  ddj'nol,  ac  fel  offeiriad  i 
gyíiw;\Tio  mawl  y  greadigaetb  i'w  Cbreawdwi'.  Edi'ycbed  ef  na  fyddo 
efe  ei  bun  yn  balogedig  wi'tb  wneutbur  Jiyny.  Os  yw  yn  deilwng  o 
gael  ei  alw  yn  fardd,  dylai  parcb  i'r  byu  sydd  fa\sT,  a  cbariad  at  yr 
hyn  sydd  brydfertb,  fod  yn  ei  galon  ef  yn  anad  neb ;  yna  bydd  yn 
medru  cymdeitbasu  âg  ysbryd  dj-uoliaetb,  a  dirnad  llefcrydd  y  grcad- 
igaetb ;  bydd  yn  gweled  petbau  pell  jn  agos,  ac  yn  gweled  yn  y  petbau 
agosaf  ryw  arwyddocâd  ac  arddercbawgrwydd  uad  yw  y  cyfiredin  yn 
meddwl  am  danynt.  Gellii'  cymeryd  y  dyfyniad  cyntaf  a  roddwyd 
o  waitb  Dafydd  lona'^T  fel  angbraifft.  Ni  fuasai  dyn  cyffi'edin  "UTtb 
edrycb  ar  yr  olygfa  a  ddarlunir  gan  y  bardd  yn  gweled  dim  ond  yr 
haul  yn  llwyd  ei  wedd ;  ond  yr  oedd  atbrylitb  farddonol  yn  ei  weled 
ar  îeicìjr/ii.  Ni  fuasai  Ih-gaid  y  corff  yn  gwelcd  y  lloer  a'r  ser  o  gwbl, 
oblegid  yr  oeddynt  "  dan  gudd ;  "  ac  nid  yw  y  bardd  yn  eu  dwyn  i'r 
golwg,  oblegid  buasai  byny  yn  grocs  i  natur  ;  ond  y  mae  jn  eu  gweled, 
er  eu  bod  dan  gudd,  "  yn  wylaw  mewn  dwfu  alaetb."  A  pbrin  y 
gaUasai  jTitau  eu  gweled  ar  yr  uu  pryd  a'r  baul,  oni  buasai  mai 

"  Un  ■NTjTieb  drwy'r  ddu  neimawr 
I  ddydd  a  nos  oedd  yn  awr." 

Yn  "  Nghywydd  y  Farn,"  y  mae  Goronwy  Owain  yn  darlunio  dychryn 
y  diafol  ar  ddyfodiad  Mab  y  Dyn  yu  y  dydd  olaf.  Buasai  meddwl  beb 
ddim  awen  yn  alluog  i  welcd  y  diafol  ya  ceisio  diauc  o'r  golwg,  a 
Uecbu  yu  m-fnderoedd  uô'ern  ;  ond  y  mae  y  bardd  yn  ei  weled  yn 
\cydfod  â'i  garcbar,  ac  yu  caru  aros  yuo. 

"  Cydfydd  y  fall  â'i  gallawr, 
Câr  lechu  yn  y  fagddu  fawr." 

Dwy  linell  Filtonaidd  yw  y  rbai  byu :  pe  buasai  Goronwy  yn  ysgrifenu 
fel  byn  o  byd,  buasai  yn  un  o'r  prif-feirdd,  nid  yu  Ngbymru  yn  unig, 


BAEDDONIAETH  Y  CYMRY.  161 

oncl  yn  yr  lioll  fyd.  Yr  yäjm  yn  cofio  focl  "  Iwan,"  yr  liwn  a  barodd 
gryn  gyffro  yn  y  "  Seren  Gomcr,"  unwaitli  yn  amser  Joseph  Harris, 
yn  beirniadu  ar  y  ddwy  linell  hyny  yn  "  Nghywydd  y  Farn," 

"  Syrth  nifer  y  ser,  arw  son 
Drwy  'r  wag^yybr  draw  i'r  eigion." 

Os  nad  jàjm  yn  camgofio,  jv  oedd  yu  collfarnu  y  gair  "  draw,"  yn  y 
llinell  olaf,  fel  gah-  afreidiol.  Dyma  uu  ^^rawf  o'r  perygl  i  wyr  dysg- 
edig  mewn  gwaed  oer,  fyned  i  farnu  gwaith  a  gyfansoddwyd  yn  ngrym 
cynhyrfiad  aweuyddol.  Nid  darlunio  yr  hyu  a  glywodd  y  mae  y  bardd ; 
nac  ychwaith  jv  hyu  y  mae  yu  ei  wcled  o  bell.  Y  mae  ei  deimlad 
barddonol  yu  ei  godi  mor  uchel  ues  y  mae  yn  gweled  y  cwbl  yn  eglur, 
ac  yii  cyfeirio  ato  "  draw  "  â'i  fýs  i'w  ddangos  i  niuuau.  Er  hyny, 
mwy  s}Tnl  a  mwy  ardderchog  yw  y  meddylddrych  gwreiddiol  fel  y  mae 
ar  lawr  yn  llyfr  y  Dadguddiad.  Gall  y  ser  fod  yu  fydoedd  mawrion  a 
nerthol,  er  iddyut  sp'thio  ar  draws  eu  gilydd  i'r  eigiou.  üud  y  mae 
loan  jn  eu  gweled  yn  syrthio  mor  ddú-ym  a  ffigys  yn  cael  eu  hysgwyd 
gan  wj'ut,  ac  yn  gweled  lleu  y  ffurfafeu  yu  cael  ei  dirwyn  i  fyuy  mewn 
amrantiad,  fel  rhol  ysgrifenedig  ar  ol  gorphen  ei  darllen.  "  A  ser  y 
nef  a  syrthiasaut  ar  y  ddaear  fel  y  mae  y  ffigysbren  yn  bwrw  ei  íìigys 
gleision  pan  eu  hysgydwer  gan  wynt  mawr.  A'r  nef  a  aeth  heibio  fel 
ìljfi'  wedi  ei  blygu  ynghyd." 

Y  mae  pob  bywyd  yn  gwueyd  cyfuewidiad  ar  yr  hyu  a  ddaw  o  fewn 
ei  ddylanwad.  Y  mae  yn  tyuu  o  bob  peth  yr  hyu  sydd  yn  gyduaws  â'ii 
ausawdd,  ac  yn  ei  uno  âg  ef  ei  huu.  Gellir  rhoddi  trysorau  i  gadw* 
mewn  blwch  ;  ond  nid  ydynt  di'wy  hyuy  yu  cael  eu  newid,  ac  yn  myn- 
ed  yu  rhan  o'r  blwch.  Ehagoriaeth  bywyd  yw  ei  allu  i  gyfranu  ei  hun 
i'r  defuyddiau  a  ddaw  o  fewn  ei  gyrhaedd,  a'u  tebygoli  iddo  ei  huu. 
Felly  y  mae  teimlad  barddonol  yn  tynu  cyffelybiaethau  o  bob  elfen, 
ac  oddiwrth  bob  gwrthddrych  a  fyddo  yu  debyg  o  ateb  ei  ddybeu,  yn 
y  uefoedd  uchod  ueu  ar  y  ddaear  isod  ;  ond  yn  Ile  eu  gadael  yn  gyffel- 
ybiaethau  meirwon,  y  mac  yu  cyfranu  ei  fywyd  ei  hun  iddyut  hwythau; 
ac  i'r  graddau  y  bydd  y  teimlad  barddouol  yu  meddwl  y  bardd  ar  y 
pryd,  ac  i'r  graddau  hefyd  y  bydd  y  gyffelybiaetli  yn  cyfatcb  i  ansawdd 
y  teimlad  hwuw,  i'r  graddau  hyuy  y  bydd  y  gyffelybiaeth  yu  colli  ei 
nodwedd  fel  cyffelybiaeth.  Y  mae  yr  egwyddor  o  fywyd  aweuyddol 
sydd  yn  meddwl  y  bardd  yu  troi  y  cwbl  i'w  ddelw  ei  huu,  ac  yn  ei 
wneyd  yn  rhau  hanfodol  o  houo  ei  hun.  Nid  oes  dim  barddoniaeth 
mewn  dyweyd  fod  y  ser  yn  debyg  i  luscrnau ;  oud  pan  ddywedir  eu 


162  BARDDONIAETH  Y  CraRY. 

^bocl  liwy  eu  himain  yii  llnseruau  y  ucf,  y  mae  yuo  ryv/  wrcicliiouen 
fechan  o  farclcloniaeth.  Aclclefwn  focl  yn  iawn  i'r  bardd  ddcfnyddio 
cyfifelybiaethau,  oblegid  nis  gall  y  teimlad  ■wcithredu  o  hyd  yn  ei  lawn 
rym.  Y  mae  yn  rhaid  iddo  roddi  gorphwysch'a  weithiau  i'w  awen  ei 
hun  ac  i  feddwl  y  darlleuydd.  Addefwn  hefyd  fod  rhai  cyffelybiaethau 
yn  wir  farddonol :  ond  y  mae  y  rhai  hyny  bob  amser  yn  cynnwys  rhyw- 
beth  mwy  na  chj-ffelybiaeth.  Y  maeut  nid  yn  unig  yn  daugos  tebyg- 
oh-^yydd,  ond  yn  taflu  mawredd  neu  brydferthwch  ar  y  meddyldclrych, 
Y  mae  hcfyd  i'w  ystji'ied  fod  gwahanol  diriogaethau  y  mcddwl  yn 
rhedeg  i'w  gilydd,  fcl  nas  gellir  penderfynu  yn  fanwl  pa  le  y  mae  y 
naill  yn  diweddu  a'r  llall  yn  dechreu.  Oud  nod  anghen  bardd  yw  y 
gallu  i  uno.  Dichon  iddo  fod,  a  dylai  fod  hefyd,  ar  rai  amscrau  yn 
ymfoddloni  i  edrych  ar  y  gyffelybiaeth  oddi  draw,  ac  yn  ymloui  yn  yr 
olwg  arui,  fel  y  llew  gydâ'i  ysglj-faeth  ;  a  dylai  adael  llawer  uu  i  aros 
yn  ei  chyflwr  cyffelybiaethol ;  oud  pan  j-mgjoihyrfo  y  gallu  bywydol 
o'i  fewn,  y  mae  yn  rhaid  iddo  ei  chael  yn  rhan  o  hono  ei  hun.  Gyda 
golwg  ar  y  rhagoriaeth  hwn  y  mae  amryw  o  feirdd  Cymi'u  yu  sefyll 
yn  uwch  ua  Dafydd  lonawr.  Er  hyny  ni  fyddai  yn  anhawdd  cael  Hiaws 
o  aughreifftiau  i'r  perwyl  yn  ei  weithiau  yntau.  Fe  allai  mai  y  ffordd 
fwyaf  addysgiadol  fyddai  cymeryd  yr  iin  sydd  wedi  bod  dan  ein  sylw 
ddwj-waith  yn  barod,  fel  y  gwelo  y  dysgybl  ieuanc,  er  mwj-n  }t  hwn 
yn  beuaf  yr  ydym  yn  ysgrifemi  h}-n  o  sylwadau,  fod  mwy  mewn  llawer 
desgrifiad  dysyml  nag  a  ellir  dybied  ar  yr  olwg  gyntaf.  Y  mae  agwedd 
yr  haul  yn  peri  i'r  bardd  feddwl  am  ddyu  \Tm*on  llewygu.  Yn  awr, 
pe  buasai  yn  dj^-eyd  fod  yr  haul  yu  jTnddaugos  fel  dyn  ar  lewygu, 
buasai  y  gyffelybiaeth  yn  aros,  ond  buasai  y  farddoniaeth  yn  cael  ei 
cholli,  neu  o  leiaf  buasai  yn  hynod  o  wan.  Ond  yn  lle  hyny,  y  mae 
yn  uno  yr  haul  a'r  dyn  á'u  gilydd,  nes  y  maeut  yn  un  gwi-thdclrych, 
trwy  ddyweyd  fod  yr  haul  ei  hun  ar  lewygu.  Neu  mewn  geii'iau  eraill, 
yn  lle  dal  yr  "  haul  agwrdd,"  a  dyn  ar  lewygu,  y  naill  ar  gyfer  y  llall, 
y  mae  yn  cymeryd  y  tebygoh-wydd  sydd  mewn  dyn  yn  yr  amgylchiad 
hwnw,  ac  yn  ei  wisgo  am  yr  haul.  Oud  yn  y  Bibl  y  ceú-  yr  aughreifft- 
iau  goreu  ar  y  mater  hwu  eto.  Fel  un  allan  o  lawer,  cymerer  y 
darluuiad  o'r  march  jn  llj-fr  Job.  Y  mae  Gorouwy  Owaiu  wedi  ei 
fenthyca  ;  ond  y  mae  wedi  gwanhau  y  meddyldch'ych  trwy  wahanu  y 
gyffelybiaeth  oddiwrth  ei  gwrtliddrych. 

"  A'i  wddf  anwar  fel  taran, 
A'i  ffroenau  dig  fal  ífwm  dân." 


BARDDONIAETH  Y  CYMRY.  1C3 

Ond  llesgacli  fyth  yw  y  cyfieithiad  yn  y  Bibl  Cymraeg,  "  A  addysgaist 
iddo  werjTU  ?  "  Y  mae  y  Seisneg  yn  g}'wir,  "  Hast  thou  clothed  his 
neck  ivith  thunder  ?  "  Nid  ei  wddf  yn  debyg  i  daran  a  ddangosir ;  ond 
y  daran  a  gwddf  y  march  wedi  eu  huuo  yn  un  meddylddrych.  "  A 
wisgaist  ti  ci  wddf  ef  â  tharan  ?  "  Drachefn,  nid  ffwrn  dân,  na  thebyg  i 
ffwrn,  yw  ei  ffroenau,  ond  rhywbeth  mwy  dychrjTillyd ;  ac  nid  dychryn- 
llyd  yn  unig,  fel  y  mae  yn  y  cyfieithiad  Seisneg,  ond  dychryn  ei  hunan 
wedi  ei  bersonoli.  "  Dychryn  yd}Tv  ardderchawgrwydd  ei  ffroen  ef." 
A  thrachefn,  ymhellach  ymlaen,  "  Efe  a  Iwnc  y  ddaear ;  "  nid  y  mae 
fel  un  yn  ceisio  ei  llyncu ;  ond  ''  efe  a  Iwnc  y  ddaear  gan  greulondeb 
a  chynddaredd." 

Ond  wrth  adael  y  dull  cyfíredin  o  draethu!  ei  feddwl,  ac  wrth  jin- 
drechu  i  fod  yn  awenyddol,  nid  oes  modd  i'r  bardd  ieuanc  fod  yn  rhy 
ochelgar  rhag  myned  i  eithafion.  Os  y^  am  anturio  jTnhell  oddiwrth 
y  làn,  mwyaf  i  gyd  yr  anghem-heidrwydd  iddo  forio  wrth  reol.  Y  mae 
hyn  wedi  ei  argraffu  ar  farddoniaeth  pob  cenedl  jn.  yr  arferiad  o  osod 
rheolau  caethach  mewn  rhyw  ddull  ncu  gilydd  i'r  bardd  nag  i'r  savd 
a  fyddo  yn  ysgrifenu  mewn  iaith  rydd.  Ai  nid  yw  rheolau  y  Cymry  jn 
rhij  gaeth  sydd  bwnc  arall.  Ondy  mao  fod  rhyw  reolau  yn  arferedig 
yn  mhob  gwlad  yn  arwydd  gweledig  oddiallan  o'r  gwirionedd  pwysfawi-, 
nad  oes  dim  rhyddid  i  fod  ar  wahan  oddiwrth  rwymau,  a  bod  nerth  a 
chyflymdi'a  mwy  na  cmŵedin  yn  gofyn  rheolau  manylach  na  chyffred- 
in.  Nid  yw  yn  debyg  y  llwyddir  byth  i  wneyd  i'r  agerdd-gerbyd  fyned 
yn  ddiberygl  ar  hyd  y  ffordd  fawr.  Pan  geisiasant  hyny  yn  agos  i 
Birmingham  dro  yn  ol,  -prìn  y  cychwynwyd  y  cerbyd  nad  oedd  yn 
taraw  fel  hwrdd-beiriant  yn  erbyn  un  o'r  tai  oedd  wrth  ochr  y  ffordd. 
Neu  os  mwy  addas  fyddai  cymharu  y  ddawn  awenyddol  i  delyn  fwyn 
felyslais,  dylid  gofalu  rhag,  wrth  geisio  ei  chwareu  yn  rhy  nerthol,  i'r 
tannau  gael  eu  dryllio.  Nid  bywyd  yw  pob  b^-wiogrwydd,  nid  gi'ym. 
yw  pob  egni,  ac  nid  barddoniaeth  yw  pob  peth  anghyffredin.  Y  rheol 
anffaeledig  yw,  "  cydfyned  àg  anian;"  oblegid  pa  beth  bynag  sydd 
annatm'iol,  y  mae  hefyd  ja  anawenyddol.  Dylai  cefnllif  cryfaf  yi' 
awen  ymgadw  o  fewn  y  terfynau  a  osodwyd  iddi  gan  ddeddfau  anian. 
Y  mae  yn  wir  fod  y  bardd,  fel  y  dywedwyd,  yn  medru  esgyn  uwchlaw 
cyffelybiaethau,  trwy  gymeryd  rhyw  ansawdd  o  eiddo  y  gyffelybiaeth, 
a'i  gymhwyso  yn  ddigyfrwng  at  y  gwrthddrych  a  ddarlunir  ;  ond  nis 
gelhr  cael  ansawdd  i'w  gymhwyso  hcb  fod  jmo  ryw  gj'ffelybrwydd  i 
ddechreu.      Barddonol  i'r  graddau  uchaf  yw  y  dywediad  fod  y  march 


164  BAHDDONIAETH  Y  CYMBY. 

yn  Ihiicu  y  tldaear,  oblogid  y  mae  cyffelybrwyclcl  yn  wrciddyn  iddo ; 
ond  annaturiol,  ac  ara  hyny  anawenyddol,  fyddai  son  am  iddo 
IjTicu  y  lleuad.  Yn  y  p-s\nc  hwn  y  mae  William  Wynne  yn  ddiffygiol, 
Y  mae  yn  dangos  mwy  o  egni,  ond  llai  o  rym,  ua  Goronwy  Owain ; 
mwy  o  diydaniaeth,  ond  llai  o  oleuni  a  gwres.  Er  augliraifft,  pan  y 
mac  yn  djnyedyd  fod  yr  haul  yn  hollti  "  yn  friwsion  o'i  fro  asur,"  yr 
ydj'm  yn  gorfod  teimlo  fod  yma  ryw  ymdrech  annaturiol.  Gyda  phob 
parch  i  Dewi  Wyn,  nis  gallwn  lai  na  meddwl  ei  fod  jTitau yn  euog  or 
bai  hwn  mewn  ychydig  fanau.  Ond  nid  oes  dim  o  hyn  yn  perthyn  i 
Dafydd  lonawr.  Ei  berygl  mwyaf  ef  oedd  bod  yn  rhy  farwaidd  ;  ac 
nis  gellii'  gwadu  ei  fod  felly  weithiau  mewn  gwiiioncdd.  Ar  yr  un 
pryd,  os  ydyw  ambell  waith  yn  rhy  ddigynhwrf,  ac  os  anfynych  y  mae 
yn  dangos  nerthoedd  anarferol,  dylem  gofio  mai  nid  marweidd-dra 
yw  pob  tawelwch,  a  bod  cysondeb  o  feddyliau  da  yn  myned  mor  belJ, 
os  nid  ymhellach,  i  brofi  dyn  mawr,  ag  ychydig  o  feddyliau  mwy 
godidog. 

Ond  y  mae  genym  un  peth  i'w  enwi  eto,  sydd  jn  hanfodol  i  fardd 
uchel,  sef  crebmjlL  Dyma  gymhwysder  nad  oes  ond  ychydig  o  feii'dd 
Cymru  wedi  ei  gyrhaedd,  ac  nad  oes  ond  ychydig  o  ddarllenwyr  yn 
alluog  i'w  amgyffi-ed.  Er  hyny,  os  nad  ydym  yn  camsynied,  y  mae 
mwy  0  ymestyniad  ato  i'w  weled  er  yn  ddiweddar  nag  a  f u  ;  a  gobeith- 
iwnnad  yw  hjn  ond  gwawr  o  gyfnod  gwell.  Nid  llawer  o  hono  oedd  gan 
Dafydd  lonawr.  Y'r  oedd  yn  medru  rhoddi  darluniadau  trefnus  o'r 
dygwyddiadau  y  sonii*  am  danynt  yn  y  Bibl,  ac  yn  "  NghoU  Gwynfa," 
ynghyd  â  sylwadau  buddiol  o'i  eiddo  ei  hun  ;  ond  nid  gallu  cryf  oedd 
ganddo  i  greu.  "  CrebwyU,"  medd  y  "  Barddas,"  "  a  elwir  feUy  am 
waith  awen  yn  creu  pethau  a  fydd  iddynt  hanfod  a  dygwydd,  herwydd 
ansawdd  anian  a  phwyU,  cyd  na  bo  iddynt  hanfod  o  ddir  a  gorfod." 
Hyny  yw,  y  mae  yn  rhaid  i'r  crebwyU  ddUyn  anian  ;  oblegid  nid  yw 
yn  perthyn  i'r  bardd,  na  neb  araU,  ffurfio  deddfau  newj'ddion  na 
newid  yr  un  o'r  hen  ddeddfau ;  ond  o  fewn  y  terfynau  hyn  y  mae 
ganddo  ryw  fath  o  aUu  i  greu.  Er  nad  jw  yn  medru  creu  deddfau,  y 
mae  yn  creu  bydoedd  newyddion.  Mewn  ychydig  feddyUau  er  dechreu 
'  amser  y  bu  y  gaUu  hwn  yn  nerthol  weithio.  Dyma  ymherawdwyr 
y  byd ;  oblegid  ymherawdwj'r,  medd  Dr.  Pughe,  jw  rhai  yn  achosi  o 
honynt  eu  hunain ;  ac  y  mae  cymaint  o  beUder  rhwng  y  beirdd  cyffredin 
a'r  dynion  mawrion  hyn,  ag  sydd  rhwng  y  creaduriaid  bychain  anwel- 
edig  sydd  yn  gwau  trwy  eu  gilydd  yn  y  dyferyn  dwfr  a'r  morfìl  sydd 


BAEDDONIAETH  Y  CYMRY.  165 

yn  cliwareu  yn  y  cefnfor.  Eu  lielyntion  bj'cliain  eu  hunain  yn  dra- 
gj-wj'dd  sydd  gan  rai  beirdd,  neu  rai  a  ahvant  eu  bunain  yn  feirdd, 

Y  mae  yn  rhaid  iddynt  liwy  gael  ymrithio  i'r  golwg  yn  mhob  peth  a 
ysgrifenant.  Nid  yw  eu  holl  gyfansoddiadau  ddim  jn  amgen  na  liwy  eu 
hunain  mewn  gwahanol  wisgoedd.  Y  gwaith  uchaf  y  mae  eraill  yn 
amcanu  ato  yw  moli  eu  cyd-ddj^nion,  a  chofnodi  ffeithiau  hanesyddol. 
Ki  fynem  ddywedyd  dim  yn  ddíystjTllyd  am  unrhyw  fynegiad  dirag- 
rith  o  deimlad,  nac  um-h}^  beth  sydd  yn  ffaith,  pa  mor  isel  bynag  y 
byddo.  Ehodd  werthfawr  yw  medr  i  ddarhmio,  pc  na  b'ai  yn  cyi'haedd 
yn  uwch  ua  ni  cin  hunain  a'r  pethau  sydd  o'n  hamgylch.  Ond  gellir 
meddu  y  ddawn  hon  yn  helaeth  heb  un  wreichionen  o  grebwyll.  Y 
mae  crebwyll  yn  esgyn  uwchlaw  pob  teimladau  personol,  ac  uwchlaw 
pob  gwrthddrychau  neillduol  sydd  mewn  bod,  i  dir  gwh-ionedd  cyffred- 
inoL  Y  mac  yn  myned  trwy  yr  ymddangosiadau  allanol  yn  eu  gwa- 
hanol  ddulliau  i  gjTudeithasu  âg  enaid  dynoHaeth.  l''  mae  jíi  myned 
heibio  i  bethau  prydfei-th  i  edrych  ar  brydferthwch  ei  hun  }ti  ddigyf- 
rwng  a  digymysg.  Y  mae  yn  codi  dj^n  mor  uchel  nes  y  mae  yn  coUi 
golwg  ar  bob  gwahaniaeth  dibwys,  ac  yn  gweled  y  cwbl  jn  eu  perthjTi- 
as  â'u  gilydd  fel  un  cyfanswm.  Y  mae  Uawer  wedi  sylwi  fod  rheswm 
yn  anmhersonol ;  ac  y  mae  rhai  wedi  sylwi  fod  crebwyll  yn  anmher- 
sonol :  ond  nid  ydym  yn  cofio  fod  neb  wedi  eu  dwyni  at  eu  gilydd  i 
ddangos  y  tebygoh-wydd  sydd  rhyngddynt  yn  }t.-  ystyr  yma.  Y"  mae  y 
naül  fel  y  llall  yn  codi  y  meddwl  uwchlaw  gwrthddi-ychau  y  synwyrau. 

Y  mae  y  naill  fel  y  Uall  yn  ei  dd\Tchafu  uwclüaw  pob  syniadau  a 
theimladau  personol,  i  ymwneyd  á  deddfau  cyffredinoL  Ond  gwaith 
y  rheswm,  yn  benaf,  yw  cael  allan  y  deddfau  hjnj  ;  a  gwaith  y  cre- 
bw;\il  yw  eu  cymhwyso  i  ffurfìo  bydoedd  newyddion.  I'r  graddau  y 
byddo  y  bardd  yn  deall  ac  yn  teimlo  y  deddfau  hyn,  i'r  graddau  hjnj 
j  bydd  ei  greadigaeth  yn  drefnus.  Nid  pent-s^T  o  ddych}-mygion 
"  afluniaidd  a  gwag  "  a  foddlona  y  crebwyll ;  ond  bydoedd  yn  Uav,-n  o 
brydferthwch  a  bywyd.  Yr  oedd  tuedd  farddonol  y  Groegiaid  yii  peri 
iddynt  boblogi  pob  mynydd  a  choedwig,  pob  afon  a  lljTi,  pob  dyflr}Ti 
a  dôl,  â  rhyw  fodau  byw  :  ac  yn  ddiau  y  mae  yn  well  genym  bagan- 
iaeth  y  dyddiau  hyny  na'r  athroniaeth  atheistaidd  sydd  jn  gv,-neyd  jv 
holl  greadigaeth  jn  esgymedd  o  ddcddfau.  Nid  yd}-m  am  di-yblith 
heb  ddeddfau,  nac  ychwaith  am  ddeddfau  heb  fjy^jä.  A  chofier  fod '' 
pob  peth  byw  yn  gyfanwaith.  Nid  casgliad  o  wahanol  ddarnau  wedi, 
eu  rhoddi  at  eu  gilydd  yn  gelfyddydol ;  oud  un  cyfanwaith  pcrffaith. 


IGG  BARDDONIAETH    Y    CYMRY. 

Dicliou  itldo  gyunyddii  mcwu  maint ;  oud  y  mae  o'r  decLii'eu  yu  mcddu 
rbyw  argraff  o  bcríTcithrwydd.  Y  mae  llawer  o'r  im  uodwcdd  yu 
pertbyu  i  bob  pctb  sydd  yu  tarddu  o  wir  atbrylitb.  Y  mae  pob 
cyfausoddiad  atbrylitbgar,  jia  uu  byuag  ai  mawr  ai  bycbau,  j-u  i;u 
cyfauwaitb  ;  y  mae  i)ob  rbau  yu  wasanaetbgar  i'r  cwbl,  ac  y  mae  delw 
yr  oU  ar  bob  rban. 

Dyma  olwg  frysiog  ar  y  tir  sydd  gau  fardd  i  jongyi-baedd  ato.  Ac 
yn  awr  ui  a  derf^niwu  jt:  ysgrif  bou  gyd  ag  uu  sylw,  a  dim  oud  un. 
Pe  b'ai  y  beirdd  yn  ystjTÌed  mawredd  eu  swydd,  a'r  cyfrifoldeb  sydd 
yn  pertbj'u  iddi,  bwy  a  arswydent  rbag  camddcfuyddio  eu  taleutau;  a 
byddai  cu  cais  am  gjTubortb  o'r  ucbelder  wrtb  ddccbreu  pob  gorcbwyl 
yu  rbywbctb  mwy  na  dcfod 


NODIADAU. 

Y  MAE  yn  angenrlieidiol  ycliwanegii  rliai  nodiadau  at  yr  ysgrif  lion  mewn  ffordd  o 
eglurliad. 

1.  Nid  yw  yr  awdur  yn  ystyricd  ei  hun  yn  fardd,  nac  yn  ddam  o  fardd,  cr  ei 
fod  wedi  rliyfygu  ysgrifenu  ycliydig  ar  farddoniaeth ;  mwy  nag  y  mae  yn  tybied  ei 
hun  yn  ddyn  mawr  pau  yn  son  am  y  g^rahaniaeth  rhwng  gau  a  gwir  fawredd.  Ond 
gan  y  dysgwylid  iddo  sjdwi  ar  yr  argrafEad  ne-wydd  o  waith  Dafydd  lonawr,  nid 
03dd  ganddo  ond  ymaflj-d  yn  y  gorchwyl,  a  cheisio  ei  gyflawni  fel  y  gallai. 

2.  Dymunir  i'r  darllenydd  gofio  nad  yw  adolygwj^r  yn  ysgrifenu  yn  eu  henwau 
eu  hunain,  ond  yn  enw  y  cyhoeddiad,  a  chyda'r  hoU  awdurdod  sydd  yn  perthyn  i'r 
cyhoeddiad  ;  ac  mai  nid  yr  im  dôn  sydd  yn  gweddu  ym  y  ddau  amgylchiad.  Pwy 
oedd  yn  fwy  awdurdodol  na'r  Professor  Wilson  yn  Blachcood's  Magazme,  a  phwy 
yn  fwy  hynaws  mewn  ymddyddanion  personol  ? 

3.  Nid  yw  yr  awdur  er  hyny  yn  g\vybod  iddo  erioed  ddywedyd  gair,  yn  olyg- 
yddol  mwy  nag  yn  bersonol,  yn  amharchus  am  rai  anwybodus,  os  na  fyddent  yn 
euog  o  hunanoldeb  annyoddefol.  Ond  y  mae  yn  rhaid  iddo  addef  nad  oes  ynddo 
lawer  o  hynawsedd  tuagat  y  dosbarth  cwacyddol. 

4.  Er  mor  anheilwng  y  mae  j'u  teimlo  ei  him  i  ddywcdj'd  gair  wrth  y  beirdd,  eto 
gan  fod  gorfod  amo  wueuthur  hjmy,  anturiodd  eu  hanerch  fel  dynion,  ac  nid  fel 
plant.  Ond  er  nad  oedd  jti  tybicd  fod  jm  angenrheidiol  rhoddi  anwes  iddynt,  ei 
amcan  yn  yr  ysgi-if  hon,  megis  bob  amser,  oedd  gwneuthur  a  allai  tuag  at  ddysgu  ei 
gydgenedl  i  barchu  gwir  athrylith,  ac  yn.  enwedig  athrylith  Gymreig. 

5.  Er  pan  gyhoeddwyd  jt  ysgrif  hon,  y  mae  Tennyson  wedi  codi  ei  hun  i  safle 
uwch  o  grjTi  lawer  fel  bardd  :  ac  y  mae  lle  i  ofni  mai  prin  y  goddefir  bellach  i  neb  o 
feirdd  Cymru  gael  eu  rhoddi  yn  yr  un  rhestr  ag  ef.  Ond  ni  fedrasom  ddarbwyllo 
ein  himain  i  newid  yr  hym  a  ysgrifenasid. 

6.  Yr  achos  fod  yr  awdur  yn  sylwi  ar  ddifí'ygion  y  CjTnry  yn  fwy  na  diffygion 
cenedloedd  eraiU  ydyw,  am  mai  jti  yr  iaith  Gymraeg  yr  oedd  yn  ysgrifenu. 


167 


ME.    GLADSTONE. 

Pe  gofjTiicl,  Pwy  yw  y  dyn  y  mae  ei  eiriaiiyn  tynu  mwj'af  o  sylw  yn  y 
dyddiau  liyn,  yr  un  sydd  yu  llenwi  mwyaf  o  le  yn  ngolwg  y  wlad  yn 
gyfEi-edin,  byddai  yn  rhaid  ateb  mai  yr  un  hwnw  yw  Mr.  Gladstone. 
Yr  yäjm  befyd  jti  tueddu  i  feddwl  ei  fod  yn  debyg  o  bara  felly  am  bir 
amser,  er  nas  gellir  llefaru  mor  benderfynol  ar  hyn,  gan  fod  cjTner- 
adwyaeth  y  ll'iaws  mor  gyfnewidioL  Yr  ydym  yn  cofio  amser  pan 
oedd  Arglwj'dd  Brougham  y  dyn  mwyaf  poblogaidd  yn  y  deyrnas,  a 
phan  oedd  ffenestri  t)"  y  Duc  Wellington  yn  cael  eu  dryllio  gan  y 
werinos.  Wedi  hyny  daeth  Wellington  yn  llawer  mwy  poblogaidd  na 
neb  o'i  gydoeswyr,  ac  aeth  Brougham  am  ryw  amser  o'r  golwg.  Yna 
daeth  Palmerston  yn  boblogaidd,  ar  ol  bod  yn  WTthddrych  gwawd  i'r 
prif  newyddiaduron  am  lawer  o  fljTiyddoedd.  Mae  yn  rhaid  fod  rhyw 
ragoriaeth  yn  perthyn  iddynt  oll,  oblegid  er  fod  teimlad  y  werin  yn 
gyfhewidiol,  y  mae  rhyw  reddf  ynddynt  sydd  jn  eu  harwain  o'r  diwedd 
i  farnu  yn  Ued  gywú-.  Nid  yn  hii-  y  byddant  yn  anniolchgar  i'w  cy- 
mwynaswjT: :  ac  y  mae  hyn  yn  rhoddi  lle  i  feddwl  mai  myned  ar 
gynnydd  mewn  derbyniad  a  wna  Mr.  Gladstone.  Braidd  na  thybiem 
fod  y  parch  a  deimlh-  iddo  yn  ddyfnach  na'r  hyn  a  roddid  i  Palmer- 
ston,  er  efallai  nad  yw  mor  gyffredinol.  Yr  oedd  gan  Palmerston 
ddawn  anarferol  i  gadw  j)awb  yn  foddlawn ;  a  thra  yr  oedd  y  wlad  yn 
dymuno  gorphwys  am  ychydig  amser,  nid  oedd  neb  yn  fwy  addas  nag 
ef  i  fod  yn  Brif-weinidog.  Ond  yn  awr,  pan  y  mae  yn  ymysgwyd  o'i 
chwsg,  y  mae  llygaid  pawb  yn  troi  ar  unwaith  at  Gladstone  dau  ddy- 
lanwad  rhyw  deimlad  dwfn  mai  cfc  yw  dyn  yr  oes. 

Wrth  ddywedyd  hyn  nid  ydym  yn  tybied  nad  larll  Piussell  a  ddylai 
fod  ar  hyn  o  bryd  jti  llywydd  y  weinyddiacth.  Y  mae  efe  yn  fwy 
profedig  fel  diwygiwr  ac  fel  arweinydd  ;  ac  nid  ydjon  yn  anobeithio  na 
ddaw  yntau  yn  boblogaidd.  Y  mae  wedi  dyoddef  llawer  o  gam,  a 
hjTiy  yn  ddystaw ;  ond  y  mae  Ehaghmiaeth  fcl  yn  rhoddi  cyfle  iddo 
ddangos  pa  beth  ydyw.      Er   hyny  cydnabyddir  yn  gyfìi-edin  fod 


168  MR.    GLADSTONE. 

cynorthwy  Mr.  Gladstouc  j'n  annliGLgorol,  pe  na  byddai  ond  yn  unig 
oberTs-ydd  ei  allu  araetbyddol.  Yn  yr  ystyr  jTna  nid  oes  neb  i'w  gys- 
tadlu  ag  ef  jti  Nby  y  Cyffredin  ond  Disraeli  a  Jobn  Bright.  Y  mae 
rhyw  fath  o  allu  gan  Disraeli ;  ond  nid  llawer  o  ddylanwad  sydd 
ganddo,  oblegid  nid  oes  neb  jti  credu  ei  fod  o  ddlfrif.  Hyd  yn  nod  fel 
areithiwr  y  mae  Mr.  Gladstone  yn  rliagori  arno,  ac  heblaw  hyny  y  mae 
ef  yn  argyhocddi  pawb  ei  fod  yn  dyweyd  yr  hyn  y  mae  yn  ei  gredu.  Y 
mae  ystyr  a  mcddwl  i'r  dywediad  hwnw  o'i  eiddo,  y  dylai  gwladwr- 
iaeth  feddu  cydwybod ;  ac  y  mae  efe  jti  gweithredu  yn  ol  y  dywediad. 
Mewn  difrifoldeb  y  mae  cfe  a  Mr.  Bright  yn  gyíîelyb  i'w  gilydd ;  a 
dylcm  fod  yn  ddiolchgar  wrth  fcddwl  fod  gcnym  ddau  mor  aUuog  yn 
pleidio  rhyddid.  Y  gwahaniaeth  mwyaf  rhyngddynt  yw  yr  hyn  sydd 
yn  tarddu  o'r  gwahaniactli  yn  jt  addysg  a  gawsant,  ac  nis  gwyddom 
am  well  anghraifift  i  ddangos  y  gwcrth  sydd  mewn  addysg  glasurol.  Y 
mae  Mr.  Briglit  yn  gystal  siaradwr  â  neb  yn  y  senedd  o  ran  dawn 
naturiol,  ac  yn  meddu  meddwl  mor  gi-yf  â'r  un  o  honynt,  ac  eto  o 
ddiffyg  addysg  wedi  rhoddi  achos  teg  i  ddyweyd  ar  lawer  adeg  ei  fod  yn 
gyfyng  ei  syniadau.  Y  mae  yn  siarad  efallai  yn  fwy  grymus  am  ei  fod 
yn  gyfyng :  tra  o'r  ochr  arall  y  mae  Mr.  Gladstone  yn  ymddangos  i 
lawer  yn  fwy  gwasgarog  am  fod  ei  syniadau  yn  eangach,  ond  ar  jv  un 
pryd  yn  fw-j  boddhaol  i'r  rliai  sydd  yn  alluog  i'w  ganlyn. 

Ganwyd  William  Ewart  Gladstone  yn  Liverpool,  j-n  y  flwyddyn 
1809.  Derbyniodd  ei  addysg  yn  Eton,  ac  wedi  hyny  yn  Christ  Chm-ch, 
Ehydychain,  lle  y  cyrhaeddodd  jr  anrhydedd  o  doiible  jìrst  cìass  yn 
1831.  Dewiswyd  ef  yu  aelod  dros  Newark  yn  1832,  a  chafodd  swydd 
yn  y  Trysorlys  gan  Sjt:  Eobert  Peel  jn  1834.  Yr  oedd  efe  yn  un  o'r 
rhai  hj-ny  a  arosasant  yn  ffyddlawn  gyda  Syr  Eobert  Peel  i  bleidio 
rhydd-fasnach  ;  ac  y  mae  er  yr  amser  hwnw  yn  mjned  o  hyd  yn  fwy 
rhyddfrydig.  Gwnaeth  ef  a'r  diweddar  Eichard  Cobden  les  annhraethol 
i'r  deyrnas  hon  trwy  y  cytundeb  masnachol  â  Ffrainc,  yr  hwn  a  ddyg- 
wyd  oddiamgylch  er  gwaethaf  y  Times.  Gwnaeth  hefyd  lawer  o  was- 
anaeth  i  achos  rhyddid  yn  Itali  trwy  ei  ysgrifeniadau  yn  gystal  á'i  ar- 
eithiau.  Yr  oedd  wcdi  ei  ddewis  }-n  un  o  gynmychiolwj-r  Prifysgol 
Ehydychain  yn  y  flwj-ddyn  1847 ;  ac  yr  oedd  y  nifer  mwyaf  o'r  rhai 
oedd  wcdi  cyrhaedd  unrhyw  fath  o  anrhydedd  yn  y  brifysgol  yn  ei 
bleidio  hyd  y  diwedd.  Ond  trwy  fod  yr  hoH  aelodau  yn  mhob  rhan  o'r 
wlad  yn  meddu  hawl  i  bleidleisio,  gwrthodwyd  ef  yn  yr  etholiad  di- 
weddaf.     Yr  hyn  sydd  fwyaf  rhyfedd  jn  yr  amgylchiad  hwn  ydyw  fod 


MR.    GLADSTONE.  169 

cynnifer  o'i  Llaid  jti  Eliydychain,  a  bod  y  mwyafrif  di'osto  cyn  lleied 
mewn  gwlad  fasnacliol  fel  swydd  Lancaster.  Pa  fodd  b^'nag,  y  mae 
yr  efifaith  yn  sicr  o  fod  }ti  ddaionus,  gan  y  bydd  yn  naturiol  iddo  deimlo 
ei  hun  o  liyn  allan  joi  fwy  rhydd,  tra  yn  myned  ar  gynnydd  mewn 
rhyddfrydedd. 

Eai  wythnosau  yn  ol  ymddaugosodd  erthygl  yn  y  "  Saturday  Review  " 
yn  ceisio  profi  nad  oedd  llawer  o  wahaniaeth  rhwng  Gladstone  a 
Disraeli,  gan  fod  y  ddau  wedi  newid  eu  hegwj^ddorion,  y  naill  wedi 
troi  oddiwrth  y  Ceidwadwyr  at  y  Ehyddfrydwyr,  a'r  Uall  oddiwrth  y 
Ehyddfrydwyr  at  y  Ceidwadwyr.  Dylid  bod  yn  ochelgar  wrth  farnu 
dybenion  dynion,  xn  enwedig  mewn  achosion  gwladwriaethol,  lle  nad 
yw  egwj'ddor  yn  dyfod  i  weithrediad  mor  uniongp-chol  ag  mewn 
crefydd.  Byddai  yn  ormod  dyweyd  nas  gall  un  di'oi  jn  gydwybodol 
hyd  yn  nod  oddiwrth  y  Ehyddù-ydwyr  at  y  Ceidwadw}T.  Bu  larll 
Derby  unwaith  yn  Ddiwygiwr,  ac  yr  jdyni  yn  cofìo  ei  glywed  yn  ar- 
eithio  yn  Nhy  y  Cyffi.'edin  fel  aelod  o  weinyddiaeth  larll  Grey.  Ond 
wedi  cydweithrcdu  i  ddiwygio  y  Senedd  yn  1832,  meddyliodd  ynraddol 
fod  y  Diwj-gwyr  yn  myned  yn  rhy  bell  gyda  ihjw  fesm-au  oedd  yn 
effeithio  ar  yr  Eglwys  Sefydledig,  a'r  diwedd  fu  iddo  ddyfod  yn  benaeth 
y  Ceidwadwj'r ;  ac  eto  nid  ydym  yn  gwybod  fod  ueb  wedi  ammheu  ei 
ddybenion  yn  y  cwbl.  Os  eir  i  ddechreu  ammheu  dybenion,  bydd  yn 
anhawdd  penderfynu  pa  le  i  aros,  oblegid  nid  oes  neb  o'r  rhai  blaenaf 
yn  y  wladwriaeth  nad  ydynt  wedi  cyfnewid,  oddieithr  John  Bright  ac 
Arglwydd  Eussell.  Yr  unig  amgylchiad  sydd  yu  rhoddi  llc  i  ammheu- 
aeth  ydyw,  pan  fyddo  un  yn  newid  heb  allu  daugos  un  achos  o  hj-ny 
ond  ei  fantais  ei  hunan.  Nid  oes  neb  eto  wedi  medru  rhoddi  cyfi-if  am 
y  cyfnewidiad  yn  Disraeli,  ond  yn  unig  fod  lle  manteisiol  gyda'r  Ceid- 
wadwj-r  i  unrhyw  ddyn  o  ddawn  pan  giliodd  S}t:  Eobert  Peel  oddi- 
wrthynt.  Yr  un  modd  am  ]\Ir.  Lowe,  yr  hwn  oedd  yn  pleidio  diwyg- 
iad  pan  yn  perthyn  i  weinyddiaeth  Arglwydd  Palmerston,  ond  a  di-ódd 
wedi  hyny  i'w  wi'thwj-nebu  á'i  holl  egni.  Er  hyny  gwaith  isel  fyddai 
priodoli  gau  ddybenion  hyd  yn  nod  i  Disraeli  a  Eobert  Lowe.  Dichon 
fod  ganddynt  amcanion  cywir,  er  nad  ydynt  yn  hysbys  i  neu  ond 
iddjTit  hwy  eu  hunain.  Ond  am  y  cyfryAY  ddynion  â  Syr  Eobert  Peel 
a  Mr.  Gladstone,  yr  oedd  yn  amlwg  i  bawb  nad  oedd^-nt  yn  cyfnewid 
heb  achos  digonol ;  ac  yr  oedd  mor  amlwg  â  hyny  eu  bod  yn  aberthu 
Uawer  wrth  adael  y  blaid  gyda'r  hon  yr  oeddynt  wedi  arfer  cydweith- 
redu.      Nid  eu  bai  hwy  oedd  iddynt  gael  eu  dwyn  i  fynu  yn  wrth- 

M 


170  MR.    GLADSTONE. 

ddiwygwyr ;  oncl  rhm-wecld  mawr  ynddyut  oedd  cymeryd  eu  liargy- 
boeddi.  Ac  crbyn  liyn  y  mae  amser  wcdi  dangos  fod  y  dewisiad  a 
wnaethant  yn  nn  doeth  a  da,  tra  y  mae  pob  blwyddyn  yn  r]ioddi  prawf 
ychwanegol  fod  Disracli  wcdi  troi  i  wrtliwynebu  yr  hyn  yr  ocdd  lles  y 
wlad  yn  galw  am  dauo,  ac  o  ganlyuiad  nas  gellir  cyíiawuhau  ci  ddy- 
benion  hcb  daflu  aufri  ar  ei  ddealldwriaeth.  Ar  yr  un  pryd  y  mae 
gwahauiaeth  bychau  mewn  uu  ystyr  rhwug  Peel  a  Gladstone,  trwy 
fod  y  naill  wedi  aros  yn  Ddiwygiwr  hanuerog,  er  ei  fod  yn  rhydd- 
fasnachwr,  tra  y  mae  y  llall  wedi  dyfod  nid  yn  unig  yn  rhydd-fasuach- 
wr,  ond  yn  ddiwygiwr  trwyadl.  Er  hyny  mewn  cydwybodohrwydd  nis 
gellir  ammheu  nad  ydynt  yn  gyíîelyb  i'w  gilydd ;  ac  nid  mewn  ychydig 
amgjdchiadau  y  mae  hyn  yn  dyfod  i'r  golwg,  ond  y  mae  yn  un  elfcn 
bwysig  yn  eu  holl  fcsurau  ac  yu  cu  holl  areithiau. 

Yn  mysg  holl  sencddwyr  y  dyddiau  hyn  nid  oes  neb  yn  dwyn  mwy 
o  gydwybod  i'w  hareithiau  na  Gladstone  a  Bright.  Nid  siarad  am 
gydwybod  y  byddant,  fel  y  byddai  Ai-glwydd  Eldon,  ond  yn  ei  dwyn  i 
weithrediad.  Y  mae  hyu  yn  myned  yu  mhell  i  esbouio  cffeithioh-wydd 
eu  hareithiau ;  ac  uid  ydym  heb  feddwl  fod  yma  addysg  i  bregetliwyr 
Cymru.  Pan  y  mae  Uawer  o'u  prcgethwyr  yu  ymddangos  fel  pe  ua 
byddai  gauddynt  ddybeu  uwch  na  daugos  eu  gwybodaeth,  neu  ddifyru 
y  gyuuulleidfa,  y  mae  ein  prif  seneddwyr  yn  areithio  bob  tro  fel  dynion 
yìi  penderfjTiu  y  myuaut  gyrhaedd  cydwybodau  eu  gwraudawyr.  Yr 
hyu  sydd  yu  gwauhau  dylanwad  Mr.  Bright  yw,  fod  ei  gydwybodol- 
rwydd  yn  rhy  uaill  ochrog,  ja-  hyn  sydd  yn  ei  augliymhwyso  i  weled  dim 
oud  beiau  yu  holl  weithrediadau  Prydain,  a'i  fod  hefyd  yn  rhoddi  rhy 
ychydig  o  le  jti  ei  ystyriaeth  i'r  egwyddorion  anweledig  sydd  yu  gryf- 
ach  na  phob  gaüu  auiauyddol.  Y  mae  Mr.  Gladstone  yn  fwy  gwlad- 
garol  ei  deimlad,  tra  y  mae  hefyd  yn  dwyn  egwyddoriou  o  natur  uwch 
ae  eangach  i  gysylltiad  â  phob  achos  gwladwriaethol. 

Y  mae  Mr.  Hunt  yu  uu  o'i  erthyglau  i'r  ^^Pall  Mall  Gazette  "  yn  sylwi 
fod  Peel  a  Gladstoue  wedi  codi  materion  ariauol  i  dir  uwch  na  ueb  a 
fu  o'u  blaen,  ac  y  gellid  tybied  eu  bod  yn  edrych  ar  gyllid  y  deyruas 
fel  pwuc  o  grefydd.  Y  mae  hyn  yn  wir  am  Mr.  Gladstone  mewn 
modd  arbeuig  ;  ac  efallai  mai  yr  hynodrwydd  peuaf  sydd  yn  perthyn 
iddo  yw  ei  duedd  i  gjTueryd  golwg  ar  bob  achos  o  safle  crefydd  a 
moesoldeb.  Wrth  osod  trethi,  ueu  wrth  eu  gostwug,  y  mae  yu  edi-ych 
ar  yr  effaith  a  gaiff  y  w^eithred  ar  feddyhau  y  bobl,  yn  gystal  ag  ar  eu 
hamgylchiadau.     Y  mae  ei  areithiau  ar  y  pyuciau  sychiou  h;^Ti  wedi 


I 


MR.  GLADSTONE.  171 

oti  íi'wytlio  mewu  teimlacl  moesol  i'r  fatli  racldau  fel  y  maent  yn  dwyai 
ar  gof  i  ui  bregethau  CLrysostom,  neu  rai  o  ysgrifeuiaclau  godiclocaf 
Jeremy  Taylor.  Os  gelwir  aruo  i  arcithio  ryw  amser  ar  y  gelfyddyd 
o  wueyd  llestri  pridd,  y  mae  yu  sicr  o  ddercliafu  ei  destyn,  a'i  addurno 
â'r  lliwiau  mwyaf  ysbleuydd,  trwy  ei  ddaugos  yn  ei  bertbyuas  ag 
egwyddoriou  moesol.  Dau  effeitbiau  ei  areitbyddiaetb  y  mae  yr  byn 
oedd  yn  ymddaugos  yu  lled  ddistadl  yn  myued  yu  uu  o'r  pynciau 
mwyaf  pwj^sig  y  gellir  meddwl  am  dauo.  Y  mae  yn  peri  i'r  cwmwl 
bycbau  j-meangu,  a  dyfrbau  y  ddaear ;  a  tbrwy  ddwj'u  yst}TÌaetbau 
moesol  i  lewyrcbu  aruo,  y  mae  yu  taeuu  prydfertbwcli  yr  eufys  di'os 
lioll  wlad  y  llestri  pridd.  Yu  ei  araetb  di-acbefu  wrtb  ddwyu  i  mewn 
fesur  y  diwygiad  seueddol  yu  ddiwcddar  y  mae  yu  galw  sylw  at  y 
gwerth  sydd  yn  yr  bawl  i  bleidleisio  yn  newisiad  seneddwyr  fel  y  mac 
yn  effeitbio  ar  feddwl  y  dyn  ei  buu,  yr  im  modd  ag  y  mae  rbyddid  yji 
wertbfawr  ynddo  ei  buu  yn  anuibyuol  ar  ei  ganlyuiadau.  Dyma 
wreiddyn  jr  holl  ddadl  mewn  ycbydig  ehiau.  Y  mae  Lowe  a  Disraeli 
jn  foddlawu  i  bob  lles  gael  ei  w^ueuthur  i'r  bobl  hyd  y  gellù',  ond  dim 
gau  y  bobl  rbag  ofu  y  canlyniadau.  Nid  ydynt  yn  ystjTÌed  mai  trvry 
arfer  gweitbredu  yn  rbydd  y  daw  y  bobl  yu  well,  ac  mai  dyma  y  ffordd 
sydd  yn  arwain  o'r  diwedd  byd  yu  uod  i'r  canlyniadau  gorcu.  Y  mae 
rbyddid  yn  werth  ymdrecbu  o'i  blaid  pe  gorfyddai  i  ui  gauiatâu  fod  y 
bobl  yn  fwy  cysurus  eu  bamgylcbiadau  mewu  cyflwr  o  gaetbiwed,  a 
bod  y  gwledydd  lle  y  maeut  felly  yu  fwy  llwyddiauuus.  Ond  er  fod 
peryglon  a  tbraffertbiou  yn  cydfyned  â  rbyddid,  megis  â  pbob  peth 
gwerthfawr  yn  y  fuchedd  hon,  eto  y  gwiriouedd  ydyw,  mai  jr  hyn 
sydd  yn  dda  yuddo  ei  hun  sydd  ar  y  cyfan  yn  ddaioni  mwyaf  i'r  holl 
wladwriaetb. 

,  Ond  nid  oes  neb  yn  deilwug  o  le  ucbel  mewn  gwlad  nac  eglwys  os  na 
ffydd  yn  alluog  i  dewi,  heblaw  bod  yu  alluog  i  siarad  :  ac  y  mac  yn  dda 
[genym  weled  nad  yw  Mr.  Gladstone  yn  ddiffygiol  wrth  ei  faruu  yn  ol 
'y  rheol  hon.  Yn  yr  etboliad  diweddaf  ei  acbos  ef  yn  ei  bertbyuas 
a  Ebydycbain  oedd  yn  tynu  mwyaf  o  sylw.  Yr  oedd  yu  peri  }-mraniad 
di-os  amser  rhwug  y  cyfeillion  agosaf.  Yr  oedd  Dr.  Pusey  a'r  "Guardian'' 
yu  ei  bleidio,  er  fod  mwyafrif  j-r  Ucbel-eglvN-yswjT.-  yn  ei  erbyn.  Yr  oedd 
Dr.  Miller,  dracbefu,  un  o'r  dynion  goreu  ocdd  yn  perthyn  i'r  blaid 
efengylaidd  yn  rboddi  ei  ddylauwad  di-osto,tra  jt:  oedd  y  "Eecord,"  fel  y 
gallesid  dysgwyl,  yu  ei  wTtbwyuebu.  Yn  ngbanol  yx  helj'ut,  tra  yr 
oedd  yr  boll  wlad  yn  siarad  ac  yu  ysgrifenu,  naill  ai  o'i  blaid  neu  jn 


172  MR.  GLADSTONE. 

ei  erbyiî,  aetli  i  lawr  i  Gaorlleou  i  gyunorthwj'O  ei  fab.  Ac  wrth  fyneil 
heibio  nis  gallwn  ymattal  lieb  gydnabod  mai  djTua  uu  o'r  gweitbred- 
oedd  a  barodd  i  ni  ei  boffi  yn  gymaint  â  dim.  Yn  lle  dywedyd,  "  Y 
mae  yn  rbaid  i  mi  gofio  mai  myfi  yw  Mr.  Gladstouc,  mai  myfi  yw  nn 
o'r  dyniou  mwyaf  yn  y  -wladwriaeth,  ac  mai  arnaf  fi  y  mae  llygaid 
pawb  jD.  craffu,"  taflodd  ei  hun  ar  unwaith  fel  dyn  cyffredin  i  gauol  y 
cynhwrf  yn  Nghaerlleou,  ac  areithiodd  o  blaid  ei  fab  fel  pe  na  buasaiy 
gwahaniaeth  Ueiaf  rhyugddo  ef  a'r  rhai  oedd  o'i  amgylch.  Ond  yr  hjTi 
oedd  yn  fwyaf  rhyfedd  oedd  ei  ddystawrwydd  perffaith  mewu  perthynas 
iddo  ef  ei  hun.  Pau  ddeallwyd  ei  fod  wedi  myned  i  Gaerlleon  i  areithio, 
yr  oodd  pawb  yn  dysgwjd  iddo  ddyfod  allan  mewn  fíordd  o  hunan-am- 
ddiffyuiad.  Er  na  chauiateir  i'r  un  ymgeisydd  fyned  i  Eydychain  na 
Chaergrawnt,  i  ofyn  pleidleisiau,  nac  i  ddadleu  ei  achos  hun ;  ac  er  fod 
ysbryd  y  rheol  yn  c}Thaedd  efallai  i  Gaerlleon  ;  buasai  yn  hawdd  iddo 
draethu,  heb  droseddu  y  rheol,  ar  y  prif  faterion  oedd  mewu  dadl 
rhyngddo  ef  a'i  wrthwynebwjT.  Oud  cadwodd  yn  mhell  oddiwrthynt, 
ac  ymddaugosai  fel  pe  buasai  wedi  anghofio  Ehydychain  mor  llwyr  ag 
yr  oedd  wedi  aughofio  ei  fawredd  ei  hun.  Yn  gyffelyb  yr  ymddygodd 
yn  ddiweddar  yn  y  lle  newydd  y  galwyd  arno  i'w  lenwi  mewu  caulyn- 
iad  i  farwolaeth  Arglwj'dd  Palmerstou.  Cyu  i'r  amser  ddyfod,  jr  oedd 
llawer  o  brophwydo  yu  nghylch  ei  Iwyddiant  neu  ei  afl-^^^ddiant  fel 
Blaenor  Tŷ  y  Cjŵedin  :  ond  siomwyd  pob  ochr  yn  y  dull  dystaw  yr 
aeth  i'w  swydd.  Aeth  yr  aweuau  i'w  law  rywfodd  yn  ddiarwybod. 
Heb  uu  arddaugosiad  o  awdurdod,  gwnaeth  i  bawb  deimlo  fod  ganddo 
awdurdod.  Cymerodd  ei  le  jti  dawel  fel  un  wedi  ei  eni  i'r  swydd ;  a 
dygodd  bawb  i  fod  yn  ufudd  iddo  heb  un  ymdrech. 

Y  mae  Mr.  Gladstoue  wedi  cyhoeddi  amryw  lyfrau  ;  ac  er  nad  ydym 
yn  tybied  fod  lle  mor  uchel  yn  perthyn  iddo  fel  awdur  ag  fel  areith- 
iwr,  y  mae  pob  peth  a  ysgrifenodd  wedi  tynu  sylw,  ac  nid  yn  anhaedd- 
iannol.  Cyhoeddodd  l^-fr  ya  y  flwyddyn  1838  dau  yv  enw,  "  The  State  in 
its  relations  uith  the  Church."  Y mae  y  duedd  foesol  y  soniasom  am  dani 
i'w  gweled  yn  y  gwaith  hwn.  Un  gwirionedd  sydd  gauddo  fel  sylfaen 
i'w  ymresymiad  yw  cyfrifoldeb  y  wladwriaeth  i  Dduw  ;  ac  yn  ngljTi  â 
hyn  y  mae  yn  arfer  rhai  ymadroddion  oedd  yn  swnio  i  lawer  yn  ddi- 
eitlir  yu  y  dyddiau  hyny,  megis  "  Cydwybod  y  Wladwriaeth."  Bu  y 
rhan  fwyaf  o'r  cyhoeddiadau  a  ystyrid  yn  rhyddfrydig  am  hir  amser  yn 
ceisio  taflu  dirmyg  ar  y  dywediad.  Gofynid  yn  fynych  mewn  gwawd, 
Pa  le  yr  oedd  y  gydwybod  hon  ?     A  pha  fodd  y  gallai  fod  cydw^-bod 


ME.  GL.U)STONE.  173 

mewn  gwladwriaetli  fel  y  cyfryw  ?  Yr  aclios  o  liyn  oedcl  fod  yr  ys- 
grifenwyr  mwyaf  poblogaidd  yn  Lloegr  nid  yn  unig  Tvedi  colli  yr  hja 
oedd  yn  fywyd  ac  yn  enaid  i'r  hen  Buritaniaid,  ond  eu  bod  yn  nihell  ar 
ol  mewTi  cymhariaeth  i'r  Paganiaid.  I'r  Groegiaid  a'r  Ehufeiniaid  jt 
oedd  rhywbeth  cysegredig  yn  y  drychfeddwl  o  wladwriaeth.  Ond  yn 
awr  ni  edrychir  ar  y  wladwriaeth  ond  fel  rhyw  gymdeithas  gyfEredin, 
megis  cj-mdeithas  adeiladu,  neu  gwmpeini  i  wneyd  ffordd  haiarn.  Hyd 
yn  nod  pe  na  fyddai  genym  ond  golwg  isel  o'r  fath  yma,  y  mae  sail  i'r 
dywediad  am  gydwybod  y  wladwi-iaeth.  Mae  jn  wir  fod  dynion  pan 
yn  gweithredu  mewn  ûurf  gjnndeithasol  yn  rhy  dueddol  i  adael  cyd- 
wybod  allan  o  ystyriaeth  :  ond  os  nad  oes  ganddynt  gydwybod  fel 
cymdeithas,  nid  yw  hyny  yn  brawf  na  ddylai  fod.  Mwy  o  lawer  y 
dylai  cydwybod  gael  lle  mewn  gwladwriaeth,  yr  hon  sydd  o  natur 
anghydmarol  uwch.  Y  mae  yn  gymaint  uwch  ag  yw  corff  byw  yn 
nwch  na  chasgliad  o  goed  neu  geryg  yn  cael  eu  cadw  wrth  eu  gilydd 
gan  rwymau  allanol.  ^  0  ran  ei  tharddiad  y  mae  mor  ddwyfol  ag  unrhyw 
eglwys  Gristionogol,  ac  y  mae  yn  rhaid  i  ni  gredu  fod  cyfrifoldeb  cyf- 
atebol  ja  perthyn  iddi.  Yr  ydytn  gan  hyny  mor  bell  oddiwrth  dybied 
mai  jTûfydrwydd  yw  y  dywediad  am  gydwybod  y  wladwriaeth,  fel  yr 
ydym  yn  teimlo  yn  lled  sicr  mai  yn  y  gwhionedd  hwn  y  mae  i  ni 
chwilio  am  esboniad  ar  y  berthynas  rhwng  y  wladwriaeth  a'r  eglwys. 
Nid  ydym  yn  dyweyd  nad  yw  Mr.  Gladstone  yn  tynu  camgasgHadau 
oddiwrth  y  gwirionedd.  •.  Y  mae  efe  oddiwrtho  yn  ceisio  profi  yr 
anghenrheidrwj^dd  am  undeb  yr  eglwys  a'r  wladwriaeth,  tra  y  mae  yn 
ymddangos  i  ni  fod  iawn  ystyriaeth  o'r  gwirionedd  hwn  yn  arwain  i 
ddadgysylltiad.  Dylid  edrych  ar  y  wladwriaeth  yn  ei  pherthynas  â'r 
mater  hwn  fel  un  person.  Y  mae  yn  ddyledswydd  arni  ymddwyn  yn 
gydwybodol  fel  gwladwriaeth :  ond  megis  na  ddylai  person  unigol  or- 
mesu  ar  gydwybod  ei  gj'mydog  wrth  geisio  ufuddhau  i'w  gydwybod  ei 
hun,  felly  nid  yw  cydwybod  y  wladwriaeth  yn  rhcswm  di'os  ormesu 
mewn  un  modd,  nac  mewn  un  gradd,  ar  gydwybodau  y  deiliaid. 

Nis  gwyddom  i  ba  raddau  y  mae  Mr,  Gladstone  yn  ddyledus  am  ei 
eyniadau  gwladwriaethol  i'r  hen  av,'dwyr  paganaidd ;  ond  y  mae  yn 
amlwg  ei  fod  yn  dra  chyfarwydd  â'r  rhai  goreu  o  honynt  yn  enw- 
edig  Homer.  Ehyfedd  yr  effaith  y  mae  yr  hen  fardd  h-miw  wedi  ei 
gael  ar  y  meddyliau  mwyaf  coethcdig  trwy  yr  oesoedd.  Yn  y  wlad  hon 
y  mae  wedi  myned  yn  fwy  poblogaidd  nag  erioed  j-n  y  blynyddoedd 
diweddaf ;  ac  nid  oes  ammheuaeth  na  fu  Mr.  Gladstone  yn  offerynol 


174  MR.  GLADSTONE. 

i  ddwyn  hjnj  oddiamgylcli.  Yn  y  flwydayn  1858  cyhoeddodd  ei 
«'  Hômeric  Studies:'  Yinddangosodd  cyfìeitliiad  ganddo  o'r  llyfr  cyntaf 
o'r  "lìiad"  me^vTi  cyfrol  o'i  waitli  ef  ac  Arglwydd Lyttclton, yn  cynnwys 
cyûeithiadau  i  ac  o  wahanol  icithoedd :  a  chrybwyllir  yn  y  newyddiad- 
uron  ei  fod  yn  awr  ja  nghanol  ei  orchwylion  eraill,  yn  parotoi  cyf- 
ieithiad  cyílaAvn  o'r  holl  "  Hiad."  Y  mae  yn  dda  iddo  mai  nid  i'r  iaitli 
Gymracg  y  mae  yn  bwriadii  ei  gyfieitlui :  oblcgid  yn  llo  gadael  iddo 
gymeryd  ei  amser  i  orphen  y  gwaith  fel  y  byddo  amgylchiadau  yn 
caniatau,  yr  hyn  a  wna  y  Saeson  yn  rhwydd,  buasai  y  Cymry  fel  plant 
anwesog,  yn  ystrancio,  ac  yn  nadu,  ac  yu  ymdi-ciglo  ar  y  ddaear,  am 
na  chawsent  y  tegan  i'w  dwylaw  yn  ddiattreg.  Ond  hyd  yn  nod  pe 
buasai  y  Saeson  mor  fyr  eu  hamynedd  â'r  Cymry,  diammheu  mai 
cymeryd  ei  amser  a  wnaetliai  Mr.  Gladstonc  ;  a  diau  y  bydd  y  gwaith 
pan  ddel  allan  yn  deilwng  o  awdur  yr  "  Homeric  Studies."  Hwyrach 
ei  fod  ef  yn  llai  celfydd  nag  Ai-glwydd  Lyttelton  yn  y  gwaith  o  gyf- 
ieithu  o'r  Saesneg  i'r  Groeg,  gan  nas  gall  neb  fod  yn  ysgolhaig  per- 
ffaith  yn  jv  ieithoedd  clasurol  heb  roddi  ei  holl  amser  at  hyny  ;  ond 
i  gyfieithu  o'r  Groeg  i'r  Saesneg  nid  oes  anghen  am  fwy  o  gymhwys- 
derau  nag  a  feddir  gan  Mr.  Gladstone. 

Un  o'r  pethau  diweddaf  a  gyhoeddodd  oedd  yr  araeth  a  draddodwyd 
ganddo  fel  Lord  Bector  i'r  Brifysgol  yn  Edinburgh.  Y  cwbl  a  ddys- 
gwylid  oedd  cynghorion  buddiol  mewn  iaith  hyawdl  i  ddysgu  yr  efryd- 
wyr  pa  fodd  i  fod  yn  fechgyn  da,  ac  yn  ysgolheigion  gwych.  Yn  lle 
hyny  defnyddiodd  y  cyfle  i'w  hanrhcgu  â  thraethawd  gorchestol  ar  le 
a  gwaith  y  Groegiaid  yn  eu  cysylltiad  â  gwareiddiad  ac  â  chrefydd. 
Difyr  oedd  gweled  profedigaeth  a  phenbleth  y  newyddiaduron  uwchben 
y  traethawd  hwn,  pan  oedd  yn  rhaid  iddynt  ddyweyd  rhyw^beth  heb 
wybod  pa  beth.  Ymddangosodd  erthygl  yn  y  Times  gyda  golwg  arno, 
yr  hon  nid  oedd  yn  ateb  un  dyben  canfyddad-s\'y  heblaw  profi  anwybod- 
aeth  yr  ysgrifenydd.  Yr  oedd  mor  gywilyddus  o  ddrwg  fel  yr  aethant 
i  chwilio  am  ryw  un  mwy  galluog  i  ysgrifenu  ail  erthygl  ar  yr  un 
mater.  Amcan  y  traethawd  yw  dangos  fod  dyben  uchel  gan  Eaglun- 
iaeth  ddwyfol  wrth  godi  y  Groegiaid  i'r  safle  yr  oeddynt  ynddo,  a  bod 
eu  llenyddiaeth  wedi  ateb  y  dyben  hwnw  trwy  ddwyn  i'r  golwg  y  drych- 
feddwl  0  brydferthwch  dynol;  fod  yn  anghem'heidiol  i'r  dwyfol  a'r 
dynol  gael  eu  cadw  ar  wahan  am  lawer  o  oesoedd,  rhag  darostwng  y 
naill  wrth  geisio  dyrchafu  y  llall ;  fod  cadwedigaeth  y  dwyfol  wedi  ei 
ymddiried  i  genedl  Israel,  y  rhai  y  gwaherddid  iddynt  wneuthur  llun 


SIR.   GLADSTONE.  175 

dim,  fel  na  clnmiysgid  y  tlwyfol  â'r  dyuol ;  fod  yn  anglienrheidiol  hefyd 
i'r  dynol  gael  ei  gadw  a'i  arddangos,  ac  i  hyn  gael  ei  ymddiricd  i'r 
Groegiaid  :  ac  o'r  diwedd  fod  y  ddau,  sef  y  dwyfol  a'r  dynol,  wedi  eu 
liuno  }ni  y  dyn  Crist  lesu,  ac  yn  nghref^^dd  y  Testament  Newydd.  Pa 
beth  bynag  a  feddylir  am  y  golygiad  hwn,  y  mae  yn  rhaid  addef  fod 
yma  eangder  a  gwreiddiolder.  Yr  wrthddadl  gryfaf  sydd  genym  ydyw 
yn  erbyn  y  dull  yn  fwy  na'r  sylwedd,  am  nad  yw  y  gwahaniaeth  wedi 
ei  osod  allan  ^-n  ddigon  eglur  rhwng  y  naturiol  a'r  goruwchnaturiol. 
Braidd  na  ellid  tybied  weithiau  fod  Mr.  Gladstone  yn  ystyried  rhai  o'r 
Groegiaid  yn  ysbrydoledig  ji:  un  modd  ag  ysgrifenwyr  yr  Hen  Desta- 
ment.  Gwyddom  mai  nid  h^Ti  w  ei  feddwl ;  ond  nid  yw  wedi  bod  yn 
ddigon  gofalus  i  wneyd  ei  feddwl  yn  eglur.  îsis  gellir  ammheu  na 
ddarfu  i'r  Arglwydd  yn  ei  Eagluniaeth  godi  y  Groegiaid  i  ^-neyd  gwaith 
mawr  fel  rhagbarotoad  i  ddyfodiad  Cristionogaeth  ;  fel  y  doniodd  y 
gweith^\^T:  oedd  yn  adeiladu  y  tabernacl,  er  mai  i  Moses  y  rhoddasid  y 
portread  mewn  modd  goruwchnaturiol.  Yn  yr  ystyr  yma  yr  ydym  yn 
barod  i  fyned  yn  mhellach  na  Mr.  Gladstone,  ac  i  gymhwyso  yr  jm- 
resymiad,  nid  )ti  unig  at  y  beu-dd,  ond  at  y  philosophyddion,  ac  hyd 
yn  nod  at  iaith  y  Groegiaid.  Nid  peth  bychan  oedd  parotoi  iaith  i 
drosglwyddo  syniadau  y  Testament  Newydd  :  ac  er  mai  iaith  y  Groeg- 
iaid  oedd  yr  iaith  berffeithiaf  yn  yr  holl  fyd,  )-r  oedd  wedi  hyny  jn 
analluog  i  gynnAvys  gwirioneddau  y  grefydd  Gristionogol  heb  roddi 
meddwl  newydd  i  lawer  o  lien  emau. 

Y  mae  yn  gysur  gweled  d^-nion  mewn  swj'ddau  uchel  yn  }Tnhyfrydu 
mewn  ymchwiliadau  o'r  fath  j^ma  ;  yr  hyn  ni  cheir  anghreifftiau  o  hono 
mor  fynych  mewn  uu  wlad  ag  yn  Mhrydain.  Peth  cyfEredin  yn  y  wlad 
hon  yw  fod  ein  prif  scncddwyr  yn  gyfarwydd  yn  ngweithiau  yr  hen 
awduron  clasurol,  er  nad  oes  llawer  o  honynt  wedi  rhoddi  prawf  o 
hyuy  trwy  y  wasg  heblaw  Syr  George  Cornwall  Lewis,  a  larll  Derby,  a 
Mr.  Gladstone.  Y  mae  undeb  gweithgarwch  ac  ysgolheigdod  yn  fan- 
teisiol  iddynt  yn  mhob  yst}T,  trwy  fod  eu  bywyd  jmiarferol  jti  cu  cadw 
rhag  crwj'di-o  i  ddilyn  rhyw  dybiau  disail  fel  efrydwjT.-,  tra  y  mae  eu 
hcfrydiaethau  yn  rhoddi  eangder  i'w  golygiadau  fel  seneddwyr.  Ond 
yn  ychwanegol  at  y  cwbl,  y  mae  yn  amlwg  fod  Mr.  Gladstone  yn  cael 
ei  lywodraethu  gan  ryw  egwyddorion  uwch  na  dim  a  ddysgodd  yn  holl 
ysgrifeniadau  y  Groegiaid ;  ac  efallai  mai  yr  hyn  sydd  yn  creu  mwyaf  o 
barch  iddo  yn  nheimlad  y  bobl  yn  gyffredin  yw  dylanwad  ei  gymeriad 
moesol. 


176 


YR  HEN  BRIFYSGOLION,  A'R  BRIFYSGOL  I  GYMRU.+ 

Yn  mysg  yr  ymdrechion  a  wneir  mewn  llawer  ffordd  i  ddyrchafu  cenedl 
y  Cymry,  mae  yn  amlwg  na  ddylem  fod  yn  ddisylw  o'r  cais  sydd  yn 
awr  ger  bron  y  wlad  i  sefydlii  Prifysgol  Gymreig.  l''r  ydym  gan  hyny 
yn  bwriadu  traethu  ein  meddyliau  ar  y  pwnc  hwn.  Ond  y  mae  yn 
ymddangos  yn  anghenrbeidiol  i  ni  daflu  golwg  yn  gyntaf  ar  y  mantcis- 
ion  neu  jt  aufanteisiou  sydd  yn  nglỳn  à'r  hen  Brifysgolion,  gan  y  bydd 
hyny  yn  ein  cynnorthwyo  i  weled  a  oes  achos  am  Brifysgol  newydd,  a 
pha  fath  Brifysgol  a  fyddai  jti  ddymunol. 

Gofj^nir  weithiau,  Pa  rai  yw  y  Prifysgolion  goreu  ?  Nid  ydym  yn 
meddwl  ateb  y  gofyniad  hwn,  oblegid  nis  gellir  rhoddi  ateb  iddo  yn 
benderfynol  heb  wneuthur  cam  á'r  gwirionedd.  Y  mae  rhyw  ragor- 
iaethau  a  diffygion  yn  perthjTi  iddyût  oll,  a'r  un  rhai  yn  rhagori  mewn 
un  peth,  ond  yn  ddifíygiol  mewn  peth  arall.  Y  mae  Uawer  yn  ym- 
ddibynu  ar  yr  hyn  y  bwriedir  ei  ddysgu,  gan  fod  y  naiU  yn  rhagori 
mewn  athroniaeth,  y  llall  mewn  addysg  glasurol,  ac  un  araU  drachefn 
mewn  rhifyddiaeth.  Y'^r  ydjTn  yn  gw;)bod  y  bj'dd  rhai  o'n  darUcnwyr 
yn  synu  atom,  gan  eu  bod  yn  cymeryd  yn  ganiataol  fod  ysgolion  jt 
Almaen  yn  tra  rhagori  yn  mhob  ystyr.  Y  mae  hyn  yn  gamsj^niad 
dirfawr,  ac  nis  gaUasai  neb  syrthio  iddo  ond  rhai  hawdd  iawn  eu 
hudo.  Rhag  i  ni  fod  yn  euog  o  gamddesgrifìad  cyffelyb  yr  ochr  araU, 
dylem  dd}T\edyd  nad  ydym  yn  diystyru  ysgolheigion  xr  Ahnaen,  nac 
am  roddi  ar  ddeaU  nad  oes  rhj^w  fantais  i'w  chael  trwy  ddarUen  cu 
hysgrifeniadau.  Pa  beth  bj-nag  oeddjTit  yn  amser  Porson,  nis  •joUir 
cymhwj'so  atynt  yn  awr  y  gemau  hyny  o'i  eiddo  ef : — ■ 

"  The  Gennans  in  Grcek 
Are  sadly  to  seek, 
Not  five  in  five  score, 
But  ninety-fiye  more; 

*0'r  "Teaethodydd,"  am  1865. 


YR  HEN  BRIFYSGOLION,  a'r  BRIFYSGOL  I  GYMRU.  177 

AU  except  Herman, 

And  Herman  is  a  German."* 

Er  fe  allai  locl  y  dywediad  liwn  yn  ddigon  priodol  yn  ei  ddyddiau  ef, 
nid  ydyw  felly  ni-wyacli.     Y  maent  wedi  bod  yn  fwy  llafurus  na  neb 
mewn  rliai  cangbeuau  o  ddysgeidiaetb,  yn  enwedig  mewn  cyfansoddi 
grammadegau  a  geirlyfrau,   yu  Lladin,  Groeg,  a  Hebraeg.      Mewn 
duwinyddiaeth  befyd,  os  bydd  gan  ddyn  ieuanc  synwyr  i  wrtbod  y 
drwg  a  dcwis  y  da,  gall  dderbyn  lles  wrtb  ddarllen  eu  bysgrifeniadau, 
gan  y  bydd  felly  yn  cael  edrycb  ar  yr  un  gwirionedd  o  wabanol  gyfeiriad. 
Ond  pan  glywir  rbai  yn  dywedyd  eu  bod  fel  ysgolbeigion  a  duwinydd- 
ion  yn  rbagori  yn  mbob  ystyr  ar  ysgrifenwyr  y  wlad  bon,  y  mae  byny 
yn  arwydd  sicr  o  anwybodaetb  neu  bunan,  ac  fe  allai  bob  un  o'r  ddau. 
Twyll  i  gyd  yw  baeriad  o'r  fath  yma,  ac  y  mae  yn  bryd  ei  ddynoetbi. 
Gwyddom  yn  dda  mai  yr  ateb  fydd,  ein  bod  ninnau  yn  Uefaru  mewn 
anwybodaetb ;  ac  nid  ydym  yn  myned  i  ddadleu  i'r  gwrtbwyneb.     Yn 
Ue  byny,  deuwn  a  pbrofion  ymlaen,  a  gadawn  i'r  darllenydd  farnu 
drosto  ei  bun.      O'r  boU  ddysgedigion  a  gynnyrcbodd  yr  Almaen  byd 
heddyw,  enwer  un  sydd  yn  baeddu  ei  g}Tnbaru  â  Bentley.     Yn  ngwaith 
pwy  o  honynt  y  ceir  y  fath  grynpdeb  o  hufen  dysgeidiaeth  ag  yn  ei 
feirniadaeth  ef  ar  lythyrau  Phalaris  ?     A  dyma  un  gwahaniaeth  rhwng 
yr  Almaenwyr  a'r  Saeson  :  y  mae  jtc  Almaenwyr  yn  ddigon  llafurus  i 
gasglu  llawer  o  ddysgeidiaetb ;  ond  ni  fedrant  Imfcnu  eu  dysgeidiaeth. 
Y  maent  yn  casglu  defnyddiau  o  bob  parth  o'r  byd  ;  ond  ni  feddant  y 
gallu  i  roddi  yr  hyn  sydd  yn  anghenrbeidiol  at  ei  gilydd  i  wneyd  un 
dodrefnyn,  a  gadael  y  gweddill  o'r  neilldu.     Yn  Bentley  nid  y  defnydd- 
iau  a  welir,  ond  adeiladaetb.     Os  dywedir  nad  yw  Bentley  ond  un,  ni 
a  enwn  eraill,  megys  Porson  ac  Elmslcy.      Gwnaeth  Porson  ddargan- 
fyddiadau  lliosog  mewn  cysylltiad  â  beirdd  a  barddoniaeth  y  Groegiaid, 
y  rhai  sydd  wedi  ennill  cymeradwyaeth  y  byd  dysgedig  yn  gyffredinol. 
Ac  am  Elmsley,  dygwyddodd  i  ni  ddarllen  yn  ddiweddar  adolygiad 
Germanaidd,  yn  yr  hwn  jr  oedd  jt  adolygydd  yn  canmawl  un  o'i  gyd- 
wladwjn:  fel  ysgolbaig  rhagorol ;  ac  fel  y  ganmoliaeth  ucbaf  a  allai 
roddi  iddo,  dywedai  fod  ganddo  graíîder  Elmsleyaidd.     Ac  i  ddyfod  i 
lawr  at  yr  amser  prescnnol,  pa  le  ar  y  Cyfandir  y  ceir  ysgolheigion 

*  Er  mwyn  jT  angliyfarwydd,  fe  allai  y  dylid  egluro  mai  araUeiriad  digrifol  o'r  Groeg  yw  y 
ÌÜiiellau  liyn  o  eiddo  Porson,  ac  mai  ystyry  llincll  olaf  ydyw,  nad  oedd  nerman  ond  ysgolhaig 
Germauaidd,  er  mai  efe  oedd  y  gorea.  Os  oedd  pump  a  phymtheg  a  pliedwar  ugain  allan  o  bob 
catit  yn  aimysgedig,  pa  fodd  y  gallasai  Herman  f od  yn  eithriad  ?  Yr  ateb  ydyw,  nad  oedd  Hcrman 
ond  ysgolhaîg  Germanaidd. 


178  YR  HEN  BRIFYSGOLION,  a'R  BRIFYSGOL  I  GYMRU. 

mor  drw;^-acU  â'r  cliweddar  Syr  Georgo  Cornwall  Lcwis,  ncu  larll  Derby, 
ncii  y  clclau  gyclfrawd  yn  nghyfraith,  ilr.  Gladstone  ac  Arglwydd 
Lyttclton ;  lieb  son  am  y  rbai  sydd  wrth  eu  swyddau  yn  athrawon 
mewn  gwahanol  barthau  o'r  dcyrnas  ? 

Un  ran  bwj'sig  o  ddysgeidiaeth  y^v  hanesiaeth  j-r  hen  oesoedd  ;  ac 
fe  allai  mai  d}-ma  y  rhau  benaf,  os  gwahaniacthirrhwng  ysgolheigdod 
fel  gwybodaeth  o  ieithoedd,  a  dysgeidiaeth  fel  gwybodaeth  o  gynnwys 
y  llj'frau  a  ysgrifenwyd  yn  yi'  ieithoedd  hyny.  Ac  ar  y  tir  hwn  cto  nid 
oes  achos  i  ni  ofni  y  gystadleuaeth.  Yn  hancs  Ehufain,  yn  enwedig  y 
canrifoedd  cyntaf  o'r  hanes,  y  mae  yn  rhaid  i  ni  addcf  fod  jt:  Almaen- 
wyr  wedi  rhagori.  Er  fod  rhai  o  olygiadau  Niebuhr  wcdi  eu  gwrth- 
brofi  gan  Sjv  George  Cornwall  Lcwis,  eto  y  mae  yn  sicr  fod  ei  ddar- 
ganfyddiadau  ef  wedi  creu  cyfnod  newydd  yn  hanesyddiaeth  Ehufain. 
Taflwyd  goleuni  yn  ddiweddar  hefyd  ar  rai  materion  yn  yr  un  hanes 
gan  Mommsen.  O'r  Almaen  drachefn  y  cafwyd  yr  ymchwiliadau 
manylaf  i  gyfrcithiau  Ehufain.  Ond  os  chwiliwn  am  y  Uyfrau  gorcu 
ar  hanes  Ehufain  dan  deyrnasiad  yr  YmherawdwjT,  y  mae  yn  rhaid  i 
ni  droi  at-  Gibbon  a  Meriyale.  Mewn  perthynas  i  amseryddiaeth  Groeg 
a  Ehufain,  yr  awdm-dod  uchaf  yw  Fynes  Clinton  o  Eydychen.  Gyda 
golwg  ar  hanes  Groeg,  nid  oes  un  dyn  cymhwys  i  farnu  ar  y  Cyfandir 
a  feddylia  am  wadu  mai  yr  awdwyr  goreu  tu  hwnt  i  bob  cymhariaeth 
yw  Dr.  ThirlwaU  a  Mr.  Grote.  Mewn  hanesydcUaeth  eglwysig,  gj'da 
phob  parch  i  Xeander,  prin  y  geUir  cystadlu  ei  waith  ef  à  Müman's 
Latin  Christianity .  Ac  am  hanes  yr  Athrawiaethau,  ni  a  roddwn 
dystiolacth  un  sydd  yn  aUuog  i  farnu,  a'r  hwn  sydd  ar  yr  mx  pryd  yn 
hoUol  anmhleidgar.  Yn  y  rhagymadrodd  i  waith  Dr.  Shedd  o  America, 
ar  Hanes  yr  Athrawiaeth  Gristionogol,  yr  hwn  a  gyhoeddwyd  yn  ddi- 
weddar  gan  Clark,  dyr^-edii-  fel  y  canlyn.  "  Y  mae  gweithiau  Hooter  a 
BuU,  Pearson  a  Waterland,  yn  mhob  ystyr  yn  deüwmg  o  gael  eu  gosod 
wrth  ochr  yr  eiddo  Baiu*  a  Dorner.  Y  mae  eu  dysgeidiaeth  mor 
helaeth  a  chj-wir ;  y  mae  eu  gafael  resymegyddol  mor  aUuog ;  ac  y 
mae  eu  barn  yn  fwy  na  chyfartal." 

Nid  ydym  yn  gwneuthm-  y  sylwadau  hyn  i  attal  neb  sydd  yn  dewis 
myned  i  rai  o  ysgoHon  y  Cyfandir,  ond  i'w  rhwystro  i  geisio  dyrchafu 
yr  ysgoUon  hyny  ar  draul  darostwng  ysgoUon  eu  gwlad  eu  hunain.  Ac 
yn  awr  i  gymeryd  golwg  fwy  neiUduol  ar  BrifysgoUon  Lloegr  a  Scot- 
land,  ni  a  ddechreuwn  gyda'r  rhai  hyny  y  mae  j^  YmneiUduwyr  wedi 
bod  yn  fwyaf  arferol  o  fyned  iddynt.     Mae  y  pedair  yn  Scotland  wedi 


YR  HEN  BRIFYSGOLION,  a'r  BRIFYSGOL  I  GYMEU.  179 

bod  yn  rhydtl  bob  amser ;  a  chododd  rliai  dynion  enwog  o  honynt. 
Yn  Aberdeen  y  bu  Eeid,  Eobert  Hall,  a  Syr  James  Macintosh.  Yn 
Edinburgh  y  dysgwyd  Brougham,  Jeffrey,  Thomas  Carlyle,  ac  Edward 
Irving.  Ar  y  Prifysgolion  hjn  yn  Scotland  yr  oedd  YmneiUduwyr 
Lloegr  yn  ymddibj-nu,  oddieithr  y  mûn  Athrofëydd  ocdd  yn  perthyn 
iddpit  mewn  gwahanol  fanau,  hyd  y  flwyddyn  1828,  pan  y  sefydlwyd 
Prifysgol  Llundain,  yr  hon  oedd  yji  cau  allan  bob  math  o  addysg 
dduwinyddol.  Oblegid  hyn  gwrtliod^\-yd  iddi  Fr<}intlythyr  i'w  galluogi 
i  roddi  "graddau  "  i'r  efrydwyr  hyd  y  ílwj-ddyn  1836  :  ac  ni  roddwyd 
ef  y  pryd  hwnw  i'r  hen  sefydliad  ;  ond  ffurfiwyd  corfforaeth  newydd  o 
rai  o'r  gwŷr  dysgedicaf  yn  Î.Ihi'ydain,  ac  awdiu-dodwyd  hwy  i  raddio 
efrydìs'jn:  o  ryw  nifer  o  golegau,  a  gorfodwj'd  yr  hen  scfydliad  i  roddi  i 
fyny  ei  enw  o  London  Unüersity  i'r  Gorfforaeth  uewydd,  ac  i  ymfodd- 
loni,  dan  yr  enw  University  College,  i  fod  ar  yr  un  th'  a'r  coUegau  eraiU. 
Ar  ol  hjTiy,  helaethwyd  y  terfj^nau  fel  ag  i  gymeryd  i  mewn  bob  ym- 
geisydd  i  gynnyg  am  raddau,  o  ba  goleg  bynag  y  daw,  neu  pe  na  byddai 
wedi  bod  mewn  un  coleg.  Yr  hyn  a  ddylesid  ei  wneuthur  oedd  agor  yr 
lien  Brifysgolion  :  ond  jx  oedd  yx  hyn  a  wnaed  yn  beth  mawr  ar  y  pryd ; 
ac  er  nad  yw  Univcr$ittj  Coîleye  wedi  bod  mor  llwyddiannus  ag  y  dys- 
gwyliasid,  y  mae  er  hyny  wedi  rhoddi  symbyliad  newydd  i  ddysgeid- 
iaeth  yn  mysg  yr  YmneiIIduwyr,  ac  wedi  effeithio  yn  ôl  ar  yr  hen  Brif- 
ysgolion  i'w  gwneuthm-  hwythau  j-n  fwy  jTndrechgar.  Nid  oes  un 
gwahaniaeth  o  bwys  rhwng  Universitìj  College  a  Phrifysgolion  Scotland 
yn  y  dull  o  gyfranu  addysg ;  ond  y  mae  Edinbm-gh  a  Glasgow  yn 
rhagori  yn  ddirfawr  mewn  athroniaeth,  ac  fe  allai  fod  Unirersity  Collerje 
yn  rhagori  mewn  addysg  glasm'ol.  Mae  y  diffyg  o  arholiad  digon 
manwl  wrth  dderbyn  i  mewn  yn  Scotland  yn  ddigon  o  esboniad  ar  y 
diffyg  mewn  addysg  glasurol.  0  ran  cymhwysder  yr  Athrawon  nid 
oes  un  gwahaniaeth,  oblegid  y  maent  yn  mynu  y  dynion  goreu  a  allant 
gael  o  Eydychen  a  Chaergrawnt  yn  Scotland,  yn  gystal  ag  yn  University 
Collerje.  Yr  oedd  Lushington,  yr  athraw  Groegaidd  yn  Glasgow,  yn 
un  o'r  dynion  blaenaf  yn  Nghaergrawnt.  Yr  oedd  Eamsay,  yr  athraw 
Lladinaidd,  yn  un  o'r  rhai  blaenaf  yn  Ehydychen  :  ac  felly  jíi  oedd  Syr 
Daniel  Sandford,  yr  hwn  a  fu  mor  enwog  fel  athraw  Groegaidd  o  flaen 
Lushington.  Yr  oedd  Sellar  o  Edinburgh  drachefn  yn  un  o'r  rhai 
blaenaf  yn  Ehydychen  :  ac  er  na  fu  Blaclde  yn  Ehydychen  na  Chaer- 
grawnt,  jt:  oedd  y  diweddar  Dr.  Donaldson  o  Gaergi-awnt  yn  ei  gyd- 
nabod  yn  un  o'r  ysgolheigion  goreu  yn  Mhrydain.      Y  mae  hyu  oll 


180  YR  HEN  BRIFYSGOLION,  a'r  BRIFYSGOL  I  GYMRU. 

yn  profi  y  gall  clyn  gael  yr  addysg  oreu  yn  Scotland,  os  bydd  -wedi 
rhagbarotoi  yn  ddyladwy ;  ac  mai  y  diff^-g  o  liyny  yw  yr  achos  na 
fyddai  }-r  Ysgotiaid  yn  well  ysgolheigion.  Yr  hyn  sydd  fwyaf  yn  crbyn 
Unii'ersitij  College,  ydyw  ei  fod  yn  rhydd  i  ddysgu  pob  llyfr  ymron  ond 
y  Bibl.  Y  mae  hyn  yn  peri  fod  rhyw  awjn:  anffyddol  o  amgylch  y  lle  ; 
ac  y  mae  yn  hysbys  fod  Francis  Newman,  y  diweddar  athraw  Lladin- 
aidd,  yn  anffyddiwr  proffesedig.  Y  canlyniad  ydyw,  fod  y  sefydliad 
hyd  yma  heb  ddcrbyn  cefnogaeth  galonog  a  chyffredinol  oddiwrth  Ym- 
neillduwyr  cfengylaidd. 

Ond  y  mae  dau  ddiffyg  lled  bwysig  yn  perthyn  yn  ddiwahaniaeth 
i  University  Collcge  a  Phrifysgolion  Scotland.  Un  ydyw  y  diÉfyg  o  Is- 
athrawon,  fel  y  gallont  ranu  pob  dosbarth  yn  fân  ddosbarthiadau,  a 
dysgyblu  jiob  un  yn  dda  unwaith  neu  ddwy  bob  dydd.  Y  maent  yn 
amcanu  at  hyn  yn  Scotland ;  ond  nis  gallant  wneuthur  Uawer  yn  y 
ffordd  hon  o  cisieu  moddion  arianol.  Dyma  un  fantais  fawr  y  mae 
cyílawndcr  o  bob  math  o  athrawon  yn  ei  roddi  iddynt  yn  Rhydychon  a 
Chaergrawnt.  Y  diffyg  arall  nid  yw  yn  ddiffyg  yn  unig,  ond  bai  gor- 
thrwm,  tvv^  fod  51:  efrydwjT."  yn  cael  eu  gorfodi  i  ddysgu  ychydig  o  bob 
peth,  yn  Ue  cyfyngu  eu  sylw  yn  benaf  at  un  neu  ddau  o  bethau  a  fyddo 
yn  fwyaf  dewisol  ganddynt.  Yn  University  College,  er  anghraifft,  gall- 
ent  wneyd  i  fyny  i  ryw  radd  trwy  ymdrech  ychwancgol  am  y  diffyg  0 
Is-athrawon ;  a  ^ihe  caent  roddi  eu  holl  amser  am  bedair  blynedd  at  y 
Groeg  dan  addysg  Malden,  fe  allai  y  deuai  rhai  yn  gystal  ysgolheigion 
a  phe  buasent  yn  Ehydychen  neu  Gaergrawnt :  ond  yn  lle  hyny  gor- 
fodirhwy  i  ddysgu  ychydig  o  fferylliacth,  anianyddiaeth,  rhifyddiaeth, 
ac  ychydig  o  bob  acth  bron  y  gellir  meddwl  am  dano,  cyu  y  cânt  eu 
graddio  gan  y  Gorfforaeth.  Dyweded  y  byd  beth  a  fyno,  yr  ydym  yn 
dadleu  o  hyd  mai sylfaen  pob  addysgiaeth dda  yw cîassics  nenmathematics. 
Ofer  yw  meddwl  am  ragori  yn  y  ddau  ;  ac  am  hyny  y  mae  yn  rhaid  i 
ddyn  ieuanc  wneyd  ei  ddewisiad  rhyngddynt.  Mae  yn  wir  y  dylai  pob 
ysgolhaig  wybod  rhywbeth  am  elfenau  mathematics :  ond  y  mae  yn  ym- 
ddangos  i  ni  mai  yr  un  a  ddylai  gael  y  lle  blaenaf  mewn  addysgiaeth 
yw  y  classics ;  nid  er  mwyn  yr  ieithoedd  Lladin  a  Groeg  ynddynt  eu 
hunain,  ond  er  m'u^'n  y  Uyfrau  a  ysgrifenwyd  ynddynt.  Y  mae  y 
llyfrau  hyn  yn  werth  eu  darllen  a'u  deall  0  herwydd  eu  teilyngdod,  gan 
eu  bod  yn  gynn}T:chion  yr  holl  feddylwyr  mwyaf  a  fu  yn  y  byd  erioed 
cyn  dyddiau  Crist,  oddieithr  ysgrifenwyr  yr  HenDestament :  ac  heblaw 
hyny,  dyma  y  parotoad  goreu  i'r  neb  sydd  yn  meddwl  rhoddi  gweddill 


YR  HEN  líRIFYSGOLION,  a'r  BRIFYSGOL  I  GYHRU.  181 

ei  oes  i  dclaiilen  gwaitli  y  mcdd^iwj'r  mwyaf  a  fu  yu  y  byd  ar  ol  liyny. 
Ond  cyn  y  gellir  dcfnyddio  y  llyfraii  clasurol  yn  y  wedd  lion,  y  mae  yn 
rhaid  rhoddi  blynyddoedd  lawer  i  ddysgu  yx  ieitlioedd.  Ychydig  sydd 
yn  ystjTÌed  gymaint  o  amser  sydd  yn  ofynol  i  ddysgu  iaitli.  Nid  gor- 
mod  yw  dyweyd  fod  saitli  mlynedd  o  lafur  cyson  yn  ddigon  bychaji  i 
ddyn  ddyfod  yn  fcistr  ar  y  Groeg  yn  unig.  Nid  yw  liyn  yn  fwy  nag  y 
mae  yr  efrydwyr  goreu  yu  Llundain,  neu  Edinburgh,  neu  Glasgow, 
■wedi  ei  roddi  at  y  gorchwyl,  Y  maent  wedi  parotoi  yn  dda  am  flyn- 
yddoedd  cyn  myned  i'r  Brifysgol,  a  thrwy  hyny  y  maent  yn  rhagori  yn 
annhraethol  ar  y  mwyafrif  sydd  yn  dyfod  yno  heb  y  cyfryw  barotoad. 

Y  mae  Unucrsity  Collcgc  yn  enwog  mewn  rhifyddiaeth,  nid  o  ran  bod 
De  Morgan  yn  well  rhifyddwr  na  Eelland  o  Edinburgh,  ond  fod  ganddo 
ddawn  mwy  poblogaidd.  Y  gwendid  mwyaf  yn  y  Coleg  hwn  yn  Lhm- 
dain  j^  yn  y  dosbarth  athronyddol ;  ac  wrth  athroniaeth  yr  ydym  yn 
meddwi  athroniaeth  feddyliol  a  moesol,  sef  athi-oniaeth  yn  ngwir  ystyr 
y  gaú'.  Yr  ydym  yn  ofni  mai  ja:  achos  o  hyn  yw  difìyg  chwaeth  at 
athroniaeth  yn  y  Saeson  :  oblegid  y  mae  Hoppus  yn  ddyn  galluog,  ac 
eto  byddai  yn  hawdd  i  blentjTi  gyfrif  pawb  yn  ei  ddosbarth.  Ond  yn 
hyn  y  mae  rhagoriaeth  y  Scotiaid.  Y  mae  pob  dosbarth  athronyddol 
yn  y  wlad  hono  wedi  bod  yn  llawn  bob  amser  er  dyddiau  Eeid  yn  Glas- 
gow,  a  Dugald  Stewart  yn  Edinbiu-gh,  y  rhai  a  sylfaenasant  ysgol 
athronyddol,  yr  hon  sydd  wedi  ei  chadarnhau  a'i  chodi  i  enwogrwj-dd 
mawr  trwy  ysgrifeniadau  Syr  William  Hamilton.  Yr  oedd  dosbarth 
Wilson  jn.  orlawn,  er  nad  oedd  ef  ond  gwan  fel  athronydd.  Hwyrach 
y  gellir  priodoli  ei  boblogr^^^dd  ef  mewn  rhyw  radd  i'w  hyawdledd,  ac 
i  ddylanwad  ei  gjoneriad  llenyddol.  Ond  ar  yr  un  adeg  yr  oedd  dos- 
barth  yr  hen  Eitchie  yn  llaw^n,  yr  hwn  oedd  yn  cymeryd  arno  ddysgu 
rhesymeg,  er  nad  oedd  yn  meddu  un  math  o  gymhw;j'sder.  Dilynwyd 
Eitchie  gan  Syr  William  Hamilton,  yr  hwn  oedd  ei  hun  yn  ddigon  i 
roddi  mawredd  ar  yr  holl  sefydliad.  Yr  oedd  yn  un  o'r  dynion  mwyaf 
dysgedig  yn  ei  oes,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  feddyliwr  gwreiddiol.  Yr  oedd 
efe  fel  Wilson  wedi  bod  ya  Ehydychen,  ac  yn  ymfoddloni  fel  yntau  i 
dreulio  ei  íywyd  i  wasanaethu  ei  gydwladwyr  ynEdinburgh.  Dysgybl 
gwasaidd  i  Syr  William  Hamiltou  yw  Mansel,  yr  hwn  a  gyfrifir  yn  un 
o'r  athronwyr  mwyaf  sydd  yn  awr  yn  Ehydychen. 

Ond  dylem  droi  bellach  i  gymeryd  golwg  fwy  pwyllog  ar  y  ddwy 
Brifysgol,  Ehydychen  a  Chaergi-awnt,  y  rhai  a  ;yTnfErostiant  nad  oes  eu 
cyffelyb  yn  yr  holl  fyd.     Diau  fod  gwir  yn  yr  ymffi-ost  hwn ;  ond  nid 


182  YR  HEN  BEIFYSGOLION,  a'r  BRIFYSGOL  I  GYMRU. 

jvr  mcwn  uu  modd  yu  wir  i  gycl.  Fcl  y  cryb\A'j'llwyil  cisocs,  y  mac  mwy 
o  amrywiaeth  gwybodactli  yu  ofyuol  i  raddio  yu  Lluudaiu,  ucu  yu  Scot- 
land,  nag  yn  Ehydycbeu  ueu  Gaergrawut.  Nid  ydym  yn  dywedyd  mai 
fel  b}-n  y  dylai  fod  yu  y  rbai  cyutaf,  oud  mai  fel  byu  y  mae.  A  pbe 
cyfyugem  ciu  sylw  i'r  icithùcdd  clasurol,  uid  ydym  yu  dcall  fod  gwybod- 
íietli  lawer  manylacb  o  bouynt  yu  angbenrbeidiol  tuag  at  raddio  yn 
Ebydycbeu  ncu  Gaergrawut  nag  yn  y  lleill.  Kid  yw  gradd  noetb,  o  ba 
le  bynag  y  ccir  ef,  yn  ddigon  i  brofi  fod  dyn  yn  bynod  mewn  dysgeid- 
iaetb,  Y  cwbl  y  mae  yn  ei  wneutbur  yw  byn  :  y  mae  nifer  o  goeg- 
ddysgedigion  ar  bj'd  y  gwledydd,  yu  byddaru  dyniou  â'u  beirniadaetbau 
ffol ;  ac  y  mae  yn  angbenrbeidiol  cacl  rby w  brawf  i  gau  allan  y  fatb 
yma.  Os  bydd  d^Ti  wcdi  ei  raddio  mewn  Prifysgol,  y  mae  byny  yn 
dangos  ar  unwaith  ei  fod  yn  ysgolhaig  rhesj'mol ;  a  dyna'r  cwbl.  Ehyw 
ychydig  mewn  unrhyw  Brifysgol  sydd  jn  cyrbaedd  dysgeidiactb  uchel ; 
ac  i"r  ycbydig  hyuy  y  mae  yn  rbaid  addef  fod  Pibydychen  a  Cbaergrawnt 
yn  cynnyg  mauteision  heb  eu  cyffelyb.  Os  bydd  dynion  ieuaiuc  o 
duedd  rifyddol,  câut  roddi  cu  holl  feddwl  at  rifyddiaeth  yn  Kghaer- 
grawnt :  ac  os  byddant  o  duedd  glasm-ol,  cânt  roddi  cu  holl  foddwl  at 
yr  ieithoedd  clasm'ol  a'r  hen  awdwjT  yu  Ehydychen.  Ac  er  mwyn  eu 
cyunortbwyo,  cânt  ddyweyd  eu  gwersi  yn  ddosbarthiadau  bycbain  i'w 
haíhrawon  (tutors)  yn  y  coleg  y  maent  yn  j)ertbyn  iddo,  a'u  boli  yn 
fauwl  ganddynt  yn  mhob  gwers ;  a  byn  oll  yn  ycbwanegol  at  y  darlitb- 
oedd  a  glywaut  gan  y  Professors.  Wrth  wneyd,  ac  nid  wrth  glywed,  y 
mae  dyn  yn  dysgu:  a  thrwy  fod  yr  efrydwyr  fel  hyn  yn  fân  ddosbarthiad- 
au,  y  mae  pob  un  yn  gorfod  (ju-neyd  ei  wers.  M^s^y  hyfryd  o  lawer  i'r  diog 
yw  dychymygu  ei  fod  yn  myned  ar  gynnydd  yn  gyflym  wrth  glywed  ei 
athraw  yn  darlitbio.  Mae  yn  ffordd  bur  ddidraffertb  i'r  dysgybl ;  ond 
nid  d}-ma  y  ffordd  i  ddysgu.* 

*  Mae  y  cyfoeth  anferth  srdd  yn  perthyn  i'r  ^ahanol  go'egau  y  i  Rhydychen  a  Chaergrawnt  yn 
peri  nas  gall  un  Brifysgol  arall  yn  yr  holl  fyd  ymgystadlu  â  hwynt  yn  nifer  yr  athi-awon.  Nid  yw 
rhestr  y  Professors  yu  rhoddi  ond  golwg  hannerog  ar  y  gallu  athrawol.  Y  mae  y  Projessors  yn 
perthyn  i'r  University  fel  y  cyfryw,  a'u  darlithiau  yu  rhyJd  i'r  neb  a  fyno  o'r  holl  golegau.  Ond 
heblaw  hyny  y  mae  nifer  o  athrawon  yn  p^rthyn  í  bob  coleg,  y  rhai  ydynt  yn  cymeryd  aelodau  y 
coleg  dan  eu  gofal  yn  ddosbarthiadau  bychain.  Nid  yw  un  dyben  gwadn  nad  dyma  yr  unig  ffordd 
effeithiol  i  ddysgu.  Byddai  Dr.  Chalmers  yn  arfer  c.yyno  fod  y  r'aai  oedd  dan  ei  oîal  yn  llawer  rhy 
liosog,  ac  yn  dywedyd  mai  yr  hyn  a  hoffasai  ef e  lua  ai  dosbarth  byc'aan  yn  eistedd  oddeutu  y  bwrdd, 
ac  jTitau  yn  holi  pob  un  yn  fanwl,  ac  yn  cidw  pob  un  at  ei  waith.  Yr  ocddyn  tybiedy  gallasai 
wneuthur  llawer  mwy  o  les  felly  na  thrwy  ddarlithio.  Y  mae  y  fantais  hon  yn  perthyn  i  raddau 
helaeth  i'r  Athroféydd  bychain  yn  Nghymru  ;  ac  nid  oes  amom  ofn  dyweyd,  pe  byddai  tri  athraw 
mewn  un  Athrofa,  a  phe  byddai  yr  ysgolheigion  wedi  eu  parotoi  yn  ddyladwy  cyn  dyfod  yno,  y 
gallent  roddi  addysg  fny  llwyr  a  thrwyall  nag  a  wneir  yn  Scstlaad  na  Llundaia.  Ac  eto  y  mae 
llawer  yn  Nghymru  yn  tybied  mai  perffeithrwydd  athrof iiol  yw  darlithio  ;  yn  debyg  i'r  bachgen 
liwnw  y  cyfeirir  ato  yn  y  rhifyn  diweddaí  o'r  Teaethodì'dd,  yr  hwn  a  en.rogodd  el  hun  aiti  byth 


YE  HEN  BRIFYSGOLION,  a'r  BRIFYSGOL  I  GYMRU.  183 

Er  liyny  y  mae  rliai  aufauteision  yn  pertLyn  i  Eydyclien  a  Cliaer- 
gra^Yut.  Un  o  houynt  ydyw  eu  bod  yn  ymorpliwys  jti  ormodol  ar  y 
drefu  0  fân  ddosbarthiadau,  lieb  roddi  y  lle  sydd  yn  gweddu  i'r  Pro- 
fessors.  Y  maent  wedi  myned  i  eitbafoedd  g^'da  hyn.  Gwir  eu  bod  yn 
ceisio  gwella,  ac  wedi  gwella  lla^yer :  ond  nid  oes  yn  un  o  honynt  agos 
cymaint  o  fpvyd  yn  y  darlithiau  profìfeswrol  ag  a  Avelir  yn  Edinburgh 
neu  Glasgow.  Anfantais  arall  y  w  yr  hen  drefn  farbaraidd  o  wneuthur 
i'r  efrydwyr  dreuho  llawer  o'u  hamser  i  gj-fansoddi  Lladin  a  Groeg  yn 
y  mesurau  a  arferid  gan  y  beirdd  Lladinaidd  a  Groegaidd.  Kid 
ydym  yn  gwadu  uad  yw  yn  anghem-heidiol  eu  dysgu  i  gjrfansoddi 
yn  yr  ieithoedd  clasurol ;  oblegid  nid  oes  neb  jti  feistr  ar  unrhj-w  iaith 
nes  y  medi'o  g}-fausoddi  yn  jí:  iaith  hono  ;  ond  y  mae  yn  jinddangos  i 
ni  fod  yn  ddigon  iddynt  gyfansoddi  mewn  iaith  rydd  yn  lle  mewn  mes- 
m'au  caethion.  Yr  un  peth  f\-ddai  gwneuthm'  ^îrawf  ar  fechgyn  Cymru 
yn  p'  iaith  Saesneg  trwy  geisio  ganddynt  brydyddu  jti  yx  iaith  hono. 
Ac  y  mae  y  mesurau  Lladinaidd  a  Groegaidd  yn  llawer  caethach,  ac 
nis  gall  neb  gj-fansoddi  j-ndd^-nt  heb  hir  arferiad.  Mae  yn  wir  nad  yw 
hyn  yn  anhebgorol  anghem-heidiol  yn  Ehydychen  na  Chaergrawnt ; 
ond  cymerir  ef  i'r  cyfrif  wrth  ystyried  teilyngdod  p'  efrydwyr,  ac  y  mae 
yn  gosod  pob  un  a  elo  yno  dan  anfantais  fawr  os  na  fydd  wedi  bod  o'r 
blaen  mewn  ysgol  eglwysyddol. 

y  gwahaniaeth  mwyaf  rhwng  Ehydychen  a  Chaergrawnt  jty,  fod  yr 
olaf  yn  rhoddi  y  lle  blaenaf  i  rifyddiaeth.  Nid  ydynt  yuo  yn  esgeuluso 
yr  ieithoedd  clasm'ol,  ac  y  maent  wedi  gwneyd  jnndrech  yn  y  bljoiydd- 
oedd  diweddaf  trwy  wobrwj'on  ychwanegol  i'w  codi  yn  uwch.  Ünd  tra 
fyddo  y  Senior  Wranglerslúp  yn  cael  ei  gyhiìi  yr  am'hydedd  uchaf,  a'r 
anrhydedd  hwnw  yn  cael  ei  ennill  trwy  A\-}-bodaeth  o  rifyddiaeth,  er 
pob  ymdrech  a  wneú',  bydd  rhifyddiaeth  yn  sicr  o  fynu  y  lle  blaenaf. 
Digon  rhyfedd  }ti  ngwyneb  hyn  yff  gweled  mai  yn  Nghaergrawnt  y 
cododd  y  beh-dd  enwocaf,  megys  Spenser,  Milton,  Coleridge,  Byron,  a 
Tennyson.  Nid  ydym  yn  gwj'bod  a  oes  rhyw  berthynas  rhwng  rhif- 
yddiaeth  a  barddoniaeth  ;  ond  fel  hyn  y  mae  }ti  hanes  Caergrawnt. 
Ar  gyfer  hyn  nid  oes  gan  Eydychen  ond  Chaucer,  Young,  a  Shelley. 
Ond  y  maent  hwythau  jn.  ymffi-ostio  mai  oddiyno  y  cododd  jt  ysgrif- 
enwjT  goreu  mewn  rhyddiaith,  megys   S^t  Philip   Sidney,  Hooker, 


trwy  adael  yr  Aüiroía  am  y  gorfodid  iddo  weithio,  pan  oedd  yntau  wedi  myned  yno  gan  feddwl  na 
fyddai  raid  iddo  ond  eistedd  i  lawr  j-n  Uonydd  tra  fyddai  yr  atliraw  "  íel  rhyw  depot  mawi "  yn 
tywallt  dysgeidiaeth  ar  ei  ben. 


181  VR  HEN  BRIFYSGOLION,  a'r  BRIFYSGOL  I  GYMRU. 

Loclie,  Butler,  Aclclisou,  Dr.  Johnson,  Gibbon,  Soutboy,  Milman,  De 
Quincey,  Froude,  a  lìusldn.  Y  mae  yuo  rai  liefytl  yn  ddigon  rbydd- 
frydig  i  ymffrostio  yn  Dr.  Owcn.  Ond  y  mae  un  pctb  rbyfedd  i'w 
gofnodi  mewu  c^'sj'lltiad  i^  lìbydycben,  mai  oddiyuo  y  tarddodd  y  rban 
iwyaf  o  gynbyrfìadau  moesol  a  fu  yn  y  deyrnas  bon.  Yno  y  cododd 
Wicldifife  y  Diwygiwr  cyntaf ;  Wesley  a  Wbiteficld  ;  Adam  Smitb,  tad 
rbyddfasnacb;  JeremyBeutbam,y  diwygiwr  gwladol;  Pusey  aNewman, 
y  rbai  a  gyuuyrcbasant  effaitb  mam',  er  drwg  ueu  er  da.  Ac  yu  y 
dyddiau  byn  ui  cbeir  yu  uu  lle  fwy  o  allu  meddyliol  o  blaid  egwyddor- 
ion  rbyddfrydig  nag  a  geir  yu  Ebydycben.  Hbyddfrydwyr  i'r  gwraidd 
yw  aniryw  o'r  dynion  mwj-af  eu  dylauwad  yn  y  Brifysgol.=:= 

Mcmi  cysylltiad  â'r  ddwy  y  mae  iiu  gofyniad  jTnarferol  yn  galw  am 
sylw.  y  maeut  yn  awr  wedi  eu  bagor  i  Ymneillduwyr  ;  a  dicbon  y 
bydd  rbai  djTiion  ieuainc  yn  tueddu  i  of^Ti,  A  gyugborecb  cbwi  ni  i 
feddwl  am  uu  o  bonynt  ?  Mae  j-r  ateb  yn  ymddibynu  ar  ddau  betb. 
Yn  gyntaf,  a  ydycb  yu  YmneillduwjT  gwirioueddol  ?  Os  nad  ydycb, 
byddwcb  fe  allai  yu  ddigon  boddlawn  i'r  prif  sefydliadau  fod  yn  nwy- 
law  yr  EglwyswjT.  Y  mae  byd  jn  nod  jv  Eglwyswyr  rbyddfrydig  am 
i  cbwi  gael  yr  uu  breintiau  a  li^^-^-tbau  ;  oud  y  mae  pob  uu  rbagfarullyd 
am  eicb  cau  allan.  Os  ydycb  am  bleidio  y  rbai  olaf  byn,  y  ffordd  oreu 
j'W  gadael  y  prifysgolion  m'n^af  yu  bollol  iddynt  liwy,  ac  ymfoddloui 
ar  y  rb.ai  lleiaf.  Yr  byu  a  ddewiseut  bwy  fyddai  eicb  cau  allau  o  bob 
math  o  brifysgoliou :  oud  byddai  yn  well  ganddjTit  i  chwi  gael  mil  o 
brifysgolion  bycbaiu  nag  i  cbwi  bawlio  eicb  rban  yu  }t  ben  brifj'sgoliou 
ucbaf.  Oud  yn  ail,  A  ydycb  yn  meddu  digon  o  wroldeb  moesol  ?  Bydd 
yn  rbaid  i  clawi  ddyoddef  dirmyg  weitbiau  yu  y  Brifysgol  oddiwrtb  y 
becbgyn  hyny  nad  yw  y  Creawdwr  wedi  eu  cynnysgaethu  â  graddau 
cyffi'edin  o  syuwyr.  Ond  nid  jw  byny  yn  wertb  son  am  dano.  Bydd 
yu  hawdd  i  cbwi  güio  oddiwTtbyut,  a  tbreulio  hjnj  o  oriau  bamddeuol 
fydd  genych  gydag  eraill,  y  rhai  y  bydd  eu  cjTudeitbas  yn  hyfrydwch 
ac  yu  adeiladaetb.  Yr  hyu  fydd  yn  îwja.î  aubawdd  ei  ddyoddef  fydd 
dirmyg  oddiwTtb  eicb  brodyr ;  a  hyn  a  gewcb  jn  NgbjTuru  brou  yn 
ddieitbriad.  Ped  ymunecb  â'r  Eglwys  Sefydledig,  byddai  hjnj  yn 
rhywbeth  deaUadwy,  ac  ni  fyddai  yn  beth  angbyffredin.  Oud  bacbgen 
tlawd  yn  penderfynu  cael  cystal  dysg  â'r  gwỳr  mawr,  a  hyny  heb  un 
golwg  am  droi  y  ddysg  hono  yn  fantais  arianol,  dyma  beth  nad  oes 

•  At  y  rhestr  nchod  gallesid  ychwanegu  amryw  craill,  yn  euwcdig  prií  ysgogwyr  y  chwildroad 
yn  amser  Charles  I.,  megys  Hampden,  Pym,  ac  Eliot. 


YK  HEN  BRIFYSGOLION,  a'r  BRIFYSGOL  I  GYMRU.  ISj 

ganddynt  ond  synn  at  ei  ynfydrwydd.  Ond  dylem  gydnabod  fod  rhai 
weitliiau  yn  g^nieyd  cais  at  ymresjinu  yn  bwyllog  ar  y  mater.  Y 
rbeswm  crj-faf  a  glj-wsom  yn  erbyn  ocdd,  fod  Howell  Harris  wedi  methu 
aros  yn  Ehydycben  am  ei  fod  yn  lle  rhy  ddrwg.  Yr  un  modd  y  buasai 
Howell  Harris  yn  blino  ar  bob  prifysgol  y  gwyddom  ni  am  dani.  Ond 
anghofiodd  ein  cyfeillion  i  Wesley  a  Whitefield  aros  yno,  ac  i  Charles 
o'r  Bala  aros  yno.  Ac  arosodd  Wesley  wedi  gorphen  ei  addysg  i  lafurio 
fel  athraw  yn  ngholeg  Lincobi.  Y  mae  peryglon  i  ddynion  ieuainc 
yn  yr  holl  drefydd  ma^Yrion,  a  pheryglon  arbenig  yn  y  Prifysgolion : 
ond  ar  ol  yr  ymchwiliad  mwyaf  difrifol  i'r  achos,  nid  ydym  yn  tybied 
fod  mwy  o  berygl  i  ffydd  na  moesau  yn  Ehydychen  neu  Gaergrawnt 
nag  sydd  yn  jt  holl  Brifysgolion. 

Os  yw  y  sylwadau  blaenorol  am  yr  hen  Brifysgolion  yn  gywir,  gall- 
ant  fod  yn  gynnorthwy  i  ni  -weled  pa  le  yr  ydym  yn  sefyll  wrth  son  am 
gael  Prifysgol  i  Gymru.  Beth  bynag  yw  cryfder  ein  dymuniad  am  les 
ein  cydgenedl,  dylem  ddeall  ar  unwaith  mai  ofer  yw  i  ni  feddwl  ym- 
gystadlu  â'r  hen  BrifysgoHon.  Gwnawn  a  fynom,  bydd  y  mwyafrif  o'r 
bechgyn  mwyaf  athrylithgar  yn  sicr  o  fyned  i  Loegr  neu  i  Scotland. 
Dichon  y  bydd  cryn  nifer  o  eithriadau,  trwy  y  bydd  llawer  un  yn  ddigon 
cydwybodol  i  aros  er  mwyn  gwneyd  a  allo  i  godi  y  sefydliad  i  fri.  Ond 
fel  rheol  gyfEredin,  "  i'r  pant  y  rhed  y  dwfr,"  ac  i'r  lle  mwyaf  manteisiol 
am  addysg  y  rhed  athrylith.  Yr  ydym  yn  dywedyd  hyn,  nid  i  wrth- 
wynebu  yr  antm-iaeth,  oblegid  yr  ydym  jn  teimlo  fel  arall,  ond  i  symud 
ymaith  bob  gau  olygiadau  a  gau  obeithion  er  mwyn  dyfod  at  y  sylwedd. 
Ac  os  bydd  y  goreuon  yn  troi  eu  cefnau  ar  y  sefydliad,  bydd  hyny  yn 
effeithio  ar  y  lleill,  oblegid  bydd  pawb  yn  ystyried  eu  hunain,  neu  o 
leiaf  am  gael  eu  hystyried  yn  mysg  y  rhai  goreu.  Sicrheir  yn  yr  areith- 
iau  a  draddodwyd  ar  j-r  achos  y  bydd  y  sefydliad  hwn  yn  rhatach  na'r 
hen  sefydliadau  ;  ac  os  yw  hyn  yn  wir,  y  mae  i  ryw  fesur  yn  dirjnnu 
ein  hymresymiad ;  oblegid  bydd  ei  radlonrwydd  yn  tynu  iddo  y  tlodion 
athrylithgar,  ac  yn  mysg  y  tlodion  weithiau  y  ceir  mwyaf  o  athrylith. 
Ond  y  mae  yn  ddrwg  genym  orfod  ychwanegu  nad  yw  y  rhadlonrwydd 
cymhariaethol  hwn  ond  dychymygol.  Y  mae  yma  rj^  ddirgelwch  y 
carem  gael  goleuni  arno.  Dywedir  y  bydd  y  sefydliad  newydd  ar  yr  un 
cynllun  â  phrifysgolion  Scotland ;  ond  pan  eir  i  ddywedyd  am  ei  radlon- 
rwydd,  cymherir  ef  á  Ehydychen  neu  Gaergrawnt.  Ac  hyd  yn  nod 
wrth  son  am  y  ddwy  olaf,  addefir  nad  ydynt  yn  ddrutach  i'r  rhai  hyny 
a  fedront  ennill  ysgoloriaeth,  yr  hyn  sydd  yn  cynnwj-s,  fel  y  mao  yn 


186  YR  HEN  BRIFYSGOLION,  a'r  BRIFYSGOL  I  GYMRU. 

ymddangos  i  ni,  y  byddant  mor  fantcisiol  mcwn  ystyr  arianol  i'r  ys- 
gollieigion  gorou  ag  a  fydd  y  Brifysgol  Gymrcig. 

Oud  er  ciu  bod  yn  tcimlo  mai  cin  dyledswydd  yyf  gosod  yr  auhaws- 
derau  yn  amlwg  ger  bron  y  darllenydd,  yr  ydym  er  byny  yn  pleidio  yi* 
amcan,  ac  yn  barnu  y  gellir  gorcbfygu  yr  boll  anbawsderau  os  byddwn 
o  ddifrif.  Mewn  pertbjmas  i'w  ddymuuoldeb,  os  gellir  ei  gyrbacdd, 
mae  yn  anbawdd  meddwl  pa  fodd  y  dicbon  fod  un  ammbeuaetb.  Y 
mae  rbyw  effaith  gan  agosrwydd  lle,  ac  ni  ddylid  gadael  hyny  allan  o'r 
ystyriaetb.  Fcl  y  mae  preswylio  yn  agos  i'r  môr  yn  effeitbio  i  gyn- 
nyrcbu  tuedd  at  forwriaetb,  felly  y  mae  agosrwydd  at  ysgol  dda  yn  creu 
chwactb  at  ddysgeidiaetb.  Yr  hyn  sydd  yn  cadw  i  fyny  newyddiaduron 
talcitbiol  jyf  yr  awydd  sydd  ynom  i  wybod  am  yr  hyn  sydd  yn  cymeryd 
lle  yn  agos  atom.  Y  mae  yn  natm-iol  gan  hyny  i  ni  ddysgwyl  y  bydd 
scfydliad  Cymreig  yn  tynu  mwy  o  sylw  yn  Nghymru,  ac  mewn  canlyn- 
iad  y  bydd  ein  cydwIadwjT  yn  teimlo  mwy  yn  achos  yr  efrydwyr,  ac  yn 
gwybod  mwy  am  eu  Ilwyddiant  neu  eu  baflwyddiant,  yr  byn  a  fydd  yn 
un  cymliortb  i  wrtbweitbio  y  duedd  sydd  ynddynt  i  chwilio  am  addysg 
yn  mhell  oddicartref.  Gellir  dysgwyl  hefyd  fel  un  effaith  neillduol  o'r 
cyfiyw  sefydliad  y  daw  dysgeidiaeth  yn  fwy  i:>archus  nag  ydyw  yn 
ngolwg  y  Cymry.  Er  cymaint  a  siaredir  am  atbrofeydd,  y  mac  profion 
lliosog  wedi  ein  gweithio  o'n  banfodd  i'r  grediniaeth  mai  ychydig  iawn 
o  werth  a  roddÌL'  yn  Nghymru  ar  wú'  ddysgeidiaeth.  Y  petb  penaf  a 
fwriedir  i'r  Athrofëydd  ei  ddysgu  yw  rbywbeth  a  alwant  yn  Iwmiletics,  yr 
hyn,  dybygem,  a  arwydda  y  gelfyddyd  o  wneyd  pregethau.  Nid  yw  y 
bai  yn  pertbyn  yn  neillduol  i'r  Cymry  ;  oblegid  hyd  yn  ddiweddar 
nid  oedd  Ynmeillduwyr  ond  Iled  debyg  yn  Lloegr.  Yn  y  bywgraffiadau 
a  ysgrifenwyd  am  Dr.  Liefchild,  a  ]S>Ir.  Sberman,  a  Dr.  Eaffles,  yr 
ydym  yn  cael  pob  un  o  bonynt  yn  cwyno  fod  y  sylw  gormodol  a  dalent 
i  bregethu  pan  yn  yr  athrofa  wedi  eu  rhwystro  i  ddysgu,  ac  o  herwydd 
hyny  na  ddaethant  byth  yn  ysgolheigion  da.  Y  maent  wedi  gwella 
llawer  yn  Lloegr  ;  a  byddai  prifysgol  Gymreig  yn  sicr  o  gynnyrchu 
gwelliant  buan  yn  Nghymru. 

Ond  pe  ceid  y  brifysgol,  a  oes  gobaitb  iddi  fodyn  Ilwyddiannus  ?  A 
oes  rbyw  debygolrwydd  y  ceid  nifer  digonol  o  ysgolheigion  ?  Am  y  rhai 
sydd  yn  barnu  wrth  y  nifer,  yr  ydym  yn  ofni  y  câut  eu  siomi.  Os 
meddylir  am  gael  ysgolion  da,  bydd  yn  rbaid  cadw  y  safon  yn  uchel ; 
ac  os  cedwir  y  safon  yn  uchel,  bydd  y  nifer  yn  ycbydig.  Yr  byn  sydd 
fwyaf  pwysig  gyda  golwg  ar  yr  ysgolheigion  yw  cael  goreuon  y  genedl, 


YE  HEN  BRIFYSGOLION,  a'r  BEIFYSGOL  I  GYJrRü.  '187 

a'r  goreuon  os  gellir  o  genedloedd  eraill.  Bydd  liyn  yn  fwy  anhawdd 
nag  y  mao  llawer  yn  dybied  ;  ac  er  liyuy  nid  ydjm  yn  anobeitliio.  Pe 
ceid  deugain  ysgoloriaetli  dda,  byddai  byny  yn  foddion  lled  effeitliiol. 
Ond  yma  eto  nid  ydym  allan  o  berygl.  Os  gwneir  yr  ysgoloriaetbau  yn 
rby  gyfErcdin,  edrycbir  arnynt  fel  elusen,  ac  ni  cbcir  yr  ysgolbeigion 
goreu  i  gynnyg  am  danynt.  Ac  beblaw  byny,  ni  fyddant  yn  ateb  y 
dyben  o  gynnyrcbu  un  ymdrecb  i  ddysgu  yn  y  rbai  fydd  yn  meddwl  eu 
derbyn,  gan  y  byddant  yn  sicr  o  bonynt,  pa  un  a  ddysgant  ai  peidio. 
Ar  yr  un  pryd  nis  gellir  gwneutbur  beb  ysgoloriaetbau ;  ac  os  cedwir 
bwy  i  fyuy  ar  dir  am-bydeddus,  byddaut  yn  lled  debyg  o  ddenu  amryw 
fecbgyn  atbrylitbgar.  Oud  nid  yw  byn  eto  ya.  ddigon  i  ddiogelu 
llwyddiaut  y  sefydliad.  Bydd  yr  ysgoloriaetbau  yn  gwneyd  yr  addysg 
yn  ddigon  rbad  ;  ond  bydd  y  mwj-afrif  er  byuy  yn  dewis  talu  mwy  yn 
Lloegr  neu  Scotland,  er  mwyn  gwel'd  y  byd,  pe  na  bae  yr  addysg  yn 
ddim  gwell.  Bydd  yn  rbaid  cael  rb}-w  fantcision  neillduol  nas  gellir 
eu  cyrbaedd  ond  mewn  cysylltiad  â'r  sefydliad  bwn.  Yr  byn  a  olygwn 
ydyw  nifer  o  felloii-ships  i'r  rbai  fydd  yn  sefyll  ucbaf  yn  niwedd  eu 
befrydiaetb.  Gwyddom  mai  ofer  fyddai  son  am  byn  wrtb  y  Cymry  yn 
gyfEredin.  Ni  wnaeut  ond  bwtio  y  meddylddiycb  ar  unwaitb.  Ond  y 
mae  blaenoriaid  yr  ysgogiad  bwn  yn  gwybod  yn  well  am  natiu'  prifys- 
golion.  Gwyddant  bw^  mai  dyma  un  o  clfenau  cryfder  yr  ysgolion 
penaf  yn  y  deyrnas,  a'u  bod  yn  amcanu  at  byn  yn  awr  yn  Edinburgb. 
Ond  betb  bynag  am  ysgolion  eraill,  nid  yw  ond  ffolineb  son  am  brif- 
ysgol  Gymreig  h&h  fellou-sMiìs.  Dylai  y  Felloics  gael  rban  yn  llywodr- 
aetbiad  y  Brifysgol,  a  gallai  rbyw  nifer  o  bonynt  gael  cyflog  ycbwanegol 
fel  cynnortbwywyr  i'r  atbrawou  sefydlog. 

Y  gofyniad  nesaf  ydyw,  A  ocs  rbyw  debyg  y  ceir  y  cyfìyw  sefydliad  ? 
Mewn  rbyw  ystyr,  buasai  yn  fwy  trefnus  i'r  gofjoiiad  bwn  gael  y  lle 
blaenaf,  yn  ol  y  cyngbor  tra  bysbys  yn  yr  ben  lyfr  coginiaetb  am  ddal 
yi'  ysgyfarnog  yn  gyntaf.  Ond  tybiasom  mai  gwell,  cyn  dyfod  at  byn, 
oedd  ymofyn,  A  oes  angbenrbeidrwydd  am  y  sefydliad  ?  Ac  a  oes  rbyw 
obaitb  am  ei  Iwyddiant  ar  ol  ei  gael  ?  Nid  yw  yn  un  dyben  ystyried  pa 
un  a  ellir  ei  gael,  os  nad  yw  wedi'r  cwbl,  yn  wertb  ei  gael.  Fe  allai, 
befyd,  fod  rbyw  argraff  ddirgelaidd  o  anbawsder  y  gofyniad  bwn  yn 
effeitbio  arnom  i'w  adael  byd  yn  ddiwcddaf.  Pan  ystyrir  fod  y  Llyw- 
odraetb  eisoes  yn  cynual  corfforiactb  gref  dan  yr  enw  Umiersity  of 
London,  a  byny  yn  bcuaf  cr  mwyn  Ymneillduwyr  Lloegr  a  Cbymru, 
ymddengys  yn  annbebyg  iawn  y  gellir  llwyddo  i  gael  ganddynt  gynnal 


188  YR  HEN  BRIFYSGOLION,  a'r  BRIFYSGOL  I  GYMRU. 

corfforiaetb  newydd  er  mwyn  Cjniiruyii  uuig.  Er  fod  rliai  o'r  dynion 
mwyaf  eu  dylauwad  yn  y  deyrnas  yn  perthyu  i  Brifysgol  Llundain,  nid 
ydynt  eto  wedi  llwyddo  i  gael  gau  y  Llywodi-aetli  roddi  arian  i  adeiladu 
tŷ  cyflëus  iddynt  i  gadw  cu  cyfarfodydd.  Y  maent  wedi  bod  yn  grwydr- 
iaid  o'r  naill  fan  i'r  llall,  yn  byw  ar  drugaredd  ;  ac  yn  awr  dysgwylir 
iddynt  ymfoddloni  ar  feuthyg  yr  ystafcUoedd  angbenrheidiol  yn  Biuiing- 
ton  Hoiise.  Ac  os  ydynt  mor  grintacblyd  yn  eu  bymddygiad  at  sefydliad 
mor  ëang  a  dylanwadol,  y  mae  lle  i  ofni  mai  ycbydig  a  wnant  i'r  byd 
bacb  Cymreig.  Mae  yn  wir  i'r  Iwerddon  gael  tri  cboleg  newydd  yn 
1849,  a  cborfforiaetb  atbrofáol  yu  y  flwyddyn  ganlynol  i  raddio  efrydwyr 
o'r  colcgau  byny.  Oud  yr  oedd  byn  yn  rban  o'r  ymgais  i  wareiddio  y 
Gwyddelod,  ac  nid  yw  yn  sail  i  ddysgwyl  y  gwncir  yr  un  petb  i'r  Cymry. 
A  pbe  buasem  yn  boUol  ar  yr  un  tir,  nid  yw  llwyddiant  y  colegau  byny 
wedi  bod  yn  gyfryw  ag  i  roddi  llawer  o  annogaetb  i  wneutbur  prawf 
cyffelyb  eto.  Wrtb  gymeryd  byn  oll  i  ystyriaetb,  y  mae  yn  edrycb  yn 
dyw^^ll  o'r  cyfeiriad  bwn  ;  ac  er  byny  nid  ydym  yn  gweled  acbos  i  ddi- 
galoni.  Peidiwn  a  dysgwyl  gormod,  ac  ni  cbawn  ein  siomi.  Ac  fel  na 
syrtbio  y  darllenydd  i  Iwyr  anobaitb,  dymunem  ddwyn  ar  gof  iddo  yn 
fwy  eghir  pa  le  yr  ydym  yn  awr  yn  sefyll.  Son  yr  ydym  am  i'r  Llywodr- 
aetb  fyned  dau  y  draul  o  sefydlu  corfforiaetb  newydd  ar  waban  oddiwrtb 
yr  ben  brifysgolion  i  raddio  becbgyn  Cymru.  Dyma  yr  byn  a  feddylir 
wrtb  Unẁersity  ì  Gymru.  Y  mae  cael  colegau  i'r  Cymry  yn  bwnc  arall 
bollol  annibynol :  ac  ni  fyddai  methu  cyi-baedd  y  cyutaf  ynun  prawf  nad 
eljjd  cyrbaedd  yr  ail.  Nid  ydym  yn  erbyn  i'n  cyfeillion  wneyd  ymgais 
egniol  i  gael  University.  Y  mae  enw  yn  effeitbio  ar  ryw  bobl ;  ac  y  mae 
yn  bur  debyg  fod  yr  enw  bwn  yn  tynu  mwy  o  sylw  na  pbe  sonid  yn  unig 
am  gael  dwy  ysgol  dda,  un  yn  y  Gogledd  a'r  llall  yn  y  Debeubartb. 
Nid  ydym  ycbwaitb  am  roddi  ar  ddeall  nad  yw  y  petb  ynddo  ei  bun  yn 
wertb  ei  gael.  Y  mae  yr  byn  sydd  yn  tynu  sylw  at  yr  ysgogiad  yn  awr 
yn  debyg  o  effeitbio  i  dynu  sylw  at  y  sefydliad  pan  y  ceir  ef.  Nid  oes 
un  dyn  call  nad  yw  yn  cymeryd  teimladau  y  natur  ddynol  i'r  cyfrif. 
Ond  yr  byn  y  dymunem  ei  argraffu  ar  feddyliau  ein  cydwladwyr  ydyw 
byn,  nad  yw  y  cwbl  yn  troi  ar  eu  llwyddiant  neu  eu  baflwyddiant  i  gael 
Unẁersity.  GofjTier  byn ;  ac  ymdrecber  i  gael  byn.  Dadleuer  drosto, 
a  dangoser  nad  yw  byn  ond  un  petb  sydd  yn  gynnwysedig  mewn  justice 
for  Wales.  Ond  os  metbir  yn  byn,  na  feddylier  fod  yr  ymdrecb  oblegid 
byny  yn  rbwym  o  fod  yn  aflwyddiannus.  Y  petb  mwyaf  sydd  yn  eisieu 
ar  Gymru  yw  dwy  ysgol  dda  ;  dwy  ysgol  rydd  yn  ngwir  ystyr  y  gair ; 


YB  HEN  BEIFYSGOLION,  a'r  BRITYSGOL  I  GYMEU.  189 

neu,  os  dewisir,  galwer  hwy  jn  golegau.  Yna,  os  na  cheir  Unh'ersity, 
gall  yr  efrydwjT  gymeryd  eu  graddio  yu  Lhiudain.  Mewn  rhyw  ystyr 
bydd  hyn  yn  well  i'r  ysgolheigion  goreu  ;  oblegid  pe  caniatëid  na  fydd 
graddau  yn  Mhrifysgol  Llundain  yn  uwch  na  graddau  yn  y  Brifysgol 
Gymreig,  bydd  yr  honours  yn  Llundain  yn  sicr  o  fod  yn  llawer  uwch, 
gan  y  bydd  yno  lawer  mwy  o  gystadleuaeth.  Y  peth  mwyaf  pwysig 
fydd  cael  addysg  o'r  fath  oreu  yn  yr  ysgohou  hyn,  addysg  gyfartal  i'r 
hyn  a  geh-  yn  jt  ysgohon  uchaf.  I'r  dyben  hyny,  bydd  yn  angheurheid- 
iol  cau  allan  o  honynt  yn  ddiarbed,  ac  anfoddio  y  Ihaws  trwy  hyny. 
Hynod  mor  barod  yw  y  wlad  i  gydymdeimlo  â  bechgyn  yr  un  dalent. 
Ac  nid  oes  dim  i'w  ddywedyd  ya  erbyn  hjTiy,  hyd  y  gwyddom  ni.  Y 
mae  yn  dangos  ysbryd  tmon  a  charedig.  Ond  byddwn  yn  rhyfeddu  er 
hyny  na  fyddai  mwy  o  gydymdeimlad  â  rhai  sydd  trwy  lafur  a  diwyd- 
rwydd  ar  hyd  eu  hoes  wedi  gwneuthur  y  defuydd  goreu  o'u  talentau 
Y  mae  digon  o  fanteision  i  bobl  yr  un  daleut  yn  mhob  rhan  o  Gymru ; 
ac  os  yw  yn  rhaid  iddynt  yn  mhellach  gael  colegau,  coder  rhai  iddynt 
ar  wahan.  0  ran  hyny,  y  mae  amryw  o'r  fath  yn  bod  eisoes.  Yr  hyn 
sydd  yn  augen  ar  Gymru  yw  ysgolion  i'r  rhai  hyny  sydd  yn  penderfynu 
dyfodynysgolheigion  trwyadl ;  ysgoHon  nid  yn  unig  i  ddysguy  gelfyddyd 
o  bregethu,  neu  y  geKyddyd  feddygol,  ond  yn  benaf  i  ddysgu  y  pethau 
hjTiy  sydd  o'r  golwg  wrth  wraidd  pob  celfyddyd,  y  rhai  o  gauljTiiad  nid 
yw  y  llíaws  yn  alluog  i  weled  eu  gwerth.  Gellid  meddwl  nad  yw  yn 
ormod  dysgwyl  i'r  Llywodraeth  ein  cynnorthwyo  yn  hyn  o  amcau.  Nid 
yw  yn  aù'esjTnol  i  ni  gredu  y  ll'v\^-ddwn  mewn  rhau,  er  fe  allai  nad  yn  y 
cwbl.  Ond  os  gomeddir  ni  yu  hollol,  ni  fydd  un  achos  i  ni  deimlo 
cywilydd  oblegid  y  cais  ;  a  byddwn  yn  y  diwedd  yn  rhydd  i  ystyried  pa 
beth  a  ellù'  ei  wneuthur  heb  gynnorthwy  y  Llywodraeth. 


190 


LLYFE  «'HANES  Y  FFYDD."* 

UwcH  ben  yr  ysgrif  hon  gallesid  ysgrifenu  jt:  cnw  Cliarlcs  Edwards, 
heb  ddim  ycliwaneg  :  ond  gwj'ddom  y  byddai  byny  yn  aclios  i  lawer  iin 
ei  gadacl  lieb  ei  darllen,  gan  ryfeddu  ein  bod  yn  rboddi  lle  i  banes 
dyn  mor  anenwog.  Nid  bwjTacb  befyd  y  gofynid,  gyda  gradd  o  ddir- 
myg,  Pwy  oedd  Cbarles  Edwards  ?  A  pbabam  y  rbaid  i  ni  ddarllcn 
am  un  na  cblywsom  eriocd  son  am  dano,  yn  llc  am  awdwyr  dysgedig 
a  doniol  ?  Wel,  ddarllenydd  mwyn,  yr  oedd  Cbarles  Edwards  yn 
awdur — nid  awdur  Seisnig  mae  yn  wir,  onidù  mae  yn  debyg  y  buasai 
yn  íwy  bysbys  i'r  Cymry — ond  awdur  Cymreig  :  ac  nid  yw  yn  ormod 
dyweyd  ci  fod  yn  rbagori  ar  banner  jt:  ysgrifcnw^r  a  gyfìeitbwyd  i'r 
Gymraeg  gyda  mawr  ddiwydrwydd,  o'i  amser  ef  byd  yn  awr.  Mae  yn 
ymddangos  befyd  ei  fod  unwaitb  jn  awdur  lled  boblogaidd ;  oblcgid 
cyboeddwj'd  y  cbwecbcd  argraffiad  o'i  waitb  ar  "  Hanes  a  Ebinwedd  y 
Ffydd  Gristionogol,"  gan  Dr.  Williams,  o  Lanbedi'og,  yn  y  flwyddyn 
1822. 

Ebeswm  arall  pabam  na  roddwyd  enw  yr  awdiu'  yn  unig  uwcb  ben 
yr  ysgrif  bon  ydyw,  diffyg  defnyddiau  i  ysgrifenu  banes  cyflawn  am 
dano.  Am  ba  bctb  yr  oedd  ysgrifenwyr  y  dyddiau  byny  yn  meddwl, 
nis  gwyddom  :  ond  meddwl  am  gadw  coffadwTÌaetb  y  dynion  goreu 
bcb  ei  golli  oddiar  y  ddaear7îúZ  oedd>jnt.  Os  rboddwyd  cymaint  agair 
o  banes  Cbarles  Edwards  ar  lawr  gan  eu  gydoeswyr,  ar  bapyr  neu  ar 
gareg  fedd,  y  mae  rbyw  gaddug  wedi  ei  guddio  er  ys  talm.  Gwelsom 
ofyniad  yn  y  "  Cambro-Briton,"  oddiwrtbun  "  Cbwyliedydd,"  yr  bwn, 
dybygem,  oedd  Dr.  Williams,  o  Lanbedi'og,  yn  boli  am  ryw  bysbys- 
rwydd  mewn  pertbjoias  iddo  :  ond  er  i'r  golygydd  ei  bun  gyfeirio  sylw 
at  y  gofyniad,  nid  ydym  yn  deall  iddo  bytb  dderbyn  atebiad.  Y  mae 
yr  boll  banes  a  roddir  gan  Dr.  Williams  yn  necbreu  jv  argraffiad  di- 
weddaf,  yn  gynnwysedig  mewn  dau  lytbjTr;  i;n  oddiwrtb  y  Parcb. 
Walter  Davies,  a'r  llall  oddi^\"i'tb  Jobn  Edwards,  Ysw.,  o  Grcat  Ness. 

*  O'r  "Teaethodydd,"  am  1852. 


liLYFR  "  HANES  Y  FFYDD."  191 

Yn  y  cyntaf,  dywecTir  i  Cliarles  Edwards  gael  ei  eui  yn  Ehyd-y-eroesau, 
yn  mlilwyf  Llansilin,  yn  swydd  Dinbycli,  ar  derfynau  plwyfau  Croes- 
oswallt  a  Sylattyn :  ac  i'w  frawd  hynaf,  Eobert  Edwards,  briodi  Anne 
Kyffin,  nierch  ac  etifeddes  Eobert  Kyffin,  o  Garth  Eryr  yn  Mochant. 
Yn  y  llall,  dywedir  nad  oedd  ond  un  Charles  wedi  bod  yn  y  teuhi ;  a 
bod  hwnw  yn  fab  i  Eobert  Edwards,  o  Cynlleth,  yn  swydd  Dinbych. 
Hyd  yma  y  mae  yr  hysbysiadau  am  dauo  yn  cyi'haedd ;  ac  y  mae  yn 
rhaid  addef  nad  yw  y  ddau  hanes  uchod  yn  ymddangos  ar  yr  olwg 
gyntaf  yn  hollol  gyson.  Dichon  er  hyuy  uad  oes  ynddynt  ddim  anghy- 
sondeb  gwirioueddol.  Ond  os  na  cllir  credu  y  ddau,  diau  y  dylid 
rhoddi  y  flaenoriaeth  i'r  Parch.  WalterDavies. 

Ychydig  sydd  i'w  gael  ymhellach  na  hyn  heblaw  tybiaeth.  Barna 
rhai  ei  fod  yn  offeiriad :  ond  y  cwbl  a  ellir  ei  ddyweyd  yn  benderfynol 
yw,  ei  fod  yn  aelod  o'r  Eglwys  Sefydledig,  o'r  uu  ddelw  ac  ysbryd  a 
Leighton  ueu  Guruall.  Y'u  1671,  cyhoeddwyd  gauddo,  yu  Ehydychain, 
argraffiad  newydd  o'r  "  Deffyniad  Ffydd  Eglwys  Loegr,"  o  waith  Esgob 
Jewel,  wedi  ei  gj^eithu  gan  Morus  Kyffin.* 

Yn  y  flwyddyn  1G75,  cyhoedd^^^^d  llyfr  buddiol  o'r  euw  *'  Hyffordd- 
iadau  Christianogol,  yn  dangos  Pa  fodd  i  rodio  gyda  Duw  ar  hyd  y  dydd. 
A  osodwyd  allan  yn  Saesonaec  gan  Tho.  Gouge,  gweiuidog  yr  efeugyl, 
ac  yn  Gamberaec  gan  Eichard  Jones  o  Ddinbech.  Printiedig  yu  Llun- 
dain  gan  A.  Maxwell  i'r  awdwr,  1G75."  Yn  niwedd  y  llyfr  hwn  y 
mae  jt  anerchiad  a  gaulyn,  gan  Charles  Edwards: —     • 

"  DIWYGIWE  Y  PKINT-WASG  AT  Y  DARLLEYDD." 

"Wele  Rhaglimiaetli  y  Gorucliaf  yn  x)ortlii  dy  enaid  ti  yr  awrlion,  yn  y  fath. 
ryfeddol  fodd  ac  y  llonodd  ef  gorpli  Samson  gynt,  pan  ddaqjarodd  iddo  fél  ynghorpli 
llew ;  gan  beri  i  Sais  o'i  lawn  wirfodd  cariadus  wneuthur  lleshâd  i  Gymro ;  a  chy- 
nhyrf u  yr  Awdwr  parchedig,  er  ei  fod  yn  \vr  o  Loegr,  i  ofalu  am  breintio  tair  mil,  a 
phumcant  o'r  lljŵau  hyn,  i'w  cyfraunu  yn  rhûd  ymmysc  ein  g^dadwyr  ni.  Pe  bu- 
asai  rhyw  brophMyd  ychj-dig  wedi  amser  Owen  Glyn-dwfr  yn  cyssuroeinhenafìaid 
ni  â'r  cyfifelyb  eiriau  ac  yr  adroddwyd  y  ddychymmyg  wrth  y  Philistiaid,  y  digwyddai 
iw  heppil  hwynt  gael  bwyd  allan  o'r  bwyttawr,  a  mehistra  allan  o'rcryf,  Barn.  14. 
Anhawdd  y  deallasant  wrth  hynny  y  troeu  y  Saeson  fyth  mor  dirion,  ac  hyíî'orddi 
iechydwriaeth  y  cymru.  Etto  heddyAV  y  cyflawnir  hynny  yn  dy  olwg  di ;  fel  y 
rhyddech  ogoniant  i  Dduw,  a  ddichon  wneuthur  trugaredd  uwchlaw  pob  disgfwUiad. 
Wedi  yr  arferer  y  llyfrau  hyn  cnnyd,  yr  wyf  ar  fedr  preintio  Hanes  y  Ffydd  beth 
yn  hehaethach  nag  o'r  blaen,  os  yr  Arglwydd  a'i  mynn. 

Yr  wyfi  yn  deall  fod  cryn  nifer  o  eiriau  cymraeg  yn  ddieithrol  i'r  naiU  ran  0 
Gymru,  er  eu  bod  yn  gydnabyddus  yn  y  llall.    A  bod  amryw  o'r  geiriau  sy  mewn 

•  Cyhoeddwyd  argraífìad  wedi  hyny  gan  Mr.  Charles  o'r  Bala,  ac  un  arall  jn  ddiweddar  yn 
Llimdaia, 


V 


192  LLYIR  *'  HANES  Y  FFYDD." 

hôn  lyfrau  Cymracg  yn  anliysjiys  i  ni  o'r  ocs  hon,  cisiau  ymarfcr  íl  hwynt.  Oherw-j'dd 
hyuny  fe  fyddai'u  ddymuuul  i  rai  o  Wynedd  a  Deheubarth  gyttuno  i  gjdwneuthur 
Dicsionari  Cymracg  bychan,  sef  Gair-lyfr  crynoi'r  Gwcrin,  yndangos  arwyddoccAd 
yr  holl  eiriau  Cymreig,  mal  y  dealler  llyfrau  yn  hawsach,  ac  y  deuer  o  hyd  eilwaith 
i  lawer  o'r  iaith  a'r  fydd  ar  y  goU.  Yr  hyn  a  fyddam  ni  ewyllyscarach  iw  wneuthur 
pe  gwyddcm  faint  sydd  ynddi  o'r  fam-iaith  baradwysaidd,  er  mwyn  hynodi  liyny 
mc^YTi  rhan,  mi  a  gesclais  fagad  o  ymadroddiou  allau  o'r  Bibl  Hcbraeg  a  cllir  eii 
deall  yn  Ghymru  gyd  ag  ychydig  hyíTorddiad. 

C.  E." 

Er  mai  Sais  occld  Tliomas  Gouge,  ni  wnacth  neb  yn  yr  oes  hòno  fwy 
o  les  i'r  Cymry.  Hyfryd  i'n  teimlad  ni  yw  gweled  cydweitlirediad  mor 
gyfeillgar  rliyngddo  ef  ac  awdiu*  "  Hancs  y  Ffydd."  Nid  rliinwedd 
feclian  liefyd  yn  Cbarles  Edwards  oedd  cadw  ei  gariad  at  ei  genedl,  a 
llafurio  cymaint  di-ostynt,  er  ei  fod  yn  byw  y  rhan  fwyaf  o'i  oes,  fel  y 
mae  lle  i  gasglu,  yn  mhlith  y  Scison.  Y  mae  rhai  yn  debyg  iddo  yn 
ein  dyddiau  ninnau  ;  a  gobeithiwn  y  bydd  i'w  nifer  fyned  ar  gynnydd. 

Ond  i  ddychwelyd  at  "  Hanes  y  Ffydd."  Y  niae  Moses  Williams  yn 
dyweyd  yn  ei  "  Gofrestr  "  i  Charles  Edwards  brintio  "  Hanes  y  Ffydd" 
y  tro  cyntaf  yn  Lhmdain,  yn  1G71,  a  thrachefn  yn  Ehydychain,yn  1677. 
Y  mae  Dr.  Williams  yn  tybied  fod  dau  argraffiad  wedi  ymddangos  yn 
Llundain,  gan  mai  y  trydydd  yw  argraffiad  Ehydychain,  yn  1677.  Yn 
1722,  cyhoeddodd  John  Eogers  argraffiad  arall  yn  yr  Amwythig,  yr 
hwn  a  elwir  ganddo  "T/íc  Foiirth  Edition."  Yn  1811,  cyhoeddodd  E. 
Jones,  Dolgelle,  argraffiad  arall,  yr  hwn  a  elwir  hefyd  "  Y  Pedwerydd 
Argraffiad,  wedi  ei  adgyweirio  a'i  ddiwj'gio  yn  ofalus."  Cyhoeddwjd 
im  arall  yn  Dolgelle,  1822,  fel  y  crybwyllwyd  eisoes,  dan  arolygiadDr. 
Williams  0  Lanbedi-og.  Ehoddwn  yma  yr  oll  o'r  Ehagymadi'odd  fel  y 
mae  yn  y  trydydd  argraffiad  : — 

'' At  ÿ  narlleydd. 

"Gras,  trugaredd,  a  thangnefydd  a  liosogo  i  ti  trwy  Grist  lesu.  Wrth  ystyried 
mor  gynnorthwyawl  i'm  gwladwyr  a  fyddai  hysbj'srwydd  o'r  pethau  a  ganlynant, 
ac  nad  adwaenwn  i  un  llyfr  i'w  gyfieithii  ydoedd  yn  wahanredol  yn  amgyfîred  y 
cwbl  o  honynt,  ymosodais  i'w  pigo  allan  o  amryw  lyfrau  :  a  ch}  merais  gwrs  y  wen- 
ynen  i  sugno  llawer  llj'sieuyn  i  wneuthm-  hyn  o  ddilyn.  Cyd-ddwg  ditheu  á'r  fath 
grwybyr  ac  fydd  ynddo. 

Cawn  weled  yma  siamplau  pobl  Dduw,  a'r  modd  y  carasant  ei  ewyllis  ef,  ac  j 
cadwasant  ei  orchymynion  ef ;  fel  y  bo  i  ni  ganlyn  y  brisc  a  dorrasont  hwy  drwy 
lychfeydd  profedigaethau'r  bŷd  diyc-hi-nog  hwn :  a  cherdded  llwyhr  Cûl  sydd  yn 
arwain  i  orphwystra  tragywyddol.  Amlhâodd  defaid  Jacob  wrth  gyfebrii  o  flaen 
g\\iail  brithion,  a  dwyn  ŵyn  o'r  im  lliw  â'r  hyn  a  osodid  iddynt  i  edrych  arno  yn  y 
cwüerydd  ofewny  cafiiau  dyfroeddlle  y  deuent  i  yfed,  Gen.  30,  37,  38,  39.  Bydded 
i  ninnau  wrth  geisio  ymddiwallu  â.  gwybodaeth,  iawn  graffu  ar  Grist,  a'i  ferthyrcai 


LLYFR  "  HANES  Y  FFYDD."  198 

Sanctaidcl,  y  rliai  y  dirisclwyd  pôb  pechod,  amwyniant  bydol  oddiam  danvnt;  mal  y 
tebygom  ir  rjwyn  oedd  ynddynt,  ac  y  cbwanego  gwir  Gristianogion  tebyg  iddynt  yn 
ein  plitli.  Ni  a  ddeuwn  i  borfeydd  gleision,  os  awn  rhagom  ar  hyd  ôlpraidd  y  gioir 
fiigail.  Can.  Sol.  i.  Nafyddiun  fuscrell  eithyr  dilynwyr  i'r  rhaí  drwy  ffydd  ac  am- 
mynedd  sÿ n  etifeddu  yr  addewidion.  Heb.  6.  12.  yn  enwedigbi/ddwn  ddilynwyri'n 
henafiaid  viegis  y  huont  hwythau  i  Grist.  1  Cor.  xi.  1.  dodwn  hawl  i  fraint  a  boncdd 
ein  hen  deidiau,  sef  purdeb  ffydd  ef angylaidd,  a  grym  duwioldeb.  Er  mwyn  hyny  f y 
'ngwladwyr  anwyl,  y  rhoddaîs  hyn  o  ddiwydrwydd  ar  ysgcrifenu  atoch  am  yr  îechyd- 
wriaeth  gyffredinol,  gan  eich  annog  i  ymdrech  yn  mhlaid  y  ffydd,  yr  hon  a  roddwyd 
unwaith  i'r  Sainct,  ie  ym  mhlith  y  Britanniaid.  Jud.  3.  yr  oedd  Paul  yn  hofiì  Tim- 
otheus  yn  hytrach  wrth  alw  i'iu  gôfyffydd  ddi-ffuant  ydoe.dd  ynddo  ef,  yr  hon  a  drig- 
oddyn  gyntofyn  ei  nainLois,  acyn  eifam  Eunice.  2Tim.  i.  5.  eled  y  Cymro  yn  hoíf 
gan  Dduw  yn  yr  unrhyw  fodd.  Ac  fel  y  dylem  ddilyn  rhinweddau  yr  ychydig  o  rai  da 
ym  mysc  ein  henafiaid,  f elly  hefyd  gochelyd  pechodau  y  llaweroedd  o  honynt  ydoedd 
ddrwg,  a  ddug  amynt  ddialedd  d-wys,  ac  a  wnaethom  na  hu  Dmo  foddlon  i'r  rhan 
fwyaf  0  honynt ;  Canys  cwympwyd  hwynt  yn  nhir  eu  ganedigaeth.  A'rpethau  hyn 
a  wnaed  yn  Siamplau  i  nifel  na  chwennychem  ddrygioni,  megis  ag  y  chioennychasant 
hwy,  ac  na  odinehion  fel  y  godinebodd  rhâi  o  honyntliwy,  ac  y  syrthiodd  mìloedd  o 
honynt.  Ac  na  íhemtiion  Grist,  megis  acy  temptiodd  rhai  o  honynt  hioy,  ac  a'i  des- 
trywiioyd.  A'rpethau  hyn  oll  a  ddigwyddasant  yn  siamplau  iddynt  hwy,  a^  a  scrif- 
emoyd  yn  rhyhydd  i  ninnau,  aryrhai  y  daeth  terfynau  yr  oesoedd.  1  Cor.  x.  5,  6,  8. 
9,  11.  Nafyddwchfel  eich  tadau,  y  rhai  y  galwodd  y  prophwydi  arnynt,  gan  ddy- 
wedyd,  dychwehoch  oddiwrth  eichffyrdd  drwg,  ondni  clywent,  ac  ni  wrandawent,  nes 
i  fwgythion  Duw  eu  goddiwes  hwynt.  Zech.  i.  4,  6. 

Darllen  yn  astud,  a  chydnabyddi  nad  yw  ífydd  yn  beth  newydd,  eithr  hên  ;  na 
pheth  dychymygol,  eithr  sylweddol;  a  sicrwydd  y pethau  nidydisyn  eu  gweled.  Heb- 
xi.  1.  Y  rhai  sydd  ystyriol  ar  eiriau,  a  g^yeithredoedd  Duw,  ac  yn  byw  yn  rasol, 
a  dderbyniant  gyflawn  hyder  yn  ei  ffyrdd  ef.  Arfera  sanctaidd  ddiwydrwydd  er 
mwyn  llawn  siccrwydd  gohaith  hyd  y  diwedd.  Heb.  vi.  11.  .I'w  blant  ufudd,  ac  nid 
i'w  elynion  annghymmodol  y  mae'r  Duw  doeth  yn  adrodd  ei  gj'frinach. 

Gwelodd  Duw  yn  dda  roddi  i  mi  amser  i  orphen  yr  hyn  a  ragfwriadaswn  ei  yscrif- 
ennu  jmghylch  Rhinwedd  y  ífydd,  ac  i  ddatcan  ei  helyut  hi  beth  yn  helaethach  nag 
o'r  blaen,  gan  roddi  ar  lawr  fwy  o  resymau'r  prif  Gristianogion  nag  a  welaisti  gynt. 
Ac  o'i  ddoeth  ragluniaeth  a'i  ddaioni  gwnaeth  y  Mawrhydi  Nefol  i  mi  drwy  brofiad 
go-hir  yn  fy  nghyflwr  fy  hun  wybod  siccrwydd  am  y  prif  bethau  yr  wyí  yma  yn  eu 
cyfranu  i  eraiU.  Canys  ar  bob  rhjrw  achosion  cefais  fy  Arglwydd  grasusol  yn  gyf- 
ry w  i  mi,  ac  y  mae'r  yscrjrthyrau  yn  mynegi  ei  f od  ef .  Iw  enw  ef  y  byddo  gogoniant, 
ac  ith  enaid  titheu  y  bj^ddo  adeiladaeth  mal  y  byddech  Gristion  mewn  gwirionedd 
ac  nid  me^vn  Uiw  yn  unig. 

Ym  mysc  rhai  pethau  anarferol  a  ddigwyddodd  i  mi  ccfais  ganfod  llawer  o'r 
Gjrairaeg  yn  y  Bibl  Hebraeg,  a  thj'biais  na  ddylwn  i  gelu  hyny  oddiwrth  fy  ngìídâd, 
na  gosod  y  ganwyll  dan  lestr  a  oleuwyd  yn  fy  llaw  i  oddiuchod  heb  gynnorthwy 
dŷn;  a  diammau  y  gellir  gweled  rhyw  beth  wrthi.  Yn  ddiau  ni  ddeallais  erioed  o'r 
blaen  arwyddoccâd  llawer  o  eiriau  ac  enwau  arferedig  yn  ein  plith  ni,  nes  i  mi  eu 
cael  h.yry  yn  yr  iaith  honno  ym  mha  \\n  yr  yscrifenwyd  yr  ysgrythyrau  sanctaidd 
gyntaf.  A  chan  fod  genym  etto  beth  o  iaith  y  Prophwydi,  ymegniwn  i  fod  yn 
berchenogion  o'ii  grasau  hwynt  hef yd,  ac  i  wneuthur  ar  ol  yr  hj'n  a  dracthant  hwy. 

Di  a  gei  yn  y  Uyfr  hwn  wyth  o  ddalennau  â  Ihiniau  amynt,  y  rhai  ni  fwriedais  it 
tuag  at  addoliad,  megisy  gelli  ddeall  wrthynt ;  a  thrwy'r  un  awdurdod  ac  y  Uuniwyd 
Jerusalem  ar  hridd-Iech,  Ezec.  iv.  1.  ond  er  arfer  naturiol,  fel  y  mae'n  gjoinefin  ym 
mysc  cenhedloedd  eraill. 

Llê  trawodd  rhyw  gwrr  neu'i  gilidd  o'r  groes  wrth  fy  ngwaith  a  gwneuthurtippin 


194  LLYFR  **  HANES  Y  FFYDD." 

o  anaf  amo,  bydd  luor  dirion  a'i  fcddiginiactliu  dmy  yscrifcnnu  ncu  ddelcu  ymbell 
ly tliy reu,  a  gwneutliur  y  nôd  hwTi— o  gysylltiad,  llc  bo'r  naill  ran  o'r  gair  yn  rliybell 
oddiwrtli  y  llall. 

y  mae  i  mi  aclios  arbcnig  i  glodfori  enw  yr  HoUalluog  am  ddwyn  fy  ngorcliwyl  i 
hyTi  o  hŷd.  Ac  i'w  alw  Eben-Ezer,  a  drjicedÿd,  liyd  ymma  y  cynnoríhuyodd  yr 
Ar'jlwydd  fi.  1  Sam.  vii.  12.  Adolwg  na  ddigio  neb  wrtli  Lyu  o  lyfran,  eithr  ei 
dderbyn  â'r  un  ewyllis  ac  yr  wyf  iuneu  yn  ei  ddanfon.  Na  friwa'r  llaw  a  estynno  it 
arwydd  o  garedigrwydd,  er  gwaclcd  fyddo.  Kid  yw  ddiarwybod  i  mi  fod  craill  yn 
y  A\lad  a  fedrascnt  wueuthur  y  rhan  f wyaf  o  hyn  yn  well.  Oud  ni  rediff  y  sûg  o'r 
aeron  (er  pereiddied  a  chyflawied  fyddont)  nes  eu  dryllio  a'u  gwascu.  Os  dig\vydd 
i'r  cyfryw,  a  nliwy  yn  jwyhod  ofn  yr  Arjlwydd,  ymosod  i  lcrswadio  dynion,  y  mae 
iddyut  er  hyn  ddigou  o  waith,  a  llé  i'w  wucuthur.  Ac  ni  hwyrach  i  ryw  im  o  gar- 
iad  iti,  ncu  o  gcuíigen  i  mi,  yscrifcnnu  ychwaneg  ynghylch  yr  unrhyw  bethau  :  pa 
fodd  bynag,  gwna'r  defnydd  goreu  o  búb  c.rnnorthwy.  Yr  oedd  yn  o-anhydyn  genifi 
f yned  drwv'r  daith  hon,  i  gcisio  it  hyn  o  hanes  am  beth  gwerthfawr  a  fu  ar  y  goll, 
ac  i  hel  ynghŷd  hyn  o  dystion  yn  achos  Duw,  nes  iw  wialen  ef  fy  ngyrru,  ac  iw 
ra"luniaeth  ef  osod  anjhenrhaid  arnafi:  ac  i  garlad  Cristfy  lìjhymell.  ô  colîwn  yr 
hwn  afufarw  dros  lawb,  fel  na  byddei  ír  rhai  bywfyw  mwyadi  iddynt  eu  hunain, 
ond  i'r  hum  afu  farw  trostynt,  ac  y  fjyfodwyd.  2  Cor.  v.  11,  14,  15.  Bu  fodlon  gan 
Baganiaid  wasanaethu  cu  pobl  trwy  ddirf awr  boen,  a  chaledi :  ac  os  bu  i'r  cyfryw 
chwysu  a  gwaedu  dros  eu  g^vlad,  nid  yw  ondpeth  bychan  i  Gristianogion  yscrifenu 
er  ei  mwyn.  Y  Cymro  cai-edig  o  chei  Uesâd  wrth  ddarllain,  treulia  ymbell  ddeigryn 
mewn  L^'cddi  dros  un  a  dreuliodd  lawcr  munudj'n  mewn  rhy w  fath  a'r  orchwylion 
er  dy  f wyn  di,  ac  f elly  tâl  y  pwyth  ith 

gydwladwr  auwiw 

Llundain,  mis  Ebr.  1677.  CHAELES  EDWABDS." 

Y  bennod  gyntaf  yn  y  llyfr  sydd  yn  rlioddi  lianes  am  Ledwar  iDarth 
y  byd.  Yn  y  pennodau  nesaf,  o  liyny  liyd  yr  ugeinfed,  ceir  Hanes  y 
Ffydd  er  declireu  y  byd  niewn  gwahanol  wledydd,  ac  yn  fwy  neillduol 
yn  mlilitb  y  Cymry.  Y  mae  rbai  o'r  banesion,  fel  y  gwelù-.j'n  llyfrau 
yr  oes  bono  \n  gyfËL-edin,  yn  dangos  gormod  o  bygoeledd ;  er  hjn.j, 
nid  tro  iawn  yn  Dr.  Williams  ocdd  eu  gadael  allan.  Gallasai  wneyd 
nodiadau  arnynt  yn  ng-v\'aclod  y  ddaleu  ;  ac  yna  cawsai  y  darllenydd 
farnu  di-osto  ei  bun.  Ond  y  mae  yr  boll  bennodau  byn  ar  y  cyfan  yn 
banes  cywir  a  cbrjTao.  Nid  oes  dim  a  ddymunem  ei  gymliell  ar  ddyn- 
ion  ieuainc  i"w  ddarllen  yn  fwy  na  banes  y  byd,  ac  yn  enwedig  banes 
crefydd  jd.  y  byd  :  ac  wrtb  ddecbreu,  byddai  yn  anbawdd  iddynt  gael 
llyfr  mwy  buddiol  na  "  Hanes  y  Ffydd."  Tueddú-  ni  i  roddi  dau  ddy. 
fyniad  o'r  bedwaredd  bennod  ar  bymtbeg.      Y  cj-ntaf  sydd  fel  byn  : — 

"Gweddiwn  ar  Dduw  am  roddi  Ysbryd  ei  ras  i  bob  gradd  o  ddynion  jd.  ein  mysg; 
*fel  vr  adeiladont  yr  hen  ddiffaethfa,  ac  y  cyfodont  anghyfanedd-dra  llawer  oes ;  sef 
tabernacl  Dafydd  yr  hwn  a  syrthiodd,'  yn  ein  g^vlad  ni  yn  amser  ein  hen  dadau: 
'  ac  yr  adeilader  ei  fylchau  drachefn  :  fel  y  byddo  i'r  hyn  a  weddiUwyd  o  honom 
geisio  yr  Arglwydd,  yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur  yr  hoU  bethau  hyn  :'  ac  a'n  gwa- 
redodd  o  d^-  caethiwed  bydol  ac  ysbrydol,  j  n  yr  hwn  y  mae'r  Gwyddelod  yn  nychu. 


LLYFR  "  HANES  Y  FFYDD."  196 

Gwilia  amat  yn  ddyfal,  0  Gymro,  rhag  i  ti  rwystro  a  digaloni  adferíad  at  y  Ffydd 
yn  dy  fro  ;  canys  '  yr  Arglwydd,  yr  hwn  a  ddewisodd  y  gweddill,  a  gerydda  bob 
gwrthwynebwr.'  'Onid  pentewyn  yw  liwn  wedi  ei  acliub  o'r  tan?'  Yn  bytrach 
gwnaed  yr  oes  hon  ei  rhau  jti  adeiladu  ar  y  sail  ysgrythyrol  a  osododd  yr  oes  ddi- 
weddaf,  ac  yn  cynyddu'r  g\Aaith  a  ddechreuwyd  tmy  gymaint  o  anhawsdra  ' fel  y 
toro  goleuni  Cymm  allan  fel  y  wawr,  ac  na  ddiffodder  ei  phentewyn.' 

Byddai  yn  gymhorth  nid  bychan  i'n  gwlad  pe  cj'fodai  ei  blaenoriaid  Gollege  neu 
ddau  ynddi,  i  ddwyn  g«'ŷr  ieuainc  gobeithiol  i  f j'nu  mewn  dysgeidiaeth  a  mocsau 
da,  tuag  at  eu  cymhwyso,  gyda  bendith  y  Goruchaf,  i  weinidogaeth  efengylaidd,  a 
swy ddogaeth  wladwiaethol. " 

Caniataer  i  ni  alw  sylw  pawb  at  y  rlian  olaf  o'r  dyfyniacl  hwn.  Dyma 
nn  0  brif  anghenion  y  Cjinry  yn  ein  dycldiau  ninnan.  Y  mae  genym 
ryw  fath  o  golegau,  ond  y  maent  oll  jn  i^erthyn  i  ryw  blaid  grefyddol. 
Yr  hyn  sydd  eisieu  yw  un  Brifysgol  gyfíi-edinol  i'r  Cymry.  Y  mae  enw 
Charles  Edwards  yn  haeddu  ei  gadw  mewn  eoffadwriaeth,  penabuasai 
wedi  gwneyd  dim  ond  rhoddi  y  cynnygiad  hwn  ger  bron  ei  gydwladwyr. 
Ax  yr  un  mater  y  mae  y  dyfyniad  arall,  yr  hwn  sydd  fel  y  canljTi : — 

"  Ni  bydd  y  nef  yn  nyled  y  ddaear.  Yr  hyn  a  wyddai  Solomon  yn  dda  wrth  ei 
brawf  a'i  Iwyddiant  rhyfeddol,  wedi  iddo  adeiladu'r  deml.  Am  hyny,  yn  ei  ddoeth- 
ineb  a'i  serch,  cynghorodd  ei  fab,  gan  ddywedyd,  "  Anrhydedda  yr  Arglwydd  û'th 
gyfoeth,  ac  á'r  peth  penaf  o'th  holl  ffrwyth  ;  felly  y  llenwir  dy  ysguboriau  â,  digon- 
oldeb,  a'th  winwry f oedd  a  dorant  gan  yún  newydd. "  Ac  nid  yn  y  byd  yma  yn  unig 
y  ceir  tâl  am  yr  hyn  a  dreulir  ar  wasanaeth  Duw,  eithr  yn  y  byd  arallhefyd.  Pan 
gipio  marwolaeth  y  rhai  didda  atbenyd  a  phrinder  tragwy'ddcl,  caiff  goriichwylwyi' 
ffyddlon  a  arferant  eu  talentau  yn  ngwasaiiaeth  eu  Hargl^yj'dd,  drysor  yn  y  nefoedd, 
yr  hwn  ni  dderfydd,  a  chynualiaeth  ogoneddus  byth.  Ynte  masuach  ynnillfawr  yw 
rhoddi  echwyn  i'r  Arglwydd,  a  goreu  hwsmonaeth  yw  Uafurio  i  danu  yr  hâd  y  tyî 
ei  gnwd  yn  uwch  na'r  cymylau.  'Oblegid  yr  hwn  sydd  yn  hau  i'w  gnawd  ei  hun, 
o'r  cnawd  a  fed  lygredigaeth ;  eithr  yr  hwn  sydd  yn  hau  i'r  Ysbryd,  o'r  Ysbryd  a 
fed  fywyd  trag^yyddol.' 

0  nad  ymegniai'n  cenedl  i  fod  mor  fywiog  ac  mor  wresog  yn  y  gi-efydd  Gristion- 
ogol  ag  a  fu  rhai  o'n  hcn  deidiau  ni  gynt.  Troesant  hAvy  Scotiaid,  a  Phictiaid,  a 
Gcrmaniaid,  a  chenedloedd  eraill  at  ffydd  Crist;  ac  a  esgeuluswn  ni  hi  yn  ein  car- 
tref  ein  hunain  ?  Yr  oeddjTit  hwy  yn  Üaenaf ;  ac  a  fyddwn  ninnaii  yn  olaf  yn  achos- 
ion  teymas  nef  ?  ^STa  ddirywi%\-n  ;  eithr  fcl  Xaboth,  glynwn  yn  y  winllan  efengjl- 
aidd  sydd  Dref-tadaeth  ein  hynaíiaid ;  a  rhodiwn  fel  plant  y  golcuni,  ac  ymddyg^yn 
yn  ddyladwy  wrth  fodd  Duw%  megys  y  mae  hi  yn  bryd  i  ui  bellach;  'uid  mewn 
cyfcddach  a  mcddwdod,  nid  mewn  cydorwedd  ac  anlladrwycld,  uid  me'wn  cynen  a 
chenlìgcn :'  fel  y  gallo  ein  gwlad,  a  fu  cyhyd  dan  waradwycUl,  fyncd  yn  enwog  am 
rinwedd." 

Testun  yr  ugeinfed  bennod  yw  "  Sicr  wii'ionedd  y  Ffydd  Gristion- 
ogol."  Nid  ydjon  jn  cofìo  i  ni  erioed  weled  y  gwahaniacth  rhwng  y 
profion  allanol  a'r  rhai  tufewnol  yn  cael  ei  osod  allan  yn  well  mewn 
ychydig  emau  nag  yn  ncchreu  y  bennod  hon.  "  Er  fod  achau'r  ffydd  a 
argraffwyd  eisoes  yn  gwirio  Duw  yn  dad  iddi ;  eto,  gcllir  cael  ychAvaueg 


196  LLTFB  "HANES  Y  FFTDD." 

0  hysbysrwycld  am  liyny  wrtli  ei  pliryd  a'i  gwodd,  y  rliai  sydd  yn  tebygu 
iddo."  Ar  ol  dwyn  yn  mlacn  lîaws  o  resymau  ncrtbol  a  golcu  i  Lrofi 
gwirionedd  y  ffydd  Gristionogol,  y  mae  yn  sylwi  fel  y  canlyn : — 

"Os  ammlieiii  eto,  djwedaf  wrthyt,  fcl  y  dyyrcàoàil  riiilip  wrtli  Nathaniel, 
'  Tyred  a  gwel.'  Fel  yr  argyhoedda'r  creadigaeth  a  rhngluniaeth  dy  reswm  di, 
gwaith  yr  'adenedigaeth  ac  adnewyddia  1  j'r  Ysbryd  Glán,'  a  Iwyr  argj^hoedda  dy 
galon,  ac  a  ysgrifena'r  gyfraith  j'nddi,  oni's  gwrthodi  hi.  Oni  choeli  f od  athrawiaeth 
y  ffydd  yn  win  melus  ac  iachus,  wrth  weled  eraill  yn  ei  ddymuno,  ac  yn  siii»!  arei 

01  cf,  prawf  ef  dy  hun,  a  dywedi  yr  un  peth.  Golch  lygaid  gweiniaid  dy  feddwl  à 
dagrau  edifeirio],  a  gloewach  fyddant,  a  chanfyddi  ewyllys  Duw  yn  graffach  a  gweli'r 
Haul  cyfiawnder  wrth  ei  oleuni  ei  hun.  Oddiwrth  darth  cnawdoliaeth  y  cyfyd  niwl 
yn  y  meddwl.  Bydd  pob  d\Ti  â  deall  wedi  ei  dywyllu,  tra  fyddo  wedi  ymddieithrio 
üddiwrth  fuchedd  Dduw.  Ond  y  meddwl  newydd  a  gaiff  'brofi  bethyw  daionus,  a 
chymeradwy,  a  pherffaith  ewyllys  Duw.'  A'r  hwn  sydd  yn  credu  jni  Mal)  Duw, 
sydd  ganddo  y  dystiolaeth  hon  ynddo  ei  hun.  Derbyn  Ysbrj'd  Duw  i  sancteiddio 
dy  enaid,  j'r  hwn  a  dystiolaetha  mai  ei  ysgrifen  ef  yw'r  ysgrythyrau.  Yua  y  gelli 
ddj-wedyd  wrth  yr  eglwys  fel  y  Samariaid  wrth  y  wraig,  'Nid  ydwyf  íi  weithian  yn 
credu  oblcgid  dy  ymadrodd  di :  cauys  mi  a'i  clywais  ef  fy  hun  a  gwn  yn  ddiau  mai 
efe  yw  y  Crist,  iachawdwr  y  byd.'  'Yrhwn  a  cwyllysia  wneuthur  ewyllys  Duw  a 
gaiff  wybod  am  y  ddysgeidiaeth,  ai  o  Dduw  y  mae  hi.'  Defaid  ufudd  Crist  a  adna- 
byddant  ei  lais  ef  rhagor  llais  dieithriaid. 

Oni  bj'dd  dyn  yn  yr  im  elfen  a'r  peth  yr  edrycho  efe  amo,  nis  gwel  jm  iawn.  Pan 
edrycho  im  oddiar  y  lan  ar  bren  j"n  y  dwfr,  efe  a'i  gwel  yn  gam,  er  ei  f od  ya  union. 
Felly  ni  ddichon  yr  hwn  sydd  mewn  cyflwr  cnawdol  iawn  ddimad  y  gwirionedd 
grasol ;  'oblegid  yn  ysbrydol  y  bemir  ef.'  Meibion  Duw  sydd  gynefin  a'i  bresennol- 
deb  ef,  ac  arferol  o  drin  ei  negesau,  a  adwaenant  ysgrifen-law  eu  Tad  nefol.  Cais 
burdeb  calon,  a  chei  weled  Duw,  a'i  ewyllys  hefyd." 

Yn  awr,  ddarlleuydd,  onid  yw  y  dyfyniad  hvm  yn  profi  mai  nid  dyn 
cyffredin  oedd  Cliarles  Edwards  ?  Nid  yd.jm.  yn  tybied  fod  un  sylw 
mwy  dwfn-dreiddiol,  na  cbyffelybiaeth  brydferthach  j-n  boll  waith 
Bacon.  Byddai  yn  bawdd  i  ni  gael  nifer  mawr  o  ddywediadau  tebyg 
yn  y  llyfr  hwn  ;  ond  cymerer  yr  ychydig  a  ganlyn  fel  anghreifftiau  : — 

"Ffrydia  dwfr  edifeirwch  o'r  calonaii  creigiogpan  eu  tarawer  a  gwialen  Moysen. 

Ac  o  herì\-ydd  bod  y  rhan  fwyaf  yn  eu  hawddfyd  jti  ysmala  ganddynt  glywed 
cynghorion  gair  Duw,  a'i  weision,  a'u  cydwybodau  eu  hunain,  gan  fod  eu  brasder 
yn  cadw'r  pigau  rhag  dyfod  at  y  bj'w,  a'u  pethau  esmwyth  hwy  j-n  rhwystro'r  ergyd. 
ion  i  guro  eu  rhyfyg  hwy  i  la.vrT,  rhydd  jt:  Argl wydd  bwj' s  ei  law  ar  y  rhai  a  fo  ysgafn 
ganddj-nt  ei  air  ef .  A  phrj'd  na  ddysger  er  m-wjTider,  caiff  llais  y  wialen  ddwyn  y 
■wers  ar  gof,  a  throir  llawenydd  yn  dristwch  i'r  rhai  a  drónt  ras  j'n  drythyllwch. 

Tj-wydd  caled  oddiallan  a  chwancga  boethni  euogm'ydd  oddifewn;  a  thi-a  fo'r 
Cyflwr  bj-dol  j-n  gjTnylog  y  saetha  mellt  drwy'r  meddwl  yn  aml.  Y  pechodau  ni 
.chanfyddid  j'n  y  cynhesrwydd  llwj'ddiannus  a'r  maswedd  mwll,  a  ymddangosant  cyn 
amled  a'r  ser  pan  ddel  oerni  calon. 

Ac  nid  heb  achos  y  mae'r  Argl\vj'dd  yn  gosod  ar  y  pechadur  yn  neUlduol  drwy'r 
cyfryw  ddwj's  argyhoeddiad.  Canys  tra  fyddo  ef  j-n  galw  pobl  i  edifarhau  drwy  gy- 
ffredin  weioidogaeth  y  gair ;  ac  megj's  ar  ben  yr  heolydd  yn  llef ain  ar  gynnulleidf äau 


LLTFB  "HANES  Y  FFYDD."  197 

lluosog  i  cîdiwygîo  en  ffyrdd,  ni  tliybir  fod  ei  rybndd  ef  rn  perthyn,  i'r  naill  mwy 
nag  i'r  llall,  am  hyny,  ysy^-aeth,  cydesgeulusant  ef.  Ond  pan  yw  yn  neillduol  drwy 
dd-wys  gerydd  yn  curo  wrth  ddrws  y  galon  gystuddiol,  cydnabyddir  y  pryd  hyny 
pwy  y  niae  ef  yn  ei  geisio ;  a'r  hwn  mae  y  fath  ymofyn  am  dano,  a  ymrodda  iddo  ef. 
Ac  fel  ]Moses  cenfydd  Dduw  ya  y  berth  bigog,  er  iddo  ei  ddigio  fel  Adda  yn  yr  ardd 
lysieuog. 

Er  hjTiy  i  gyd  y  mae'r  llanc  grasol  [sef  Joseph]  drwy  ystyriaeth  duwiol  yn  curo'r 
gôf  uffemol  yn  ei  efel.  Er  maint  oedd  mantais  ei  elyn  aeth  a'r  maes  oddiamo,  a 
chadwodd  ei  onestrwydd  er  colli  ei  wisc,  ac  ni  wnaeth  ddrwg  yn  erbyn  Diiw  da. 

Gwraig  Job  a  lefarodd  wrtho  ef  fel  un  o'r  jmfydion,  er  hjmy  ni  phechodd  ef  â'i 
wef usan.  Cawsai  ddigon  o  rybudd  oddiwrth  Adda  fal  y  medrai  Satan  wneuthur  bẁa 
croes  o'i  asen  ef  i  saethu  atto  ef  ac  i'w  archolli,  am  hyny  gwiliodd  ac  jTngadwodd. 
Mor  iachus  ydoedd  tymher  ei  ysbryd  ef,  nad  allai'r  haint  oedd  cyn  nesed  at  ei  fynwes 
ef  mo'i  ammharu. 

Ac  03  yw  amser  y  byd  agos  i  ddarfod,  a  chwedi  rhedeg  hyd  at  y  gwaddod  isaf  (fel  y 
tybia  rhai)  nid  rhyfedd  ei  fod  wedi  egru  a  chwerwi  cymaint.  Canys  tebyg  y  gwywa 
daioni,  ac  y  crina'r  byd  cyn  Hosgi  pob  peth  ;  ac  mai'r  drygioni  erchyllaf  a  brysura'r 
fam  fawr  :  a  dirmygu  llais  peraidd  yr  efengylwyr  a  bair  glywed  udgorn  dychrynllyd 
y  Barnwr.     Daw'r  eclipse  du  ar  y  byd  pan  fo  ei  anwiredd  yn  ei  lawn  Uoned, 

Dir  yw  fod  pobl  Dduw  y  pryd  hyn  yn  cael  sylwedd  yr  imrhy w  rasau  ag  a  gafodd 
y  Cristionogion  cjmtaf,  er  bod  rhagoriaeth  rhwng  eu  doniau.  Yr  un  yw  daioni  Duw 
i  ddynion  pa  un  bynag  a  fo'r  moddion  drwy  ba  rai  y  gweithier  ef,  ai  arferol  ai  rhy- 
feddol.  Y  mae'r  bara  beunyddiol  a  gawn  ni  o'r  ddaear  drwy  fendith  Duw  ar  ein 
llafur,  yn  tori  ein  newyn  ni,  ac  yn  adferu  ein  nerth  ni  yn  gj'stal  ag  y  gwnai'r  maima 
a  ddisgynai  o'r  wybr  i'r  Israeliaid. 

Un  go  wan,  wrth  gyfarwyddyd  a  pheiriannan,  a  ddichon  wneuthur  pethau  nad 
allo  y  cryfaf  hebddynt ;  a'r  hwn  gan  hymy  a  fyno'r  maes  oddiar  elynion  ei  enaid,  a 
ddylai  yn  gyntaf  fedri  iawn  drin  arfau  ei  filwriaeth  ysbrydol. 

Gyda  gwlith  y  nefoedd,  rhaid  wrth  ddefnyddiau  o  chwys  y  corff  i  beri  i'r  maes 
ffrwythloni.  Ac  ni  wasanaetha  i  ni  dybied  am  natur  dyn  fyddo  wedi  llygru  â 
phechodau  fBaidd,  y  daw  hi  yn  ddiboen  i  ddwyn  ffrwyth  da. 

Cynhyrfiad  a  gwaith  sydd  fuddiol  i'r  bywyd  hwn  a'r  Uall  hefyd.  Y  dwfr  rhed- 
sgog  sydd  loywaf,  a'r  awyr  gw^yntog  sydd  iachaf,  a'r  cristion  by wiog  sydd  ysbrydolaf. 
Medr  y  cythraul  chwythu'r  tân  uffernol  o'r  cynnud  crinion  i'r  coed  ir,  gan  geisio 
llygru  y  rhai  da  drwy  y  rhai  drwg.  Yr  hwn  a  gymero  ofal  am  iechyd  ei  enaid,  ym- 
gadwed  ym  mhellach  ag  a  allo  oddiwrth  y  cyfryw  ag  sydd  gleifion  o  haint  anwiredd. 
Ehwystra  ddechreuad  pechod.  Pan  glywcch  ddeisyfiad  afreolus  yn  cyfodi  ynot, 
brawycha  a  gweddia;  a  dyro  dy  fryd  ar  ei  ladd  ef  cyn  iddo  ymgadamhau  mewn 
gweithrediadau  atgas.  Hawdd  i  wendid  dynu  eginyn  derwen  o'r  gwraidd  cyn  gynted 
ag  y  toro  trwy'r  ddaear.  Llawer  tân  wrth  ei  ganfod  mewn  pryd  a  ddiffoddwyd  yn 
ddiboen,  yr  hwn,  ped  esgeulusasid,  a  gynnyddasai  i  ddifrodi  dinas. 

Khoddi  cyfarwyddyd  i'r  enbydus  a'r  cyfeiliomus,  ac  elusen  i'r  truenus,  sydd  yn 
cysuro  y  sawl  a'u  gwnelo  cymaint  a'r  rhai  a'u  derbynio.  'DedAvj-dd  yw  rhoddi  yn 
hytrach  na  derbyn.'  A  phan  ddel  áyn  hyd  at  y  cnewyllyn  blasus  sydd  o'r  tu  fewn 
i  weithredoedd  crefyddol,  ni  fyn  fod  hebddynt  mwy  ;  ac  y  mae  dyn  yn  myned  yn 
aplach  i  bob  g^vaith  da  wrth  ei  arfer.  A  bendith  y  Goruchaf  a  rydd  ychwaneg  i'r 
hwn  a  fyddo  *  tfyddlon  ar  ychydig.'" 


m 


CYFNEWIDWYR   HYMNAU.* 

Ye  oedd  blaenor  y  canu  mewn  un  man  yn  Amcrica,  ryw  amser  yn  ol, 
yn  ddyn  oedd  yn  meddn  barn  uchel  iawn  am  ei  alluoedd  ei  hun.  Nid 
fel  hyn  y  mao  pawb  o  flaenoriaid  y  canu ;  ond  pa  fodd  bynag,  dyma 
oedd  ansawdd  meddwl  y  brawd  hwn.  Y'r  ocdd  efe  a'i  gyfeilHou  un  tro 
yn  bwriadu  dwyn  allan  dôn  ncwydd  ar  y  gciiiau  hyny  o  eiddo  Watts, 

"Ond  boed  fy  nglialon  i  mewn  liwyl, 
Fel  telyn  Dafydd  ar  yr  ẁyl." 

Mawrion  a  phwysig  oedd  y  darpariadau  ar  gyfcr  yr  amgylchiad.  Yr 
oeddynt  wedi  penderfynu  llanw  pawb  a  ga'i  y  fraint  o  wrandaw  á  syn- 
dod,  a  gwneuthur  iddynt  eu  hunain  enwau  oesol.  Ond  yr  oedd  y  cry- 
bwylliad  am  y  delyn  yn  ngeù-iau  Watts  yn  taraw  blaenor  y  canu  fel  yn 
rhy  heuaidd,  ac  anghydweddol  â  sefyllfa  bresennol  y  gelfyddyd  gerdd- 
orawl.  Ar  ol  hir  fyfyrdod,  llwyddodd  o'r  diwedd  i  ddiwygio  y  pennill 
er  perffaith  foddlourwydd  iddo  ei  hun  a'i  gydgerddorion ;  ac  aeth  i 
gynnyg  y  gwelliant  i'r  hen  weinidog,  yr  hwn  oedd  ŵr  call  a  chraffus. 
"  Y  mae  genyf  fi,"  meddai,  "  wrthwynebiad  diysgog  yn  erbyn  y  geú-iau 
yn  y  wedd  sydd  arnynt.  Mae  yn  amlwg  nad  oedd  Watts  yn  deall  dim 
am  offerynau  cerdd."  *'  Pa  fodd  y  dymunech  chwi  eu  bod  ?"  gofynai 
y  gweinidog.  "  Wel,  syr,"  atebai  y  cantor,  "  mae  yn  ymddangos  imi 
y  byddent  yn  llawer  godidocach  fel  y  canlyn : — 

"  Ond  boed  fy  nghalon  i  'r  piyd  liyn, 
Fel  Dafydd  gynt  a'i  liolin." 

Teimlai  y  gweinidog  ryw  gynhyrfiadau  tufewnol  cryfion  i  chwerthin  yn 
ngwyneb  y  cantor ;  ond  ymattaliodd.  Yna  mor  fuan  ag  y  medrodd 
gael  ei  hun  yn  aUuog  i  siarad,  dywedodd  ei  fod  ef  yn  tueddu  i  feddwl 
fod  yn  ddichonadwy  gwneuthur  y  gwelliant  hwn  drachefn  yn  fwy  di- 
wy^giedig  ;  a  gofynodd  oni  fyddai  yn  well  darllen  y  geiriau  fel  hyn : — 

"Ond  aed  fy  nglialon,  diddle,  diddle, 
Fel  Dafydd  bacli  yn  ca,mirfiddle." 

*  O'r  "  Teaethodydd  "  am  1850. 


l 


CYFNEWIDWYR  HYMÎIAU.  199 

Ni  fuasai  yr  banesyn  hwn  yn  werth  ei  adroclcl,  oni  ba'i  ei  fod  yn 
angliraiíTt  o'r  cyfnewidiacTau  a  wneir  yn  gyffrediu  gan  rai  a  dybiaut  eii 
bunaiu  yu  ddoetbacb  na'r  bcirdd  mwyaf  awenyddol ;  ond  anfj-nycb  y 
dangosant  ddim  ond  eu  banfedi'usrwydd  eu  bunain.  Petb  peryglus  iawn 
yw  ceisio  diwygio  cynnyrcbion  atbrylitb.  Nid  yw  gwybodaetb  a  dysg- 
eidiaetb  yn  addasu  dyn  at  y  gorcbwyl  bwn.  Ni  fu  neb  yn  ]\íbrydain 
yn  fwy  dysgedig  na  Bentley.  Yr  oedd  befyd  yn  meddu  cryfder  synwyr 
a  cbyflymder  meddwl  tubwnt  i  gyffredin.  Yr  oedd  bron  yn  anffaeledig 
yn  ei  fecb'usrwydd  i  wabauiaetbu  rbwng  y  gwir  a'r  gau  yn  ysgrifeniadau 
yr  beu  awdwjT.'.  Pan  gyfodai  Hu  o  wrtbwynebwyr  i'w  erbyn,  nid 
oeddjTit  ond  fel  gwybed  o'i  amgjicb.  Ac  eto,  nid  oedd  y  dyu  mawr 
bwn  }Ti  ddim  amgen  na  burguuiwr  pan  actb  i  geisio  diwygio  barddon- 
iaetb  Miltou.  ISÍi  fu  gwell  bardd  yn  yr  oes  bon  na  Wordswortb  ;  ac 
nid  beirniad  cyffredin  ycbwaitb  oedd  Jeffrey.  Er  byny,  yr  oedd  y 
beirniad  yu  gwawdio  y  bardd ;  a  bu  y  ddau  farw  yn  ddiweddar  beb 
ddeall  eu  gilydd.  Cjti  y  gellú:  deall  barddoniaetb,  rbaid  i  ni  ddyfod 
mewn  tymer  ddysgyblaidd,  ostyngedig,  i  yfed  o  ysbryd  y  bardd.  Ebaid 
i  ni  gymeryd  ein  codi  ganddo  uwcblaw  rbeolau  fifurfiol,  i  edi-ycb  ar  y 
gwrtbdcbycbau  o'r  un  lle  ag  yntau,  a  tban  ddylanwad  yr  un  teimbad. 
Y  mae  bardd  mewn  awr  o  gyubyrfìad  bapus,  yn  alluog  i  gyflawni 
gorcbwyl  na  fecb  yr  boU  fyd  ei  ddiwj'gio,  na  gwneyd  ei  gyffelyb. 

Na  feddylier  ein  bod  am  gyboeddi  cosbedigaetb  drom  o  berwydd  rbyw 
gyfnewidiadau  bycbain,  diniwed ;  megys,  byrbau  ambell  linell  er  mwyn 
ei  cbael  i  ateb  i'r  mesur ;  neu  roddi  gair  Cymraeg  dealladwy  yn  lle  gair 
Seisnigaidd.  Clywsom  yu  ddiweddar  am  ben  Gristion  didwjdl  yn 
cwyno  yn  enbyd  fod  y  wir  atbrawiaetb  bron  myned  o'r  golwg.  '*  Y 
mae  pregetbwyr  y  dyddiau  byn,"  meddai,  "  yn  son  llawer  am  weitb- 
redu  ffydd.  Y  macnt  am  i  ni  weitbredu'r  cwbl :  ond  gair  yr  beu  bobl 
oedd  actio  ffydd."  Nid  ydym  ni  yn  llawn  mor  eiddigcddus  a  byn  yn 
erbyn  pob  matb  o  gyfnewidiadau.  Ond  os  eir  i  gynnyg  newid,  djlid 
bod  yn  gjTinil  a  gocbelgar  dros  l  in.  Fel  y  dywed  Wordswortb  am 
ddail  y  coed : — 

"  Yn  dyner  cwrdd,  ;;iae  ysbryd  yn  y  dail." 

/Ac  ar  bob  cyfrif  na  feddylier  amii.;widyr  ystjT.     Na  tbyner  oddiwrtb, 

^  ac  na  cbwaneger  at,  yr  uu  o  feddyblcb'ycbau  y  bardd.     Pa  bawl  sydd 

genym  i  newid  gwaitb  y  prydyddion  mwy  nag  awdwyr  eraill  ?    Neu 

pa  bawl  sydd  gan  neb  i  gyboeddi  ei  feddyliau  ei  bim  yn  gymysg  â 


2J0  OTFNEWIDWTB  HYMNAU. 

meddyliau  Williaras  Pantycelyn,  hcb  un  hysbysiad  pa  le  mae  y  naill 
yn  (liwcddu  a'r  llall  yn  dcchreu  ?  Pan  -wclwn  gymysgwaith  fcl  hyn, 
byddwu  yu  teimlo  tucdd  i  ddywcdyd  wu'th  yr  awdur  fel  y  dy wedodd  hen 
bregethwr  didderbynwj'ueb  wrth  ryw  wreigan,  yr  hon  nid  oedd  mor 
lanwaith  ag  y  buasai  d}Tnunol,  "  Pan  ddelwyf  fi  yma  y  tro  nesaf,  wi-aig 
dda,  a  fyddwch  chwi  gystal  arhoddi  jt  ymcuyn  ar  un  ddysgl,  a'rblcw 
ar  ddysgl  arall  ?"  Pe  cyhoeddai  rhywun  draethawd*o  waith  Dr. 
Chalmers  neu  Dr.  Harris,  yn  gymysgblith-dra-phhthâ'i  waith  ci  liun, 
edrychid  ar  y  weithrcd  fel  digywilydd-dra  erchyll ;  ond  y  mae  pawb  yn 
ystyried  barddoniaeth  grefyddol  fel  yspail  i'w  ddefnyddio  ya.  y  dull  a'r 
modd  y  gwelont  hwy  yn  dda.  Y  mae  rhyw  achos  i  hyn,  fel  i  bob 
effaith  arall.  Beth  all  yr  achos  hwnw  fod  nis  gwyddom ;  ond  yn  unig 
fod  y  cyfansoddiadau  h}Ti  yn  cael  eu  bwi'iadu  i  wasanaeth  crefyddol,  a 
bod  dynion  yn  ducddol  i  feddwl  fod  rhywfath  o  ddyben  crefyddol  yn 
ddigon  o  fantell  i  guddio  pob  anghyfiawnder. 

Pe  buasai  y  cyfnewidiadau  hyn  yn  ddiwygiadau  mewn  gwirionedd, 
buasai  rhyw  reswm  i'w  roddi  drostynt.  Ond  er  i  ni  weled  ugeiniau  o 
emynau  wedi  myned  dan  y  driniaeth  hon,  gallwn  dystie  yn  ddibetrus 
fod  naw  o  bob  deg,  a  mwy  na  hyny,  wedi  ei  newid  er  gwaeth  ac  nid  er 
gwell.  Bydd  y  meddwl  newydd  bron  bob  amser  yn  waelach  na'r  un 
gwreiddiol,  ac  weithiau  bydd  yn  hollol  ddisynwyr.  Heb  fyned  i  chwilio 
am  anghreifftiau  i'r  llyfrau  hyny  yn  y  rhai  y  gorfodir  yr  hen  Williams 
i  ganu  yn  groes  i'r  hyn  oedd  yn  arfer  gredu  pan  yn  y  byd,  neu  Ue  y 
mae  ei  feddyliau  ardderchog  ef  wedi  eu  cuddio  yn  y  fath  fodd  fel,  pe 
codai  oddiwrth  y  mcirw,  y  byddai  yn  rhy  anhawdd  iddo  adnabod  ei 
waith  ei  huu,  ni  a  gymerwn  rai  o'r  cyfnewidiadau  sydd  fwyaf  hj^sbys  i 
ddarllenwyr  y  "  Traethodydd,"  a'r  rhai  a  gyfrifir  ganlawer  fel  diwyg- 
iadau  diammheuol.    Dyma  hen  benniH  anwjd  o  waith  Williams : — 

"Mae  (ly  air  yn  abl  f  arwain 

Trwy'r  anialwch  mawr  ymlaen, 
Mae  e'n  golofn  oleu  eglur, 

Weithiau  o  niwl  ac  weitliiau  o  dân : 
Mae'n  ddi-ble,  yuddo  'fe 
Fwy  na'r  ddaear,  fwy  na'r  ne'," 

Nid  ydym  am  ddadleu  yn  erbyn  "  Dy  air  sydd  ddigon  i  fy  arwain"  yn 
y  llinell  gjoitaf,  er  mwyn  gochclyd  y  gair  Scisnigaidd  abl.  Nid  yw 
hyn  nac  yma  nac  acw.  Ond  yr  ydym  yn  gwrthdystio  á'n  holl  galon 
yn  erbyn  y  cyfhewidiad  a  wnaed  yn  Ngogledd  Cymru  ar  y  llinellau  olaf 


CYTNEWIDWYB  HYMNAU.  201 

Digon  hawdd  i  bawb  ddeall  mai  ystyr  y  gair  "  ddi-ble,"  yw  díwrtli- 
ddadl,  peth  heb  un  plea  yn  ei  erbyn.     A  dyma  linell  ysblenydd, 

"Fwy  na'r  ddaear,  fwy  na'r  ne'." 

Nid  rhyfedd  fod  hen  bobl  y  Deheudir  yn  myned  i'r  awel  wrth  ganu  y 
fath  linell  a  hou.  Ai  tybed  fod  y  Gogleddwyr  yn  barnu  fod  y  bardd  yn 
y  fan  yma  yn  codi  gormod  ar  y  gair  ?  Oni  ddywed  yr  ysgrythyr  fod 
Duw  wedi  mawrhau  ei  air  uwchlaw  ei  enw  oll  ?  Ac  onid  yw  Crist, 
cynnwys  mawr  y  gair,  yn  fwy  na'r  nef  i  gyd  ?  Ond  beth  bynag  a  ach- 
osodd  y  cyfaewidiad,  fel  y  canlyn  y  cenir  yn  gyfiEredin  yn  Ngogledd 
Cymru:— 

"Dy  air  sydd  ddigon  i  fy  arwain 

Trwy'r  anialwcli  maith  yn  mlaen  j 
Mae  yn  golofu  oleu  eglur, 

"Weithiau'n  niwl  ac  weithiau'n  dan  ; 
Llusern  yw,  oleu  wiw, 
Oleua'n  deg  holl  deulu  Duw." 

Pan  ddefnyddir  dwy  gyffelybiaeth  i  ddangos  yr  un  gwrthddrych,  dylai 
yr  olaf  gryflmu  y  flaenaf,  ac  ychwanegu  at  gynnwysiad  y  meddylddrych : 
ond  yma,  ar  ol  arwain  y  meddwl  at  y  golofn  fawreddus  yn  yr  anialwch, 
dybenir  y  pennill  gyda  llusern  deuluaidd.  Cymhariaeth  addas  ac  ys- 
grythyrol  yw  llusern  ;  ond  yn  y  cysylltiad  y  mae  jr  anmliriodoldeb. 
Dywedir  fod  y  gair  yn  "  golofn  oleu  eglur ;"  ac  nid  hyny  yn  unig,  ond 
hefyd  yn  "llusern  oleu  wiw."  Dyma  un  o'r  anghreifftiau  goreu  a 
welsom  erioed  o'r  batJws,  neu  the  art  of  sinhing.  Ar  ol  ein  codi  i  entrych 
aw}T,  i  syllu  ar  ogoniant  y  golofn  oedd  yn  arwain  yr  Israeliaid,  goll- 
yngir  ni  i  lawr  bendramwnwgl  i  edrych  ar  lusern.  Nid  oes  genym 
ond  gobeithio  yr  esgusodir  ni,  os  ydj^m  yn  analluog  i  weled  goleuni  y 
llusern,  a  ninnau  newydd  ddyfod  o  lewyrch  tanbeidiol  y  golofn. 

Mewn  pennill  arall  o  waith  Williams  mae  y  llinellau  a  ganlyn : — 

"  0  llefara  addfwyn  lesu, 

Mae  dy  eiriau  fel  y  gwin  ; 
011  yn  dwyn  i  mewn  dangnefedd, 
Ac  sydd  o  anfeidrol  rin." 

Yr  ydym  yn  methu  dychymygu  pa  wrthwynebiad  a  allai  fod  gan  neb  i'r 
llinellau  prydferth  hyn.  Y  maent  oll  yn  gysylltiedig  â'u  gilydd,  ac  yn 
ymddibynu  ar  eu  gilydd,  fel  na  ellir  tynu  allan  yr  un  gair  na'i  symud 
o'i  le,  heb  niweidio  y  cwbl.     Ar  ol  son  fod  geiriau  lesu  fel  y  gwin, 


C¥FNEWIDWYR  HYMNAU. 

dywedir  eu  bod  oll  yu  d'vyn  i  mewu  i"r  euaid  dangnefedd,  yr  hwn 
dangnefedd  sydd  o  anfeidrol  riu.  üud  gwelii-  hwyut  yu  fynych  wedi 
eu  murnio  yu  y  wedd  gaulyuol : — 

•'  0  llefara  aildfwyn  Icsii, 

Mae  dy  eiriau  fel  y  gwin  ; 
011  o  mewn  yn  dwyn  tangnefedd, 
Ac  sydd  o  anf eidrol  rin. " 

Y  mae  y  cysylltiad  wedi  ei  ddattod,  a'r  hoU  feddyliau  yn  chwalu  oddi- 
wrth  eu  gilydd.  Dywedir  fod  yr  oll  o  rywbeth  o  mewn  yn  dwjni  tang- 
nefedd.  Oud  jv  oll  o  ba  beth  ?  Ehaid  mai  y  meddwl  ydyw,  os  oes 
jTna  feddwl  hefyd,  fod  yr  oll  o'r  euaid  }ti  dwyu  tangnefedd.  Oud  dwyu 
tauguefedd  i  bwy  ?  Mae  yn  debyg  mai  dwyn  tauguefedd  iddo  ei  him. 
Ond  pa  gj'sylltiad  sydd  rhwng  hyn  a'r  llinellau  blaeuorol  ?  Nid  yn 
unig  y  maeut  yu  anghysylltiadol ;  oud  y  maeut  yu  gwrthdaraw  yu  erbyn 
eu  gilydd ;  gwueir  erf}-uiad  am  i  lesu  lefaru,  ac  fel  rhes'«-m  di'os  hyuy, 
dywedir  fod  ei  eiriau  fel  y  gwiu.  Oud  yu  uesaf,  yr  ydym  yu  cael  fod 
oll  o  me^^Ti  yu  dangnefeddus  eisoes.  Os  felly,  pa  raid  i  lesu  lefaru  ? 
Ouid  yw  yu  amlwg,  ddarllcuydd,  fod  yr  heu  WiUiams  yu  gwybod  beth 
oedd  gauddo  mewn  Uaw,  yn  weU  na'i  ddiwygwjT:  ?  Yn  y  Casgliad 
diweddaf  gan  y  Parch.  Eoger  Edwards,  mae  yn  dda  genym  weled  y 
geiriau  hyu  wedi  eu  hadferu  i'w  ffurf  gyntefig. 

Mae  pawb  yn  gyduabj'ddus  â'r  hen  beuuiU  hwuw,  "  Mi  gana'  am 
"waed  ji'  Oeu  ;"  ac  y  maeut  yu  cofio  ei  fod  }ti  diweddu  fel  y  caulyu  : — 

"Ond  dyma'm  sail  i  am  y  wlad, 
Y  cariad  bery  byth." 

Ond  clj'wsom  y  UineUau  olaf  yu  cael  eu  hadrodd  gan  rai  fel  hjn  : — 

"Fy  unig  sail  i  am  lanhad 
Y%v'r  cariad  bery  byth." 

Nid  ydym  yn  ystyried  fod  y  cyfuewidiad  hwn  yn  gamwedd  pwysig  : 
er  hyny,  uis  gaUwn  lai  na  meddwl  mai  "  grs-eU  yw  yr  hen."  Tebyg 
mai  y  dyben  wi*th  roddi  y  gair  "  glanhad  "  }-u  Ue  "  gwlad  "  yw  ei  gael 
i  ateb  yn  weU  i'r  crybwyUiad  blaenorol  am  "  galon  ddu,"  a'r  "  meddyg 
da."  Ond  a  oes  dim  Ue  i  feddwl  fod  }Tna  raddau  bychaiu  o  tautohgy, 
neu  ddywedyd  yr  un  peth  drosodd  drachefn  ?  Oblegid  mae  y  prydydd 
"wedi  adi'odd  o'r  blaen  nad  oes  ganddo  yn  ngwyneb  calou  ddu  ond  lesu'r 
meddyg  da.  Oud  y  mae  y  ddwj-  HueU  olaf  }*u  ychwanegu  at  y  medd- 
ylddrych,  ac  yn  taflu  goleu  newydd  dros  y  cwbl.    Y  maent  yn  dangos 


CYFNEWIDWYE  HYMNAU.  203 

fod  y  pennill  jti  iaith  teithiwr  blinedig.  Ar  ol  canu  am  waed  yr  Oen, 
a  lesu  y  meddyg  da,  y  mae  yn  cael  ei  anadl,  ac  yn  gallu  edrych  yn  ol 
ar  daith  yr  auialwch,  ac  jti  mlaeu  tua  gwlad  }t  addewid.  Wi*th  edrych 
yn  ol  y  mae  yn  galaru  oblegid  ei  galon  ddu,  a'i  throion  chw^erwon 
chwith ;  ond  -wrth  edi-ych  yn  mlaen,  mae  er  hyny  yn  gobeithio  cyr- 
haedd  y  wlad ;  a'i  sail  am  hjny  yw'r  cariad  a  bery  byth. 
Cymerwn  olwg  yn  nesaf  ar  yr  hen  bennill  hwuw — ■ 

"'Ewy'n  gweled  bob  dydd, 

Mai  gwerthfawr  j^  ff^'dd, 
Pan  elwy'  i  bortli  angeu  fy  angor  a  fydd : 

Mwy  gwerthfawr  im'  yw 

Na  chyfoeth  Periw ; 
Mor  ddiogel  i'm  cjimal  ddydd  dial  ein  Duw." 

Beth  allasai  fod  gan  neb  yn  erbyn  y  pennill  hwn  ?  Mae  yn  eglur  y 
dylid  ystyried  y  geiriau  "  Mor  ddiogel,"  nid  fel  cymhariaeth,  ond  fel 
amlygiad  o  ryfeddod  neu  lawenydd.  A  oes  rhywbeth  anysgrythyrol 
mewn  dywedyd  fod  ffydd  yn  cynnal  yr  enaid  ?  Ond  fel  y  canlyn  y 
cenir  yn  gyffredin  jn  y  Gogledd : — 

"Ei  gwrthddrych  a'm  cynnal  ddydd  dial  ein  Duw." 

Nid  yn  unig  y  mae  y  cyfnewidiad  hwn  yn  afreidiol ;  ond  y  mae  yn  tori 
y  Uinyn  sydd  yn  rhedeg  trwy  yr  holl  linellau,  ag  sydd  yn  eu  cydio  wrth 
eu  gilydd.  Y  mae  yn  taflu  meddwl  yv  addolydd  ol  le  ;  ac  yn  cael  yr 
un  effaith  arno  a  phe  dj^edid  wrtho  ar  ganol  eanu,  "Maeyn  wir  fod 
fíydd  yn  angor,  ond  gwylia  rhag  tybied  mai  íîydd  a'th  gynnal."  Ac 
fel  hyn  y  mae  ysbryd  addoli  yn  cael  ei  golli,  a  beirniadaeth  gecrus  yn 
dyfod  yn  ei  le.  Yn  nghasgliad  Älr.  Morris  DaYÌes  mae  y  llincllau  hyn 
fel  y  dylent  fod. 

DjTna  bennill  arall  nad  oes  achos  na  modd  ei  wella :— 

"Boed  dyoddefiadau  pur  y  Groes 

I  laesu  'm  cur  a'm  gwae  ; 
Gruddfanau  dyfuion  angeu  loes, 
I'm  rhoddi  i  lawenhau." 

Ond  fel  y  caulyn  y  clywir  y  ddwy  lineU  gyntaf  yn  gyffredin  :  — 

"Boed  dyoddefìadau  pur  y  Groes, 
Fel  olew  i'm  iachau." 

CjTnhcllir  ni  i  ofyn  yn  gyntaf,  Pa  raid  oedd  i  {iclsio  newid  y  pennill 
hwn  ?  Paham  na  chawsai  lonydd  i  fyw  mewn  heddwch  ?    Beth  allasai 


204  CYFNEWIDWYR  HYMNAÜ. 

gynliyrfu  neb  i  dori  un  o'i  aelodau  ymaith  mor  ddidrugarcdd  ?  Mae 
yn  wir  nad  yw  "  gwae  "  a  "lawenliau"  ddim  yn  odliad  perffaith  ;  ond 
arferir  rhai  c}-ffelyb  gan  y  beirdd  manylaf,  oddieithr  pan  rwymant  ei; 
hunain  â  llyfifetheiriau  y  mesurau  caethion.  Fe  allai  mai  nid  gwrth- 
wynebiad  i'r  hen  bennill  a  barodd  iddpit  eu  newid,  yn  gymaint  ag  ysfa 
aflywodraethus  i  wneyd  prawf  o'u  medrusrwydd  eu  hunain.  Os  oedd 
y  llinell  wreiddiol  yn  dda,  nis  gallent  hwy  gredu  na  fedrent  hwy  gj'f- 
ansoddi  ei  gwell.  Ond  gadewch  i  ni  edrych  a  yw  y  llinell  newydd  yn 
well  mewn  gwirionedd.  Gwelir  fod  y  bardd  wedi  bwriadu  cyferbyniad 
byANàog  rhwng  y  llinell  gj'utaf  a'r  ail,  ac  yn  yr  un  modd  rhwng  y  dryd- 
edd  a'r  bedwaredd.  Sylwedd  ei  weddi  ydyw,  ar  fod  dyoddefiadau  y 
Groes  yn  llaesu  ei  ddyoddefiadau  ef,  a  gruddfanau  angeu  loes  yn  symud 
ei  ruddfanau  ef.  Er  maint  j'w  y  cur  a'r  gwae  y  mae  efe  ei  hun  yn- 
ddynt,  y  mae  yn  gw^'bod  y  Uaesid  y  cwbl  ysi  y  fan  pe  cai olwg fíyddiog 
ar  y  cur  a'r  gwae  yr  aeth  Crist  trwyddynt.  Ond  y  mae  y  cyferbyniad 
hwn  wedi  diflanu  o'r  golwg  yn  y  cyfuewidiad ;  ac  y  mae  yn  ymddangos 
i  ni  fod  hyn  yn  goll  dii-fawr.  Dilynir  y  dull  newydd  yn  y  casgliad  a 
wnaed  gan  y  Methodistiaid  yn  y  Deheudir. 

Yn  nghasgliad  y  Deheudir  nid  oes  Uawer  o  gj-fnewidiadau  yn  cy- 
ffwrdd  âg  ystì/r  yr  hen  emynau  ;  ac  yn  y  rhai  hyny  gan  mwyaf  nid  }-w 
y  gwahaniaeth  }ti  fawr.  Ond  i'r  graddau  y  mae  yi"  ystjT:  wedi  ei  newid, 
mor  bell  a  hyny  mae  yr  emynau  yn  y  cyffredin  wedi  eu  gwaethygu 
ganddynt  hwythau.  Heblaw  jt  un  a  nodwj-d  uchod,  cymerer  jr 
anghraifft  a  ganlyn  : — 

"Plana  'r  egwyddorion  hyny 
Yn  fy  enaid  bob  yr  uii, 
Ag  sydd  megj's  peraroglau 
Yn  dy  natur  di  dy  hun ; 

Blodau  hyfryd, 
Fo'n  dysgleirio  da'r  a  ne'." 

Yn  lle  "  dysgleirio'  y  maent  hwy  yn  darllen  "  aroglu."  Gall  hwn 
ymddangos  ar  yr  olwg  gyntaf  yn  wir  welliant :  ond  erbyn  craffu,  mae 
yn  amlwg  fod  y  meddylddrych  g\sTeiddiol  yn  grj-fach  ac  yn  fwy  bardd- 
onol.  Ar  ganol  ysgrifenu  y  pwt  hwn  o  draethawd  yn  mis  hyfrydawl 
Mai,  nid  rhaid  i  ni  ond  myned  allan  i'r  maesydd  i  gael  profion  digonol 
fod  y  blodau  jn  taenu  dyí^r^leirdeb  dros  yr  holl  greadigaeth.  Yr  oedd  yr 
hen  WiHiams  yn  meddu  llygad  i  weled  anian,  a  glewder  hefyd  i  gyd- 
fyned  âg  anian. 


CYFNEWIDWYB  HYMNAU.  206 

Gwelir  ein  bod  wedi  dewis  y  casgliadau  yn  y  rhai  y  gwnaed  lleiaf  o 
gyfnewidiadau.     Buasai  yn  liawdd  iawn  i  ni  gael  lliaws  o  anghreifftiau 
gwaeth  mewn  casgliadau  eraül ;  ond  buasai  ein  gwaith  yn  ceisio  profi 
gwrthuni  y  rhai  hyny  yn  ddirmyg  ar  synwyr  ein  darllenyddion.     Ein 
dyben  oedd  dangos  nas  gellir  newid  cymaint  a'r  mymrìjn  lleiafo  feddwl 
bardd  heb  fod  mewn  perygl  o  wneyd  mwy  o  ddrwg  nag  o  dda.     0  gan- 
lyniad  cymerasom  yr  anghreifftiau  oedd  yn  fwyaf  tebyg  i  ddiwygiadau. 
Dyledus  hefyd  yw  hysbysu  yn  y  modd  mwyaf  eglur  nad  ydym  mewn 
un  gradd  yn  beio  awdwyr  y  Casgliadau  diweddaf  a  gyhoeddwyd  yn  y 
Gogledd.     Yr  oedd  yr  hafog  wedi  ei  wneyd  ar  yr  hen  Hymnau  cyn  eu 
geni  hwy.     Yr  oedd  y  wlad  wedi  cynnefino  â'r  hen  bennillion  yn  eu 
hagwedd  ddirywiedig ;  a'r  unig  gyfnewidiad  a  wnaethant  hwy  oedd  eu 
hadferu  mor  agos  i'w  dull  cyntefig  ag  y  medrent  farnu  fod  yn  ddoeth 
ac  yn  ddichonadwj'.  Gwnawd  gwelliant  dú-fawr  gan  Mr.  Morris  Davies 
i  ddechreu  :  ac  aeth  Mr,  Eoger  Edwards  yn  mlaen  drachefn  yn  yr  un 
cyfeiriad.    Y  mae  ein  cyfeillion  yn  Liverpool,  yn  eu  Casgliad  hwy,  wedi 
dychwelyd  ar  unwaith  at  yr  argraffiadau  cyntefig,  ac  wedi  ysgubo 
ymaith  bob  rhith  o  gyfnewidiad.     Os  yw  y  rheol  a  osodasant  hwy 
iddynt  eu  hunain  yn  rhy  gaeth,  mae  yn  rhaid  addef  eu  bod  yn  cj-feil- 
iorni  i'r  ochr  fwyaf  diberygl.      O'n  rhan  ein  hunain,  fel  y  dywedasom 
yn  barod,  nid  ydymyn  teimlo  awydd  cryf  i  gollfarnu  pob  amcan  i  wneyd 
yr  iaith  yn  burach  a  destlasach.       Nid  yw  yr  hen  argraffiadau  cyntaf 
a  gyhoeddwyd  yn  y  Deheudir  yn  hollol  unffurf,  fel  y  gwelir  wrth 
gymharu  yr  anghreifftiau  caulynol  o  ddau  o  honynt : — 

"Eho  i  mi  weld  mai  ti  yw'm  Hedd,  Rho  i  mi  wel'd  mai  ti  yw'm  hedd, 

A  llwyr  ddifyrru  ar  dy  Wedd;  A  llwyr  ddifyrru  ar  dy  wedd ; 

A  chjTn'ryd  Gair  dy  Enau  gid,  A  ehym'ryd  d'eiriau  gwerthiawr  drud, 

Yn  unig  blesser  yn  y  Byd  Yn  unig  bleser  yn  y  byd. 

Gad  i  mi  gael  dy  Ysbryd  cun,  Gad  i  mi  gael  dy  Ysbryd  pur 

Yr  h\vn  sydd  ynnot  ti  dy  Hun;  Yn  gyfaiU  yn  yr  anial  dir  ; 

Fel  byddo  dy  hoU  gyfraith  lym,  Fel  byddo  dy  holl  gyfraith  lym, 

Yn  felus  ac  yn  hyfryd  im'.  Yn  felus  ac  yn  hyfryd  im'. 

'Does  le  mi  wela  i  rannu  Mryd,  'Does  le,  mi  wela,  i  rannu  mryd, 

Un  amser  rhyngot  ti  a'r  byd  ;  Un  amser  rhyngot  ti  a'r  byd ; 

Cariadau  eraill  'thalent  ddim,  Cariadau  eraill  aeth  yn  ddim, 

Dy  hun  cai  fod  yn  briod  im'.  Dy  hun  cai  fod  yn  briod  im'. 

Datguddia  i'r  annuwiol  ryw,  0  cod  fì  o'r  pydewau  i'r  lan, 

Nafeddai  i  gyfaiU  ond  fy  Nuw  ;  A  gwna  fi'n  gadarn  pan  bwy'n  wan; 

O  c'od  íì  o'r  Pydewau  i'r  lan,  A  dangos  i'r  annuwiol  ryw, 

A  gwna  fi'u  gadam  pan  bwy'n  wan.  Na  fedda  i  gyfaill  ond  fy  Nuw." 


206  OYFNEWIDWYE  HYMNAU. 

Oymerwyd  y  golofn  gyntaf  o  lieu  argraffiad  a  gyhoeddwyd  gm 
Williams  ei  liuu  ;  a'r  ail  o'r  argraffiad  cyflawu  o'r  hoU  Hymuau,  a  gy- 
hoedd^yyd  gan  ci  fab,  y  Parch.  Johu  Williams,  yn  y  flwyddyu  1811. 
Yu  yi-  argraffiad  olaf  hwu  y  mao  ychydig  wallau  wedi  dianc  mewn  rhai 
mannau  ;  er  hyny,  diammheu  mai  hwu  a  ddylai  fod  yu  safon  i  ni,  gan 
fod  Mr.  John  Williams  yn  ofahis  i  roddi  yr  hoU  Ilymnau  fel  y  gadaw- 
sid  hwy  gau  ei  dad.  Ac  uis  gwyddom  pa  fodd  i  derfynu  ein  sylwadau 
yu  weU  ua  thrwy  ddyfynu  ei  eiriau  ef  yn  y  rhagymadrodd.  "  Ar  ddeis- 
yfiad  amrywiol  o  gyfeilliou  crefyddol,  ac  ar  ddymuuiad  Assosiassiwn  y 
Methodistiaid  Calfinaidd,  cynuulledig  yu  y  Deheudh',  mi  a  anturiais 
gymeryd  y  gorchwyl  mowu  llaw  o  osod  allau  mewn  argraffiad  uewydd, 
yr  holl  Hymuau  o  waith  fy  nhad,  y  diweddar  Barchedig  W.  Williams, 
o  Bantycelyu,  y  rhai  a  gyfansoddodd  efe  yu  yr  iaith  Gymraeg.  Y 
mae  llawer  o  honynt  o  bryd  i  bryd,  er  mwyu  masnach  ueu  elw,  mae'n 
debygol,  wedi  eu  mabwysiadu  gan  eraiU,  a  llawer  hefyd  wedi  eu  priodoli 
ganddyut  i'r  dyben  o  ghiro,  neu  guddio  eu  cymmysgedd  eu  himain.  Y 
mae  cymmaint  o  honyut,  gan  rai  Calfiniaid  ac  Arminiaid  (pa  rai  ua 
wyddeut  ddim  am  nattur  Barddouiaeth),  wedi  eu  cyfuewid,  eu  anharddu, 
eu  cylchdroi,  a'u  dh'dyuu,  fel  ag  uas  gall  yr  oes  nesaf  ddeaU  pa  uu  yw 
gwaith  priodol  yr  awdA^rr,  neu  y  cyu-ysgrifen.  Ac  am  eu  bod  wedi  eu 
hanffiu'fio  a'u  hanferthu  o  rau  Prydyddiaeth,  gau  amryw  hurtun  pen- 
glogaidd  ac  anneaUus  yn  mhhth  y  Calfinistiaid,  ac  wedi  eu  gŵyrdroi 
i  gyhoeddi  athrawiaeth  Uwyr  groes  gan  rai  Arminiaid,  mi  a  bender- 
fynais  i  briutio'r  hoU  Hymuau  a  gyfausoddodd  yr  awdwr,  fel  ag  y 
cyhoeddodd  efe  hwynt  ei  huu,  mewn  amrywiol  dduU,  ac  ar  amrywiol 
amserau ;  dau  obeithio  a  thaer  ymbil  ar  i'r  Arglwydd  i'w  bendithio 
eto  i  filoedd,  fel  y  gwnaeth  yn  mlaen  Uaw." 

Olysgrifen. — Y  mae  angliraiíft  arall  o  "gyfnewidiad"  wedi  dyfod  i'r  golwg 
yn  ddiweddar.  Ymddengyí  fod  dau  gytìeitliiad  o  emyn  Cowper  wedi  eu  cylioeddi, 
y  rhai  ydynt  yn  dyg^rydd  bod  yn  hynod  o  debyg  i'w  gilydd.  Ehag  i  neb  feddwl  fod 
ysgrifenydd  y  sylwadau  liyn  yn  "gyfnewidiwr  hymnau"  ei  hun  wedi'r  cwbl,  dy- 
muna  bysbysu  fod  ei  gyfieitliiad  ef  wedi  ymddangos  yn  y  "Drysorfa"  er's  tua  deng- 
mlvnedd-ar-liugain  yn  ol,  ac  iddo  ofalu  dywedyd  mai  cyfieithiad  ydoedd  o  Cowper, 


207 


"YE  ATHEAWES   0  DDIFEIF."* 

Megys  mai  trugarecldau  cyffredin  Eliagluniaetb  yw  y  rliai  mwyaf 
auliebgorol,  felly,  er  cymaint  o  awydd  a  ddangosir  yu  yr  oes  hon  i 
ymgyrbaedd  at  rywbeth  gwreiddiol,  efaUai  wedi'r  cwbl,  mai  y  gwirion- 
eddau  mwyaf  agos  atom,  y  rbai  sydd  mor  amlwg  i  bawb  fel  mai  prin  jr 
ystyrid  bwy  gau  lawer  yn  wertb  eu  cofnodi,  yw  y  rbai  mwyaf  ^Dwysig 
ynddynt  eu  bunain,  a'r  rbai  sydd  yn  cael  yr  effaitb  ddyfnaf  ar  y 
meddwl.  Dyma  y  gwirioneddau  sydd  mor  angbenrbeidiol  i  ddyn  fel 
gwrtbddrycbau  ei  fyfyrdod  ag  yw  yr  awyr  bur  er  cynnaliaetb  ei  gorff: 
ac,  fel  yr  elfen  bono  mewn  natur,  y  maent  yn  cyrbaeddyd  at  bawb  na 
fyddont  yn  claddu  eu  bunain  o'u  gwirfodd  mewn  gorcbwylion  daearol. 
Y  mae  byn  i'w  weled  wrtb  ymddyddan  â  gwabanol  ddosbartbiadau  o 
wrandawjn:  o  bartb  y  pregetbau  a  di-addodir  yn  eu  clywedigaetb ; 
oblegid  er  y  gall  rbai  fod  yn  fwyaf  parod  i  ganmawl  rbyw  olygiad 
newydd,  neu  ryw  ddywediad  barddonol,  er  byny  os  gofynir  i'r  gm'an- 
dawyr  cyfíredin  pa  air  sydd  wedi  aros  fwyaf  yn  eu  myfyrdod,  ac  wedi 
gadael  yr  argraff  ddyfnaf  ar  eu  teimlad,  ond  odid  na  cbeir  ei  fod  yn 
ben  wbionedd  cyffredin.  Wrtb  ddywedyd  byn  ni  amcenir  am  ddadlcu 
o  blaid  segurdod  a  diôrwj^tbdra  :  oblegid  nid  beb  lafur  y  gellir  cadw 
ben  wirioneddau  o  byd  yn  newydd,  mwy  nag  y  gellir  cadw  jv  awyr  o'n 
bamgylcb  yn  bur  i  anadlu  ynddi  beb  ofal  gwastadol ;  ac  nid  oes  dim 
yn  fwy  anbawdd  na  dangos  pwysigrwydd  yr  byn  sydd  amlwg,  a  tbynu 
sylw  at  yr  byn  sydd  o'r  blaen  yn  berffaitb  bysbys. 

Un  o'r  gwirioneddau  cyffredin  byn  yw  cyflymdra  amser,  a  breuoldejr 
oes  dyn.  Nid  oes  yma  ddim  new^'dd ;  ac  y  mae  yn  anbawdd  dyweyd 
dim  arno  nad  yw  wedi  ei  ddyweyd  o'r  blaen  gan  drigolion  y  cynfyd. 
Yr  ydyra  wedi  cynnefino  ag  ef  i'r  fatb  raddau  fel  yr  ydym  yn  gadael 
iddo  fyned  beibio  beb  edrycb  arno  :  ac  er  byny,  y  mae  yn  un  o'r  ystyr- 
iaetbau  mwyaf  difrifol  a  all  fod ;  a  pbe  caffai  ein  sylw  arosol  yn  ei 
symbwydd  noetb,  nid  fel  delw  yn  unig  i  grogi  arni  wisg  addurniadol, 

*Rhagdkaeth  i  "Hanes  Mrs.  Edmunds,  Bangor." 


208  "  YR  ATHEAWES  O  DDIFRIF." 

ond  fel  gwirionedd  yn  meddu  bywyd  a  nerth,  byddai  yn  sicr  o  gyn- 
nyrchu  efifeitbiau  daionus  yn  eiu  meddyliau.  Pa  beth  bynag  sydd 
ammlieus,  dyma  uu  petb  nas  gcllir  ci  wadu ;  a  pha  beth  bynag  sydO 
anmherthynasol,  dyma  un  peth  sydd  yn  dwyn  cysylltiad  agos  â  phawb 
o  honom,  ger  bron  yr  hwn  y  mae  holl  oesoedd  y  byd  wedi  gorfod  ym- 
ostwng,  ac  yn  teimlo  eu  huuaiu  yn  ei  afacl  yn  f\vy  diddym  na  dail  y 
coed  pan  ddygir  hwy  ymaith  gan  y  IHfciriant.  Y  mae  dyuion  erbyn 
h}Ti  bron  meddwl  fod  holl  ddeddfau  natur  dan  eu  hawdurdod,  ac  y 
gallant  gymeryd  awenau  y  greadigaeth  i'w  dwylaw  eu  hunain  ;  ac  eto 
nid  oes  ncb  o  honynt  wedi  llwyddo  i  arafu  rhediad  amser  amun  fynyd, 
nac  i  attal  eu  hunain  rhag  cael  eu  cario  ymaith  gauddo.  Ymaith  i 
rywle  :  ond  i  ba  le  ?  dyna  y  gofyniad  mawr.  Pa  le  y  mae  ein  hen 
gyfeillion,  y  rhai  fu  yn  cyd-deithio  â  ni  trwy  rau  o'r  anialwch  ?  Coll- 
asom  rai  o  honynt  yma,  a  rhai  acw,  ac  yn  awr  pa  le  y  maent  ?  Ni  fu  dyn- 
ion  serchocach  na  rhai  o  honynt  erioed  yn  rhodio  y  ddaear ;  ni  fu  calonau 
mwy  didwyll  erioed  yn  neb  o  hil  Adda  ;  ac  a  ydynt  yn  awr  wedi  darfod 
bod  ?  Nac  ydynt :  y  mae  rheswm  ac  ysgrythjT  yn  dyweyd,  Nac  ydynt. 
Yn  awr  y  maent  yn  dechreu  deall  pa  beth  yw  bywyd.  Y  maent  yn  bod 
eto  mewn  gwlad  nas  gallaut  fyth  ddymuno  ei  gwell.  Ond  yma,  gan  eu 
cyfeillion  a  adawsant  ar  ol,  nid  oes  bellach  ond  y  cof  am  danynt;  ac  y 
mae  y  cof  hwnw  yn  cael  ei  guddio  o'r  golwg  yn  raddol  gan  Iwch  y  byd. 
Mae  yr  hyn  a  ddarllenir  am  ddinasoedd  mawrion,  megys  Ninife  a 
Babilon,  yn  cymeryd  lle  o  hyd  yn  hanes  pob  dyn  yn  bersonoL  Pwy 
all  ddyweyd  y  nifer  o  ddywediadau  dif}T:,  o  ymddygiadau  caredig,  ac  o 
edrychiadau  serchoglawn,  sydd  wedi  eu  claddu  yn  ei  gof  ?  Ond  nid 
yd}Tit  wedi  eu  difodi  er  eu  bod  wedi  eu  claddu ;  ac  WTth  gloddio  ychydig 
i'r  amser  a  aeth  heibio,  y  mae  rhai  o  honynt  yn  dyfod  i'r  golwg  bob 
dydd,  darn  o  golofn  yma,  a  rhyw  gerfiad  gwych  draw  :  ac  odid  nad  oes 
gan  büb  dyn  amgueddfa  fechan  yn  rhyw  gongl  i'w  galon,  lle  y  mae  yn 
trysori  yr  adgofion  mwyaf  gwerthfawr  yn  ofalus,  gan  ymweled  â  hwy 
yn  fynych,  a  chymdeithasu  trwyddynt  â  rhai  sydd  yn  awr  yn  ysbryd- 
oedd  wedi  eu  perffeithio. 

Daeth  yr  ystyriaethau  hyn  i  fy  meddwl  gyda  grym  adnewyddol  pan 
ofjTiwyd  i  mi  ysgrifenu  ychydig  sylwadau  fel  Pihagdi-aeth  i'r  Cofiant 
sydd  yn  canlyn.  Y  mae  ychwaneg  o  rai  blynyddoedd  na'r  bedwaredd 
ran  o  ganrif  er  pan  ddaethum  yn  gydnabyddus  â  ]VIrs.  Edmunds,  y  pryd 
hwnw  Miss  Jones,  Caerfyrddin.  Trefnodd  Pihagluniaeth  i  mi  dreulio 
blwyddyn  yr  amser  hwnw  yn  nhy  Mr.  Lloyd,   Pentowyn,  gerllaw 


"  TR  ATHRAWES  0  DDIFRIF."  209 

Meudrim,  yn  y  sir  hono ;  ac  am  ysbaid  wedi  liyny  bum  yn  llafurio  fel 
cenad^yr  cartrefol  mewn  tref  fechan  Seisnigaidd  yn  yr  un  sir,  o'r  enw 
Lacharn  ;  lle  nad  yw  yn  enwog  hyd  y  gwn  i  am  ddim,  oddieithr  mai 
yno  y  bu  fyw  Mrs.  Bevan,  yr  hon  a  wnaeth  gymaint  o  les  trwysefydlu 
ysgolion  dyddiol  yn  holl  siroedd   Cymru,  mewn  cydweithrediad  â'r 
Parch.  Griffith  Jones,  Llanddowror  ;  ac  mai  yno  hefyd  y  cododd  James 
Williams,  y  cenad\vr  ffyddlawn  yn  Llydaw ;  ac  mai  gerllaw  yno  y 
ganwyd  Peter  Williams,  a'r  ddau  Charles.     Dyddiau  dedwydd  oedd  y 
rhai  hyny,  yn  enwedig  pan  fyddai  James  Williams  a  minnau  yn  cyd- 
gerdded  o  Lacharn  i  Pentowyn,  i  jTnweled  â  Mr.  Lloyd,  neu  pan  fyddai 
yr  hen  bererinion  hawddgar  John  Morgan  o  Meudrim,  neu  Samuel 
Anthony  o  Gydweli,  yn  talu  ymweliad  â  ni  yn  Lacham.     Nid  oeddwn 
y  pryd  hwnw  ond  bachgenyn  dibrofiad  a  diwybod  :  er  hyny  yr  oedd 
ynof  ryw  syched  anniwall  am  wybodaeth,  yr  hyn  oedd  yn  tueddu  am- 
ryw  frodyr  duwiol,  hen  ac  ieuainc,  i  edrych  arnaf  gyda  mesur  mawr  o 
ddrwgdybiaeth.     Ond  nid  am  danynt  hwy,  nac  am  danaf  fy  hun,  yr 
oeddwn  yn  bwriadu  son  ;  ond  am  y  rhai  oedd  yn  mysg  Methodistiaid 
y  cyfnod  hwnw  yn  bleidgar  i  addysg,  ac  yn  garedig  i  bregethwyr  ieu- 
ainc  ymofyngar  am  wybodaeth,  pa  mor  ddifedr  bynag  y  gallai  y  cyfryw 
bregethwyr  ymddangos.     Ychydig  y  mae  pobl  mewn  oed  yn  ei  feddwl 
fel  y  mae  eu  geiriau  yn  effeithio  ar  yr  ieuainc,  fel  y  mae  un  ymadi'odd 
tirion  yn  byw  yn  y  cof  pan  fyddont  hwy  eu  hunain  wedi  myned  i  ffordd 
yr  holl  ddaear.     Y  mae  dynion  hynaws  i'w  cael,  a  rhai  yn  hynod  felly, 
yn  mhob  gwlad  :  o'r  hyn  lleiaf  dyna  fel  y  mae  profiad  wedi  fy  nysgu  i 
feddwl  am  ddynobyw.     Ond  yr  un  y  derbyniais  fwyaf  o  garedigrwydd 
oddiwrtho  yn  Sir  Gaerfyrddin  oedd  y  rhagddywededig  Mr.  Lloyd  ;  a  fy 
nyben  penaf  yn  cyfeirio  at  hyn  ydyw,  er  mwyn  cael  cyfle  i  wueyd  coffa 
parchus  am  un  o  rai  rhagorol  y  ddaear.      Ni  fu  erioed  gyfaill  mwy 
cywir,  na  christion  mwy  dirodres  a  diragrith.     Yr  oedd  yn  un  o'r  rhai 
mwyaf  doniol,  a  mwyaf  siriol,  mewn  ymddyddan,  ac  ar  yr  un  pryd  yn 
im  o'r  rhai  mwyaf  rhydd  oddiwrth  bob  ymgais  i  ddyrchafu  ei  hun  trwy 
ddarostwng  eraill.     Yr  oedd  yn  ddiwygiwr  trwyadl,  nid  mewn  gair  yn 
unig,  ondmewn  gweithred  a  gwirionedd;  a'i  arwyddair  bob  amser  oedd 
"  Ymlaen."     Bu  yn  ddiacon  am  líaws  o  flynyddoedd  yn  Meudrim ;  ac 
ni  fu  neb  yn  fwy  ffyddlawn  gyàag  achos  Crist  yn  ei  holl  ganghenau. 

Yn  nesaf  ato  ef,  gallesid  enwi  dau  neu  dri  o  frodjT:  eraill  yn  }t  un 
BÌr ;  ac  yn  eu  plith  mae  yn  hyfrydwch  genyf  gael  achlysur  i  wneyd 
crybwylliad  am  Dad  yr  "  Athrawes  o  Ddifrif,"  yr  hon  y  ceir  hanes  ei 


210  "  YR  ATHRAWES  O  DDIFRIF." 

hywyà  yn  y  tuclalenan  a  ganlyn.  Yr  oodd  Mr.  Jones  mewn  rhai  pethan 
yn  gwahaniaethu  cymaint  ag  oedd  bosibl  oddiwrtli  Mr.  Lloyd :  ac  cto 
3rr  oedd  ganddo  yntau  ei  ragoriaethau.  Dyn  hynaws,  tawcl  ydoedd: 
ni  chlywid  ei  lef  yn  yr  heol :  ond  yr  oedd  ei  ddylanwad  dystaw  yn 
llanw  pob  Ue  y  dygwyddai  fod  ynddo,  ac  yn  cyrhaedd  at  bawb  o  fewn 
cylch  yr  eglwys  y  perthynai  iddi.  Dirgclwch  hynod  ydyw  hwn,  y  gallu 
mawr  sydd  gan  rai  dynion  dystaw.  Er  hyny  nid  mewn  dystawrwydd 
ynddo  ei  hun  y  mae  gallu  :  ond  yn  yr  argraff  fod  yno  egwyddor  uchel 
a  synwjT  cryf  yn  rhwle  o'r  golwg.  Felly  am  dano  yntau  ;  ni  fuasai 
yn  cael  y  lle  oedd  iddo  yn  meddyliau  pawb  a'i  hadwaenent  oni  b'ai  eu 
bod  yn  argyhoeddedig  ei  fod  yn  ddyn  cyflawn,  ac  yn  grefyddwr  cywir. 
Yr  oedd  pwysau  yn  ei  gymeriad,  yr  hyn  nis  gellir  ei  ddysveyd  am  bawb 
sydd  ar  ryw  gyfrifon  ya.  ddynion  mawr.  Y  maent,  efallai,  yn  fawr 
mewn  gwybodaeth,  neu  mewn  parodrwydd  i  siarad:  ond  y  maent  er 
hyny  yn  ysgeifn  ;  ac  o  ganlyniad  nid  oes  ond  ychydig  o  argraff  yn 
dilyn  yr  hyn  a  ddywedant.  Nid  yw  eu  mawredd,  wcdi'r  cwbl,  ond 
mawredd  mwg,  yn  codi  yn  golofn  i  entrych  awjT,  ond  yn  cael  ei  chwalu 
yn  fuan  gan  y  gwynt.  Pell  iawn  oedd  efe  oddiwrth  fod  yn  debyg  i  hyn. 
Yr  ocdd  yn  ddyn  gwj-bodus  ;  ond  yr  oedd  eraill  yn  yr  un  dref  yn  fwy 
gwjbodus.  Yr  oedd  yn  ddyn  doniol ;  ac  os  yw  yn  addas  son  am  ddawn 
gweddi,  yr  oedd  efe  yn  meddu  y  ddawn  hono  i  raddau  mwy  na'r  cy- 
f&'edin  ;  ond  yr  oedd  eraül  mor  ddoniol  ag  yntau,  ac  yn  fwy  hyawdl  i 
draethu  eu  syniadau  ar  bob  achlysur.  Ac  eto  nid  oedd  un  dyn  anghy- 
hoedd  yn  cael  gwrandawiad  mwy  parchus  oddiwrth  bawb  ;  a  diammheu 
fod  hyn  yn  tarddu  yn  benaf  oddiwrth  bwysau  ei  gymeriad. 

Yr  oedd  ef  mewn  modd  arbenig  yn  byw  yn  grefyddol  gartref,  ac  yn 
gofalu  am  ddwyn  ei  bhint  i  fynu  yn  ofn  yr  Arglwydd  ;  ac  nis  gellir 
olrhain  yr  achosion  o  ffyddlondeb  a  defnyddioldeb  yr  "  Athrawes  o 
ddifrif,"  heb  gymeryd  golwg  ar  jt  addysg  foreuol,  a'r  amgylchiadau 
teuluaidd,  a  fu  yn  foddion  i  ffurfìo  nodweddiad  ei  bywyd.  Yr  oedd  hi 
yn  cadw  gorchymyn  ei  thad,  ac  nid  ymadawodd  â  chyfraith  ei  mam  ;  ac 
o'r  fíynnonell  hon  yr  oedd  ei  gweithgarwch  a'i  Uwyddiant  yn  tarddu. 
Ar  agwedd  y  teulu  yn  yr  hwn  y  dygir  un  i  fynu,  yn  fwy  nag  ar  ddim 
arall,  y  mae  gweddill  yr  oes  yn  ymddibynu  ;  oddi  yma  y  mae  da  a  drwg 
y  byd  i  fesur  mawr  yn  tarddu :  a'r  diwygiad  mwyaf  effeithiol  yn  mhob 
gwlad  fyddai  diwj'giad  teuluaidd.  Yn  nghanol  yr  holl  ymdrech  i  sef- 
ydlu  ysgolion  cyhoeddus,  yr  hyn  yw  un  o  arwj-ddion  mwyaf  gobeithiol 
y  dyddiau  yr  ydym  yn  byw  ynddynt,  dichon  fod  perygl  rhag  i  ni  golli 


"YR  ATHEAWES  O  DDIFRIF."  211 

golwg  ar  bwysfawrogrwydd  yr  addysg  deuluaidd :  ac  er  mor  angben- 

rheidiol  yw  dyfalwch  i  ddilyn  cyfarfodydd  crefyddol,  ni  ddylai  hyn  fod 

yn  rheswm  dros  esgeuluso  crefydd  gartref.  Yn  y  teulu  y  mae  dysgu  geir- 

wiredd  ;  yn  y  teulu  y  mae  dysgu  gonestrwj'dd  ;  yn  y  teulu  y  mae  dysgu 

diwydrwydd  ;  yn  y  teulu  y  mae  dysgu  glanweithdra ;  yn  y  teulu  y  mae 

gwreiddio  y  bobl  ieuainc  mewn  egwyddorion  crefyddol.     Y  mae  rhai  yn 

tybied  mai  un  achos  o'r  gwahaniaeth  moesol  sydd  rhwng  y  wlad  hou 

ag  amryw  o  wledydd  y  Cyfandir  ydyw,  fod  yr  hinsawdd  yn  ]\Ihrydaiu 

yu  gorfodi  y  i^reswylwyr  i  di'eulio  yr  amser  jti  eu  cartrefi,  pan  na  fydd- 

ont  gyda'u  gorchwylion,  yr  hyn  sydd  yn  peri  iddynt  roddi  pris  ar,  ac 

amcanu  at,  ayù'  gysur  teuluaidd,  neu  fel  dywed  y  Saeson,  comfort,  yr 

hwn  air  nis  gellir  ei  gyfieithu  i  ieithoedd  y  Cyfandú-,  tra  y  maent  hwy, 

gan  degwch  yr  hin,  yu  cael  eu  denu  allan  yn  barhaus,  jt  hyu  mewn 

amser  sydd  yn  efìeithio  ar  eu  cymeriad  i'w  gwneyd  yn  bobl  ansefydlog 

ac  anfoesol.     Fel  hyn  y  mae  achosion  bychain  mewn  ymddangosiad  yn 

cynnyrchu  effeithiau  mawrion.     Ac  os  yw  yr  Ysgotiaid,  fel  y  myn 

llawer  i  ni  gredu,  ac  fel  y  mae  yn  debyg  eu  bod  ar  rai  ystyi'iaethau,  yn 

rhagori  ar  y  lleill  o  drigolion  y  deyrnas  hon,  y  mae  yn  anhawdd  gweled 

pa  gyfrif  i'w  roddi  am  hyny,  heblaw  eu  parch  neillduol  i'r  Sabboth,  a'r 

hen  arfer  dda  sydd  yu  ôynu  jn  eu  plith  o  dreulio  hwyr  y  dydd  hwnw 

gartref,  pob  teulu  wrtho  ei  hun,  i  ymddyddan  am  y  pregethau,  ac  i 

holi  eu  gilydd  yn  nghatecism  y  Gymanfa,  gan  ddiweddu  y  cwbl  trwy 

gyd-ddarllen  rhan  o  air  Duw,  a  chydganu,  a  chydweddio.      Hwyrach 

mai  annoeth  fyddai  ceisio  myned  mor  bell  â  hyn  yn  Nghymru  ;  oblegid 

nid  mewn  un  dydd  y  mae  newid  arfer  gwlad ;  a  phe  diddymid  cyfarfod- 

ydd  crefj-ddol  cyhoeddus  ar  nos  Sabbothau  yn  eiu  mysg  ni,  y  mae  lle 

i  ofni  y  treulid  yr  oriau  hyny  gan  lîaws  o'n  gwrandawjT  mewn  duU 

gwaeth  nac  anfuddiol.     Ond  ar  yr  uu  pryd  y  mae  genym  achos  i  ystyr- 

ied  ai  nid  yw  crefydd  y  capel  i  raddau  gormodol  yn  llyucu  crefydd  y 

teulu,  fel  y  mae  y  llywodraeth  gyffredinol  mewn  rhai  ymerodraethau 

yn  trawsfeddiannu  pob  awdurdod  iddi  ei  hun.     Nid  dyben  llywodraeth 

wladol  ddylai  fod  i  ormesu  ar  feddiannau  a  hawliau  teuluoedd  ;  ond 

yu  hytrach  i'w  hamddiffyn  :  ac  felly  y  mae  crefydd  gyhoeddus  yn 

achlysuro  efìeithiau  annymunol,  os  yw  yn  rhwystro  crefydd  deuluaidd, 

yn  Ue  ei  meithrin  a'i  chryfliau.     Y  canlyuiad  jn  y  naill  amgylchiad 

fel  y  llall  fydd  fod  pob  grym  ac  egni  meddwl  yn  darfod,  a'r  bobl  o'r 

diwedd  yn  myued  i  ddysgwyl  wi'th  eu  llywodraethwyr  i  wneuthur  drost- 

ynt  yr  hyn  a  ddylent  hwy  ei  wneuthur  drostynt  eu  hunain. 


212  "yn  ATHEAWES  O  DDIFEIF." 

A  ocs  sail  i  gredu  fod  egwyddorion  jt  orucliwyliaeth  balriarchaidd 
eriood  wedi  ei  diddymu  ?  Y  mae  hyn  yn  dra  ammhe  ìns  :  ohlegid  nid  y w 
Duw  yn  arfer  diuystrio  jr  egwyddorion  y  mae  efe  ei  hun  we  Ji  eu  planu  ; 
ond  yn  hytrach  eu  dwjTi  yn  raddol  trwy  wahanol  oruchwyliaethau  i  her- 
ffeithrwydd ;  "  Yn  gyntaf  yr  eginyn,  ar  ol  hyny  y  dywysen,  yna  yr  ỳd  jm 
1  lawn  yn  y  dywysen."  Pa  fodd  hynag,  y  mae  yn  sicr  fod  yr  un  awdurdod 
yn  perthj-n  i  rieni  yn  yr  oes  hon  ac  yn  yr  oes  hatriarchaidd  ;  ac  y  dylai 
pob  penteulu  fod  }ti  frenin  yn  ei  deulu.  Nid  oes  gau  un  ymerawdwr 
awdurdod  mor  gyflawn  ar  ei  ddeiliaid  ag  sydd  gan  rieni  ar  eu  plant.  Y" 
mae  poh  tad  a  mam,  hyd  yn  nod  y  rhai  tlotaf  a'r  rhai  mwyaf  anwybodus, 
yn  frenin  a  brenines  yn  eu  teulu  trwy  hawl  ddwyfol.  Ond  i'r  dyben  o 
lenwi  y  s\v}'dd  hon  yn  iawn,  y  mae  yn  anghenrheidiol  i  bob  penteulu 
fod  hefyd  yn  brophwyd.  Nid  yw  hyn  yn  cynnwys  mai  trwy  ddysgu  yn 
nnig  y  mae  iddo  lywodraethu ;  oblegid  y  mae  y  plant  i  ufuddhau  am  fod 
y  tad  ueu  y  fam  yn  gorchymyn  ;  er  iddynt  ar  y  pryd  fod  yn  analluog  i 
weled  y  rheswm  am  hyny.  Ond  y  mae  o'r  pwys  mwyaf  i'r  rhieni  gofio  fod 
y  llywodraeth  hon  wcdi  ei  hymddiried  iddynt  er  mwyn  lles  y  plant,  ac  er 
mwyn  eu  dwyn  i  fynu  i  fod  yn  lles  i  eraill.  Ond  uid  hyn  ychwaith  yw 
y  cwbl :  oblegid  y  mae  Un  anfeidrol  uwch  na'r  tad  a'r  fam  yn  bod,  yr 
hwn  sydd  yo.  gofyn  teyrnged  feunyddiol  o  addoliad  oddiwrthynt :  ac 
am  hyny  dylai  allor  fod  yn  mhob  teulu  ;  ac  y  mae  y  penteulu  i  fod  yn 
offeiriad  i  gyflwyno  diolchgarwch  a  deisyfiadau  i  Dduw  ar  ran  y  teulu. 

Y  mae  rhai  cannoedd  o  deuluoedd  yn  ateb  i'r  desgrifiad  hwn  wedi 
bod,  ac  yn  bod  y  dyddiau  hyn,  yn  Nghymru  ;  ac  un  o  honynt  oedd  y 
teuhi  yr  ydym  yn  awr  yn  son  am  dano.  Yr  oedd  y  tad  a'r  fam  o  gy- 
ffelyb  feddwl,  yn  ymdrechgar  i  feithrin  eu  plant  yn  addysg  ac  athraw- 
iaeth  yr  Arglwydd ;  a  gellh-  dyweyd  am  danynt,  fel  y  dywedir  am 
Zacharias  ac  Elizabeth,  "  Yr  oeddynt  iU  dauyngyfiawn  gerbron  Duw, 
yn  rhodio  yn  holl  orchymynion  a  deddfau  jt  Arglwydd,  yn  ddiar- 
gyhoedd."  Yr  oedd  yn  hawdd  gweled  mai  crefydd  oedd  prif  bwuc  eu 
bywyd.  Yr  oeddynt,  fel  y  byddai  fy  nghyfaill  douiol  a  duwiol,  y  di- 
weddar  Lewis  Jones,  yn  mynych  annog  aelodau  eglwysig,  yn  bj^  i 
grefydda,  ac  nid  yn  crefydda  wrth  fyw.  Ond  nid  oeddynt  yn  cymeryd 
trafferth  i  ddangos  eu  crefyddoh-wydd,  yr  hyn  sydd  yn  fwy  adgas  na  dim ; 
oblegid  y  mae  yn  fwy  hyfryd  cymdeithasu  â  phublicanod  a  phechadur- 
iaid  nag  â  Phariseaid.  Nid  oedd  neb  yn  cael  lle  i  ddywedyd  yn  ei  feddwl 
■wrth  ymddyddan  â  hwynt,  "  Y  mae  y  rhai  hyn  yn  awr  yn  rhagrithio; 
y  maent  yn  dangos  eu  hujiaüi  y  peth  nid  ydynt ;  y  mae  eu  proffes 


•'YE  ATHRAWES  0  DDIFEIF."  213 

yn  angliyson  â'u  gweìthredoedd."  Nid  rliyfedd,  gan  Lyny,  fod  gan- 
ddynt  ddylanwad  mawr  yn  y  teulu :  oblegid  y  mae  plant  yn  alluog,  a 
hyny  yn  foreuach  nag  y  meddylid,  i  barchu  cysondeb  a  dh'agrithrwydd 
yn  mywyd  eu  rhieni ;  ac  o'r  ochr  arall,  nid  oes  dim  yn  dirymu  llywodr- 
aeth  deuluaidd  yn  fwy  na'r  cyfryw  anghysondeb  yn  y  penteulu  ag  a 
baro  i'r  plant  feddwl  ei  fod  yn  Pharisead  diegw^'ddor.  Y  mae  parch  i 
rieni  jti  flodeuyn  o  natur  mor  anorchfygol  yn  meddyliau  eu  plant,  fe 
y  gall  fyw  mewn  llawer  math  o  hinsawdd  :  ondy  mae  un  hinsawdd  j. 
ei  ladd,  a  hwnw  ydyw  Phariseaeth.  Gall  fyw  a  thyfu  yn  iachus  ac  jn 
gryf  er  fod  y  rhieni  yn  dlodion,  neu  yn  fethiantus,  ac  er  iddynt  fod  yn 
dra  difíygiol  mewn  gwybodaeth  a  synwyr  :  ond  y  mae  yn  anhawdd  iawn 
parchu  y  dyn  hwnw  na'i  grefydd,  yr  hwn  y  mae  ei  fjnyyd  yn  peri  i'w 
deulu  feddwl  o  anghenrheidrwydd  ei  fod  yn  ddyn  twyllodrus.  Ni 
ddygwyddodd  y  brofedigaeth  hon,  na  dim  yn  debyg,  i  ran  Mrs.  Ed- 
munds  ;  oblegid  cafodd  ei  dwyn  i  fynu  dan  ofal  rhieni  y  rhai  yr  oedd 
yn  hawdd  i  bawb  eu  parchu. 

Yn  y  teulu  caredig  hwn  yr  oedd  croesaw  cynhes  bob  amser  i  weinid- 
ogion  yr  efengyl ;  ac  i  minnau  yn  eu  plith,  am  fy  mod,  os  caniateir  i 
mi  fenthyca  jt:  ymadi'odd  arferedig,  "  yn  rhyw  enw  o  bregethwr."  Yn 
sicr,  un  0  riuweddau  penaf  y  Methodistiaid  yw  eu  llettygarwch  dirag- 
rith  a  dirodres,  yr  hwn  sydd  wedi  ei  feithrin  ganddynt  hwyrach  yn  fwy 
na  chan  un  corff  arall  o  bobl,  fel  canlyniad  naturiol  y  di-efn  deithiol  o 
bregethu :  ac  nid  wyf  yn  gwybod  fod  neb  yn  ein  plith  yn  dymuno  i  hyn 
gael  ei  golli ;  oblegid  er  fod  rhai  yn  barnu  yn  gydwybodol  y  dylai  pob 
eglwys  fod  dan  ofal  rhyw  weinidog,  y  maent  yn  llawn  mor  awyddus  i 
gynnal  anrhydedd  ac  effeithioh-wydd  y  pregethu  teithiol.  Un  o'r  man- 
teision  cydfynedol  à'r  di-efn  hon  yw  y  duedd  sydd  ynddi  i  gadw  undeb 
a  brawdgarwch  rhyngom  â'n  gilydd,  ac  i  ddylanwadu  yn  ddaionus  ar 
deuluoedd.  Pa  bryd  bynnag  y  galwai  pregethwr  yn  nhŷ  Mr.  Jones, 
byddai  y  tad  a'r  fam  yn  ei  dderbyn  gyda  gwên  serchoglawn,  a'r  plant 
yn  ymgasglu  o'i  amgylch  i'w  holi  yn  ddiarbed :  a'r  fath  oedd  hynaws- 
edd  a  sLrioldeb  pawb  fel  y  byddai  y  g\vr  dieithr  yn  teimlo  ei  hun  yn 
fuan  megys  yn  un  o'r  teulu.  Pwnc  y  rhieni  yn  benaf  fyddai  ansawdd 
crefydd  yn  y  lle  yr  oedd  y  pregethwr  yn  cartrefu,  neu  mewn  mannau 
eraill  lle  yr  oedd  wedi  bod  yn  ddiweddar :  ond  byddai  holiadau  y  bobl 
ieuainc  yn  dwyn  perthynas  gan  mwyaf  â  phersonau,  yn  enwedig  y 
personau  hyny  a  gyfrifìd  ganddynt  hwy  yn  fawr  fel  pregethwj-r  :  ond 
nid  â  phersonau  yn  unig  ;  gan  y  byddai  ganddynt  yn  fynych  ryw  fater 


214  "  YR  ATHRAWES  0  DDIFRIF." 

àyrys  dan  sylw,  yr  hwn  oedd  wedi  bod  yn  destun  ymdrafodaeth  yn  yr 
Ysgol  Sabbothol,  neu  ryw  ddarn  anhawdd  yn  ngwaith  rhyw  awdur,  yn 
GjTDiraeg  neu  ya  Saesoncg. 

Yr  oedd  Mi's.  Edmunds  o'i  hieuenctid  yn  hofif  o  ddarllen :   ac  nid 
rhyw  gyfansoddiadau  gwagsaw  a  ddarllenid  ganddi,  ond  llyfi-au  syl- 
weddol,  y  rhai  oedd  yn  tueddu  i  oleuo  y  deall  ac  i  buro  y  galoii. 
Dichou  ei  bod  yn  rhagori  ar  y  cyffredin  mewn  cynneddfau  naturiol:  ond 
w  achos  penaf  o'i  llwyddiant  oedd  ei  diwydrwydd  a'i  dyfal-barhad. 
Gorchwyl  anfuddiol  fyddai  holi  i  ba  raddau  yv  oedd  hi,  o  ran  cyfan- 
soddiad  ci  meddwl,  yn  cyfranogi  o'r  athryhth  wreiddiol  oedd  jti  y 
wraig  ryfedd  hono,  Aune  Griffiths  ;  neu  o'r  teimlad  seraffaidd  oedd  yn 
y  ferch  ieuanc  hynod  hono,  yr  hon  sydd  yn  adnabyddus  trwy  Gymru, 
ac  a  fydd  felly,  dan  yi'  enw,  "  Fy  Chwaer."     Ni  fuasent  hwy  jti  dyfod 
i  feddiant  o'r  lle  uchel  oeddynt  wedi  ei  gyrhaedd,  oddieithr  trwy  lafur  : 
ac  f olly  daeth  hithau  yn  deilwng  o  gael  ei  rhestru  yn  }t:  un  dosbarth 
trwy  ddarllen  y  llyfrau  goreu,  a  myfyrio  amynt ;  ac  uwchlaw'r  cwbl, 
trwy  gymdeithasu  â  Duw  yn  ei  aù-.      Yr  oedd  ganddi  feddwl  peudcr- 
fynol  i  fyned  yn  mlaen  trwy  rwystrau,  yr  hjoi  a'i  galluogodd  i  ddefn- 
yddio  pob  cyfleusdra  i  ymofyn  am  wybodaeth,  a'r  hyn  hefyd  a'i  cadwodd 
ruag  ymollwng  i  Iwfrdi'a  gormodol  pan  ddaeth  cyfnewidiadau  a  siomed- 
igaethau  i'w  chyfarfod.     Yn  ngwyneb  troion  digon  adfydus,  dangosodd 
ei  bod  wedi  cael  allan  y  gelfyddyd  nefol  i  orchfygu  amgylchiadau,  yn 
Ue  cymeryd  ei  gorchfygu  ganddjTit.     ünd  gan  fod  ei  hanes  i'w  gael  yn 
gj'flawn  ya  ei  Chofiant,  afreidiol  fyddai  gwneuthur  crybwylliad  pellach 
am  dani  yn  y  lle  hwn.      Ei  gweithredoedd  fel  y  dangosir  hwy  yn  y 
tudalenau  canlynol  a  ddangosant  pa  fath  un  ydoedd,  yn  well  nag  un- 
rhyw  eiriau  a  allaf  fì  eu  defuyddio :  a  gobeithiaf  y  bydd  darllen  am 
danynt  yn  foddion  i  godi  awydd  mewn  llaẁer  o  ferched  Cymru  am  fod 
yn  debyg  iddi.     Efallai,  gan  hyny,  mai  y  peth  goreu  a  ellid  ei  wneuthur 
yma  fyddai  cymeryd  yr  achlysur  presennol  i  gynnyg  ychydig  sylwadau 
cyffredinol  ar  rai  o'r  ffyrdd  y  dichon  i  ferched  ieuainc  fod  }ti  ddefnyddiol 
fel  hithau,  yn  nghyd  a'r  addysg  fwyaf  anghem-heidiol  tuag  at  eu  parotoi. 
Pa  beth  yw  yr  achos  fod  cyn  Ueied  nifer  o  ferched  Cymru  yn  ym- 
drechu  i  gymhwyso  eu  hunain,  fel  y  gwnaeth  Mrs.  Edmunds,  i  fod  yn 
Athrawesau  yn  yr  Ysgolion  Brytanaidd  ?      Ac  nid  yn  yr  Ysgolion 
Brytanaidd  yn  unig  y  gallent  fod  yn  wasanaethgar ;  ond  hefyd  fel 
Athrawesau  teuluaidd,  naill  ai  trwy  gael  lle  mewn  teuluoedd  cyfrifol  i 
addysgu  y  plant  gartref,  neu  dderbyn  plant  i'w  teuluoedd  eu  hunain. 


"YR  ATHRAWES  0  DDIFRIF."  215 

Pa  le  y  mae'r  bai,  na  fyddai  hyii  yn  fwy  cyfíi-edin  ?       Nid  ar  ferched 
Cymru  ;  oblegid  pe  gwelent  ryw  sail  i  gredu  y  byddai  eu  gwasauaetb 
yn  dderbyniol,  mae  yn  ddiau  na  fyddent  yn  ol  o  ateb  i'r  alwad  :  ond 
tra  na  fyddo  neb  jn  galw,  mae  yn  anbawdd  iddynt  bwytbau  ateb. 
Ond  pa  betb  yw  }-r  acbos  o  byn  eto  ?      Pabam  na  fyddai  lle  iddynt,  a 
galwad  arnynt,  i  wneutbur  eu  bunain  yn  fyry  defnyddiol  fel  Atbraw- 
esau  ?     Y  mae  yn  rbaid  dyweyd  y  gwir,  neu  beidio  dyweyd  dim  :  a'r 
gwir  ydyw,  fod  byn  yn  tarddu  i  fesur  belaeth  o  deimlad  gwasaidd  y 
Cymi-y.     Yr  jdjm  wedi  myned  i  gredu  nad  oes  dim  yn  rbinweddol  nac 
yn  glodfawr  os  na  fydd  wedi  dj-fod  o  ganol  Lloegr :  pan  mewn  gwir- 
ionedd  nad  oes  dim  yn  ein  gwneyd  yu  îs  na'r  Saeson,  oddieitbr  ein 
bod  ni  ein  bunain  yn  credu  ein  bod  yn  is.     Souir  llawer  am  yr  angben- 
rbeidrwydd  o  ddysgu  Saesneg  da,  ac  am  bwysfa-^Togrwydd  yr  acen 
Seisnigaidd :  ond  o  bawb  sydd  yn  ceisio  parablu  Seisneg,  nid  oes  neb 
3^1  siarad  yn  fwy  angrammadegol,  nac  yn  acenu  jn  fwy  gwrtbun,  na"r 
bobl  gyftedin  yn.  Lloegr ;  a  dywedir  mai  y  rbai  mwyaf  anobeitbiol  o 
honjTit  oll  yw  y  rbai  sydd  wedi  eu  geni  a'u  magu  yn.  Llundain.     Pan 
fyddwn  ni,  y  Cymry,  yn  cyfarfod  ag  ambell  Sais  hanner-ddysgedig  o  un 
0  drefi  Lloegr,  byddwn  yn  teimlo  fod  ein  geiriau  yn  dyfod  allan  yn 
hjTiod  G^Tm-eigaidd  mewn  cymhariaeth  i'r  dull  main  a  masw  y  bydd 
efe  yn  eu  seinio  ;  ond  pan  gawn  gyfle  i  wrandaw  ar  y  dynion  uwcbaf 
yn  senedd  Prydain,  byddwn  yn  cael  nad  oes  ond  ychydig  iawn  o  wahan- 
iaeth  yn  y  pwnc  hwn  rbyngddynt  hwy  a  ninuau.     Y  mae  meibion  a 
mercbed  wedi  eu  dwyn  i  fyuu  mewn  ysgolion  da  o'u  mebyd  yn  siarad 
yn  lled  gyffelyb  i'w  güydd  yn  Lloegr  a  Chymru ;  ond  y  mae  gwahan- 
iaeth  hanfodol  rbyngddynt  a'r  Saeson  annysgedig,  neu  hanner-ddysg- 
edig.     Ymaitb  gan  byny  a'r  ben  dyb  ffol  am  y  fantais  o  anfon  ein  plant 
i  Loegr,  neu  o  gael  Athrawon  ac  Athrawesau  o  Loegr  i'w  dysgu  yn 
Ngbymru. 

Ond  achos  neillduol  o'r  difìyg  cefnogaetb  i  Athrawesau  yw  golwg  ry 
gyfyng  ar  addysg  y  rhyw  fenywaidd.  Y  mae  yn  angbenrbeidiol  i  fercbed 
yn  gystal  a  meibion  wybod  rhywbeth  heblaw  darllen  ac  ysgrifenu :  a 
dylai  fod  darpariaeth  yn  mbob  ysgol  a  fwriedir  er  Ues  y  bobl  i  roddi 
addysg  i'r  mercbed  yn  ngorcbwylion  cyffi-edin  y  teulu.  Pe  cedwid  y 
dyben  hwn  mewn  golwg,  byddai  galwad  am  atbrawes  j-n  mbob  un  o'r 
Ysgolion  Brytanaidd.  Y  mae  y  cynllun  yn  cynnwys  o  angbenrheid- 
rwydd  fod  yr  Atlirawes  ei  hun  yn  fedi'us  mewn  gwniadwaith,  mewn 
coginiaeth,  ac  yn  mhob  cangen  arall  o  di'afnidiaeth  teuluaidd;  ac  hcfyd 


216  "  YR  ATHRAWES  O  DDIFEIF." 

fod  y  plant  j'u  cael  aros  dau  ci  gofal  am  fwy  o  amser  nag  y  maent  yn 
gyftedin.  Er  hyny  y  mae  yn  ammhcüus  a  ydyw  hyu  yu  cyfarfod  â  holl 
angeu  y  wlad  ;  ac  y  mae  lle  i  fcddwl,  pa  mor  effeithiol  bynag  y  gwueir 
yr  Ysgolion  Brytauaidd,  y  hydd  ysgolion  o  natur  uwch  yn  angheu- 
rheidiol.     Yn  ol  y  drefu  breseunol,  y  mac  fifermwyr  a  masnachwyr 
cyfrifol  yn  gorfod  aufon  y  merched  i  hoarding  schools  drudfa^vr,  yr  hyn 
sydd  dda  yn  ci  le  priodol,  sef  i'r  rhai  sydd  a  modd  ganddyut  i  fyw  yn 
foneddigesau  rhagllaw ;  oud  yu  effeithio  yu  ddrwg  ar  eraill  yu  fyuych, 
gan  ei  fod  yu  eu  hauaddasii  i'r  sefyllfa  y  mae  Ehagluniaeth  wedi  eu 
gosod  yuddi.     Yu  awr,  oni  fyddai  yu  ddymuuol  pe  codid  ysgoliou  yn 
Nghymru  wedi  eu  bwriadu  yn  beuuodol  i  ferched  ffermwyr  a  masnach- 
wyr,  i'w  haddysgu  yn  y  pethau  fydd  yn  fuddiol  iddynt  fel  merched 
ffermwyr,  ac  fel  merched  masnachwjT:  ?      Cynnygir  y  gofyniad  hwu  i 
ystyriaeth ;  ond  ui  ddysgwylir  iddo  ddwyn  ffrwyth  am  rai  blynyddoedd, 
gan  fod  y  Cymry  mor  hyuod  bwyllog  yu  eu  symudiadau  gyda  phob 
achos,  oddieithr  iddo  fod  yu  destun  cymhwys  i  greu  cynhyrfiad  mewn 
cyfarfüdydd  cyhoeddus.      Ond  y  mae  yx  amser  yn  sicr  o  ddyfod  pan 
fydd  merched  ffermwyr  a  masnachwyr  yn  rhy  gall  i  wastraffu  eu  ham- 
ser  i  ddysgu  yr  hyu  ni  wua  iddyut  ddim  lles,  pau  ddeuant  i  deimlo  mai 
y  pethau  mwyaf  cyfíredin  yw  y  pethau  mwyaf  pwysig,  pan  ddeallant 
fod  cadw  tŷ  yn  lauwaith  a  threfnus  yn  fwy  o  glod  iddynt  na  mcdru 
thwareu  y  jnano,  neu  gamseinio  iaith  y  Ffraucod,  a  phan  na  fyddaut 
yu  foddlawu  heb  wybodaeth  ymarferol  yu  mhob  rhan  o  drafnidiaeth 
teuluaidd,  a  houo  yu  seiliedig  ar  wybodaeth  egwyddorol.     Y  teulu,  mae 
yn  ddiau,  yw  y  lle  goreu  i  gyrhaedd  y  wybodaeth  hon  yu  ymarferol ; 
ond  er  mwyu  deall  yr  egwyddoriou  yu  drwyadl,  mae  yu  ymddaugosfod 
angen  am  ysgoliou  pennodol  i'r  perwyl.     Nid  yr  ysgol  heb  y  teulu ;  ac 
nid  y  teulu  heb  yr  ysgol.      A'm  dymuuiad  ar  ran  fy  ngwlad  ydyw,  ar 
fod  ei  theuluoedd  a'i  hysgoliou  yu  cydweithredu  yu  hyn,  ac  yu  mhob 
gorchwyl  arall  perthynol  iddyut,  fel  y  byddo  ei  merched  i'w  hadiiabod 
am  eu  rhagoriaeth  yn  mhob  rhinwedd  a  daioni. 


217 


GOETHE.* 

Y  MA.E  yn  liysLys  i'n  clarllenwjT  ein  bod  yn  ystjnried  Du-winyddiaetli 
fel  y  benaf  o'r  holl  wybodaethau.  Ond  yr  ydym  yn  teimlo  hefyd  na 
ddylai  duwinyddion  gau  eu  hunain  i  fynu,  mewn  ysbryd  myuachaidd, 
oddiwrth  y  byd  sydd  o'u  hamgylch ;  oblegid  y  maent  trwy  hyny  yn 
crebachu  eu  meddyliau,  ac  yn  gwneyd  eu  hunain  yn  greaduriaid 
gv,einiaid  ac  afiachus.  Mae  y  dyn  sydd  yn  cyfyngu  ei  holl  fryd  at  un 
gangen  o  wybodaeth  yn  debyg  i  dü,"  wedi  ei  gadw  trwy'r  blyneddau  at 
yr  unrhyw  gnwd,  nes  y  mae  o'r  diwedd  yn  colli  ei  ffrwythlonrwydd. 
Nid  oes  dim  yn  well  i  dir  ac  i  ddyn  na  newid  yr  hâd,  tra  y  gofelir  ua 
fyddo  efrau  ac  ysgall  yu  cael  eu  hau  yn  gymysg  â'r  gwenith.  Dylai  y 
duwinydd  fod  yu  gyfarwydd  mewn  modd  arbenig  yn  hanes  llenyddiaeth 
y  byd,  ac  yn  ngweithiau  y  prif  awdwyr  llenyddol,  hen  a  diweddar.  Un 
ran  o  lenyddiaeth  yw  barddoniaeth :  ac  at  un  o  feirdd  enwocaf  yr  oes 
hon  yr  yd}Tn  yn  awr  yn  galw  sylw  y  darllenydd.  C}ŵrfyddir  yn  fynych 
mewn  llyfrau  Seisnig  âg  enw  Goethe.f  Nid  yw  Carlyle  yn  ysgrifenu 
nemawr  draethawd  heb  son  am  dano.  Fe  allai  mai  efe  yw  y  bardd 
mwyaf  a  j-mddangosodd  er  dyddiau  Milton :  o'r  hyn  lleiaf  edi-ychir 
arno  felly  gan  lawer  yn  y  wlad  hon,  a  chan  y  cyffredin  o'r  Almaenwyr. 
Naturiol,  gan  hyny,  yw  gofyn,  Pwy  oedd  y  bardd  hwn  ?  A  pha  beth  a 
■wuaed  ganddo  ?  Ni  a  geisiwn  atcb  y  gofyniad ;  ac  ymdrechwn  fod 
mor  fyr  ag  y  byddo  modd,  gau  nad  oes  ond  ychydig  o'r  Cymry  yn  all- 
uog  i  deimlo  dyddordeb  yn  y  rhan  yma  o'r  maes  llenyddol. 

Mewn  perthynas  i'w  fywyd  a'i  farwolaeth,  digon  yw  dywedyd  iddo 
gael  ei  eni  yn  Frantfort-on-the-Main  yn  y  flwyddyn  1749.  Bu  yn  fwy 
ffodus  na'r  beirdd  yn  gyffredin.  Gwahoddwyd  ef  gan  Dywj'sog  Weimar 
i'r  llys  yn  1775,  a  gwnaed  ef  yn  gyfrin-gynghorwr  (<jc1icimralh)  yn  1779. 
0  ran  hyny,  y  mae  yn  well  ar  lenyddiou  yn  mhob  gwlad  nag  yn 

•  O'r  "Tbaetuodydd"  am  1851. 

+  Gall  y  Cymro  ei  alw  j-n  Gyte.    Oüd  uid  oes  un  sain  yn  Gymraeg  ya  atcb  yn  Lollol  i  oí,  neu  JH 
tytracb  i  ö  yn  yr  Almaenaeg. 
P 


218  GORTrE. 

Mrydain.  Y  rliai  a  enwogasant  cu  liunain  fcl  awclwjn:  sydd  yn  aml  yn 
cyrhaedd  y  sefyllfaocdd  ucliaf  ar  y  Cyfandir.  Pa  fodd  bynag,  cafodd 
Gocthe  y  fraiut  o  drculio  gweddill  ei  oes  yn  Weimar  mewn  llonyddwcli 
ac  anrliydcdd.  Ysgrifenodd  líaws  o  lyfrau  ;  a  bu  farw  mcwn  oedran 
teg  yn  y  flwyddjTi  1832.  Cyn,  yn  gystal  ag  ar  ol  ei  farwolaeth,  cy- 
hoeddwyd  rliai  ugeiniau  o  gyfrolau  ar  y  Cyfandir  i  esbonio  a  chanmawl 
ei  ysgrifeniadau.  Y  gwaith  penaf  o'i  ciddo,  a'r  hwn  sydd  wedi  enniU 
mwyaf  o  sylw,  yw  "Fauÿt,"  yr  hwn  a  gyhoeddwyd  yn  ddwy  ran.  Y 
mac  rhoddi  cip-golwg  ary  rhan  gyntaf,  yr  hon  yw  jt  oreu  o4awcr,  yn 
ddigon  o  orchwyl  i  ni  yn  yr  ysgrif  brcsennoh  Gwyddom  nas  medrwu 
wneuthur  cyfìawnder  â'r  awdur,  pe  cyfieithem  yr  holl  bryddest :  ond 
wrth  roddi  ychydig  ddarnau  o  honi,  yr  ydym  yn  teimlo  ein  hunain  yn 
llcd  debyg  i  hwnw  gynt  ocdd  yn  ceisio  gwerthu  ei  dŷ  trwy  ddangos 
careg  oedd  wedi  ei  chymeryd  o'r  mur  fel  anghraifift  o'r  adeilad.  Nid 
oes  genym  ond  dymuno  i'r  darllenydd  gadw  hyn  yn  ei  gof,  fel  na  byddo 
iddo  ffiu'fio  barn  am  y  cyfanwaith  oddiwrth  y  rhanau  anmherffaith  a 
roddir  ger  ei  fron. 

Y  mae  hen  draddodiad  ddarfod  i  ysgolhaig  enwog,  o'r  enw  Dr.  Faust, 
werthu  ei  hun  i'r  diafol  yn  nechreu  y  bymthegfed  ganrif.  Bu  fyw  yu 
dywysogaidd  yn  y  canlyniad  am  ryw  djTnmor.  Yr  oedd  holl  elfenau 
natur  yn  ddarostyngedig  iddo.  Yr  oedd  yn  gallu  myned  lle  y  mynai 
gyda'r  cyfljnndi'a  mwyaf,  heb  gymhorth  ager-gerbyd  ;  a  gwneuthur  fel 
y  mynai  heb  neb  yn  beiddio  ei  alw  i  gyfrif.  Ond  nid  oedd  yn  nes  i 
gju'haedd  hapusrwydd  wedi  hyny  nâg  o'r  blaen  :  a  thruenus,  medd  yr 
hanes,  oedd  ei  ddiwedd;  oblegid  "drwg  y  ceidwy  diawl  ei  was."  Mae 
yn  debyg  nad  oedd  Faust  ond  myfyriwr  diniweid ;  heb  roddi  achos 
cyfreithlawn  i  gael  ei  ddrwgdybied  fel  un  yn  dal  cyfrinach  á'r  gwr 
drwg,  mwy  na'r  hen  offeiriaid  yn  Nghymru.  Er  hyny,  mae  yr  hanes 
yn  llawn  addysgiadau  ;  oblegid  y  mae  yn  ddesgrifiad  o  agwedd  ac 
ymddygiad  miloedd  yn  y  dyddiau  hyn ;  ond  yn  unig  eu  bod  hwy  yn 
gwerthu  eu  hunain  am  lawer  llai  na  Faust.  Ar  y  traddodiad  hwn  y 
mae  Goethe  wedi  sylfaenu  ei  bryddest.  Dangosir  Faust  fel  yr  ysgol- 
haig  mwyaf  yn  ei  oes,  yr  hwn,  ar  ol  cyi'haedd  enwogrwydd  trwy  ei 
ymchwiliadau,  sydd  yn  teimlo  nad  yw  ei  holl  wybodaeth  ond  arwyn- 
ebol,  ac  mai  "gwagedd  o  wagedd,  gwagedd  yw  y  cwbl."  Wedi  gweled 
ei  anallu  i  amgyffred  natur  pethau,  y  mae  yn  penderfynu  boddi  ei  holl 
ofidiau  mewn  ffu-eithgancch.  Pan  y  mae  fel  hyn  wedi  bhno  ar  ei  gyflwr 
annedwydd,  ac  yn  hiraethu  am  allu  i  adael  ei  fyfyrdodau  ar  ol,  ac  i 


GOETHE.  219 

drosglwyddo  ei  hun  trwy  y  greadigaeth  wrth  ei  ewyllys,  mae  y  temtiwr 
yu  dyfod  ymlacn  dau  yr  enw  Mephistopheles.  Y  mae  y  desgrifiad 
a  roddir  o"r  diafol  gan  Goethe  yn  dra  gwahanol  i'r  hyn  a  gawu  yn 
"  Ngholl  Gwynfa."  Y  mae  Milton  yn  ei  ddangos  yn  archangel,  er  ei 
i'od  yn  archaug,íl  syrthiedig ;  ond  yn  nesgrifiad  Gocthe,  nid  yw  ond 
cnaf  maleisus  cyfrwysddrwg.  Prif  briodoledd  y  uaill  yw  digofaint 
anghymodlawn  yn  erbyn  Duw  a  dyn  ;  a  phrif  briodolcdd  y  llall  yw 
ysbryd  gwawdlyd.  Os  yw  syuiadau  Carlyle  yu  gjTvir,  y  mae  Satan,  yn 
"  Ngholl  Gwyufa,"  yn  arwr  perfìaith ;  oblegid  y  mae  yn  meddu  galhi- 
oedd  aruthrol,  ac  y  mae  hefyd  o  ddifrif.  Oud  yn  Mephistopheles,  nid 
oes  y  gweddiUion  lleiaf  o  fawredd  yn  gaufyddadwy.  Nid  oes  ganddo 
ffydd  mewu  dim  :  y  mae  yn  ddirmygus  ei  hun,  a'i  waith  yw  dirmygu 
pawb  a  phob  peth  arall.  Y  mae  pob  un  o'r  ddau  fardd  yn  rhoddi 
delwedd  yr  oes  yr  oedd  yn  hyw  ynddi.  Yn  amser  Milton,  yr  oedd  y 
drwg  fel  y  da  0  ddifrif.  Ond  yn  yr  oes  hon,  ffordd  gyffredin  y  diafol 
a'i  offeryuau  i  demtio  yw  gwawdio. 

Yn  ei  raglith,  yr  hon  sydd  farddoniaeth,  fel  yr  oll  o'r  gwaith,  oddi- 
eithr  dau  neu  dri  o  dudalenau,  y  mae  Goethe  yn  dilyu  y  desgrifiad  yn 
uechreu  Llyfr  Job,  ac  yn  daugos  yr  augelion  a'r  dîafol  yu  ugŵydd  yr 
Arglwydd.  Ar  ol  i  Eaphacl,  a  Gabriel,  a  Michael,  ganu  eu  pennillion 
0  fawl  yn  olynol,  mae  y  tri  yn  cydganu  fcl  y  canlyn  : — 

"  Dy  olwg  rydd  i'r  engyl  nerth, 

Er  nas  gall  neb  iawn  draethu  'th  glod  : 
Dj  hoU  weithredoedd  o  fawr  werth 
Y'nt  brydferth  fel  pan  gawsant  fod." 

Ar  hyn  y  mae  Mephistopheles  yn  dyfod  ymlaen,  ac  yn  llefaru  fel  y 
canlj'n  •- : — 

"Gan  i  ti  unwaith  eto  agosau 

I  holi  am  ein  helynt  ni  mor  dirion, 
A'th  fod  o'r  blaen  yn  arfer  caniatíiu, 

'R  wyf  íinnau  ger  dy  fron  ymhlith  dy  wcision. 
îía  feia — mi  ni  fedraf  iaith  chwyddedig, 

Hj'd  nod  pe  ymgynhyrfai  pawb  i'm  herbyn. 
Ti  chwarddit  pe  siaradwn  i  'n  doddedig, 

Oni  b'ai  fod  dy  Fawrhydi  uwchlaw  chwerthin. 
Am  haul  a  bydoedd,  ychydig  fedraf  ddywcyd  ; 
Ond  craffu  'r  wyf  pa  fodd  mae  djTi  yn  gwneyd. 

•  Niil  yw  Goethe  yn  cadw  at  nnffurfiaeth  yn  hyd  nac  yn  odlau  y  llinellau.     Weithiati  y  maonl  ya 
odli  bob  yn  ail  linell ;  bryd  arall  y  mae  pob  dwy  linell  yn  odli  â'u  gilydd. 


220  GOETHE. 

Duw  bach  y  byd  sy  o  hyd  yn  wael  ei  nod : 

Mor  rhj'fedd  'n  awr  a'r  dydd  y  cafodd  fod. 

Ond  rhywf aint  gwell  yn  ddíau  buasai  byw, 

Pe  heb  y  goleu  o  nefolaidd  ryw, 

A  elwir  ganddo  rheswm  :  hwu  a'i  gwnaeth 

Na'r  holl  f^yystfilaidd  haid  yn  fwystfil  gwaeth. 

Os  caf  fi  ddyweyd  pa  fodd  y  treulia  'i  einioes, 

Mae  'n  debyg  iawn  i  gcihog  rhcdyn  hirgoes ; 

Yn  hedeg  fyth,  gan  neidio  yn  ei  hediad, 

Neu  ganu  yn  y  glaswellt  ei  hen  ganiad. 

A.  da  pe  na  wnai  ddira  ond  canu  'n  fwyn  ; 

Ond  yn  mhob  pentwr  budr  mae  'n  gwauu  ei  dr^yyn." 

Dyma  ddarlun  o"r  diafol  i'r  dim.  Nid  yw  yn  edrych  ond  yn  unig 
ar  jT  ochr  waetliaf  i  bob  peth  ;  ac  nis  gall  attal  ei  duedd  wawdlyd  yn 
mhresennoldeb  y  Goruchaf.  Ond  y  mae  yr  Arglwydd  yn  gofyn  yn  ol. 
ac  yntau  yn  ateb  drachefn,  fel  y  canlyn  : — 

YR  AlìGLWYDD. 

"Oes  genyt  ddim  i'w  ddyweyd  mewn  amgen  iaith? 
Ai  beio  ar  bawb  yn  imig  yw  dy  waith  ? 
Oes  ar  y  ddaear  byth  un  peth  yn  iawn  ?" 

MEPHISTOPHELES. 

' '  Mae  acw  bawb  o  bob  rhyw  ddrwg  yn  llawn. 
Wrth  wel'd  fcl  mae  plant  djnion  jti  dihoeni, 
'II  wyf  íì  fy  him  yn  bUno  jti  eu  poeni." 

Yna,  mae  yr  Arglwydd  yn  gofyn  a  oedd  wedi  sylwi  ar  Faust.     Mae 
yntau  yn  at-^b  ei  fod,  ac  yn  mynegu  ei  farn  am  dano  : — 

•'  Mae  e'n  dy  wasanaethu  'n  bur  ddyeithrol ; 
Ei  fwyd  a'i  ddiod  nid  yw  ddim  daearol ; 
Ei  f ryd  o  hyd  yw  pethau  anghyfarAvydd ; 
Mae  ef  ei  hun  yn  hanner  gwel'd  ei  ynfydrwydd  : 
Ymgj'rhaedd  mae  am  ser  prydf ertha'r  nef ; 
Am  fwyniant  uchaf  daear  mae  ei  lef  : 
Ond  nid  yw  'r  cwbl,  yn  agos  nag  ymhell, 
Yn  boddio  ei  fynwes  drist  un  gronyn  gwell." 

Mae  yr  Aiglwj'dd  yn  ateb  : — 

"  Os  cymysg  ei  wasanaeth  ef  yn  awr, 
Myfi  cjmhir  a'i  dygaf  i  eglurder. 
Pan  welo'r  garddwr  flagur  teg  eu  gwawr, 

îilaen  sicr bydd blodeu  a ffrwyth i' w  cael ar fyrder." 


L 


GOETHE.  221 

Y  canlyniad  j'dyw,  fod  y  d'iafol  yn  cael  cenad  i  demtio  Faust :  ond  nid 
yw  efe,  fel  Job,  yn  alluog  i  wrthsefyll  y  dcmtasiwn.  Nis  gwyddom  a 
oedd  Goetlie  yn  meddwl  rlioddi  ar  ddeall  fod  y  dîafol  yn  gyfi-wysach 
yn  awr  nag  }ti  amser  Job,  a  bod  cyfoeth  yn  fwy  perj-glus  na  thlodi. 
Mae  yn  temtio  Faust,  nid  trwy  ei  amddifadu  oi  holl  feddiannau,  ond 
trwy  roddi  iddo  bob  peth  a  ddymuuai  ei  galon  ;  ac  felly  y  mae  dros 
amser  yn  llwyddo  i'w  ddpysu  a'i  faglu.  Dylid  cofio  hefyd  nad  yw 
Faust,  fel  Job,  yn  ŵr  perffaith  ac  uniawn  ;  ond  yn  hytrach  yn  un  oedd 
yn  ymbalfalu  am  y  gwir,  ac  am  ryw  enyd  yn  colli  y  ffordd. 

Mae  y  bry  Idest  yu  dechreu  trwy  ddangos  Faust  wrtho  ei  hun,  mewn 
ystafell  neillduedig,  yn  traethu  ei  deimladau : — 

"  Yn  awr  y  wyddor  atlironyddol, 

Y  gyf raith  hefyd  a  meddygaetÌL, 
Efrydais  drwyddynt  yn  dra  manol, 

Heblaw  ysywaeth  !  duwinyddiaeth  : 
A  dyma  iì,  greadur  ffol, 
Mor  gall  ag  o'wti  flyneddau'n  ol. 
Fe  'm  gelwir  athraw,  doctor  dawnus  : 
Am  ddeg  o  flwyddi  bûm  yn  tywys 
I  fynu,  i  waered,  cam  neu  union. 
Fel  fyd  a  fynwn  fy  nysgyblion ; 
Nes  gwel'd  nas  gallwn  wybod  dim : 
Hyn  sy  'n  gwneyd  gofid  calon  im'. 
Gwn  mod  yn  ddoetbach  na'r  holl  ífyliaid, 
Athrawon,  awdwyr,  ac  ofí'eiriaid. 
Dadl  ac  ammheuon  mwy  ni  'm  poenant ; 
Ufí"ern  a  diafol  ni  'm  dychrynant ; 
A  dyma  'r  achos  o  fy  nhrallod  : 
Kis  gwn  am  ddim  yn  werth  ei  wybod  : 
Nis  gwn  pa  ddysg  a  allaf  roi, 
At  wella  dynion,  ac  i'w  troi. 
Ni  feddaf  dir  a  chyfoeth  rhwydd, 
Anrhydedd  byd  nac  uchder  swydd. 
Nis  gall  un  ci  fy  w  felly  o  hyd ; 
Am  hyn  dewiniaeth  aeth  â'm  mryd; 
I  wel'd  a  ddichoD  nerth  ysbrydion 
Fy  nAvyn  i  adnabod  y  dirgelion  ; 
Yn  Ue  gorchestu  dan  fy  mhwn 
I  orfod  dyweyd  yr  hyn  nis  gwn ; 
Fel  gallwyf  wel'd  tufewn  i'r  byd, 
Pa  beth  sy  'n  dal  y  cwbl  ynghyd, 
A  chanfod  nerth  pob  gwaith  a'i  hadau, 
Yn  lle  bod  yma  yn  gwerthu  geiriau. 
O  !  na  b'ai  hon  yr  olaf  nos 
It'  wel'd  fy  ngoíìd,  lcuad  dlos. 


222  GO£THE. 

Fan  yma  lawer  noswaith  faith, 
Pau  ooildwn  ddyfal  gj'da'm  gwaith, 
Yn  nghanol  llyfrau  a  phajìyrau, 
Gyfeilles  brudd,  rho'ist  im'  dy  oleu. 
Mor  llou  y  cmydr^ra  pe  cawn  nerth, 
Dros  ddolydd  heirdd,  a  bryniau  serth  ; 
A  gwibiwn  gyda  phur  ysbrydion, 
Gan  rydd-fwj'nhau  dy  lewyrch  gwiwlon, 
A  dianc  ar  üinderau  chwith, 
A  throchi  f'  enaid  yn  dy  wlith. " 

Nid  yw  yn  ymddangos  fod  Faust  yn  ceisio  ymgyrbaedd  at  ddim  uwcb 
na  cliymundeb  agosach  â  natiu',  yn  lle  á  Duw  natur  ;  ac  nid  rhyfedd 
gan  liyny  ei  fod  }ti  ei  di-allod,  fel  Saul,  }ti  troi  at  ddewiniaetb.  Wedi 
agor  llyfr  Nostradamus,  y  mae  am  betli  amser  yn  syllu  ar  yr  arwydd- 
luniau,  ac  yna  yn  llefaru  mewn  ymfírost  gwag-byderus  : — 

"  Yr  ysbrj'd-fyd  nid  yw  'n  guddiedig ; 
Dy  synwy-r  di  sydd  jti  glöedig : 
Dos,  ddysgybl,  golch  dy  fynwes  brudd, 
Yn  mhelydr  rhuddgoch  gwawr  y  dydd." 

Ar  ol  troi  dalenau  y  llyfi"  me'v\Ti  ammbeuaetb  ac  awydd,  y  mae  o'r 
diwedd  yn  penderfynu  galw  ar  Ysbryd  y  ddaear  i  ymddangos ;  yn  yr 
bwn  ysbryd  mae  y  bardd,  feddyliem,  yn  personoli  natur.  Ond  y  mae 
Faust  yn  analluog  i  ddal  yr  olygfa ;  ac  y  mae  yr  Ysbryd  yu  diâanu,  ar 
ol  ei  gyfarcb  yn  debyg  i  byn : — 

"  Yn  hoU  lif eiriant  bywyd 

Y'n  'stormydd  pob  rhj^  waith, 

I  fynu  ac  i  waered, 

Draw,  yma,  mae  fy  nhaith. 

Y'  geni  a"r  bedd, 

Tragwyddol  ífrwd, 

Newidiol  wedd, 

Pthyw  fy wyd  brwd, 
Wrth  gyflym  rod  amser  'rwy  'n  gweithio  bob  awr, 
I  wau  gwisg  weledig  y  Duwdod  mawr." 

Wrtb  ei  glywed  yn  siarad  âg  ef  ei  bun,  y  mae  ei  ysgrifenydd,  yr  bwn 
oedd  yn  byw  yn  ei  deulu,  yn  tybied  ei  fod  yn  darllen  rbai  o'r  beirdd 
Groegaidd,  ac  jti  myned  i  mewn  ato,  i  gael  rbai  cyfarwyddiadau  jii  y 
gelfyddyd  o  areitbio.  Yn  mblitb  c^Tigborion  buddiol  eraill,  y  mae 
Taust  yn  dywedyd : — 


GOETHE.  228 

"I  gael  iawn  Iwydd  fel  dyn  paraLlus, 
Na  fydd  yifytyn  gwag  soniarus. 
Mae  sjnwyr  da  yn  hawdd  ei  dd'wedyd, 
Heb  lawer  iawn  o  help  celfyddyd. 
Os  wyt  o  ddifrif  yn  dy  bethau, 
Pa  achos  hela  ar  ol  geiriau. " 

Ond  y  mae  yn  anfon  ymaith  ei  ysgrifenydd  yn  fuan  er  mwyn  cael  llon- 
yddwch  i  fyfyrio  ar  y  weledigaeth,  yr  hon  oedd  mor  fawreddus  fel  y  mae 
yn  teimlo  ei  hun  yu  gòryn  distadl. 

"Mi  dybiais  fy  hunan  yn  llun  yr  Anfeidrol, 
Yn  agos  i  ddrj'ch  y  gwirionedd  tragywyddol 
Mi  fynwn  ymloni  mewn  nefol  ddysgleirdeb; 
A  dyosg  yn  hollol  hen  wisg  daearoldeb  : 
Yn  uwch  nag  un  cerub,  niewn  dwyfol  ddylanwad, 
Meddyliais  y  gallwn  ymsaethu  trwy  'r  cread. 
Mai  gwag  oedd  fy  ymffrost,  yn  chwerw  rhaid  addef ; 
Y  daran-lef  nerthol  a'm  galwodd  i  adref."' 

Ar  ol  dyfodfel  hyn  ato  ei  hun  i  ryw  radd,  y  mae  yngorfol  cydnahod 
yn  bwyllog, 

"Nad  tebyg  wyf  i'r  duwiau,  amlwg  yw; 
Ond  pryfyn  g^vael  sydd  yn  y  llwch  yn  byw ; 
Yr  hwn  mewu  pridd,  gan  ryw  ddamweiniol  droed 
A  leddir,  ac  a  gleddir  yn  ddioed," 

Ond  nid  cynt  y  mae  yn  rhoddi  i  f}-nu  ei  ymgais  i  dreiddio  i  fyd  yr 
ysbrydoedd  trwy  gjnnhorth  dewiniaeth,  nag  y  gwelwn  ef  yn  gwyro  i"r 
eithafion  jt  ochr  arall.  Gan  nas  gall  amgyffi-ed  y  môr,  y  mae  yn 
penderfjTiu  taflu  ei  hun  iddo.  Y  mae  wedi  syllii  cymaint  i'r  dyfndcr 
diwaelod,  nes  y  mae  yn  teimlo,  fel  y  dywed  un  o'r  heirdd  Seisnig, 

"  'T  is  round  him,  near  him,  here,  there,  every  where ; 
And  there's  a  courage  which  grows  out  of  fear, 
Perhaps  of  all  most  dcsperate,  which  will  dare 
The  worst  to  hnow  it — when  the  moimtains  rear 
Their  peaks  beneath  your  human  foot,  and  there 
You  looked  down  o'er  the  precijiice,  and  drear 
The  gulf  of  rock  yawns — you  cau't  gaze  a  uiiuuto 
Without  an  awful  wish  to  plungc  \vithiu  it." 

Yn  y  teimlad  hwn  mae  yn  cyfeirio  ei  olwg  at  phio'l  o  wenwyn  mcwu 
congl  o'i  fyfyrgell,  ac  yn  tori  allan  mewn  iaith,  yr  hon  nid  yw  yn  hollol 
gyson  â'r  dyhiaeth  ei  fod  yn  ddyn  sydd  yn  ymofyu  yu  ddidwyll  am  y 


224  GOETHE. 

gwii-ioncdd.  Er  hyny,  diclion  fod  y  dcsgrifiad  j'n  cytinwys  addysgiad- 
au  buddiol,  fel  y  mae  yn  dangos  y  perygl  o  roddi  lle  i  anesmwythder 
meddwl  a  chwilfrydedd  gormodol. 

"Paham  troaf  acw  îy  ngolwg  mor  ddibaid  ? 
Pa  beth  sydd  fan  draw  yn  ËUgn-dynu  fy  llygaid? 
Paliam  daeth  ar  unwaith  fath  lewyrch  caredig, 
Fel  Uoer  ganol  nos  yn  tyAvynu  mewn  coedwig  ? 

0  phiol  ardderchog,  cyfarchaf  di  'n  barchus ; 
Canys  jiiot  ti  gwelaf  athrylith  gwyr  dawnus. 
Ti,  hoff  gyfansoddiad  o  farwol  sylweddau, 
Dod  bra-wf  i  dy  feistr  o'th  dirion  effeithiau. 
Pan  arnat  edrychaf,  fy  mhoen  a  lareiddia ; 
Pan  ynot  ymaflaf,  fy  nghynhwrf  lonydda. 
Llifeiriant  fy  ysljrj'd  yn  raddol  sy  'n  treio; 

Pr  cefnfor  mawr  Uydan  'r  A^y'n  cael  fy  arwysio; 
Ei  ddyfroedd  o  danaf  ddysgleiriant  fcl  drychau  : 
Dydd  newydd  a'm  dena  i  newydd  ororau. 
Tân  gerbyd  ar  ysgeifn  adenydd  sy  'n  dyfod 
Hyd  ataf,  a  theimlaf  fy  hunan  yn  barod 

1  dreiddio  ffordd  newydd  trwy  'r  maith  eangderau, 
I  gylchoedd  newyddion  o  bur  weithrediadau. 
Fath  fywyd  goruchel !  fath  ddwyfol  hapusrwydd  ! 
I  ti  oeddit  gynnau  yn  bryfjTi  annedwydd. 

Er  cyrhaedd  y  cyfan  ni  raid  ond  gwroldeb 

I  gefnu  ar  hyfryd  fwynhad  daearoldeb. 

Bydd  eofn  i  godi  o'r  gwraidd  y  pyrth  uchel 

Mae  pawb  mor  awyddus  mewn  rhywfodd  i'w  gochel. 

Yn  awr  y  mae  profi,  trwy  weithred  ddihafal, 

Fod  dyn  mewn  gwir  fawredd  i'r  duwiau  'n  gyfartal. 

Heb  grj-nu  dan  arswyd  y  dwfn  wagle  draw, 

A  phoeni  dy  hunan  gan  afreidiol  fraw  : 

Anturia  trwy  'r  gyfyng  fynedfa  'n  ddigyffro, 

0  amgylch  yr  hon  mae  holl  uffem  yn  fflamio  : 

A  chymer  yn  dawel  y  naid  olaf  yma, 

Pe  syrthit  trwy  hyny  i  eigion  dyddymdra." 

Efallai  mai  at  y  duedd  cliwilfrydig  sydd  yn  y  natur  ddynol,  y  mae'r 
diafol  yn  cyfeirio  y  rhan  fwyaf  o'i  demtasiynau,  er  y  cwjonp  yn  Eden 
hyd  yn  awr.  Hyn  yn  gjŵedin  sydd  yn  denu  ieuenctyd  i  ddechreu 
cyfeiliorni  oddiar  Iwybrau  rhinwedd  a  phurdeb.  Dyma  yr  achos  fod 
dynion  gwybodus  yn  rhedeg  mor  fynych  ar  ol  y  mympwyon  mwyaf 
twyllodrus.  Ond  yr  ydym  yn  gweled  i  ba  le  y  mae  y  dueddhon,  trwy 
ennill  y  llywodraeth  ar  y  meddwl,  wedi  arwain  Faust,  yn  ol  y  desgrif- 
iad  a  roddir  o  hono  gan  fardd  penaf  yr  ALnaen  :  a  da  fuasai  i'w  gyd- 
wladwyr  pe  cymerasent  addysg  yn  fwy  cyffredin  oddiwrth  yr  hanes. 


GOETHE.  22Ö 

Mae  y  gweuwyn  yn  ei  law,  ac  yntau  yn  myn'd  i  gymerycl  y  cam  olaf, 
nis  gŵyr  i  ba  le.  Ond  pan  mae  yn  rlioddi  y  pliiol  with  ei  enau,  dacw 
y  clychau  yn  seinio  i  groesawu  dyfodiad  y  Pasg ;  a  dacw  gor  o  gantorion 
y  tuallan  yn  canu,  "  Crist  a  gyfododd,  gorfoledded  marwolion,"  &c. 
Mae  yn  aros  am  ychydig  i  wrandaw,  ac  wrth  wrandaw,  mae  ei  feddwl 
terfysglyd  yn  dcchreu  ymlonyddu,  nes  yw  ei  deinladau  o'r  diwedd  yn 
rhedeg  allan  yn  yr  ymadroddion  canlynol : — 

"  Chwi,  nefol  donau,  nerthol,  tj'ner, 

Paham  y  ceisiwch  fi  mor  fwyn  ? 
Dadseiniwch  yno  yu  felusber, 

Lle  mae  rhai  fedrant  deimlo  'r  swyn. 
Eich  cenadwri  minnaii  glywaf, 

Fy  ffj'dd  yn  imig  sydd  yn  wan. 
Ehyfeddod  ydyw  yr  anwylaf 

O'r  plant  a  row'd  i  ffydd  yn  rhan. 
Tuallan  wyf  i'r  cylchoedd  hyfryd, 

O'r  lle  daw'r  ne\rydd  da  i'm  clyw: 
Er  hyny  seiniau  hoff  fy  mebyd 

Sydd  yn  fy  ngalw'n  ol  i  fyw. 
Disgynai  amaf  gai-iad  nefol 

Gynt  yn  nystawrìvydd  Sabboth  matl : 
Yn  sain  y  clych  'r  oedd  rhin  gyfriniol, 

A  gweddi  oedfl  yn  wir  fwynhad. 
Ehyw  hiraeth  melus  annirnadwy 

A'm  gyrai  i  grwydro  'n  syn  fy  mryd : 
Yn  nghanol  dagrau  hallt  llosgadwy 

O'm  hamgjdch  teimlwn  newydd  fyd. 
Yr  anthem  hon  oedd  ragf ynegiad 

O'r  mis  dedwyddaf  gynt  a  gaid : 
Adgofiant  'n  awr,  â  mabaidd  deimlad, 

A'm  Ihiddia  "i  ro'i  yr  olaf  naid. 
Anthemau  nefol,  seiniwch  eto  ; 

0  seiniwch  eich  nefolaidd  gân : 
Fy  nagrau  sydd  yn  dcchreu  treiglo ; 

Y  ddaear  hon  a'm  piau  'n  lân." 

Y  dydd  canlynol,  y  mae  Faust  ai  ysgrifenydd  yn  rhodio  allan,  i 
weled  y  trigolion  yn  mwynhau  eu  hunain  ;  y  meibion  a'r  merched  yu 
chwilio  am  ddifyrwch,  yr  heu  yu  beiruiadu  ar  eu  llywodraethwyr,  ar 
cardotyn  yn  dyfod  ymlaen  i  ofyn  elusen.  Telú-  parch  ganddynt  oU 
i  Faust  fel  un  oedd  wedi  bod  yn  offerynol  i  achub  eu  bywydau  yn  am- 
ser  y  pla.  Ond  nid  oedd  dim  yn  tycio  i  symud  ei  anesmwythder  :  a, 
phan  y  mae  ei  ysgrifenydd  yn  sylwi  y  dylai  ystyried  ei  hun  yn  dded- 
wydd  wrth  dderbyn  cymaint  o  warogaeth,  y  mac  yutau  yn  ateb,  mai 


226  GOETHE. 

gwneyd  prawf  yr  oedd  o  wahanol  gyfferîau  ar  jt  achlysur  hwnw,  a'i 
fod  wedi  lladd  miloedd  o'i  gymydogion.  Pau  oeddynt  yn  dychwelyd, 
yr  oedd  y  dydd  yn  liwyrhau  ;  ac  wrfch  edrych  ar  yr  haul  yn  machludo, 
y  mae  Faust  yn  dyweyd,  ^ 

"  Gwyn  fyd  yr  liwn  feelro  obeithio  yn  wastad 
Am  esgni  yn  gyliawn  o'r  môr  o  gamsyniad  : 
Yr  hjai  nid  yw'n  wybod  mae  dyn  yn  ei  geisio; 
A'r  hyn  mae  yn  wybod  nis  gall  ei  ddefnyddio. 
Ond  gad  i'n  fwynhau  ein  bendithion  presennol, 
Heb  boeni  yn  achos  gofidiau  dyfodoh 
Gwel  fel  y  mae  'r  heulwen  yn  gwneyd  wrth  faehludo 
I'r  bythod  yn  nghauol  y  coedydd  ddysgleirio. 
Mae'n  gostwng,  maj  'n  cilio,  mae'r  dydd  ar  derfyuiad, 
I  wledydd  pellenig  mae'n  cario  adfywiad. 
Uwch  daear  ymgodwn,  pe  meddwn  adenydd ; 
Ymdrechwn  i  ganlyn  ei  lewyrch  ysbleuydd. 
Canfyddwn  mewn  hwyrol  belydrau  diddiwedd 

Y  byd  wrth  fy  nhraod  mewu  tawelwch  yn  gorwedd ; 
Pob  bryn  fydd  ar  dfin,  a  phob  dyífryn  yn  llonydd, 
Rhed  ffrydiau  arianaidd  i  euraidd  afonydd.* 

Pe  meddwn  y  gallu  ni  rwystrid  fy  nheithiau 
Gan  wylltion  fynyddoedd  a'u  dyfnion  agenau  : 

Y  môr  cynhes  eisoes  ymegyr  i'm  golwg  ; 

Yr  haul  sy  'n  ymddangos  ar  suddo  i'r  tywyllwg  : 
Ond  yfed  ddymunwn  ei  lewyrch  tragywyddol ; 

Y  dydd  o  fy  mlaen,  a'r  nos  fyth  o'm  lledol ; 

Y  nef  uwch  fy  mhen,  a'r  tonau  odditanodd  : 
Ond  tra'r  wy'n  breuddwydio  efe  a  ddiflanodd." 

Mae  yn  dehyg  y  bydd  llawer,  wrth  ddarllen  yr  ymadroddion  uchod  o 
eiddo  Faust,  yn  barod  i  ddy wedyd  na  fu  erioed  greadur  mwy  afresymol. 
Wel, 

"Where  ijnorance  is  blis',  ''tis  folly  to  be  icise.'' 

Modd  bynag,  nid  ydym  jti  sicr  nad  oedd  dymuniadau  cyffelyb  yn 
rhedeg  weithiau  trwy  feddwl  Solomon,  y  doethaf  o  ddynion.  Onid  yw 
y  greadigaeth  yn  brydferth  i'r  dyn  sydd  wedi  agor  ei  lygaid  ?  Ac  onid 
yw  yn  naturiol  iddo  hiraethu  am  gymundeb  agosach,  a  chyfx-anogiad 
helaethach,  o'r  hyfrydwch  sydd  o'i  amgylch.  Ond  mwj'  dedwydd 
na  hwynt  oll  yw  jt  hwn  sydd  wedi  dyfod  tnnj  y  dymhestl,  ac  wedi 

*  Mae  y  UineU  hon  yn  WTeiddiol  fel  hyn, 

"  Den  Silberbach  in  goldne  strüme  flissen." 
Mae  ammhenaeth  am  yr  ystyr.    Rhaiafamant  ei  bodyadcsgrifii  y  ffrydiauynnewid,dan  dywyn- 
iad  prydnawnol  yr  haul,  o  liw  arianaidd  i  liw  euraidil.    Oad  mwy  tebyg  mai  yr  ystyr  ysy,  íod  màn 
fliydiau  o  Uw  arianaidd  yn  rhedeg  i  afonydd  o  liw  euraidd. 


GOETHE.  227 

cyrliaedd  yr  liafu  d^'miiuol  mewu  ymddiried  díysgog  yu  y  Duw  a  wuaeth 
y  bydoedd,  ac  oddiyuo  yu  gallu  edi-ych  yu  ol  gyda  thosturi  a  chydym- 
deimlad  ar  y  trueiuiaid  sydd  eto  yu  y  perygL  Dylid  cofio  fod  Faust 
yn  y  dymhestl,  yr  hon  sydd  yn  myned  waeth  waeth ;  a  rhyfedd  os  cedwir 
ef  heb  fyued  i'r  gwaelod.  Wedi  iddo  ddychwelyd  i'w  fyfyrgell,  y  mae 
yn  cymeryd  ei  Destameut  Groeg  mewu  llaw,  ac  yn  dechreu  ar  y  ben- 
nod  gyntaf  o  efengyl  loan.  Oud  mae  yu  ymddyrysu  yn  y  fau  gyda'r 
ymadrodd  cyntaf  yn  yr  aduod  gyutaf.  Yna  mae  Mephistopheles  yu 
dyfod  ymlaeu  :  a  dyma  rau  o'r  desgrifiad  a  roddir  gan  y  diafol  o  hono 
ei  hun : — 

"Os  dyn,  er  nad  yw  ond  rhyw  ynfyd  fyd  bychan, 
Sy  'n  tybied  yn  aml  mai  ef e  y w  y  cyf an  ; 
Mi,  rhan  wyf  o'r  rhan  oedd  yn  oll  yn  y  dechreu, 
Sef  rhan  o'r  tywyllwch  o'r  hwn  daeth  y  goleii ;  ' 

Y  goleu,  sy  'r  awrhon  mewn  rhyfel  ystyfnig 
Yn  erbyn  ei  fam  am  yr  urddas  gyntefig. 
Ond  nid  yw  yn  llwyddo  er  maint  yr  ymdrechu ; 
Mewn  rhwym  annattodol  wrth  gyríf  mae  yn  glynu. 
0  gyrff  mae  yn  deillio;  cyrfif  ganddo  addurnir; 
Gan  gyríf  ar  bob  llaw  ei  wibdeithiau  a  rwystrir. 
Ac  felly,  gobeithiaf  na  phery  'n  hir  eto  : 
Ond  y  caiff  gyda'r  cyrff  ei  dragwyddol  ddinystro." 

Trwy  chwareu  yn  rhy  agos  i'r  tàu,  mae  Faust  o'r  diwedd  yn  syríhio 
iddo.  Mae  yn  gwneyd  rhyw  fath  o  gytundeb  â'r  d'iafol,  yr  hwn  sydd 
yn  jTnrwymo  i'w  wasanaethu  yn  ffyddlawn.  Ond  cyn  iddynt  orphen  eu 
hymddyddau,  dyraa  ẁr  ieuanc  o'r  wlad  yn  curo  wrth  y  drws,  gyda'r 
bwriad  o  gynnyg  ei  hun  yn  efrydydd.  Y  mae  Faust  yn  teimlo  nad  y w 
yn  addas  i'w  dderbyn.  Er  ei  fod  wedi  gwerthu  ei  huu  i'r  diafol,  nid 
yw  yn  ddigon  drwg  i  ragrithio.  Oud  y  mae  y  cyfryw  deimladau  a  hyu 
yn  Ued  ddyeithriol  i  Mephistopheles,  yr  hwn,  ar  ol  gwisgo  y  cap  a'r  gŵn, 
sydd  yn  ymgymeryd  â'r  gorchwyl  yn  ei  le.  Ac  yn  ddiau  nid  oes  diffyg 
dawu.  er  y  gallasai  fod  mwy  o  ddyngarwch,  yn  ei  ymddyddanion  á'r 
gŵr  ieuanc,  Wedi  beirniadu  ar  y  dull  cyôredin  o  efrydu,  mae  yn  sylwi 
ar  y  gwahanol  alwedigaethau  :  ac  os  dymuuai  neb  wybod  beth  ywbarn 
y  diafol  ar  y  matter  hwu,  dyma  ychydig  anghreifftiau  : — 

Yn  gyntaf,  am  y  gyfraith  ; 

"  Trosglwyddir  cyfreithian  i  lawr  i  olafiaid, 
Fel  oesol  aficchyd  oddiwrth  cu  hynafiaid. 
O'r  naill  oes  a  lle  i  rai  eraill  ymlusgant ; 
Ynfydrwydd  yw  rheswm,  a  phla  yw  pob  gwelliant. 


228  GOETHE 

Ond  am  hen  reolau  cj'fiawnder  tragyrTj'ddoI, 
NiJ  oes  neb  ysywaeth  yn  beiddio  ymorol. 

Yn  ail,  am  Dcluwinyddiaoth  ; 

*' Wrth  drin  Dnwinyddiaeth,  na  fydd  ry  ammhöug, 
Llc  lallo  y  synwyr  mae  gair  yn  gytlciis. 
Rhagorol  yw  dwyn  ymlacn  ddadl  ynghylch  geiriau: 
A  geirian  mae"ri  hawdd  cyfansoddi  trefniantau. 
Mewii  geiriau  mae  ffydd  yn  cael  hyfryd  oi-j)hwysfa: 

0  air  nis  gall  dynion  yspeilio  un  iota." 

Yn  drydydcl,  am  Feddygaeth ; 

"Mae  ysbryd  meddygaeth  ynhawdd  iawn  ei  dds'Fgu  : 
y  byd  mawr  a'r  byd  bach  sydd  yn  rhaid  eu  hefrydu; 

1  adael  pob  peth  yn  y  diwedd  i  weithio, 

Yn  gwbl  fel  bo  'n  dygwydd  i  Dduw  ewyll^-sio. 
Paid  chwilio  am  fwy  nag  a  elli  gyrhacddyd  ; 

Y  cyfan  sydd  eisieu  yw  deall  y  fynyd. 

Y  mae  genyt  ddigou  o  harddwch  corflforol ; 

Na  fydd  mewn  gwrolder  ychwaith  yn  ddiffygiol. 
Os  medri  ymddiried  i'th  allu  dy  himan, 
Ennilli  ymddiried  pawb  arall  yn  fuan." 

Erbyn  hyn,  y  mae  Faust,  yr  ydym  yn  ofni,  wedi  rhoddi  i  fynu  bob 
ymofyniad  am  y  gwirionedd.  Ni  chaniata  ein  terfynau  i  ni  ei  ddilyn 
ef  a  Mephistopheles  yn  eu  holl  grwydriadau  ;  ac  am  hyny  ni  a  gyfyng- 
wn  ein  hunain  at  hanes  Margaret,  y  ferch  ieuanc  yr  cffeithiodd  Faust 
mewn  modd  mor  annedwydd  ar  ei  thynged  ;  gan  obeithio  y  bydd  yn 
rhybudd  i  ambell  un  o  ferched  Cymru.  Un  o  ragoriaethau  Goethe  yw 
ei  fedrusrwydd  i  ddesgi-ifio  y  rhyw  fenywaidd.  Fel  profion  o  hyn, 
gellid  enwi  Mignon  jti  Wilhelm  Meister,  a  Clara  yn  Egmont,  ac  yn 
enwedig  Margaret  yn  y  bryddest  hon.  Gan  nad  yw  mor  anghenrheid- 
iol  ymgadw  at  y  dull  barddonol  wrth  ddyfynu  y  rhan  yma  o'r  gwaith, 
ni  a'i  cyfieithwn  mewn  iaith  rydd.  Ehaid  i  ni  ymfoddloni  i  roddi 
talfyriad  o'r  hanes  ;  ac  o  ganlyniad  nis  gallwn  ddangos  fel  yr  oedd 
cynllwynion  y  diafol  yn  gweithio  yn  raddol  ac  yn  naturiol.  Nid  ar 
imwaith  y  sjTthiodd  Margaret.  Gorfu  iddynt  gjoneryd  peth  amser  a 
thrafferth  i'w  hudo  â  thlysau  costus,  a  defnyddio  cymydoges  iddi  o'r 
enw  Martha,  i'w  cynnorthwyo  yn  eu  hamcanion  cythreulig.  Fel  hyn 
y  mae  bob  amser.  Os  bydd  ar  yr  un  drwg  eisieu  offerynau,  y  mae 
rhyw  gyfaill  neu  gyfeiUes  yn  barod  i  gymeryd  y  gwaith  mewn  llaw. 
Derbyniodd  Margaret  y  tlysau  mewn  ffordd  ddirgelaidd,  heb  wybod 


GOETHE.  229 

oddiwrth  bwy  jt  oeddynt  yn  dj-fod ;  gan  mai  yr  oU  ocdd  eisieu  ar  y 
cyntaf  oedd  ansefydlu  ei  meddwl,  a  clireu  ynddi  a^vydd  am  uwcli  sef- 
yllfa.  Hithau  yn  ei  diniweidrwydd  a'u  rhoddodd  i'w  mam,  yr  hon  a 
aeth  i  ymgynghori  â'r  offeiriad  Pabaidd  ;  a  barnodd  yr  offeii'iad,  rhag 
ofn  y  gallasai  fod  rhyw  ddrwg  yn  perthyn  iddynt,  mai  gwell  oedd 
cysegru  y  cwbl  i  wasanaeth  yr  eglwys.  Nid  oedd  hyn  yn  boddio  Mar- 
garet  yn  dda.  Ond  cafodd  rai  eraill  yn  fuan,  rhagorach  na'r  rhai 
cyntaf ;  a  chymerodd  hwynt  y  tro  hwn  yn  ddioed  i  dŷ  ei  chymydoges 
Martha.    A  dyma  yr  ymddyddan  sydd  yn  myued  yn  mlaen  rhyngddynt. 

"Martha  (wrihi  ei  hun).  Gobeithiaf  y  caiff  fy  ngvvr  anwyl  faddeuant :  nid  y\v 
wedi  ymddwyn  yn  iawn  ataf  fi.  Dyma  fe  yn  myned  i  fl'wrdd  i'r  byd,  ac  yn  fy 
ngadael  yn  weddw  ac  unig.  Ac  eto  ni  wnaethuin  i  di.lim  erioed  i'w  boeni :  yr  wyf 
jm  sicr  fy  mod  yn  ei  garu  o"m  calon.  Mae  yn  debyg  ia^ra  ei  fod  wedi  marw.  O 
betli  a  wnaf  ?     Pe  cawn  ond  hysbysrwydd  díammheuol  o'i  farwolaeth  ! 

Manjaret  (yn  dyfod  i  mewn).     Martha  ! 

Martha.  Beth  yw'r  mater  Margaret  ? 

Marg.  Mae  fy  ngliniau  yn  methu  fy  nghynnal.  Yr  wyf  wedi  cael  blwch  arall  o 
ebony,  a'r  pethau  harddaf  a  f  u  erioed,  llawer  mwy  costus  na  'r  rhai  cyntaf. 

Martha.  Rhaid  i  ti  beidio  dyweyd  dim  am  danynt  wrth  dy  fam;  neu,  hi  agymer 
y  rhai  hyn  eto  i"r  olîeiriad. 

Marg.  Yn  awr,  weli  di  ?     Edrych  amynt. 

Martha  (yn  eu  gwisgo  am  Margaret).     O  greadur  hapus  ! 

Marg.  Ond  y  drwg  ydyw,  na  chaf  ymddangos  ynddynt  ar  yr  heol,  nac  yn  yr 
eglwys. 

Martha.  Gelli  ddyfod  drosodd  yn  aml  ataf  fi,  a  gwisgo  y  tlysau  yn  ddirgel  yma. 
Gelli  gerdded  am  awr  i  fynu  ac  i  lawr  o  flaen  y  drych  :  ni  a  gawn  hapusrwydd  yn 
hyny.  Ac  yna  daw  rhyw  gyüe,  daw  dydd  gẁyl,  pan  elli  eu  dangos  bob  yn  ychydig 
— yn  gyntaf  cadwen,  ac  wedi  hyny  y  clustdlysau.  Hwyrach  na  WTia  dy  f am  ddim 
sylwi,  neu  bydd  yn  hawdd  gwneyd  rhyw  esgus  iddi  hi." 

Pan  y  maent  yn  ymddyddan  fel  hyn,  dyma  Mephistopheles  ei  hun 
yn  curo  wrth  y  drws,  ar  wedd  g\Vr  boneddig  ;  a  dyna  y  wedd  sydd  arno 
fynychaf  yn  y  bryddest  hon. 

"  Margartt.  Och !  dyna  fy  mam  yn  dyfod  ? 

Martlia  (wedi  edrych  trwy  y  ffemstr).     Rhyw  ŵr  dyeithr  ydyw — do'wch  i  fewn. 

Mephistopheles.  Cymerais  fy  rhyddid  i  alw  gyda  chwi  ar  unwaith  :  erfyniaf 
faddeuant  y  boneddigesau.  {Mae  yn  gwneyd  ymgrymiad  parchus  i  Margaret). 
Daethum  i  ymofyn  am  Mrs.  Martha  Schwerdtlein. 

Martha.  Fi  yw  hòno :  beth  welwch  chwi  yn  dda  ofyn,  syr? 

Meph.  Gwelaf  fod  gyda  chwi  ymwelydd  o  radd  uchel.  Esgusodwch  y  rhyddid 
a  gymerais.     Galwaf  eto  yn  y  prydnawn. 

Martha.  Dim  ond  meddwl,  lodes — o  bob  peth  yn  y  byd  !  Mae  y  gŵr  boneddig 
hwn  yn  tybied  mai  lady  wyt  ti. 

Marg.  Nid  wyf  fi  ond  creadur  ieuanc  tlawd.  Mae  y  boneddwr  yn  rhy  garedig. 
Nid  eiddof  fi  y  tlysau. 

Meph.  Ah !  nid  y  tlysau  yn  unig.  Ond  y  dull,  yr  edrychiad,  mor  fawreddus. 
Mae  yn  llawen  genyf  fod  cenad  i  mi  aros. 


230  GOETHE. 

^artha.  Gellwch  clraetlui  eich  neges.     Ymae  arnaf  awydd  mawr 

Mfph.  Dymunaswn  fod  gen_v{  \vell  newydd.  Gobeithiaf  na  ddigiwch  wrthjf  fi 
am  hyny.     Mae  eich  gẁr  wedi  marw,  ac  yn  anfon  ei  serch  atoch. 

Martha.  Wedi  marw  !  Fy  ng«r  anwyl  !  0  beth  a  wnaf?  Fy  ng»vr  weili 
marw  !     0  !  mi  fyddaf  finnau  farw  ! 

Margaret.  0  Martha  anwyl,  anwyl,  paid  anobeithio. 

Meph.  Gwrandewch  ar  yr  hanes  pruddaidd. 

Marg.  Oblegid  hyn  ni  ddymunwn  i  byth  syrthio  mewn  cariad  â  n  b  hnll  ddydd- 
iau  fy  mywyd.     Byddai  y  golled  yn  sinr  o  fy  ngofidio  i  farwolaeth. 

Meph.  Ilhaid  i  dristwch  ddilyn  llaM  enydd,  a  llawenydd  ddilyn  tristwch. 

Martha.  Dywedwch  wrthyf  pa  fodd  y  bu  farw. 

Meph.  Mae  wedi  ei  gladdu  yn  Padua,  wrth  eglwya  St.  Anthony,  mewn  lle  addas 
iawn  i  fod  jTi  orphwysfa — tragywyddol  oer. 

Martha.   A  oes  genych  chwi  ddim  arall  i  mi  ? 

Meph.  Oes,  un  dymuniad  pwysig.  Byddwch  yn  sicr  o  fynu  canu  yr  offeren 
drosto  dri  chant  o  weithiau.     Xid  oes  genj'f  ddini  arall. 

Martha.  Beth,  dim  dam  o  arian  i  gofio  am  dano  ?  Dim  un  tlws  ?  Y  mae  pob 
gweithiwr  tlawd  yn  cadw  rhywbeth  yn  ngwaelod  ei  bwrs,  fel  coffadwriaeth  ;  ac  yn 
cardota  yn  hytrach — 

Meph.  Madam,  mae  yn  ddrwg  iawn  genyf.  Ond  nid  gwario  ei  arian  a  wnacth. 
Yr  oedd  hefyd  yn  edif arhau  yn  chwerw  o  herwydd  ei  bechodau,  ac  yn  fwy  fyth  o 
herwydd  ei  anhapusrwydd. 

Marg.  Ah  !  mor  anhapus  yw  plant  djmion.  Yn  wir  mi  fynaf  fi  ganu  un  requi(iii 
drosto. 

Me^jh.  Chwi  haeddech  gael  gẃr  parchus  yn  ddioed.  Yr  ydych  yn  ferch  ieuanc 
hawddgar. 

Marg.  0,  na  !  y  mae  digon  o  araser  i  hyny  eto. 

Meph.  Os  nad  gẁr,  yna  rhyw  \\xì  arall  yn  ei  le. 

Marg  Nid  dyna  yr  arferiad  yn  y  wlad  hon. 

Meph.  Arferiad  neu  beidio,  mae  y  fath  betliau  yn  dygwydd. 

Martha.  Ond  dywedwch  i  mi 

Meph.  Yr  oeddwn  yn  sefyll  wrth  ei  wely  angeu.  Yr  oedd  rywfaint  gwell  na 
thom — gwellt  wedi  hanner  pydru  :  ond  bu  farw  fel  cristion,  a  theimlai  fod  arno 
lawer  iawn  o  ddyled.  'Mor  drwyadl,'  meddai,  'y  mae  yn  rhaid  i  mi  íEeiddio  fy  hun 
— rhedeg  i  ff\vrdd  oddiwrth  fy  ngalwedigaeth,  ac  oddiwrth  fy  ngwraig.  0  !  mae 
cofio  am  hyny  yn  angeu  i  mi.     Pe  b'ai  hi  ond  maddeu  i  mi  cyn  i  mi  farw.' 

Martha  (yn  inylo).   Fy  ngẃr  anwyl !  yr  wyf  wedi  maddeu  iddo  er's  Uawer  dydd. 

Meph.  '  Ond,'  dywedai  hefy  d,  'yr  oedd  mwy  o  fai  arni  hi  nag  amaf  fi.' 

Marlha.  Dyja  gelwydd  !     Beth,  dyweyd  celwydd  ar  fin  y  bedd  ! 

Meph.  Mae  yn  ddiau  iddo  ddyweyd  anwiredd  â'i  auadl  olaf,  os  gallaf  fi  famu  yn 
gjrwir.  '  Yr  oedd  genyf  fi,'  meddai,  'ddigon  o  waith  i  chwüio  am  fara  i'r  plant,  ac 
ni  chawn  f%vyta  fy  rhan  fy  hun  mewn  heddwch.' 

yfartha.  A  oedd  efe  fel  hjm  yn  anghofio  fy  holl  ffyddlondeb,  fy  holl  gariad,  fy 
llafur  ddydd  a  nos  ? 

Meph.  Nid  felly ;  yr  oedd  yn  cofio  am  dano  yn  serchog.  Dywedodd,  '  Pan 
adewais  Malta,  g^veddîais  yn  daer  dros  fy  ngwraig  a'm  plant ;  a  bu  y  nefoedd  mor 
dirion  a  gadael  i'n  Uong  ni  gymeryd  llong  o  Twrci,  yr  hon  oedd  yn  cario  trysor  y 
Sultan.  Cafodd  ein  gwroldeb  ei  wobrwyo  ;  ac,  fel  yr  oedd  yn  iawn,  derbyniais 
innau  ran  dda  o'r  arian.' 

Martha.  Pa  fodd  !  pa  le  !  a  yw  efe  wedi  eu  claddu  yn  rhywle  ? 

Meph.  Pwy  ẅjt  pa  le  y  maent  erbyn  hyn  wedi  eu  gwasgam  gyda  phedwar  gwynt 
y  ntfoedd?     Cymerodd  merch  ieuanc  landeg  ei  ofal  pan  oedd  yn  ddyeithr  yn 


GOETHE.  231 

Naples.     Darjgosodd  lion  garedigrwydil  a  ffyddlondeb  mawr  tuag  ato;  jm  gymaii  t 
felly,  fel  yr  oedd  yn  teimlo  yn  ddiolchgar  iddi  hyd  ei  oriau  olaf. 

Martha.  Y  filain !  yspeiliwr  ei  blant !  Ac  nid  oedd  yr  holl  drueni,  a'r  holl  dlodi, 
yn  ddigon  i'w  arafu  yn  ei  fywyd  pechadurus." 

Fcl  liyn  y  maent  yn  myned  ymlaen  am  ycliydig  amser  ymhellach  ; 
Martha  yn  wylo  ar  ol  ei  gŵr,  ac  yn  ei  ddifenwi  bob  yn  ail.  Cyn  y 
diwedd,  y  mae  braidd  am  daflu  llygad  serchog  ar  Mephistopheles  ei 
hun.  Onl  y  mae  yn  amlygu  awydd  adnewyddol  am  hysbysrwydd 
cadarn  a  ffurfiol. 

' '  Martha.  O  !  ond  dywedwch  wrthyf  yn  ebrwydd.  IMi  ddymunwn  gael  certificate 
pa  le,  pa  fodd,  a  pha  bryd  y  bu  fy  ngŵr  farw,  ac  y  claddwyd  ef.  Yr  wyf  bob  am- 
•ser  yn  hoffi  pob  peth  yn  rheolaidd,  a  dymunwn  ddarllen  ei  farwolaeth  yn  y  papyrau 
wythnosol. 

Meph.  le,  fy  anwyl  Fadam,  fe  saif  y  gwirionedd  trwy  ddau  o  dystion  dros  yr  holl 
fyd :  ac  y  mae  genyf  gydymaith  parchus,  yr  hwn  a  ddaw  gyda  mi  o  tiaen  y  swyddog 
gwladol.     Mi  a'i  dygaf  ef  yma. 

Mart/ia.  0  gwnewch  yn  mhob  modd. 

Meph.  A'r  foneddiges  ieuanc,  a  fydd  hi  yma  hefyd? — gẃr  ieuanc  dymunol.  Y 
mae  wedi  teithio  llawer,  ac  y  mae  yn  wastad  yn  dangos  parch  mawr  i'r  boneddig- 
esau. 

Marg.  _  Bydd  amaf  fì  ormod  eywilydd  i  ymddangos  yn  mhresennoldeb  y  gẁr 
boneddig. 

Meph.  Ni  raid  i  chwi  gywilyddio  ger  bron  un  brenin  ar  y  ddaear. 

Martha.    Tu  cefn  i'r  tŷ,  yn  yr  ardd,  fan  acw,  dysgwyliwn  ch\vd  heno  eich  dau." 

Cdnfyddir  yn  hawdd  oddiwrth  y  dyfyniad  uchod,  nad  oedd  Margaret 
ond  merch  ieuanc  ddysyml,  ddiniweid,  mewn  amgylchiadau  cyffredin. 
Rhoddwn  ymhellach  ran  o  ymddyddan  rhyngddi  hi  à  Faust,  fel  eghu'- 
had  ychwanegol  ar  ei  sefyllfa,  ynghyd  â'i  thuedd  ac  ansawdd  ei  meddwL 

"  Marj.  0  ie,  allan  o  olwg  allan  o  feddwl.  Y  niae  geiriau  teg  yn  dyfod  yn  hawdd 
oddiwrthych  chwi.  Ond  y  mae  genych  ddigon  o  gyfeillion  :  y  maenthwy  yn  Uawer 
callach  na  íi. 

Faust.  0  ferch  anghymharol !  cred  fi  ;  mae  yr  hyn  a  elwir  yn  gallineb  yn  fwy 
teilwng  yn  fynych  i  gael  ei  alw  yn  hunan  a  ffolineb. 

Marg.  Pa  fodd  y  mae  hyny  yn  bod  ? 

Faust  Ah  !  pam  nad  yw  symlrwydd,  pam  nad  yw  diniwei  Irwydd  byth  yn  gallu 
gwerthfawrogi  ei  hun?  Pam  j  mae  gostyageiddrwydd,  iselder  meddwl,  doniau 
uchaf  natur  haelionus  gariadus 

Marg.  Dim  ond  i  chwi  feddwl  am  danaf  fi  am  fynyd ;  caf  fi  ddigon  o  amser  i 
feddwl  am  danoch  chwi. 

Faust.  Yr  ydych  gryn  lawer  ar  eich  pen  eioh  hun,  mae  yn  ddiammheu. 

Marg.  Ydwyf ;  nid  yw  ein  teulu  ni  ond  bychan,  ac  eto  y  mae  yn  rhaid  edrych 
ar  ei  ol.  Nid  oes  genym  un  forwyn.  Rhaid  i  mi  barotoi  bwyd,  ysgubo'r  llawr, 
gwau  a  gwnío,  a  rhedeg  foreu  a  hwyr.  Ac  y  mae  fy  mam  mor  fanwl  yn  mhob 
peth.  Nid  o  ran  fodganddi  achos  neillduol  i  gynnilo.  Gadawodd  fy  nhad  ddigon  i 
ni,  tŷ  a  gardd  gerllaw  y  di'ef.    Er  hyny,  y  mae  fy  nyddiau  yn  awr  yn  ddigon  cysuiua. 


232  GOETHE. 

Mae  fy  mrawd  yn  fihvT.  Mae  fy  chwaer  facli  weJi  marw.  Ccfais  lawer  o  helbul 
gyda  hi ;  ond  mi  a  gymerwn  yr  holl  draffcrth  arnaf  fy  hiui  eto,  mor  anwyl  i  mi  oedd 
y  pleutyn. 

Faiuit.  Yr  ocdd  yn  angel  oa  oedd  yu  debyg  i  ti. 

Marg.  Myfi  a'i  magodd,  ac  yr  ocdd  yn  hoff  iawn  o  honof.  Ganwyd  hi  wedi 
marwolaeth  fy  nhad.  Meddyliodd  pawb  y  buasem  yn  colli  fy  mam,  gan  mor  wael 
yr  ocddhi  wcdi  myued:  ac  yn  araf  iawn  y  cryfhaodd.  Felly,  nid  ocdd  modd  iddi 
roddi  sugn  i'r  peth  bychan  ;  ac  am  hyny  myfi  a'i  magodd  â  dwfr  allaeth.  Fel  hyn 
daeth  yn  eiddo  i  mi.  Ar  fy  mraich,  yn  fy  mynwes,  yr  oedd  yn  gwenu,  yn  chwareu, 
ac  yii  tyf  u. 

Fauíst.  Yr  wyf  yn  gwybod  i  ti  brofi  yr  hyfrydwch  puraf. 

Marg.  A  Uawer  o  oriau  celyd  hefyd.  Yr  oedd  cryd  yr  un  fach  wrth  ochr  fy 
ngwely.  Prin  y  gallai  symud  nad  oeddwn  i  yn  effro  ;  weithiau  yr  oedd  yn  rhaid 
rhoddi  llaeth  iddi  ;  weithiau  ei  chymeryd  ataf  i'r  gwely  ;  bryd  arall,  os  na  thawai, 
yr  oedd  yn  rhaid  i  mi  godi,  a  cherdded  i  fynu  ac  i  lawr  ar  hyd  yr  ystafell  i'w  süo  i 
gy.ígu  ;  ac  yn  foreu  dranoeth  yr  oedd  yn  rhaid  i  mi  olchi ;  yna  myned  i"r  farchuad, 
a  gofalu  am  y  teulu  ;  ac  fel  hyn  y  naill  ddydd  ar  ol  y  Uall.  Anhawdd  iawn,  syr, 
oedd  bod  yn  siriol  bob  amser ;  ond  yr  oedd  ^-n  rhoddi  blas  ar  y  bwyd,  ac  ar  amscr 
gorphwyso." 

Y  mae  hwn  yn  ymddangos  i  ni  yn  ddarlun  prydfertli  dros  ben.  Mac 
yu  profi  mai  y  ffordd  i  ysgrifenu  yn  dda  yw  dilyn  natur ;  ac  hefyd  fod 
defnyddiau  barddoniaeth  i'w  cael  ymhlith  y  bobl  gyffredin,  ac  yn  y 
pethau  mwyaf  cyffredin.  Gresyn  na  fuasai  yr  eneth  dirion,  hynaws 
hon,  yn  fwy  penderfynol  i  aros  yn  ei  chyflwr  diwyd,  diniweid,  dedwydd. 
Ond  trwy  ddechreu  gwrandaw  ar  lais  y  temtiwr,  ac  anghofio  eu  hunain, 
ychydig  sydd  yn  diauc  ht4)  ofid  a  gwarth  yn  y  caulyuiad  ;  a  dichou 
mai  y  rhai  mwyaf  nawsaidd  eu  tymherau  sydd  yn  fwyaf  agored  i'r 
nerygl. 

Nis  gwyddom  a  yd}Tv  addm'uiadau  a  gwisgoedd  gwychion  yu  brofed- 
igaeth  fwy  neillduol  i'r  merched.  Y  mae  rhai  meibiou,  mewn  ffordd 
gyffelyb,  yn  medru  gwneyd  eu  buuain  yn  ffyliaid  pen  ffaú'.  Ond  mewn 
un  peth  ni  a  feddyhem  fod  y  merched  yu  gyffredin  yu  rhagori ;  hyny 
ydyw  mewn  gallu  i  aduabod  nodweddiadau.  Y'mae  hyu  wedi  ei  roddi 
ynddynt  fel  greddf  gan  y  Creawdwr.  Os  yw  y  meibion  yn  meddu  ar 
f^^  0  gymhwysder  i  ddeall  pynciau,  y  merched  sydd  fwyaf  medi'us  i 
ddeall  persouau.  Oddiwrth  y  dyfyuiad  a  gaulyn,  gwelir  mor  gywii'  yr 
oedd  Margaret,  yr  hon  gyda  llaw  oedd  Babyddes  o  ran  ei  chrefydd,  yn 
ffurfìo  ei  barn  am  Faust  a  Mephistopheles. 

*'Marj.   A  wnei  di  addaw  un  peth,  Henry  ? 
Fmst.  Pob  peth  a  allaf. 

Manj.  Yn  awr  dywed  i  mi,  pa  fodd  y  mae  rhjTigot  â  chref^'dd  ?  Yr  wyt  yn  ddyn 
da  ac  anwyl;  ond  3'r  wyf  yn  ofni  nad  wyt  yn  meddwl  llawer  am  grefydd. 

Faudt.  Dim  ychwaueg  ar  y  mater  yna  fy  ngeneth.     Yr  wyt  yn  teimlo  fy  mod  jti 


GOETHE.  288 

■dy  gani  di  :  mi  a  roddwn  fy  mywyd  dros  y  rhai  sydd  jti  anwyl  genyf ;  ac  ni  fynTni 
amddifadu  neb  o'ii  teimlad  a'u  heglwys. 

Marg.  Nid  yw  hyaa.  yn  iawn;  mae  yn  rhaid  credu  ynddi. 

Faust.  A  raid  i  ni  ? 

Marg.  Ah. !  Pe  b'ai  genyf  ryw  ddylanwad  drosot !  Heblaw  hyny,  nid  wyt  yn 
parchu  y  sacramentau  sanctaidd. 

Faust.  Yr  wyf  yn  eu  parchu. 

Marg.  Ond  heb  un  dymuniad  am  danynt.  Ni  fuost  er  ys  hir  amser  mewn  cym- 
mun  na  chyffesiad.     A  wy t  ti  yn  credu  yn  Nuw  ? 

Faìist,  Pwy  a  feiddia  ddy^yeyd,  Yr  wyf  yn  credu  yn  Nuw  ?  Gelli  ofyn  i  offeir- 
iaid  ac  athronwyr,  ac  ni  f^'dd  eu  hateb  ond  gwawdiaith. 

Marg.  Nid  wyt  yn  credu,  ynte  ? 

Faust.  Paid  a'm  camddeall,  fy  anwylyd.  Pwy  a  feiddia  ei  enwi  ef  ?  a  phwy  a 
ddichon  hóni,  'Yr  wyf  yn  credu  ynddo?'  Pwy  all  deimlo,  a  beiddio  dywedyd, 
*  Nid  wyf  yn  credu  ynddo  ?'  Efe,  yr  hwn  sydd  yn  cynnwys  oll,  yn  cynnal  oll,  onid 
yw  efe  yn  dy  gynnwys  di,  fi,  ac  ef  ei  hun  ?  Ouid  yw  y  nefoedd  yn  ymledu  acw 
oddiamodd  ?  Onid  y  w  y  ddaear  yn  gorwedd  yn  gadarn  yma  odditanodd  ?  Onid 
yw  y  ser  tragywyddol,  yn  codi,  ac  yn  tywynu  yn  garedig  viwch  ben  ?  Onid  ydym 
yn  edrych  yn  llygaid  ein  güydd,  ac  onid  yw  y  cwbl  yn  ymgrynhöi  i  dy  ben  a  dy 
galon,  P"  jn  gwau  mewn  tragy^Y'yddol  ddirgelwch,  yn  anweledig,  yn  weledig  o'th 
i.  ^_  ^oü.  Llanw  dy  galon  âg  ef,  er  cymaint  ydyw ;  a  phan  fyddi  yn  berffaith  wyn- 
fydedig  yn  y  teimlad,  yna  galw  ef  y  peth  a  fyni.  Galw  ef  Dedwyddwch  !  Calon  ! 
C'ariad  !  Duw  !  Nid  oes  genyf  íi  enw  amo  !  Teimlad  sydd  oll  yn  oll.  Enw  nid 
yw  ond  swn  a  mwg,  yn  cymylu  dysgleirdeb  y  nefoedd. 

Marg.  Y  mae  hyn  i  gyd  yn  bur  brydferth,  ac  yn  bur  dda.  Y  mae'r  offeiriad  ja. 
dyweyd  yn  lled  debyg,  ond  gydag  ychydig  wahaniaeth  yn  y  geiriau. 

Faust.  Y  mae  pob  calon  yn  mhob  man,  dan  lewyrch  bendithiol  y  dydd,  yn  djrweyd 
yr  un  peth,  pob  im  yn  ei  iaith  ei  hun — a  pham  na  chaf  finnau  yn  fy  iaith  £y  hun." 

Dyma  aBghraifft  o'r  anffyddiaeth  sydd  wedi  gwneyd  cymaint  o  ddi- 
frod  yn  Germani,  a'r  hwn  sydd  yn  cael  ei  daenu  yn  ddiwyd  yn  Lloegr. 
Fel  hyn  y  maent  yn  tywyliu  cjTighor  âg  ymadroddion  heb  wybodaeth. 
Ond  y  mae  Margaret  wedi  'r  cwbl  yn  teimlo,  er  nas  gŵyr  yn  iawn 
paham,  fod  yr  athrawiaeth  yma  yn  dwyllodrus. 

"Marg.  Os  cymerir  y  peth  fel  yna,  gall  ymddangos  yn  deg.  Ond,  er  hyn  i  gyd, 
y  mae  rhyw  ddrwg  jti  perthyn  iddo,  oblegid  nid  oes  genyt  ddim  Cristionogaeth. 

Faust.  Anwyl  eneth  ! 

Marg.  Yr  wyf  wedi  gofidio  yn  hir  oblegid  y  cwmpeini  yr  wyt  yn  gadw. 

Faust.  Paham  f elly  ? 

Marg.  Mae  y  dyn  sydd  gyda  thi  yn  gas  gan  fy  enaid.  Nid  oes  dim  yn  holl  ystod 
fy  mywyd  wedi  archolli  cymaint  ar  fy  nghalon  â  golwg  adgas  y  djTi  yna, 

Famt.  Paid  a'i  ofni,  fy  anwylyd. 

Marg.  Mae  ei  bresennoldeb  yn  gwneyd  i'm  gwaed  rewi.  Oddieithr  hwn,  y  mae 
genyf  deimladau  caredig  at  bawb.  Ond  er  mor  dda  geny^  dy  weled,  yr  wyf  yn 
dychrynu  rhag  y  dyn  yna  ;  ac  helilaw  hyny,  yr  wyf  yn  barnu  ei  fod  yn  dwyllwr. 
Duw  a  faddeuo  i  mi,  os  wyf  yn  gwneyd  cam  âg  ef . 

Faust.  Rhaid  fod  creaduriaid  hynod  o'r  fath  yna. 

Marg.  Ni  fynwn  fyw  gyda  neb  cyffelyb  iddo.  Pan  ddaw  at  y  drws,  mae  yn 
edrych  i  mewn  gyda'r  fath  ddirmyg,  a  Ilid  hanner  cuddiedig :  mae  yn  hawdd  gweled 
Q 


284  GOETHE. 

nad  yw  yn.  cydymdeiinlo  â  dim.    Mae  yn  ysgrif enedig  ar  ei  dalcen  nas  gall  efe  garu 
«n  enaid  byw." 

Wedi  i  Margaret  j'madael,  y  mae  Mephistopheles  yn  dyfod  ymlaen, 
ac  yn  dcchreu  gwawdio  fel  arferol. 

"  Meph.  Yr  epa  ffol  !     A  ydyw  hi  wedi  myn'd  ? 

Faust.  A  fuost  ti  yn  cliwareii  yr  ysbíwr  eto  ? 

Meph.  Cljwais  beth  oedd  yn  mjTied  ymlaen  yn  ddigon  da.  Cefaist  dy  gateceisio, 
Doctor.  Gobeithiaf  y  bydd  ya.  Ues  i  ti.  Mae  y  mcrched  yn  teimlo  awydd  mawr  i 
wybod  a  yw  dyn  yn  grefyddol  a  syml  yn  ol  yr  hen  ddiill.  Dywedant  wrthynt  eu 
bunain,  '  Os  bydd  yn  gydffurfiol  yn  y  pwngc  hwnw,  bydd  hefyd  yn  gydffurfiol  i 
ninnau.' 

Faust.  Tydi,  anghenfil  fel  yr  ydw}t,  nis  gelli  amgyffred  fel  y  mae  y  ferch  ieuanc 
gywir,  anwyl hon,  yn llawn  o'i  ffydd  yr  h  )n  sydd ddigonol  er  ei  ded^^yddwch  hi,  yn 
teimlo  dychryn  sanctaidd  wrth  feddwl  y  bydd  y  dyn  anwylaf  ganddi  yn  golledig.'' 

Gwelwyd  uchod  mor  gymysglyd  a  sigledig  oedd  syniadau  crefyddol 
Faust,  a'r  fath  ddylanwad  cryf  oedd  ganddo  ar  galon  Margaret.  Hud- 
wyd  hi  o'r  diwedd  i  roddi  caniatâd  i  Faust  ddyfod  ati  i'r  tỳ  ganol  nos  ; 
a'r  canlyniad  naturiol  fu — ei  dinystr.  Oblegid  nad  oedd  cyfeillach  y 
nos  ya.  oddefol  yn  y  wlad  hono,  fel  y  mae  mewn  rhai  mannau  yn 
Nghymru,  cafwyd  ganddi  roddi  díod  gwsg  i'w  mam,  yr  hon  ddiod  oedd 
wedi  ei  pharotoi  gan  Mephistopheles  ;  ac  yr  ydym  yn  cael  lle  i  gasglu 
na  ddeffrôdd  hi  byth  o'i  chwsg.  Y  crybwylliad  cyntaf  a  geir  am 
gwymp  Margaret,  oddieithr  rhyw  awgrym  rhagbarotoawl,  yw  yr  hyn 
a  ddywedir  ganddi  ei  hun,  pan  yn  tywallt  allan  deimladau  adfydus  ei 
chalon,  ar  ol  bod  jn  ymddyddan  wrth  y  fifynnon  âg  un  o'i  chyfeill- 
esau  am  ferch  ieuanc  arall. 

"EUzaheth.  A  glywaist  ti  ddim  am  Barbara? 

Marg.  Dim  vm  gair.     Anaml  y  byddaf  fi  yn  dyfod  allan. 

Eliz.  Yn  wir,  Sybella  a  ddywedodd  ^rrthyf  fi  heddyw.  Y  mae  hi  wedi  twyllo  ei 
hun  o'r  diwedd.     Dyna  sydd  yn  dyfod  o  fod  yn  rhy  foneddig. 

Marg.  P'oddfeUy? 

Eliz.  Y  mae  hi  mewn  helynt  f&aidd.  Y  mae  jm  awr  wrth  fwyta  ac  yfed  yn 
porthi  dau  ar  imwaith. 

Marg.  Och  ! 

Eliz.  Mae  wedi  dygwydd  iddi  hithau  yn  iawn  o'r  diwedd.  Mor  hir  y  bu  yn 
hongian  ■\vrth  y  bachgen.  Buont  yn  rhodiana,  ac  yn  myn'd  i  ffeiriau  a  dawnsiau  ; 
rhaid  oedd  iddi  hi  fod  ymlaenaf  jti  mhob  peth.  Cymerai  yn  wastad  gacenau  a 
gwin  o'i  law.  Mawr  oedd  ei  balchder  yn  ei  glendid  ;  ac  yr  oedd  yn  ddigon  digywil- 
ydd  i  dderbyn  anrhegion  ganddo.  Wedi  hyny,  cofleidio  a  chusanu,  ac  yn  awr,  dyna 
hi  wedi  colli  ei  choron. 

Marg.  Druan  ydyw. 

Eliz.  Yr  wyt  ti,  ynte,  yn  tosturio  wrthi !  Pan  oeddjan  ni  yn  nyddu,  ni  adawai 
ein  mamau  i  ni  fyned  allan  y  nos.      Yr  oedd  hi  mor  gariadus :  ar  y  fainc  o  flaen  y 


GOETHE.  235 

drws,  ac  yn  yr  heol  dywyll,  nid  oedd  yr  amser  yn  byth  ddigon  hir  iddynt.  Ond 
yn  awr,  gall  ostwng  ei  phen,  a  gwneyd  penyd  mewn  cynfas  wen  yn  yr  eglwys. 

Ma.rg.  Mae  yn  ddiammheu  y  gwna  efe  ei  lìhríodi. 

Eliz.  Byddai  yn  ffŵl  pe  gwnai.  Mae  gan  ddyn  ieuanc  heinif  y  byd  o'i  flaen. 
Heblaw  hjTiy,  y  mae  efe  wedi  myned  ymaith. 

Marg.  (wrthi  ei  hun)  Mor  ddidrugaredd  yr  oedd^ra  i  gj'nt  yn  medru  beio  os  dy- 
gwyddai  i  ferch  ieuanc  lithro.  Nid  oeid  digon  o  eiriau  i'w  cael  i  siarad  am  gywüydd 
un  arall.  Mor  ddu  yr  oedd  yn  ymddangos.  Ac  er  ei  duo  hyd  y  gallwn,  nid  oedd 
byth  jTi  ddigon  du  genyf.  Yr  oeddwn  yn  bendithio  fy  huu,  ac  jti  teimlo  mor  làn  ; 
ac  yn  awr,  dyma  fi  fy  hun  yn  y  pechod  !" 

Yu  fuan  wecli  hyn,  mae  ei  brawd  ja  ei  thriu  yu  erwiu.  Dyma  ran 
o'i  araeth :  — 

"Yr  wyf  eisoes  yn  gweled  yr  amser  pan  y  bydd  pob  dyn  gonest  yn  troi  oddi- 
wrthyt,  y  buten,  fel  oddiwrth  gorff  marw  heintus.  Bydd  dy  galon  yn  suddo  o'th 
fewn  pan  edrychant  yn  dy  wyneb.  Ni  chei  ■«asgo  cadwen  aur  eto.  Dim  sefyll  mwy 
wrth  yr  allor  yn  yr  eglwys,  nac  ymfalchìo  raewn  îasiau  gwychion  yn  y  ddawns. 
Bydd  yn  rhaid  i  ti  giiddio  dy  hun  mewn  rhyw  gomel  dywyll  druenus,  yn  nghanol 
cardotwyr;  ac  hyd  yn  nod  pe  b'ai  Duw  yn  maddeu  i  ti,  byddi  yn  felldigedig  ar  y 
ddaear." 

Yu  nesaf,  yr  yclym  yu  ei  chael  yu  yr  eglwys,  lle  y  mae  un  o'r  ysbryd- 
ion  drwg  yu  ei  dilyu  o  hyd,  ac  yn  danuod  ei  phechod.  Pan  y  maeut 
yn  canu  yr  anthem, 

"  Dydd  o  ddigter  yw  'r  dydd  hwnw, 
Llysg  y  byd  i  gj-d  yn  ulw," 

y  mae  yu  teimlo  fel  pe  b'ai  y  muriau  yu  gwasgu  arui  nes  y  mae  yu 
methu  anadlu ;  ac  o'r  diwedd  yu  syrthio  i  lewyg.  Yn  y  caulyniad,  y 
mae,  er  mwyu  cuddio  ei  gwarth,  yu  lladd  ei  phleutyu,  yu  cael  thaflu  ei 
i  garchar,  a'i  dedfrydu  i  ddyoddef  dienyddiad.  Yu  y  cj-famser,  y  mae 
Faust  yn  crwydro  i  weled  y  byd,  ac  i  fwynhau  ei  huu,  gyda  Mephis- 
topheles.  Oud  pan  ddaeth  i  wybod  am  yr  amgj^lchiad,  terfysgodd  ei 
gydwybod  yu  ddyclirynllyd,  a  chododd  ffrwgwd  enbyd  rhwug  Mephis- 
topheles  ac  yutau.      Fel  y  caulyn  y  maeut  yn  cyfarch  eu  gilydd  : — 

Faust.  Mewn  trueni !  Mewn  anobaith  !  Wedi bod  jti  hir  yn  grwydriad  digjsiir 
ar  y  ddaear,  ac  yn  awr  yn  y  carchar  !  Yr  un  anwyl  annedwydd,  wedi  ei  chau  i 
fynu  mewn  daeargell  i  boenau  echrydus  fel  drwg\veithredydd  !  I  hyn  y  daeth  !  I 
hjTi !  0  ysbryd  twyllodrus  diddaioni,  hyn  a  guddiaist  oddiwrthj'f.  Saf ;  a  thro 
dy  Ij'gaid  díafîaidd  mewn  llidiawgrwydd  yn  dy  ben.  Saf,  a  heria  fi  á"th  bresennol- 
deb  annyoddefol.  Yn  y  carchar  !  Mewn  trueni  anobeithiol !  Wedi  ei  rhoddi  i 
fynu  i  ysbrydion  drwg,  ac  i  ddynoliaeth  ddedfrydgar  ddideimlad.  A  mi  yr  hoU 
air.ser  a  hudaist  á'th  bleserau  diflas,  gan  guddio  ei  thrueni  oddiwrthyf,  a'i  gadael 
hithau  i  drengu  yn  ddigymhorth. 

Meph.  Nid  hi  y w  y  gyntaf . 


236  GOETHE. 

Faìul.  Y  corgi !  anglien£l  ffiaidd  !  Tro  ef,  O  Ysbryd  anfeidrol !  tro  y  bwystfil 
}Ti  ül  i'w  lun  ciaidd,  yn  yr  bwn  yr  arferai  redeg  o  fy  nJaen  y  nos,  y  taflai  ei  hun 
wrth  dr  ved  y  teithiwr  diniwed,  ac  y  cydiai  yn  ei  ysg^yyddau  pan  syrthiai.  Tro  ef 
eto  i'w  hoff  ddull,  i  orwedd  ar  ei  dòr  yn  y  llwch  o  fy  mlaen,  tra  fyddwyf  yn  ei  gicio 
a'm  trocd, — y  peth  melldigedig.  Nid  y  gyntaf  !  Gwae  !  Gwae  !  nid  oes  enaid 
dynol  a  all  amgyffred,  fod  mwy  nag  un  creadur  wedi  suddo  i'r  fath  ddyfnder  o 
drueni ;  nad  oedd  y  gyntaf,  yn  ei  hing  angeuol,  yn  ddigon  i  wneyd  iawn  dros  eu- 
ogrwydd  y  lleill  i  gyd  yn  ngolwg  yr  Holl-faddeuol.  Y  mae  trueni  yr  im  hon  yn 
malu  fy  nheimladau  i  i'r  byw ;  ac  yr  wyt  ti  yn  hyll-wenu  yn  dawel  uwch  ben  coll- 
edigaeth  miloedd. 

Meph.  Dyma  ni  eisoes  unwaith  eto  yn  mhen  draw  ein  doethineb,  lle  mae  eich 
synwyr  chwi,  ddynion,  trwy  ormod  tyniad  yn  tori.  Paham  y  daethost  i  gymundeb 
â  ni,  os  na  elli  ei  gario  trwodd  ?  A  fynit  ti  ehedeg,  a  thithau  mewn  perygl  oddi- 
■ẅ'rth  ben-feddwdod  ?     Ai  ni  a  gymhellodd  ein  hunain  arnat  ti,  ai  tydi  amom  ni? 

Faust.  Nac  ysgj^rnyga  dy  ddannedd  gwancus  amaf  fi  mor  feiddgar  !  Yr  wyf  íì 
\n  dy  ffìeiddio  !  0  Ysbryd  mawr  a  gogoneddus,  yr  hwn  a  welaist  yn  dda  ym- 
ddangos  i  mi,  tj'di  yr  hwn  a  adwaenost  fy  nghalon  a  fy  enaid,  paham  y  rhwymaist 
fi  wrth  y  fath  gydymaith  gwarthus,  yx  hwn  sydd  yn  ymborthi  ar  ddrygioni,  ac  yn 
ymbesgi  ar  ddj'stryw  ! 

Aleph.  A  wyt  ti  wedi  darfod  ? 

Faust.  Achub  hi ;  neu  gwae  i  ti.  Y  felldith  fwyaf  ofnadwy  amat  ti  am  filoedd 
o  flyneddau." 

Ond  dyma  ddigon  o'r  iaitli  eclnydus  hon.  Dylasai  Faust  feddwl  i 
bwA',  ac  at  ba  waith  yr  oedd  yn  ymwerthu  pan  wnaeth  gytundeb  â'r 
dîafol.  O'r  diwedd  y  mae  Mephistopheles  yn  addaw  cymylu  synwyrau 
y  carcharwr,  fel  y  gallo  Faust  gymeryd  yr  agoriadau,  a  dwyn  Margaret 
ymaith.  Ond  y  mae  hi,  druan,  erbyn  hyn  yn  cael  gradd  o  seibiant 
oddiwrth  ei  gofid  mewn  gwallgofrwydd.  Pan  y  mae  Faust  yn  agor 
drws  y  carchar,  y  mae  yn  ei  chlywed  yn  canu  darnau  o  hen  gerdd  gy- 
mysglyd  ddisynwyr.  Y  mae  hithau  wrth  ei  weled  yn  cuddio  ei  gwyneb 
yn  y  gwely  gwellt,  gan  dybied  mai  efe  yw  y  dienyddwr. 

"Marg.  Gwae  !  gwae  !     Dyma  nhw'n  dyfod.     Angeu  chwerw. 

Faiíst.  Ust  !  Ust !     Yr  wyf  fi  yn  dyfod  i'th  ryddhau  di. 

Marg.   Os  dyn  wyt  ti,  teimla  dros  fy  nhrueni. 

Faust.  Ti  ddeffröi  y  gwylwyr  á'th  lef. 

Marg.  (ar  ei  gliniau).  Pwy  roddodd  i  ti,  ddîenyddwr,  yr  awdurdod  hon  amaf  ? 
Yr  wyt  yn  dyfod  i'm  cyrchu  pan  nad  yw  hi  eto  ond  hanner  nos.  Bydd  dragarog, 
a  gad  i  mi  fyw.  Onid  yw  boreu  yfory  yn  ddigon  buan.  (M&e  yn  sefyll  i  fynu). 
Yr  wyf  eto  mor  ieuanc,  mor  ieuanc  !  ac  a  raid  i  mi  farw  eisoes  ?  Yr  oeddwn  yn 
deg,  hefyd  ;  a  hyny  am  dystrywiodd.  Yr  oedd  fy  ngariad  yn  agos,  ond  y  mae  efe  yn 
awr  ymhell.  Mae  y  goron  briodasol  wedi  ei  drj'llio,  a'r  blodau  wedi  eu  gwasgaru. 
Paid  ymaflyd  ynof  mor  arw.  Arbed  fi  !  Beth  wnaethiim  i  ti  î  Na  ad  i  mi  ymbil 
yn  ofer.     Ni  welais  i  monot  erioed  o'r  blaen,  ti  wyddost. 

Faust.  A  allaf  fi  fyw  wedi  gwel'd  y  fath  ofid  a  hyn  ? 

Marg.  Yr  wj  f  yn  awr  yn  hollol  yn  dy  allu  di.  Yn  unîg  gad  i  mi  yn  gjTitaf  roddi 
sugn  i'r  plentyn.     Bum  yn  ei  wasgu  at  fy  nghalon  drwy'r  nos.     Cymerasant  ef 


GOETHE.  287 

ymaith  i'm  poeni,  a  dywedant  yn  awr  mai  fi  a'i  lladdodd.  Ac  ni  fyddaf  jti  hapus 
bjth  mwy.  Y  maent  yn  canu  cerddi  am  danaf.  Y  mae  hyn  yn  greulawn  yn 
y  bobl.  Yr  oedd  hen  ystori  yn  dybenu  felly;  pwy  barodd  iddynt  hwy  ei  chym- 
hwyso? 

Faust  (yn  taflu  ei  hun  i  lawr).  Dy  gariad  sydd  yn  gorwedd  wrth  dy  draed,  i 
ddattod  rhwymau  dy  drueni. 

Marg.  (yn  taflu  ei  hun  i  lawr  wrth  ei  ochr).     lë,  gad  i  ni  benlinio  i  alw  ar  y 
aeintiau*.     Weli  di  ?    0  dan  y  grisiau  yma,  o  dan  y  trothwy,  y  mae  uffern  yn 
berwi.     Yr  un  drwg  yn  ei  ddigter  arswydus  sydd  yn  cadw  awn  ! 
FaiLsL  Margaret !  Margaret ! 

Marg.  Dyua  lais  fy  nghariad.  B'le  mae  efe  ?  Clywais  ef  yn  galw.  Yr  wyf  yn 
rhydd.  Ni  chaiff  neb  fy  rhwystro.  Mi  a  redaf  i'w  freichiau.  Gorweddaf  yn  ei 
fynwes.  Galwodd  Margaret !  Yr  oedd  yn  sefyll  ar  y  trothwy.  Yn  nghanol  y 
cwbl,  trwy  swn  a  dwndwr  uffem,  trwy  y  gwawd  cythreulig,  adwaenais  y  llais 
melus,  hoff. 

Faust.  Myfi  ydyw. 

Mary.  Tydi  ydyw !  Ah,  dywed  hyna  unwaith  eto.  Efe  ydyw !  Efe  ydyw  ! 
B'le  yr  aeth  fy  holl  ofid  ?  B'le  yr  aeth  ing  y  carchardy — y  cadwynau?  Tydi  ydyw ! 
Yr  wyt  yn  d^rfod  i'm  gwaredu.  Dyma  fi  yn  ddiangol.  Fan  acw  eisoes  y  mae  yr 
heol,  lle  gwelais  i  di  y  tro  cyntaf ;  a'r  ardd  hyfryd  lle  yr  oeddwn  i  a  Martha  yn  dys- 
gwyl  am  danat. 

Faust.  Tjrred  ymaith,  tyred  ymaith. 

Marg.  0  aros  !  Yr  wyf  yn  hoffi  aros  lle  byddi  di  yn  aros — (joi  ei  gofleidio). 
Faust.  Brysia  !  Os  na  wnei  frys,  rhaid  i  ni  dalu  yn  ddrud. 

Marg.  Beth  !  A  fedri  di  ddim  cusanu  mwj'^ach  ?  Cyn  lleied  o  amser  oddiwrthyf, 
fy  anwylyd,  ac  eisoes  wedi  anghofio  pa  fodd  i  gusanu  ?  Paham  y  teimlaf  fy  hun 
mor  drist  yn  dy  fynwes  ?  pan,  amserau  eraill,  yr  oedd  nefoedd  gyfan  yn  dyferu  o'th 
eiriau  a'th  olwg.  0 !  y  mae  dy  wefusau  yn  oerion.  Pa  le  y  gadewaist  dy  gariad  ? 
Pwy  a'm  hamddifadodd  i  o  hono  ? 

Faust.  TjTcd,  canlyn  fi.     Ymwrola,  fy  anwylyd.      Gwasgaf  di  at  fy  nghalon  yn 
filmwy  cynhes  nag  erioed — yn  unig  canlyn  fi.     Xid  wj'f  jti  gofyn  ond  hyn. 
Marg.  Ac  ai  tydi  ydyw,  ynte  ?     Ai  tydi  ydyw  yn  wir  ? 
Fuust.  Myfi  ydyw.     Tyred  ymaith. 

Marg.  Yr  wytyn  dattod  fy  llyffetheiriau,  ac  yn  fy  nghymeryd  i'th  fynwes  ?     Pa 
fodd  nad  oes  amat  fy  ofn  ?    Ac  a  wyt  ti  yn  gwybod,  fy  anwylyd,  pwy  yr  wyt  yn 
ryddhau  ? 
Faust.  Tyred,  tyred  ;  mae  y  nos  yn  myned  heibio. 

Marg.  Mi  a  leddais  fy  mam ;  mi  a  foddais  fy  mhlentyn.  Onid  i  ti  ac  i  mi  y 
rhoddwyd  ef  ? — i  ti  hefyd?  Tydi  yw  !  Prin  y  gallaf  gredu.  Dyro  i  mi  dy  law. 
Nid  breuddwyd  yw  !  Dy  law  anwyl !  Ond  Och  !  mae  yn  wlyb.  Sych  ef  ymaith. 
Mae  yn  ymddangos  i  mi  f od  gwaed  arni.  0  !  pa  beth  a  wnaethost  ?  Dyro  dy 
gleddyf  heibio,  yr  wyf  yn  dymuno  arnat. 

Faust.  Gad  yna  son  am  bethau  sydd  wedi  pasio.  Ti  a'm  lleddi. 
Marg.  Na  mae  yn  rhaid  i  ti  fyw  ar  fy  ol.  Dangosaf  i  ti  fel  y  mae  y  beddau  i 
f od :  rhaid  i  ti  edrych  at  hyny  y  peth  oyntaf  yf ory.  Cladd  fy  mam  yn  y  lle  goreu  ; 
— fy  mrawd  wrth  ei  hochr ; — minnau  ychydig  o'r  naill  du,  ond  nid  yn  rhy  bell ;  a'r 
un  bychan  ar  fy  mron  dde — ni  fydd  neb  arall  gyda  mi.  Cael  gorwedd  wrth  dy  ochr 
di,  hyn  fyddai  yn  felus.  Ond  ni  fydd  dim  yn  iawn  gyda  mi  eto.  Yr  wyf  yn  teimlo 
fel  pe  bawn  yn  cael  fy  nhynu  atat,  a  thithau  yn  fy  ngwthio  oddiwrthyt.  Ac  eto 
tydi  ydy  w ;  ac  yr  wyt  yn  edrych  mor  ddaionus,  mor  dirion. 

•  Cofier  mai  fabyddes  oedd  Margaret. 


238  OOETHB. 

Faust.  Os  wyt  yn  teimlo  mai  myfî  yw,  tyred  gyda  mi. 

Aíarg.  Allan  acw  ? 

Faust.  I'r  awyr  rydd. 

Marg.  Os  yw  y  bedd  y  tnallan,  os  yw  angeu  yn  dysgwyl,  yna  tyred.  Ymaith  i'r 
tragjrwyddol  orwcddle,  ac  nid  iin  cam  ymhellach. — A  wyt  ti  yn  niyn'd  i  íìwrdd  yn 
awr  ?     0,  Henry,  pe  gallwn  inuaii  fyned  hefyd  ! 

Fausf.  Ti  elli  !     Dim  ond  cydsynio  !  mae  y  drws  yn  agored. 

Aíarg.  Nis  gallaf  fyned  allan;  nid  oea  im  gobaith  i  mi.  Pa  les  yw  dianc? 
Maent  yn  gwylied  am  danaf.  Mor  ddigysur  yw  gorfod  cardota ;  a  pheth  sydd 
waeth,  gyda  chydwybod  euog  hefyd.  Mor  druenus  yw  crwydro  mewn  gwlad  ddy- 
eithr ;  ac  y  maent  yn  sicr  o  fy  nal,  beth  bynag  a  wnelwyf . 

Faicst.  Arosaf  fi  gyda  thi. 

Marg.  Brysia  !  Brysia  !  Achub  dy  blentyn  bach.  Ffwrdd  !  cadw  dy  Iwybr  1 
fynu  gyda'r  afon,  dros  y  bont,  i'r  coed,  i'r  Uaw  ch\\'ith  Ue  mae'r  planc — yn  y  pydew. 
0  brysia,  a  chymer  afael  ynddo.     Mae  yn  ceisio  codi  !     Help  !  help  ! 

FaiLSt.  Cymer  bwyll,  'rwy  'n  dymuno.  Dim  ond  \m  cam,  a  dyna  thi  yn 
ddíogel. 

Marg.  Pe  buasem  wedi  pasio  y  bryn  !  Yno  mae  fy  mam  yn  eistedd  ar  gareg — 
mae  fy  'menydd  yn  rhewi  ! — yno  mae  fy  mam  yn  eistedd  ar  gareg,  ac  yn  j^sgwyd  ei 
phen  ya.  ol  ac  ymlaen.  Nid  yw  yn  rhoddi  un  amnaid ;  mae  ei  phen  wedi  trymhau 
Hi  a  gysgodd  mor  hir ;  ddeffry  ddim  mwyach.  Hi  a  gj'sgodd  tra  yr  oeddym  ni  yn 
mwynhau  ein  hunain.     Amserau  hyfryd  oedd  y  rhai  hyny  ! 

Faust.  Gan  nad  wyf  yn  Uwy ddo  trwy  grefu,  rhaid  i  mi  dy  gario  ymaith  o'th 
anfodd. 

Marg.  Gad  fi  yn  llonydd.  Na,  ni  fynaf  ddyoddef  trais.  Paid  ymaflyd  ynof  mor 
filain.     Bu  amser,  ti  wyddost,  pan  wnaethum  bob  peth  i  dy  foddio. 

Faust.  Mae  y  dydd  yn  gwawrio  !  Fy  anwylyd  !  Fy  anwylyd  ! 

Marg.  Dydd !  Ydyw,  mae  yn  myned  yn  ddydd  !  Mae  y  dydd  olaf  yn  ymyl  ! 
Hwnw  oedd  i  fod  fy  nydd  prîodas  !  Na  ddywed  i  neb  dy  fod  wedi  bod  gyda  Mar- 
garet  eisoes.  0  fy  nghoron  briodasol !  Mae  y  cwbl  drosodd  bellach.  Cawn  gyfar- 
fod  eto,  ond  nid  yn  y  ddawns.  Dacw  y  torfeydd  joi  dyfod  ynghyd.  Nis  gall  yr 
heolydd  eu  cynnwys.  Mae  y  gloch  yn  canu  ! — yr  arwydd  yn  cael  ei  roddi  !  Y 
maent  yn  ymaflyd  ynof  ac  yn  fy  rhwymo  !  Y  maent  yn  fy  ngyru  i'r  d'íenyddle  ! 
Eisoes  yn  barod  i  bob  gwddf  y  mae  y  dur  miniog  sydd  yn  barod  i  mi.  Dyna  y  byd 
yn  gorwedd  yn  ddystaw  fel  y  bedd. 

FaiLst.  0  na  buaswn  heb  erioed  fy  ngeni  ! 

Meph.  (yn  dyfod  i  mewn).  Cyfod,  neu  fe'th  gollir.  Nid  yw  un  dyben  arcs. 
Oedi  a  sîarad  !     Mae  y  boreu  wedi  gwawrio. 

Marg.  Beth  yw  hwn  yna  sydd  yn  codi  o'r  gwaelod  ?  Efe  !  Efe !  Anfon  ef 
ymaith  !     Beth  sydd  a  fyno  efe  yn  y  lle  sanctaidd  !     Mae  am  fy  nghael  i ! 

Faust.  Mae  yn  rhaid  i  ti  fyw. 

Marg.  0  fam  Duav  !     Yr  wyf  wedi  rhoddi  fy  hun  i  fynu  i  ti. 

Meph.  (wrth  Faust).    Tyred,  tyred — neu  mi  a'th  adawaf  gyda  hi  ar  ol. 

Marg.  Eiddot  ti  ydwyf  fi,  0  Dad !  Achub  fi  !  Chwi  angelion  !  Chwi  luoedd 
sanctaidd  !  Sefwch  o'm  hamgylch,  i'm  hamddiSyn.  Henry  !  yr  wyf  yn  gofidio 
wrth  edrych  arnat  ti. 

Meph.  Hi  a  farnwyd  ! 

Llaìs  oddiuchod.     Hi  a  gadwyd ! 

Meph.  (wrth  Faust).     Yma  ataf  fi — (mae  yn  cymeryd  Faust  ymaith). 

Llais  dt  tufewn  (yn  darfod  yn  raddol).  Henry !  Henry ! 


GOETHE.  239 

Pan  yn  galw  fel  liyn  ar  ei  Henry,  y  mae  enaid  Margaret  yn  eliedeg 
ymaitb  i'r  byd  tragywyddol.  Ac  felly  terfyna  y  rlian  gyntaf  o  Faust. 
Fe  allai  nad  oes  cymaint  o  naturioldeb  i'w  weled  yn  yr  ail  ran,  yr  bon 
a  ysgrifenwyd  pan  oedd  y  bardd  wedi  beneiddio,  ac  yn  yr  bon  yr  am- 
canai  ddangos  daioni  o'r  diwedd  yn  gorcbfygu  drygioni,  trwy  fod 
Faust,  ar  ol  ei  boll  grwydi'iadau,  yn  derbyn  trugaredd,  ac  yn  dianc  o 
afaelion  y  Twyllwr.  Ond  ein  dyben  blaenaf  ni,  yn  yr  ysgrif  bon,  oedd 
rboddi  banes  Margaret  o  flaen  mercbed  Cymru.  Os  bydd  rbai  o'n 
darllenwyr  yn  metbu  canfod  prydfertbwcb  y  darluniad,  gallant  ben- 
derfynu  ar  imwaitb  am  danynt  eu  bunain  eu  bod  yn  ddiffygiol,  nid  yn 
unig  mewn  cbwaetb  lênyddol,  ond  befyd  mewn  teimlad  dyngarol. 
Dicbon  y  bydd  rbai  yn  barnu  ein  bod  wrtb  ddy^N'edyd  fel  byn  yn 
llefaru  braidd  yn  rby  awdurdodol ;  ond  dymunem  iddyut  ddcall  ein 
bod  yn  cyfeirio,  nid  at  ein  gwaitb  ein  bunain,  ond  at  brif  waitb  un  o 
brif  awdwyr  yr  Almaen.  Pan  ya.  gwrtbwynebu  d}Ti  mawr,  byddẃn 
yn  ceisio  gwneutbur  byny  yn  wj^laidd  a  gost^mgedig ;  ond  pan  yn  ei 
ganmawl,  byddwn  yn  teimlo  yn  rbydd  i  ddywedyd  ein  meddwl  yn 
fvry  penderfynol.  Pe  buasem  yn  arfer  geiriau  mor  gryfion  i  wartb- 
ruddo  Goetbe,  buasai  byny  yn  brawf  o  byfdra  anfaddeuol ;  ond  pan 
yn  talu  gwarogaetb  i'w  atbrylitb  yr  ydym  ar  dir  gwabanol,  gan  nad 
ydym  ond  yn  dilyn  y  beirniaid  penaf  yn  mbob  gwlad. 


NODIAD. 

YsGHiFENODD  un  beirniad  yn  yr  ÄTnserau  na  ddarllenodd  efe  erioed  y  fatli  ffiloreg 
â'r  ysgrif  hon.  Ehyfedd  yw  j^r  anffaeledigrwydd  hapus  y  mae  rhai  dynion  wedi 
ei  gyrhacdd.  Afreidiol  yw  hysbysu  nad  oedd  gan  Hiraethog  na  leuan  Gwyllt 
un  ran  na  chytran  yn  y  feimiadaeth  hono. 


240 


ATHEONIAETH  KANT.* 

[EETHrOL    GYNTAP.] 

Cawsom  gyfle  yn  ddiweddar  i  ddarllen  llytliyr  a  anfonasid  at  un  o 
olygwyr  y  "  Traetlaodydd  "  yn  cynnwys  dymuniad  am  "  ychwaneg  o 
draetliodau  dyfnion  ac  atlironyddol,  cyffelyb  i'r  *  Edinburgh  Revieiv ' 
neu  y  '  North  British.'  "  Y  mae  yn  rliaid  i  ysgrifenydd  y  llythyr  hwn 
roddi  cenad  i  ni  sylwi  ei  fod  wedi  syrthio  i  ychydig  o  gamgymeriad ; 
oblegid  nid  oes  un  o  gyhoeddiadau  y  Seison  wedi  anrhegu  ei  ddarllen- 
wyr  mewn  cyn  lleied  amser  â  chynnifer  o  draethodau  "  dj'fnion  ac 
athronyddol "  ag  a  ymddangosodd  yn  y  "  Traethodydd."  Yn  yr 
"Edinburgh  Review  "  nid  oes  nemawr  o  draethodau  gwir  ddyfnion  wedí 
ymddangos  er  ys  blyneddau  lawer,  oddieithr  chwech  neu  saith  o  eiddo 
Syr  William  Hamilton  ;  ac  yn  y  "  North  British  "  ni  chafwyd  uwch- 
law  tair  neu  bedair  ysgrif  o'r  natur  yma  er  y  dechreu.  Ar  yr  un  pryd 
y  mae  darlleniad  y  llythyr  hwn,  jTighyd  â'r  wybodaeth  a  gawsom  yn 
achlysurol  am  ddymuniad  cyffelyb  o  fanau  eraill,  wedi  rhoddi  i  ni  hy- 
frydwch  nid  bychan  ;  yn  gymaint  a'i  fod  yn  peri  i  ni  obeithio  fod  llawer 
o  fechgyn  Cymru  wedi  eu  def5:o  i  feddwl,  ac  yn  dechreu  dyfod  yn 
alluog  i  ymborthi  ar  fwyd  cryf.  Dichon  fod  rhyw  ychydig  o  hunan  a 
ffolineb  jn.  gymysg  â'r  dymuniad  hwn  mewn  rhai  o  honynt ;  ond  y 
ffordd  debycaf  i'w  hargyhoeddi  o'u  hanwybodaeth  yw  eu  harwain  at  y 
materion  mwyaf  dyfnion  ;  ac  o  bob  athroniaeth,  mae  yn  ddiau  mai  yr 
athroniaeth  ddyfnaf — yr  athroniaeth  sydd  wedi  rhoddi  gwaith  i'r 
meddyliau  mwyaf  dyfnbwyll,  a'r  hon  sydd  yn  sicr  o  effeithio  yn  ddyfnaf 
yn  y  pen  draw  ar  bob  gwybodaeth  arall — yw  athroniaeth  y  meddwl. 
Fe  allai  hefyd  nad  oes  neb  wedi  treiddio  yn  ddyfnach  i'r  athroniaeth 
hon — o'r  hyn  lleiaf,  nid  oes  neb  wedi  achosi  chwyldroad  llwyrach  yn 
ngolygiadau  y  dynion  callaf  mewn  perthynas  iddi,  na'r  hyglod  Im- 
manuel  Eant,  awdur  y  "  Kritik  der  reinen  Vernunft "  (Beirniadaeth  y 

•  O'r  "Teaethodyûp,"  am  1853. 


ATHEONUETH  J£ANT.  2il 

Eheswm  pur).  Y  mae  wedi  ysgrifenu  amryw  lyfrau  eraill  ar  walianol 
faterion.  Yn  y  "  Kritik  der  practischen  Yernunft,"  a'r  "  Metaphijaih  der 
Sitten"  yr  ydym  yn  cael  ei  olygiadau  ar  y  Gydwybod  a'r  Ewyllys. 
Ond  y  llyfr  cyntaf  a  enwyd,  yn  yr  hwn  y  traetbir  am  gynneddfau 
gwybodaeth,  a  gynnwys  y  gyfundrefn  a  adnabyddir  yn  neillduol  wrth 
ei  enw :  ac  y  mae  hwn  yn  ddigon  i  ni  am  ddwy  neu  dair  o  erthyglau. 
Wrth  ddwyn  y  gwaith  hwn,  yn  hytrach  na'n  syniadau  ein  hunain,  ger 
bron  y  darllenydd,  yr  ydym  yn  teimlo  fod  genym  hawl  i  addaw  y  bydd 
ein  herthyglau  yn  ddyfnion  ac  athronyddol :  ac  wrth  gyfyngu  ein  hun- 
ain  at  un  awdur,  yn  lle  rhedeg  yn  arwynedol  dros  líaws  o  enwau, 
bydd  genym  well  mantais  i  wneyd  cyfìawnber  â'r  pwnc.  Fel  y  caffo 
y  darllenydd  gyfle,  nid  yn  tmig  i  foddio  ei  chwilfrydedd,  ond  i  ffurfio 
barn  deg  a  chywir,  rhoddir  cryn  nifer  o  ddyfyniadau  yn  ngeiriau  Kant 
ei  hun.  Byddant  yn  werth  llafurio  i'w  deall ;  ac  i'r  sawl  a  fyddo  yn 
meddu  ar  ddigon  o  benderfyniad  meddwl,  ni  fyddant  yn  annealladwy. 
Ac  yma  y  mae  yn  iawn  i  ni  roddi  gair  o  ocheliad  o  flaen  y  darllenydd. 
Os  nad  yw  yn  dewis  darllen  dim  ond  sydd  hawdd  i'w  ddeall,  nid  yw  yn 
im  dyben  iddo  son  am  athroniaeth  y  meddwl.  Mae  yn  wir  am  lawer 
sydd  wedi  cymeryd  arnynt  ysgrifenu  cyfrolau  ar  hyn,  nad  ydynt  yn 
gofyn  llawer  o  weithrediad  meddwl  yn  y  darllenydd,  mwy  nag  yn  yr 
ysgrifenydd.  Ni  ddylid  eu  diystyru ;  oblegid  y  mae  y  gorchwyl  o  bobl- 
ogeiddio  gwybodaeth  yn  fuddiol  i  blant.  Er  hyny,  fel  rheol  gyffi'edin, 
os  na  fydd  awdur  yn  galw  hoU  feddwl  y  darllenydd  i  lawn  weithred- 
iad,  gallwn  benderfynu  ei  fod  yn  ysgrifenu  yn  arwynebol.  Ond  un  lled 
wahanol  i  hyn  yw  awdur  y  "  Kritik  derreinen  Yernunfty 

Cyn  ymddangosiad  y  gwaith  hwn,  yr  oedd  athroniaeth  y  meddwl 
wedi  ei  chladdu  mewn  tryblith  o  ansicrwydd,  ac  yn  ei  chwymp  wedi 
tynu  duwinyddiaeth  i  lawr  i'w  chanlyn.  I  gael  gafael  yn  yi-  achos  o'r 
dii-ywiad  hwn,  mae  yn  rhaid  i  ni  fyned  yn  ol  at  y  llygredigaeth  a'r 
annuwiaeth  a  ddygwyd  i  mewn  i'r  deyrnas  hon  gj'dag  adferiad  Siarl 
yr  Ail.  Priodolir  ef  yn  fynych  i  Locke ;  ond  y  mae  hyn  yn  anghyf- 
iawnder  dirfawr,  oblegid  yr  oedd  ei  athroniaeth  ef  yn  fwy  ysbrydol  i 
raddau  anghymharol  na'r  eiddo  rhai  o'i  ragflaenwyr.  Gwnaeth  ef  ei 
oreu  i  godi  argae  yn  erbyn  y  ffrwd ;  ond  nid  oedd  ganddo  safle  digon 
cadarn  i  sefyll  arno,  gan  ei  fod  yn  gwadu  meddylddrychau  cynhenid, 
ac  yn  priodoli  y  cwbl  i'r  synwyrau  corfforol.  Mae  yn  wir  ei  fod 
weithiau  511  son  am  adfyfyrdod  fel  ffynnonell  meddylddrychau ;  ond 
03  na  fydd  gan  ddyn  ddim  i  fyfyrio  arno  ond  sydd  yn  dyfod  i  mewn 


242  ATHRONIAETH   KANT. 

trwy  y  synwyrau,  o  ba  le  y  cliclion  icldo  gael  gwybodaetli  am  ddim 
heblaw  am  briodoliaethau  ymddangosiadol  y  byd  gwclodig  ?  Os  yw 
meddwl  dyn  Ll  papyr  gwyn,  yn  derbyn  ei  holl  feddylddrychau  trwy  y 
synwyrau,  yna  er  iddo  eu  cymliaru  trwy  adfyfyrdod,  a'u  gwahanu,  a'u 
rhanu  fel  y  myno,  y  maent  o  hyd  yn  rhwym  o  aros  yn  argraffiadau 
corfiforol,  ac  uid  yw  gwybodaeth  dyu  o  ran  natur  yn  ddim  uwch  na 
gwybodaeth  yr  anifel.  Pe  buasai  Locke  yn  cymeryd  yr  un  tir  a 
Cudworth,  buasai  yn  alluog  i  droi  yn  ol  annuwiaeth  Hobbes  a'i  gan- 
lynwyr  ;  ond  gan  iddo  roddi  i  fynu  y  brif  amddiffynfa,  er  cymaint  ei 
ddawn,  ac  er  cystal  ei  ddyben,  bu  ei  ymgais  yn  aflwyddiannus.  Yn 
ganlynol,  daeth  Hume  ymlaen  i  brofi  nas  gallai  dyn  fod  yn  sicr  am  ddim 
ond  ji'  hyn  a  welai  â'i  lygaid  ac  a  deimlai  â'i  ddwylaw  ;  ac  mai  prin  y 
gallai  fod  yn  sicr  o  hyny  mewn  gwirioncdd  :  ac  heb  ryw  athroniacth 
uwch  na'r  eiddo  Locke,  nid  oedd  modd  ei  wrthsefyll.  Yn  y  cyfyngder 
hwn,  cymcroddEeid  afael  yn  yr  egwyddor  o  "  sjaiwyr  cyft'redin:"  ond 
gyda  phob  parch  i  Eeid,  ac  i'w  amddiffynwr,  Syr  William  Hamilton, 
nis  gallwn  lai  na  meddwl  fod  yr  egwyddor  hon  ei  hun  yn  lled  ansicr  ac 
anmhcnderfynol  i  feddwl  adeiladu  arni;  a  buasai  yn  anhawdd  i'r 
meddwl  dynol  bwyso  ar  unrhyw  egwyddor  o'r  fath  yma,  heb  i  ryw 
athronydd  dreiddio  yn  ddyfnach  na  Eeid,  i  ddangos  pa  beth  sydd  yn 
ei  chyfansoddi,  pa  gymaint  o  bwysau  y  mae  yn  aUuog  i'w  gynnal,  a 
phaham  y  dylid  cymeryd  rhyw  wirioneddau  mwy  nag  eraiU  yn  sylfaen 
i'r  hoU  adeüad.  Dyma  y  gorchwyl  yr  amcanwyd  ei  gyflawni  gan  Kant. 
Cymered  y  darUenydd  un  dyfyniad  byr  ar  y  mater,  o'i  ragymadrodd 
i'r  argrafíìad  cyntaf  o'r  "  Krüik  der  reinen  Yerniuì/t." 

"  Gjda  golwg  ar  sìcrwì/dd,  yr  wyf  wedi  gosod  i  lawr  y  penderfyniad,  nad  oes  can- 
iatâd  mewn  luirliyw  fodd,  yn  y  fath  yma  o  ymcliwiliadau,  i  dijhied,  a  bod  y  cwbl 
sydd  ynddjTit  yn  ymddangos  yn  debyg  i  clybiaeth  yn  eiddo  g^yaharddedig,  yr  hwn 
nis  gellir  ei  gynnyg  ar  werth  am  y  pris  iselaf ;  ond  mor  f  uan  ag  y  ceir  ef  allan,  mae 
yn  rhaid.  ei  attafaelu." 

Er  mwyn  gweled  ei  amcan  yn  eglurach  eto,  darUener  ymheUach  un 
dyfyniad  o'i  ragymadrodd  i'r  ailargraffiad. 

"Hyd  yn  hyn  cymerwyd  yn  ganiatâol  fod  yn  rhaid  i'n  holl  wybyddiaeth  rëoli  ei 
hun  yn  ol  y  gwrthddrychau  :  er  hyny  y  mae  pob  ymgais  i  wneyd  allan  rywbeth 
mewn  perthynas  iddjTit  o  7)?-;oî-i  trwy  ein  hamgyffredion,  trwy  yr  hyn  y  gallesid 
eangu  ein  gwybyddiaeth,  wedi  bod  dan  y  dybiaeth  hon  yn  ddîeffaith.  Profer  gan 
hyny  am  unwaith  a  Iwyddir  ddim  yn  well  yn  ymchwiliadau  uchanianaeth,  ar  y 
dybiaeth  fod  yn  rhaid  i'r  gwrthddrychau  reoli  eu  hunain  yn  ol  ein  gwybyddiaeth, 
yr  hyn  sydd  eisoes  yn  cydfyned  yn  well  â'r  dichoniaeth  dymunedig  o  wybyddiaeth 


ATHRONIAETH  KANT.  243 

o  honynt  a  prlorí,  yr  hwn  sydd  i  benderfjniu  rliywbctli  am  wrthddrycbau  cyn  eu 
rhoddi  o'n  blaen.  Yr  amgylchiadau  yn  yr  achos  hwn  ydynt  yn  hollol  yr  un  a  chyda 
meddyliau  cyntaf  Copernicus,  yr  hwu,  gan  nad  oedd  yn  llwyddo  i  esbonio  symud- 
iadau  y  cyrff  nefol,  wrth  dybicd  f od  yr  holl  ffurfaf en  yn  troi  oddiamgylch  yr  edrych- 
ydd,  a  chwiliodd  pa  un  a  atebai  yn  well  os  gadawai  yr  cdrychydd  ei  hun  i  droi,  a"r 
ser  yn  y  gwrthwyneb  i  aros.  Yn  awr,  mewn  uchanianaeth,  gallwn  gynnyg  yr  un 
fFordd  gyda  golwg  ar  ganfyddiad  gwrthddrychau.  Os  rhaid  i'r  canfyddiad  reoli  ei 
hun  yn  ol  ansawdd  y  gwrthddrychau,  nid  wyf  yn  gweled  pa  fodd  y  gall  neb  wybod 
dim  mewn  perthynas  iddo  apriori;  ond  os  yw  y  gwrthddrych  yn  rheoli  ei  hun  (fel 
gwi-thddrych  y  synwyr)  yn  ol  ansawdd  eingallu  oganfyddiad,  gallaf  yn  hawdd  am- 
gyffred  fod  hyn  yn  ddichonadwy." 

Yn  awr,  awn  rhagoin  at  yr  arweiniad  i  mewn,  yr  liwn  sydcl  yn 

dechreu  gyda'r  gwahaniaeth  rhwng  gwybodaeth  bur  a  gwybodaeth 

brofiadol.     Wrth  wybodaeth  bur  y  meddylir  y  wybodaeth  sydd  yn 

tarddu  o'r  meddwl  ei  hun ;  wrth  wybodaeth  brofiadol  y  meddylir  yr 

hyn  sydd  yn  dyfod  i  ui  trwy  brofiad ;  ac  o  ganlyniad  y  mae  y  gwa- 

haniacthad  hwn  yn  ymddibynu  ar  yr  olwg  a  gymerir  ar  ddeilliad 

meddylddrychau.      Dyma  wreiddyn  y  ddadl  yn  mhob  oes  er  dyddiau 

Plato.      O'n  rhan  ni,  yn  hytrach  na  phriodoli  y  cwbl  i'r  argraffiadau 

sydd  yn  dyfod  trwy  y  synwyrau  corfforol,  byddai  jo.  haws  genym 

gymeryd  cyfimdraith  Plato  yn  ei  chrynswth,  a  golygu  ein  hoU  wybod- 

aeth  yn  adgofiad  o'r  hyn  oedd  yn  y  meddwl  mewn  rhyw  gyflwr  blaen- 

orol.     Nid  yw  hyn  mor  afresymol  ag  y  mae  y  rhan  fwyaf  o'r  beirniaid 

yn  ceisio  ei  ddesgrifio.    I'r  gwrthwyneb,  er  fod  Plato  yn  myned  yn  rhy 

bell  wrth  gynnyg  ceisio  esbonio  y  ffaith,  eto  y  mae  cnewyllyn  y  ffaith 

ei  hun  yn  aros  yn  anwadadwy,  sef  mai  yn  nghyfansoddiad  gwreiddiol 

y  meddwl  y  mae  i  ni  edrych  am  elfenau  sylfaenol  ein  meddylddrychau. 

Gan  fod  y  blaid  wrthwynebol,  mcgys  Locke,  Hartley,  Hume,  Brown, 

&c.,  mor  dueddol  i  ddarostwng  y  meddwl,  a'i  wneyd  yn  gyffelyb  i'r 

corff,  mae  yn  rhyfedd  na  chofient  fod  y  prif  achos  sydd  yn  troi  yr 

ymborth  yn  rhanau  o  gorff  byw,  nid  yn  yr  ymborth,  oud  yu  nghyfan- 

soddiad  blaeuorol  y  corff  ei  huu.    Er  fod  y  defuydd  yn  dyfod  iddo  oddi- 

rllan,  eto  oddifewn  y  mae  yr  achos  sydd  yn  gwneuthur  y  defnydd 

hwnw  yr  hyn  ydyw  fcl  rlian  o'r  corff.     Ond  díau  y  dewisai  ciu  darllen- 

wyr  gael  geiriau  Kant  ei  hun  ar  y  mater  hwn.     Fel  y  canlyn  y  mae 

efe  yn  dechreu  ei  Arweiniad  i  mewn : — 

"  Fod  ein  holl  wybyddiaeth  yn  dechreu  gyda  phrofìad,  sydd  yn  ddíammheuol. 
ollegid  pa  fodd  y  gallai  y  gynneddf  o  wybyddiaeth  gael  ei  deffro  i  ymarferiad,  oni 
b'ai  fod  hyn  yn  dygwydd  trwy  wrthddrychau  y  rhai  a  effeithiant  ar  ein  synwyrau, 
ac  mewn  rhan  o  honynt  eu  hunain  a  gynnyrchant  arddargosiadau,  ac  mewn  rhan 


244  ATHRONIAETH  KANT. 

a  ddygant  ein  gallu  deallol  i  weithrediad,  i'w  cymhani,  i'w  cysylltu,  neu  i'w  gwa- 
hanu,  ac  fel  hyn  i  weithio  defnydd  annclwig  y  teimladau  i  wybyddiacth  o  wrth- 
ddrychau,  yr  hyn  a  elwir  protiad.  Gyda  golwg  ar  amscr,  gan  hyny,  nid  oes  un 
wybyddiaeth  ynom  ni  yn  rhagflaenu  profiad,  ac  y  mae  y  cwbl  yn  dechreu  gyda 
phrofiiad. 

Ond  er  fod  ein  hoU  wybyddiaeth  yn  d-echreu  gyda  phroíùid,  nid  yw  y  cwbl  oblegicî 
hyny  yn  tarddu  o  brofiad.  Oblegid  gall  yn  hawdd  ddygwydd  fod  hyd  yn  nod  ein 
g\\-ybyddiacth  brofiadol  yn  cael  ei  gyfansoddi  o'rhyn  a  dderbynir  trwy  y  sjTiwyrau, 
ac  o'r  hyn  y  mae  ein  gallu  gwybyddol  ei  hun  (trwy  gymhelliad  yr  argraffiadau  syn- 
wyrol)  yn  ei  gynnyrchu  o  hono  ei  hun,  yr  h^vn  ychwanegiad  nis  gallwn  ei  wahan- 
iaethu  oddiwrth  y  defnydd  gwreiddiol  mown  dadl,  nes  y  byddo  hirymarferiad  wedi 
tynu  ein  sylw  ato,  a'n  gwneyd  yn  fedriis  i'w  wahaniaethu. 

Y  mae  gan  hyny,  o  leiaf,  yn  Un  o'r  holiadau  sydd  o  hyd  yn  gofyn  ymchwiliad 
manylach,  ac  nas  gellir  ar  yr  olwg  gyntaf  yn  ebrwydd  ei  ateb, — a  oes  y  cyfryw 
wybyddiaeth  yn  annibynol  ar  brofìad,  ac  ar  argraffiadau  y  synwyrau.  Y  cyfryw 
wybyddiaethau  yr  ydym  yn  eu  galw  a  priori,  i'w  gwahaniaethu  oddiwrth  y  rhai 
profiadol  (empirischen,  Saes.  empirical),  y  rhai  sydd  yn  tarddu  a  posteriori,  hyny 
yw,  o  brofiad." — £ritik  der  reinen  Yernunft: — Einleitung,  %  1. 

Yn  yr  ail  adran  o'r  Arweiniad  i  mewn,  dangosir  ein  bod  yn  meddu 
rliyw  wybodaeth  a  priori,  sef  gwybodaeth  anymddibynol  ar  y  synwyrau 
corfforol.  Nodau  y  wybodaeth  hon  yw  anghenrheidrwydd  a  chyffredin- 
ólncydd.  Os  cyfarfyddir  â  gwirioneddau  sydd  yn  ymddangos  yn 
anghenrheidiol  anhebgorol,  ac  yn  gyffredinol  ddíeithriad,  mae  yn 
hawdd  gweled  fod  yma  rywbeth  nad  yw  yn  cael  ei  ddysgu  gan  brofiad 
y  synwyrau  cprfforol.  Y  cwbl  a  ddichon  profìad  ei  ddangos  yw  fod  y 
peth  yn  wirionedd  hyd  y  mae  ein  sylw  ni  wedi  cyrhaedd ;  ond  nid  yw 
mewn  un  modd  yn  profi  ei  fod  yn  wh'ionedd  anghenrheidiol  a  chy- 
ffredinol.  0  ba  le  y  daeth  yr  anghem'heidrwydd  hwn  ?  Mae  yn 
amlwg  nad  yw  wedi  dyfod  oddiwrth  brofiad  ;  ac  y  mae  yn  rhaid  gan 
hyny  ei  fod  wedi  tarddu  o  gyfansoddiad  y  meddwl  ei  hun.  Y  mae 
yma  wahaniaeth,  nid  yn  unig  mewn  graddau,  ond  mewn  natur; 
oblegid  yn  y  naill  amgylchiad  yr  ydym  yn  teimlo  y  gallasai  fod  fel 
arall,  ond  yn  y  llall  yr  yd}Tn  yn  teimlo  mai  felly  y  mae  yn  rhaid  iddi 
fod.  Ac  nid  hyny  yn  unig,  ond  y  mae  gwirioneddau  anghenrheidiol 
yn  profi  eu  himain  ar  unwaith,  yn  eu  goleuni  eu  hunain,  fel  nad  yw 
ychwaneg  o  brofiad  yn  ychwanegu  dim  at  yr  anghenrheidrwydd.  Yn 
awr,  i  ddangos  fod  y  fatli  wú-ioneddau  anghenrheidiol  a  priori  yn  bod, 
cymerer  y  dyfyniad  a  ganlyn : — 

•'  Gellir  dangos  yn  hawdd  fod  y  cyfryw  famau  anghenrheidiol,  a  chyffredinol  yn 
yr  ystyr  fanylaf,  ac  o  ganlyniad  pur  a  priori,  mewn  gwybyddiaeth  ddynol.  Os 
dymimwn  anghraifft  mewn  gwyddiant,  nid  rhaid  i  ni  oud  edrych  ar  wirioneddau 
Bylfaenol  rhifyddiaeth.  Os  dymunwn  anghraifft  oddiwrth  arferiad  mwyaf  cyffredin 
y  deall,  gwasanaetha  y  gosodiad,  'fod  i  bob  cyfnewidiad  ryw  achos.'      Ac  yn  yr 


ATBDRONIAETH  KANT.  245 

amgylcliiad  olaf,  mae  yr  arafryfrrediad  o  achos  yn  c^nnwys  mor  amlwg  yr  amgy- 
fiFrediad  o'r  anglienrheidrwydd  o  gysylltiad  ag  effaith,  ac  o  hollol  gyffredinolrwydd 
y  rheol,  fel  y  Gollid  ef  yn  Uwyr  pe  dewisem  gyda  Hume  ci  briodoli  i  gydf ynediad 
mynych  yr  hjTi  sydd  yn  dygwydd,  a'r  hyn  sydd  yn  ei  ragflaenu,  a'r  arferiad  yn 
tarddn  oddiwrth  hyny  (o  ganlyniad  anghenrheidrwydd  tufewnol  yn  unig)  o  gysylltu 
arddangosiadau.  Ac  heb  eisiieu  y  cyfryw  anghreififtiau  i  brofi  gwirionedd  egwydd- 
orion  pur  a  prìori  yn  ein  gwybyddiaeth,  gellid  dangos  eu  bod  yn  anhebgorol  er 
gwneuthur  profìad  ei  hun  yn  ddichonadwy,  ac  o  ganlyniad  yn  anghenrhcidiol  a 
priori.  Oblegid  o  ba  le  y  gallai  proíiad  gael  ei  sicrwydd,  pe  buasai  yr  holl  reolau 
yn  ol  pa  rai  y  mae  yn  gweithredu  yn  tarddu  eu  hunain  o  brofîad  ?  Pe  felly,  prin 
y  gallesid  edrych  arnynt  yn  gedym  fel  egwyddorion  cyntefig." — Ihid.  %  2. 

Ar  ol  dangos  mewn  adran  arall  fod  athroniaetli  yn  sefyll  mewn  anghen 
am  ryw  wyddiant  i  benderfynu  posiblrwydd,  egwyddorion,  a  chylch 
yr  hoU  wybyddiaethau  a  jn-iori,  y  mae  Kant  yn  myned  ymlaen  i  egluro 
y  gwahaniaeth  rhwng  barnau  dosranol  a  chyfosodiadol  {analytical 
and  synthetical).  Wrth  ffurfio  barn,  yr  ydym  yn  cymeryd  rhyw  wrth- 
ddrych  fel  sylfon  (suhject)  mewn  cysylltiad  à  rhyw  bri'odoledd  fel  myn- 
egiad  (predicate).  Mae  y  berthynas  hon  rhwng  y  sylfon  a'r  mynegiad 
jn  ddichonadwy  mewn  dwy  ffordd ;  un  ai  mae  y  mynegiad  B  yn 
perthyn  i'r  sylfon  A  fel  rhyw  beth  a  gynnwysir  (mewn  dull  cuddiedig) 
yn  yr  amgyffrediad  A  ;  neu  ynte  y  mae  y  mynegiad  B  yn  gorwedd  yn 
hollol  y  tuallan  i'r  sylfon  A,  er  ei  fod  yn  sefyll  mewn  cysylltiad  ág  ef. 
Yn  yr  amgylchiad  cyntaf  jt  ydym  yn  galw  y  farn  yn  ddosranol,  yn  yr 
ail  yn  gyfosodiadol.  Er  aughraifft,  os  dywedir,  "  Y  mae  pob  corff  yn 
meddu  liyd  a  lled,"  dyma  farn  ddosranol ;  oblegid  uid  oes  raid  i  ni 
fyned  allan  o'r  amgyffrediad  am  gorff  i  gael  gafael  ar  hyd  a  lled  yn 
gj^sylltiedig  àg  ef ;  ond  y  cwbl  sydd  eisicu  yw  dosranu  yr  amgyffrediad 
i  gael  y  mynegiad.  I'r  gwrthwyneb,  os  dywedir,  "  Y  mae  pob  corff  yn 
meddu  pwysau  ;"  y  mae  y  mynegiad  hwn  yn  rhywbeth  gwahanol  i'r 
hyn  a  gynnwysir  yn  yr  amgyffrediad  am  gorff.  Gan  hyny,  y  mae 
ychwanegiad  y  cyfryw  fynegiad  yn  rhoddi  barn  gyfosodiadol.  Mae  yn 
amlwg  mai  barnau  cyfosodiadol  sydd  yn  eangu  ein  gwybodaeth,  a  dyma 
y  barnau  sydd  yn  tarddu  o  brofiad.  Ond  a  ydyw  ein  holl  farnau  cyfos- 
odiadol  yn  tarddu  o  brofiad  ?  Nac  ydynt  yn  ddiau.  Cymerwch  y 
gosodiad,  "  Y  mae  achos  i  bob  dygwj'ddiad  ;"  y  mae  hwn  yn  cynnwys 
bam  gyfosodiadol ;  oblegid  y  mae  y  meddylddrych  am  achos  yn  ych- 
wanegiad  at  y  meddylddrych  am  ddygwyddiad.  Ond  nis  gall  darddu 
0  brofiad ;  oblegid  y  mae  yn  cario  gydag  ef  anghenrheidrwydd,  yr 
hwn  nis  gallasai  profiad  byth  ei  roddi ;  ac  o  ganJyniad  y  mae  yn  farn 
gyfosodiadol  a  imori.     Ar  y  cyfíelyb  farnau  y  mr.e  rhifjddiaeth  a 


246  ATHRONIAETH  KANT. 

mesuryddiaeth,  ac  athroniaeth  naturiol  hefyd,  iraddau,  yn  sylfaenedig. 
Ond  heb  aros  yn  hwy  gyda'r  arweiniad  i  mewn,  yr  ydym  yn  brysio 
at  gorfif  y  llyfr,  yr  hwn  sydd  yn  dechreu  gyda  "  Theimladaeth  Uchan- 
ianol."  Gweithrediad  y  meddwl  ar  -wrthddrychau,  trwy  jn.'  hyn  y  mae 
y  meddwl  yn  dyfod  yn  wybyddus  o  honynt,  a  elwir  canfyddiad  (Ans- 
chanungj.  Y  gallu  synwjTol  sydd  yn  ein  cynnysgaetlm  â  chanfydd- 
iadau,  ond  meddylir  hwynt  gan  y  deall,  a  thrwy  hyn  y  mae  amgyffred- 
iadau  yn  tarddu.  Y  canfyddiad  hwnw  sydd  yn  cyfeirio  at  wi'thddrych 
trwy  gyfi'wng  argrafílad  synwyi'ol  a  elwir  yn  ganfyddiad  profiadol.  Y 
gwrthddrych  anmhenderfynol  o  ganfyddiad  profiadol  a  elwir  yn  ym- 
ddangosiad.  Dosbarthir  ymddangosiadau  yn  ddwy  ran,  sef  mater  a 
ffurf.  Dyma  wahaniaeth  sydd  yn  teilyngu  sylw  neillduol,  oblegid  y  mae 
yn  (Iwyn  perthynas,  nid  yn  unig  ûg  athroniaeth  y  meddwl,  ond  á  phob 
gw^bodaeth  arall.  Beth  yw  yr  achos  o'r  holl  amrywiaethau  sydd  o 
flac.i  ein  llygaid  mewn  blodau  a  choedydd  a  chreaduriaid  ?  Nid 
gwahaniaeth  yn  y  de&iydd  yn  gymaint  ag  yn  y  ffurf.  Mewn  fferylliaeth, 
dangosir  fod  y  sj^weddau  mwyaf  uchelbris  a'r  rhai  mwyaf  diwerth  yr 
un  mewn  mater,  ond  yu  wahanol  mewn  ffurf.  Gwreiddyn  llawer 
cyfeilioruad  mewn  duwinyddiaeth  yw  tahi  rhy  fach  o  sylw  i  ffurf,  yn 
yr  ystyr  yr  arferir  y  gair  yn  y  lle  hwu.  Felly  mewn  perthynas  i 
athroniaeth  y  meddwl,  buasai  yn  haws  penderfynu  y  ddadl  am  ddeiU- 
iad  meddylddiychau  pe  cadwesid  y  gwahaniaethiad  hwn  mewn  golwg. 
Geiriau  Kant  ar  y  pwnc  hwn  sydd  fel  y  canlyn : — 

"  Yr  hyn  sydd  meTm  ymddaugosiad  yn  cyfateb  i  argraff  y  synwyr  yw  y  mater, 
ond  yr  liyn  sydd  yn  peri  fod  amrywiaeth  yr  ymddangosiad  yu  drefn  mewn  per- 
thynasau  penodol  yw  ffur/yr  j-mddangosiad.  Gan  nas  gall  hyny  fod  yn  argraff  y 
synwyr,  trwy  yr  hwn  yn  unig  y  mae  argraíSadaii  y  synwyrau  j-n  cael  eu  trefnu 
a'u  dwyn  i  ffurf  benodol,  y  mae  mater  yr  holl  ymddangosiadau  yn  cael  eu  i-hoddi 
fel  hyn,  mae  yn  wir,  yn  unig  a  posterîori,  ond  y  mae  yn  rhaid  fod  y  ffurf  o  honynt 
yn  gorwedd  yn  barod  iddynt  oU  yn  y  meddwl  a  priori ;  ac  am  hyny  gellir  ei 
ystyried  ar  wahan  oddiwrth  holl  argraflBadau  ÿ  synwyrau. 

Yr  wyf  yn  galw  pob  arddangosiad  yn  bur,  yn  yr  hwn  ni  chjŵrfyddir  â  dim  sydd 
3m  perthjTi  i  argraff  y  synwyr.  Y  ffurf  bur  o  ganfyddiadau  synwyrol  yn  gyffred- 
inol  a  geir  gan  hyny  a  priori  yn  y  meddwl,  trwy  yr  hyn  y  mae  holl  amryA^iaeth 
ymddangosiadau  i'w  canfod  mewn  perthynas  neillduol.  Y  ffurf  bur  yma  o  synwyr 
a  elwir  hefyd  yn  ganfyddiad  pur.  Felly,  os  gwahanaf  oddiwrth  yr  arddangosiad 
o  gorff  yr  hyn  y  mae  y  deall  jti  feddwl  ynddo,  megys  sylwedd,  gallu,  hyranedd,  ac 
hefyd  yr  hyn  o  hono  sydd  yn  perthyn  i  argraff  y  synwyr,  megys  anhydreiddrwydd, 
caledrwydd,  lliw,  &c.,  y  mae  rhywbeth  eto  yn  aros  yn  ol  i  mi  o'r  canfyddiad 
profiadol  hwn,  sef  eangder  a  11  un.  Y  rhai  hyn  a  berthj-nant  i  ganfyddiad  pur,  yr 
hwn  a  2ìriori,  ac  heb  wrthddrych  gwirioneddol  o  synwyr  neu  deimlad,  sydd  yn 
meddu  lle  yn  y  meddwl  fel  ffurf  bur  o'r  gallu  synwyrol. 


ATHRONIAETH  KANT.  24? 

*  *  *  Mewn  Teimladaetli  atlironol,  gan  hjrny,   ni  a  neillcîuwii  y 

gallu  synwyrol  yn  gyntaf  fel  ag  i  wahanu  pob  peth  a  feddylir  ynddo  gan  y  deall 
trwy  ei  aiugyífrediün,  nes  na  byddo  dim  yn  aros  ond  canfyddiad  profiadol.  Yn  aü, 
ni  a  wahanwn  drachefn  oddiwrth  hyn  bob  peth  sydd  yn  perthyn  i  argraflf  y  synw^r, 
nes  na  byddo  dim  yn  aros  ond  canfyddiad  pur  a  ffurf  noeth  yr  ymddangosiadau  ; 
yr  hyn  yw  yr  unig  beth  a  dderbynir  a  priori  oddiwrth  y  gallu  synwyrol.  Yn  vr 
ymchwiliad  hwn  ceir  fod  dwy  ffurf  bur  o  ganfyddiad  synwyrol,  fel  egwyddorion 
gwybyddiaeth  a  ^Jnon,  sef  lle  ac  amser." — Ibid.  Transcendentale  Aesthetik :  §1. 

Fel  cynnorth-wy  i  ddeall  y  dyfyniad  ucliod,  cymerir  cymhariaeth  agos, 
yr  hon  a  ddichon  fod  yu  fantais  i'r  anghyfarwydd,  er  ei  bod  yn  rhwjon 
0  fod  yn  anghelfydd,  ac  i  raddau  yu  aumhriodol.  Tybier  fod  canfydd- 
iadau  yn  y  meddwl  fel  papyrlen  yn  yr  argraffwasg  yn  derbyn  argraff  o 
ariuniadau  celfydd,  a'r  rhai  hyny  yn  cael  eu  lliwio  yr  im  pryd  yn  y 
modd  mwyaf  prydferth.  Yn  awr,  ar  un  llaw,  mae  yn  rhaid  gadael 
alJan  o'r  sylw  y  lliwiau  a  dderbynir  oddiwrth  y  deall ;  ac  ar  y  llaw 
arall,  mae  yn  rhaid  gadael  allan  y  defnydd  sydd  yn  äjíod  oddiwrth 
wrthddrychau  allanol ;  yna  bydd  genym  feddylddi-ych  am  ffurf  noeth 
yr  arluniau.  Er  mor  anmherffaith  yw  y  gymhariaeth  hou,  y  mae  yn 
Uawer  mwy  cymhwys  na"r  hen  gyffelybiaeth  am  y  meddwl  fel  papyr 
gwyn.  Yr  hyn  sydd  yn  dyfod  i'r  meddwl  trwy  y  synwyrau  yw  y  papyr, 
ar  yr  hwn  y  mae  y  meddwl  yn  rhoddi  ei  argraff  ei  hun.  Y  deall  sydd 
yn  llanw  ac  yn  Uiwio  yr  arluniad  :  ond  cyn  dyfod  i  sylwi  yn  fanwl  ar 
waith  y  deall,  yr  hyn  a  wneir  yn  yr  erthygl  nesaf,  mae  yn  fuddiol  cy- 
meryd  golwg  yn  gyntaf  ar  yr  amliuelliad  noeth.  Yr  ydym  wedi  gweled 
uchod  mai  ffurfiau  pur  y  gallu  synwyrol  yw  Ue  ac  amser.  Ond  bcth 
yw  y  ffiu-fiau  hyn  ?  Ac  yn  gyutaf,  beth  yw  lle  ?  I'r  gofyuiad  hwn  y 
mae  Kaut  yn  ateb  fel  y  caulyn : — 

"Trwy  gyfrwng  y  synwyr  allanol  (fel  priodoledd  ein  meddwl)  yr  ydyra  yn 
gosod  o'n  blaen  wrthddrychau  fel  yn  allanol  i  ni,  ac  oll  me-HTi  Ile.  Felly  yr  ydvm 
yn  penderfynu,  neu  yn  alluog  i  benderfynu,  eu  llun,  a'u  maint,  a"u  perthynas 
â'u  gilydd.  Y  synwyr  tufewnol,  trwy  yr  hwn  y  mae  y  meddwl  yn  canfod  ci  hun 
neu  ei  gyílwr  tufewnol,  nid  yw,  mae  yn  wir,  yn  rhoddi  un  canfyddiad  o'r  enaid 
fel  gwrthddrycu ;  ond  eto  y  mae  ffurf  benodol  dan  yr  hwn  y  mae  canfyddiad  o'i 
gyflwr  tufewnol  yn  unig  yn  ddichonadwy,  fel  y  mae  yr  oll  sydd  yn  perthjTi  i'r 
penderfyniadau  tufewnol  yn  cael  eu  gosod  ger  bron  niewn  perthynasau  o  amser. 
Yn  allanol  nis  gellir  edrych  ar  amser,  mwy  na  Ile,  fel  rhywbeth  ynom.  Yn  awr, 
pa  beth  yw  amser  a  Ile  ?  A  ydynt  yn  fodau  sylweddol  ?  A  ydynt  mewn  gwirion- 
edd  yn  ddim  mwy  na  phenderfyniadau,  neu  hefyd  yn  berthyna.sau  pethau,  ond  ar 
yr  un  pryd  yn  gyfryw  ag  a  berthynant  i'r  pethau  hyn  ynddynt  eu  hiinain,  pe  na 
chanfyddid  hwynt ;  neu  a  ydynt  yn  gyfryw  ag  a  Iynant  yn  imig  wrth  ffurf  y  can- 
fjddiad,  ac  felly  wrth  briodoledd  dufewTioI  ein  meddwl,  heb  y  rhai  nis  gellid 
priodoli  y  gosodiadau  hyn  i  unrhyw  wrthddrych?  Er  mwyu  addysgu  ein  liunain 
ar  hyn,  ni  a  esboniwn  yn  gyntaf  y  syniad  o  le. 


248  ATHRONIAETH  KANT. 

1.  Nid  yw  lle  yn  syniad  profìadol  wedi  ei  gael  oddiwrth  brofiadau  allanol.  Oblfigid 
cyn  y  gallaf  olrhain  teimladaii  at  rywbeth  y  tuallan  i  mi  (hyny  yw  at  rywbeth 
mewn  lle  gwahanol  i'r  hwn  yr  wyf  fi  ynddo),  ac  hefyd  cyn  y  gallaf  eu  gosod  o'm 
blaen  fel  y  tuallau  i,  ac  yn  agos  at  eu  gilvdd,  o  ganlyniad,  nidyn  unig  yn  wahanol 
ond  me'mi  gwahanol  leoedd,  mae  yn  rhaid  i'r  syniad  am  le  i'r  perwyl  hwn  fod  yn 
sylfaen  i'r  cwbl.  Gan  hyny  nis  gall  y  syniad  ara  le  gael  ei  dderbyn  trwy  brofiad 
•ddiwrth  berthynasau  ymddangosiadau  allanol,  ond  y  syniad  dywededig  sydd  yn 
gyntaf  yn  gwneyd  y  profiad  allanol  hwn  yn  ddichonadwy. 

2.  Y  mae  lle  yn  syniad  anghenrheidiol  a  priori,  yr  hwn  sydd  yn  sylfaen  i  bob 
canfyddiad  allanol.  Nis  gallwn  wneuthur  i  ni  ein  hunain  y  syniad  hwn — nad  oes 
im  lle — er  y  gallwn  yn  hawdd  feddwl  am  dano  heb  un  g^vrthddrych  o'i  fewn. 
Edrychir  amo,  gan  hyny,  fel  anunod  o  bosiblrwydd  ymddangosiadau,  ac  nid  fel 
penderfjTiiad  yn  j'mddibynu  amynt ;  ac  y  mae  yn  syniad  a  priori,  yr  hwn  o 
anghenrheidrwydd  sydd  yn  sylfaen  i  bob  ymddangosiad  allanol. 

3.  Nid  yw  Ile  yn  syniad  cyffredinol  am  berthynasau  pethau  â'u  gilydd,  ond  yn 
ganfyddiad  pur.  Oblegid,  yn  y  Ue  cyntaf,  nis  gall  neb  ddychymygu  mwy  nag  un 
Ue,  a  phan  soniwn  am  lawer  o  leoedd,  yr  ydym  wrth  hyny  yn  deall  rhanau  o'r  un 
a'r  unrhyAV  le.  Nis  gallasai  y  rhanau  hyn  ychwaith  ragüaenu  yr  un  lle  sydd  yn 
cynnwys  y  cwbl,  i  MTieuthur  y  cyfanswm  yn  ddichonadwy  ;  ond  yn  yr  oll  yn  unig 
y  gellir  meddwl  am  y  rhanau.  Y  mae  yn  hanfodol  un — jrr  amrywiaeth,  ac  o  gan- 
lyniad  y  sjTiiad  cj'ífredinol  am  leoedd,  a  orphwys  yn  unig  ar  derfyniadau.  Oddi- 
yma  y  mae  yn  canlyn  raewn  perthynas  iddo,  fod  canfyddiad  a  priori  (yr  hwn  nid 
yw  yn  dyfod  trwy  brofiad)  yn  sylfaen  i  bob  syniad  am  dano.  Fel  hyn  holl  osod- 
iadau  mesureg,  er  anghraifift  yr  un  a  ganlyn,  'fod  swm  dwy  ochr  i  driongl  yn  fwy 
na'r  drydedd,'  nis  gallent  ddeiUiaw  gyda  sicrwydd  dieithriad  oddiwrth  ddychym- 
ygion  cyffredin  am  linell  a  thriongl,  ond  oddiwrth  ganfyddiad,  ac  yn  ddíau  apriori. 

4.  Y  mae  Ile  yn  ymddangos  fel  yn  ddiderfyn.  Y  mae  yn  wir  f od  yn  rhaid  i  ni 
feddwl  am  bob  amgyíTrediad  fel  ymddangosiad  yr  hwn  a  gynnwysir  mewn  rhifedi 
diddiwedd  o  amry^yiol  ymddangosiadau  dichonadwy  (fel  eu  harwydd  cyffredin),  o 
ganlyniad  y  mae  yn  cynnwys  y  rhai  hyn  dano  ei  hun  ;  ond  nis  gellir  meddwl  am  un 
amgvffrediad  yn  y  fath  fodd,  fel  pe  byddai  yn  cynnwys  rhifedi  diderfyn  o  ymddang- 
osiadau  ynddo  ei  hun.  Ond  yr  ydym  yn  meddwl  fel  hyn  am  le  (oblegid  y  mae 
holl  ranau  lle  yn  cydhanfodi  yn  ddiderfyn).  Gan  hyny,  y  mae  yr  ymddangosiad 
gwreiddiol  o  le  yn  ganfyddiad  apriori,  ac  nid  yn  amgyffrediad." — Ibid.  §  2. 

Fel  atebiad  dracliefû  i'r  gofyniad,  Beth  yw  amser  ?  yr  ydyia  yn 
«ael  sylwadau  fel  hyn : — 

"1.  Nid  yw  amser  yn  rhywbeth  sydd  yn  bod  o  hono  ei  hun,  neu  yn  perthyn  i 
betrhau  fel  penderfyniad  gwrthddrychol,  ac  o  ganlyniad  yn  aros  ar  ol  i  ni  gymeryd 
ymaith  hoU  ammodau  tiifewnol  eu  canfyddiad  :  oblegid  ar  y  dybiaeth  gjmtaf, 
byddai  yn  rhywbeth,  yr  hwn  heb  un  gwrthddrych  sylweddol  a  fyddai  er  hyny  yn 
srlweddol ;  a  chyda  golwg  ar  yr  ail  dybiaeth,  nis  gaUasai,  yn  unig  f el  penderfyniad 
perthynol  i  bethau  ynddynt  eu  hunain,  neu  drefn,  ragfîaenu  y  gwrthddrychau  fel  eu 
ha  mod,  a  chael  ei  wybod  a'i  ganfod  a  priori  trwy  osodiadau  cyf osodol.  Ar  y  Uaw 
Uaw  arall,  y  mae  y  dybiaeth  olaf  hon  yn  dygwydd  yn  hawdd  os  nad  yw  amser  yn 
ddim  ond  yr  ammoJ  tufewnol  dan  yr  h\v-u  y  mae  pob  canfyddiad  yn  cymeryd  Ue 
ynom.  Oblegid  yna  geUir  arddangos  y  ffurf  yma  o'r  canfyddiad  tufewnol  yn  rhag- 
flaenol  i'r  gwrthddrychau,  ac  o  ganlyniad  a  priori. 

2.  Nid  y w  amser  yn  ddim  ond  y  ffurf  o'r  synwyr  tufewnol,  hyny  jrw,  o'r  canfydd- 
iad  0  honom  ein  hunain  ac  o'n  cyflwr  tufewnol.      Oblegid  nis  gaU  amser  fod  yn 


ATHRONIAETH  KANT.  249 

benderf yniarl  o  ymddaDgosiadau  allanol :  nid  yw  _m  perthyn  i  lun  nac  i  sef vllfa ; 
i'r  gwrthwyneh,  y  mae  yn  penderfynu  arddangosiadau  ein  cyflwr  tufewnol.  Ac 
oblegid  nad  yw  y  canfyddiad  tufewnol  hwn  yn  rhoddi  un  Ihin,  j^r  j'dym  yn  ceisio 
cyfìenwi  y  diffyg  trwy  gyfatehiaethau,  ac  yn  arddangos  olyniad  amser  tn\^y  linell 
ddiderfyn,  yn  yr  hon  y  mae  amry\viaeth  yn  cyfansoddi  cj^res,  yr  hon  nid  yw  yn 
meddu  llydanrwj'dd,  ac  oddiwrth  briodoliaethau  y  Ihnell  hon  yr  j'^dym  yn  casglu 
holl  briodoliaethau  amser,  oddieithr  yn  unig  fod  rhanau  y  gyntaf  yn  gyfamserol, 
ond  rhanau  yr  olaf  yn  olynol.  Oddiwrth  hyn,  hcfyd,  y  mae  yn  ymddangos  fod  yr 
arddangosiad  o  amser  ei  hun  yn  ganfyddiad,  gan  y  gellir  dynodi  ei  holl  berthynasau 
mewn  canfyddiad  allanol. 

3.  Amser  y w  yr  ammod  ífurfiol  a  priori  o  bob  ymddangosiad  yn  gyffredinol.  Lle, 
fel  y  fifurf  bur  o  bob  canfyddiad  allanol,  a  gyfyngir  fel  ammod  a  priori  vn  unig  i 
ymddangosiadau  allanol.  Ar  y  llaw  arall,  gan  fod  pob  arddangosiadau,  pa  un 
bynag  a  fydd  ganddynt  bethau  allanol  yn  wrthddrychau  ai  peidio,  eto  yn  perthyn 
ynddjmt  eu  hunain,  fel  penderfyniadau  y  meddwl,  i'r  cyílwr  tufewnol,  ond  gan 
fod  y  cyflwr  tufewnol  hwn  dan  ammod  ífarâol  y  canfyddiad  tufewnol  yn  perthyn  o 
ganlyniad  i  amser,  felly  y  mae  amser  yn  ammod  a  priori  o  bob  ymddangosiad  yn 
gyflfredinol,  ac  mewn  ffaith  yn  ammod  uniongyrchol  i  ymddangosi  idau  tufewnol  ein 
meddyliaii,  a  thrwy  hyny  yn  ammod  anuniongyrch  i  ymddangosiadau  allanol.  Os 
gallaf  ddywedyd  a  priori,  fod  pob  ymddangosiad  allanol  mewn  lle,  ac  yn  cael  ei 
benderfynu  yn  ol  perthynasau  lle  apriori;  gallaf  ddywedyd  yn  ddíeithriad  oddi- 
wrth  egwyddor  y  synwyr  tufewnol,  fod  pob  ymddangosiad  yn  gyffredinol,  hyny 
yw,  holl  wrthddrychau  y  synwyr,  mewn  amser,  ac  yn  sefyll  o  anghenrheidrwydd 
mewn  perthjTias  âg  amser. 

Os  cymerwn  ymaith  ein  dull  o  £«"infod  ein  hunain  yn  dufewnol,  ac  o  gynnwys 
trwy  y  canfyddiad  hwn  yr  holl  ganfyddiadau  allanol  jm  y  gallu  arddangosiadol,  ac 
o  ganlyniad,  os  cymerwn  y  gwrthddrychau  fel  y  maent  ynddynt  eu  hunain,  y  mae 
amser  felly  yn  ddim.  Nid  oes  iddo  hanfod  gwrthddrychol  ond  yn  unig  gyda  golwg 
ar  ymddangosiadau,  gan  fod  y  rhai  hyn  eisoes  jti  bethau  a  dderbjnir  genym  fel 
gwrthddrychau  ein  synwj'rau ;  ond  nid  j-w  amser  mwj-ach  yn  wrthddrychol,  os 
cymerwn  ymaith  allu  synwyrol  ein  canfyddiad,  ac  o  ganlyniad  y  dull  o  arddangosiad 
sydd  yn  briodol  i  ni,  ac  os  soniwn  am  bethau  yn  gyffredin.  Amser  gan  hyny  nid 
yw  ond  ammod  tufewnol  ein  (dj'nol)  ganfyddiad  (j^r  hwn  sydd  bob  amser  yn  per- 
thyn  i  synwyr,  hyny  yw,  mor  bell  ag  yr  effeithir  arnom  gan  wrthddrychau),  ond  y 
mae  jmddo  ei  hun,  jm  annibynol  ar  y  meddwl,  yn  ddim.  Er  hyny,  y  mae  gyda 
golwg  ar  bob  ymddangosiad,  ac  o  ganlyniad  gyda  golwg  ar  bob  peth  sydd  yn  cyfar- 
fod  â  ni  trwy  brofiad,  o  anghenrheidrwydd  j^n  wrthddrychol.  Nis  gallwn  dfly wedyd, 
*  Y  mae  pob  peth  mewn  amser,'  oblegid  jti  yr  amgyffrediad  am  bethau  j^n  gyffred- 
ÌDOÌ  yr  ydym  yn  gadael  allan  bob  math  o  ganfyddiad  o  honynt,  ond  y  mae  y  can- 
fyddiad  hwn  yn  ammod  penodol  dan  ba  un  y  mae  amser  yn  perthjTi  i'r  arddang- 
osiad  o  wrthddrychau.  Yn  awr,  os  unir  yr  amniod  â'r  amgj-ffrediad,  ac  os  dj'wedir 
'  Y  mae  pob  poth  fel  ymddangosiad  (gwrthddrych  ein  canfyddiad  synwyrol)  mewn 
amser,'  y  mae  yr  egwj'ddor  felly  yn  meddu  ar  gywirdeb  gwrthddrychol  a  chyffred- 
inolrwydd  a  priori." — Ibid.  §  6. 

Os  teimla  rliai  yn  anbawdd  rhoddi  derbyniad  i'r  golygiadau  hyn, 
eto  meddyliem  y  bydd  yn  fwy  anbawdd  iddynt  gyfarfod  âg  esboniad 
gwell.  Ond  fel  cynnortbwy  pellach  i  ddeall  y  mater,  rhoddwn  ym£k 
rai  sylwadau  ychwanegol  allan  o'r  bennod  obif  ar  "  Deimladaeth 
Uchanianol." 


^•4 


250  ATHRONIAETH  KANT. 

"  Y  mrve  jm  anglienrlieicliol  i  ni  cgluro  mor  fanwl  ag  y  gellir  pa  beth  yrr  ein 
golygiad  me\vn  perthyTias  i  ansawdd  sjlfaenol  pob  gwybyddiaeth  synwyrol  yn 
gyffredinol,  er  rawyn  rhagllaenu  pob  camesboniad. 

Ein  meddwl  gan  hyny  ydyw,  nad  yw  ein  hoU  ganfj'ddiad  yn  ddim  amgen  nag 
arddangosiad  o  j'mddangosiad,  nad  yw  y  pethau  a  ganfyddir  genym  yn  gyfryw 
ynddynt  eu  hunain  ag  ydym  ni  yn  eu  canfod;  nad  yw  eu  perthynasau  ychwaith 
ynddj'nt  eu  liunain  wedi  eu  cyfausoddi  fel  y  maent  yn  ymddangos  i  ni,  ac  os  gadcwir 
allan  y  meddwl,  nou  ansawdd  meddyliol  y  synwyrau  yn  gyffredinol,  byddai  holl 
briodoliaethau,  hf)ll  bcrthynasau  gwrthddrychau  mewn  lle  ac  amser,  ac  hyd  yn  nod 
Ue  ac  amscr  eu  hunain,  yn  diHanu,  ac  uis  gallant  hanfodi  fel  ymddangosiadau 
jmddynt  cu  hunain,  ond  yii  unig  j'nom  ni.  Y  maeyn  hollol  anhysbys  i  ni  l)ethyw 
natur  y  gwrthddrycbau  ynddj'nt  eu  hunain,  ar  wahan  oddiwrth  holl  amgj'ffrediad 
ein  gallu  synwj'rol.  Nisgwj'ddom  ddim  ond  ein  dull  o"u  canfod,  yr  hyn  sydd  yn 
pcrthj'n  j'n  neillduol  i  ni,  a'r  hyn  nid  j-w  o  anghcnrheidrwydd  j'n  perthj'n  i  bob 
Bîd,  er  ei  fod  i  bob  dyn.  Gyda  hyn  j'n  unig  j-  mae  a  wnelom.  Lle  ac  amser  yw 
ffurtìau  pur  y  gallu  hwn,  argraffiadau  sj'nwyrol  j'n  gyffredinol  ywy  mater.  Ffurf- 
iau  lle  ac  amser  j'r  ydym  yn  eu  g^Y-ybod  yn  unig  a  prìor'i,  hyny  yw,  yn  ílaenorol  i 
bob  sj'lwad  gweithredol,  ac  am  hyny  gelwir  j'  canfj'ddiad  yn  bur.  Ond  yr  argraff 
sjTiwyrol  yw  yr  hjTi  yn  ein  gwj'byddiaeth  sydd  j'n  achosi  i'r  wybyddiaeth  gael  ei 
galw  a  posteriori,  hyny  yw,  canf j'ddiad  profiadol.  Mae  y  cyntaf  ya  aros  yn  y  gaUu 
sj'nwyrol  o  anghenrheidrwj'dd,  beth  by  nag  fyddo  natur  yr  argraffiadau  synwyrol ; 
ond  dichon  i'r  olaf  fod  yn  dra  g^vahanol.  Pe  gallem  gario  ein  canfyddiad  hwn  i'r 
graddau  uchaf  o  eglurdeb,  eto  ni  ddeuem  trwy  hj'ny  yn  nes  at  ansawdd  y  gwrth- 
ddrj'chau  jTiddynt  eu  hunain.  Y  cwbl  a  allem  f  \  th  ei  wybod  yn  gyílawn  fyddai 
ein  duU  ni  o  ganfyddiad,  hyny  jrw,  ein  gallu  synwjrrol,  a  hyn  o  hyd  dan  ammodau 
lle  ac  amsei-  j-n  unig,  y  rhai  sj-dd  yn  psrthj'u  yn  wreiddiol  i'r  meddwl.  Pa  beth  y 
dichon  i"r  gwrthddrychau  fod  ynddj'nt  eu  hunain  nis  gallem  byth  ei  wybod  trwy  y 
canfyddiad  egluraf  o'u  hymddangosiad,  yr  hwn  j'mddangosiad  yn  unig  a  roddir  i  ni. 

2.  Er  cadamhad  i'r  ddysg  hon  am  feddj-lddrychiaeth  (idtalily)  y  synwyr  allanol 
ja  gj'stal  a'r  tufewnol,  a  holl  wrthddrychau  y  synwyrau  o  ganlyniad,  fel  ym- 
ddangosiadau,  buddiol  fj'ddai  sylwi  nad  yw  yr  oU  sydd  yn  perthjm  i  ganfj'ddiad  yn 
ein  g^rybyddiaeth  (oddieithr  y  teimlad  o  hj'frydwch  a  phoen,  a'r  ewyllys,  y  rhai  nid 
ydynt  mewn  un  modd  j-n  wybj-ddiaethau)  yn  cynnwj-s  dim  ond  perthynasau  lleoedd 
mewn  canfj-ddiad  (hyd  a  lled),  cj'fnewidiad  lle  (symudiad),  a'r  dcddfau  j'n  ol  pa 
rai  y  mae  y  cyfnewiad  hwn  yn  cael  ei  benderf jrnu  (galluoedd  sj'mudol).  Ond  yr 
hyn  sydd  yri  bresennol  j'n  y  Ile,  neu  yr  hyn  a  effeithir  heblaw  cj'fnewidiad  lle  yn  y 
pethau  eu  hunain,  nid  j'w  joi  cael  ei  roddi  trwy  ganfyddiad.  Yn  awr,  nid  y w  peth 
ynddo  ei  hun  yn  wybyddus  oddiwrth  berthynasau  j'n  unig,  ac  am  hyny  uniawn 
vw  barnu,  megys  na  roddir  dim  i  rd  trwj'  gyfrwng  y  synwyr  allanol,  ond  yn  unig 
perthj'uasau  arddangosiad,  nas  gall  y  synwyr  yma  gynnwj's  dim  ond  perthynas 
gwrthddrych  i'r  meddwl  yn  ei  arddangosiad,  ac  nid  yr  hyn  sydd  yn  dufe-wnol,  ac  yn 
perthvn  i'r  gwrthddrych  ynddo  ei  hun.  Gj'da'r  canfj'ddiad  tufewnol  y  mae  yr  am- 
gj'lchiad  yn  gj'ffelj'b,  oblegid,  nid  yn  unig  yn  hwn  j'  mae  arddangosiadau  y  syn- 
wjn-au  allanol  yn  cj-fansoddi  y  mater  á'r  hwn  y  cynnj'sgaethir  ein  meddwl,  ond 
befj-d  y  mae  amser,  jm  yr  hwn  j'r  ydj'm  j'n  gosod  jt  arddangosiadau  hj-n,  a'r  hwn 
sydd  hj'd  j-n  nod  jm  blaenori  ein  hymwybodolrwydd  o  honynt  mewn  profiad,  ac  jm 
sylfaenol  fel  ammod  ffurfiol  y  dull  o'u  gosod  yn  y  meddwl,  yn  cynnwys  eisoes 
berthynasau  o  olyniad,  cj'famseriad,  ac  o'r  hj'n  sj-dd  yr  un  amser  ag  olj'niad  (yr 
arosol).  Yn  awr,  yr  hyn  íel  arddangosiad  a  ddichon  ragflaenu  pob  gweithrediad 
meddwl  am  tmrhyw  beth,  sydd  ganfj'ddiad  ;  ac  os  na  bydd  j'n  cj-nnwys  dim  ond 
perthj'nasau,  dyna  ffurf  y  canfyddiad ;  jrr  hwn,  gan  nad  yw  yn  arddangos  dim,  ond 
mor  bell  ag  j'  mae  rhywbeth  wedi  ei  roidi  yn  y  meddwl,  nis  gall  fod  yn  ddim 


ATHRONIAETH  KANT.  Ó51 

ATDgen  na'r  dull  yr  effeithir  ar  y  meddwl  trwy  ei  weithgarwcli  ei  hun,  sef  trwy  y 
trefniad  hwn  o'i  arddangosiad,  o  ganlyniad  trwj-ddo  ei  hun,  hyny  yw,  synwyr 
tufewnol  gyda  golwg  ar  ei  ffurf. 

3.  Wrth  ddyweyd  fod,  nie\vn  Ue  ac  amser,  canfyddiad  yn  arddangos  gwrth- 
ddrychau  allanol,  yn  gystal  a  hunanganfyddiad  y  meddwl,  yn  unig  fel  yr  effeithir 
arein  s\'n^vyrau,  hyny  yw,  fel  y  mae  yr  jmiddangosiad,  nid  yw  hyn  yn  cynnwvs 
nad  yw  y  gwrthddrychau  hyn  yn  ddim  ond  rhith.  Oblegid,  yn  yr  ymddangosiadau 
y  mae  y  gwrthddrychau,  ac  hyd  yn  nod  yr  ansoddau  a  briodolir  iddynt  yn  cael  eu 
hj-styried  bob  amscr  fel  rhywbeth  gwirioneddol ;  ond  mor  bell  ag  y  mae  yr  ansawdd 
hwn  yn  ymddib^'nu  ar  y  dull  o  ganfyddiad  yn  y  meddwl  yn  y  berthynas  rhwng  y 
gwrthddrj'ch  a'r  meddwl,  y  mae  y  gwrthddrych  hwn  fel  ymddangosiad  yn  wahanol 
iddo  ei  hun  fel  gwrthddrych  ynddo  ei  hun.  Felly  uid  wyf  yn  dyweyd  fod  cyrffyn 
ymddangos  yn  unig  y  tuallan  i  mi,  neu  fod  fy  enaid  yn  ymddangos  yn  unigyn  fy  jTn- 
wybodaeth,  er  fy  mod  y-n  dal  fod  y  briodoledd  o  le  ac  amser,  yn  ol  yr  hon  fel  ammod 
eu  hanfodiad  yr  wyf  yn  ystyried  y  naill  a"r  llall,  yn  gynnwj-sedig  jm  fy  nuU  o  gan- 
fyddiad,  ac  nid  yn  y  gwrthddrychau  hyn  ynddyiit  eu  hunain.  Fy  mai  i  ydyw,  os 
«'r  hyn  a  ddylwu  ei  ystyried  fel  ymddangosiad,  yr  wyf  yn  g^vneyd  rhith  yn  imig. 
Ond  nid  yw  hyn  yn  cymeryd  lle  ar  ein  hegwyddor  o  feddylddrychiaeth  pob  can- 
fyddiad  synwyrol.  Ar  y  llaw  arall,  os  priodolwn  wiredd  gwrthddrychol  i'r  holl 
ffurfîau  hyny  o  arddangosiad,  nis  gallwn  rwystro  i  bob  peth  gael  ei  droi  trwy  hyay 
yu  rhith  yn  unig.  Oblegid  os  cyfrifwn  le  ac  amser  fel  priodoliaethaTi  y  rhai  y  mae 
yn  rhaid  cyfarfod  â  hwynt  mewn  pethau  ynddynt  eu  hunain,  ac  os  meddyliwn  am 
yr  afresymoldeb  i'r  hwn  y  syrthi\vn  trwy  hyny,  gan  y  bydd  genym  ddau  beth 
diderfyn,  y  rhai  nis  gallant  fod  yn  sylweddau,  nac  ychwaith  yn  rhywbeth  sydd  yn 
perthyn  yn  v.'irioneddol  i  sylweddau,  ac  eto  yn  hanfodi,  ac  hyd  yn  nod  yn  ammod 
anghenrheidiol  o  hanfodiad  pob  peth,  o  hyd  yn  aros,  hyd  yn  nod  pe  difodid  pob 
peth,  ar  y  tir  hwn  nis  gallwn  feio  y  rhagorol  Berkeley,  pan  oedd  efe  yn  darostwng 
cyrff  i  ddim  ond  rhith  ;  ie,  ein  hanfodiad  ei  hun,  yr  hwn,  ar  y  dybiaeth  hon,  a 
fyddai  yn  ymddibynu  ar  hunanhanfodiad  yr  hyn  nid  yw  yn  bod,  megys  amser,  a 
newidid  gydag  ef  yn  ddim  ond  rhith,  yr  hyn,  pa  fodd  bynag,  sydd  afresymoldeb 
nad  oes  neb  eto  wedi  bod  yn  euog  o  hono. 

4.  Mewn  duwinyddiaeth  naturiol,  lle  yr  ydym  yn  meddwl  am  Dduw  fel  gwrth- 
ddrych  yr  hwn  nid  yn  unig  nis  gall  fod  yn  wrthddrych  canfyddiad  i  ni,  ond  yr  hwn 
nis  gall  fod  mewn  un  modd  yn  wrthddrych  canfyddiad  synwyrol  iddo  ei  hun,  yr 
ydym  yn  neillduol  ofalus  i  symud  ammodau  amser  a  lle  o  bob  canfyddiad  o  hono 
(oblegid  y  cyfryw  a  raid  i  bob  gwybyddiaeth  o  hono  fod,  ac  nid  meddwl,  yr  hwn 
sydd  bob  amser  yn  arwyddo  terfynau).  Ond  pa  fodd  y  gallwn  wneuthur  hyn,  ca 
byddwn  yn  flaenorol  wedi  gwneyd  amser  a  lle  yn  ffurfîau  pethau  ynddynt  eu 
hunain,  ac  mewn  ffaith  yn  gyfryw  ag  sydd  yn  aros  fel  ammodau  o  hanfodiad 
pethau  a  x>r'^ort,  hyd  yn  nod  pan  fyddwn  wedi  dif odi  y  pethau  eu  hunain,  oblegid 
fel  ammodau  o  bob  hanfodiad  yn  gyffredinol,  mae  yn  rhaid  iddynt  fod  hefyd  yn 
ammodau  o'r  bod  o  Dduw,  Gan  nas  gallwn  ymfoddloni  gan  hyny  i'w  gwneyd  yn 
ffurfìau  g^vrthddrychol  o  bob  peth,  nid  oes  dim  yn  aros  ond  eu  gwneyd  yn  ffurfìau 
meddyliol  ein  duU  o  ganfyddiad,  yn  allanol  yn  gystal  a  thume-miol ;  yr  hwn  a 
elwir  yn  synwyrol  oblegid  nad  yw  yn  wreiddiol,  hyny  yw,  nid  yn  gyfryw  ag  y 
rhoddir  trwyddo  hyd  yn  nod  sylwedd  hanfodol  gwrthddrych  canfyddiad,  yr  hyn, 
hyd  y  gallwn  ni  weled,  nis  gall  berthyn  i  neb  ond  i'r  Creawdwr;  ond  sydd  yn 
ymddibjTiol  ar  sylwedd  hanfodol  y  gwrthddrych,  o  ganlyniad  yn  ddichonad wy  yn 
uuigtrwy  effeithiad  ar  allu  arddangosiadol  y  meddwl. 

Nid  yvr  ychwaith  yn  anghenrheidiol  i  ni  gyfyngu  y  duU  o  ganfyddiad  mewn  llo 
ac  amser  i  ddyn  yn  unig.  Dichon  fod  pob  Bod  meidrol  meddyliol  j-n  debyg  yn  hyn 
i  d<lyn  o  anghenrheidrwydd  (er  nas  gallwn  benderfynu  hyn),  eto  nid  yw  am  hyny 


252  ATHRONIAETH    KANT. 

yn  peidio  perthyn  i'r  gallu  synwyrol,  a  hyny  oblegid  y  rheswm  hwn,  ei  fod  yn 
ddeilliedig,  nid  yn  -nTeiddiol,  o  ganlyniad  nid  yn  ganfyddiad  deallol,  yr  hwn 
oblegid  y  rhesymau  a  grybwyllwyd  sydd  yn  ymddangos  yn  perthyn  i'r  Creawdwr 
yn  unig,  outl  nid  un  amser  i  un  sydd,  gyda  golwg  ar  ei  hanfodiad  a'i  ganfyddiad 
(jr  hwn  gaufyddiad  sydd  yn  penderfynu  ei  haufodiad  gyda  golwg  ar  wrthddrychau 
penodol)  yn  Fod  ymddibynol." — Ibid.  §  8. 

Hyderwn  fody  dyfyniadau  hyn  yn  ddigon  "  dyfuion  ac  atlironyddol." 
Ond  os  ydynt  yn  ddyfnion,  y  mae  rhywbetb  i'w  gael  wrth  eu  darllen 
ag  sydd  yn  werth  llafurio  i'w  gyrbaedd ;  ac  y  maent  yn  rboddi  llawer 
mwy  o  foddlonrwydd  i'r  meddwl  na  rhyw  druth  o  draethawd  a  fyddo 
yn  troi  o  amgylch  ogylch  y  mater,  heb  fyned  unwaith  i  mewn  iddo. 
Ni  ryfeddem  pe  b'ai  rbai  yn  ceisio  bòni  mai  íîiloregywy  cwbl ;  oblegid 
wedi  iddynt  dybied  eu  bod  yn  deall  pob  dim,  a'u  bod  wedi  mesur  pob 
cyfundraith,  a  dirnad  y  dirgelion  oll,  fel  yr  hen  ^Vr  anwybodus  oedd  yn 
hapus  yn  haeru  ei  fod  wedi  gweled  pen  draw  y  byd  wrtb  ddychwelyd  o 
sir  Fôn,  y  mae  yn  naturiol  iddynt  deimlo  gradd  o  anfoddlonrwydd 
wrth  glywed  fod  cyfandiroedd  newyddion  ac  ëang  o  wybodaeth  yn 
gorwedd  yn  nghanol  yr  eigion  hwnw  sydd  yn  ymddangos  iddynt  hwy 
yn  derfyn  y  greadigaeth.  Y  maent  hefyd,  fe  allai,  wedi  darllen  Locke, 
a  Stewart,  a  Brown,  ac  yn  alluog  i'w  deall  heb  lawer  o  di*afferth ;  a 
phaham  ynte  na  ddeallant  Kant  neu  Coleridge  ?  Ebaid  mai  yn  yr 
ysgrifeuwyr  hyn  y  mae  y  bai.  Gran  bwyll,  gyfeülion  caredig, — os  yw 
y  cyfryw  ddynion  a  hyn  yn  dywedyd  fod  byd  newydd  tu  draw  i  Fôr  y 
Werydd,  gellwch  benderfynu  nad  ydynt  yn  eich  twyllo.  A  pba  le  y 
mae  yr  anhawsder  i'w  deall  ?  Y  maent  yn  dywyll  yn  yr  un  modd  ag 
y  mae  "  Euclid  "  yn  dywyll  i'r  neb  na  fyno  lafurio ;  ond  wrth  ddwyn  yr 
holl  feddwl  atynt,  y  maent  yn  dyfod  yn  oleu,  ac  i'r  graddau  yr  ydych 
yn  eu  deall  yr  ydych  yr  un  pryd  yn  deall  y  mater ;  tra  y  mae  awdwyr 
cyfEredin  j-n  hawdd  eu  deall  o  ran  geiriau,  ond  jn  gadael  y  mater  mor 
dywyll  ag  o'r  blaen.  Yr  achos  syml  pabam  y  mae  Kant  yn  anhawdd- 
ach  na  Brown  ydyw,  ei  fod  yn  treiddio  yn  llawer  dyfnach,  yn  siarad  y 
mater  yn  lle  siarad  am  y  mater,  ac  nad  yw  yn  foddlawn  i  arfer  geiriau 
heb  feddyliau.  Mewn  perthynas  i  olygiadau  Kant  ar  amser  a  lle,  mae  yn 
rhaid  i  ni  addef  nad  yàym  yn  gweled  ynddynt  un  gradd  o  anbawsder.. 
Y  mae  yn  profi  i  eglurder  nad  ydynt  yn  betbau,  nac  yn  briodoliaethau 
pethau.  Nid  ydynt  ychwaith,  fel  tybiodd  rhai,  yn  briodoliaethau  y 
Duwdod,  oblegid  nid  yd}^  Duw  yn  bod  mewn  amser  a  lle.  Gan  hj-ny, 
nis  gallant  fod  yn  ddim  ond  ffurfiau  augbenrheidiol  ein  gallu  synwyrol, 
Os  gofynir  drachefn  beth  yw  yr  anghenrheidrwydd  hwn,  nis  gwyddom. 


ATHEONIAETH  KANT.  253 

pa  fodd  i  ateL  yu  well  na  tbrwy  ddyweyd  ei  fod  j-n  tarddu  o  derfynol- 
deb  creadiu-,  a'i  anallu,  o  ganlyniad,  i  sylwi  ar  bob  petb  ar  unwaitb. 
Y  mao  byu  yn  ymddangos  wrtb  ystyried  fod  gwabaniaetb  yn  amgylcb- 
iadau  creaduriaid  yn  peri  gwabaniaetb  yn  eu  golygiadau  ar  amser  a  Ile. 
Nis  gallwn  feddwl  fod  y  ddeddf  foesol  i  un  creadur  mewn  un  byd  yn 
wabanol  o  ran  ei  banfod  i'r  petb  ydyw  i  ui ;'  oud  y  mae  yn  rbaid  fod 
amser  a  lle  yn  dra  gwabanol  mewn  gwabanol  fydoedd,  ac  y  macnt 
befyd  yn  dra  gwabanol  i  ninnau  mewn  gwabanolamgylcbiadau. 

Pa  fodd  bynag,  dyma  ni  yu  awr  wedi  cael  gafael  mewn  egwyddorion 
gwreiddiol.  Nid  jàym  eto  wedi  cyrbaedd  at  feusydd  y  deall  a'r 
rbeswm,  y  rbai  a  adewir  byd  yr  ertbyglau  nesaf ;  ond  yr  ydjTu  eisoes 
wedi  gweled  ffolineb  yr  ysgrifenwyr  byny  sydd  yu  priodoli  boll  feddyl- 
ddi-ycbau  djn  i'r  byu  a  dderbynir  ganddo  oddiwrtb  wrtbddrycbau 
allanol.  Nid  fel  byu  yr  ydym  yn  cael  eiu  caufyddiadau  o  amser  a  lle; 
oblegid  y  mae  ynddynt  angbem-beidrwydd  dieitbrad  yr  bwu  uis 
gallasai  gwrtbddrycbau  allanol  ei  roddi.  Gallwn  symud  y  gwrtb- 
ddrycbau  ;  ond  uis  gellir  symud  amser  a  lle.  lë,  gallwu  ddifodi  pob 
petb  yn  ein  meddwl  ond  y  Creawdwr  ei  bun.  Mae  yn  wir  nas  gallwn 
ddifodi  cymaint  ag  uu  llwcbyu  yu  weitbredol ;  oud  gallwn  feddwl  i'r 
holl  greadigaetb  beidio  bod.  Er  byuy  uis  gallwn  ddifodi  amser  a  lle 
hyd  yn  nod  yn  y  meddwl.  Er  pob  cyfnewidiad  allanol  y  maent  yn 
rbwym  o  fod  yn  y  meddwl  nes  y  difodir  y  meddwl  ei  buu.  Gan  byny, 
mae  yu  rbaid  mai  i'r  meddwl  y  maeut  yn  pertbyn,  ac  mai  o'r  meddwl 
ei  bun  y  maent  yn  tarddu.  Pe  buaseut  o'r  byd  gweledig,  buaseut  yn 
darfod  gyda'r  byd  gweledig  ;  ond  gan  eu  bod  o'r  meddwl,  y  maent  yu 
oesi  cybyd  a'r  meddwl.  Ac  felly,  er  uad  ydym  ond  ar  gyffiniau  y  byd 
mawr  sydd  o'n  mewu,  yr  ydym  eisoes  wedi  cyfarfod  â  rbywbetb  yn  ein 
natur  nad  yw  yn  tarddu  o'r  byd  bacb  oddiallau,  ond  sydd  ar  yr  im 
pryd  yn  sylfaeu  i  boU  ymddangosiadau  y  byd  allanol ;  ac  y  mae  byd 
yn  nod  eiu  syuwyrau  yu  eiu  barwain  at  eg^'j^ddoriou,  y  rbai  nis 
gallant  ddyfod  oddiwrtb  argraffiadau  synYyyrol 


2H 


ATHRONIAETH  EA^'T.* 
[erthygl  ail.] 

Wedi  traetliu  am  y  gallu  synwyrol,  fel  y  clangoswyd  yn  ein  rLifyu 
diweddaf,  y  mae  Kant  3'n  myned  ymlaen  at  y  deall,  jr  hwu  yví  y  gallu 
sydd  jTi  trefnu  yr  argraffiadau  a  dderbynir  trwy  y  synwyrau,  ac  felly 
yn  cael  gwybodaetb  allan  o  honynt.  Nis  gall  y  synwyrau  ond  dwyn 
y  defnyddiau  i'r  meddwl  yn  gymysglyd ;  ond  y  mae  yn  angbenrbeidiol 
eu  dosbartbu  yn  ofalus  cyn  y  byddont  o  un  gwasanaetb.  Y  gallu  sydd 
yn  gosod  y  defnyddiau  byny  yn  eu  lle  priodol  yw  y  deall.  Y  mae  y 
synwyrau  yn  rboddi  i  ni  wrtbddrycbau,  ond  y  deall  sydd  yn  meddwl 
y  gwrtbddrycbau  byny.  Y  mae  galhioedd  synwyrol  gan  y  rbai  hyny 
sydd  o'u  genedigaetli  yn  hollol  amddifad  o  bob  gallu  meddyliol ;  ond 
i'r  graddau  y  mae  dyn  yn  alluog  i  feddwl,  i'r  graddau  hyny  y  mae  yn 
amcanu  at  reol  a  threfn.  Dyma  y  fiíordd  y  mae  dyn  yn  dyfod  yn  feistr 
ar  y  gwrtbddi-ychau,  sef  tr^\-y  eu  dwyn  dan  ddeddfau  y  meddwl.  Nid 
hwy  sydd  yn  gosod  deddfau  i'r  meddwl,  ond  y  meddwl  sydd  yn  gosod 
ei  ddeddfau  ei  hun  arn^Tit  hwy.  Y  mae  y  gwrtbddrycbau  allanol  yn 
effeitbio  yr  un  modd  ar  synwyi'au  y  dyn  sydd  beb  ddeall  a'r  dyn  sydd 
yn  meddu  deall ;  ac  y  mae  yn  rhaid  gan  byny  fod  rbyw  egwj-ddorion 
gwreiddiol  yn  y  deall  ei  hun  yn  gwahaniaethu  y  naill  oddiwrth  y  llall. 
Heblaw  hyny,  y  mae  y  deall  yn  cynnwys  deddfau,  y  rbai  nid  yw  y 
synwjT:au  yn  bysbysu  am  danjTit,  a'r  rhai,  o  ganlyniad,  nis  gallant 
ddyfod  trwy  y  synwyrau :  ac  os  ceir  fod  rbywbeth  yn  y  meddwl  nas 
gallai  ddyfod  iddo  oddiwrth  wrtbddrycbau  allanol,  y  mae  yn  rhaid  i 
ni  gredu  fod  hwnw  yn  tarddu  o  gyfansoddiad  gwreiddiol  y  meddwl 
ei  hun. 

Er  anghraifft,  cymerwn  ddeddf  achosiant.  Dyma  bwnc  sydd  wedi 
rhanu  y  meddylwyr  penaf  yn  ddwy  fyddin.  Y  gofyniad  yw  hyn  ;  A 
yw  ein  golygiadau  ar  acbosiant  o  anghenrheidrwydd  yn  cynnwys  mwy 

*  O'r  "Teaethodydd,"  am  1853. 


ATHRONIAETH  KANT.  265 

nag  a  hysbysh*  i  ni  trwy  gyfrwng  y  synwyrau  ?  Y  mae  y  gofjTiiad 
li-wn  yn  graig  r-^-ystr  i  bawb  sycld  yn  ceisio  darostwng  y  meddwl  dan 
lywodraeth  y  corfif;  ac  y  mae  eu  bymdrecbion  i'w  ateb  yn  rhwym  o 
fod  yn  aflwyddiannus.  Er  mwyn  symud  jr  anhawsder,  yr  oedd 
Hume  yn  dal  nas  gellir  meddwl  dim  mwy  wrth  achosiant  nag  olyuiad 
gwastadol ;  ac  amddiffynwj'd  ef  yn  eguiol  gan  Dr.  Thomas  Brown. 
Yn  ol  y  farn  hon,  nid  yw  y  meddylddrych  am  achos  ac  effaith  yn 
ddim  mwy  nag  sydd  yn  tarddu  }ti  natm'iol  oddiwrth  y  ddeddf  hòno  a 
elwir  C}Tndeithasiad  Meddyliau  (Association  o/ IdeasJ.  "V\'rth  weled  y 
naill  ymddangosiad  yn  arfer  dilyn  y  llall,  yr  ydym  o'r  diwedd  3'n  eu 
huno  â'u  gilydd  }-n  y  meddwl,  ac  yn  galw  hyn  yn  achosiant.  Ni  fu  un 
farn  erioed  yn  fwy  amddifad  o  bob  rhith  o  sail.  Yn  gyntaf,  y  mae  yu 
priodoli  i  arferiad  yr  hyn  sydd  yn  bod  yn  flaenorol  i  bob  arferiad. 
Pan  gaiff  plentyn  brawf  unwaith  o  effaith  y  tân,  y  mae  ynddo  deimlad 
mor  gryf  o  achosiant  fel  nas  gellir  ychwanegu  ato.  Y^'n  ail,  y  mae  yn 
gadael  allan  yr  hyn  sydd  yn  cyfansoddi  hanfod  y  meddylddrych ;  fel 
y  dywedh'  am  hwnw  oedd  yn  addaw  rhoddi  arddangosiad  manwl  a 
ffyddlawn  0  Hamlet,  ond  fod  Hamlet  ei  hun,  trwy  ddeisyfiad  neiUduoI, 
wedi  ei  adael  allan.  Yr  hyn  sydd  yn  hanfodol  yn  ein  golygiad  am 
achos  yw  teimlad  o  allu :  a'r  gofyniad  yw,  0  ba  le  y  mae  hwn  yn 
tarddu  ?  Nid  yw  cydfynediad  parhaus  yn  gwneyd  y  naill  yn  achos 
a'r  Ilall  yn  effaith.  Y  mae  achosiant  yn  rhy^s'beth  gwahanol  a  IIa:ver 
uwch.  Y  mae  yr  achos  yn  cynuyrchu  yr  effaith,  o  herwydd  rhyw  allu 
sydd  yn  gweithredu  trwyddo ;  a  chan  fod  y  gallu  hwn,  ynddo  ei  hun, 
yn  beth  nas  gellir  ei  weled  na'i  deimlo,  y  mae  yn  rhaid  fod  y  syniad 
am  dano  yn  tarddu  0  gyfansoddiad  y  meddwl.  Ac  yn  drydydd,  yr 
ydym  bob  amser  yn  cysylltu  anghenrheidrwydd  á'r  meddwl  am  achos 
ac  eô'aith  :  ac  fel  y  sylwyd  yn  yr  erthygl  o'r  blaen,  y  mae  teimlad  o 
anghenrheidrwydd  yn  hollol  wahanol  yn  ei  natur  i  ddim  a  ddysgir  i  ni 
gan  y  synwyrau,  ac  o  ganlyniad  y  mae  yn  tarddu  o'r  meddwl  ei  hun. 
Pa  bryd  bynag  y  gwelir  effaith,  y  mae  pawb  yn  teimlo  fod  rhyw  achos 
yn  bod  iddo  0  anghenrheidrwydd.  0  ba  le  y  daeth  yr  anghenrheid- 
rwydd  hwn  ?  Nid  yw  y  synwyrau  yn  cyrhaedd  ymhellach  na'r  cylch 
bychan  yr  ydym  ni  yn  troi  ynddo  ;  ac  am  yr  hyn  oll  a  hysbysir  trwy- 
ddynt,  yr  ydym  yn  teimlo,  0  ran  dim  yn  natur  pethau,  y  gallasai  fod 
fel  arall :  ond  fod  rhyw  achos  i  bob  effaith  sydd  wirionedd  cyfircdinol 
ac  anghyfnewidiol ;  yr  ydym  yn  sicr  ar  unwaith  mai  felly  y  mae  yn 
mhob  gwlad  ac  yn  mhob  byd,  ac  mai  felly  y  mae  yn  rhaid  iddi  fod. 


256  ÂTHRONIAETH  EANT. 

Yr  ytljm  ■wecli  galw  sylw  yn  fwy  neiUduol  at  y  pwnc  o  achosiant, 
oblegid  mai  hwn  yw  y  penaf ;  er  liyny  nid  yw  ond  un  allan  o  amryw 
wirioueddau  gwreiddiol  sydd  yn  y  meddwl,  y  rliai  ydynt,  os  goddefir  y 
gymhariaeth,  fel  cynnifer  o  gelloedd  yn  y  deall  i  dderbyn  yr  holl 
argraffiadau  a  ddaw  trwy  y  synwyrau,  ac  i'w  gosod  mewn  trefn  yn  eu 
Ucoedd  priodol.  Y  mae  Kant  jn  dangos  fod  y  cyfryw,  a  pha  fodd  i 
wybod  yn  sicr  pa  rai  ydyut,  fel  y  canljTi : — 

"Ymae  eisocs  jm  brawf  ma\vr  ac  anhebgorol  o  ddoetliineb  a  threiddgarwch 
meddwl  ein  bod  yn  gwybod  pa  beth  a  ddylem  yn  rhesymd  ei  ofyn.  Oblegid,  os 
bj'dd  y  gofyniad  ynddo  ei  hun  yn  afresyniol,  ac  yn  galw  am  atebion  dianghenrhaid, 
y  mae,  heblawy  gwarth  sydd  yn  disgyn  ar  y  neb  a'i  gofynodd,  yn  dwyn  gydag  ef 
weithiau  yr  anfantais  o  hudo  y  gwrandawr  anochelgar  i  atebion  afresymol,  ac  jm 
rhoddi  yr  oljgfa  ddigrifol,  fod  un  (yn  ol  yr  hen  ddywediad)  yn  godro  y  bwch,  a'r 
Uall  yn  dal  y  gogr. 

Os  yw  gwirionedd  yn  gynnwysedig  yn  nghydweddiad  gwybyddiaeth  â'i  wrth- 
ddrych,  y  mae  yn  rhaid  i'r  gwrthddrych  hwn  trwy  hyny  gael  ei  neiHduo  oddiwrth 
eraül ;  oblegid  y  mae  gwybyddiaeth  yn  dwyllodrus,  os  na  fydd  yn  cydweddu  â'r 
gwrthddrych  at  yr  hwn  y  mae  yn  cyfeirio,  er  ei  fod  yn  cyimwys  rhywbeth  a  all  fod 
yn  wir  gyda  golwg  ar  wrthddrychau  eraill.  Yn  awr,.y  prawf  cyffredinol  o  wirionedd 
a  fyddai  hwnw  yr  hwn  a  ddaliai  am  bob  gwybyddiaeth  heb  effeithio  arno  gan 
wahaniaeth  y  gwrthddrychau.  Ond  wrth  ein  bod  trwy  hjoi  yn  gadael  allan  hoU 
gynnwys  y  wybyddiaeth  (sef  perthynas  â'i  wrthddrych),  ac  wrth  fod  gwirionedd  yn 
dwjTi  perthynas  â'r  cynnwys  hwn,  mae  yn  eglur  mai  anmhosibl  ac  afresymol  yw 
chwilio  am  brawf  o  wirionedd  y  CNTmwys  hwn  o  wybyddiaethau  ;  ac  o  ganlyniad 
nas  gellir  rhoddi  nod  o'r  gwirionedd,  yr  hwn  a  fydd  yn  ddigonol,  ac  ar  yr  un  pryd 
yn  gyffredinol.  Gan  ein  bod  wedi  galw  y  cjmnwj'S  yn  fater  y  wj  byddiaeth,  yr 
ydym  fel  hyn  dan  yr  anghenrheidr^vydd  o  ddyweyd  nad  oes  un  nod  cyffredinol  o 
wirionedd  y  wybyddiaeth  gyda  golwg  ar  y  mater,  gan  fod  hyn  ynddo  ei  hun  yn 
wrthddywediad. 

Ond  am  j-r  hyn  sj'dd  yn  àwjn  perthj-nas  â  gwybyddiaeth,  gyda  golwg  ar  y  flfurf 
yn  unig  (trwy  adael  allan  yr  holl  gjTmwys),  y  mae  mor  eglur  fod  Rhesymeg,  i'r 
graddau  ag  y  mae  jm  dangos  deddfau  cyffredinol  ac  anghenrheidiol  y  deall,  dan  yr 
anghenrheidrwydd  jti  y  rheolau  hyn  o  osod  i  lawr  faen  prawf  o  wirionedd.  Oblegid 
y  mae  yr  hjTi  sj^dd  yn  groes  iddj-nt  yn  gyfeiliomus,  gan  fod  y  deall  trwy  hyny  yn 
groes  i  reolau  cj'ffredinol  y  meddwl,  ac  oganlyniad  yn  groes  iddo  ei  hun." — Krittk 
der  Reinen  Yernunft.     Von  der  Eintheilung  der  allgemeinen  Logilc. 

"  Yn  y  dosraniad  hwn  yr  ydj'm  yn  dosbarthu  ein  hoU  wybyddiaeth,  a  priorî,  i 
elfenau  y  deall-wj'byddiaeth  pur.  Mae  yn  dwjm  perthynas  â'r  pynciau  canljmol : — 
1.  Fod  yr  amgyffredion  jTi  bur,  ac  nid  j'n  dyfod  trwy  brofìad.  2.  Na  fyddont  yn 
perthyn  i  ganfyddiad  neu  deimladaeth,  ond  i'r  meddwl  a'r  deall.  3.  Eu  bod  yn 
amgyffredion  elfenol,  ac  j^n  hollol  wahanol  i'r  rhai  deiUiedig  a  chyfansoddedig. 
4.  Fod  j-  daflen  o  houynt  yn  gyflawn,  a'u  bod  yn  llanw  holl  faes  y  deall  pur.  Yn 
awr  nis  gellir  derbyn  sicrwydd  fod  unrhyw  wybodaeth  jti  gyflawn  wrth  gyfrif  rhjrw 
rifedi  a  geir  yn  unig  trwy  brofion.  Nid  yw  hyn,  gan  hyny,  jTi  bosibl  ond  yn  imig 
trwy  gyfrwng  meddylddrych  d'r  cwhl  ó'r  deall-wybyddiaeth  a  priori,  a  thrwy  y 
penderfyniad  y  mae  hyny  ym  ei  roddi  gj'da  golwg  ar  ddosbarthiad  yr  amgjrffredion 
Bydd  yn  ei  gj-fansodili :  o  çanlj-niad,  nid  yw  yn  bosibl  ond  yn  imig  trwy  eu  cysyllt- 
iad  mewn  cyf imdrefn.     Y  mae  y  deall  pur  yn  gwahaniaethu  ei  hun  jti  hollol,  nid 


ATHRONIAETH  KANT.  267 

yn  unig  oddiwrtli  y  cwbl  sydd  Lrofiadol,  ond  liyd  yn  nod  oddlwrtli  yr  lioll  deiml- 
*dacth.  Y  mae  gan  liyny  yn  undod,  hunanfodol,  hunanddigonol,  yr  hwn  nia  gellir 
ei  fwybau  trwy  unrhj^  ycbwanegiad  oddiallan.  Y  mae  y  cyfans^mi  o'i  wybydd- 
iaetb,  gan  byny,  yn  ífurfio  cyfundrefn,  yr  bon  y  mae  yn  rbaid  ei  cbynn^vys  a'i 
pbcuderfynu  dan  feddybldrycb,  yr  b^vn  y  mae  cyfanrwydd  a  chyfatebrwydd  ei 
ranau  ar  yr  im  pryd  yn  rboddi  prawf  o  gywirdeb  a  cbyfreitblondeb  yr  boll  ranau 
gwybyddiaetb  a  gynnwysirynddo." — Ibid.    Die  Transcendentale  Analytik. 

Y  mae  y  deall  yu  allu  i  ffurfio  amgyffrediad  am  wrtliddrycliau 
unigol,  ac  liefyd  i  ffurfîo  barn  am  danynt  yn  ol  egwyddorion  penodol. 
Ond  yn  y  Ue  cjTitaf,  dylem  edi-ych  pa  fodd  y  mae  y  deall  yn  amgyffred 
gwrthddrychau  unigol,  ac  obhain  yx  amgyfEredion  hyn  i'-w  hadau 
cyntefig,  yn  y  rhai  y  maeut  yn  aros  yn  guddiedig  nes  y  dygir  hwy  i'r 
golwg  gan  brofiad.  Wrth  chwilio,  yr  ydjon  yn  cael  fod  y  deall  o 
anghenrheidrwydd  yn  edrych  ar  bob  peth  a  ddaw  o  dan  ei  sylw  mewn 
pedwar  golygiad ;  yn  gyntaf,  maint ;  yn  ail,  math ;  yn  drydydd,  perth- 
ynas  ;  ac  yn  bedwerydd,  modd.  Hyny  yw,  y  mae  y  deall  yn  rhwym 
o  briodoli  y  pedwar  peth  hyn  i  bob  gwrthddrych.  Dyma  yw  ei  waith, 
ac  i  h}Ti  y  mae  wedi  ei  osod  a'i  gymhwyso  gan  y  Creawdwr.  Y  mae 
yn  holi,  ac  yn  mynu  atebiad  i'r  pedwar  gofyniad,  pa  faint,  pa  fath,  pa 
ham,  a  pha  fodd.  Ond  dan  bob  un  o'r  penau  hyn  y  mae  tri  dosbarth 
fel  y  canlyn : — 

I,    MAINT.  n.    MATH. 

UnigoL  Cadarnhaol. 

Lliosog.  Nacaol. 

Cwbl.  Terfynol. 

III.    PERTHTNAS.  IV.    MODD. 

Sylwedd,  a  Phriodoledd.  Posibh'wydd,  ac  Anmhosibh'wydd. 

Achos,  ac  Effaith.  Bodolaeth,  a  Difodiant. 

Cymundeb  y  Gweithredydd  â'r  Ehaid,  a  Damwain. 
Goddefydd. 

Gellir  rhanu  y  pedwar  dosbarth  yn  ddwy  ran ;  y  rhan  gyntaf  yn 
cynnwys  y  ddau  ddosbarth  cyntaf,  y  rhai  ydynt  rifi/ddegol,  a'r  ail  ran 
yn  cynnwys  y  ddau  ddosbarth  olaf,  y  rhai  ydynt  aUofyddol.  Y  mae  y 
ddau  ddosbarth  cyntaf  yn  cyfeirio  at  wrthddrychau  canfyddiad,  a'r 
ddau  olaf  at  fodolaeth  y  gwrthddrychau  hyny.  Y  mae  pob  dosbarth 
yn  cynnwys  tri  o  is-ddosbarthiadau  ;  y  cyntaf  a'r  ail  yn  wrthgyfer- 
byniol  i'w  gilydd,  a'r  trydydd  yn  cyfodi  yn  anghenrheidiol  oddiwrth 


258  ATHRONIAETH  KANT. 

undeb  y  ddau  gyutaf.  Y  niac  liyu  yu  tarddu  oddiwrth  natur  pethau. 
Y  mae  pob  amgyíì'iediad  yu  tybied  uu  arall  yu  wrthwynebol,  ac  y  mae 
y  ddau  yu  tybicd  rbyw  drydydd,  yu  yr  hwu  y  maent  yn  cydgyfarfod 
mewn  uudeb  â'u  gilydd.  Felly,  nid  yw  yv  is-ddosbarthiadau  yn  ddim 
mwy  na'r  prif  ddosbarthiadau  wedi  eu  rhauu  i'w  helfenau  hanfodol ; 
a'r  clfeuau  hyuy  uis  gallaut  fod  yu  fwy  uac  yu  llai  ua  thair.  Nis 
gallascm  ffurüo  amgyffrediad  am  uuigol,  oui  bai  fod  geuym  amgyffred- 
iad  am  liosog,  uac  am  liosog  heb  yr  unigol ;  ac  nid  yw  y  cwbl  yn  ddim 
mwy  ua'r  IHosog  yn  cael  ei  ystyricd  fel  unigoL  Ni  buasai  cadarnhrid 
heb  nacâd,  na  nacâd  heb  gadaruhâd  ;  a'r  terfynol  yw  cadaruhâd  yu 
gysylltiedig  â  nacâd.  Nis  gallasai  fod  achosiant  heb  sylwedd,  ac  nis 
gallascm  gael  amgyffiTdiad  am  sylwedd  ond  trwy  achosiaut ;  ac  undeb 
y  ddau  yw  y  cymuudeb  (reciprociti/)  rhwng  y  gweithredydd  a'r  goddef- 
ydd.  Felly  hefyd  am  bosibh'wydd  a  bodolaeth,  ueu  anmhosiblrwydd 
a  difodiaut ;  ac  nid  yw  anghenrheidrwydd  yn  ddim  mwy  na'r  bodol- 
aeth  a  roddir  trwy  bosibh-wydd.  Ond  ni  ddyhd  meddwl  oblegid  hyn 
mewn  un  modd  nad  yw  y  trydydd  o'r  is-ddosbarthiadau  yn  elfen 
wreiddiol  yn  y  mcddwl :  oblegid  y  mae  cysylltiad  y  cyntaf  a'r  ail,  i'r 
dyben  o  gacl  y  trydydd,  yu  gofyn  gweithred  beuodol  o  eiddo  y  deall, 
jT  hou  uid  yw  yr  un  ag  a  ddygir  i  ymarfcriad  yu  y  cyutaf  a'r  ail. 

Oud  pa  fodd  y  gwybyddwn  fod  }t  amgyffredion  hyn  yn  tarddu  yn 
wreiddiol  o'r  deall  ei  hun,  ac  nid  yn  dyfod  i'r  meddwl  oddiwrth  y 
gwrthddrychau  ?  Mewn  atebiad  i'r  gofyniad  hw^n,  y  mao  Eaut 
yn  sylwi : — 

"  Yr  amrywiaeth  o  ardtlangosiadau  sydd  beth  a  ellir  ei  roddi  mewn  canfyddiad 
trwy  gyfrwng  y  synwyran  yn  unig,  a  dichon  i  íFurf  y  canfyddiad  hwn  fod  yn  gorwedd 
o  priori  yn  ein  gallu  arddangosiadol,  ac  eto  heb  fod  yn  ddim  mwy  na'r  dull  yr 
efifeithir  ar  y  meddwl.  Ond  y  cìjnìjlUiad  o  amrywiaeth  yn  gyffredinol  nis  gall 
ddyfod  i  ni  trwy  gyfrwng  y  synwyrau,  ac  am  hyny  nis  gall  fod  yn  gynnwysedig  yr 
\m  amser  yn  ffurf  bur  y  canfyddiad  teimladol,  oblegid  y  mae  yn  weithred  hunan- 
gynhyrfìol  y  gaUu  arddangosiadol ;  a  chan  ein  bod  yn  galw  hwn  yn  ddeall,  iV 
wahaniaethu  oddiwrth  allu  synwyrol,  y  mae  pob  cysylltiad — pa  un  a  fyddwn  ni  yn 
ymwybodol  o  hono  ai  beidio,  pa  un  ai  cysylltiad  o  amrywiaeth  y  canfyddiad,  neu  o 
wahanol  amgyffredion,  ac  yn  y  cyntaf,  o  ganf  jddiad  teimladol  neu  annheimladol — 
yn  weithred  o  eiddo  y  deall,  i'r  hon  y  rhoddw^i  yr  enw  cyífredinol  o  Gyfosodiad,  er 
mwyn  dangos  nas  gallwn  arddangos  dim  i  ni  ein  hunain  fel  yn  gysylltiedig  yn  y 
gwrthddrych,  os  na  fyddwn  ni  ein  hunain  wedi  ei  gysylltu  yn  íiaenorol." — Ihìd. 
Deduction  der  reinen  Yerstcmdesgrijfe,  §  15. 

"'Yr  yyijf  fi  yn  meddiul,'  sydd  o  anghenrheidrwydd  yn  beth  a  all  gydfyned  â'm 
holl  arddangosiadau,  oblegid  heb  hyn  byddai  rhywbeth  yn  cael  ei  arddangos  ynof 
yr  hwn  nis  gellid  ei  feddwl — yr  hyn  sydd  yr  un  peth  a  dywedyd  fod  yr  arddangos- 
iad  yn  anmhosibl,  neu  o  leiaf  yn  ddim  i  mi.      Yr  arddangosiad  a  ellir  ei  roddi  eyu 


ATHRONIAETH   KANT.  259 

pob  meddwl  a  elwir  canfyddiad.  0  ganlyniad  y  mae  lioll  amrywiaeth  y  canf^-dd- 
iad  yn  iierthyn  yn  anghenrheidiol  i'r  '  Wyf  li  yn  meddwl '  yn  yr  un  dynsawd  ag  y 
cyfarfyddir  â'r  amrywiaeth  hwn.  Ond  yr  arddangosiad  hvm  sydd  weithred  hunan- 
gynhyrfîol ;  hyny  yw,  nis  gellir  edrych  arni  fel  yn  jjerthyn  i'r  gaUu  synwyrol. 
Yr  wyf  yn  ei  alw  yn  ymwybodolrwydd  pur,  er  mwyn  ei  wahaniaethu  oddiwrth  y 
profiadol;  ac  hefyd  yr  ymwybodoh-wydd  gwreiddiol,  oblegid  ei  fod  yr  un  ymwybod- 
oh-wydd,  yr  hwn  tra  yn  cynnyrchu  yr  arddangosiad  'Wyf  fi  yn  meddwl'  yr  hwn  a 
raid  gydfyned  â  phob  un  arall,  a  thra  yn  aros  yr  un  a'r  unrhyw  yn  mhob  ymwybod- 
olrwydd,  nis  gall  gael  un  mwy  g^íTeiddiol  i  gydfyned  âg  ef.  Yr  wyf  hefyd  j'n 
galw  ei  undeb  yn  undeb  uwch-anianol  yr  ymwybodolrwydd,  i  ddangos  y  posibl- 
rwydd  o  wybodaeth  a  priori,  yn  tarddu  o  hono.  Oblegid  yr  amrywiol  arddangos- 
iadau  a  roddir  mewu  unrhyw  arddangosiad  ni  fyddent  yn  arddangosiadau  i  mi,  pe  na 
fyddent  yn  perthyn  i  ymwybodolrwydd;  hyny  yw,  mae  yn  rhaid  iddynt  fel  fy 
arddangosiadau  (hyd  yn  nod  pe  na  baM'n  yn  ymwybodol  o  honynt  fel  y  cyfryw)  fod 
o  anghenrheidrwydd  yn  gydíFurfiol  â'r  ammod  dan  ba  un  yn  unig  y  gallant  sefyll 
ynghyd  mewn  ymwybodoh'wj'dd  cyfl^redinol,  oblegid  heb  hyn  ni  fy  ddent  yn  perthyu 
i  mi.     O'r  cysylltiad  gwreiddiol  hwn  y  mae  llawer  yn  tarddu. 

Er  anghraifft,  y  mae  hollol  unohaeth  yr  ymwybodolrwj'dd  o  amrywiaeth,  yr  hwn 
a  roddir  yu  y  caufyddiad,  yn  cynnwys  cyfosodiad  o  arddangosiadau,  ac  y  mae  yn 
bosibl  yn  unig  trwy  gyfrwng  yr  ymwybyddiaeth  o'r  cyfosodiad  hìvn.  Oblegid  y 
mae  yr  ymwybyddiaeth  profiadol,  sydd  yn  cydfyned  â'r  gwahanol  arddangosiadau 
ynddo  ei  hun  yn  wahanedig,  ac  heb  uu  berthynas  âg  unoliaeth  y  person.  Nid  yw 
y  berthynas  hon  yn  tarddu  gan  hyny  oddiwrth  fod  pob  arddangosiad  yn  cydfyned 
fg  ymwybyddiaeth,  ond  oddiwrth  fy  mod  yn  ychicanerju  y  naill  at  y  Uall,  ac  yn  j'm- 
wybodol  o'r  cyfosodiad  o  honynt.  0  ganlyniad,  yn  unig  am  fy  mod  yn  gallu  uno 
amrywiaeth  o  arddangosiadau  mewn  un  ymwybyddiaeth,  y  mae  yn  bosibl  i  mi 
arddangos  i  mi  fy  hun  unoliaeth  yr  ymwybyddiaeth  yn  y  cyfryw  arddangosiadau 
— hyny  yw,  nid  yw  imdeb  dosranol  yr  ymwybodolrwydd  yn  bosibl  ond  yn  unig 
dan  y  ragdybiaeth  o  undeb  cyfosodiadol  Y  mae  y  meddwl,  fod  yr  arddangosiadau 
hyn  a  roddir  yn  y  canfyddiad  yn  perthyii  fel  cyfanswm  i  mi,  yr  im  peth  gan  hyny 
a  phe  dywedid,  fy  mod  yn  eu  huno  me\ra  im  ymwybyddiacth,  neu  o  leiaf  y  gallaf 
eu  huno  felly  ;  ac  er  mai  nid  hyn  ei  hun  yw  yr  ymwybyddiaeth  o'r  cyfosodiad  o'r 
arddangosiadau,  eto  y  mae  yn  rhagdybied  y  posiblrwydd  o  hyny, — hyny  yw,  yn 
imig  fel  yr  wyf  yn  cynnwys  yr  amrywiaeth  o  honynt  mewn  imymwybyddiaeth,  yr 
wyf  yn  eu  galw  yn  y  cyfanswm  yn  arddangosiadau  i  mi.  Oblegid  heb  hyny, 
byddai  genyf  hunan  mor  wahanedig  ag  yw  yr  arddangosiadau  o  ba  rai  yr  wj'f  yn 
ym\\'ybodol.  Gan  hyny,  imdeb  cyfosodiadol  yr  anirywiaeth  o  ganfyddiadau,  fel  ei 
rhoddir  a  priori,  yw  sylfaen  unoliaeth  yr  ymwybodolrwydd  ei  him,  yr  hwn  sydd, 
a  priori,  yn  rhagflaenu  fy  holl  feddyliad  penderfynol.  Ond  nid  yw  cysylltiad  yn 
gorwedd  yn  y  gwrthddrychau,  ac  nis  gall  darddu  oddiwrthynt  trwy  syniad,  a  chael 
ei  dderbj-n  felly  yn  gyntaf  i'r  deall ;  ond  y  mae  yn  unig  yn  weithred  y  deall,  yr  hwn 

ei  hun  nid  yw  ddim  mwy  na'r  gallu  i  gysylltu  a  priori,  ac  i  ddwyn  amry wiacth  yr 

arddangosiadau  dan  iindeb  yr  ymwybodolrwydd ;  j'r  hon  egwyddor  yw  yr  uchaf  j'n 

yr  holl  wyljyddiaeth  ddynol." — Ibid.  §  16. 

Yn  nesaf,  yr  yclym  yn  myuecl  ymlaen  at  y  gwaitli  arall  sycld  jn 
perthyn  i'r  deall,  sef  ei  waith  yn  barnu  yn  ol  egwyddorion.  Ac  yn  y 
lle  cyntaf  y  mae  yn  anghenrheidiol  i  ni  ymofyn  pa  fodd  y  mae  y  deall 
yn  cymhwyso  yr  amgyffredion  sylfaenol  hyn  at  y  gwrthddr^chau,  er 
mwyn  ffm-fio  barn  am   danj-nt.      Y  mae  y  synwyrau  yn  rhoddi  y 


260  ATHRONIAlCTa   KANT. 

gwrthddrychau,  a'r  deall  yn  rlioddi  yr  amgyffrcdion  cyffredinol  dan  ba 
rai  y  mae  yn  rhaid  eu  trefnu :  ond  y  mae  y  gwrthddrychau  yn  allanol,  a'r 
amgyffredion  yn  dufewnol ;  a'r  gofyniad  ydpv,  Pa  le  y  ceir  cyfryngau 
trwy  ba  rai  y  gall  y  deall  drosglwyddo  ei  hun  dros  y  gwagle  sydd  yn 
gwahanu  rhwng  corff  ac  ysbryd  ?      Nid  peth  hawdd  i'w  esbonio  ydyw 
hyn ;  ac  nid  yw  yn  rhyfedd  fod  Leibuitz  yn  barnu  nad  yw  corff  ac 
ysbryd  yn  effeithio  ar  eu  gilydd,  ac  nad  oes  un  dramwyfa  rhyngddynt ; 
ond  eu  bod  yn  cyfateb  i'w  gilydd  trwy  ragosodiad.     Yn  awr,  cyn  y 
gcllir  uno  yr  allanol  â'r  tufewnol,  y  mae  y  rliaid  cael  rhyw  gyfrwng 
sydd  yn  cyfrauogi  o  natur  y  ddau.     Y  cyfrwng  hwn,  yn  ol  barn  Kant, 
yw  amser.     Y  mae  amser  yn  cyfranogi  o  ansawdd  y  deall  ar  un  llaw, 
ac  0  ansawdd  y  gallu  synwyi'ol  ar  y  llaw  arall.     Y  mae  yn  gyffredinol, 
ac  yn  anghenrheidiol  a  priori,  fel  yr  amgyffredion ;  ac  y  mae  yn  gyn- 
nwysedig  hefyd  yn  mhob  arddangosiad  profiadol:  gan  hyny,  gellir 
c}-mhwyso  jnr  amgyffredion  tufewnol  at  }-mddangosiadau  allanol  trwy 
y  syniad  uchanianol   o   amser,   yr   hwn   sydd   yn  cyfrj-ngu   rhyng- 
ddynt.     Fel  hyn  y  mae  y  syniad  o  amser  yn  ein  cynnysgaethu  â  ffurf 
neu  ammod  cyffredinol,  trwy  yr  hwn  y  gall  y  deall  weithredu  ar  y 
gwrthddrychau,  a'r  hwn  a  clwir  gan  Kant  yn  gxjnllun  (schema).     Y 
mae  y  cynllun  bob  amser  ynddo  ei  hun  yn  gynnyrch  y  darfelydd :  er 
hyny  dylid  ei  wahaniaethu  yn  ofalus  oddiwrth  ddelw  y  gwrthddrych. 
Y  mae  hwn  yn  wahaniaeth  hanfodol.      Y  mae  delw  y  gwrthddrych 
yn  y  meddwl  yn  rhy  agos  at  y  gwrthddrych  i  fod  yn  gyfrwng  rhyng- 
ddo  ag  amgyffredion  y  deall.      Nid  j^  y  ddelw  yn  y  meddwl,  mwy 
nag  ar  bapyr,  yn  cyfateb  ond  i  un  gwrthddrych.     Ar  ol  edryeh  ar 
ryw  ddyn  neillduol,  y  mae  delwedd  o  hono  yn  y  meddwl ;  ond  nid 
yw  hyn  ond  yr  tm  peth  a'r  argraff  cyntaf  a  dderbyniwyd  trwy  y 
synwyrau,  yr  hwn  sydd  yn  aros  yn  y  cof.     Ond  y  mae  yn  anghen- 
rheidiol  cael  cyfrwng  mwy  ysbrydol  a  chyffredinol ;  ac  nis  gellir  deall 
tm  dyn  heb  ei  ystyried  yn  ol  rhyw  gynllun  cyffredinol  o  ddyn  yn  ddi- 
wahaniaeth.     Dyma  beth  yw  understanding,  sef  dwyn  y  neillduol  at 
y  cyffredinol,  a  gosod  y  naill  i  sefyll  dan  y  llall,  er  mwyn  gweled  eu 
cyfatebolrwydd.   Felly  y  mae  y  cynllun  o  driongl  yn  y  deall  yn  wahanol 
i  bob  triongl  neillduol ;  oblegid  y  mae  yn  cymeryd  i  mewn  yr  union- 
onglog  a'r  cyfochrog  ar  unwaith.     Y  mae  pob  delw  o  driongl  yn  rhwym 
o  ateb  yn  unigi  ryw  un  math  ;  ond  y  mae  y  cynllun  yn  ateb  i  bob  math. 
Yr  ydym  yn  coffan  yr  anghreifftiau  hyn  i  ddangos  y  gwahauiaeth 
rhwng  y  cynllun  a  delw  o'r  gwrthddrych  :  ond  y  cyfrwng  yr  hwn  sydd, 


ATHRONIAETH   KAKT.  261 

fel  y  djrwedwyd,  yn  rhoddi  cynllun  cyffredinol  i  holl  amgjŵedion  syl- 
faenol  y  deall  yw  amser.  Y  cynllun  pur  i  bob  maint,  fel  amgjŵediad 
y  deall,  yw  rhifedi;  yr  hwn  nid  jvr  ond  arddangosiad  o  un  wedi  ei 
ychwanegu  at  un  yn  olynol  mewn  amser.  Wrth  osod  nifer  o  farciau 
ger  bron,  y  mae  genym  ddelw  o'r  nifer  hwnw  ;  ond  y  mae  y  meddyl- 
ddrych  o  lifedi  yn  gynllun  cyffredinol  sydd  yn  ateb  i  bob  nifer.  Dan 
yr  amgyffrediad  cyffredinol,  pa  fath,  y  mae  genym  y  cadarnhaol,  sef 
amser  wedi  ei  lenwi ;  y  nacaol,  sef  gwagder  mewn  amser ;  a'r  terfynol, 
sef  y  mynediad  o'r  naill  i'r  llall.  Y  cynllun  cyffredinol  i  bob  sylwedd 
yw  parhad  mewn  amser,  hyny  yw,  rhywbeth  ya  aros  o  dan  jt  }Ta- 
ddangosiad  cyfnewidiol.  Y  cynllun  i  ^chos  yw  olyniad  yr  ami-ywiol, 
mor  bell  ag  y  mae  yr  olyniad  hwn  yn  ddarostyngedig  i  reol.  Y  cyn- 
llun  i  gymundeb  y  gweithredydd  a'r  goddefydd  yw  cyfamseriad  y  naill 
a'r  llall,  yn  ol  rheol  gyffredinol.  Cynllun  posibh-wydd  yw  cydweddiad 
arddangosiadati  âg  ammodau  amser.  Cynllun  bodolaeth  yw^  hanfodiad 
gwrthddrych  mewn  amser  penodol.  Cynllun  aughenrheidrwydd  yw 
hanfodiad  gwrthddrych  bob  amser. 

Erbyn  hyn  yr  ydym  mewn  mantais  i  weled  pa  fodd  y  mae  y  deall  yn 
cario  allan  ei  amgyffredion  sylfaenol  at  wrthddi-ychau.  "Wrth  gysylltu 
y  cynllun  cyffredinol  o  bob  amser  â  phob  amgyffrediad,  y  mae  yn  alluog 
i  ffurfio  egwyddorion  a  priori,  y  rhai  a  ellir  eu  rhanu,  yr  un  modd  a'r 
amgyffredion,  yn  bedwar  dosbarth,  gan  nad  ydynt  ond  rheolau  ja 
dangos  pa  fodd  i  gymhwyso  yr  amgyffredion  hyny  at  wrthddrychau. 

I.    EGWYDDORION    SYLFAENOL    CANFYDDIAD. 

rr.     EGWYDDORION    RÎIAGFLAENOL  III.     EGWYDDORION    CYFATEBOL 

TEIMLADAETH.  PROFIAD. 

IV.      EGWYDDORION    GOFYNOL 

MEDDYLIAD    YMARFEROL    YN    GYFFREDINOL. 

Yn  yr  egwyddorion  hyn,  yr  un  modd  a'r  amgyffredion,  y  mae  y  ddau 
ddosbarth  cyntaf  yn  rhifyddegol,  a'r  ddau  arall  yn  allofyddol :  hyny 
yw,  y  mae  gwadu  y  gwirioneddau  a  gynnwysir  yn  y  ddau  gyntaf  yu 
wrthddywediad,  fel  pe  dywedid  fod  dau  a  thri  yn  gwneyd  deg  ;  ond  nid 
yw  felly  yn  y  ddau  arall.  Er  hyny,  y  mae  yr  un  anghenrheidrwydd 
ynddynt  oll.  Ar  y  ddau  gyntaf  y  mae  rhifyddiaeth,  ac  ar  y  ddau  olaf 
y  mae  anianaeth,  yn  sylfaenedig. 

I.  Egwyddorion  sylfuenol  Canfyddiad.  Y  mae  y  rhai  hyn  yn  gyn- 
nwysedig  yn  y  gosodiad,  fod  pob  canfyddiad  yn  nieddu  ansoddau  maint- 
ioli.     Y  mae  hyn  yn  tarddu  o'r  amgyfíi-ediad  am  faiut,  trwy  gysylltu 


2G2  ATHRONIAETH  KANT. 

äg  cf  amser  a  llc.  Y  mae  y  cysylltiad  hwn,  fel  cgw}xldor  sylfaeiiol  pob 
caufyddiad,  yii  dangos  g\vrtliddrycliau  allanol  yn  mcddu  liyd  a  llcd. 
Mac  y  gair  "  caufyddiad"  yn  gyficitliiad  llytliyrcnol  o'r  gair  gwrcidd- 
iol  Änschauung;  ond  dylid  cofio  ei  fod  yn  cynnwys,  nid  canfyddiad  trwy 
y  llygaid  yn  unig,  ond  gwcitlircdiad  yr  holl  syuwyrau  corflforol. 

II.  Egwyddoriou  rhagflaenol  Teimladactli.  Mac  y  rliai  hyn  yii 
gynnwysedig  yn  y  gosodiad — Yn  mhob  ymddangosiad,  y  mae  y  syl- 
weddol,  jT  hwn  sydd  yn  wrthddrych  teimlad,  yn  meddu  gradd.  Y  mae 
teimladaeth  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  ganfyddiad  trwy  ei  fod  yn 
gysylltiedig  àg  ymwybodolrwyd-d,  nid  yii  unig  o  hyd  a  lled,  ond  hefyd 

0  sylwcddolrwj'dd  yn  y  gwrthddrychau.  Y  mac  yn  cin  dwyn  at  ryw- 
beth  sydd  yn  meddu  intensii'egualitf/.  Y  mae  yn  tarddu  o'r  amgyfifred- 
iad  am  y  Math,  yn  gysylltiedig  âg  amser ;  oblegid  y  mae  pob  ymddang- 
osiad  yn  mcddu  rhyw  gymaint  o  barhad,  nid  yn  unig  gyda  golwg  ar 
eu  caufyddiad  fel  extensive,  ond  hefyd  gyda  golwg  ar  y  teimladaeth  o 
honynt  fel  intensire  guantities. 

ÎÍI.  Egwyddorion  cyfatcbol  Profiad.  Y  maeut  yn  gynnwysedig  yn  y 
gosodiad,  fod  profiad  yn  bosibl  yn  unig  trwy  arddangosiad  ogysylltiad 
anghenrheidiol  y  teimladau.  Y  mae  hwn  eto  yn  tarddu  o'r  amgyffred- 
iad  o  berthynas  trwy  gyfrwng  amser.  Y  mae  tri  modd  o  amser,  sef 
Parhad,  Olyniad,  a  Chyfamseriad.  Ac  y  mae  liyn  yn  rhanu  y  gosodiad 
yn  dair  rhan  :  1.  Yn  mhob  cyfnewidiad  ymddangosiadau,  y  mae  y 
sylwedd  yn  parhau,  ac  nid  yw  ei  faint  mewn  natur  yn  cael  ei  leihau 
na'i  fwyhau. 

2.  Y  mae  pob  cyfnewidiad  yn  cymeryd  lle  yn  ol  y  ddeddf  o  gysyUtiad 
achos  ac  effaith. 

3.  Y  mae  pob  sylweddau,  mor  bell  ag  y  maent  yn  banfodimewn  lle 
yn  yr  un  amser,  yn  gweithredu  ar  eu  gilydd  mewn  Uwyr  gyfartalwch. 

rV.  Egwyddorion  gofj-nol  Meddyliad  ymarferol  yn  gjrffredinol.  Y 
maent  ja  gynnwj-sedig  mewn  tri  gosodiad. 

1.  Y  mae  j-r  hyn  sydd  yn  cydweddu  âg  ammodau  ffurfiol  profìad  (yn 

01  canfyddiad  ac  amgyfh-ediad)  yn  bosibl. 

2.  Y  mae  pob  peth  sydd  yn  gysylltiedig  anwahanol  âg  ammodau 
materaidd  profiad,  yn  wmoneddol. 

3.  Y  mae  pob  peth  ag  y  mae  ei  gysyUtiad  anwahanol  â'r  gwirion- 
eddol  yn  cael  ei  benderfynu  yn  ol  ammodau  cjŵedinol  profiad,  yn  bod 
0  anghenrheidrwydd. 

Os  cymer  y  darllenydd  y  drafferth  o  gjmharu  yr  egwyddorion  hyn 


ATHRONIAETH   KANT.  2G3 

â'r  amgyffrediou  sylfaenol  yn  y  rlian  gyntaf  i'r  erthygl,  caiff  -welcd  fel 
y  maent  yn  cyfateb  i'w  gilydd,  ac  fel  y  mae  yr  egwyddorion  yn  tarddu 
yn  anghenrheidiol  o'r  amgyffredion. 

Cymaint  a  hyn  am  y  Deall.  Gwelir  fod  yr  holl  cgwyddorion  hyn 
yn  cjrfeirio  at  wrthddrychau  teimladwy.  Cylch  y  deall  yw  y  byd  an- 
ianyddol  a'i  ddeddfan.  Oud  yr  ydym  jti  ymwj'bodol  fod  d}Ti  yn  ym- 
gyrhaedd  at  wú-ioneddau  llawer  uwch,  a'r  gallu  i  g}T.-haedd  gwybodaeth 
o'r  gwirioneddau  hyny  yw  Eheswm.  Dyma  y  gwirioncddau  yr  oedd 
Plato  yu  son  cymaint  am  danynt,  fel  yu  mcddu  hanfodiad  sefydlog, 
tra  y  mae  ymddangosiadau  o  bob  math  yn  myned  heibio.  Prin  y 
gallwn  feddwl  am  Kant  ei  hun  ei  fod  wedi  cymeryd  golwg  ddigon  eang 
ar  y  tir  uchel  hwn  :  er  hyuy  y  mae  wedi  traethu  llawer  am  y  gwahan- 
iaeth  rhwng  Deall  a  Eheswm  ;  ac  wedi  gwneyd  mwy  o  gyfiawnder  na'i 
gydoeswyr  yn  gyffredin  â  Plato,  fel  y  gwelir  oddiwrth  y  dyfyuiad  a 
ganlyn :— 

"Yr  oedd  Plato  yn  gwneyd  defnydd  o'r  gair  MedJylddryrh  (Ide.a)  yn  y  fath 
fodd  fel  y  mae  yn  hawdd  gweled  ei  fod  ef  wrth  hjoiy  j'n  deall  rhywbeth,  yv  hwn 
nid  jTi  unig  nid  yw  yn  deillio  o'r  synwyrau,  ond  yr  hwn  sydd  hyd  yn  nod  yn  ym- 
ddyrchafu  yn  hoUoluwchlaw  amgyíFredion  y  deall,  â'r  rhaiyr  oedd  a  fj'nai  Aristotle; 
gan  nad  oes  dim  cyffelyb  iddynt  un  amser  i'w  gael  mewn  profiad.  Meddyl- 
ddrychau,  yn  ol  golygiad  Plato,  ydynt  gynllunîau  o  bethau  ynddynt  eu  hunain,  ac 
nid,  fel  amgyffredion  y  deall,  yn  unig  yn  agoriadau  i  brùíìadau  dichonadwy.  Yn  ol 
«i  farn  ef,  y  maent  yn  tarddu  o'r  rheswm  uchaf,  o'r  hwn  y  derbynir  hwj'ut  i'r  rhes- 
wm  dynol,  yr  hwn  nid  yw  yn  aros  mwyach  yn  ei  gyíiwr  gwreiddiol,  ond  sydd  gydag 
anhawsder  yn  cael  y  meddylddrychau  cjntefig,  y  rhai  ydynt  yn  awr  yn  dra  thy  wjdl, 
trwy  adgofiant  (yr  hyn  a  elwir  athroniaeth).  Nid  âf  i  ddechreu  yma  ar  ymchwiliad 
Uenyddol,  i  gael  allan  pa  feddwl  oedd  yr  athronydd  ardderchog  hwn  yn  ei  gysj-lltu 
â'r  ymadrodd.  Digon  yw  sylwi  mai  nid  peth  anghyffredin,  mewn  ymddyddan  ac 
me^TO  ysgrifeniadau,  trwy  gymharu  golygiadau  yr  awdur,  yw  ei  ddeall  hyd  yn  nod 
yn  wcll  nag  yr  oedd  efe  yn  deall  ei  hun,  gan  ei  fod  o  ddiiîyg  penderfjTiu  ei  amgy- 
ffrediad  yn  ddigon  llwyr,  weithiau  yn  dyweyd,  ac  hyd  yn  nod  yn  meddwl  yn  groes 
i"w  olygiad  ei  hun. 

Sylwodd  Plato  yn  dra  phriodol  fod  ein  galhi  gwybyddol  yn  teimlo  anghen  llawer 
uwch  nag  yn  unig  i  sillebu  ymddangosiadau,  yn  ol  undeb  cyfosodiadol,  er  mwyn 
bod  yn  alluog  i'w  darllen  fel  profiad,  a  bod  ein  rheswm  yn  naturiol  yn  dyrchafu  ei 
hun  at  wybodaethau  sydd  yn  ymestyn  yn  llawer  pellach  nag  y  mae  unrhyw  wi-th- 
ddrych  a  roddir  trwy  brofiad  yn  alluog  i  gyfateb  iddynt ;  ond  y  rhai  er  hyny  sydd  jti 
meddu  sylweddolrwydd,  ac  nid  ydy nt  mewn  un  modd  yn  ddychymygion  yr  ymcnydd. 
Yr  oedd  Plato  yn  cael  ei  Feddylddrychau  me^vn  modd  neillduol  yn  yr  hyn  oU 
sydd  ymarferol,  hyny  yw,  yr  hyn  oll  sydd  yn  gorphwys  ar  ryddid ;  yr  hwn  sydd 
yn  sefyll  dan  y  gwybyddiaethau  hyny  ag  sydd  yn  gynnyrch  arbenig  rheswm.  Yr 
hwn  a  fynai  gael  yr  amgyfîredion  o  rinwedd  oddiwrth  ìirofiad ;  yr  hwn  a  fynai 
wneuthur  (fel  y  mae  Ilawer  wedi  gwneuthur)  y  peth  hwnw  yn  gj'nllun  er  mwyn 
deiliiad  gwybyddiaeth,  yr  hwn  nis  gall  fod  yn  ddim  mwj'  nag  anghraiíft  er  mwyn 
cglurhad   anmherffaith,  cfe  a  wnai  rinwedd  j-n  ddyddymdra  daueiriog,  yr  hwn  ni 


264  ATHRONIAETH  KANT. 

fyddai  yti  rheol,  ond  jti  gyfnewidiad  yn  ol  amsci'  ac  amgylcbiadan.  Ar  y  llaw 
arall,  y  mac  pawb  yn  gwybod,  os  cynnygir  rliywun  iddo  fcl  anghraiíTt  o  rinwedd, 
fod  ganddo  o  hjd  y  g^vir  gynlhm  gwreiddiol  yn  ei  fcddwl  ei  hun,  â'r  hwn  y  niae 
yn  cymharu  yr  anghraifî't,  ac  yn  ei  brisio  yn  gyfatcboh  Ond  y  cynlhin  hwu 
yw  y  mcddyhhlrych  o  rinwcdd,  mewn  cymhariaeth  i'r  hwn  y  mae  pob  gwrthddrych 
dichonadwy  o  broíiad  j«n  gwasauaethu  fel  anghreiH'tian  (protion  fod  yr  hyn 
y  mae  rheswm  yn  ei  ofyn  yn  gyrhaeddadwy  mewn  rhyw  radd)  ond  nid  fel  cj'n- 
lluniau.  Nas  gall  dyn  byth  wcithredu  yn  gyfatc1)oI  i'r  hyn  a  gynnwysir  yn  y 
meddylddrych  pur  o  riuwedd  nid  yw  mewn  iin  modd  yn  proli  fod  y  syniad  hwnyn 
ddychymygol.  Oblegid  y  mae  pob  barn  o  hyd  yn  ddichonadwy  yn  unig  trwy 
gyfrwng  y  meddylddrych  hwn  gyda  golwg  ar  dcilyngdod  moesol  neu  y  gwrthwyncb: 
o  ganlyniad  y  mae  y  meddylddrych  yn  gorwedd  o  anghenrheidrwydd  wrth  sylfaen 
pob  dynesiad  at  berfFeithrwydd  moesol,  pa  mor  bell  bynag  y  mae  y  rhwystrau  an- 
nherfynol  yn  y  natur  ddynol  yn  ein  cadw  oddiwrtho." — Dta  ersten  Buchs  der 
íranscendentalen  Dialectih  erster  Abschnilt. 

Y  mae  y  Meddylddrychau  hyn  yn  gyrhaeddadwy  trwy  gyfrwng  y 
Eheswm.  Fel  y  mae  y  Deall  yn  trefnii  y  canfyddiadau  a  roddir  trwy 
y  synwyraii  i  fifurfio  barnau  am  y  gwrthddrychau,  felly  y  mac  Eheswm 
yn  cyffredinoli  barnau  y  Deall,  ac  yn  ymestyn  at  undeb  hollol  a  d'iam- 
modol.  Os  dywedir  fod  loan  yn  farwol,  yr  ydym  yn  dadgan  ein  barn 
am  dano  ef  yn  bersonol :  ond  nid  yw  Eheswm  yn  foddlawn  ar  farn  am 
loan,  neu  Gwilym,  neu  ryw  bersonau  unigol,  ac  am  hyny  y  mae  yn 
mynu  gafael  mewn  egwyddor  gyffredinol  megys,  Y  mae  pob  dyn  yn 
farwol.  Neu,  pe  meddyliem  am  y  pwnc  o  gyfrifoldeb  i  Dduw,  y  mae 
Eheswm  yn  dwyn  cyfrifoldeb  unrhyw  berson  neillduol  dan  yr  egwyddor 
gyfíredinol  fod  pob  dyn  yn  gyfrifol,  ac  yn  dwyn  hyny  drachefn  dan  yr 
egwj'ddor  uwch  fod  pob  creadur  rhesymol  yn  gyfrifol,  ac  fel  hyn  yn 
esgyn  o  hyd  at  jr  undeb  mwyaf  cyffredinol.  Y  mae  Kant  yn  sylwifod 
tri  math  o  undeb,  at  ba  rai  y  mae  y  Eheswm  yn  ymgyrhaedd ;  sef,  yn 
gyntaf,  undeb  pob  priodoledd  mewn  un  tufewnol,  yr  hyn  sydd  yn 
rhoddi  y  meddylddrych  am  Enaid ;  yn  ail,  undeb  pob  ymddangosiadau 
mewn  un  cyfanswm,  yr  hyn  sydd  yn  rhoddi  y  meddylddrych  am  Fyd- 
ysawd  ;  ac  yn  drydydd,  undeb  pob  bod  mewu  un  Bod  perffaith,  yr  hyn 
sydd  yn  rhoddi  y  meddylddrych  am  Dduw.  Dyma  dair  ffurf  hanfodol 
y  Eheswm. 

DyKd  cadw  mewn  cof  fod  Kant  yn  bamn  am  y  ffurfiau  hyn  yn  y 
Eheswm,  yn  gystal  a'r  amgyffredion  gwreiddiol  yn  y  deall,  eu  bod  oll 
yn  tarddu,  nid  oddiwrth  wrthddrychau  allanol,  ond  o  gyfansoddiad  y 
meddwl  ei  hun.  Y  mae  yn  profì  hyn  am  y  Deall  trwy  ddangos  mai 
gwaith  y  Deall  yw  ffurfio  barnau,  ac  y  gellir  rhanu  pob  math  o  farnau 
yn  wahanol  ddosbarthiadau,   y  rhai  sydd  yn    cynnwys  cynnifer  o 


ATHEONiAiüTH  KANT.  265 

atngyffredion  gwreiddiol.  Ond  gwaith  y  Eheswm  yw  Uunio  cyfresym- 
iadau  (syllorjisms),  y  rhai  ydynt  o  dri  math,  fel  y  gŵyr  pawh  sydd  yn 
gyfarw}^dd  â  Ehesymeg ;  ac  yn  y  tri  math  yma  yr  ydym  yn  cyfarfod  â 
ffurfiau  hanfodol  y  Eheswm.  Yn  y  gosodiadol  (categorical)  yr  ydym  yn 
ymresymu  oddiwrth  y  priodoliaethau  at  y  sylwedd,  yr  hyn  sydd  yn  ein 
harwain  at  sylwedd  pur,  sef  yr  enaid.  Yn  yr  ammodol  (hypothetical) 
yr  ydym  yn  ymresymu  oddiwrth  gyfosodiad  gwahanol  hethau  mewn 
im  gyfres,  yr  hyn  sydd  yn  ein  harwain  at  gyfanswm  y  cwhl,  sef  y  hyd- 
ysawd.  Ac  yn  y  gwahaniaethol  (disjunctiie)  yr  ydym  yn  ymresymu 
oddiwrth  gyfosodiad  gwahanol  ranau  mewn  un  gyfundrefn,  yr  hyn 
sydd  yn  ein  harwain  at  Un,  yx  hwn  sydd  yn  trefnu  y  cwbl,  ond  nid  yw 
yn  rhan  o'r  cwbl. 

Y  mae  Kant  ar  yx  un  pryd  yn  barnu  nad  yw  Eheswm  yn  rhoddi 

gwybodaeth  am  wrthddrychau  ;  ac  er  ei  fod  yn  ymgyrhaedd  at  y  tri 

undeb  a  grybwyllwyd,  eto  nad  yw  yn  alluog  i  gael  gwybyddiaeth  sicr  o 

honynt.     Yn  hyn  mae  yn  ddiammheuol  ei  fod  yn  gywh  ;  oblegid  nid 

â  gwrthddrychau  y  mae  a  fyno  y  Eheswm,  ond  âg  egwyddorion  :  a  da 

fuasai  pe  ymfoddlonasai  ei  olynwyr  yr  \m  modd  i  gadw  rheswm  o  fewn 

ei  derfynau  priodoL     Y  mae  cymaint  perygl  mewn  cario  rheswm  yn 

rhy  bell  ar  un  llaw  ag  sydd  mewn  cario  y  gallu  synwyrol  yn  rhy  bell 

ar  y  llaw  arall.     Er  hyny  nis  gallwn  lai  na  meddwl  fod  golygiadau 

Kant  ar  y  matter  hwn  yn  ddiflygiol  mewn  dau  beth.      Yn  gyntaf,  nid 

yw  yn  ddigon  Platonaidd  ;  hyny  yw,  nid  yw  yn  rhoddi  lle  digon  mawr 

i'r  egwyddorion  y  mae  Eheswm  wedi  ei  fwriadu  i  weithredu  arnynt. 

Yr  ydym  yn  addef  mai  ei  orcJiwyl  yn  benaf  oedd  traethu  am  ansawdd 

y  cynneddfau ;  eto,  gan  ei  fod  yn  cymeryd  cymaint  o  drafferth  i  ddangos 

pa  beth  nas  gallai  y  Eheswm,  buasai  yn  addas  iddo  ddangos  yn  fwy 

amlwg  pa  heth  a  allai ;  oblegid,  er  nas  gall  ddarganfod  personau  na 

phethau  yn  uniongyrchol,  eto  y  mae  yn  alluog  i  ddarganfod  gwirion- 

eddau,  y  rhai  ydynt  mewn  rhyw  ystyr  yn  meddu  mwy  o  wir  hanfodiad 

ua  dim  arall  ond  Duw  ei  hun.     Ac  yn  ail,  dylasai  roddi  lle  i  ffydd  fel 

un  0  aUuoedd  ein  gwybyddiaeth ;  oblegid,  os  gallu  i  ganfod  eg\\^-ddorion 

yw  Eheswm,  y  gallu  sydd  geuym  i  weithredu  ar  wrthddrychau  anwel- 

edig  yw  fíydd. 


26G 


THOMAS   CHAELES.* 

Er  fod  bywgraffiadau  am  y  Parcli.  Thoìias  Charles  wedi  ymddangos 
yn  Gymraeg  a  Saesneg,  mae  yn  debyg  y  dysgwylir  cael  yma  restr  o'r 
cofhodau  mwyaf  neillduol  yn  ei  fywyd.  Gauwyd  ef  y  14eg  o  Hydref, 
1755,  yn  Pantdwfu,  plwyf  Llanfiangel,  yn  Sir  Gaerfyrddiu,  ar  y  Uaw 
aswy  wrtb  fyned  o  St,  Cleai'á  i  Lacbarn.  Ei  dad  oedd  ffermwr  cyfrifol, 
o'r  enw  Eice  Cbarles.  Pan  oedd  oddeutu  deg  neu  ddeuddeg  oed,  anfon- 
wyd  ef  i'r  ysgol  yn  Llanddowror,  lle  yr  oedd  yr  enwog  Griffitb  Jones 
wedi  bod  yn  llafurio  byd  ei  farwolaetb  yn  1761.  Ai'osodd  yn  Llan- 
ddowror  am  dair  neu  bedair  blynedd :  ac  yn  yr  ysbaid  hwnw  y  profodil 
yr  argraffiadau  crefyddol  cyntaf  ar  ei  feddwl.  Darllenai  y  Bîbl,  a  pbob 
llyfr  da  a  fedrai  ei  gael ;  a  tbeimlodd  efifeitbiau  dwys  wrtb  ddarllen  Biui- 
yan  ar  y  Ddau  Gyjammod.  Ond  yr  oedd  yn  amddifad  o  bob  cymbortli 
oddiwrtb  gyfeillion  crefyddol  ncs  y  daetb  ya  gyduabyddus  a  hen  \vr 
duwiol  o'r  enw  Ebys  Hugb,  yr  hwn  oedd  yn  byw  yn  agos,  ac  yn  heii 
ddysgybl  i  !\L:.  Griffitb  Jones.  Galwai  gydag  ef  unwaith  neu  ddwy  bol> 
wythnos  ;  ac  edrychai  arno  fel  ei  dad  yn  Ngbrist.  Yn  yr  amser  hwn  aetb 
i'r  sacrament,  a  gwnaetb  ymdrech  i  ddwyn  crefydd  i'r  teulu;  ac  ennill- 
odd  ddylanwad  mawr  arnynt  oll  trwy  ei  diriondeb  a'i  ddifrifoldeb.  Pan 
oddeutu  pedair  ar  ddeg  oed,  anfonwyd  ef  i'r  athrofa  oedd  yn  Nghaei- 
fyrddin  ;  ac  yn  fuan  wedi  byny  ymunodd  â'r  Methodistiaid  Calfinaidtl. 
Ond  yr  oedd  proffeswyr  hunauol  a  gweigion  yn  bod  yn  y  dyddiau  hyny, 
a  bu  cyfeillach  rhai  o  honynt  yn  niwed  mawr  iddo ;  nes  yr  agorodd 
yr  Arglwydd  yn  rasol  ei  lygaid,  ac  y  gwaredodd  cf  allan  o'u  rhwyd. 
Cafodd  adeiladaeth  a  bendith  wrth  ddarllen  Ymddyddanion  Hewey,  ?iC 
amryw  lyfrau  efengylaidd  eraill.  Pan  yn  ddeunaw  oed,  lonawr  20fcd, 
1773,  aeth  yr  holl  ffordd  i  Capel  Newydd,  i  wrandaw  Mr.  Eowlands  o 
Langeitbo  ;  a  chaiff  fyuegu  yr  effeithiau  a  gafodd  y  bregeth  ar  ei  fedd- 
wl  yn  ei  eiriau  ei  hun : — "Ei  destun  oedd  yn  Heb.  iv.  16  :  a  bydd  y 
diwrnod  yn  di-a   chofiadwy  genyf  tra  byddwyf  bywj      O'r  diwrnod 

•  Ot  "Gwyodoniador." 


THOBIAS  OHARIiES.  267 

cysurol  hwnw  cefais  fath  o  nefoedd  a  daear  newydd  i'w  mwynhau.  Y 
cyfnewidiad  a  brofai  dyn  dall  wi'th  dderbj-n  ei  olwg,  nid  ydyw  yn  fwy 
ua'r  cyfnewidiad  a  brofais  i  y  pryd  hwnw  yn  fy  meddwl, — 

Ciliodd  daear,  aetli  o'r  golwg, 
Nef  a  jTnagorai  'n  amlwg ; 
Sain  angelaidd  oedd  i'm  clustiau, 
Adsain  nefol  bêr  ganiadau. 

Dyna'r  pryd  yr  argyhoeddwyd  fi  gyntaf  o'r  pechod  o  anghrediniaeth, 
neu  0  gynnwj's  meddyliau  culion,  hychain,  a  chaled,  am  yi'  Hollalluog. 
Gyda  hyny  cefais  y  fath  olwg  ar  Grist  fel  ein  harchoffehiad,  ar  ei  gariad, 
ei  dostm-i,  ei  allu,  a'i  hollddigonedd,  ag  a  lanwodd  fy  enaid  â  syndod, 
ie,  à  '  llawenydd  annhraethadwy  a  gogoneddus.'  Yr  oedd  fy  meddwl 
wedi  ei  orthrechu  a'i  orchfygu  gan  syndod :  yr  oedd  y  gwmoneddau 
a  osodwj'd  ger  fy  mron  yn  ymddangos  yn  rhy  anfeidrol  rasol  i'w  credu  ; 
nis  medrwn  gredu  gan  lawenydd.  Bydd  y  golygiadau  gogoneddus  a 
gefais  y  pryd  hwnw  er  llawn  ddigoniad  i  fy  enaid,  yn  y  myfyriaeth 
arnynt,  yn  mhen  myrdd  o  oesoedd  i  ddyfod.  Yr  oedd  genyf  o'r  blaen 
ryw  ddarhmiad  o  wirioneddau  yr  efengyl,  megys  yn  nofio  yn  fy  mhen  ; 
ond  erioed  hyd  y  tro  hwn  ni  threiddiasant  i'm  calon  gydag  effeithiol- 
aeth  a  nei-th  dwyfol.  Arosodd  effaith  y  bregeth  hon  ar  fy  meddwl  am 
fwy  na  hanner  blwyddyn  ;  ac  yn  y  misoedd  hyny  yr  oeddwn,  yn  gy- 
ftedinol,  mewn  agwedd  gysm-us  a  uefolaidd.  Y'n  fynych  wrth  rodio 
yn  y  meusydd,  mi  a  godwn  fy  ngolwg  yn  llawen  i'r  nef,  fel  un  yn 
edrych  tua  'i  gartref,  a  than  hiraethu  yn  wresog  am  ymddangosiad  fy 
lachawdwr  gogoneddus  i'm  cymeryd  am  byth  ato  ei  hun.  Eto,  ar 
amserau,  ammheuon  a  redent  i  fy  meddwl,  a  mi  a  ddywedwn  ynof  fy 
hun,  *  A  oes  modd  i'r  pethau  hyn  fod  yn  wh-  ?'  Yna  yr  Arglwydd  a 
barai  i'r  fath  eiriau  a'r  rhai  hyn  ddadseinio  yn  fy  meddwl — *  Ni  chyf- 
lawnaf  angerdd  fy  llid  ;  ni  ddychwelaf  i  ddinystrio  Ephraim  ;  canyä 
Duw  \fyî  fi,  ac  nid  dyn  :'  Hos.  xi.  9.  *  Fy  enaid,  bendithia  yr  Arg- 
Iwydd,  ac  nac  anghofia  ei  holl  ddoniau  ef :'  Salm  ciii.  4.  Y'n  nghylch  y 
pryd  hwn  hefyd  y  bu  agoriad  Luther  ar  Gaì.  ì.  4.  er  bendith  fawr  a 
neillduol  i'm  hysbryd,  megys  y  bu  am  lawer  gwaith  wedi  hynj'.  Yn 
yr  hoU  amser  y  bu  fy  arosiad  yn  Nghaerfyrddin,  jr  oedd  jt:  Arglwydd 
yn  rhoddi  i  mi,  yn  gyffredinol  brawf  melus  o'i  gymdcithas  ;  acyr  oedd- 
wn  yn  mwynhau  yn  di'a  helaeth  y  moddion  mwyaf  grymus  o  ras,  a 
llawer  o'r  dwyfol  bresennoldcb  jTaddynt.  Ar  yr  un  amser  nid  oeddwn 
heb  demtasiynau  crjrûon  a  maglau,  y  rhai  a  fuont  f wy  nag  imwaith  ya 


268  thomas  chables. 

agos  iawn  i'm  llwyr  anafu  ;  ond  yn  y  cwbl  yr  oedd  llaw  anweledig  Duw 
yn  fy  ngliadw — *y  breichiau  tragywyddol  odditanodd.'" 

Yn  y  íiwyddyn  1775,  agorodd  rhagluniaeth  y  ffordd  yn  annysgwyl- 
ìadwy  iddo  fyued  i  Rydychain.  Oud  yn  mhen  oddeutu  dwy  flynedd  ar 
ol  ci  (Iderbyniad  i  mewn,  dygwyd  ef  i  anhawsder  a  chyfyngder  mawr. 
Ei  gynnaliaeth  o  Gymru  a  attaliwyd  yn  ddisymwth  ;  ac  nid  oedd  un 
ffynuonell  ddaearol  y  gallasai  edrych  iddi  am  gynnorthwy.  Dygwydd- 
odd  hyn  hefyd  pan  oedd  yn  ddyledwr  o  ugain  punt  i'r  coleg.  Ond  yn 
y  cyfyngder  hwn,  anfonodd  gwr  boneddig  am  dano  i  giniawa  gydag  ef ; 
a  chyn  iddo  fyned  o'r  t\-  estynodd  iddo  y  swm  o  ugain  punt :  ac  ar  yr 
un  pryd  dywedodd  wrtho,  na  chai  diffyg  fod  arno  tra  fyddai  yn  Ehyd- 
yohain  :  a  bu  y  gwr  boneddig  cystal  a'i  air.  Ni  adroddir  hyn  oblegid 
liynodrwydd  yr  amgylchiad  ;  ond  i  geisio  argrafifu  ar  feddyliau  y  rhai 
liyny  y  perth}Ti  iddynt,  y  mawr  bwys  o  gynnorthwyo  dynion  ieuainc. 
Cafodd  ei  urddo  yn  ddiacon,  Mehefin  14eg,  1778.  Yr  haf  hwnw  ymwel- 
odd  â'r  Bala  :  ac  oddiyno  aeth  ef  a'i  gyfaill,  Mr.  Lloyd,  i  Langeitho, 
lle  y  gwrandawsant  ddwy  bregeth  gan  Mr.  Eowlands,  er  eu  cysur  an- 
nhraethol :  ac  o  Langeitho  teithiasant  i  Pantdwfn.  Am  yr  ymweliad 
hwn  â'i  hen  gartref,  dywed  Mr.  Charles, — "  Minnau  a  edrychwn  ar  y 
conglau  bychain  yn  y  t}',  ac  ar  y  gwrychoedd  encil  yn  y  meusydd,  gyda 
hyfrydwch  sydd  yu  anhawdd  i'w  adrodd ;  lleoedd  y  buasai  fy  enaid 
gynt  mewn  ymdrech  à  Duw  ynddynt,  ac  mewn  gweddi  yn  caffael  y 
fendith.  Nis  gallwn  lai  nag  edrych  ar  y  conglau  a'r  manau  hyny, 
y  buaswn  ynddynt  yn  mwynhau  cyrideithas  adfywiol  â  Duw,  fel 
lleoedd  cysegredig.  Yr  oedd  tyddyn  fy  nhad  megys  yn  gwisgo 
gwedd  baradwysaidd  ;  a'r  coffa  am  yr  amryw  feudithion  a  gyfran- 
wyd  arnaf  ar  amryw  amserau,  oedd  yn  llenwi  fy  ngnalon  â  Uawen- 
ydd  a  mawl.  Awst  16eg,  mi  a  bregethais  yn  Lianfihangel — plwyf 
fy  nhad ;  a  chefais  y  fraint  o  fod  yn  y  gwa-ith  gyda  chysur  a  difrifwch 
ueillduol :  a  bu  yn  Uawenydd  mawr  i'm  calon  gael  gweled  un- 
waith  yn  chwaneg  fy  hen  gyfaiU  tra  anwyl  a  Christionogaidd,  Ehys 
Hugh.  Medi-aswn  agos  wylo  o  lawenyda.  Y  cyfarfod  olaf  ydoedd 
a  gawsom  yn  y  byd  hwn  :  yn  mhen  mis  ar  ol  hyn  efe  a  ddiangodd 
i'r  nef." 

Graddwyd  ef  jm  a.b.  yn  1779 :  a  chafodd  ei  ui-ddo  yn  offeiriad  yn 
1780.  "Wedi  bod  yn  llafurio  am  bum  mlynedd  yn  Halifax,  priododd 
Miss  Jones,  o'r  Bala,  Awst  20fed,  1783:  a  sefydlodd  yn  y  Bala  am 
weddill  ei  ces.      Oddeutu  dechreu  y  flwyddyn  1784,  cafodd  guradaeth 


THOMÂS  CHABLES  269 

Uanymowclclwy ;  ond  acliTn'nwyd  arno  gan  rai  o'r  plwj'folion  ei  fod 
yn  egwyddori  y  plaut  bob  Sabboth  ar  ol  y  gosper,  a  rhoddodd  y  periglor 
iddo  rybudd  i  ymadael.  "  Bu  ar  ol  liyn,"  fel  y  dywed  y  Parcli.  T. 
Phillips,  yn  Lhjfr  y  Jiihili,  "  am  rai  gweithiau,  yn  gwasanaethu  yn 
Llanwddyn ;  a  rhag  bod  yn  segur,  yr  hyn  oedd  yn  boeu  o'r  mw^^af  i'w 
enaid  efíro,  aeth  di'achefu  i  weinidogaethu  ami'yw  droiau  yn  achlys- 
m-ol  i  Shawbury,  er  meithed  oedd  y  daith  iddo  fyned  a  dychwelyd,  ac 
amryw  rwj'strau  eraill.  Ond  er  y  cwbl,  nid  oedd  Mr.  Cliarles  eto  wedi  cael 
digon  0  foddlonrwydd  meddwl  yn  ughylch  ewyllys  Duw  o  berthyuas  i'r 
llwybr  oedd  iddo  i'w  gymeryd,  fel  ag  i  ymroddi,  heb  oed  na  dysgw;y'liad 
yn  mhellach,  i  adael  ýr  Eglwys  Sefydledig,  nac  i  bregethu  unwaith  y 
tu  allan  i'w  muriau.  Ymgynghorai  â'i  gyfeillion,  y  Parch  J.  Newton, 
ac  eraill,  y  rhai  a'i  hannogent  i  ymadael  â  Chymru  o  gwbl,  a  myned  i 
Loegr  ;  ond  nis  gallai  wneyd  hyny,  am  ei  fod,  meddai,  mor  dueddol  i 
gymeryd  Cymru  fel  y  cymerodd  ei  wraig,  'er  gwell  ac  er  gwaeth,'  hyd 
oni  wahanai  augeu  hwynt.  Gan  ei  fod  yn  methu  cael  lle  i  weiuidog- 
aethu  yn  yr  Eglwys  Sefydledig,  ac  o'r  ochr  arall  yn  berffaith  argy- 
hoeddedig  yn  ei  feddwl  ei  fod  wedi  cael  ei  alw  i  bregethu,  gallwn 
ddirnad ei deimladau,  i ryw radd,  pan y  dywed,  mewn llythyr  at  gyfail) 
o  dan  y  dyddiad  Mehefin  12fed,  1784,  *  ei  bod  yn  gyfyng  arno  o'r  deutu 
— rhwng  gadael  yr  Eglwys  ac  aros  yuddi.  Wedi  cael  fy  nhroi  allan  o 
dair  o  eglwysi,  yn  y  wlad,  ac  heb  obaith  o  gael  un  arall,  pa  beth  a  wnaf  ? 
Yn  yr  eglwys  ddiweddaf  a  wasanaethais,  bum  dri  mis.  Cafodd  yr 
efengyl  ei  bendithio  yn  fawr  yno,  fel  y  mae  pethau  yn  ymddangos  yn 
bresennol.  Y  mae  y  bobl  yno  yu  gwaeddi  arnaf  dan  wylo  am  eu  porthi 
à  bara  y  bywyd.  Pa  beth  a  wnaf  ?  Y  mae  geiriau  Crist  yn  swnio  yn 
barhaus  yn  fy  nghlustiau,  '  Portha  fy  ŵyn.'  Yr  wyf  yn  meddwl  fod  fy 
nghalon  yn  barod  i  ymaíiyd  yn  y  gwaith,  bydded  y  canlyniad  a  fyddo.' 
0"r  diwedd,  ar  ol  ymdrech  a  dysgwyliad  maith,  a  dadgan  ei  ewyllys- 
garwch  i  weinyddu  am  ddim  i  Eglwyswyr  ei  gymydogaeth,  a  chael  ei 
wrthod,  cafodd  ei  dueddu,  neu  yn  hytrach  ei  nerthu  mewn  ymi-oddiad, 
i  ddilyn  arweiuiadau  rhagluuiaeth,  a  bwrw  ei  goelbren  yn  mhlith  y 
Methodistiaid  Calfìnaidd." 

Mae  yn  naturiol  meddwl  idao  gael  y  derbyuiad  mwyaf  croesawus  yn 
ebrwydd.  Ond  uid  felly  y  bu  ;  oblegid  yr  oedd  llawer  o''r  Methodist- 
iaid  yn  edi'ych  aruo  ar  y  cyntaf  fel  uu  balch,  a  diddawn,  a  diddefuydd. 
Ond  yr  oedd  y  rhai  callaf  o  aughenrheidrwydd  yn  ei  barchu  ;  a  choffeir 
am  Mr.  Eowlands,  pan  glywodd  ef  yn  pregethu  yn  Llangeitho  oddeutu 


270  THOMAS  CHAELES. 

Awst,  1785,  iddo  ddywedyd  am  danoynllon,  "Rliodd  yr  Arglwyddi'r 
Gogledd  ydyw  Cliarlcs."  Ac  nid  hir  y  bu  cyn  i'r  Arglwydd  ei  arddelwi 
mewn  modd  neillduol.  Yn  uyddiau  y  Nadolig  y  flwyddyn  hon  (1785) 
pregethodd  mcwn  cymanfa  yn  y  Bont  uchel,  gerllaw  Euthyn,  ar  Gal. 
iv.  4,  5  :  a  dywed  ei  fywgraffydd,  y  Parch.  T.  Jones,  iddo  lefaru 
*•  am  berson  anfeidrol,  ac  ufudd-dod  gwcithredol  a  dyoddefol  y  Pryn- 
wr,  gyda'r  fath  cglurdcb,  awdurdod,  ac  effeithiau  nefolaidd,  ag  a 
roddodd  y  gynnulleidfa  mewn  syndod  deffrous  a  diolchus,  ac  mewn 
ymdoddiad  serchiadol  ac  ysbrydol,  na  welwyd  y  cyffclyb  ond  yn  an- 
fynych."  Eai  blyneddoedd  wcdi  hyn  cafodd  un  o'r  odfeuon  rhyfeddaf 
a  welwyd  erioed,  pan  yn  llefaru  am  dd}T:chafiad  Crist,  mewn  cymanfa 
yn  Aberystwyth. 

Teithiodd  lawer  trwy  wahanol  barthau  o  Gymru  i  bregethu,  ac  i 
sefydlu  ysgolion  dyddiol  a  Sabbothol,  hyd  y  flwyddyn  1799.  Ond  yn 
fuan  ar  ol  dechreu  y  gauaf  hwnw,  wrth  deithio  ar  noswaith  oerlem 
tros  fynydd  Migueint,  ar  ei  ddychweliad  o  sir  Gaernarfon,  ymaflodd 
oerfel  dwys  yn  mawd  ei  law  aswy  ;  yr  hyn  a  barodd  iddo  ddolur  maith 
a  gofidus  :  a  bu  raid  iddo  yn  y  diwedd  oddef  ei  thori,  neu  yn  hytrach 
ei  chodi  ymaith.  Yr  oedd  gweddíau  aml  yn  yr  achos,  gan  yr  ystyrid 
ei  fywyd  mewn  ci'ysi  enbydrwydd  ;  a  chofir  hyd  heddyw  am  eiriau  hen 
weddíwr  hynod,  o'r  enw  Eichard  Owen,  yr  hwn  a  ddadleuai  gyda  thaer- 
ineb  a  h^'der, — "  Pumtheg  mljTiedd  yn  chwaneg,  0  Arglwydd!  Yr 
jàym  yn  erfyn  am  bumtheg  mlynedd  o  estyniad  at  ddyddiau  ei  oes  ; 
ac  oni  roddi  di  brmitheg  mlynedd,  0  ein  Duw,  er  mwyn  dy  eglwys  a'th 
achos  ?"  A  pha  esboniad  bynag  a  roddir  ar  yr  amgylchiad,  y  mae  yn 
iawn  cofnodi  y  ffaith,  mai  o  fewn  ychydig  i  bumtheg  mlynedd  ar  ol 
hyn  y  diweddodd  gyrfa  ddaearol  Mr.  Charles.  0  hyn  allan,  gan  nad 
oedd  mor  alhiog  i  deithio,  ymroddodd  yn  fwy  i  ysgrifenu.  Yn  y 
flwyddyn  1799,  ac  o  hyny  hyd  1802,  cyhoeddwyd  y  gyfrol  gyntaf  o'r 
Drysorfa  Ysbrydol  ganddo  ef  a  Mr.  Jones,  o  Ddinbych.  Yn  y  flwyddyn 
1803,  dygodd  argraffwasg  i'r  Bala ;  ac  argraffwj'd,  o'r  amser  hwnw 
hyd  ei  farwolaeth,  o'r  IMrau  ysgol  a  barotoisai  efe,  320,000  o  gopîau. 
Yn  y  blyneddoedd  hyn  hefyd,  dygodd  allan  y  Geiriadur  Ysgrythyrol,  ei 
Amddiffyniad  i'r  Methodisiiaid  Cymraeg,  a'r  ail  gyfrol  o'r  Drysorfa.  Ond 
yn  1814,  llesgäodd  yn  raddol :  ac  yn  Awst  aeth  ef  a  Mrs.  Charles  i'r 
Abermaw  am  bythefnos,  lle  y  clybuwyd  ef  yn  dyweyd  wrth  ei  wraig, 
«'  Sally,  y  mae  y  pumtheg  m'ynedd  yn  agos  ar  ben."  Oddiyno  aeth- 
ant  at  eu  perthynasau  i  Fachynlleth,  lle  y  pregethodd  Mr.  Charles 


THOMAS  CHAELES.  271 

ddwj-^yaitla  ar  y  dydd  Sabboth,  Medi  4ydd  ;  yn  y  bore  oddiar  Imc  xv.  7, 
a'r  pryduawn  oddiar  1  Cor.  xvi.  22 :  a'r  rliai  hyn  ocdd  ei  bregethau 
diweddaf.  Dychwelasant  adref  y  lOfed  o  Fedi,  ac  wrth  draethu  ei 
lawenydd  a'i  ddiolchgarwch  aui  gael  cjT:haedd  adref,  chwanegodd  Mr. 
Charles,  "  Lellach  nid  oes  genyf  ddim  i'w  wneuthiu'  ond  marw." 
Ymwelodd  cyfaill  âg  ef  y  bore  y  bu  faryr,  a  dywedodd,  "  Wel,  Mr. 
Charles,  y  niae  dydd  trallod  wedi  dyfod:"  atebodd  yntau,  "Y  mae 
uoddfa :"  a  djTia  ei  eiriau  diweddaf.  Bu  farw  dydd  Mercher,  Hydref 
5ed,  1814  :  a  dilynwyd  ef  gan  ei  briod  ar  y  19eg  o'r  un  mis. 

Dyma  grynodeb  o'r  prif  ddygwyddiadau  allanol  yn  mywyd  Mr. 
Charles ;  dyma  yr  amgylchiadau  a'i  cyfarfu  jti  ystod  ei  daith  :  ac  nid 
ydynt  yn  ll'iüsog  mewn  rhifedi,  nac  yn  ddigyffelyb  mewn  pwysigrwydd. 
Y  mae  Uawer  nad  yw  eu  henwau  niewn  coffadwiaeth  wedi  byw  bywyd 
allanol  mwy  cyflawn  o  hynodrwydd.  Ond  nid  caethwas  amgylchiadau 
oodd  Mr.  Charles  ;  nid  hj'uodrwydd  sefyllfa  oedd  ei  hynodi-wydd,  ac 
'uld  mawredd  damweiniol  oedd  ei  fawi-edd;  ac  am  hyny  nid  yw  des- 
grlfiad  o'r  holl  amgylchiadau  a  ddaeth  i'w  gyfarfod  yn  rhoddi  ond 
golwg  anmherffaith  ar  hanes  ei  fywyd.  Nid  yn  oddefol  yn  uuig  yr  aeth 
efe  trwy  y  byd,  ond  yn  weithredol.  Nid  effaith  oedd  ei  fywyd  yn  unig, 
ond  achos.  Gallu  ydoedd  a  ddaeth  yma  i  roddi  ysgogiad  uewydd  i 
feddyliau  dyniou.  Ei  brif  nodwedd  oedd,  ei  fod  yn  weithiwr  diwyd  a 
difefl :  ac  er  nad  oedd  ei  weithiau  yn  gyfryw  ag  sydd  yn  gyffredin  yn 
tynu  sylw  dyuion  bydol,  y  mae  eu  hefìeithiau  yn  fw}'  parhaus,  heb  son 
dim  am  eu  buddioldeb,  nag  yw  gorchestion  buddugoliaethwyr  milwrol, 
a  llywodraethwyr  y  ddaear. 

Gellir  rhanu  ei  waith  jn.  ddau  ddosbarth ;  yn  gyntaf,  ei  lafur  dyn- 
garol ;  ac  yn  ail,  ei  lafur  awdurol. 

I'w  lafur  dyngarol  y  pcrthyn  ei  ymdi-echion  o  blaid  addysg.  Y  mae 
hwn  erbyn  hyn  yn  bwnc  poblogaidd.  Y  mae  <mawrion  y  deyrnas  yn 
gwenu  arno,  ac  yn  ei  gymeryd  dan  eu  hamddiffyu.  Ond  yn  yr  oes 
hono,  yr  oedd  dyn  yn  cael  ei  dybied  bron  fel  jti  codi  yn  erbyn  y  llyw- 
cdraeth  os  soniai  am  roddi  addysg  i'r  bobl.  Er  fod  Griffith  Jones  o 
Landdowror,  yn  offeiriad,  ac  er  fod  ei  ysgolion  mewn  undcb  á"r  Eglwys 
Sefydledig,  eto  yr  oedd  boneddigion  y  wlad  gan  mwyaf  yn  gwgu  arno. 
Ac  yma,  ni  ddylid  myned  heibio  i  enw  y  gwr  hwn  heb  ddyweyd  ei  fo J 
yn  un  o  brif  ddiwygwyr  Cymru.  Cyhoeddodd  rai  o'r  Ilyfrau  goreu  yn 
yr  iaith  Gymraeg,  a  Ihyyddodd  yn  iigwyneb  Ilawer  o  wrlhwynebiad, 
trwy  gynnorthwy  rhai  cyfeillion  cyfoethog,  i  gynnal  ysgolion  cylchyaol 


272  THOMAS  CHARLES. 

yn  lioll  siroedcl  Cymru.  Ond  pa  faint  mwy  o  rwystrau  oedd  yn  rliaid 
fod  ar  ffordd  Mr.  Charlcs,  gan  ei  fod  ef  yn  amcanu  at  godi  ysgolion  beb 
fod  mewn  cysylltiad  â'r  Eglwys  Sefydledig  ?  Er  liyny  gwnaeth  waith 
mawr  vn  ngwyneb  aufanteision  mawrion.  Pc  na  buasai  wedi  gwneyd 
dim  ond  a  wnaeth  gyda'r  ysgolion  dyddiol,  buasai  hyn  yn  unig  yn  gy- 
maint  ag  a  wnaeth  rhai  yr  ysgrifenwyd  cyfrolau  am  danynt  yn  Lloegr. 
Yr  oedd  ganddo  uifer  o  ysgolfeistriaid  a  rhai  ysgolfeistresi  yn  cadw  yr 
ysgolion  hyn  mewn  gwahanol  barthau  o'r  wlad  :  ac  y  mae  pawb  a'u 
hadwacnai  yn  dwyn  tystiolaeth  fod  doethineb  a  chraffder  mawr  i'w 
gweled  yn  eu  dewisiad.  Ehoddodd  lawer  ei  hun  at  eu  cynnal,  a  chasgl- 
odd  lawer  i'r  un  perwyl  oddiwrth  ewyllyswyr  da  yn  Lloegr  a  Chymru  : 
ac  heblaw  hyn,  os  gwelai  ddyn  ieuanc  gobeithiol,  anfonai  ef  iryw  ysgol 
i'w  barotoi  i  fod  yn  ysgolfeistr.  G"s\Tiaeth  yn  y  ffordd  hon  gymaint 
ag  oedd  yn  ddichonadwy  iddo  ei  wneuthur ;  a  phe  buasai  llawer  yn 
gweithredu  yn  gyíìfelyb,  buasai  golwg  arall  ar  Gymru  heddyw.  Ond 
cyfiawn  yw  addef  nad  oedd,  yn  yr  ymdi'ech  hwn,  ond  dilynwr  i'r  Parch. 
Griffith  Jones  ;  ac  y  mae  hanes  yr  ysgolion  dyddiol  a  sefydlwyd  gan- 
ddo  wedi  diflanu  o'r  golwg  yn  ngoleuni  cryfach  y  lles  annhraethol  a 
ddeiUiodd  o'r  Ysgolion  Sabbothol.  Y  mae  yu  y  rhai  hyu  elfen  wreidd- 
iol,  yr  hon  sydd  }ti  un  o'u  rhagoriaethau  mwyaf  arbeuig :  ac  ni  wneir 
y  sylw  hwn  er  mwyn  dyrchafu  Mr.  Charles,  uac  er  mwyn  darostwng 
neb  arall,  ond  i  ddaugos  natur  a  nodwedd  jtt  Ysgol  Sabbothol  yn 
Nghymru,  fel  y  mae  yn  sefydliad  heb  ddim  cjŵlyb  iddo  mewn  im 
wlad  arall  dan  haul.  Y  mae  Ysgolion  Sabbothol  yn  Lloegr ;  ac  yr 
oeddynt  wedi  dechreu  yno  yn  gynt  nag  yn  Nghymi-u :  a  chan  fod  yr 
im  euw  arnynt,  y  mae  llawer  yn  tybied  eu  bod  yr  un  peth  mewn  gwii'- 
ionedd.  Ond  y  mae  cymaint  o  wahaniaeth  rhyugddyut  ag  oedd  rhwug 
goruchwyliaeth  Moses  a  goruchwyliaeth  y  Testament  Newydd.  Dyben 
yr  Ysgol  Sabbothol  yn  mhob  gwlad  arall  ond  C}Tnru  yw  dysgu  plant  yn 
unig ;  ac  nid  dysgu  plaut  chwaith  fel  y  cyfryw,  ond  plaut  y  tlodiou,  y 
rhai  sydd  yn  analluog  i  gael  addysg  mewn  un  ffordd  arall.  Nid  yw  y 
gweiuidog  ua'r  diacon,  uac  im  aelod  parchus  o'r  gyunulleidfa,  yn 
meddwl  am  anfon  ei  blaut  yno.  Y  canlyniad  yw,  fod  yr  Ysgolion 
Sabbothol  yn  anaduabyddus  lle  y  mae  cyflawnder  o  ysgolion  dyddiol, 
a'r  rhai  hyny  o  fewn  cyrhaedd  plaut  y  tlodion,  megys  yn  y  rhan  fwyaf 
0  Scotlaud  :  ac  fel  y  bydd  addysg  ddyddiol  yn  dyfod  yn  fwy  cyffredin 
yn  Lloegr,  mae  yn  dra  thebyg  y  bydd  yx  Ysgolion  Sabbothol  yn  darfod, 
os  na  osodir  hwynt  i  sefyll  ar  egwyddor  uwch.     Hyd  yn  liyn,  pa  fodd 


THOMAS  CHAELES.  273 

bynag,  y  mae  cyfarfod i bob  oedran,  ar  ddyddyr  Arglwydd,  i  di^^ilio  \-r 
YsgrytbjTau,  yn  betli  anarferol  ac  annealladwy  ynmbob  gwlad,  oddi- 
eitbr  yn  unig  yn.  Ngbymi'u.  Efallai  na  cbyfeilioruid  pe  dywedid  mai 
dyna  brif  ragoriaetb  ein  cenedl ;  ac  mai  dyna  y  penaf  o  boll  weitbred- 
oedd  Cbarles  o'r  Bala.  Mawr  oedd  y  gwrtbwynebiad  a  gafodd  oddiwrtb 
yr  boll  enwadau  crefyddol,  ac  byd  yn  nod  oddiwrtb  lawer  o'r  Metbodist- 
iaid  Calfinaidd.  Dyoddefodd  fertbyrdod  moesol  am  faitb  flyneddoedd, 
a  byny  oddiwi'tb  ei  gyfeillion.  Ond  ymlaen  yr  aetb  yn  dawel  a 
diwyd,  beb  ffi-wst  ac  beb  drwst.  Yr  oedd  rbyw  fy^^'yd  na  fynai  farw 
yn  yr  Ysgolion  Sabbotbol.  Ac  erbj-n  byn  y  mae  y  gronyn  o  bad 
mwstardd  wedi  myned  yn  bren  mawi*. 

Y  mae  un  weitbred  ddyngarol  yn  arwain  i  un  arall ;  a  bu  yr  ym- 
drecb  gyda'r  Ysgolion  Sabbotbol  yn  acbos  o  sefydliad  Cymdeitbas  y 
Biblau.  Y  mae  llawer  o  ysgrifenu  wedi  bod  am  ddecbreuad  y  g}'m- 
deitbas  arddercbog  bon,  ac  ycbydig  o  wabaniaetb  barn  wedi  ei  amh'gu 
o  bartb  i'r  personau  a  ddylent  gael  eu  bystyried  fel  ei  sylfaenwyr. 
Y  mae  enwau  rbai  wedi  eu  llusgo  i'r  ddadl  nad  oedd  un  bertbynas 
rbyngddynt  â'r  acbos,  yn  uniongyrcbol  nac  yn  anuniongp'cbol.  Yr 
unig  ddau  sydd  yn  teilyngu  cael  eu  cofrestru  fel  cycbwynwyr  y  gym- 
deitbas,  yw  Tbomas  Cbarles  a  Josepb  Hugbes.  Y  cyntaf  oedd  yr  un 
a  greodd  yr  angbenrbeidrwydd  teimladwy  am  gymdeitbas  o'r  fatb  ;  ac 
nid  byny  yn  unig,  ond  ymofynodd,  a  cbynbyrfodd,  ac  ni  orpbwysodd 
nes  ei  cbael.  Ond  yn  y  cyfarfod  a  gadwyd  yn  Llundain  ar  yr  acbos, 
pan  oeddynt,  mewn  canlyniad  i  lafur  a  tbaerineb  diorpbwys  Mr. 
Cbarles,  yn  penderfynu  'ar  gael  cymdeitbas  i  ddiwallu  angbenion  y 
Cymry,  mae  yn  ymddangos  mai  y  Parcb.  Josepb  Hugbes  a  ddygodd  i 
mewn  y  meddylddrycb  am  ei  gwneyd  yn  gymdeitbas  gyffredinol,  nid  i 
Gymru  yn  unig  ond  i  Brydain  ;  ac  nid  i  Brydain  yn  unig,  ond  i'r  boll 
fyd.  Fel  byn  y  dylasai  fod,  ac  ni  fuasai  Mr.  Cbarles  mor  ucbel  pe 
buasai  fel  arall.  Meddylier  ei  fod,  yn  ngbanol  yr  angben  oedd  yu  ei 
wlad  ei  bun,  pan  oedd  plant  yr  Ysgol  Sabbotbol  yn  gwaeddi  am 
Fîblau,  ac  yn  metbu  eu  cael,  er  byny  yn  myned  i  fynu  i  Lundain,  ac 
yn  cynnyg  am  gael  cymdeitbas  i  anfon  Biblau  i  eitbafoedd  y  ddaear, 
buasai  felly  yn  rby  debyg  i'r  "  ffyliaid,  y  rbai  y  mae  eu  Uygaid  yn 
ngbyrau  y  byd."  Prin  y  gallasai  y  cyfryw  ymddygiad  darddu  oddiar 
awydd  syml  am  wneyd  daioni ;  a  pbe  caniatëid  ei  fod  yn  dangos 
teimlad  canmoladwy,  mae  yn  eglur  nas  gallasai  y  teimlad  bwnw  fod 
yn  cydfyned  â  doetbineb.      Ond  gwnaetb  Mr.  Cbarlcs  yr  byn  oedd  yn 


274  THOMAS  CHABLES. 

pertbyn  idclo ;  llafuriodcl  j-n  y  cylch  yr  oedd  rliagluniaeth  ddwyfol 
•wedi  ei  osod,  nes  y  bu  ci  lafiu-  yn  achlysur  i  sefydlu  CjTndeithas  y 
Bîblau.  Y  mae  ymofyn  pa  xm  ai  efe  ai  Mr.  Hughes  oedd  awdur  y 
g\-mdeithas,  yr  un  peth  yn  uuion  ag  yw  dadleu  pwy  oedd  awdwyr  y 
fuddugoliaeth  yn  Waterloo — pa  un  ai  y  Seison,  y  rhai  a  wrthsafasant 
y  gelynion  am  ddi'í^Tnod  cyfan,  ai  ynte  y  Prwssiaidy  rhai  a  ddaethant 
ymlaen  yn  niwedd  y  dydd,  ac  a  orphenasant  y  gwaith. 

Ond  er  mwyn  gosod  y  mater  hwn  yn  gywir  ger  bron  y  darllenydd, 
y  mae  un  neu  ddau  o  sylwadau  yn  mhellach  yn  deilwng  o  ystyriaeth. 
Y  sylw  cyntaf  yw,  fod  gwahaniaeth  haufoilol   rhwng   dyngarwyr  a 
dargaufyddwyr  naturiol.      Yn  y  celfyddydau   a'r  gwybodaethau,  y 
peth  mawr  j-w  cael  allan  y  meddylddrych ;    ond  mewn  dyngarwch, 
uid  y  mwj-af  gwreiddiol  yw  y  àjn  mwyaf ;  ond  y  mwyaf  gweithgar, 
ac  yn  enwedig  y  mwyaf  medrus  i  ennill  eraill  i  weithio.     Nid  oes 
dim  yn  fwy  hawdd  na  ffurfio  cynlluniau ;  ond  ^t:  anhawsder  y w  eu 
'lwjn  i  wei.'.hrediad.      Yn   yr  olwg  yma  y  mae  Mr.  Charlcs  a  Mr. 
Ilughes  yn  sefyU  yn  uchel  yn  eu  perthynas  â  Chymdeithas  y  B'iblau  ; 
Mr,  Charles  fel  y  mwj-af  offerynol  i'w  dwyn  i  fod,  a  Mr.  Hughes  fel  y 
mwyaf  llafurus  o'i  plilaid  ar  ol  ei  sefydlu.     Pe  buasai  Mr.  Charles  yn 
^-ynnyg  y  meddylddi-ych  am  ei  gwueyd  yn  gymdeithas  gyffredinol  i'r 
hoU  fyd,  ni  fuasai  hyny  yn  chwanegu  dim  at  ei  anrhydedd  ;  a  phe  na 
buasai  Mr.  Hughes  yn  ei  gynnyg,  ni  fuasai  hyny  o  bwys ;  oblegid  y 
gofyniad  ydyw,  nid  pwy  a  siaradodd,  ond  pwy  a  weithredodd.      A 
hyn  y  cytuna  Mr.  Alers  Hankey,  j-r  hwn  oedd  yn  bresennol  yn  y 
cyfarfod ;    a'r  hwn  -«-rth  son  am  Mr.  Hughes,   sydd  yn  sylwi  fel  y 
canlyn: — "  Ar  lafur  ein  cyfaill  ymadawedig,  yn  ystod  y  cyfuod  pwysig 
(ac  i  bawb  oedd  yn  dwyn  perthynas  ag  ef)  pryderus  hwn,  yr  wyf  yn 
seilio  yr  hawl  i'w  enw  gael  ei  drosglwyddo  i  oesoedd  dyfodol  fel  '  tad 
y  Fibl  Gymdeithas  Frytanaidd  a  Thramor ; '  a'r  cyfryw  hawl,  ar  y 
sail  gadarnaf,  fel  na  feiddia  neb  ei  ddadleu.     0  berthynas  i'r  anrhyd- 
edd  ansicr  o  fod  yn  Uefarydd  y  geii-iau  a  ddyferwyd  yn  y  cyfarfod  ar  y 
7fed  0  Eagfyr,  1802,  ar  ol  clywed  adroddiad  Mr.  Charles,  pe  gaUesid 
bod  yn  sicr  hyd  yn  nod  o'r  geiriau  eu  huuaiu,  nid  oeddynt  yn  unig 
ond  ymgorfforiad  o  deimlad  cyffredin  pawb  oedd  yn  bresennol,  ac  yr 
oeddynt  yn  rhy  aneglur  i  gyfleu  uu  jstjr.     Dywedodd  rhyw  un  ryw 
heth.     Atebwyd  dybeu  rhagluniaetli  felly,  a  thu  hwut  i  hyny  jx  wyf  yn 
credu  fod  pob  peth  yu  auhysbys.     Kid  wyf  }ti  gwadu  nad  efe  aUai 
fod  y  person  a'u  Ilefarodd  hwynt,  beth  byuag  oeddynt — y  mae  y 


THOMAS  CHARLES.  275 

íebygolrwydd  hwyrach  o'i  du — ond  ni  tlaybiwyd  fod  yr  hawl  o  hyny  o  un 
ipwys  hyd  oni  ymgymerodd  Mr.  Owen  â'r  gorchwyl  o  ysgrifenu  hanes  y 
gymdcithas,  ac  wedi  hyny  seiliì\^d  ef  ar  gof  Mr.  Hughes  ei  hun.  Y 
mae  ei  hawl  i  fod  yn  dad  iddi,  fel  y  dywedais,  yn  gorphwys  ar  lawer 
cadarnach  sail.  O'r  foment  gyntaf  yr  ennynwj'd  y  wreichionen,  darfu 
iddo  ef  ei  chwythu  â'i  holl  sel,  hyd  oni  ddaeth  yn  fflam  fawr."  DjTna 
eiriau  Mr.  Hankey,  fel  y  ceir  hwynt  yn  Lli(fr  y  Jubili,  gan  y  Parch. 
Thomas  Phillips.  Nid  oes  ynddynt  ddiffyg  parch  i  Mr.  Hughes  ; 
ohlegidenwir  ef  yn  "dad  y  Fîbl  Gymdeithas  Frytanaidd  a  Thramor;" 
a  seihr  ei  hawl  ar  yr  iawn  sylfaen,  sef  ar  ei  lafur,  ac  nid  ar  ei  eiriau. 
Os  llafur  dibaid  o  blaid  y  gymdeithas  o'i  chychwyniad  sydd  yn  rhoddi 
hawl  i'r  enw,  nid  oes  neb  yn  fwy  teilwng  o  hono  na  Mr.  Hughes :  ond 
os  llafur  mor  ddibaid  cyn  ei  chychwyniad,  a'r  llafm-  hwnw  yn  achosi 
ei  dygiad  i  fod,  sydd  yn  cyfansoddi  tad  y  gymdeithas,  yna  mae  yr  enw 
yn  perthyn  yn  fwyaf  priodol  i  Mr.  Charles.  Ond  afreidiol  yw  dadleu 
yn  nghylch  yr  enw  ;  ac  y  mae  yn  ammheus  a  yw  yn  briodol  galw  neb 
ar  y  ddaear  yn  dad  Cymdeithas  y  Biblau.  Yr  hyn  oll  a  amcenir  yma, 
yw,  dangos  natur  y  cysylltiad  sydd  rhwng  sylfaeniad  y  gymdeithas  â 
Chymru,  ac  yn  bendifaddeu  â  llafur  Mr.  Charles.  Y  sylw  arall  ar  y 
mater  hwn  yw,  fod  llai  o  bwys  nag  y  mae  llawer  yn  ei  feddwl  yn  y 
geiriau  "Brytanaidd  a  Thramor."  Y  pwnc  mawr  oedd  cael  cym- 
deithas  i  ddosbarthu  Bîblau  yn  rhadlawn,  heb  nod  nac  esboniad; 
nid  meddwl  am  dani,  ac  nid  siarad  am  dani,  ond  mynu  ei  chaeh 
DjTia  yr  egwyddor  fawr  sydd  yn  enaid  i'r  gymdeithas  :  ac  yr  oedd  yr 
egwyddor  hon  yn  gynnwysedig  yn  nghynnygiad  Mr.  Charles  ;  oblegid 
y  mae  efe  ei  hun  yn  dywedyd  yn  ei  ddull  dirodres  arferol,  "  Wrth 
waith  y  Parch.  T.  Charles  yn  ymorol  yn  Llundain  âg  ewyllyswyr  da  i 
grefydd  a  duv;ioldeb,  pa  fodd  y  gellid  cael  argraffiad  helaeth  o'r  Bîbl 
am  bris  gweddol,  yn  yr  iaith  Gymraeg,  ac  os  byddai  bosibl,  i  drefnu 
cyllidfa  barhaus  o  honynt,  fel  na  byddai  un  amser  mwy  brinder  o 
Fiblau  i'r  Cj^mry  tlodion,  rhoddodd  jt  Ai-glwydd  y  meddyliau  caru- 
aidd  ardderchog  yn  nghalonau  rhai  o'r  gwyr  duwiol  yr  oedd  yn  ym- 
ddyddan  â  hwynt,  o  ffurfio  cpndcithas  i  ddosbarthu  Biblau,  nid  yn 
unig  yn  ein  gwlad  ein  hunain,  ond  hefyd  yn  y  gwledydd  pellenig 
tramor,"  Pe  sefydlasid  y  g}-nideithas  i  Gymru  yn  unig,  neu  i 
Brydain  yn  unig,  buasai  yr  egwyddor  hon  yn  gweithio  ei  ffordd  yn 
raddol,  ond  yn  effeithiol.  A  dichon  y  buasai  Prydain  wedi  gwneyd 
mwy  0  les  i  wledydd  eraill  pc  soniasai  lai  am  dani  ei  him  fel  unig 


276  THOMAS  CHABLES. 

ffynnonell  pob  daioni  i'r  holl  fyd ;  a  phe  bnasai  yn  cyfeirio  ci  liym- 
drech  yn  fwy  i  annog,  a  chodi,  a  chynnorUn\yo  dynion  jnnroddgar  yn 
mhob  gwlad  i  lafurio  yn  eu  gwlad  eu  hunain,  ac  i  scfydhi  cymdeith- 
asau  daionus  yn  mysg  eu  cydwladwyr.  Gwyddom  ein  bod  yn  dywedyd 
yr  hyn  a  ymddengys  i  lawer  yn  heresi :  ond  ein  cred  ddiysgog  ydyw, 
mai  rhwystr  i  Iwyddiant  y  Gymdcithas  oedd  ei  gwneuthur  yn  gym- 
dcithas  i'r  hoU  fyd  ;  ac  y  buasai  wedi  eû'eithio  mwy  hyd  yn  nod  ar  y 
Cyfandir  pe  galwesid  hi  yn  Gymdeithas  y  B'iblau  yn  unig  ;  hyny  yw, 
pe  cadwesid  yn  nes  at  gynUun  gwreiddiol  Mr.  Charles. 

Wrth  adael  y  mater  hwn,  os  cymerir  golwg  gyffrcdinol  ar  lafur 
dyngarol  Mr.  Charles,  gellid  meddwl  mai  peth  hawdd  iawn  yw  cyr- 
haedd  y  llwyddiant  mwyaf  mewn  gwneyd  daioni.  Nid  oedd  efe  yn 
amcanu  at  orchwylion  mawrion,  ac  eto  cyflawnodd  y  rhai  mwyaf. 
Dirgelwch  ei  Iwyddiant  oedd,  fod  ei  lygad  yn  syml :  ac  felly,  yn  lle 
treulio  ei  amser  i  edrych  oddiamgylch,  a  chynllunio  pa  beth  a  allai 
ei  wneuthur  i  enwogi  ei  hun ;  ac  yn  lle  ymgyrhaedd  at  amcanion 
uchel  i  dynu  sylw  ac  i  ennill  clod  gan  ddynion,  jr  oedd  bob  amser  yn 
gwneyd  yr  hyn  oedd  o'i  flaen,  er  ei  fod  yn  orchwyl  rhy  ddistadl  gan 
eraill  i  ymaflyd  ynddo.  Effeithiodd  yn  mhell  trwy  wneuthur  yn 
egniol  yr  hyn  oedd  yn  agos  ato.  Braidd  na  eUid  dywedyd  mai  un 
meddwl  oedd  ganddo ;  a'r  meddwl  hwnw  oedd  rhoddi  addysg  i'r  bobl. 
Dyma  yr  hyn  oedd  yn  ymddangos  ar  y  pryd  yn  fwyaf  anghcnrheidiol, 
ac  at  hyn  y  casglodd  ei  holl  nerthocdd.  Yr  oedd  yn  alhiog  i  draddodi 
pregethau  mor  gyflaíwn  o  faterion,  ac  mewn  dull  mor  rymus,  a  neb  yn 
Nghymru ;  ac  felly  y  gwnai  pan  fyddai  achlysuron  yn  galw  am  hyny. 
Wrth  ymdrin  â  phynciau  athrawiaethol  yn  y  cymdeithasfaoedd,  yr 
oedd  ei  frodyr  mwyaf  gwybodus  yn  cael  adeiladaeth  a  goleuni  newydd 
i'w  meddyhau  wrth  ei  wrandaw,  a  rhoddent  y  blaen  iddo  yn  naturiol. 
Ond  wrth  fyned  a  dyfod  ar  hyd  y  wlad,  ci  destun  gwastadol  oedd 
addysg.  Pa  un  bynag  ai  yn  y  tŷ,  ai  ar  y  ffordd,  ai  yn  yr  areithfa,  ei 
hyfrydwch  oedd  dysgu  y  bobl,  ac  annog  eraill  i  wneuthur  yr  un  modd. 
Oddiar  y  teimlad  hwn  y  sefydlodd  yr  ysgohon  dyddiol :  ac  wrth  weled 
y  rhai  hyny  yn  annigonol,  arweiniwj'd  ef  i  godi  yr  Ysgol  Sabbothol. 
Atebodd  y  sefydhad  hwn  y  dyben ;  a  llwyddodd,  nid  ar  unwaith,  ond 
yn  raddol,  tu  hwnt  i  bob  dysgwyhad.  Yr  oedd  yma  egwyddor  newydd, 
a  nerth  annherfynol,  wedi  dyfod  i'r  golwg,  yr  hon  nid  yw  eto  ond 
yn  dechreu  dangos  ei  he&ithioh-wydd.  Ond  ar  ol  sefydlu  }t  Ysgol 
Sabbothol,  nid  aeth  i  chwilio  pa  beth  a  gai  i'w  wneuthur  drachefn,  pa 


THOMAS  CHAELES.  277 

goiofa  arall  a  godai  i  anfarwoli  ei  enw :  ond  aeth  ymlaen  yn  ddyfal 
gyda'r  gwaitli  oedd  ganddo,  nes  y  gorfodwyd  ef,  gan  y  llwyddiant 
oedd  yn  cydfyned  á'i  ymdi'echiou,  i  chwilio  am  ryw  foddion  i  gyflenwi 
yr  anghen  am  Fîblau  yn  ei  wlad  ei  hun ;  ac  felly,  trwy  ei  ffyddlondeb 
yn  addysgu  y  Cymry  tlodion,  y  daeth,  dan  arweniad  dwyfol,  i  fod  yn 
achosydd  o  sefydliad  Cymdeithas  y  Bîblau. 

Os  awn  rhagom  yn  nesaf  at  yr  ail  ran  o'i  lafur,  yr  ydym  yn  cael  yr 
un  ysbryd  yn  ei  weithiau  awduroL  Cyhoeddodd  dri  o  lyfrau  gyda 
golwg  uniongyrchol  ar  yr  Ysgol  SabbothoL  Un  o  honynt  yw  y  Sillijdd, 
yr  hwn  sydd  yn  awr  allan  o  arferiad,  er  colled  yn  hytrach  na  mantais 
i  ieuenctyd  yr  oes  hon ;  gan  fod  ynddo  lîaws  o  gyfarwyddiadau  mewn 
pethau  bychain,  yn  y  rhai  y  mas  y  Cymry  fwyaf  ar  ol.  Mae  yr 
Hi/fforddwr  yn  adnabyddus  i  bawb :  ac  wedi  bod  yn  un  o'r  llyfrau 
lawyaf  defnyddiol.  Ond  tybia  rhai  fod  yr  oes  hon  yn  rhy  oleuedig  i  sefyU 
mewn  anghen  am  ei  gynnorthwy — heb  ystyried  mai  wrth  ddysgu  yr 
Hijfforddwr  y  daeth  yr  oes  mor  oleuedig  ag  ydyw — a  phe  bai  yn  llawer 
mwy  goleuedig,  y  gwirionedd  anwadadwy  ydyw,  er  ein  holl  ymffrost  a'n 
clindarddach,  y  bydd  yr  oes  nesaf  yn  dywyllach  na'r  ddiweddaf  yn 
athrawiaethau  sylfaenol  crefydd,  oni  pharheir  i  ddysgu  yr  Hyfforddicr, 
neuryw  lyfr  cyffelyb.  Ehyfedd  ydyw  fod  dynion,  sydd  yn  proíîesu  gweled 
yn  mhell,  yn  methu  canfod  y  gwirionedd  hwn — sydd  mor  amlwg,  ac 
mor  agos  at^mt.  Bydd  rhifedi  mawr  yn  mhob  oes  yn  rhaid  iddynt 
wrth  laeth,  ac  nid  bwyd  cryf :  ac  hyd  yn  nod  am  y  rhai  a  farnant  eu 
bod  hwy  eu  hunain  yn  ei  ddeall  yn  berffaith,  efallai  fod  hyny  yn 
brawf  eu  bod  eto  heb  ei  chwilio  i  fanyh'wydd ;  oblegid  y  mae  ynddo 
ddigon  o  waith  i'r  amgyffredion  cryfaf,  gan  ei  fod  yn  cynnwys  casgliad 
o  amryw  adnodau  dyfnion  ar  yr  holl  bynciau  pwysicaf  yn  athrawiaeth 
yr  efengyL  Ond  ni  feddyliodd  Mr.  Charles  am  ddysgu  crefydd  yn 
athrawiaethol,  heb  ei  dysgu  hefyd  yn  ymarferol;  ac  am  hyny  cyhoedd- 
odd  Esboniad  ar  y  Deg  Gorchymyn :  ac  nid  yw  yn  un  clod  i'r  Cymry  fod 
y  llyfr  hwn  yn  llai  poblogaidd  na'r  Hyfforddwr.  Heblaw  amddiffyn  ein 
hunain  yn  ngwyneb  cyhuddiadau  auhaeddiannol  a  ddygwyd  yn  ein 
herbyn  fel  gwlad,  buasai  yn  dda  i  ni  ymosod  o  ddifrif  i  ddiwygio  lle 
jx  ydym  yn  feius ;  ac  nid  rhyw  egni  achlysurol,  ond  ymdrech  cyson 
eydd  yn  anghenrheidiol  i  buro  moesoldeb  y  genedL  I'r  dyben  hwn,  y 
mae  yn  auhawdd  dyfeisio  moddion  mwy  effeithiol  ua  dysgu  ac  adrodd 
yr  Esboniad  ar  y  Deg  Gorchymyn  yn  barhaus  yn  yr  holl  Ysgolion 
fiabbothoL 


278  TBOMAS  CHARLES. 

Fel  y  mae  Uawer  o  amrywiaeth  cliwaetb,  felly  y  mae  yn  rhaid  fod 
llawer  o  wahaniaeth  baru  mewu  perthyuas  i  bob  cyhoeddiad  cyf- 
nodol.  Ond  i'r  rhai  sydd  yn  caru  sylwedd  yn  fw^  na  gwegi,  i'r  rhai  a 
ewyllysiant  weled  hanes  enwogion,  a'r  rhai  hyny  yn  wir  enwogion,  a 
thraethodauduwinyddol,  a'r  rhai  hyny  yn  icir  dduwiuyddol,  yn  nghyd 
âg  adroddiadau  o  ymdriniaethau  cymdeithasfaol  y  rhai  oeddynt  yu 
haeddu  eu  trosglwyddo  i'r  oesoedd  a  ddeuai,  bydd  y  ddwy  gyfrol  o'r 
Drysorfa  Yshrydoì,  a  gyhoeddwyd  ganddo,  yn  sicr  o  gaél  eu  cyfrif  yn 
mhlith  eu  llyfrau  mwyaf  gwerthfawr,  Y  maent  yn  perthyn  i'r  dos- 
barth  hwnw  o  lyfrau,  am  y  rhai  y  gellir  dywedyd  eu  bod  yn  "  dda 
bur."  Nid  oedd  y  wasg  yn  y  dyddiau  hyny,  o'r  hyn  lleiaf  dan  ei 
olyglaeth  ef,  wedi  syrthio  mor  isel  ag  i  gael  ei  chyflenwi  gan  y  rhai 
mwyaf  segiu'  ac  anwybodus,  y  rhai  a  ruthrant  i  ddysgu  eraill  pan  y 
dylent  ddysgu  eu  huuaiu ;  a  llawer  llai  y  rhoddai  efe  dderbyniad  i 
gecraeth  a  difríaeth  oddiwrth  swydd-ymgeiswyr  aflwyddiannus,  neu 
ddrwgweithredwyr  diarddeledig.  ünd  y  pwysicaf  o'i  holl  anturiaethau 
llenyddol  oedd  y  Geiriadur  Ysgrythyrol.  Y  mae  yn  anhawdd  desgrifio 
y  lles  a  wnaeth  y  gwaith  hwn  i  genedl  y  Cymry  mewn  llawer  o  ystyr- 
iaethau.  Pe  edi*ychid  arno  yn  ei  berthynas  á'r  iaith  Gj^mraeg,  efallai 
nad  oes  un  llyfi',  heblaw  y  gyfi-ol  sanctaidd  yn  y  cyfieithiad  awdur 
dodedig,  wedi  gwneyd  mwy  i  gadw  yr  iaith  mewn  bod  a  bywyd :  fel  y 
mae  yn  ddiau  nad  oes  un  llyfr  yn  fwy  diogel  fel  cynllun  i  ysgrifenwj-r, 
gan  nad  yw  ei  arddull  yn  rhy  hen  nac  yn  rhy  newydd,  yn  rhy  uchel 
nac  yn  rhy  isel.  Os  gofynir  drachefn  i'r  rhai  sydd  yn  gwneyd  arferiad 
o  feio  crefyddwyr  Cymru  am  eu  bod  yn  rhy  esgeulus  o  w^bodaeth 
gyffredinol,  pa  lyfr  a  fu  yn  fwyaf  offerynol  i  roddi  y  graddau  sydd  o'r 
wybodaeth  hono  yn  ein  gwlad,  y  mae  yn  rhaid  iddynt  addef  mai  y 
Geiriadur  Ysçrythyroì.  Ond  er  ei  fod  wedi  cyflawni  yr  amcanion  hyu 
wrth  fyned  heibio,  maes  neillduol  y  llyfi-,  o'i  ddechreu  i'w  ddiwedd, 
fel  y  mae  ei  enw  yn  arwyddo,  yw  yr  Ysgrythyrau ;  a  pha  ddarpariaeth 
bynag  sydd  yn  ofynol  i  alluogi  y  Cymro  uniaith  i  efrydu  y  Bibl  yn 
fanwl  ac  yn  drwyadl,  y  mae  i'w  gael,  hyd  yr  oedd  y  terfynau  yn 
caniatâu,  yn  y  Geiriadiir.  Os  yw  jti  ddjTuunol  cael  arweiniad  i  holl 
lyfrau  yr  Hen  Destament  a'r  Newydd,  y  mae  hyny  i'w  gael  yn  y  Geir- 
iadur.  Os  byddai  llyfr  ar  hanesiaeth  y  Bîbl  yn  dra  buddiol,  y  mae 
hyny  yn  y  Geiriadur.  Os  yw  yn  anghenrheidiol  deall  daearyddiaeth  y 
Bíbl,  ceir  hyny  hefyd  yn  y  Geiriadur.  Os  ymofynir  am  esboniad  at 
liaws  0  anhawsderau  y  Bibl,  ni  chwilir  yn  ofer  am  hyny  yn  y  Geir- 


I 


THOMAS  CHAELES.  279 

iadur.  Ac  yn  olaf,  os  teimla  neb  awj'dd  i  ddarlleu  Corff  o  Dduwiu- 
yddiaeth,  er  iddo  chwilio  y  llyfrgelloedd  helaethaf,  nid  yn  fynych  y 
cyfarfyddir  âg  uu  gwell  nag  a  feddir  gan  y  Cymry  yn  y  Geiriadur 
Ysgrythyrol.  Er  fod  ei  wasanaeth  yn  mhob  uu  o'r  rhandiroedd  a 
enwyd  yn  deilwng  o  grybwylliad,  y  niae  yn  debyg  mai  yr  hyn  sydd  yn 
cyfansoddi  ei  ragoriaeth  penaf,  a'i  fuddioldeb  mwyaf  parháus,  yw  ei 
draethodau  duwinyddol.  Y  mae  y  golygiadau  athrawiaethol  yn  eang, 
ac  yn  dangos  gofal  am  roddi  ei  le  priodol  i  bob  pwnc  yn  y  dadguddiad 
dwyfol.  Nid  ydynt  yn  gwadu  dyledswydd  dyn  er  mwyn  dyrchafu 
gras  Duw,  nac  yn  cuddio  gras  penarglwyddiaethol  er  mwyn  argymhell 
dyledswydd.  Nid  peth  bach  yw  cael  cyfarwyddwr  y  gellir  ymddiried 
iddo,  un  nad  yw  yu  caru  eithafion,  ac  nad  yw  yn  dewis  myned 
ymlaen  uu  cam  heb  wybod  yn  sicr  i  ba  le  y  mae  y  ffordd  yu  arwain. 
Duwiuyddiaeth  fel  hyu  yw  Duwinyddiaeth  y  Geiriadur  Ysgrythyrol. 

Ysgrifeuodd  Mr.  Charles,  hefyd,  lyfr  bychan  yn  yr  iaith  Seisnig^ 
i  amddiffyu  y  Methodistiaid  Calfìnaidd  yn  ngwyneb  cyhuddiadau  a 
ddygid  yn  erbyn  y  cyfuudeb  gau  wr  eglwysig  o  sir  Fôn,  yr  hwn  a 
gymerai  arno  brofì  fod  rhai  o  houynt  mewu  modd  dngelaidd  yu 
feithrinwyr  teyrufradwriaeth.  Er  fod  y  gwr  hwu,  a'i  gyhuddiadau, 
wedi  myned  i  ebargofìaut,  y  mae  y  traethawd  yu  werth  ei  ddarllen  eto 
fel  anghraifft  o  iaith  brydferth,  ac  ysbryd  gwir  foueddigaidd.  Heb  law 
hyn  oll,  yr  oedd  wedi  dechreu  ar  Fynegair  helaeth  i'r  Bîbl  Cyuu-aeg- 
Ac  ni  ddylid  myued  heibio  heb  ddyweyd  gair  am  ei  hymu.  Y  mae  yn 
debyg  na  chyfansoddodd  fwy  nag  un  hymn ;  ond  gem  yw  yr  un  hono. 
Y  mae  y  peunill  cyntaf  fel  y  caulyu : — 

Dyfais  fawr  trag'wj'ddol  gariad 

Ydyw  lacliawdw-riaetli  lawn, 
Saü  cyfammod  hedd  sydd  gadarn  ; 

Ac  nis  derfydd  byth  mo  'i  ddawn. 
Dyma  'r  fan  y  gorpbwys  f '  eaald  ; 

Dyma  'r  fan  y  byddaf  byw  ; 
Mewn  tangnefodd,  pur,  heddychol, 

Yn  mhob  'stormydd  gyda  'm  Duw. 

Mae  y  pennillion  eraill  }ti  gyffelyb,  yn  un  gadwen  o  feddwl  a 
theimlad  barddol,  er  eu  bod  wcdi  eu  hargraffu  weithiau  heb  fod  mewn 
cysylltiad  a'u  gilydd.  Oud  o'i  holl  gyfausoddiadau,  efallai  uad  oes  yr 
un  yn  dangos  mwy  o  wreiddiolder  a  mawredd  meddwl  na'i  ddyddlyfr, 
yr  hwn  a  argraffwyd  yn  hanes  ei  fywyd.     Yn  hwn  y  mae  yn  chwilio 


280  THOMAS  CHARLES. 

dirgeledigaethau  y  galon  ddynol,  ac  yn  plymio  dyfnderoedd  profiad 
ysbrydol.  Yn  lle  aros  yn  yr  ymddangosiadau  arwynebol,  y  mae  yn  eu 
liolrhain  i  ì&wr  yn  barliaus  at  yr  acliosion  cyfifredinol  yn  eigion  yr 
cnaid,  llc  y  mae  pob  amrywiaethau  personol  yn  cydgyfarfod,  ac  yn 
diflanu  o'r  golwg  mewn  egwyddorion  tragywyddol ;  ac  o  ganlyniad  y 
mae  ei  ddyddlyfr  yn  gyflawn  o'r  addysgiadau  dyfnaf  i  bob  dyn  yn 
mhob  oes. 

Ac  yn  awr,  fel  casgliad  oddiwrth  y  cwbl,  gallwn  weled  gymaint  y 
dichon  i  un  dyn  ei  wneuthur  os  bydd  o  ddifrif.  Pe  cyfranogai  hoU 
weinidogion  a  diaconiaid  y  Methodistiaid  Calfìnaidd  yn  helaeth  o'r  un 
ysbryd  ag  oedd  Mr.  Charles,  pe  byddent  oll  mor  hunan-ymwadol,  a 
phe  ymdrechent  i  wneuthur  cymaint  gyda'u  gilydd  ag  a  wnaeth  ef 
ei  hun,  mae  yn  ddiammheuol  y  byddai  effeithiau  newyddion  i'w 
gweled  yn  fuan  oddiwrth  eu  gweithrediadau.  Pe  caent  yr  un  fíydd 
ag  oedd  ynddo  yntau,  ffydd  yn  Nuw  i  ddechreu,  a  ffydd  mewu  dynion 
ya  nesaf,  hwy  a  symudent  fynyddoedd  eto  yn  yr  oes  hon. 


Tueddir  yr  ysgrifenydd  i  wneyd  sylw  neu  ddau  ymhellach  gyda 
golwg  ar  berthynas  Mr.  Charles  â  Chymdeithas  y  Bîblau. 

1.  Gwelir  nad  yw  yn  rhoddi  llawer  o  bwys  ar  yr  enw  "Brytanaidd 
a  Thramor : "  a  phe  buasai  yr  onw  yn  cynnwys  y  meddylddi-ych  mwyaf 
gwerthfawr,  eto  nid  meddylddrych  ond  Uafm-  sydd  yn  haeddu  clod 
mewn  achosion  dyngarol. 

2.  Ai-  ol  sylfaenu  y  gymdeithas,  mae  yn  ymddangos  mai  Mr.  Joseph 
Hughes  a  fu  yn  f wyaf  llafurus  i'w  dwyu  ymlaen ;  ac  os  yw  gofal  tadol 
am  dani  yn  rhoddi  hawl  i'r  enw  o  Dad  Cymdeithas  y  Biblau,  mae  yn 
amlwg  mai  i  Mr.  Hughes  y  mae  yrenw  yu  fwyaf  priodol. 

3.  Oud  os  eir  i  chwilio  am  duddiad  y  Gymdeithas,  ac  os  yw  hyny 
i'w  benderfyuu  yn  ol  deddfau  aclios  ac  efíaith,  yna  y  mae  yn  eithaf 
sicr  mai  Charles  o'r  Bala  oedd  .^ylfaenydd  Cymdeithas  y  Biblau. 


I 


281 


I 


DAYID   CHARLES.* 

Ganwyd  y  Parch.  Dayid  Chaeles  o  Gaerfyrddin,  yn  Pantdwfu,  yn  agos 
i  St.  Clears,  yn  sir  Gaerf\rddin,  Hydref  lleg,  1762  :  ac  felly  yr  oedd 
saith  mlynedd  yn  iau  na'i  frawd,  y  Parcb.  Thomas  Charles  o'r  Bala. 
Swm  yr  hanes  a  roddh'  am  dano  yn  ei  ieuenctyd,  yw,  ei  fod  fel  pawb 
a  ddaeth  i  ddim  enwogrwydd,  yn  dra  hoíî  o  ddarllen.  Mor  gref  oedd 
y  duedd  hon,  fel  y  dywedai  ei  dad  am  dano,  "  Nis  gwn  beth  i'w 
wneyd  o  Dafydd,  os  na  ddygaf  ef  i  fynu  yu  oíîeiriad,  gan  ei  fod  bob 
amser  mewn  rhyw  gongl  â'i  ben  yn  y  llyfr."  Ond  nid  oedd  amgylch- 
iadau  y  tad  yu  cauiatau  iddo  wneyd  un  arall  o'i  feibion  yn  oíîeiriad ; 
ac  felly,  yn  lle  ei  anfou  i  Eydychain  i  ddysgu  Groeg  a  Lladin,  anfonwyd 
ef  i  Gaerfyrddiu,  i  ddysgu  trin  llin  a  gwneyd  rhaffau.  Pa  fodd  bynag, 
yr  oedd  ei  benderfyniad  i  ddysgyblu  ei  feddwl  yn  ei  ddilyn  yno  ;  ac  yr 
ydym  yn  cael  iddo  gyflawui  y  gorchestwaith  o  drysori  yn  ei  gof  y 
cyfan  o  Youngs  N'ujht  T/'íoujhts  yu  ystod  ei  brentisiaeth.  Dywedir 
wrthym  fod  dygwyddiadau  dyfodol  yu  taílu  eu  cysgod  o'u  blaen ;  ac 
yn  ddiau  yr  oedd  yma  ryw  arwydd  mai  nid  dyn  cyffredin  a  fyddai  y 
bachgen  hwn :  ac  os,  fel  y  dywed  uu  arall,  y  pleutyn  yw  tad  y  dyu,  yr 
oedd  yma  hefyd  ddangosiad  pa  fath  ddelw  ac  argraff  fyddai  ar  ei 
feddyliau  wedi  iddo  ddyfod  yu  fwy  oedranus.  Ond  yr  hyn  sydd  o  fwj' 
pwys  ydyw,  ei  fod  yn  ddyn  ieuauc  crefyddol ;  a  bod  ei  iy'wyá  yn  brawf 
mor  gyson  o  wirionedd  ei  broífGs,  fel  y  rhoddid  yr  ymddiried  mwyaf 
diysgog  ynddo  gan  bawb  a'i  hadwaeuai.  Deffrowyd  ei  feddwl  i 
ystyried  wrth  ddarllen  pregethau  P^alph  Erskine,  pau  oddeutu  pum- 
theg  oed;  a  byth  wedi  hyny,  yn  nghanoi  trafferthion  bydol,  ni 
chollodd  ei  olwg  ar  yr  un  peth  anghenrheidiol.  Tua'r  flwjddyn  1780, 
symudodd  o  Gaerfyrddin  i  Bristol,  lle  yr  arosodd  am  dair  neu 
bedair  blynedd.  Byddai  yno  yn  arfer  cyfarfod  gyda  nifer  o  grefydd- 
wyr  icuainc  i  weddio  ac  adeiladu  cu  gilydd.  Yn  y  cofiant  ar  ddiwedd 
y  gyírol  Saesueg  o'i  bregethau,  i'r  hwn  yr  ydym  yn  ddyledus  am  y 

T  *   O'r    "  GWYDDONIADUR." 


282  DAYID  CHAELES. 

íTeitliiau  hyn,  rlioddir  y  dystiolaeth  a  gaulyn  am  y  gyfran  hon  o'i  oes, 
mewn  llytbyr  oddiwrth  Mr.  Warlow,  o  Milford: — "  Yr  ocdd  ei  gym- 
deithas  o  les  nid  bychau  i  ni ;  yr  ocdd  ycbydig  o  flaen  Mr.  Weston  a 
minnau  mewn  blyneddoedd,  yn  gystal  ag  mewn  profiad.  Yr  oedd  yu 
ààjü  ieuanc  o  farn  gref ;  yr  oedd  yn  deall  athrawiaethau  gras  yn  dda, 
ac  yn  teimlo  eu  heílcithiau  ymarfcrol  ar  ei  galon,  tra  yr  oedd  yn 
arddangos  eu  gwiriouedd  a'u  gaUu  yn  ci  fywyd  a'i  ymarweddiad. 
Gyda'r  cymeriad  hwn  yr  ymadawodd  o  Bristol  i  Gymru.  Yr  wyf 
yn  cofio  hyn  yn  dda,  ac  hefyd  y  llíaws  o  gyfarfodydd  hyfrydol  a 
gawsom  gyda'n  gilydd,  a'r  hiraeth  a  deimlid  ar  ei  ymadawiad." 

Dychwelodd  i  Gaerfyrddin  i  ddilyn  ei  alwedigaeth :  ac  yn  mhen 
ychydig  o  flyneddoedd  priododd  fercb  i  Samuel  Levi  Phillips,  Ysw., 
hanlìer,  o  Hwlífordd  (Haverfordwest).  Yr  oedd  Mr.  PhiUips  yn 
enedigol  o  Frankfort-on-the  Maine,  wedi  ei  ddwyn  i  fynu  yn  y  grefydd 
luddewig,  ac  yn  fab  i  Eabbi ;  oud  wedi  troi  at  Gristiouogaeth,  yn 
more  ei  oes,  yn  fuau  ar  ol  ei  ddyfodiad  i  Brydain.  Ei  ferch  a  euuill- 
wyd  at  grefydd  trwy  weinidogaeth  y  Parch.  Eowland  Hill ;  i'r  hwu  yr 
oedd  ganddi  y  parch  mwyaf  tra  fu  byw  :  ac  yn  ei  thŷ  hi  yr  arosai  Mr. 
Hill  yn  benaf  pan  yu  ymweled  á'r  rhan  hono  o'r  wlad.  Ac  yma,  y 
mae  yn  anhawdd  myned  heibio  heb  grybwyll  hauesyn  bychan  sydd  yn 
cael  ei  adrodd  am  y  diweddar  Mr.  Evans,  New  Inn,  Avedi  hyny  o 
Lwyuffortun.  Pau  ofyuwyd  i  Mr.  Evans,  beth  oedd  yr  achos  ei  fod 
ef  yu  derbyu  cyduabyddiaeth  am  ei  lafur  gweiuidogaethol,  ]}din  oedd 
Mr.  Charles  bob  amser  yn  pregethu  am  ddim,  atebodd  yn  ei  dduU 
difyr  ei  hun,  "  0 !  niìj  dear  Sir,  y  mae  Mr.  Charles  wedi  cael  digou  gan 
■  yr  luddewon ;  y  mae  yu  rhesymol  iawa  i  miunau  gael  ychydig  gau  y 
Ceuedloedd."  Oad  cafodd  Mr.  Charles  fwy  gydâ'i  wraig  nâ  chynnysg- 
aeth  fydol,  fel  y  mae  y  llythyr  canlynol  yn  profi,  yr  hwn  a  ysgrifenodd 
efe  ati  yn  y  flwyddyn  1817. 

"Fy  Akwyl  Sarah, — 

Dymunaf  yn  fawr  na  fyddo  i  cli-wi  ofalu  am  ddim,  ond  eich  iecliyd,  a'r  hyn 
sydd  yn  llawer  mwy  pwysig  nag  iechyd  coríforol ;  oblegid  y  mae  hwn  i  wywo  pa 
ofal  b^mag  a  gymerir  am  dano,  tra  y  bydd  y  hywyd  sydd  yii  deilliaw  o  Grist  (Efe  yw 
cin  bywjd),  yu  cryfhau  dan  ddwylaw  angeu,  ac  yn  ymadnewyddu  i  dragywydd- 
oldeb  diderfyn.  '  Y  dwfr  a  roddwyf  iddo,  afydd  yndlo,'  medd  Crist,  '  yn  ífynnon 
o  ddwfr  yn  tarddu  i  fywyd  tragywyddol.'  Y  mae  y  gradd  lleiaf  o'r  bywyd  dwyfol 
hwu  yn  werth  mwj'  nar  hoU  greadigaeth  weledig,  oblegid  boddlonrwydd  a  delw 
Duw  ydyw  ;  y  mae  yn  hawl  i'r  mwynhad  o  Dduw,  ac  o  gymhwysder  ysbrydol  i'w 


DAYID  CHARLES.  283 

fw_\nilnu.  Pa  cldaionî  a  allwn  ni  weddío  am  dano,  i  ni  ein  hunain  neii  i  eraill,  yn 
pjyffel^'b  i'r  fendith  annliraetliol  hon?  0!  na  b'ai  genyf  galon  i'w  cheisio  yn  fwy 
difrifol  a  dyfal,  i  chwi  ac  i  mi  fy  hun  !  Yr  wyf  yn  cyduabod  fod  arnaf  ddyled  fawr 
o  weddíau  i  chwi.  Yr  wyf  yn  ei  hystyried  yn  ddyledswj'dd,  ac  yn  ei  theimlo  i  ryw 
radd  yn  bleser,  i  geisio  ei  thalu ;  ond  mewn  díiU  tlawd  ia'wn  yn  wir.  Y  rhai  hyny 
yw  gwir  gedyrn  y  ddaear  y  rhai  sydd  yn  gedyrn  mewn  gweddi,  y  rhai  sj'dd  fel 
.Jacob  yn  orchfygwyr  gj^da  Duw,  ac  yn  orchfygwyr  ar  y  byd,  ac  ufferu,  ac  angeu, 
a'r  bedd.  Er  mor  ddrwg  yw  fy  nghalon  ofer,  nid  yn  fynych  yr  ydych  chw't  yn  mhell 
oddiwrthi;  ac  ar  ichwi  a  minnau  gael  myncdiad  helaeth,  pa  bryd  bynag  y  delo  yr 
amser,  i'w  dragywyddol  deyrnas  ef,  yw,  gobeithiaf,  ddymuniad  uwchaf  fy  meddwl. 
* Am  hyn  y  ceisir  ef  gan  dŷ  Israel : '  a  pha  fodd  y  gîill\í-n  fod  mewn  gwell  gwaith  nag 
yn  tywallt  ein  calonau,  ac  yn  anadlu  ein  dymuniadau  ger  ei  fron  ef,  yr  hwn  y  mae 
ei  glust  bob  amser  yn  agored  i  lef  ei  greaduriaid  distadlaf.  Dedwydd  fydd  i  ni  gael 
tynu  yr  anadl  olaf  yn  y  gorchwyl  hwn  :  ni  byddai  hyny  yn  Uafur  ofer — cai  ei  wobr- 
wyo  mewn  tragywyddoldeb  o  lawenydd." 

Dewiswycl  Mr.  Charles  mewu  oedran  ìeuangacb  na  cliyffreclin  i  focl 
yn  dcliacon  i  eglwys  y  Metliodistiaid  Calfinaidd  yn  Nghaerfyrddin ;  ac 
yn  fuan  ennillodd  iddo  ei  huu  "  radd  dda"  mewn  gwybodaeth,  a 
"  mwyneidd-dra  doetbineb."  Cyflawnodd  waitb  y  swydd  bon  yn 
ffyddlawn  am  fwy  nag  ugain  mlynedd ;  ac  yn  mbell  cyn  ei  alw  i 
swydd  fwy  cyboeddus,  rboddid  yr  ymddiried  llwyraf  yn  ei  farn,  a 
tbeimlid  angben  am  ei  gyunorthwy,  nid  yn  nghyfarfodydd  misol  ei 
sir  yn  unig,  ond  hefyd  yn  y  cymdeitiiasiaoedd  cbwarterol.  Yr  oedd 
uu  bynodrwydd  yu  ei  acbos  ef  nad  oes  angbraifft  o  bouo  mewn 
cysylltiad  ;ìg  uu  blaenor  arall  yn  baues  y  cyfundeb.  Y  mae  yu  bysbys 
nad  oes  ragoriaetb  yn  pertbyn  i  neb  yn  ngbymanfaoedd  y  Metbodist- 
iaid  yn  berwydd  ei  le  na'i  swydd,  nac  uurbyw  amgylcbiad  allanol.  Y 
mae  pawb  ar  yr  un  tir  yu  y  cyfarfodydd  byn,  oddieitbr  fel  y  byddont  yn 
enuill  dylanwad  trwy  y  cyfryw  brofion  o'u  cymbwysderau  ag  a  fyddo 
yn  creu  parcb  iddyut  yu  meddyliau  eu  brodyr.  Er  byny,  fel  y  mae 
yn  naturiol  tybied,  ymddiriedir  amgylcbiadau  arianol  y  cyfundeb  yn 
fwy  neillduol  i'r  diacouiaid ;  ac  o'r  tu  arall,  wrtb  ymdrin  â  materion 
atbrawiaetbol,  dj^sgwylir  yn  benaf  wrtb  y  pregetbwyr.  Nid  oes  un 
reol  fifurfiol  yn  acbos  o'r  gwabaniaetb ;  a  diau  mai  gorcu  po  leiaf  o 
ffurfiobleb  yu  byn  fyddo  yn  baufodi.  Ebodder  y  dyn  mwyaf  addas  yn 
y  lle  mwyaf  addas,  betb  bynag  fyddo  enw  ei  swydd ;  ac  felly  y  gwncir 
y  gwaitb  yn  fwyaf  eflfeitbiol.  Yn  mbob  cymdeitbas,  pa  mor  weriuol 
byuag  fyddo  ei  cbyfausoddiad,  y  mae  rbyw  rai  o  aughenrbeidrwydd 
i  fod  ar  y  blaen ;  ac  nid  ocs  rcol  ddiogelacb  i  beuderfynu  pwy  a  ddylai 
y  rbai  byny  fod  na'r  syniad  cyffrcdiu ;  oblegid  er  mor  analluog  yw 
y  mwyafrif  i  ddeall  pynciau,  y  maent  yn  lled  gywir  yn  cu  barn  am 


284  DAVID  CHARLE3. 

bersonau  ;  a  thra  bo  rhyddid  yu  fifyuu,  y  mae  pob  mecldwl,  yn  gj'stal  & 
phob  corfif,  yn  caol  y  lle  sydd  yn  cyfateb  i'w  bwysaii.  Pwy  bynag  fyddo 
ar  y  blaen,  nis  gall  fod  yn  esmwyth  i  bawb,  tra  fyddo  y  natur  d.lynol 
yr  hyn  ydyw,  a  thra  fyddo  cenfigeu  heb  ddarfod  o'r  byd :  ond  y  mao 
hanes  Mr.  Charlcs  yn  profi  fod  gwir  doilyngdod  yn  sicr  mewn  amser  o 
eunill  ei  le  priodol ;  oblegid  er  nad  oedd  efe  ar  y  pryd  ond  diacon  yn 
unig,  ac  er  fod  y  Methodistiai.l  heb  golli  eu  parchedigaeth  arbenig  i 
ordeiniad  esgobaethol,  eto  gelwid  arno  i  draethu  ei  feddwl  ar  bob 
mater  a  ddcuai  ger  bron  y  gymdeithasfa ;  ac  nid  oedd  neb  yn  cacl 
gwraudawiad  mwy  astud  pan  yn  ymdriu  âg  athrawiaethau  dyfuaf  y 
gwirionedd  dwyfol.  Nid  oedd  raid  iddo  geisio  dangos  mawredd ;  nc 
nid  oedd  mor  fifol  a  cheisio  daugos  gostyugeiddrwydd  :  ond  wrLh 
gymeryd  ei  le  naturiol,  yr  oedd  yn  cael  ei  huu  yn  mysg  y  rhai 
blaenaf  yu  y  cyfuudeb,  trwy  gydsyuiad  uufrydol  ei  frodyr,  a  brou  yn 
ddiarwybod  iddo  ei  hun. 

Mewn  caulyniad  i  ddymuuiadau  taeriou  a  chyfifrcdiuol,  ac  yu  bcnaf, 
fel  y  dywedir,  trwy  annogaeth  ei  frawd  Mr,  Charles  o'r  Bala,  tuedd- 
wyd  ef  i  ddechreu  pregethu  pau  yu  chwech  a  deugain  oed.  Cafodd  ci 
gyfeillion  yu  fuau  yr  hyfryd.vch  o  weled  nad  oeddynt  wedi  camsyuied; 
a  phau  beuderfynwyd  galw  uifer  o'r  pregethwyr  mwyaf  cymmeradwy 
i  weinyddu  yr  ordiuadau  o  Fedydd  a  Swper  yr  Arglwydd,  tra  y 
cytunid  fel  rheol  gyûredinol  nad  oedd  neb  i  gael  ei  neillduo  heb  gael 
prawf  o  houo  fel  pregethwr  am  bum'  mlyuedd,  gwnaed  eithriad 
penuodol  gyda  golwg  arno  ef,  a  chafodd  ei  ordeiuio  gyda'r  dosbarth 
C}Titaf  0  weiuidogiou  y  Deheubarth  yu  1811.  Tybygid  mai  nid 
llawer  o  wahauiaeth  a  wnaeth  hyu  yn  ei  ddull  o  lafurio ;  o'r  hyu 
lleiaf,  nid  esgeulusodd  yr  achos  crefyddol  yn  ei  gartref  wedi  hyuy  mwy 
uag  o'r  Uaen.  Nid  oedd  efe  yu  uu  o'r  pregethwyr  llafui-us  hyuy,  y 
rhai  y  mae  eu  holl  lafur  yu  gynuwysedig  mewn  teithio.  Yr  oedd  yu 
llaforio  yu  ddiarbed;  ond  yn  beuaf  â'i  feddwl.  Yr  oedd  yu  byw  o  hyd 
mewn  myfyrdodau  ysbrydol ;  a  byddai  ei  agwedd  allauol  yu  dangos 
fod  y  myfyrdodau  hynj  yu  dwj'seiddio  fel  y  byddai  amser  yr  ymgyn- 
uuUiad  eglwj^sig  yu  agosau ;  ac  yu  y  cyfarfod  hwnw  yr  oedd  yn  ei 
elfen.  Sonir  hyd  heddyw  am  yr  ymddyddauiou  uefolaidd  rhyngddo 
ef  a'r  hen  fi'odyr,  neu  yr  hen  chwiorydd,  mwyaf  profiadol.  Nid  oedd 
yn  treulio  jv  holl  amser  i  areithio  ;  ond  medrai  y  ffordd  at  galouau  y 
rhai  iselaf,  a  thynai  eu  meddyliau  hwythau  allan.  ünd  y  lle  yr 
oedd  lliaws  ei  frodyr  yn  cael  mwyuhau  ffi-wyth  ei  fyfyrdodau  dyfuaf 


T>XXir)  CHARLES.  285 

oelcl  yn  y  cymdeitliasau  chwarterol.  Ar  yr  aclilysiiron  liyn,  y  mae 
yn  rlicol  fod  un  cyfarfod  yn  cael  ci  dreulio  i  ymdrin  â  rliyw  bwnc  o 
atlirawiaetli,  yr  liyn,  mewn  modd  llai  ffurfìol,  ond  i  gylch  eangach, 
sydd  yn  ateb  dyben  y  darlithoedd  duwinyddol  yn  yr  athrofeydd,  yn 
Lloegr  ac  Ysgotland.  Yn  y  cyfarfodydd  hyn,  byddai  rhai  o'r  dynion 
mwyaf  yn  Nghymru  yn  wyddfodol ;  ond  edrycheut  i  fyuu  ato  ef  fel 
athraw  yr  athrawon.  Pau  gyfodai,  byddai  pawb  yn  ymwneyd  i 
wrandaw;  ac  fel  yr  elai  ymlaen,  byddent  yn  fuan  wedi  eu  lleuwi  â 
theimladau  cymysg  o  ryfeddu  ac  addoli.  Nid  oedd  ynddo  un  egni  nac 
ymdrech  ;  dim  un  ystumnac  ymgais  i  dynu  sylw;  dim  ond  vicädid 
pur  yn  gorlenwi  pawb  a  syndod :  a  phan  dawai,  byddai  y  gwrandawyr 
yn  teimlo  fel  pe  byddent  yn  dyfod  yn  ol  o  fyd  y  meddwl  i'r  byd 
gweledig.  Adroddir  am  un  tro  neillduol,  pan  oaddynt  yn  ymddyddan 
am  rai  o'r  priodoliaethau  dwyfol.  Yr  ysgrifenydd,  fel  arferol,  oedd 
Mr.  Eichards,  Tregaron :  a  phau  gododd  Mr.  Charles,  dechreuodd 
Mr.  Eichards  sylwi  gyda'r  bwriad  o  ysgrifenu  pob  gair  yn  fanwl  hyd 
eithaf  ei  alhi ;  ond  wrth  wrandaw,  anghofiodd  ysgrifenu,  ac  anghof- 
iodd  ei  swydd  ;  a  phan  ofynwyd  iddo  ar  ddiwedd  y  cyfarfod,  a  oedd 
wedi  gofalu  am  gofnodi  sylwadau  Mr.  Charles  heb  eu  talfyru,  nid 
osdd  ganddo  ond  cj^faddef  nad  oedd  wedi  ysgrifenu  un  gair. 

Un  fantais  fawr  yn  y  cyfarfodydd  hyn  oedd,  fod  ei  wranda  v/yr  gan 
mwyaf  yn  aUuog  i  werthfa-wrogi  ei  feddyhau  :  ond  pan  fyddai  yn 
Hefaru  mewn  cynnulleidfa  gymysg,  yr  oedd  yr  achos  yn  dra  gwa- 
hanol ;  gan  nad  oes  ond  ychydig  mewn  cymhariaeth  yn  fedrus  i  ddos- 
barthu  rhwng  drwg  a  da :  a'r  canlyniad  oedd,  fod  Mr.  Charles  trwy  ei 
oes  yn  mhell  o  fod  yn  bregethwr  poblogaidd.  Nid  Uawer  sydd  i'w  cael 
mewn  cynnulleidfa  yn  gyffelyb  i'r  diweddar  Mr.  Howells,  o  Long  Acre, 
un  0  weinidogion  mwyaf  parchus  yr  Eglwys  Sefydledig  yn  Llundain  ; 
yr  hwn  a  ofalai  am  ei  wi-andaw  ar  bob  adeg  gyfleus  ;  a  phan  fyddai 
rhyw  feddwl  mwy  ysblenydd  na  chyffredin  yn  disgyn  o  cnau  y  pre- 
gethwr,  codai  Mr.  Howells  yn  fyrbwyll  a  rhoddai  dro  ar  ei  begwn 
ddwywaith  nou  dair,  gan  rwbio  ei  ddwylaw,  fel  un  wedi  colli  arno  ei 
hun ;  ac  yna  eisteddai  i  lawr  mor  ddisymwth  ag  y  cododd  i  fynu. 

Pe  buasai  yr  lioll  drigolion  mewn  rhyw  un  ardal  neu  dref  i  gyd  yn 
ddynion  call,  efe  fuasai  yn  y  Ile  hwnw  y  pregethwr  mwj^af  poblogaidd 
o  bawb.  Ond  y  mae  Ehagluniaeth  yn  ddoeth  wedi  gwasgaru  y  rhai 
call  yn  mysg  y  rhai  anghall ;  ac  felly  y  mae  toraeth  y  bobl  hyd  yn 
hyn,  yn  mhob  gwlad,  yn  gyffelyb  i  wrandawyr  yr  areithiwT:  hwnw, 


28G  DAYID  CHAHLES. 

yr  hwn,  pau  oedcl  y  werin  yn  ei  ganmawl  un  diwrnod,  a  ofynodd  i'w 
gyfeillion,  Pa  betli  flfol  a  ddywedais  heddyw  ?      Nid  oes  dim  yu  fwy 
poeuus  i'r  cyffrediu  ua  cheisio  meddwl ;  ac  i'r  cyfryw  nis  gallasai  fod 
dim  0  werth  yn  mhregethau  Mr.  Charles,  Caerfyrddin.     Ac  y  mae 
dosbarth  arall  o  wrandawjT  ychydig  uwchlaw  y  rhai  hyn,  os  ydynt 
uwchUaw  iddyut  hefyd,  y  rhai  sydd  yn  meddwl  eu  bod  yn  meddwl,  ac 
yu  dychymygu  eu  bod  yu  deall,  oud  hcb  ddechreu  meddwl  na  deall  fel 
y  dylent ;  y  rhai  a  ddadleuant  yn  ddiddiwedd  yn  nghylch  mân-gwest- 
iyuau,  oud  ui  wehiut  uu  gradd  o  auhawsder  ua  mawredd  yu  meddyliau 
dyfuion  Efeugyl  loan  ;  ac  i'r  cyfryw  drachefu,  nid  oedd  Mr.  Cliarlcs 
ond  pregethwr  bychau.      Nid  oedd  yn  ei  bregethau  un  gradd  o'r  cyw- 
reiurwydd  huuan-ddoeth  sydd  yn  ymddaugos  yu  fawr  i'r  auwybodus  : 
ac  uid  yn  uuig,  yr  oedd  yn  ymattal  rhag  gwneyd  swn  mawr  yn  nghylch 
pethau  bychain,    ond  nid  oedd  efe  yn  un  a  allai  wneyd  llawer  o  swu 
yn  nghylch  pethau  gwir  fawr.     Oud  i'r  sawl  sydd  yn  caru  gwiriouedd 
er  ei  fwyu  ei  huu,  ac  yu  alluog  i  gaufod  mawredd  pau  na  fyddo  llawcr 
0  rwysg  yn  ei  amgylchyuu,  yr  oedd  yn  uu  o'r  rhai  mwyaf  hoff  gauddyut 
i'w  wraudaw ;  ac  y  mae  y  gyfrol  argraffedig  o'i  bregethau  yu  uu  o'r 
llyfrau  mwyaf  gwerthfawr  gauddyut  i'w  ddarllen.  Wrth  ddywedyd  hyu, 
ni  feddylir  fod  pob  math  o  ragoriaethau  wedi  cydgyfarfod  yu  y  pregeth- 
au  hyu.      Y  maeut  yn  ddiffygiol  mewu  teimlad,  ac  i  raddau  mewu 
cysylltiad  ymresymiadol.    Myfyrdodau  ydyut  yu  hytrach  na  phregeth- 
au.     Nid  ydyut  yu  llefaru  llawer  wrth  y  serch  na'r  gydwybod ;  ac  uid 
oes  ynddynt  ddim  o'r  hyn  a  ystyrir  gan  Arglwydd  Brougham  yn  hanfod 
areithyddiaeth,  ac  a  elwk  gauddo  yn  "fierce  declamation."      Oud  os 
edrychir  am  sylwadau  gwreiddiol  a  chyunwysfawr,  yn  codi  dyn  uwch- 
I  law  iddo  ei  huu,  ac  uwchlaw  pob  peth  daearol,  i  wlady  meddylddi'ych- 
au  tragywyddol  a  digyfrwng,  y  mae  yu  anhawdd  cyfarfod  â  gwell 
anghreifftiau  nag  a  geir  yn  mhregethau  Mr.  Charles  o  GaerfjTrddin. 

Er  hyny  uid  oes  i  ui  dybied  ei  fod  yn  ddíeithr  i  deimladau  dwysion 
a  dyfuion :  ond  yr  oedd  wedi  arfer  llywodraethu  ei  huu,  a  chuddio  ei 
deimladau  o  olwg  y  byd,  ues  yr  oedd  hyny  wedi  myued  o'r  diwedd  yu 
ail  uatur  iddo.  Nid  03dd  dim  yn  fwy  croes  i'w  feddwl  ua  rhoddi  lle  i 
neb  dybied  ei  fod  yn  rhagrithio  ;  ac  yu  sicr  y  mae  bob  amser  yn  ar- 
wydd  o  ragrith  neu  bleutyueiddr^y^^dd  pau  fo  djoi  jti  hoff  o  son  am  ei 
deimladau,  ac  yn  eu  daugos  ar  bob  achlysur.     I'r  eithafiou  hyn  y  mae 

(y  Cymry  yu  gyffi-edin  yu  f wyaf  tueddol.     Nid  oes  ond  ychydig  o  houynt 
a  fuasent,  fel  efe,  yn  cychwyu  oddicartref  bryduawn  ddydd  Sadwrn» 


DA^-ID  CHABLES.  287 

newydd  weled  rhan  fawr  o'u  meddiannau  yn  myned  ar  aân,  yn  pregethu  I 
y  Sabboth,  ac  yn  dychwelyd  ddydd  Lluu,  heb  son  gair  am  y  güllcd 
wrth  neb,  yn  gyhoeddus  nac  mewu  ymddyddan.  Nid  dideimladrwj-dd  ' 
02dà  yr  achos  ynddo  ef ;  ond  yr  oedd  galw  sylw  dieithriaid  ato  eihun 
a'i  amgylchiadau  yn  beth  nas  gallai  ei  oddef.  Fod  ynddo  ystôr  o 
deimh^d,  sydd  amlwg  oddiwrth  ei  hjnnnau,  y  rhai  ydynt,  efallai,  mor 
llawn  0  dán  barddouol  a  hymnau  neb  oddieithr  rhai  "Williams,  o  Bant- 
ycolyn  :  ac  nid  llawer  o  gyfansoddiadau  Williams  ei  hun  sydd  yn  fwy 
trydanòl  na'r  peunill  tra  adnabyddus  hwnw, — 

0  fr^miau  Caersalem  ceir  gweled 

HoU  daitli  yr  anialwcli  i  g^-d  ; 
Bryd  hyn  y  daw  troion  yr  yrfa 

Yu  felus  i  lanw  ein  bryd ; 
Cawn  edrycli  ar  'stormydd  ac  ofuau, 

Ac  angeu  dychrynllyd  a'r  bedd  : 
A  ninnau  'n  ddiaugol  o'u  cyraedd, 

Yn  noflo  mewn  cariad  a  hedd. 

Yn  ol  pob  hanes,  y  mae  yn  ymddangos  fod  ei  serchogrwydd  yn  dyfod 
i"r  golwg  yn  gyfatebol  i'r  graddau  y  byddai  ef  ei  hun  o'r  golwg ;  yn  fwy 
yn  ei  hynmau  nag  yn  ei  bregethau,  yn  fwy  mewn  cyfarfodydd  eglwysig 
na  chyfarfodydd  cyhoeddus,  ac  yn  fwy  yn  ei  gartref  ei  hun  nag  yn.  un 
man  aralL  Y  mae  yr  olwg  a  geir  arno  yn  ei  deulu  yn  gadael  jr  argraff 
mwyaf  dymunol  ar  bob  calon.  Ar  ei  ddyfodiad  i'r  ystafell  deuluaidd  yn 
yr  hw}T,  cymerai  y  poker  yn  ei  law  i  roddi  adfywiad  i'r  tân,  pa  un  a 
fyddai  mewn  anghen  am  hyny  aipeidio;  fel  yn  dywedyd  ynddo  ei  hun, 
Gadewch  i  ni  yn  awr  fod  yn  gysurus  gyda'n  gilydd.  Eisteddai  yn  y 
gadaü*  freichiau,  a  thaflai  olwg  serchiadol  o'i  amgylch.  Yna  dilynai 
y  cydymddyddau  mwyaf  siriol  a  hyfryd  hyd  bryd  swper,  ac  am  hanner 
awr  wedi  hjTiy ;  yna  yr  addoliad  teuluaidd  ;  ac  wedi  hyny  cenid  dwy 
neu  daú-  o  hymnau  neu  salmau,  yn  benaf  o  Watts  neu  Williams,  ond 
yn  fynych  o  Cowper  neu  Newton.  Yr  oedd  yno  rai  yn  ei  deulu  yn 
medru  canu  â'r  ysbryd,  ac  â'r  deall  hefyd :  ac  ar  amserau  byddai  rhyw 
hymnau  neillduol  yn  effeitliio  cymaint  arno,  fel  y  byddai  firwd  o 
ddagrau  yn  treiglo  dros  oi  ruddiau. 

Oni  b'ai  fod  gobaith  gwynfydedig  wedi  ei  ddwyn  i'r  golwg  trwy  yr 
efongyl,  jn:  hwn  sydd  yn  rhoddi  y  sicrwydd  cryfaf  nad  yw  cymdeithas 
y  saint  ar  y  ddaear  ond  blaenbrawf  o'r  hyn  a  fwynheir  gauddynt  j-n  y 
nef,  galarus  fuasai  adrodd  pa  fodd  y  daeth  cwmwl  tywyll  di'os  y 


288  I)AVn)  CHAELES. 

dedwydtlwcli  Lwn  am  y  cliwe'  blynedd  diweddaf  o'i  fy^yyd.  Yn  mis 
Gorplienaf,  1828,  tarawyd  cf  â'r  parlys,  a  chollodd  ci  lcferydd  j'n  llwyr. 
Ei  unig  orcliwyl  bron  o  byny  allan  ocdd  darllcn  y  Bíbl,  neu  wrandaw 
ar  eraill  yn  darllen.  Parliaodd  hcfyd  i  dderbyn  cysur  oddiwrth  yr 
hymnau  a  gcnid  iddo  gan  ei  ferched;  ac  nid  anghofiodd  yr  addoliad 
teuluaidd.  Pan  dd^-gwyddai  nad  ocdd  neb  arall  yn  brescnnol,  i  fod 
yn  arwciiiydd  mewn  gweddi  deuluaidd,  gelwid  y  tculu  ynghyd  fel  ar- 
ferol,  ac  wedi  i  ryw  un  ddarllen  pennod  o'r  Bíbl,  ac  i'r  teulu  benlinio 
o'i  amgylch,  dyrchafai  yntau  ei  lygaid  ac  un  llaw  tua'r  nef,  ac  ar  ei 
eistedd  gweddiai  fel  y  gallai.  Ar  y  cyfryw  amserau,  byddai  pawb,  fel 
y  mae  yn  hawdd  meddwl,  wedi  eu  gorchfygu  gan  deimladau  nas 
gellir  eu  desgrifio,  er  nad  oedd  neb  yn  deall  un  gair.  Fel  hyn  yr  aeth 
ei  flyneddoedd  olaf  heibio  :  ond  nid  oes  un  ammheuaeth  nad  oedd  ef 
ci  hun  wedi  cymeryd  y  cynghor  a  roddodd  i'w  frodyr  mewn  cyfarfod 
cglwj'sig  cyn  dechreu  ei  gystudd  : — "  Ymdrechwch  i  gael  gwybodaeth 
ieglur  o'ch  derbyniad  g}'da  Dnw  yn  aur;  oblegid  y  mae  yn  bosibl  na 
j^-dd  yr  haul  yn  y  ffurfafcn  pan  fyddoch  yn  rhodio  ar  hyd  glyn  cysgod 
'angeu."    Bu  farw  Medi  2fed,  1834,  yn  y  72fed  flwyddyn  o'i  oedran. 


289 


SIIEDD  AE  HANES   YK   ATHEAWIAETH.* 

Nro  oes  un  gangen  o  wj'bodaeth  yn  tynu  mwy  o  sylw  y  dyddiau  hyn 
na  hanesyddiaeth.  Yr  ydym  wedi  cael  hanes  Groeg  gan  ThirlwaU  a 
Grote ;  hanes  y  canoloesoedd  a  Lloegr  gan  Hallam ;  hanes  Lloegr 
mewn  gwahanol  gyfnodau  gan  Macaulay  a  Froude  ;  haues  Eglwys 
Groeg  gan  Stanley  ;  hanes  yr  Eglwys  Ladinaidd  gan  Milman  ;  hanes 
Cromwell  a  Frederick  gan  Carlyle  ;  ac  at  y  cwbl  dyma  ni  yn  cael  hanes 
Iwl  Caisargan  Ymherawdwr  Ffi-ainc,  yr  hwn  sydd  yn  cymerydy  ffordd 
hon  i  geisio  cadarnhau  ei  ymherodraeth.  Ond  o  bob  hanes,  y  mwyaf 
buddiol,  er  fe  allai  mai  nid  y  mwyaf  difyr  i'r  cyffredin,  yw  hanes  y 
meddwl  dynol.  Nid  llawer  o  lyfrau  sydd  geuym  i'r  perwyl  hwn  yu 
Lloegr.  Y  rhai  goreu  yw  hanes  athrouiaeth  y  prif  athronwyr  Groeg- 
aidd  gan  Esgob  Henffordd,  a  hanes  jv  Induclíie  Sciences  gan  Whewell. 
Ond  nid  ydym  yn  cofio  fod  genym  un  llyfr  cryno  o'r  blaen  ar  hanes  yr 
atìirawiaeth,  oddieithr  cyfieithiad  o  Neander,  a  Cunningham's  Historical 
Tlieology.  Nid  yw  gwaith  Neander  ond  talfjTÌad  o'r  hyn  oedd  wedi  ei 
roddi  ganddo  eisoes  yn  ei  gyfrolau  ar  Hanes  yr  Eglwys,  yn  nghyd  ag 
ychydig  ychwanegiad  yn  ei  ddiwedd.  Y  mae  yn  rhagori  yn  ei  fanyl- 
rwydd,  yn  chwilio  conglau  bychain  nad  yw  Cunuingham  na  Shedd  yn 
cj'feirio  atynt.  Ond  y  mae  hyn  yn  ei  rwystro  i  roddi  lle  dyladwy  i'r 
hyn  sydd  fwyaf  pwysig ;  ac  os  mynwn  gael  golwg  gyflawn  ar  y  prif 
faterion  yn  hanes  yr  athrawiaeth,  y  mae  yn  rhaid  i  ni  droi  at  Cunning- 
ham  a  Shedd. 

Y  gwahaniaeth  mwyaf  rhwng  y  ddau  olaf  yw,  fod  Shedd  yn  f wy  l 
ysgoleigaidd,  hyny  ydyw,  yn  fwy  syml  a  threfnus.  Y  mae  yn  ym- ' 
ddangos  hefyd  yn  fwy  cyfarwydd  ág  ysgrifeniadau  y  Tadau  Groegaidd, 
a  thrwy  hyny  y  mae  wedi  gallu  traethu  yn  fwy  goleu  ar  hanes  Atbraw- 
iaeth  y  Drindod.  Dyma  bwnc  y  mae  y  Cymry  y  dyddiau  hyn  yn 
ddiffygiol  iawn  mewn  gwybodaeth  am  dano,  pan  eir  at  ei  fanylion  ;  ac 
nid  anhawdd  y  w  cyfai-fod  â  Uawer  o  grefyddwyr  yn  perthyn  i'r  enwadau 

*  O'r  "  Traethodtdd,"  am  1865. 


290  SHEDD  AR  HANE3  YR  ATHRAWIAETH. 

uniongred  yn  hollol  gyfeiliornus  yn  eu  golygiadau  mewn  pertliyra> 
iddo.  I'r  cyfryw  bydd  Shedd  yn  agor  byd  uewydd,  yn  yr  hwn  y  bu  yr 
Eglwys  Gristionogol  yn  byw  ac  yn  bod  am  oesoedd  ;  ac  nis  gellir 
tybicd  mai  etifeddiaeth  o  ychydig  werth  yw  y  gwirionoddau  a  adawsaut 
i  ni,  oddieithr  i  ni  gredu  fod  y  datguddiad  a  rodd^^yd  am  Dduw  yn  y 
Bîbl  yn  afreidiol.  I  grefyddwyr  yn  gyffredin  bydd  Shedd  yn  ddigon 
ar  y  mater  hwu  ;  ond  gellir  dysgwyl  iddo  droi  mcddyliau  llawcr  o'n 
Igweinidogion  i  ddarllen  awdwyr  eraill  sydd  wedi  ysgrifenu  arno  yn 
Ifwyaf  helaeth,  yn  enwedig  Bull  a  "\Vaterh\nd. 

Y  cyfnod  y  mae  Cuuningham  j-n  fwyaf  cartrefol  ynddo  yvf  cam'if  y 
Di"\vygiad  Protestanaidd.  0  fewn  y  cylch  hwn  nid  oes  neb  yn  rhagori 
arno  ;  a  djnna  lle  y  mae  Shcdd  braidd  yn  dditfygiol.  Ond  am  hanes 
|yr  Athrawiaeth  hyd  at  y  Diwygiad  Protestanaidd,  nid  ydym  yn  gwybod 
lam  neb  gwell  na  Shedd.  Un  peth  sydd  wedi  einboddhau  yn  fawr  y^v 
jr  arbenigrwj'dd  a  roddh-  ganddo  i'r  tri  A;  sef  Athanasius,  Augustine, 
ac  Anselm.  Dyma  di-i  chedyrn  Dafydd  yn  ddiammheu  yn  holl  hanes 
yr  Eglwys  o'r  Apostol  Paul  hyd  Luther.  Y  mae  gan  craill  eu  trioedd 
yn  hanes  breniniaethau  y  byd  hwn  ;  ac  yr  ydym  yn  gweled  mai  y  tri 
mawr  gan  Ymherawdwr  Ffrainc  yw  Iwl  Caisar,  Charlemagne,  a  Napo- 
leon  y  Cyntaf.  Yr  oedd  rhyw  ddyben  i'r  tri  olaf,  mae  yn  sicr ;  ond 
pa  faint  o  wir  fawredd  oedd  yn  perthyn  iddynt  sydd  ammheus :  a  diau 
fod  y  tri  chyntaf  yn  rhagori  cjTuaint  arnynt  âg  y  mae  y  nefol  yn  rhag- 
ori  ar  y  daearol.  Hyderwn  y  bydd  y  crybwylhadau  a  wneir  am  danynt 
jn  y  lle  hwn  yn  foddion  i  arwain  llawer  i  jTngydnabyddu  â  hwy  yn  eu 
hysgrifeniadau.  üblegid  er  mor  fuddiol  yw  crynodeb  o'r  fath  yma, 
gwybodaeth  ail-law  yvr  yr  hyn  a  geir  trw}-ddo  ;  a  dylai  pawb  a  aUo 
wneyd  arferiad  o  fyned  ar  ol  pob  pwnc  i'r  ffynnoneU.  Heblaw  fod  y 
gwreiddiol  yn  fwy  cyflawn,  y  mae  mwy  o  hyfrydwch  i'w  gael  wrth  ei 
ddarUen.  Y  mae  rhyw  newydd-deb  a  bywyd  yn  ngwaith  dyn  ei  hun 
nas  geUir  eu  trosglwyddo  trwy  gyfrwng  gwaith  neb  araU.  Yn  y  naül 
nid  oes  genych  ond  darlun ;  ond  yn  y  UaU  yr  ydych  yn  dyfod  i  gy- 
ffyrddiad  uniongyrchol  â  meddwl  a  theimlad  yr  awdur.  Ac  heblaw 
hyn  eto,  y  mae  yn  haws  cofio  y  gwreiddiol.  Y  mae  Uawer  yn  dychy- 
mygu  mai  mantais  i'r  cof  yw  cael  talfyriad  o  ryw  awdur.  Ond  y  mae 
hyn  yn  gamsyniad.  Y  mae  hanes  maith  a  manwl  a  fyddo  yn  cymeryd 
i  mewn  yr  hoU  amgylchiadau  yn  gadael  argraff  mwy  arosol  ar  y  cofna 
thalfyriad  na  fyddo  yn  cynnwys  dim  ond  y  prif  bethau  yn  jr  hanes. 
Ac  feUy  y  mae  cyfansoddiad  yr  awdur  ei  hun  ar  unrhyw  bwuc,  os 


SHEDD  AB  HANES  YB  ATHRAWIAETH.  291 

dilj'nir  ef  yn  ei  holl  ymresymiadau,  yn  sicr  o  aros  yn  liwy  yn  y  cof  ua 
phed  ymfoddlonid  ar  ddarluniad  o  hono  mewn  talfyriad.  Yr  ydym  yu 
djwedyd  hyu  i  geisio  daugos  ua  fwriedir  llyfrau  o'r  fath  yma  i  arbed 
y  drafferth  o  fyned  at  yr  awdwyr  gwreiddiol.  ünd  y  maent  yu  di'a 
gwerthfawr  fel  arweiuyddion.  Pau  fyddo  dyn  mewn  lle  dîeithr,  wedi 
clywed  llawer  o  son  am  dauo  o'r  blaeu,  mae  yn  dda  ganddo  gael  uu ; 
medrus  i'w  gyfarwyddo,  er  nad  yw  yn  meddwl  ymfoddloni  ar  ddesgrif-( 
ad  yr  arweiuydd,  heb  weled  y  prif  ryfeddodau  â'i  lygaid  ei  hun.  Fel 
arweinydd  i'r  sawl  sydd  yu  meddwl  chwilio  i  hanes  yr  athrawiaeth, 
mae  yu  anhawdd  cael  neb  mwy  cywir  a  gofahis  ua  Shedd ;  a  thucddir 
ni  i  gredu  ei  fod  yn  un  o'r  llyfrau  mwyaf  buddiol  a  gyhoeddwyd  eto 
gan  Clark. 

Oni  ddeftry  Dawinyddion  y  wlad  hou  y  maent  mewn  perygl  o  adael 
eu  brodyr  yn  America  i  fyned  o'u  blaen.  Nid  ydym  yn  sicr  fod  genym 
neb  yn  y  dyddiau  hyu  i'w  gystadlu  â  Hodge,  fel  duwiuydd  dwfu,  neu 
fel  esbouiwr  craffus.  Ac  yu  awr  dyma  Shedd  wedi  cj'meryd  lle  uchel 
ar  unwaith  fel  hanesiwr  yr  athrawiaeth  Gristionogol,  ac  y  mae  yn 
gysur  canfod  ei  fod  yntau,  fel  Hodge,  yn  glynu  yn  ffyddlawn  wrtb  ol- 
ygiadau  yr  heu  Ddiwygwyr.  *' 


292 


LLYFB  YE  YMAEFEE   0  DDUWIOLDEB.* 

Dyma  ub  o'r  llyfrau  oecld  yn  fwyaf  parclius  gan  ein  Lynafîaid  yn 
Nghymru  oddeutu  dau  cant  o  flyneddoedd  yn  ol.  Ysgrifenwyd  ef  yn 
Saesneg  gan  Dr.  Bayly,  dan  yr  enw,  "  The  Practice  o/  Piety;  direciiììg  a 
('hristian  how  to  u-aììc  that  he  marj  please  GodJ"  Ganwyd  Lewis  Bayly  yn 
^ghaerfyrddin,  a  chafodd  ei  ddysgeidiaeth  athrofáol  yn  Ngholeg  Exeter, 
Pihydychain.  Yn  1611,  cyfarfyddir  â'i  enw  yn  nghofnodiadau  Ehyd- 
jchain,  fel  gweinidog  Eyesham  yn  swycld  Gaerwi'angon,  caplan  i'r  Ty- 
wysog  Henry,  a  gweinidog  St.  Matthew  jTi  Llnndain  ;  ac  yn  fuan  wedi 
ìija  gwnaed  ef  j-n  gaphau  i'r  Brenin  lago  I.  Ai'  larwolao+li  ^-r  F-^'  "h 
:  íowlands,  dyrchafwyd  ef  i  esgohaeth  Bangor,  a  chysegrwyd  ef  i'r  swydd 
ono  yn  Lambeth  jt  8fed  o  Eagfyr,  1616.  Y''r  oedd  ei  lyfr  mor  boLlog- 
ogaidd  yn  Saesneg,  fel  yr  oedd  pedwar-ar-bymtheg-a-deugain  o  argraff- 
iadau  wedi  dyfod  allan  erbyn  y  flwyddyn  1731 :  ac  y  mae  lle  i  gasglu  iddo 
fod  yn  yr  iaith  hono  jû.  feudithiol  i  laweroedd.  Yn  hanes  John  Bunyan, 
a  ysgrifenwyd  ganddo  ef  ei  hun,  dywedir  fod  hwn  yn  un  o'r  llyfrau  oedd 
yn  meddiant  ei  wraig  pan  briododd,  ac  a  dderbyniasai  hi  gan  ei  thad,  yr 
Ji  wn  oedd  ẁr  crefyddol.  Darllenwyd  ef  gan  Bunyan ;  oblegid  er  ei  fod  yn 
blaenori  mewn  direidi,  yr  oedd  hyd  yn  nod  yr  amser  hwnw  yn  rhagori 
ar  lîaws  o  bobl  ieuainc  Cymru  yn  y  dyddiau  hyn  mewn  awydd  ac  ym- 
ofyniad  am  wybodaeth.  Ac  er  mai  parhau  a  wnaeth  am  ryw  yspaid  yn 
annychweledig,  y  mae  yn  cydnabod  fod  y  darlleniad  o  hono  wedi  ei 
arafu  i  ryw  raddau  yn  ei  yrfa  annuwiol,  ac  wedi  ei  dueddu  i  gyrchu 
yn  fwy  mynych  i  swn  gweinidogaeth  yr  efengyl,  yr  hyn  a  ddybenodd, 
ar  ol  llawer  o  "wingo  yn  erbyn  y  symbylau,"  mewn  gwir  dröedigaeth. 
Hyfryd  i'n  teimladau  ni  yw  meddwl  fod  llyfr  wedi  ei  ysgrifenu  gan  un  a 
auwyd  ar  lan  Towy  yn  ddolen  yn  y  gadwyn  o  ail-achosion  a  fu  yn  offer- 
ynol,  dan  fendith  Duw,  i  rwymo  a  gwareiddio  y  Behemoth  hwn,  nes  y 
daeth  o'r  diweddifod  yn  "  dywysog  y  breuddwydwyr,"  ac  yn  un  o  brif 
arweinwyr  y  pererinion  ar  eu  taith  o  ddinas  dystryw  i'r  Gaersalem  nefol. 

*  O'r  "Traethodydd,"  am  1843. 


LLTFR  YRYMAEFEE  0  DDUWIOLDEB. 


Ni  clcTygwydcIoucT  i  ni  weled  liysbysiad  pa  bryd  y  cylioeddwyd  yr 
argraffiad  cyiitaf;  oud  dilys  ydyw  iddo  ymddangos  rywLryd  cyn  y 
flwyddyn  1G12 ;  oblegid  mewn  argraffiadau  dilynol,  ar  ol  crybwyll  fod 
barn  Duw  wedi  disgjm,  yn  1598,  ar  Tiverton  yn  Devon,  am  "  ffieidd- 
fucTr  balogi  dydd  j-r  Arglwydd,  yr  byn  a  ddygwyddai  yu  beudaut  o 
achos  bod  ei  marcbuad  ar  y  cTydd  oedcT  yn  canl^-n,"  y  mae  jv  awcTur 
yn  ychwanegu,  "Ac  yr  awrhon  eilwaith  gwedi  rhoi  y  llyfr  hwn  allau 
gyntaf,  ar  y  pummed  cTydd  o  fis  Awst,  1G12  (pedaù--blyuedd-ar-ddeg  íir 
ar  ol  y  waith  gyntaf),  yr  enuynodd  tân  yn  yr  holl  dref  eil-waith,  ac  ci 
difawyd,  oddieithr  deg-ar-hugain  o  dai  rhai  tlodion,  yr  yscol,  a'r  elus- 
endai."  Bu  yr  esgob  liwn  farw,  Hydref  23aiu,  1631,  a  chladdwyd  cf 
yn  eglwys  gadeiriol  Baugor.  Gadawodd  bedwar  o  feibiou,  Nicholas,. 
John,  Theodore,  a  Thomas. 

Yr  argraffiad  cyntaf  o'r  llyfr  hwn  yn  Gymraeg  a  gyhoeddwyd  yn 
Lluudain,  yn  1630.     Nodh*  ef  yn  ughofrestr  Moses  WiIIiams  fel  y 
canlyn,  "  Yr  Ymarfer  o  Dduwioldeb,  gan  Lewis  Baily,  Esgob  Bangor. 
8vo  Mwythig,  a  12mo  Lluudain,  1630."     Y  mae  yn  debygol  nad  oedd 
Moses  WiIIiams  yn  bwriadu  cysylltu  y  flwydcTyn  1630  oud  yn  uuig  â'r 
argraffiad  cTeuddeg-pIyg  yn  Llundaiu,  ac  mai  wedi  hyny  y  daeth  jt:  ar- 
graffiad  wyth-plyg  allan  yn  y  Mwythig.     Y  cj'fieithydd  oedd  Eowland 
Yychan  o  Gaergai,  gerllaw  y  Bala.      Yn  yr  argraffiad  diweddaf  o 
*'  Hanes  y  Ffydd,"  dan  ofal  y  Dr.  P.  WiIIiams,  rhoddir  yr  anrhydedcT  | 
hwn  mewn  camgymeriad  i'r  Dr.  Davies  o  Fallwyd.      Ar  ol  son  am 
waith  Dr.  Davies  yn  perffeithio  Geirlyfr  Thomas  Williams,  dywedir, 
"  Efe  a  wnaeth  Eamadeg  Gymraeg  hefyd,  ac  a  gyfieithodd  Iyfraugod- 
idog  tuag  at  adeiladaeth  ysbrydol,  sef  '  Llyfr  y  Eesolution,'  a'r  '  Ym- 
arfer  o  Dduwioldeb,'  a'r  '  Llwybr  Hyffordd  i'r  Nefoedd.'  "     Ond  ni-.l 
felly  yr  ysgrifenodd  jr  awdur,  Charles  Edwards.      Yn  yr  argraffia(' 
diweddaf  yn  unig  y  gwnaed  yr  amryfusedd,  trwy  roddi  "ac  a  gyfieith- 
odd  lyfrau,"  yn  lle  "  a  chyfieithwyd  llyfrau."     Y  gwirionedd  ydyw,  u; 
chyfieithodd  Dr.  Davies  oud  un  o'r  tri,  sef  "  Llyfr  y  Eesolution."    Cyi'- 
ieithycTd  y  "  Llwybr  Hyffordd  i'r  Nefoedd  "  oedd  Eobert  Llwyd,  Ficar 
y  Waen  ;  a  chyfieithydd  yr  "  Ymarfer  o  Dduwioldeb,"  fel  y  dywedwyd 
eisoes,  oedd  Eowland  Yychan. 

Gan  fod  Eowlaud  Yychan  o  Gaergai  mor  enwog  fel  cyfieithydd  ap 
oedd  Eobert  Yychau  o  Heugwrt  yu  yr  un  oes  fel  hyuafieithydd,  efallai 
mai  uid  aunerbyniol  fyddai  ychydig  gofion  am  dauo,  wedi  eu  casglu 
gan  mwyaf  o'r  "  Gwyliedydd,"  un  o'r  cyhoeddiadau  gwerthfaworocaf  r. 


294  LLYFR  TR  raARFEn  0  Dnt'WIOLDEB. 

ymcTcIaiigosotlcl  jm  yr  iaith  Gyinraeg.  Bu  teiúu  y  Yyclianiaid  yn 
Nghaergai  amrai  canrifoecld.  Yma  yr  ocdd  Gwcrfyl  Mechain,  merch 
Howel  Yychan,  yr  hon  oedd  brydyddes  enwog,  ac  a  flodeuodd  0*1 
flwyddyn  14.G0  i'r  flwyddyn  14C0.*  Ei  brawd,  John  Yychan,  a  briod- 
odd  fercli  y  Cadpen  Madoc  ;  a  mab  iddynt  hwy  oedd  Robert  Yychan, 
a  briododd  etifeddes  Gwernbrychdwn,  jt  hon  oedd  un  o  Lwydiaid 
Mythafarn ;  a  nierch  y  rhai  hyny  a  briododd  y  Milwriad  Salsbri,  o 
Piug  a  ]\Iychymbyd.  f  Yn  nghofrestr  siryddion  Mehionydd  yr  ydym 
yu  cael  fod  John  Yychan  o  Gaergai  yn  siiydd  yn  y  flwyddyn  1G15,  ac 
wedi  hyny  yn  1622.  Cawn  enw  Eowland  Yychan,  sef  y  cyfieithydd, 
yn  1G44,  John  Yychan  yn  1GG8,  WilHam  Yychan  yn  1G82,  a  John 
Yychau  yn  1709.  Cyfarfyddir  hcfyd  âg  enw  jt  olaf  yn  mysg  y  tanys- 
grifwyr  }ti  nechi'cu  "  IIoll  Ddyledswydd  Dyn,"  o  gyfieithiad  Edward 
Samuel,  yn  y  flwyddyn  1718.  Ond  i  ddychwelyd  at  yr  enwocaf  o  hon- 
ynt  oll,  sef  y  cyfieithydd,  dywedii-  yn  y  "  Gwyliedydd,"  llyfriv.,tudah 
247,  y  gelwid  ef  y  Cadpen  Yychan,  ac  iddo  fod  yn  mrwydr  Naseby  yn 
ymladd  o  blaid  y  brenin :  ac  fel  prawf,  rhoddir  y  cyfieithiad  caulynol 
0  hen  hysbysiad  ;  ond  ni  fynegir  pa  le  y  cafodd  yr  ysgrifenydd  afael 
arno  : — "  Ymofyner  am  un  S — II — ,  o  L-n-11-ch-d,  yn  agos  i  Fangor ; 
^ŵr  du,  b}T,  llydan  ysgwydd,  a  chydnerth  o  ■wneuthuriad.  Bu  yn 
ymladd  o  dan  y  Cadpen  Eowland  F^'chan  yn  ymladdfa  Naseby,  lle  y 
cj^merwyd  ef  yn  garcharor.  Anfonwyd  ef  â  phenwaig,  neu  ysgadan 
coehion,  i  un  Mr.  Wyn,  yn  agos  i  Gaerwi'angon,  yr  hwn  a  fuasai  yn 
ddiweddar  yn  sw'ydd  Gaernarfon  yn  prynu  gwartheg,  ac  a  gyflogasai 
y  dywededig  S —  H —  i'r  gorchwyl  uchod.  Gwelwyd  ef  ddiweddaf  yn 
dychwelyd  tuag  adref,  y  pedwerydd-dydd-ar-bymtheg  o  lonawr  di- 
weddaf,  ar  Fwlch  Oerddrws,  lle  y  tagodd  efe  ryw  gylchwerthwr  (pedlar) 
gan  yr  hwn  yi'  oedd  ceffyl  yn  llwythog  o  dobacco,  triagl,  dwr  y  bywyd 
(hrandìj),  a  lliaiu,  &c.,  &c.,  a  chymerodd  y  cwbl  ymaith."  Buasai  yn 
dda  cael  rhyw  brofion  ychwanegol  i  brofi  y  prawf  hwn  :  ond  gan  nad 
pa  un  a  f u  y  Cadpen  Yychan  yn  defnyddio  ei  gleddijf  ỳn  erbyn  y  sen- 
eddwjT,  y  mae  yn  ddigon  amlwg  nad  oedd  yn  arbed  ei  y^grifell.  Ym- 
ddangosodd  cerdd  awenyddol  o'i  waith  yn  y  "  Blodeugerdd,"  wedi  ei 
chyfansoddi  i  ddynoechi  yr  hyn  a  ystjTÌai  efe  yn  rhagrith  a  gormes  y 
hlaid  seneddol.  Ar  ol  cj^eirio  at  ddienyddiad  Siarls,  dan  yr  esgus  o 
roddi  hanes  am  benaeth  yr  Iwerddon,  yr  hwn  y  torwyd  ei  ben,  dywed 
ymhellach, 

'O.cen's  "Camlrian  Biography,"    +"  Gwylitclydd,"    Llyfr  tì,  tudal.  87. 


LLTFR  YIÎ  YMARFER  O  DDUWIOLDEB.  295 

*'  Ni  allaf  fj'negi  yr  aclios  o'i  dòri, 

!M\vy  da  i  nii  dewi  yn  dawel  a  son  ; 
Ond  d^'weda  'n  seliedig,  na  tliùrir  pen  tebyg, 
Yn  Lloegr  goch  cerddig  na'r  Werddou." 

Pe  bnasai  me'^'n  g-^NÌrionecld  yn  "  te'U'i  yn  daT\-el  a  son,"  teLygol  na 
clia^Tsai  ei  aflonyddu  yn  ber-wydd  ei  syniadau  gwladwriaetliol,  mwy 
na'i  gydoes-^  o'r  Hengwi't ;  ond  gan  ei  fod  yn  bleidiwr  mor  -uTesog  a 
gweitligar  i'r  brenin,  nid  rbyfedd  iddo  ddyoddef  oddi\NTtb  y  seneddwyr. 
Dywed  rbai  -  iddo  gael  ei  garcbaru  am  dair  blynedd  yn  Ngbaer  Lleon 
Gawr.  Dywedii-  befyd  f  iddynt  losgi  ei  dỳ,  a  rboddi  ei  etifeddiaetb  i 
gâr  iddo,  ac  iddo  yntau  g^-fansoddi  yr  englyn  canlynol  ar  yr  acblysur : 

"Caergai,  nid  difai  fu  gwaitlitân — amad; 
Oemycli  wj'd  yrwan, 
Caer  aethost  i'm  câr  weithian, 
Caergai  lle  bu  cywir  gân." 

Mae  yr  amser  pan  ddygwyddodd  jr  anffawd  bwn  wedi  ei  gadw  mewn 
coffadwriaetb  yn  jt  englyn  a  ganlyn  o  waitli  William  Pbylip  o  Ar- 
dudwy : 

"  Mil  cbwe  chant  gwarant  gwiwrai — yn  dygwydd, 
Pump  a  deugain  difai, 
Er  dwyn  i'rgwyr  adwaenai, 
Ar  gof  pan  losgwyd  Caergai." 

Adroddir  befyd  l  i'r  ddau  fardd  gyfarfod  yn  amser  eu  benciliad  ar  un 
o  fynyddoedd  sir  Feirionydd,  pan  yr  ancrcbasant  eu  gilydd  fel  bj^n  : — 

"  Pe  ca^wn  i  'r  Pen-giynion  "  Pe  cawn  i  'r  Pen-gryniaid 

Rhwng  ceulan  agafon,  Ar  ben  goriwaered, 

Ac  yn  fy  llaw  goed-fifon  o  lin-on  ar  li';  Er  g^vaned  a  byned  wyf  beno, 

Mi  a  gurwn  jm  gethin  A  phast-wn  du-ddraenen 

Ynghwerj-l  fy  mrenin,  'Ewj  'n  ddeuddeg  a  thi-i'gain, 

Mi  a'u gyrwn yn  un  byddin  i'w  boddi."  Chwi  â'm  gwelech  yn  llawen  yn  llowio." 
i?.   Vychan.  W.  Phylip. 

Ar  ddycbweliad  Siarls  II.  adferwj'd  jTitau  i'w  etifeddiaetb  :  ac  ail- 
adeiladodd  ei  dý,  gan  argraffu  y  pennill  bwn  uwcb  ben  y  drws  : — 

"Dod  glod  i  bawb  yn  dilibrin, 
A  char  dy  f  rawd  cyíTredin, 
Ofna  Dduw,  can's  hyn  sydd  dda, 
Ac  anrhydedda  'r  brenin." 

•  "  Gwyliedydd,"  llyfr  ii.,  tndal.  218.  +"  Gwj-licdydd,"  llyfr  iü.,  tudal.  276.  t  Rhagymadrodd 
y  Parch,  Walter  Davies  i  "  Waitli  Huw  Morj-s," 


29G  LLYFR  YR  YMARFER  O  DDU'mOLDEB. 

AtlrotTtlii-  hcfyd  yr  engI}Ti  canlynol,  yr  liwu  a  gyfansoddodd  efe  ì 
Gacrgai  wctli  ci  liailadeilatlii : — 

"  Llawer  caer  yn  daer  i'w  dydJ — a  losgwyj, 
Lesgwaitli  gwỳr  digrefydJ : 
Y  gaer  hon  i  gywir  rliydJ, 
Caer  gain  yw  Caergai  newyJd." 

Ymddengys  fod  Eowlaud  Yyclian  yn  feddiannol  ar  gryn  lawer  o  ar- 
ahedd,  yr  hwn  a  redai  allan  weithiau  mewn  peuuillion  difyfyr.  Pau 
adeiladwyd  yr  adeu  newydd  o'r  tu  tlcheu  i  eglwys  Llauuwchllyn,  yu 
amser  Siarls  y  Cyntaf,  canodd  y  CatTpen  fel  hyn :— 

*'  Tebyg  yw  'r  adeilad  Iion 
Yn  ol  yr  union  gyfraith, 
I  het  iiew}  (Id  am  ben  heu  lanc 
A  fyddü  ar  draneedigaeth." 

Ond  y  mae  hanes  y  Cadpon  Yychan  yu  gwirio  y  dtliareb  Gymreîg, 
"  Y  mae  gwehiliou  ir  gwenith  ;"  ohlegid  er  ei  fod  yu  bleidiwr  catTaru 
i"r  "  EglAvys  a'r  Brenin,"  ac  er  iddo  gyíìcithu  yr  "  Ymarfer  o  Dduw- 
ioldcb,"  a  llyfrau  da  eraill  i'r  Gymraeg,  yr  j'dym  yn  cael  nad  oedd  efe 
ei  huu  bob  amser  yu  rhodio  mor  dtTiargyhoedd  ag  y  buasai  tTymuuol. 
Yu  y  "  GwylietTydd,"  Ilyfr  ii.,  tudal.  218,  rhoddir  crybwylliad  ei  fod, 
ryw  tTro,  gyda  Eowland  LIwytT,  o  Eiwaedog,  yu  dychwelytT  adref  o  Eug, 
plas  Sjt:  Owain  Salusbury,  pau  ddygwyddodd  idtTynt  ymrafaelio  ar  y 
ffordd,  ac  jouladd,  ac  wedi  hyuy  ymadael  â'u  gilydd  mewu  digter.  Oud 
cyu  ei  ddysgyblu  yn  rhy  Iymdost  am  y  trosedd  hwn,  gwrandawer  fel  y 
mae  yu  cyfaddef  ei  fai  yu  y  peuuiU  a  aufouwyd  ganddo  dranoeth  o 
Gaergai  i  Eiwaedog  : — 

"Gwiu  a  saig  Syr  Owain  Sahisbury 
I  i  A  wnaeth  gynhwrf  ar  Gareini, 

'  '  Rhwng  Eowland  Llwyd,  pendefìg  mwyiJan, 

A'r  hen  gecryn  Rowland  Yychan." 

Wrth  ddarlleu  yr  hanes  hwn,  dylem  hefyd  gofio  yr  oes  yn  yr  hon  yr 
oedd  y  cyfieithydd  o  Gaergai  }-n  byw  :  oblegid  nid  yw  yn  auuichon  fod 
gradd  o  wiriouedd  mewn  dywediad  a  glywsom  uuwaith  gan  uu  o'r  dia- 
couiaid  mwyaf  duwiol  yn  sir  Fciriouydd,  yr  hwu  sydd  hynod  mewn 
parodrwydd  i  feddwl  y  goreu  am  bawb.  Yr  oedd  yr  heu  frawd  hwn  ar 
,  y  pryd,  yn  debyg  i  Syr  Isaac  Newtou  a  Eobert  Hall,  ac  eraill  nad  oes 
!  achos  eu  henwi  yma,  yn  myfyrio  ac  yu  mjgn  tybaco  ar  unwaith.  Er 
mwyn  ei  dyuu  allan  i  siaratl,  gofjoiwyd  icTdo,  pa  fodd  yr  oedd  c^jTinifer 


LLYFB  YR  YMARFER  O  DDUWIOLDEB.  207 

o  ddynion  da  yn  yr  lien  amser  mor  diieddol  i  fyned  dros  derfyuau  cy- 
medroldeb  yn  yr  arferiad  o  ddiodydd  meddwol.  "  Mae  yn  debyg," 
meddai  yntau,  gan  ollwng  y  mwg  allan  yn  droellau  godidog  o  gwmpas 
ei  ben,  "  mae  yn  debyg  nad  oedd  meddwi  tipyn  yn  yr  oes  hono  yn 
ddim  mwy  o  ddrwg  nag  yw  ysmocio  yn  ein  dyddiau  ni."  Os  oedd  ein 
cyfaill  liwn  yn  myned  yn  rhy  bell  yn  helaethrwydd  ei  natur  dda,  gwell 
yw  geuym  gyfeiliorni  yr  ochr  houo  na  rhyfygu  i  faruu  yu  rhy  galed 
am  gyfl}Tau  eiu  cyd-ddynion. 

Am  y  gweddill  o  hanes  Eowland  Yychan,  gellir  ei  gyuuwys  mewn 
ychydig  eiriau.  Cyfìeithodd  "  Law-lyfr  o  AYeddiau  "  y  Dr.  Brough,  ar 
gais  y  MUwriad  Gwilym  Salesbury.  Dywedh-  hefyd  i'r  "  Ymarfer  o 
Dduwioldeb  "  gael  ei  gj'fìeithu  gauddo  drwy  archiad  ei  gares,  Marged, 
unig  etifeddes  Syr  John  Llwyd,  Marchog,  a  chywely  Johu  Llwyd, 
Ysw.,  o  Eiwaedog  ;  ac  mai  ar  draul  30:  Heuuriad  HeiljTi,  o  Lundaiu, 
jT  argrafifwyd  ef.  Cyfìeithodd  heíjà  "  Ymddiffyniad  rhag  pla  0  Schism," 
ac  amryw  lyfi-au  eraill. 

Yr  amser  y  ba  farw  nid  yw  hysbys ;  ond  pa  bryd  bynag  y  bu,  yrj 
ydym  jn  cyttuno  âg  uu  o  ohebwyr  douiol  y  "  Gwyliedydd,"  "  nad  oedd' 
ei  farwolaeth  yn  goUed  fechau  i  Gymru." 

Mewu  perthynas  i  ansawdd  yr  "  Ymarfer  0  Dduwioldeb,"  jt:  ydym 
yn  ei  ystjTÌed  yu  Ilyû;  da,  defnyddiol ;  ond  uid  ar  uu  cyfrif  yu  gydi'add 
àg  amryw  a  ysgrifeuwyd  yn  wTeiddioI  yu  jt  iaith  Gymraeg,  megys 
"  Haues  y  Ffydd,"  gau  Charles  Edwards,  a  "  Llj-fr  y  Tri  Aderyn," 
gan  Morgan  Llwyd.  Nid  oes  ynddo  ond  ychydig  neu  ddim  o'r  hyu  a 
elwú-  athrìjUth.  Ofer  yw  chwilio  o'i  fewn  am  un  ymadrodd  yn  taraw 
y  meddwl  gyda  grym  trydanawl,  ac  yn  treiddio  drwy  bob  nwyd  a  chyn- 
neddf,  nes  gwneyd  yr  enaid  yn  danllwyth  o  deimlad.  Ond  y  mae  ei 
ddiffyg  mwyaf  eto  heb  ci  enwi.  Nid  oes  ynddo  yr  un  atebiad  goleu  a 
boddlonawl  i'r  gof^Tiiad,  "  Pa  fodd  y  cyfiawnhëir  dyu  gyda  Duw,  neu 
pa  fodd  y  bydd  jr  hwn  a  aned  o  wraig  yn  lân  ?"  Nid  oes  ynddo  ddigon 
o  le  i  waith  Mab  Duw  dros  bechaduriaid,  na  gwaith  yr  Y'sbryd  ar 
bechadm-iaid.  Yn  hyn  y  mae  yn  gyffelyb  i'r  holl  Iyfrau  eraill  oedd 
yn  fwyaf  eu  bri  gan  y  Cymry  oddeutu  cau'  mlynedd  yn  ol ;  er  nad 
yw  mor  ddiffygiol  a'r  rhan  fwyaf  0  houyut,  megys  "Dilyniad  lesu 
Grist,"  gan  Thomas  a  Kempis,  "  HoII  Ddyledswydd  Dyn,"  a  "  Eheol 
Buchedd  Sanctaidd,"  gan  Jeremy  Taylor.  Nid  oedd  crefydd  yn  ol 
eu  desgrifiad  hwy,  fawr  amgen  na  moesoldeb  a  ffm-fioldeb.  Gwir 
eu  bod  yu  cin  cynnysgaethu  â  nifcr  mawr  0  wcddiau  ar  wahanol 


298  LLYFR  YR  YMARFER  O  DDUWIOLDEB. 

fic'jlysnron ;  oncl  pan  gollir  golwg  ar  j-r  anglicnrlicidi-wycld  am  waitli 
Ysbryd  Duw,  nid  yw  gweddi  yn  ddim  amgen  na  ffiuf ;  oblcgid  i  ba 
ddyben  ac  am  ba  beth  y  gweddìwn,  os  bydd  gras  penarglwyddiaethol 
wedi  ei  gaii  allan  o'n  cyfundracth  ?  Pa  ryfedd,  gan  hyny,  fod  y  llyfrau 
hyn  mor  aneffcithiol  i  ddiwj'gio  y  whid  ?  Yr  amcan  ocdd  gwneyd  y 
f&rwyth  yn  dda  heb  newid  anian  y  pren ;  a'r  canlyniad  naturiol  oedd 
fod  Cymru,  yn  ol  tystiolaeth  Griffith  Jones,  Llanddowror,  yn  mjTicd 
yn  fwy  digrefydd  bob  blwyddj-n.  Nid  ydym  yn  eu  beio  am  draethu 
cymaint  ar  grefydd  ymarferol.  Nid  oes  modd  dyweyd  gormod  yn  er- 
byn  llygi'edigaethau  cyhocddus  jt  ocs,  ac  i  feithrin  buchedd  sanctaidd. 
Ond  beio  yr  jäym  ar  grefyddwyr  }t  ocs  hono  am  nabuasent  yn  rhoddi 
rhyw  lyfrau  eraill  yn  nwj'law  y  bobl,  j'n  ychwanegol  at  y  rhai  hyn,  i 
ddangos  colledigaeth  a  di-ygioni  dj-n  o  ran  ci  gyflwr  a'i  galon ;  a 
•threfn  rasol  Duw  i'w  godi  o'i  sefyllfa  bechadurus  a  thruenus.  Fel 
j  cydymaith  i  esboniad  Luther  ar  y  Galatiaid,  buasai  gwaith  Dr.  Bayly 
yn  dra  buddiol.  Er  fod  seiliau  cryfion  i  gredu  nad  oedd  gwahan- 
iaeth  hanfodol  rhyngddo  ef  a  Luther  yn  ei  olygiadau  ar  gyfiawnhad 
trwy  fíydd,  yn  nghyd  â'r  anghenrheidr-s\ydd  am  waith  yr  Ysbryd  Glân, 
y  mae  wedi  ein  gadael  i  gasglu  hyny  trwy  awgrymiadau  achlysurol. 
Yr  ymarjer  o  dduwioldab  oedd  ei  destun  ef,  ac  at  hyny  y  mae  wedi  ym- 
gadw  bron  yn  hollol,  oddieithr  yn  y  pennodau  cyntaf,  lle  y  mae  yn  son 
am  Dduw  a'i  briodoliaethau,  am  drueni  yr  annuwiol,  ac  am  ddedwydd- 
wch  y  duwiol.  Y  mae  yn  dechreu  gydag  "  agweddiad  eglur  o  sylwedd 
a  phriodoliaethau  Duw,  allan  o'r  Ysgrythyr  Lân,  cyn  belled  ac  y  mae 
yn  addas  i  bob  Cristion  ei  wybod:  ac  yn  anghem*haid  ei  gredu  i'r  neb 
a  fynno  fod  yn  gadwedig,"     Dan  y  pen  hwn  cymerer  yr  hyn  a  ganlyn  : 

"  Personau  y  Duwdod  ydynt  naill  ai'r  Tad,  neu  y  rliai  ydynt  o'r  Tad.  Y  Tad 
yw'r  person  cyntaf  yn  y  gogoneddus  Drindod,  heb  dderbyn  na'i  sylwedd  na'i  dde- 
chreuad  gan  neb  arall,  eitlir  ganddo  ei  bun,  jti  cenedlu  ei  Fab,  ac  yngbyd  gyd  a'i 
Fab,  yn  anfon  ei  Yspryd  Glùn  er  tragywyddoldeb. 

Y  Personau  y  rhai  ydynt  o'r  Tad  3W,  y  rbai  o  herwydd  eu  personol  hanfod  sy 
ganddynt  holl  sylwedd  y  Duwdod  er  tragywyddoldeb,  wedi  ei  gyf ranu  iddynt  oddi- 
wrth  y  Tad.  A  rhai  hjTi}-  ydynt  naill  ai  oddiwrth  y  Tad  yn  unig,  megys  y  Mab : 
neu  oddiwrth  y  Tad  a'r  Mab,  megj's  yr  Yspryd  Glàn. 

Y  Mab  yn^'r  aü  Berson  o'r  Drindod  ogoneddus.  Ac  unig  genedledig  Fab  ei  Dad, 
nid  o  ras,  ond  o  naturiaeth ;  ya  cael  ei  hanfod  o'r  Tad  yn  unig,  a  hoU  hanfod  ei 
Dad  trwy  genedliad  tragywyddol  ac  anfesuredig,  ac  ynghyd  a'r  Tad  yn  anfon  yr 
Yspryd  Glân.  0  herwydd  ei  sylwedd  berffaith-gwbl,  o  honaw  ei  hun  y  mae  :  eithr 
o  herwydd  ei  berson,  o'i  Dad  y  mae,  drwy  genedliad  tragy  wyddol.  Canys  nid  yw 
y  sylwedd  yn  cenedlu  sylwedd,  eithr  person  y  Tad  sj^dd  yn  cenedlu  person  y  Mab, 
ac  felly  y  mae  ef  yn  Dduw  o  Dduw,  jti  cael  oddiwrth  ei  Dad  ddechreuad  ei  Berson, 
a'i  Drefn,  eithr  nid  dechreuad  ei  svlwedd  a'i  amser. 


LLYFR  YR  YMAUFER  O  DDUWIOLDEB.  299 

Yr  YspryJ  Glùn  ydyw  y  trydydJ  Pcrson  o"r  Drindod  fendigedig,  yn  deilliaw  a 
cliwcdi  ci  anfüu  yn  gystal  oddiwrth  y  Tad  a'r  Mab,  drwy  dragywyddol  ac  anfesurol 
ysbrydoliaeth.  Canys  fel  y  mae  'r  Mab  yn  derbyn  holl  sylwedd  y  Diiwdod  drwy 
genedliad,  felly  y  mae  'r  Yspryd  Glàn,  yu  ei  dderbyn  yn  gyfan  trwy  ysbrydoliaeth. 

Y  drefn  hon  rh^vng  y  tri  pherson  a  ymddengj'^s  yn  hyn :  sef  fod  y  Tad,  yr  hwn 
sydd  yn  cenedlu,  o  flaen  y  ]Mab,  yr  hwn  a  genedlwyd ;  a'r  Tad  a'r  Mab  o  flaen  yr 
YEjiryd  Glân,  yr  h\Yn  sydd  yn  deilliaw  oddiwrtli  y  ddau. 

Y  drefu  hon  a  wasanaetha  i  ni  i  osod  allan  ddau  beth :  yn  gyntaf,  y  dull  pa  wedd 
y  mae  y  Drindod  yng^eithio  yn  cu  gweithrediadau  oddiallan  :  megj'sbod  y  Tadyn 
gweithio  o  honaw  ei  him  drwy'r  Mab  a'r  Ysprj-^d  Glân  ;  y  Mab  oddiwrth  y  Tad  a 
thrwy  yr  Yspryd  Glán ;  yr  Yspryd  Glán  oddiwrth  y  Tad  a'r  Mab.  Yn  ail,  i  neiU- 
duo  y  dcchreuad  digyfrwng  cyntaf,  oddiwrth  yr  hwuy  mae  yg\veithredia(]au  cy- 
ffredin  LjTiy  oddiallan  yn  tarddu.  Oddi  yma  y  deilliaw,  yn  gymaint  ag  y  mae  y  Tad 
yn  ffynnon  a  gwTciddyn  y  Drindod,  a  dechreuad  pob  gweithrediad  oddiallan :  enw 
Duw  viewn  pcrthjnas,  a'r  eyfenw  crëawdwi'  yn  y  Credo,  a  rhoddir  mewn  modd 
hynodol  i'r  Tad ;  ein  prynedigaeth  i'r  Mab ;  a'n  sancteiddiad  i  Berson  yr  Ysbryd 
Glàn,  megys  mewn  gweithi  e  Iyddion  digj'f rwng  o'r  gorchAvyliau  hyny.  A  hyn  liefyd 
yw  'r  achos  y  mae  'r  Mab  fel  y  mae  yn  Gj'fryngwr  yn  rhoi  pob  peth  ar  law  ei  Dad  ; 
ac  nid  ar  yr  Yspryd  Glân  ;  a  bod  yr  ysgrythyt  yn  djnvedyd  can  fynyched  ein  bod 
ui  wcdi  ein  cymmodi  â'r  Tad. 

Oni  bac  'r  drefn  oruclid  hon,  neu  'r  Deuluaeth,  nid  oes  na  chyntaf  na  diweddaf, 
nac  nwch  nac  îs  ya  rnhlith  y  tri  phersonau,  canys  o  ran  naturìaeth  cydhanfod  y  maent, 
o  ran  hrainl  gogyfuwch  ydynt,  ac  o  ran  amser  (jo-rjyd-tragywyddol. 

IIoll  sylwedd  y  Duwdod  sydd  yn  mholj  uno'rtripherson;  eithr  aguawdiwyd  yn 
uiiig  yn  yr  ail  Person,  sef  y  Gair,  ac  nid  yn  mherson  y  Tad  na'r  Yspryd  Glân,  o 
iicrwydd  tri  rheswm, 

1.  Fel  y  gallai  Dduw  Tad  yn  hytrach  egluro  faint  yw  ei  gariad  tuag  at  ddynol- 
ry w  ;  yn  rhoddi  ei  unigauedig  Fal>  i  gymeryd  cnawd  arno,  ac  i  ddyoddeí  marwolaeth 
cr  mwyn  iachawdwriaeth  dyn. 

2.  Fel  y  gallai  ef,  yr  hwn  yn  ei  Dduwdod  oedd  }'n  Fab  i  Dduw,  fod  hefyd  yn  ei 
ddyndod  yn  Fab  dyn  :  rhag  i  enw  Mab  fyned  i  arall ;  yr  hwn  wrth  ei  dragywyddol 
enedigaeth  nid  j'doedd  y  Mab. 

3.  0  herwydd  mai  gweddeiddiaf  oedd  i'r  Person  hwnw,  jt  hwn  yw  sylwedd  a 
gwir  ddelw-lun  ei  dragywyddol  Dad,  efrydu  j-nom  ysbrydol  ddelw  Dduw,  yr  hon  a 
gollasem. 

Yn  y  cnawdoliaeth,  ni  throed  mor  Duwdod  yn  ddyndod,  na  'r  dyndod  yn  Dduw- 
dod,  eithr  y  Duwdod  mal  y  mae  yn  ail  Person,  neu  'r  Gair,  a  gjTuerodd  arno  y  dyn- 
dod,  sef  cwbl  o  naturiaeth  dyn,  corff  ac  enaid,  a'ibriodoliaethau  naturiol  a'i  wendid 
perthynasol,  ond  pechod  yn  unig. 

Yr  ail  Person  ni  chymerodd  arno  Berson  dyn,  ond  naturiaetli  djm.  Felly  nid 
oes  gan  y  naturiaeth  ddjmol  mo'r  hanfod  personol  o'r  eiddo  ei  hun  (canys  fellj-  y 
byddai  dau  Berson  yn  Nghi'ist)  eithr  hanfod  y  mae  efe  yn  y  Gair,  yr  ail  Person. 
Canj's  megys  na  wna  enaid  a  chorff  ond  un  person  dyn,  felly  Duwdod  a  dyndod  ni 
wna  ond  un  Person  Crist. 

Dau  naturiaeth  y  Duwdod  a'r  dyndod  ydynt  mor  ddijnnmod  wedi  eu  cysyUtu 
ynghyd  drwy  bersonol  undeb,  mal  megys  na  ellir  byih  eu  gwahanu  o'r  neilldu, 
felly  ni  chymj^sgir  hwjTit ;  eithr  parhau  y  maent  by th  yn  wahanredol  wrth  eu  amryw 
sylweddol  briodoliaethau,  y  rhai  ocdd  ganddjnit  cj'n  eu  cyd-gysylltu.  Megis  wrth 
cnsampl ;  Anherfynoldeb  y  Duwiol  anian  ni  chyfrenir  i'r  dynol  anian,  natherfynol- 
deb  y  dynol  i'r  Duwiol. 

Etto  oherwj'dd  yr  undeb  personol  hwn,  y  mae  y  fath  gysondeb  priodoliaethau 
yu  y  ddau  naturiaeth,  fal  y  mae  yr  hyn  fydd  briodol  i'r  naill,  weithia\i  hefyd  i'w 


300  LLYFU  YR  YMARFEU  O  DDUWIOLDEB. 

briodoli  i'r  llall.  Mcgis  j^wrcasu  o  Dduw  yr  prjlwìjs  iVi  hr'iod  loned  ;  ac  y  harna  ef« 
y  hyd  drwy  y  Gwr  yr  hwn  a  ordehìiodd  efe:  Act.  xx.  28  ;  ac  xvii.  31.  0  hyu  y  can- 
lyn,  er  bod  dynolryw  Crist  yn  greuodig,  ac  am  liynny  yn  dcrfynol,  ac  yn  gynliwys- 
cdig  anian,  ac  na  ddichon  fod  yn  bresennol  ym  mhol)  man,  drwy  osodiad  gweith- 
redol,  neu  g\  nhwysiad  cj'flcus  yn  ol  ei  hanfod  naturiol :  etto  o  herwydd  bod  ganddo 
wedi  ei  gvf rannu  atto  Bersonol  hanf od  Mab  ])nw,  yr  hwn  sydd  anfcidrol  ac  anlicrfyn- 
cdig,  a  chwedi  ci  uno  â  Duw  yn  y  cyfry w  fodd,  ac  na  ellir  yn  unllc  by th  ci  wahanu 
oddiwi-th  Dduw,  ara  hynny  y  gellir  dy wedyd  am  gorpli,  Criìst  ei  fod  o  herwydd  ei  bcr- 
80nol  hanfod  ym  mhob  lle." 
I 

ÍNid  ydyni  yn  tybied  fod  Dr.  Bayly  ei  hun  yn  deall  y  frawddcg  olaf 
yn  y  dyfyuiad  ucliod,  ac  am  hyny  nid  awn  i'r  drafferth  o  geisio  ei  hes- 
bonio.  Ar  ol  traethu  am  y  gweithrediadau  drwy  y  rhai  y  gwahanredir 
y  tri  Pherson,  y  mae  yn  myned  ymlaen  i  son  am  hriodoliaethau  y 
Duwdod,  y  rhai  a  ddosberthir  ganddo  yn  ddau  fath,  sef  galwedigol  a 
hanfodol.  Y  priodoliaethau  galwedigol  ydynt  o  dii  math  :  1.  Y  rhai 
a  arwyddocant  sylwedd  Duw,  sef  Jehofah,  Eheich,  Jah,  Ctirios  (Ar- 
glwy^dd),  Theos  (Duw).  2.  Y  rhai  a  arwyddocant  y  Personau  yn  yr 
hanfod,  o  ba  rai  ni  roddir  ond  un  anghraifft,  sef  Elohim.  3.  Y  rhai  a 
arwyddocant  sylweddol  weithredoedd  Duw,  sef  El,  Shaddai,  Adonai, 
Helion,  Ahha.  Hyd  yma  am  y  priodoliaethau  enwol.  Y  dosbarth 
nesaf  yw  y  priodoliaethau  hanfodol,  neu  fel  y  geilw  y  cyfìeithydd  hwynt 
mewn  man  arall,  "  y  priodoliaethau  sylweddol,"  y  rhai  ydynt  o  ddau 
fath,  naill  ai  anghyffredinol  ai  ymgyfateboL  "Y  priodoliaethau 
anghyffredinol  ydynt  gyfryw  ac  na  allant  mewn  neb  rhyw  fodd  gyt- 
tuno  (neu  weddu)  i  un  math  ar  greadur,  ond  i  Dduw  yn  unig.  Y  rhai 
hyn  ydynt  ddau,  sef  digymysgedd,  ac  annherfynoldeb."  Ac  o'r  ddau 
hyn  y  mae  tri  craiU  o  briodoliaethau  anghyffi'edin  yn  tarddu  allan ; 
1.  "  Ammesuredigaeth,  neu  boblleaeth,  drwy'r  hyn  y  mae  ef  o  annher- 
f}^nedig  amgyrhaedd  yn  llenwi  y  nefoedd  a'r  ddaear,  ac  yn  cynnwys 
pob  lleoedd  heb  yspaid,  lle,  neu  derf^^n  yn  dichon  ei  gynnwys  ef,  ac 
heb  fod  yn  absennol  yn  unllc,  mae  yn  bresennol  ym  mhob  lle."  Y  mae 
ei  bresennoldeb  yn  gyffredinol,  "  yn  mhob  lle  yn  llanwedigaidd,  eithr 
nid  yn  unlle  yn  gynhwysedigaidd ;"  ond  yn  enwedigol  yn  y  nefoedd, 
yn  fwy  enwedigol  yn  ei  saint,  ac  yn  fwyaf  enwedigol  yn  Nghrist  yn 
gorfforoL  2.  Anghyfnewidioldeb,  "  drwy  yr  hwn  y  mae  Duw  heb 
gyfnewid  oll;  yn  gystal  o  herwydd  ei  sylwedd,  a'i  ewyllys."  3.  Tra- 
gywyddoldeb,  "  drwy  yr  hwn  y  mae  Duw  heb  ddechreuad  i'w  ddydd- 
iau,  na  diweddiad  i'w  amser  ;  ac  heb  derfynau,  o  ran  rhagfynegiad  neu 
ol-ddil}-niad."  Hyd  ynhyn  am  y  priodoliaethau  anghyfíredin,  perthyn- 
asol  i  Dduw  yn  unig.    Bellach  am  y  rhai  ymgyfatebol,  neu  fel  y  gelwir 


LLTFR  YR  YMARFER  O  DDUWIOLDEB,  301 

liwynt  mewn  lle  firall,  **  y  rliai  tuedclol,  neu'r  cyfryw  ac  a  edrycliant 
tua'r  croaduriaicl."  Y  rhai  hyn  ydynt  bump,  sef  bywyd,  deall,  ewyllys, 
gallu,  mawrhydi.  Dan  y  pen  o  ewyllys  Duw  y  cynnwysir  cariad,  cyf- 
iawnder,  trugaredd,  daioni,  gwirionedd,  amynedd,  sancteiddrwydd,  a 
digofaint.  Dyma  gr^-nodeb  o  olygiadau  yr  awdur  ar  y  priodoliaethau,! 
y  rhai,  er  fod  yuddj'nt  lawer  o  gywreinrwydd,  ni  ddymunem  gael  einl 
gosod  dan  yr  anghem-heidrwydd  o'u  hamddiffyn  yn  gyílawn  fel  y  maent.  I 
Ond  yn  y  lle  nesaf,  yr  ydym  yn  cael  myf}n.'dodau  am  di'ucni  dyn  heb 
ei  gj-mmodi  à  Duw  yn  Nghrist.  Yma  eto  cawn  raniadau,  adraniadau, 
ac  is-adraniadau.  Ystyrir  trueni  dyn,  1.  Yn  ei  fywyd ;  2.  Yn  ei  farwol- 
aeth  ;  3.  Ar  ol  ei  farwolaeth.  Trueni  dyn  yn  ei  fywyd  a  renir  drachefn 
yn  ddati  fath  ;  1.  Y  trueni  sydd  yn  dilyu  ei  gorff ;  2.  Y  trueni  sydd  yn 
gwrthuno  ei  enaid.  Ac  eilwaith,  desgrifir  y  trueni  sydd  yn  canlyn  y 
corff  yn  ol  trefn  pedair  oes  dyn ;  1.  mebyd  ;^2.  ieuenctid ;  3.  oedran  gŵr ; 
4.  henaint.  Ehoddh-  darhmiad  nerthol  o  drueni  y  corff  a'r  enaid  wrtli 
f arw ;  ac  yn  ol  marwolaeth,  yr  hyn  yw  cyflawnder  melldigedigrwydd. 
Ac  yna,  heb  son  am  y  ffordd  i  waredu  dj-n  o'i  drueni,  anrhegir  ni  â 
myfyrdodau  am  gyflwr  cristion  wedi  ei  gj'mmodi  â  Duw  yn  Nghrist ; 
yn  nghyd  â'i  ddedwyddwch  yn  ei  farwolaeth,  yn  ol  ei  farwolaeth,  ac  yn 
y  nef  *'  gwedi  y  derbynio  efe  ei  farn  o  oHyngdod,  ger  bron  brawdle 
Crist,  ar  ddydd  y  farn  ddiwaethaf."  Ar  ol  gwasgu  yr  ystyi-iaethau 
hyn  yn  ddwys  at  gydwybodau  y  darllenwyi*,  eir  ymlaen  at  y  rhwystrau 
sydd  yn  attal  y  pechadur  oddiwrth  ymarfer  duwiohleb,  y  rhai  ydynt 
saith  yn  arbenig,  sef,  1.  Camgymeryd  yn  anwybyddus  iawn  ddeall 
rhyw  fanau  o'r  ysgrythyr  sanctaidd,  a  rhyw  fanau  o  brif  bynciau 
crcfydd  gristionogol ;  2.  Drwg  esiamplau  y  gwýr  mawr ;  3.  Dianc  yn 
hir  heb  haeddedigol  gosb  yn  y  bywyd  hwn  ;  4.  Ehyfygu  o  drugaredd 
Duw;  5.  Cyfeillach  ddrwg,  yr  hyn  yn  gyffredin  a  elwir  cymdeithion 
da  ;  6.  Ofn  meddylgar,  rhag  i  ymarfer  â  duwioldeb  wneuthur  gŵr  (yn 
enwedig  gẁr  icuanc)  i  fod  yn  rhy  brudd  ac  yn  bendrwm  ;  7.  Gobaith 
o  hir  einioes.  Dan  y  pen  cj-ntaf  cawn  y  sylwadau  canlynol  ar  y  cam- 
gymeriadau  am  rai  o  brif  bynciau  crefydd. 

"  Seiliau  crefydcl  a  gamgymmerir  ydynt : 

1.  Oddiwrth  athrawiacth  cijfiaionìiad  trwy  íFydd  ya  unig :  Cristion  cnawdol  a 
gascl ;  nad  ydyw  gìveithredoedd  da  angcnrheidiol,  y  mae  yn  canmol  eraill  a  wnelo 
weithredoedd  da,  eithr  y  mae  cf  yn  coelio  am  dano  ef  ei  hiin  y  bycUl  efe  cadwedig 
trwy  ei  íFvdd,  heb  \\Tieuthur  dini  o'r  fath  bethau.  Ond  ef  a  cUlylai  wybod,  er  nad 
yw  gweithredoedd  cha  angenrheidiol  i  gyfìawnhau  dyn ;  etto  y  maent  yn  angen- 
rheidiol  i  iechydwriaeth:  '  Canys  fjwaith  Duw  ydym  wedi  ein  creu  yn  NfjlLrist  lesu  i 


302  LLYFR  YR  YMAHFER  O  DDUWIOLDEB. 

■tü'-'',tliredoeâd  âa,  y  rhai  a  rar/ildaì-parodd  Diiw  i  ?;/  rodio  ynddi/nt  :^  EpJi.  ii.  10, 
Pwybynagjiau  liyny  meAvn  ocdran  a  synwyr  ni  wnèl  weithredoedd  da  wedi  ei  alw, 
ni  eiU  ef  fod  yn  gadwedig  :  ac  ni  ragddarparwyd  ef  erioed  i  fywyd  tragywyddol» 
Am  hynny  y  dywed  yr  ysgrj'thyr  y  tâl  Crist  i  hoh  dyn  yn  ol  ei  weitìiredoe  /d :  Jìhuf. 
ii.  6;  2  Cor.  ix.  6;  Dad.  xxii.  12.  Nid  yw  Crist  yn  g^v'neuthur  cyfrif  o  ddim  oedd 
yn  yr  Angelion  o'r  saith  cglwys,  ond  o'u  gwcithrcdoedd  :  Dad.  ii.  a'r  iii.  Ac  yn  y 
dydd  diwaethaf,  ef  a  rydd  yr  etifeddiaeth  neful  yn  unig  i'r  rhai  awnacthant  weith- 
redocdJ  da,  yn  jiorthi'r  uewynog,  yn  dilladu  r  noeth,  ac  felly  :  Math.  xxv.  Yn  y 
dj'dd  h'wnn'w  cyjìatander  a  wisg  y  goron  :  2  Tim.  iv.  8.  Heb  r/i/Jiawnder,  heb  goron, 
heb  iceithredoedd  da  (yn  ol  ei  dalent)  heb  wóhr  gan  Dduw,  oddieithr  dial.  Bod  yn 
^yfoethog  mewn  gweithredoedd  da  ydyw'r  sail  gadarnaf  o'n  sicrwydd  ni  i  dderbyn 
iyAvyd  tragywyddol :  1  Tim.  vi.  19.  01)legid  gweithrcdocdd  da  ydynt  wir  ffrwythau 
,'wir  ff\'dd,  yr  hon  sydd  yn  ymaflyd  j^n  Nghrist  a'i  uf udd-dod  i  iechydwriaeth.  Ac 
lid  oas  ffydd  arall  yn  Ueshait  yn  Njhrist,  ond  yr  hon  sydd  yn  gweithredu  trioy  gar- 
iad :  Gal.  iii.  6. 

Ac  (oddieithr  yngweithred  cyfìawnhad)  y  ffydd,  yr  hon  sydd  yn  unig  yn  cyfìawn- 
hau,  nid  yw  yn  unig  un  amser,  eithr  ynghyd  â  gweithrcdoedd  da  :  Fel  y  pren  a'i 
ffrwyth,  yr  haul  a'i  lewj'rch,  y  tân  a'i  wrês,  y  dwfr  a'i  wlybaniaeth.  A'r  ffydd 
honno,  yr  hon  nid  ymgyfìawnha  tr wy  weithredoedd  da  o  flaen  dynion,  nid  yw  ond 
iTydd  farwol:  yr  hon  ni  chyfìawnha  fyth  enaid  dyn  o  flaen  Duw :  lago  ii.  26.  Ond 
y  ffydd  sydd  yn  cyfiawnhau  a  hureiddia  y  galon,  ac  a  sancteiddia  yr  holl  ddyn 
trwyddo:  ^cí.  xv.  9;  1  Thes.  v.  23. 

2.  Oddiwrth  athrawiaeth  tragywyddol  rhagddarparíad  Duw  a'i  ddigyfnewidiol 
osodiad,  y  mae  ef  yn  casglu  :  Os  rhagddarpar'wyd  ef  i  fod  yn  gadwedig,  ni  eill  ef 
amgen  ua  bo,  os  i  ddaranedigaeth,  ni  eill  nioddion  wncuthur  iddo  ddim  daioni.  Am 
hynny  nid  yw  hoU  weithredoedd  Duwioldeb  ond  ofer.  Eithr  ef  a  ddj-lai  ddyscu 
ddarfod  i  Dduw  ragddarparu  ar  y  moddion,  fel  ar  y  diwedd.  Yr  hwn  gan  hyny  a 
ragddarparodd  Duw  i  fod  yn  gadwedig,  hjimy  yw,  at  y  diwedd,  a  ddarfu  iddo  ei 
ragddarparu  yn  gyntaf  igael  ei  alw,  a'i  sancteiddio,  a'i  wncuthur  im  agwedd  â  llùn 
ei  Fab,  yr  hyn  yAv  y  moddion,  a'r  rhai  (medd  Pedr)  a  ddewiswyd  i  iachydtcriaeth,  a 
ddewiswyd  hefyd  i  sancteiddiad  yr  Yspryd :  1  Petr  ii.  16;  Rhuf.  viii.  20,  30.  Os 
tydi  gan  hyny  ar  dy  alwad  a'th  osodi  dy  hun  at  air,  ac  agwedd  Crist  dy  Arglwydd, 
ac  a  ufyddhei  i  ddaionus  gynhyrfiadau  yr  Yspryd  Glàn,  drwy  ymadcl  â  phechcd, 
a  byw  mewn  buchedd  dduwiol:  j-na  bydded  ddiogel  gennit,  dy  fod  yn  un  o'r 
rheini,  yn  ddiammeu  a  ragddarparwyd  i  iechydwriaeth  tragy  wyddol.  Os  amgen,  na 
feia  ar  ragddarpariad  Duw,  ond  ar  dy  bechod  dy  hun,  a'th  wrthryfelgarwch.  Ym- 
chwel  di  at  Dduw,  a  Duw  yn  rasusawl  a"th  dderbjm  di,  fel  yderbynniodd  y  Tady 
mah  afradlon  ;  ac  wrth  dy  drôad,  fe  fydd  eglur,  yn  gystal  i  angelion  ac  i  ddynion, 
dyfod ynptrthyn  i'w  etholedigaeth  ef:  Luc  xv.  10.  24.  Onis  gwnei;  paham  yr  achub 
Duw  dydi  ? 

3.  Pan  glywo  y  Cristion  cnawdol,  nad  oes  gan  ddyn  rydd-did  ewyllys  at  ddaioni, 
y  mae  ef  yn  gollwng  awen  ei  ffrwyn  at  ei  feddwl  llygredig  ei  hun,  fel  ped  fai  heb 
allu  nac  ymattal,  nac  ymgospi ;  yn  ddigwyddedig  yn  gwneuthur  Duw  yn  awdur  o 
bechod,  gan  iddo  oddef  i  ddyn  redeg  i'r  angonrhaid  yma.  Ond  efe  a  ddjlai  wybcd 
roi  o  Dduw  i  ^cícZ«  rydd-did  ewyllys,  i  sefyll  yn  ei  ddiniweidrwydd,  os  mynai; 
eithr  dyn  a  gamarferodd  ei  ewyllys  rhydd  ac  a'i  collodd  ei  hun,  ac  yntau.  Gwedi 
y  cwymp  y  mae  i  ddyn  yn  nghyflwr  Ilygi-edigaeth  ewyllys  rhydd  at  y  drwg,  ac  nid 
at  y  da.  Oblegid  yn  yr  stât  hon  (medd  yr  Apostol)  nid  ydym  ni  yn  gallael  medd- 
ylied  \m  meddwl  da  :  2  Cor.  iii.  5.  Ac  nid  ydyw  Duw  rwymedig  i  roi  i  ni  eilwaith 
yr  hyn  a  goUasom  yu  enbydus,  heb  gymeryd  gofal  mwyach  am  ei  yimiU  drachefn. 
Ond  cyd  gynted  ag  y  byddo  dyn  yn  adgenedledig,  y  mae  gras  Diiw  yn  hyfforddi  ei 
ewyllys  at  ddaioni,  fel  y  mae  efe  yn  gwneuthur  yr  hcll  bethau  da  a'r  a  wnelo,  ac 


LLYFr.  YR  YMAFREE  0  DDUAYIOLDEE.  303 

e'n-yllys  rliydd  :  Oblcgid  felly  y  lur.e'r  Apostol  yn  dy-n-edyd  fod  üuw  o'í  ewylhjs  da, 
yn  gur.ithredu  ynom  yn  gystal  yr  ewyllys,  aW  gicaith  :  Phil.  ii.  12;  2  Cor.  vii.  1.  Y 
rhai  (f el  y  mae  'r  Apostol  yn  ei  ddeongl)  *  ydym  yn  ein  glanliau  eiia  hunain  oddiwrtli 
bob  lialogrwydd  cnawd  ac  yspryd.  gan  berfFeithio  ein  sancteiddrwyddjn  ofn  Duw. 
Ac  yn  y  cyíiwr  yma,  y  mae  ibob  ciistion  ewjdlys  rhydd;  ac  fel  j'mae  yn  cj'nnj-ddu 
mewn  gras,  fellj''  y  mae  ei  ewyllys  yn  cynnyddu  meAvn  rhydd-did  :  Oblcgid  pan  fo 
'  y  Mab  yn  ein  gwneuthur  ni  yn  rhydd,  yno  yr  ydym  ui  yn  rhydd  ddiogel  :'  ac  'lle  bo 
Yspryd  yr  Arglwj^dd  yno  y  mae  rhydd-did  :'  /oan  viii.  36;  2  Cor.  iii.  17.  Canys  y 
mae'r  Yspryd  sanctaidd  yn  tynnu  eu  meddyliau  :  loan  vi.  44.  Nid  o"i  hanfodd,  ond 
trwy  raffau  cariad:  Can.  i.  4.  Gan  lewyrchu  eu  meddyliau  i  adnabod  y  gwirionedd; 
fan  gyf neAvitlio  eu  calonau  i  garu  y  gwirionedd  adnabyddus ;  gan  uerthu  pob  un  o  hon- 
ynt  (yn  ol  y  gras  a  dderbjoiiodd)  i  wneuthur  y  daioni,  yr  hyn  y  mae  yn  ei  garu.  Eithr 
nid  wyt  ti  yn  arferu  mo  rydd  -did  dy  feddwl,  cyn  belled  ac  y  rhoes  Duw  ef  yn 
rhj'dd :  0  herwj-dd  yx  ydwyd  ti  yn  fynych  jm  ewyllysgar  (yn  erbyn  cj'fraith  Dduw, 
i  beryglu  dy  enaid  dy  hun)  yn  gwneuthur  peth,  yr  hyn  ped  fai  cyfraith  y  Breniu 
dan  boen  marwolaeth,  neu  goUi  dy  dda,  yn  ei  wahardd,  neu  yn  ei  wrthwynebu,  nis 
gwneit,  Ka  wna gan  hjmny  moth  ddiífyg  ewyllys  rhydd  í  ddaioni,  i  fod  yn  gj'^mmaint 
achos  o'th  waith  yn  pechu,  ac  y w  eisiau  calon  gariadus  i  wasanaethu  dy  Dad  nefol. 
4.  Pan  glywo  y  dyn  cnawdol,  na  ddichon  neb  (er  pan  gwympodd  Adda)  gyflawni 
cyfraith  Dduw,  a  chadw  ei  holl  orchymynion  :  Y  mae  ef  yn  hyfedr  i  bechu  yn  rhy- 
fygus  fel  rhai  eraiU  :  ac  yn  ei  foddloni  ei  hun  ac  j'chydig  feddjdiau  da  :  ac  onid  yw 
ef  yn  gwbl  gynddrwg  a'r  gwaethaf,  y  mae  ef  yn  gweled  ei  fod  ei  hun  yn  gystal  ad- 
geucdledig  ac  y w'r  gorau.  Ac  y  mae  ef  yn  cyf rif  pob  ewyllysgar  naghau  o  -wneuthur 
daioni,  neu  o  wrthwjoiebu'r  drwg,  yn  amhosiblrwydd  j'gyfraith.  Eithr  ef  a  ddylai 
ddysgu,  er  (j'u  ol  y  cwymp)  na  allodd  neb  ond  Crist,  (yr  hwn  oedd  jm  Dduw  ac  jm 
ddj-n)  gyflawni  yr  hoU  gyfraith  yn  beríFaith  :  etto  y  mae  pob  gwir  gristion,  cyn 
gynted  ag  ci  bo  j'n  adgeaedledig,  yn  dechrau  cadw  hoU  orchmj'union  Duw  mewn 
gwirionedd,  cr  nas  geill  mewn  perífeithrwj-dd  cyílawn.  Ac  felly  (gyda  Dafydd) 
maent  hwy  yn  gosod  eu  calonau  i  gyfla\rai  '  gorchmynnion  Duw  bob  amser  hyd  y 
diwedd  :'  Psal.  cxix.  1 12.  Ac  yno  y  mae  Yspryd  y  grâs  (yr  hwn  yn  ol  j^r  addewid 
a  dy welldir  allan  yn  amlach  o  dan  yr  Efengyl)  yn  eu  diddanu  hwynt,  ac  j'n  eu  cyn- 
northwyo  yn  eu  hamcanion  i  wneuthur  yr  hyn  a  orchmynno  ef  iddjoit  ei  wneuthur : 
Jod  ii,  28,  29.  Ac  wrth  wneuthur  hyuny,  y  mae  yn  derbjm  eu  hewjdlys  da  a'u 
dyfalwch,  yn  lle  cj  flawniad  y  gyfraith,  gan  osod  haeddedigaethau  Crist  (yr  hwn  a 
gj'fla\\iiodd  y  gyfraith  drosom  ni)  i  aíteb  dros  ba  beth  bynnac  a  fo  ddiö"ygiol  yn  cin 
ufydd-dod  ni.  Ac  o  herwydd  hyn,  y  mae  St.  loan  yn  dywedj'd,  'nad  yw  gorch- 
mj'nnion  Duw  j'u  drymmion  :'  1  loan  iii.  5. 

Ac  y  mae  St.  Paul  yn  dywedyd,  '  Yr  wyf  yn  gallu  pob  peth  trwy  Grist  yr  hwn 
svdd  yn  fy  nerthu  i :'  Phil.  iv.  15.  Ac  yr  ydis  jti  dywedj'd  am  Zachari  ac  Elizabet]i, 
iddynt  hwy  rodio  yu  ngorchmynnion  yr  Arglwydd  j'n  ddiargyhocdd  :'  Luc  i.  6. 
Ac  o'r  achos  yma  y  mae  Crist  yn  erchi  i'w  ddisgyblion  gymmeryd  gofal  ara  (jadio 
ei  orchmynnion :  megis  y  dystiolaeth  gywiraf  o'n  cariad  tuag  atto :  loan  xv.  10. 
Cymmaint  gan  hynny  y  mae  dyn  yn  caru  Crist,  ag  y  mae  ef  yn  gwneuthur  cydwybod 
o  rodio  yn  ei  orchmynnion  ef  ;  y  pha  fwyaf  a  fo  ein  cariad  ni  tuag  at  Grist,  Ueiaf  a 
fydd  ein  poen  ni  yn  cadw  ei  gyfraith. 

Melldith  yr  gyfraith,  yr  hwn  (dan  y  Testament  hên)  oedd  mor  ddychrynadwy, 
dan  y  newydd  trwy  farwolaeth  Crist  a  ddiddymwyd  i'r  adgenedig.  Y  toster  oedd 
yn  ei  gwneuthur  yn  amhossibl  i'n  naturiaeth  ni  o'r  blaen,  sydd  yr  awrhon  gwedi  ei 
dymeru  gan  yr  Yspryd  i'r  newydd-enedig,  fel  y  mae  hi  yn  ymddangos  yn  hawdd, 
ac  yn  esmwyth.  Yr  oedd  yr  Apostolion  yn  dirio  ar  yr  luddcwon,  a'r  ccnedloedd 
àigi-êd,  nad  oedd  bossibl  cadw"r  gyfraith  drwy  uerth  naturiaeth  lygredig.  Ond  pan 
fyddent  hwy  yn  dyscu  Cristionogion  credad^^y,  y  maeut  hwy  yn  gofyn  ufydd-dod 


301  LLYFR  YR  YMARFER  O  DDUWIOLDEB. 

i'r  gyfraitli  (yr  hon  yw  rlicol  cyfiawnder)  scf  gwir  ufydd-dod,  mc^\-n  gair  a  gweitli- 
red :  marwhau  eu  haelodau :  croeshoelio  y  ciiawd,  ei  wynniau  a'i  dracliwantaii  • 
adgyfodiad  i  newydd-deb  buchedd,  rhodio  yn  yr  Ysprj^d,  gorchfygu  y  byd  trwy 
ffydd:  lì/utf.  XV."  IS ;  Col.  iii.  5  ;  Oal.  v.  24 ;  Ilhiif.  vi.  4,  5  ;  ac  8.  11  ;  1  lòan  v.  4. 
Fel  na  alloneb  ddywedj^d  gid  íl  Christ,  '  pwy  o  honoch  ara  hargyhoeddai  o  bechod? 
fe  ddichon  pob  Cristion  adgenedlcdig  ddywcdyd  am  dano  ei  hun,  pwy  o  honoch  ara 
hargyhoedda  li  o  otlinebwr,  puteiniwr,  tynghedwr,  meddwyn,  lleidryn,  occrwr, 
gorthrechwr,  balch,  cenfigennus,  yn  gybydd,  yn  dorwr  y  Sabboth  sanctaidd,  yn 
gelwyddog,  yn  esceuhiso  cyffredin  wasanaeth  Duw,  a'r  fath  bcchodau  dybryd 
gortlirwra?  ac  onid  c  nid  yw  efe  wir  gristion.  Pan  beidio  dyn  a  gwneuthur  cyd- 
wybod  o  ddilyn  llywodraeth  cyfraith  Dduw,  yno  y  raae  Duw  yn  ei  roddi  yntcu  i 
fynu  i'w  arwain  gan  ei  drachwantau  ei  hun,  yr  arwydd  penaf  o  feddwl  anghymer- 
adwy,  lìhuf  i.  24.  2S.  Fel  hyn  y  gyfraith  (yr  hon  gwedi  y  cwyrap  ni  ddichon  neb 
o'i  naturiol  allu  ei  chyflawni)  a  gytlawnir  mewn  gwirionedd  gan  bob  Cristion  ad- 
genedledig,  trwy  rasusol  gynnorthwy  Yspryd  Crist :  lìhuf  viii.  9  ;  Luc  xi.  13.  A'r 
Yspryd  hwn  a  rydd  Duw  i  bob  Cristion  a  weddio  ara  dano,  ac  a  ostyngo  ei  galon  i 
gadw  ei  gyfreithiau  ef. 

5.  Pan  glywo  y  dyn  di-adgenedledig,  fod  Duw  yn  ymhoflî  mwy  yn  y  meddwl 
oddifewn  nag  yn  y  dyn  oddiallan,  yno  y  raae  efe  jti  meddwl  ynddo  ei  hun  fod  pob 
parch,  neu  grefydd  oddiallan,  naill  ai  'n  ofergoel  ai  yn  afraid. 

O  hyn  y  digwjalda  mai  anfynych  ia.vra  y  gostwng  ef  ar  ei  liniau  yn  yr  Eglwys  ; 
a'i  fod  yn  gwisco  am  ben  wrth  ganu  Psalmau,  neu  ar  weddiau  cyífredin  :  yr  hyn 
beth  ni  chynnygiai  y  budredd  brwnt  yngvvydd  tywysog,  neu  vvr  anrhydeddus.  Ac 
am  y  catwo  efe  ei  feddwl  i  Dduw,  y  mae  yn  tybied  mewn  pethau  craUI  y  gall  ddi- 
lyn  arferion  y  byd.  Y  raae  efe  yn  rhannu  ei  feddyliau,  ac  yn  rhoi  hyn  a  hyn  i 
Dduw,  a  hjTi  a  hyn  i'w  drachwantau;  ie  efe  a  rêin  y  dydd  Sabboth  â  Duw,  ac  a 
rydd  gan  mwyaf  y  naill  hanner  i  Dduw,  ac  a  dreiilia  y  Ilall  yn  gyfan  yn  ei  ddifyr- 
rwch  ei  hun.  Eithr  gwybydd  (o  ddyn  cnawdol)  na  fyn  yr  hollalluog  Dduw  mo'i 
wasanaethu  âg  hannerau,  o  herwydd  efe  a  gi'cawdd  ac  a  waredodd  yr  holl  ddyn. 
Ac  fel  y  mae  Duw  yn  fËeiddio  g^vasanaeth  y  dym  oddiallan,  heb  y  galon  oddiraewn, 
megis  ragrith :  felly  y  raae  ef  yn  cyf  rif  gwasanaeth  oddiraewn,  heb  anrhydedd 
oddiallan  yn  ííieiddbeth  halogedig :  y  raae  ef  yn  gofyu  y  ddau  yn  ei  wasanaeth.  Yn 
dy  weddi  (gan  hynny)  ymost^aig  ar  liniau  i  dystiolaethu  dy  ostyngeiddrwydd : 
dercha  dy  olwg,  a'th  ddwylaw,  i  arwyddocau  dy  grediniaeth :  gostwng  dy  ben  i 
lawr,  cura  dy  ddwyfron,  yn  arwydd  o'th  edifeirwch :  ac  yn  enwedig  galw  ar  Dduw 
â  chalon  bur :  gwasanaetha  ef  yn  sanctaidd,  yn  gyfan,  ac  yn  imig :  Canys  Duw,  a 
thyvrysog  y  byd  hwn,  ydynt  ddau  Arglwydd  gwrthwyneb  i'w  gilydd,  am  hynny 
nid  yw  bossild  i  neb  wasanaethu  'r  ddau. 

6.  Y  mae  Cristion  diadgenedledig  yn  cymmeryd  gwrando  pregethiad  yr  efengj  1 
jTi  beth  a  ellir  ei  hepcor,  a  bod  iddo  ei  ddewis  a'i  arfer,  ai  peidio  a'i  ai-fer  pan  fyno; 
ond  pwy  bynag  wyt  a  fynnit  yn  ddiogel  sicrhau  dy  galon,  o'th  fod  yn  un  o  ddewis- 
edig  ddefaid  Crist;  rhaid  itti  gymeryd  gofal  mawr,  a  gwneuthur  cydwybod  (os  yw 
bosibl  itti)  i  wrando  pregethu  gair  Duw :  oblegid  yn  gyntaf,  pregcthiad  yr  efengyl 
ydyw  'r  prif  gyfrwng  trefuedig  a  osododd  Duw  i  ddychwelyd  eneidiau,  y  rhai  a 
ragddarparodd  ef  eu  bod  yn  gadwedig :  am  hyny  y  gelw  ir  '  yn  allu  Duw  er  iechyd- 
wriaeth  i  bob  clyn  sydd  yn  credu  :'  lihuf  i.  16.  Ac  Ue  nid  yw  yr  ordinhâd  hwn,  y 
mae'r  bobl  'yn  golledig:'  Diaì-.xxix.  18;  a  phwy  bynag  a'i  gwrthodo  fe  fydd 
esrawythach  '  i  dir  Scdom  a  Gomorha  ddydd  y  farn  nac  i'r  bobl  hyny  :'  Luc  x.  12. 
Yn  ail,  pregethiad  yr  efengyl  ydyw  '  baner  Crist ;  at  yr  hon  yr  yingj'nnull  yr  holl 
íìlwyr,  a'r  etholcdigion  bobl :'  Esay  xi.  12 ;  ac  ii.  2,  3.  Pan  osoder  allan  y  fauer 
hon  megis  y  gwneir  ar  ddydd  yr  Arglwydd,  nid  yw  efe  o  bobl  Dduw  '  yr  hwn  ui 
chyrcho  atti,  ac  ni  ddiscyn  dcfnyn  o  ddwfr  ei  ras  ef  ar  ei  hencidiau  :'  Zach.  xiv.  17. 


LLYFR  TR  YMARFER  O  DDUWIOLDEB.  805 

Yn  (lrj'd}nl(l,  clyma  'r  moddion  cyffredin,  dr^Ty'r  hyn  y  mae  'r  Yspryd  Glûn  yn  en- 
nyn  ffj'dd  yn  ein  c\lonau,  heb  yr  hyn  ni  allwn  ni  ryngu  bodd  Duw:  líhuf.  x.  14. 
Osgwrando  ar  lais  Crist  yw  'r  uôd  penaf  ar  etholedig  ddefaid  Crist,  ac  ar  gyfaiU  y 
priodfab  :  loan  x.  2  ;  ac  iii.  29  ;  yno  ni  ddichon  nabo  hwnw  n('d  ddj^chrynadwy  o 
afr  wrthodedig,  yr  hwn  a  esceuluso,  neu  ddiystyro  wrando  pregethiad  yr  efengyl. 
Na  feddylied  ncb  fod  yr  jmiadrodd  hwn  yn  ff(">l :  oblegid  trwy'r  ffolineb  yma  a'r 
bregethu  'y  mae  yn  rliyngu  bodd  i  Dduw  achub  y  rhai  a  gredant :'  1  Cor.  i.  11. 
Ofiiadwy  yw  eu  cyflwr  hwynt  gan  hjniy  y  rhai  sy'n  byw  mcAí'n  heddwch,  hcb  ofal 
am  bregethiad  yr  efengyl.  A  eill  dynion  ddisgwyl  am  drugaredd  Dduw  a  dirmygu 
y  moddion  i'w  gael  ?  yr  hwn  (medd  Crist  ara  bregethwj'r  ei  efengyl)  *  a'ch  dirmygo 
chwi  a'm  dirmyga  innau :'  Liic  x.  16:  '  yr  hwn  sydd  o  Dduw,  a  wrendy  eiriau 
Duw,'  am  hyny  '  nid  ydych  chwi  yn  gwrando  am  nad  ydj'ch  o  Dduw  :'  loan  viii.  47. 
Oni  buasai  biegethu  o  loan  fedyddiwr,  ni  buasai  yr  luddewon  byth  yngalaru  ;  oni 
buasai  i'r  Israeliaid  glywed  cennadwri  Phineas,  ni  Avylasent  byth ;  oni  buasai  i'r 
rhai  a  groeshoeliodd  Crist  glywed  pregeth  Pedr,  ni  buasai  byth  gynhyrfriw  yn  eu 
calonnau  :  Acf.  ii.  37.  Oni  bai  glywed  o'r  Ninifeiaid  bregeth  Jonas,  ni  buasent  hwy 
bj'th  yn  edif arhau :  Jon.  iii.  5  ;  ac  oni  wrandewi  ditliau  ac  edifarhau,  ni  byddi  di 
byth  ya  gadwedig  :  Luc  xiii.  5  ;  Diar.  ii.  8,  9. 

7.  Yr  opiniwn,  nad  yw'r  Sacramentau  ond  arwyddion  noethion  selau  o  addewid 
Duw  a'i  ras  i  ni,  a  wnaeth  fawr  rwystr  ar  dduwioldeb  ;  lle  mewn  gwirionedd  y 
maent  yn  selau  yn  gystal  o'n  gwasauaeth,  a'n  hufudd-dod  ni  i  Dduw  :  yr  h-mi  was- 
anaeth,  onis  cyllawnwn  iddo  ef,  nid  yw'r  sacramentau  yn  selio  dim  gras  ini.  Eithr 
o  derbyniwn  hwynt  tan  fwriadu  bod  jm  weision  ffyddlon  edifeiriol,  yno  y  mae  y 
Sacramentaxi  nid  yn  imig  yn  arwyddocau,  ac  yn  cynnyg,  eithr  yn  hytrach  yn  selio 
a  gweithredu  gras  ysprydol  oddime^íTi,  yr  hyn  oddiallan  y  maent  yn  ei  addo,  ac  yn 
ei  arwyddocau.  Aci'rperwyl  yma,  y  gelwir  y  bedydd  ymolchiad  adenedigaeth, 
ac  adnewyddiad  yr  Ys^^ryd  Glan :  Tit.  iii.  5  ;  a  S^-pper  yr  Arglwydd,  cymmun 
corph  a  gAvaed  Crist :  1  Cor.  x.  16.  Pe  coelid  y  gwirionedd  hwn,  y  Sacrament 
sanctaidd  o  swjiper  jt  Arglwydd,  a  gymmeryd  yn  f  j-nychach,  ac  mewn  mwy  parch 
ac  anrhydedd. 

8.  Yr  olaf,  ac  uid  y  cyff  lleiaf,  wrth  yr  hwn  y  mae  Duwioldeb  yn  cael  tramgwydd 
mewn  achosion  crefydd,  ydyw  addui-no  campau  drwg  âg  enwau  rhinweddau  da : 
megis  galw  carowsio  meddwaidd,  yfed  iechyd  ;  tywallt  gwaed  gwirion,  gwroldeb  ; 
glothineb,  lleteugarwch  ;  cybydd-dra,  cj^nnildeb ;  puteindra,  caru  merched ;  cys- 
segr-werth,  rhúdd  o  ddiolchgarwch ;  balchder,  ymddj-giad  hoew ;  gwenheithio, 
medrusrwydd  ;  meibion  Belial,  cymdeithion  da ;  poethineb,  ffromder ;  serthedd, 
digrifwch  ;  felly  o'r  tu  arall,  galw  llarieidd-dra  meìra  geiriau  a  gweithredoedd, 
rhagrithiad ;  elusenau,  gwag-ogoniant ;  Duwiolder,  ofergoel ;  Zel  mewn  crefydd, 
puritaniaeth ;  gostyngeidd-dra,  llyfrdra;  gwneuthur  cydwj^bod,  manyldra,  &c.  A 
thra  f ôm  ni  f al  hyn  yn  galw  drwg  joi  dda  ;  a  da  jm  ddrwg ;  y  mae  gwir  dduwiofdeb 
yn  cael  mawT  rwj'str  i  fj'ned  i'w  thaith  a'i  helynt. 

Nis  gwyclcTom  jn  iawn  beth  ocdd  meddwl  yr  awdur  pan  ddjrwedai 
yn  y  dyfjmiad  ucbod  fod  Duw  yn  derbyu  cwyllys  da  y  crediuwyr,  a'u 
dyfalwcb,  yu  llo  eyílawniad  y  gyfraitb ;  ac  yn  gosod  baeddedigaetbati 
Crist,  (yr  b\sTi  a  gyflawnodd  y  gyfraitb  drosom  ni)  i  ateb  dros  ba  betli 
a  fo  ddi%giol  yn  ein  ufudd-dod  ni.  Ni  ddylid  ei  wneyd  ef,  na  neb 
arall,  yn  droseddwr  o  berwydd  gair.  Y  mae  yn  amlwg  oddiwrtli  yr 
iaith  a  arferir  ganddo  mewn  manau  eraill  nad  oedd  yn  golygu  fod 


30G  LLYFIÎ  YR  YMARFER  O  DDUWIOLDEB. 

unrliyw  ■weithrccl  nac  ewyllysiacl  o  eidclo  y  credaclyu,  mewn  un  niodcl  nn 
rban,  yn  clcìefuydcl  ei  gyfiawuliacl.  Yr  oedd  mor  bell  oddiwrtli  liyn  a 
neb  o'r  beu  DdiwygwjT.*.  0  rau  byny,  y  mae  yn  coffau  enw  Calvin 
fwy  nag  unwaitb  jn  dra  pbarcbus.  Wedi  byn,  yu  amser  Laud,  y 
d^^gwyd  Morgauiactb  a  Pliabyddiaetb  i  mewu  i  Eglwys  Loegr,  yr  byn 
nis  gellid  ei  wueutbm*  yn  bwylus  beb  ddadgysylltu  rbyngddi  ag  atbraw- 
iaetb  y  Diwygiad,  ac  ymdi'ecbu  byd  yr  oedd  yn  ddicbouadwy  i  daflu 
pob  dirmj'g  ar  enwau  y  DiwygwjT.  Y  mae  yu  debyg  gau  byuy  uad 
oedd  Dr.  Bayly  yn  meddwl  dim  ycbwaueg  wrtb  y  geiriau  ucbod  na  l^od 
amcau  cywir  yn  rbyugu  bodd  Duw,  a'i  fod  cf  yn  maddeu  pob  diffygion 
yn  ufudd-dod  y  dyn  adgenedledig  trwy  baeddedigaetbau  y  Cyfryngwr. 
Er  byny,  nis  gallwn  ddyweyd  ein  bod  yn  cymeradwj'^o  yr  ymacb-odd. 
Y  mae  o  leiaf  yn  anbapus,  ac  yn  arwain  i  gaulyniadau  anysgrytbyrol. 
0  bartb  y  dywediad  a  gaufyddir  yn  y  dyfyniad  blaenorol  am  y  sacra- 
mcntau,  os  yw  yn  newydd  i  rai,  uid  yw  yu  annbeilwug  o  sylw ;  oblegid 
gorfodir  ni  i  gredu  fod  syniadau  anubraetbol  ry  isel  yn  cael  eu  coleddu 
ar  y  mater  bvrn  gan  lawer  o'u  cydwladwjT:.  "  Pbiol  y  fendith," 
meddai  yi'  apostol,  "yr  bon  a  fcndigwu,  ouid  cymun  gwaed  Crist 
ydyw  ?  y  bara  yr  ydym  yn  ei  dori,  onid  cymuu  corff  Crist  ydyw  ?"  Y 
I  mae  y  geiriau  byn  yu  llawu  o  wirionedd,  a'r  gwiriouedd  bwuw  yn 
llawn  o  ddii'gelwcb  ysbrydol.  Nid  credu  gormod  y  mae  y  Pabyddion, 
(oud  credu  rby  ycbydig.  Y  maent  yu  methu  diruad  petbau  ysbrj-dol, 
a  tbrwy  byny  yn  darostwng  dirgeledigaetbau,  y  rbai  ydyut  uwcblaw 
rbeswm  i  fod  yu  wrtbddywediadau  croes  i  reswm.  Ond  awn  ymlaen 
i  ddilyu  yr  awdur  at  yr  byn  a  eilw  "  y  clo  cyngau,"  yn  niwedd  y  sylw- 
adau  ar  y  rbwystrau  i  fyw  yn  dduwiol,  o'r  hwn  y  cymcrwn  un 
anghraifft : — 


*'  Na  foddlona  mo  lionot  dy  hun  a'r  grefÿdd  ffurfiol,  yr  hon  a  luniodd  gwjT  di- 
adenedig  iddynt  eu  hunain,  yn  lle  duwioldeb  ddiragrith ;  canjs  mewn  amldra 
opiniynau,  y  mae  y  rlian  fwyaf  agos  wedi  colli  j-r  j'marfer  o  wir  ffydd.  Na  thebyg 
fod  yn  Gristion  digon  da,  o  blegit  dy  fod  di  yn  gwneuthyd  fel  y  mae  y  rlian  fwj'af, 
ac  o  ran  nad  wyt  yn  gynddrwg  a'r  gwaethaf.  Nid  oes  dyn  yn  y  byd  mor  ddryg- 
ionus,  a  bod  ei  ymarweddiad  yn  tueddu  at  bob  math  ar  feiau.  0  herv,  ydd  y  mae 
anghysondeb  ( ant'ìpa.thy )  rhwng  rhai  beiau  a'i  gilydd.  Ond  cofia  beth  y  mae  C'rist 
yn  ei  ddy^vedyd  ;  '  Oddieithr  i'ch  cyfiawuder  fod  yn  helaethach  na  chyfiawnder  yr 
scrifenj'ddion  a'r  Pharisëaid,  nid  ewch  chwi  i  mewn  mewn  un  modd  i  deyrnas 
nefoedd  :'  Math.  v.  20.  Y&*tyria  ynot  dy  hyn  belled  wyt  ti  o  ol  y  Pharisiiiad  mewn 
ymprydio,  gweddio,  mynych  dramwy  i'r  Eglwys,  a  rhoddi  elusenau.  Mechlwl  ynot 
dy  hun  pa  nifer  o  baganiaid,  }"  rhai  nid  adwaenent  fedydd,  eto  mewu  rhinweddau 
gwybodawl,  a  gouestrwydd  buchedd,  oeddj'ut  yu  rhagori  llawer  arnat  ti.     Pa  la 


LLYFR  YIÎ  YMARFER  O  DDUWIOLDEB.  307 

wrtli  liyny  y  mae  bywyd  Crist  dy  feistr  ?  a  plia  cjni  belled  wj't  ti  oddiwrtb  fod  yn 
wir  Gristion  ?  Os  w^'t  ti  j^a  ewyllysgar  yn  ymroi  i  fy  w  mewn  un  matb  ar  bechod 
anaf  us,  nid  elli  di  gael  enaid  adgenedledig  ;  er  i  ti  ddÌAVj'gio  dy  f  uchedd  mal  Herod 
oddiwrth  lawcr  o  feiau  eraill :  Marc  vi.  10.  Y"  mae'u  rhaid  i'r  gwir  Gristion  gy- 
meryd  gofal  i  rodio  me^Mi  uniondeb  calon,  yn  ol  holl  orchj-mj^nion  Duw,  yn  gystal 
yn  y  naill  a'r  llall.  0  blegit,  medd  St.  lago,  '  yr  hwn  a  ballo  mewn  un  pwnc  o'r 
gyfraith  (j'n  ewyllj'^sgar)  fydd  euog  o'r  cwbl :'  lago  ii.  10.  Ac  y  mae  Pedr  yn  ei'chi 
i  ni  roddi  heibio  (nid  peth)  ond  hoU  lid,  cynfigen,  twyll,  a  rhagrith,  &c.  1  Pedr  ii.  1. 
Un  pechod  fydd  ddigon  er  peri  enaid  yn  golledig,  heb  cdiftìrwch.  Na  freudd- 
wydia  am  fyned  i'r  nef  rhyd  ífordd  negosach  neu  hawsach  na'r  hon  a  linyn- 
niodd  Duw  i  ni  yn  ei  air.  Nid  ydyw'r  ffordd  i"r  nefoedd  yn  hawdd,  a  chy- 
íTredin,  ond  cul  a  chyfyng :  Mat.  vii.  14 ;  ie,  cyn  gj'fynged  ac  y  mae  Crist  yn  tyst- 
iolaethu,  'fod  yn  anhawdd  i  ddyn  gohidog  fyned  ideyrnas  nefoedd:'  Mat.  xix.  23. 
A'r  rheini  fj'dd  yn  myned  i  mewn,  uid  ydynt  ond  ychydig :  ac  na  eill  yr  ychydig 
rai  hyny  mor  myned  i  mewn  ond  trwy  ymdrechu  :  a  bod  rhai  o'r  rheini  a  ymdrech- 
aiit  hcb  cdlu  myncd  i  ineivn :  Luc  xni.  24.  Hyn  a  wyddai  hoU  Seintiau  Duw  (tra 
f uont  fyw  yma.)  yn  dda.  Pryd  yr  oeddjmt  drwy  aml  ymprydiau,  difrifol  weddíau, 
mor  fj'nych  yn  gwrando  y  gair,  a  derbyn  y  Sacramentau,  a  thrwy  y  cyfryw  amldra 
0  ddagrau  heiUtion  yn  crefyddol  erfyn  ar  dd'Rylaw  Duw,  er  m-wj-n Crist,  am  gael 
eu  derbyn  i'w  dej'mas." 

Am  y  rlielyw  o'r  llyfr,  uis  gallwu  rocldi  mwy  ua  chynuwysiaclau  y 
prif  beuuoclau,  y  rliai  yclyut  fel  y  caulyn  : — Y  modd  y  mae  i  ŵr  ueill- 
duol  ddechreu  y  boreu  mewn  duwioldeb — myfyrdod  boreuol — addysg 
fer  o'r  modd  y  mae  darllaiu  yr  ysgrytbjTau  sauctaidd  uuwaitb  bob 
blwyddyn  trostynt,  yu  bawdd,  yu  fuddiol,  ac  yn  barcbedig — myfyr- 
dodau  yu  arwain  y  Cristion  fel  y  gallo  efe  rodio  yr  boll  ddiwrnod  g^'cla 
Duw  fel  Euocb — myf3T.-dodau  am  dduwioldeb  teuluaidd — am  yr  uuion 
fodd  0  arfer  duy\áoldeb  ar  y  dydd  Sabbotb — yr  ymarfer  angbjŵedin 
ac  auaml  o  dduwioldeb,  trwy  yr  byn  y  gogoncddir  Duw  yu  eiu  bywj-d, 
sef  uaiU  ai  yn  ymprj'dio  ai  yu  gwueutbur  gwleddau — yr  union  fodd  o 
ymarfer   duwioldeb  wrtb  dderbyn  cymun   yr  Arglwydd — yr  arfer  o 
dduwioldeb  i  ogoueddu  Duw  yn  amser  clefyd,  y  pryd  y  galwer  arnat 
ti  i  farw  yn  yr  Arglwydd.   Dau  y  pen  olaf  bwn  yr  ydym  yn  cael  gweddi 
pan  ddecbreuo  un  fyned  yu  glaf,  gweddi  o  flaen  cymeryd  pbysygwr- 
iaetb,  a  gweddi  i  ddyn  claf  wedi  dywedyd  iddo  nad  yw  efe  àdLjn  i'r  byd 
bwn,  ond  fod  rbaid  iddo  ei  barotoi  ei  bun  i  fyncd  at  Dduw.     Yu  j-r 
uu  modd,  y  mae  gweddíau  yn  gymysg  á'r  myfyrdodau  trwy  yr  boll 
lyfr,  yr  byu,  efallai,  ocdd  i;n  acbos  o'i  boblogeiddrwydd  yn  yr  hen 
amser.     D'iau  fod  llawer  wedi  caol  beuditb  dragywyddol  -wi'tb  ei  ddar- 
llen  ;  a  da  fyddai  pe  darllenid  mwy  aruo  yn  yr  oes  bou.     Dywedwn 
eto  ei  fod  yn  Uyfr  tra  buddiol ;  ac  wrtb  derfynu,  rboddwn  un  dyfyniacl 
ymbellacb,  i  ddangos  fel  y  mae,  wrtb  draetbu  am  rodio  yr  boll  ddi- 
•wruod  gyda  Duw,  yn  ciu  dysgu  i  wylied  ar  ein  geiriau. 


S03  llyf:î  yr  ymarfer  o  dduwiolpi:3. 

"Cofia  fod  yn  rliaicl  i  'ti  roi  cyfrif  am  bob  gair  segiir:'  Mat.  xii.  36:  abod  y 
gvvr  doctliat  wrth  siarad  gormod,  yn  myned  tu  hwut  iddo  ci  hun :  Dìar.  x.  19. 
Gochel  gan  hj'nj'  bob  annibenus  ag  ofcr  siarad,  o'r  hyn  aufynych  y  daw  dj'ddan- 
■wch,  a  thra  mynych  edifeirwch  :  yn  enwc<lig  mogel  atcbion  byi-bwyll,  pryd  y  mae 
y  tafod  yn  rhedeg  o  flaen  y  mcddwl :  y  gair  oedd  eiddot  ti  tra  ccdwaist  ef  i  mewn, 
y  mae'n  eiddo  arall  cyn  gynted  ac  yr  actli  allan.  0  gyTvilydda  gwarth,  pan  fyddo 
tafod  dyn  ei  hun  yn  dyfod  yn  dyst  yn  ei  erbyn,  i  waradwyddo  ei  wyneb  ei  hunan. 
Ynteu  bydded  dy  eiriau  yn  anaml,  ac  yn  bwyllig  :  rhagfyfyria  ydyw  y  peth  yr  Avyt 
ar  fedr  ei  ddywedyd,  yn  weddaidd  i'w  ddywedyd  :  na  haera  fwy  nng  a  wypych  ti  ei 
fod  yn  wir,  a  dewis  dewi  o  flaen  siarad  yn  ddiirrwyth,  neu  chwedleua  rheswm  di- 
ddenfydd :  lago  i.  19. 

2.  Eled  djí^  galon  a'th  dafod  ynghyd  meMni  honestrwydd,  a  gwirioncdd,  casâ  rag- 
rith,  a  chelwydd  mewn  arall,  ffieiddia  ynot  dy  hun  :  neu  fo  IHeiddia  Duw  dydi  am 
byny.  0  blegit  y  mae  ef  yn  casâu  y  dyn  celwyddog  a'r  cythraul  ei  dad  ef  un 
ffunyd :  1  Pe<Ir  ii.  1  ;  Salm  iii.  2.  Os  gwy'bj^ddir  uuwaith  dy  fod  heb  wnenthur 
cydwybod  o  ddywedyd  celwydd  ;  ni  choelia  un  dyni  mo  honot  pan  fyddcch  yn  d}'- 
wedyd  y  gwirionedd.  Os  celwyddog  i'th  adwaenant  pryd  y  tracthech  wir  ni'th 
coeliant,  eithr  o  byddi  yn  caru  y  gmrionedd,  fe  a  goelir  i'th  air  di  o  ílaen  Uwf  un 
celwyddog.  Mawr  yw'r  meddiant  sydd  gan  Satan  ar  y  rhai  a  ymarfero  â  dywedyd 
celwydd,  megis  na  fedrant  ond  dyweyd  er  na  byddo  iddynt  clw  yn  y  byd  oddi- 
wrtho :  ac  er  na  bo  ncb  arall  yn  peri  iddynt  ei  ddywcdyd.  Na  ad  i'th  ddigofaint 
barhau  wedi  ei  darfj^ddo'r  achos  :  gwcl  byth  ragoriaeth  rh\vng  yr  hwn  sy'n  gweu- 
thur  cam  o  herwydd  ei  wendid  (neu  yn  erbyn  ei  ewyllys),  a'r  hwu  sydd  yn  traws- 
eddu o'i  lawnfryd  yn  falaisus;  gad  i'r  naill  gael  trugaredd,  ac  i'r  llall  gael  cyfiawnder. 

3.  Cadw  dy  j^madrodd  oddiwrth  bob  budreddi  a  serthrwj^dd,  mor  lân,  ac  y  myn- 
nit  gadw  dy  fwyd  oddiwrth  wenwyn  :  a  bydded  dy  ymadrodd  j'n  gyfryw  ac  a  fyddo 
dai'adeiladu  yn  fuddiol,  ac  yn  peri  gras  i'r  gAvrandawj'r :'  E^ìh.  iv.  29.  Bj'dd 
mwy  difrifol  yn  siarad  am  y  grefj'dd,  nac  yn  siarad  am  bethau  bydol. 

O  dealli  i't  gyfeiliorni,  nag  ymdro  yn  wargalcd  i  aros  yn  dy  fai ;  gorfoledda  wrth 
gael  y  g\^-irionedd,  a  mawryga  ef.  INIyfyria  gan  hyny  ar  dri  pheth ;  sef  i  ddeall  yn 
dda,  i  ddjrwedyd  j'u  dda,  a  gwneuthur  jm  dda.  A  phan  gyfarfyddech  di  à  phlant 
Duw,  bydd  sicr  o  gynniU  rhy^w  lesâd  oddiwrthjmt,  dysg  ganddynt  gwbl  ac  a  ellych 
o  ddaioni,  a  chyfraua  ag  hwynt  yr  hoU  bethaii  daionus  a  wyddost  dithau.  Pa  fwyaf 
o  ddaioni  a  ddysgech  i  eraill,  mwj'af  a  ddj'sco  Duw  i  tithau  ;  Marc  iv.  24,  25. 
Canys  megj^s  y  mae  rhoddion  dynion  wrth  hir  jrraarfer  o  honyut,  j'u  delwi  ac  yh 
darfod:  felly  y  mae  doniau  Duw  o'i  hir  ymarfer  jti  cynnyddu,  ac  j'n  chwancgu: 
megys  ystenaid  o  olew  y  wraig  weddw  ddyledog,  yr  hwn  pa  fwyaf  a  dywalltai  hi  o 
hono ;  fwyfwy  a  fyddai  ynddi  :  2  Bren.  iv.  2 

4.  Gochel  gredu  y  cwbl  a  ddywedpwyd  i  ti,  ac  na  ddywcd  y  cwbl  a  glywj'ch  di ; 
canys  os  gwnei,  ni  chei  di  hir  feddu  cyfeillion  cywir,  na  byth  eisiau  bliudcrau 
trymion  :  Preg.  iii.  7  ;  Luc  ii.  19.  Am  hynny  mewn  cj'hiiddiadau,  bydd  yn  gjTitaf 
yn  ddiogel  o'r  g^yirionedd,  ynobarna.  Ac  fel  j^r  wyt  yn  prisio  geirda  calon  honest, 
na  âd  fyth  i  gasineb  mewn  drygnaws  beri  i  ti  adrodd  yr  hyn  a  ddarf u  i  gariad  mewn 
cymdeithas  dy  rwymo  di  (er  j-s  hir  o  amser)  i'w  gadw  j'u  gyfriuachol.  Eithr  rhag 
ofn  y  fath  wyniau,  synia  ddau  beth : 

Yn  gyntaf,  er  maint  dy  gydnabyddiaeth,  na  wna  yr  im  yn  gyfeillfrawd  o'th  gyf- 
rinach  oud  im  a  fj'ddo  jn  gwir  ofni  Duw,  y  cj'fryw  nid  rhaid  i  ti  byth  mo'i  ofni. 
Canys  o  ddigwj'dda  i  chwi  amrafaelio  mewn  rhyw  bethau  neiUduol,  etto  cariad 
cristionogawl,  prif  sail  eich  cyfeillach,  ni  chwympa  ymaith  byth  ;  ac  ni  chj'nnwy3 
ofn  Duw  iddo  ef  wneuthur  dihirdra  â  thydi. 

Yn  ail,  na  wna  ddim  yngwj'dd  dy  gj'faill  dinasol,  am  yr  hyn  ni  elli  fod  yn  ddi« 
augol,  oddieitlir  ci  gadw  yn  gyfiinachol :   nag  un  peth  am  yr  hwn  (o  daAV  achos)  y 


LLYFR  YR  YMARFER  O  DDUWIOLDEB.  809 

byclJ  rhaid  iti  ei  ofui ;  os  ef  a  brisia  i  fúJ  yn  elyn  anafus  i  ti.  0  gT^Tiactbost  ti 
ddim  ar  fai,  gofyn  faddeuant  i  Dduw,  a  pberswadia  dydi  dy  bun,  ac  nid  dy  gyfaill, 
i  gadw  dy  gyi'riuacb  dy  bun.  Canys  bydd  ddiogel  pa  gyfeillacb  bj'unag  a  osodir 
ar  sail  aiugcn  nag  ar  wir  grefydd,  os  yr  acbos  o  boni  a  fetba,  y  mae'r  gyfeiUacb  yn 
myned  i'rgwellt:  ac  yn  bytracb,  o  bcrwydd  fel  y  mae  Duwyn  magu  gwiiionnedd, 
beddwcb,  a  cbj^mdeitbas  ymbbtb  dynion,  mal  y  byddem  fyw  i  wneutbur  daioni  y 
naiU  i"r  llall :  felly  y  mae'r  cytbraul  beunydd  yn  bau  celwydd,  amrafael,  a  gelyn- 
iaetb,  i  bcri  (os  gall  ef )  i'r  cyfeillion  auM^daf  ddifetba  en  güydd. 

5.  Na  \raa  goeg-ddigrifwcb  o  wendid  un  arall:  cofia  dy  un  dy  biman.  Ffìeiddia 
synwyr  gâs,  a  natiu'iaetb  front  y  dyn  sydd  (pan  fo  ei  mennydd  yn  deall  rbyw  acbos 
o  watwor)  yn  trafaeHo  megis  gwraig  feicbiog,  nes  cael  ei  ben  yn  rbydd  oddiwrtbo. 
lë,  gwell  gauddo  goUi  ei  gyfaill  gorau  na'i  wawd  dibiraf ;  eitbr  o  bydd  ynot  boen  i 
fod  yn  llawen,  cymmer  ofal  mawr  am  dri  pbetb.  Yn  gyntaf,  na  bj'ddo  dy  ddigrif- 
wcb  yn  gwrtbwynebu  iawn  grefydd.  Yn  ail,  na  byddo  yn  erbyn  cariad  perffaith. 
Yn  drydydd,  na  byddo  yn  erbyn  diweirdeb.  Ac  yno  bydd  mor  Uawen  ac  a  fyn- 
nycli,  yn  unig  yn  yr  Arglwydd :  Fldl.  iv.  4. 

6.  Na  fydded  Hawen  gennit  weled  codwm  i'tb  elyn,  oblegid  ni  wyddost  pa  fodd 
y  bydd  dy  ddiwedd  dy  buu.  Eitbr  gorfoledda  fwy  wrtb  weled  gwellbâd  y  djm  di- 
biraf,  nac  wrtb  weled  ei  gosbedigaetb,  Na  cbasbâ  un  dyn,  rbag  ofn  bod  Crist  yn 
ei  garu,  yr  bwn  ni  fyn  i  ti  gasbâu  yr  bwn  a  garo  ef,  yr  oedd  Crist  yn  dy  garu  pan 
oeddit  yn  elyn  iddo  :  Rhuf.  v.  8,  10 ;  Eph.  ii.  4.  Am  hynny  drwy  baeddedigaetbau 
ei  waed,  y  mae  ef  yn  erfyn  amat  er  ei  fwyn  ef  garu  dy  elyn  :  nacâ  ef  (a  tbitbau  yn 
Gristion)  os  llysefî.  Nid  yw  ef  yn  gofyn  ond  maddeuant  o  gant  o  geiniogau  am  fadd- 
euant  o  ddeng-mil  o  dalentau  :  Math.  xviii.  24,  28  ;  a  xxv.  28.  Triugaiii  can-mil  o 
gorouau,  am  ddeg-coron :  ycbydig  o  faddeuant  dyn  am  annherf jmol  faddeuant  yr 
Hollalhiog  Dduw.  Er  i  ti  dybied  nad  yw  dy  elyn  yn  haeddu  maddeuaut,  etto  y 
mae  Crist  yn  deilwng  o'i  anrhydeddu. 

7.  Dy wed  y  gwirionedd,  ac  na  ofna  wyneb  dyn,  pan  fyddo  gogoniant  Duw  neu 
ddaioni  dy  gymydog  yn  ei  ofyn  ar  dy  law.  Wrtb  ynuül  câs  y  Tywysog  lawer 
gwaith  yr  ynuillir  cariad  Duw  :  ni  chaiíf  gweniaith  ond  byr  barhau  mewn  cynuner- 
iad,  na  gwirionedd  mor  hir  aros  mewn  ammbarch. 

8.  Tybia  ei  fod  yn  gyfaill  cywir  ffyddlon,  a  ddywedo  i  ti  dy  feiau  yn  egbir  mewn 
dirgelwch.  Yr  hwn  sydd  yn  dy  weled  ti  yn  troseddu,  ac  beb  ddy wedyd  i  ti  dy  fai, 
naill  ai  mae  ef  yn  g\venieitbio  it'  am  dy  íFafr,  neu  ni  feiddia  ef  rhag  ofn  dy  anfodd- 
loni.  Gresyrms  ydyw  cyíiwr  yr  bwn  wrtb  ei  raid  ni  feddo  un  i'w  gyngbori.  Ar- 
gyboeddiad,  bid  gyíion  bid  anghyfîou,  pa  un  bynnag  ai  o  enaii  cydymaith,  ai  o 
enaii  gelyn  y  delo,  ni  wua  fyth  niwaid  i  wr  synhwyroL  Oblegid  os  bydd  bynny  yn 
■wir,  dyna  i  ti  rybudd  i  wcllhau :  os  anwir,  dyna  ddangos  i  ti  betb  i'w  ocbelyd. 
Felly  j^m  mhob  ífordd  y  mae  yn  gwneutbur  gwr  call  j-n  well,  neu  yn  ddichlynach. 
Ond  oui  elli  aros  dy  argyhoeddi,  na  wna  dithau  ddim  acbos  o  argyhoeddiad. 

9.  Xa  chrybwylla  Dduw,  oud  trwy  ofn  ac  anrhydedd,  megis  yn  ei  glyw  a'iolwg. 
Canys  gan  weled  nad  ydym  ni  deilwng  i  arferu  ei  enw  sanctaidd  yn  ein  geneuau : 
llai  o  lawer  y  djdem  ni  gamarfer  ei  enw  bcndigedig  yn  ofer  yn  ein  hj-madroddion. 
Canys  ei  arfer  beuuydd,  mewn  ofer,  byrbwyll,  neu  gau  lyfon,  sydd  arwj-del  ddiam- 
mheuus  o  enaid  ni  wir  ofnodd  Dduw  erioed.  Gweddia  gau  hynny  gyd  â  Dafydd,  pau 
fyddycb  i  lefaru  mewu  rhyw  acbos  a  ddichon  beri  digofaint  fel  hyn  :  '  Gosod,  Ar- 
glwydd,  gadwraeth  o  flaen  fy  ngenau :  cadw  ddrws  fy  ngwefusau  :'  Psal.  cxli.  3. 

10.  Yn  olaf,  bydd  weddaidd  yn  canmol,  yn  wybodol  yu  cyfarch,  yn  gymdeitbgar 
yn  cynghori,  yn  drugarog  yn  maddeu,  yn  tfyddlon  jn  addo,  yn  hael  yng^'obrwyo 
twm  da,  heb  wneutbur  talcdigaetb  rbinwedd  yn  wobrau  fl'afor :  2  P^dr  ì.  12 ; 
llhuf.  xii.  10  ;  2  Thts.  üi.  15;  Psal.  xv.  4. 


810 


HANES  BYWYD   Y   PARCH.    JOIIN    EYANS, 
LLWyNFFüHTUN.=:= 

NiD  yw  y  llyfr  liwn  heb  ei  cldifif^-gion,  ac  nid  ydynt  yn  anliawdd  eu 
canfod.  Braidd  na  feddyliem  y  gallasai  fod,  mcwn  rbai  manau,  ryw 
fymryn  byclian  yn  fwy  trcfnus.  Ond  yr  hyn  y  cwynwn  yn  benaf  o'i 
lierwydd,  yw  eisieu  mwy  o  Jolin  Evans,  Llwyníîortun — nid  mwy  o 
hanes  am  dano  a  fcddyliwn,  ond  mwy  o  hono  ef  eihun.  Y  ffordd  oreu 
i  ysgrifenu  bywgraffiad,  yn  ol  ein  barn  ni,  yw  gadael  y  person  y  rhoddir 
ei  hanes,  hyd  y  gelHr,  i  lefaru  di'osto  ei  hun.  Yr  ydym  jn  cydnabod 
nad  oedd  yma  nemawr  o  lythyrau  i'w  cael,  fel  yr  oedd  ar  ol  y  Dr. 
Arnold,  a  John  Foster :  ond  ar  yr  un  pryd  gallesid  efelychu  Boswell, 
tywysog  yr  hoU  Fj'i^'graffwyr,  er  nad  oedd  dda  i  ddim  arall,  yr  hwn 
sydd  ar  bob  cyfle  ya  dwyn  y  Dr.  Johnson  jonlaen  yn  ei  berson  ci  hun, 
ac  yn  ein  galluogi  ninnau  i  wrandaw  arno  ef  a'i  gyfeiUion  yn  ymddy- 
ddan  á'u  gilydd.  Yr  un  mor  werthfawr  genym  ni  fuasai  cael  desgrifiad 
manwl  o  ymddyddanion  Mr.  Evans,  pe  na  bae  ond  am  un  diwrnod — 
pa  bryd  y  cododd  y  diwrnod  hwnw — pa  hyd  y  bu  yn  gwisgo  am  dano — 
beth  oedd  ei  sylwadau  wrth  wisgo — pa  sawl  gwaith  y  bu  ar  ei  liniau 
cyn  dyfod  o'r  ystafell — pa  ymddyddanion  a  fu  rhyngddo  ef  a'r  teulu  ar 
foreu-fwyd — pa  sylwadau  a  wnaeth  wrth  ddarllen  y  benuod,  gwyddom 
ei  fod  yn  gwneyd  sylwadau,  ond  beth  oeddynt  ? — at  bwy,  ac  at  ba  am- 
gylchiadau  yr  oedd  jn  cyfeirio  ar  weddi — pa  nodiadau  a  wnaeth  ar  y 
íîordd  am  y  tai,  a'r  teuluoedd  oedd  yn  byw  ynddynt — a  oedd  ganddo 
Iygad  i  weled  anian  yn  y  golygfeydd  prydferth  oedd  yn  ei  amgylchu— 
pa  fodd  y  pregethodd  y  diwrnod  hwnw — pa  beth  a  ddywedodd  yn  nhŷ  y 
capel  wrth  William  Dafydd  y  blaenor,  ac  wth  Mrs.  J.  yr  hon  oedd  yn 
cadw  y  mis,  a  pha  beth  a  ddywedasant  hwj'thau  yn  ol  wrtho  yntau — 
pa  ymddyddan  fu  rhyngddo  â'r  tcuhi  lle  yr  oedd  yn  lletya  y  noswaith 
hono — pa  beth  a  ddywedodd  wrth  y  gŵr  ieuanc  oedd  j^no  newydd  ddyfod 
adref  o'r  ysgol,  ac  wrth  y  plant  bach  ocdd  yn  dyfod  i  íewn  yu  wylaidd 

*  O'r  "Teaetuodyiju,"  am  1818. 


HANES  ByWTD  Y  PARCH.  JOHN  EVANS,  LLWYKFFORTÜN.  311 

i  ddywedyd  eu  liadnodaii.  Nid  oes  dim  yu  rhy  facli  i"w  adrodd  am 
ddyu  mawr.  Petliau  bychaiu  sydd  yu  ffui'fìo  nodweddiad,  a  phethau 
bychaiu  sydd  yu  daugos  uodweddiad.  Oud  er  hyu  i  gyd,  llyfr  yw  hwu 
o'r  iawu  vyw  ;  uu  na  chyfarfyddir  â'i  well  bob  dydd  ua  phob  blwyddyu 
ychwaith  yu  uosbarth  y  bywgraffiadau  Cymreig.  Os  uad  yw  yu  ateb 
}-u  berffaith  i'r  rheol  a  osodwyd  i  lawr  yma,  y  mae  yu  debyg  y  gall  yr 
awdui-  feuthyca  geiriau  Solou  pau  yn  cyflwj-uo  cyfreithiau  uewyddion 
i'r  Atheuiaid,  "  Nid  dyma  y  rhai  goreu  a  allai  fod,  oud  dyma  y  rhai 
goreu  a  allech  chwi  eu  derbyn."  Yr  oedd  jn  rhaid  cadw  o  fewn  ter- 
fynau  cyîyng  rhag  i'r  llyfr  chwyddo  i  ormod  o  faiut,  a  thrwy  hyny  fj-ncd 
mor  ddi'ud  fel  na  fedrai  neu  na  fj-uai  y  Cj^mry  mo'i  bryuu.  Yr  uuig 
fai  yw  ei  fod  yu  rhy  fyr  i  ddaugos  John  Evans  y  peth  oedd.  Oud  pe 
gofyuid  i  ni  pa  ranau  o  hono  i'w  gadael  allan,  er  mwyu  cael  lle  i'r  hyu 
sydd  jTi  awr  yn  ddiffygiol,  byddai  ya.  rhaid  i  ni  gyfaddef  fod  hwu  yu 
ofyuiad  nad  ydym  3^n  alluog  i'w  ateb.  Hyd  y  cyrhaedda,  y  mae  ei 
gynnwysiad  ar  y  cyfan  yu.  foddhaol.  Yn  lle  dolurio  ein  teimladau  â 
rhyw  esgyrnedd  difywyd,  y  mae  Mr.  Williams  wedi  dyfod  at  y  gwaith 
gyda  llaw  a  llygad  gẃr  celfydd,  ac  wedi  tynu  darlun  jv  efeugylwr 
hybarch,  neu  o  leiaf  ei  amgylchedd,  yn  ddouiol  a  destlus.  Os  nad  yw 
wedi  ei  lenwi  mor  fanwl  ag  y  djTûunem,  eto  nid  oes  yma  ddim  anys- 
twyth  nac  auuatm-iol.  Y''  mae  pob  cyff^-rddiad  j'u  daugos  rhy w  gymaiut 
o  athrylith  ;  ac  y  mae  uu  wreichioneu  o  athrylith  yn  fwy  ei  gwerth  na 
byd  cyfau  o'r  hyn  a  eilw  y  c}-ffi-ediu  yn  drefuusrwydd. 

Dywed  Wordsworth  mai  "y  plentyn  yw  tad  y  dyu."  Y  meddwl 
yw  fod  pob  dyn  yn  ffiu-fìo  ei  gymeriad  pan  yn  blentyn.  Gadewch  i  ni 
edrych,  gan  hyuy,  pa  fath  uu  oedd  John  Evaus,  a  pha  driuiaeth  a 
gafodd,  yn  y  rhan  foreuaf  o'i  oes. 

"Ganwj'd  Joun'^  Evaxs  yn  Hydref  y  flwj-ddyn  1779,  mewn  Ue  a  elwir  Cwm- 
Gwèn,  yn  mlilwyf  Llanfihangel-Ieroth.  Enw  ei  dad  oedd  John  Evans,  ei  fam 
Eachel.  ün  o  sir  Aberteifi,  o  ran  pobl,  oedd  ei  dad.  Uu  o  Llanlhiwddog,  plwyf 
yn  agos  i  Gaerfyrddin,  oedd  ei  fam.  Y  mae  amrai  o  berthynasau  iddo,  o  ochr  ei 
fam  yn  mhlwyfi  Llanfynydd,  Abergwili,  Llanllawddog,  a  Llauegwad.  Yr  oedd  yr 
hen  \vr  syn-svyrol  Dafydd  Rees,  Llanfynydd,  yn  berthynas  iddo  ;  a  theulu  parchus 
Eees,  New  lun,  o  ba  un  yr  hanodd  y  Parch.  Josiah  Eees,  Llangranog.  Dau  o  blant 
oeddent,  mab  a  merch ;  yr  oedd  ef  yn  henach  na'i  chwaer  bedair  blwydd  a  chwarter. 
Y  mae  ei  chwaer  yn  byw  me^ra  tyddyn  yn  nghymydogaeth  Pencader.  Nid  yw  yn 
grefyddol  gj^dag  un  enawd  ;  y  mae  yn  ymddangos  yn  ddynes  hawddgar  iawn  ;  ac  y 
mae  jniddi  lawer  o  bethau  jti  hynod  debj^g  i'w  brawd.  "Wrth  ymddyddan  â  hi,  dygai 
ei  gwên  siriol,  ysgogiadau  ei  gA^j-nebpryd,  ac  yn  enwedig  ei  llj^gaid,  wyncb  i)iyd  tar- 
awiadol  a  threiddiol  ei  brawd  i'r  meddwl  yn  effeithiol  ac  yn  rymus.  Dyn  bj'r  o 
gorffolaeth,  yn  hytracb,  oedd  ei  dad,  ac  feUy  ei  fam  hefyd.     Yr  oedd  ei  dad  yn  ddyn 


812  HANES  BYWYD  Y  PARCH.  JÜHN  EYANS,  LLWYNFFORTUN. 

cyflym  a  gwresog  o  ran  tymher ;  yr  oedd  ei  fam  yn  nodedig  addf wyn  a  thawel ;  yr 
oedd  ei  dad  yu  ddyu  pryderiis  o  ran  ei  feddwl ;  j'r  oedd  ci  fam  o  dymher  lonydd,  a'i 
*  cLalon  yn  ddiysgog  yn  ymdtliried  yn  yr  Arglwydd.'  ÎS  id  aunhebyg  yw  fod  pryder 
ei  dad  yn  dyfod  i'r  golwg  j-n  ystâd  Üinderus  meddwl  ei  fab ;  ac  addfwynder,  tawel- 
wch,  a  sirioldeb  ei  fam,  yn  ha^^ddgarwch  a  thiriondeb  ei  mab.  Yr  oedd  ei  dad  ac 
yntau  yn  methu  deall  eu  gilydd  yu  gystal  a"i  fam  ac  yntau.  Nid  yw  hyn  idd  ei 
ryfeddu,  yr  oedd  dyu  o'r  cyfryw  ysbryd  a'i  dad  yn  barod  i  daro  ei  droed  wrth  bob 
twmpath  ;  hoffai  Juhn,  yntau,  ei  ffordd  ei  hun,  ac  j'r  oedd  ei  groesi  yn  ddolur  calon 
iddo.  Os  nad  ydym  yn  camsjTiied,  y  mae'r  dymher  hon  yu  un  an^jdd  o'r  clefyd, 
yr  hwn  a"i  blinodd  dros  ei  hoU  fywyd.  Yr  oedd  ei  fam  ac  yntau  yn  deall  eu  gilydd 
jTi  dda — gwyddai  yr  iawn  ffordd  i  drin  yr  ochr  wan  iddo.  Os  dangosai  ei  mab  radd 
o  gyTidynrwydd  tuag  ati,  niedrai  lywodraethu  ei  hunan — medrai  ragor,  medrai 
ddefuyddio  tynei'wch  mewn  ymddygiad,  mc'wn  gair  a  gweithred ;  ^\TÌh  wneyd 
fellj',  medrai  ar  ddigon  i  fod  yn  fam  ac  yn  famaeth  idd  ei  hanwj'l  Jolm.  Trugar- 
edd  i  Gymi'u  mai  fel  hyn  yr  oedd  pethau.  Pe  buasai,  pan  jti  ieuanc,  heb  im  ddiuas 
noddfa  i  fyned  iddi,  heb  uu  man  i  droi  yn  nj'dd  ei  ofid,  heb  neb  i  gydymdeimlo  âg 
ef,  fe  goUasid  ffrydiau  ei  ddawn,  a  mclusderau  defnyddioldeb  ei  dalentau,  yn  an- 
ialwch  camddygiad  i  fjTiu.  Yr  oedd  ei  dad  yn  ddiacon  yn  Mhencader  :  hen  eglwys 
barchus  yn  y  gymydogaeth  yn  perthyn  i"r  Annibynwyr,  o"r  hon  yr  oedd  ei  fam  hefyd 
yn  aelod.  Ymddengys  fod  ei  fam,  yn  neillduol  yn  nyddiau  ei  hieuenctid,  yn  rhag- 
ori  ar  y  cj'ffredin  mewn  dysgu  ac  adrodd  pennodau  :  ystôriodd  ei  meddwl  wrth  hyn 
erbyn  blynyddoedd  canol  oed  a  henaint.  Fe  '  breswyliodd  gair  Crist  ynddi  yn 
helaeth,'  a  hi  a"i  cyfranodd  yn  ddibaid  idd  ei  chariadus  fab.  Yr  oedd  ei  fam  pan 
yn  ieuanc  yn  aelod  hardd  gyda  yr  Annibynwyr  jti  Pantteg ;  y  gweinidog  yno  y  pryd 
hwnw  oedd  y  Parch.  Thomas  Davies,  yr  hwn  hefyd  a  fedyddiodd  wrthddrych  ein 
Cofiant.  Mor  dda  yw  dj'sgu  gair  Duw  a'i  gadw  a'i  wneuthur.  Ychydig  oedd  hi 
yn  feddwl  wrth  ei  gwaith,  pan  ya  ferch  ieuanc,  yn  '  rhoddi  cwbl  ddiwydiwydd '  1 
ddysgu  ac  adrodd  '  gair  ein  Duw  ni,  jt  hwn  a  saif  byth,'  ei  bod  yn  ymbarotoi  i  fod 
yn  fammaeth,  'i  fagu  ac  i  feithi-in  yn  addysg  ac  athrawiaeth  yr  Arglwj'dd,'  un  o'r 
dynion  rhyfeddaf  a  fu  erioed,  nid  yn  unig  yn  Kghyniiu,  ond  efallai  yn  yr  holl  fyd 
Cristionogol.  Yr  oedd  hi  yn  ddynes  ddu'wiol  iaicn,  y  mae  ei  duwioldeb  yn  perar- 
ogli  }-n  yr  ardal  hon  hyd  heddy w ;  y  mae  ei  mherch  yn  dy weyd  yn  uchel  am  dduw- 
ioldeb  ei  mham.  Byddai  yn  arferyd  gweddio  drosto  ef  yn  bersonol,  trwy  ei  gymeryd 
o'r  neilldu,  a'i  gyílwyno  mewn  difrifol  weddíau  i'r  Hwn  a  ddywedodd,  'Gadewch 
i  blaut  bychain  ddyfod  ataf  fi.'  Dywedai  ei  mherch  fod  rhywbeth  mwy  neillduol 
rhwng  ei  mham  a  John ;  nag  oedd  rhyngddi  a  hi — 'mwy  o  afael  am  dano.'  Pa  ryfedd 
03  cafodd  gwraig  mor  grefyddol  ryw  ddatguddiad  y  byddai  mab  cymaint  o  weddíau, 
addunedau,  a  dagrau,  jTi  rhjTV  un  mawr  ac  enwog  j-n  nhej'mas  yr  Argl'n'ydd  a'r 
lachawdwr.  Y  mae  yn  ddianunheu  fod  difrifoldeb  ei  fani  wrth  weddio  drosto,  a'i 
gjmghori  gyda  j'  fath  ddwysder  ag  a  wnai,  j'n  argraffu  amo,  yn  mlynyddoedd  plent- 
yndod  a  thjmerwch,  y  sobi-wj'dd  a  danbeidiai  o'i  wedd,  ac  j'n  ei  bregethau,  ar  y  mil- 
i  oedd  a'i  gwrandawent.  Pa  faint  o  dda  neu  ddrwg  all  mam  wneyd  ?  Y  mae  llawer 
(o  rieni  ya  dduwiol ;  ond  j-mae  eu  duwioldeb  yn  rhy  wan  i  'wueyd  dim,  braidd,  ond 
[  eu  cadw  hwy  rhag  uffem,  y  mae  j'n  rhy  f  jrr  i  gj'rhaedd  eu  plant.  Ehieni  sydd  jm 
rhoi  allweddau'r  nefoedd  neu  allweddau  uffem  yn  nwj'law  eu  plant." 

Nis  gallwn  wella  dim  ar  y  sylwadau  hyn ;  ac  afreidiol  yw  ychwanegn 
atynt.  Gan  hyny  ni  wnawn  ond  yn  unig  eu  c}Tnhell  yn  daer  i  sylw 
pob  tad  a  mam  yn  Nghymru :  ac  awn  ymlaen  i  "weled  pa  fodd  y  dechreu- 
odd  argraffiadau  crefyddol  ar  ei  feddwl. 


líANES  BTWYD  Y  PAKCH.  JOHN  EVAXí,  LL'WY^ÎFFOIITL'N.  313 

"  Yr  oedd  cyson  gynnlcithas  rliyngddo  â'r  nefocdd  er  jna  blentyn.  Yr  oedd  jn 
bí-ofiadol  eì  fod  ya  ffafr  y  Goruchaf.  Dywedai  yn  ddifrifol  iawn  wrth  ei  ch-waer 
ambell  waith,  '  Peidiwch  a  bod  yn  draws  i  mi,  onide  fe  ddigia  'r  nefoedd  wrthj'ch.' 
Tua'r  nefoedd  yr  oedd  yn  amcanu  er  yn  blentyn.  Yr  oedd  y  nefoedd  wedi  cymeryd 
ei  blaid.  Aeth  gyda  ei  dad,  pan  oedd  oddeiitu  14eg  oed,  i  Waen-Ifor,  i  wiando 
Jones,  Llangan.  Pregethai  Mr.  Jones  am  yr  lachawdwr  yn  porthi  y  miloedd  âg 
ychydig  fara  ac  ychydig  bysgod.  Sylwai  ar  yr  ymadrodd  hwnw  '  heblaw  gWTag- 
edd  a  phlant.'  Ei  ddull  difyrus  ac  efTtithiol  a  ddwysymaflodd  yn  meddwl  John 
ieuanc.  Ychydig  oedd  yr  hen  offeiriad  medrus  a  pharchus  ya  feddwl,  wrtli 
edrj'cb  ar  y  bachgen  tenau,  hyll,  Uygeidiog,  fan  draw,  ei  fod  yn  gweled  un  o'r  dyn- 
ion  mwyaf  doniol  a  fu  erioed  yn  Nghj-mru ;  'ie,  un  o'r  gweision  ffyddlonaf,  duw- 
iolaf,  a  mwyaf  cymhwj'-s  ag  a  fu  erioed  jTi  perswadio  colledigion  i  droi  at  Geidwad. 

Y  Ile  j'r  ymunodd  gjTitaf  á'r  Trefnj^ddion  Galfinaidd  oedd  Gwaen-Ifor.  Dim  ond 
mewn  un  society  y  bu  yno.  Fe  aeth  wedi  hjTiy  i'r  New  Inn.  Aeth  ei  dad  gj'dag 
ef.  Ar  y  ffordd  wrth  fyned,  collodd  ei  dad  ef,  aeth  yn  ei  ol  i  cdrych  am  dano,  ac 
fe"i  cafodd  ar  ei  liniau  jti  gweddio.  Am  amser  hir,  03  nid  bob  amser  wedi  hjm, 
pan  fyddai  j'n  mjnied  heibio  y  ffordd  hono,  penUniai  i  weddío  :  ac  os  na  chai  gyíîe 
i  fyned  ar  ei  liniau,  arosai,  ac  ocheneidiai  tua'r  nefoedd.  Yna,  wedi  cj'fodi,  aeth 
gyda  ei  dad  tua'r  Xew  Inn,  a  chyflwynodd  ei  dad  ef  i  un  Thomas  Bona,  neu,  fel  ei 
gelwid,  y  Dr.  Bona,  j  r  h\ra  oedd  yn  flaenor  yno  yr  amser  hynj'.  Wrth  ei  roddi, 
dywedodd  ei  dad,  'Dyma  fe  i  chwi;  mi  fethais  yn  lân  a  gwneyd  Dmenter  o  hono.' 
Yr  oedd  ya  awr  yn  im-ar-bjrmtheg  oed  j-n  niwedd  y  ílwyddyn.  Fe  ddechreuodd 
bregethu  jm  Hydref  y  flwyddyn  ganlynol." 

Pwy  fuasai  yn  mecldwl  wrth  fyned  heibio  i  Waenifor  neu  New  Inn, 
mai  yn  yr  ardal  hono  y  cododd  uu  o'r  pregethwyr  enwocaf  yn  Nghymru. 
Ond  fel  h}Ti  y  mae  yn  gyffredin.  Os  meddylir  nm  y  djniion  mwyaf  a 
îa,  neu  sydd  heddyw,  yn  mhhth  y  gwahanol  enwadau  crefyddol,  ceir 
eu  hod,  nid  heb  rai  eithriadau  mao  yn  wir,  wedi  eu  magu  mewn  rhyw 
gilfachau  distadl.  Ac  nid  yw  yr  achos  o  hyn  yn  anamlwg.  Y  maeut 
yn  cael  mwy  o  hamddeu  mewn  Ueoedd  felly  i  feddwl.  Nid  yw  eu  sylw 
yn  cael  ei  dyuu  gymaiut  ar  wrthddrychau  allanol,  ac  am  hyny  y  mae 
y  meddwl  yn  troi  i  chwiHo  am  fwynhad  yn  y  dyfnderoedd  o  deimladau 
gwreiddiol  sydd  o'i  fewn  ef  ei  hun.  Gwnewch  a  fynoch  i  gynnorthwyo 
eich  gilydd,  ac  nid  oes  modd  gwneyd  gormod,  eto  cofier  na  ddaw  neb 
i  enwogrwydd  yn  y  byd  na'r  eglwys,  heb  gael  ei  orfodi  i  ddcall  ei  hunan  ^ 
a'i  daflu  i  ymddibyuu  ar  ei  ymdrech  ei  hunan.  Yr  hyn  sydd  yn  gwa- 
haniaethu  dyn  oddiwrth  yr  anifel  yw,  nid  ei  fod  yn  wybodol,  ond  ei 
fod  yn  ymwybodol  ac  yn  gydwybodol ;  ac  i'r  graddau  y  mae  y  galluoedd 
hyn  yn  cael  eu  dwjm  i  weithrediad,  i'r  graddau  hyny  y  mac  yn  rhagori 
ar  yr  anifel.  Byddai  yn  fendith  i  breswylwjT:  y  trefydd  mawrion  pe 
credent  hyn  :  oblegid  y  mae  rhai  o  honynt,  a  dyweyd  y  gwir,  yn  ym- 
ddangos  fel  pe  baent  yn  tybied  fod  pob  un  ya  rhwj^m  o  fod  yn  ddyn 
mawr  os  bydd  yn  by w  mc^yn  tref  fa^T.      Ac  uid  hjTi  yn  unig,  ond  y 


314  n.VXES  EYy.'YD  Y  PARCU.  JOIIN  EYAN.?,  LLWYNFFOr.TUN. 

luae  prcgothwjT  yn  rhy  ducdtlol  i  fcithriu  y  tcimlad  hwn  mcwn  am- 
ryw  ffyrdd,  y  rhai  nid  ocs  aughcnrhcidrwydd  i  ni  aros  yma  i'w  cofuodi. 
Pc  baem  yn  addas  i  roddi  gair  o  gynghor  i  bregethwyr,  ui  a  ddywedem 
wrthynt,  Peidiwch  byth  a  diystyru  lleoedd  tlodion,  ac  yn  cuwcdig  na 
ddiyst^-rwch  y  bechgyn  tlodion  mewn  lleoedd  tlodion.     Byddai  genych 
ryw  reswm  i  dybied  am  ddyn  mewn  oed  y  buasech  wedi  clywed  son  am 
díìuo,  pe  buasai  rhyw  fawredd  yn  perthj'u  iddo,  er  nad  yw  hyn  yn  wir  bob 
amser.     Ond  edrychwch  ar  yr  hoglanc  salw  j-swil  acw,  sydd  yn  craffu 
Imor  fanwl  ar  eich  holl  ysgogiadau,  j-r  hwn  y  mae  ei  lygaid  yn  serenu 
jpan  ddywedoch  rywbeth  gwell  na'i  gilydd,  nid  oes  neb  o  fewn  yr  holl 
I  fyd  a  ŵ\t:  pa  syuiadau  mawTÌon  sydd  wedi  dechreu  gwreiddio  yn  medd- 
■  wl  y  bachgen  yna.     Diammheu  fod  golwg  ddigon  asw  ar  John  Evau3 
pan  yn  synfyfyrio  wrth  ddychwelyd  o'r  ysgol,  ucu  wrth  grwydro  ambell 
ddarn  di-^Tnod  ar  hyd  y  dolydd.     Ond  eglur  yw  ei  fod  wcdi  dechreu 
meddwl,  a  meddwl  yu  ddwfu  hefyd.     Yr  oedd  yu  cymdeithasu  Uawer 
íig  ef  ei  hun,  yn  holi  ci  hun,  yn  profi  ei  hun,  yn  barnu  ei  hun,  ac  yn 
ceryddu  ei  hun.      Yr  ocdd  wedi  dcall  uad  oedd  dim  yn  nglircadigaeth 
Duw  yn  rhyfeddach,  yn  ddyfuach,  yu  arddcrchocach,  ac  yn  druenusach 
na'i  enaid  ef  ei  hun.      Yr  oedd  wedi  dechreu  adnabod  ei  hun,  ac  yn 
y  drych  hwnw  yr  oedd  yn  dechreu  adnabod  drwg  pcchod,  a'r  anghen- 
rheidrwydd  am  Gyfryngwr.     Yr  oedd  yno  gefnllif  o  feddyliau  a  theiml- 
adau  annhraethadwy  yn  ymgodi,  ac  yn  chwyddo  dros  y  ceulanau,  nes 
yr  agorwyd  y  ffordd  yn  raddol  iddynt  redeg  allan  i'w  ffrydle  briodol. 
Y  mae  yn  ymddangos  fod  ei  dad,  er  yn  ddiacon  gyda'r  Annibynẃyr, 
yn  ei  fwriadu  i  fod  yn  offeiriad  yn  yr  Eglwys  Sefydledig.     Nid  cyd- 
■weddol  â'n  teimladau  ni  un  amser  yw  rhedeg  i  lawr  holl  weinidogion 
j"  eglwys  hono  fel  dyuion  digydwybod.     Nid  oes  neb  yu  fwy  parod  i 
addef  fod  llawer  yn  myned  iddi  gyda  dybenion  cywir.     Oud  pa  fodd  y 
, /gall  Ymueillduwyr  gyflwyno  eu  plant  iddi  sydd  bwnc  na  fedrasom 
erioed  ei  ddeall.     Y  mae  yn  rhaid  i'r  EglwyswjT  eu  hunain  ystyried  y 
cyfryw  yu  euog  o'r  rhagrith  mwyaf.     Er  hyny  y  mae  yn  rhydd  i  ni 
gredu  i'r  Arglwydd  oruwchreoli  yr  ymddygiad  anghyson  hwn  o  eiddo 
hen  ddiacon  Pencader  er  daioni ;  gan  i'w  fab  trwy  hyny  gael  y  fautais 
aumhrisiadwy  o  dreulio  ei  ieuenctid  yn  yr  ysgolion,  nes  y  daeth  i  ryw 
raddau  yn  gydnabyddus  â'r  Lladin,  y  Groeg,  a'r  Hebraeg.     Nid  ydym 
wrth  ddywedyd  hyn  yn  barnu  na  allasai  fod  yn  bregcthwr  defnyddiol 
a  duwiol,  heb  lawer  o  ysgol :  ond  buasai  yn  rhaid  iddo  goetbi  ei  feddwl, 
a  chyrhaedd  yr  un  wybodaeth  o  ran  sylwedd,  mewn  rhyw  ffordd  arall. 


HANES  EYWYD  Y  PARCH.  JOHN  EYANS,  LLWYNFFORTÜN.  315 

[Nid  ji'  eniv  o  fyned  i'r  jsgol  sydd  yn  gwneyd  dyn  joi  wj'bodus,  ond  yr 
arferiad  o  ddarllen  a  dysgyblu  ei  feddwl.  Y  mae  yr  arferiad  hon,  pa 
fodd  bynag  y  cyrhaeddir  hi,  yn  annhcbgorol  anghenrhcidiol,  Y  mae 
rhai  trwy  lafur  blin  a  chaled  wedi  di-ingo  yn  uchel  heb  un  ysgol ;  ond 
hwy  eu  hunain  yw  y  rhai  parotaf  i  gyfaddef  eu  bod  wedi  treulio  llawer  o 
amser  yu  ofer,  ac  wedi  myned  trwy  lawcr  o  draíîerth  afrcidiol  o  ddilîyg 
cyfarwyddyd  a  chynnorthw^y  athrofäol.  Ac  am  John  Evans,  y  mae  yn 
ammheus  a  fuasai  ef  yn  meddu  ar  ddigou  o  benderfyniad  i  ymroddi  at 
ddarllen  am  hanner  diwrnod  yn  ei  oes,  oni  buasai  iddo  gael  ei  orfodi  i 
fyned  trwy  y  cylch  arferol  o  ddysgeidiaeth  ]3an  jn  ieuanc  er  mwyn  ei 
barotoi  i'r  oíîemadaeth.  Tregethu  oedd  ar  ei  feddwl  ef ;  at  siarad  y 
gwnawd  ef  ;  ac  yr  jàjm  yn  cael  na  fedi'odd  ymattal  heb  fyncd  oddi- 
amgylch  i  wneuthur  daioni  am  ddeuddeng  mlynedd  o  leiaf  cyn  ei  aw- 
dm-dodi  gan  yr  esgob.  Ond  gadawn  i  Mr.  Williams  roddi  hanes  ei 
waith  jn  dechreu  pregethu. 


"  Y  mae  genym  brofiou  fod  jìregetliu  ar  ei  feddwl  ya  ieuanc  iawn.  Dywedodd 
wrtlijm  ei  fod  yn  pregethu  pan  yn  fachgen  byclian  yma  a  thraw  ar  hyd  y  meus- 
ydd.  Dywedai  ei  chwaer  y  byddai  yn  myned  allan  yn  fynych  i'r  caeau  i  fyfyrio, 
gweddio,  a  phregethu — byddid  yn  ei  ddal  ambell  waith.  Elai  tri  neu  bedwar  o 
bjbl  y  t}-,  neu  rai  o'r  cymydogiou  agosaf,  am  berth  âg  ef,  a  gwrandawent  arno  am 
gryn  amser  gydag  hyfrj'^dwch  a  dyddanwch  nid  bychan.  0  bymthcg  i  un-ar- 
bymtheg  oed  oedd  pan  yn  cadw  ysgol  yn  Mheucader.  Yn  mysg  eraill  ag  oedd 
ganddo  yn  yr  ysgol,  yr  oedd  yno  ddau  o  ddynion  ieuainc  :  sef,  John  Lloyd,  a  Tho- 
mas  DaYÌes  :  byddai  y  tri  ar  ambell  i  dro  yn  pregethu ;  pob  un  yn  ei  dro,  a'r  ddau 
eraill  yn  barnu ;  nid  oedd  un  o  honynt  yn  grefyddol.  Meddai  Mr.  Evan's,  '  Yr 
oedd  hyn  3'u  rhyfygus  ia^vn  ynom  i  bregethu  heb  enw  o  grefydd.'  John  Lloyd  oedd 
yr  ymadroddwr  peuaf.  Yn  fuan  ar  ol  hyn  j^munodd  JoH.\  Evans  â'r  Trefnydd- 
ioa ;  Thomas  Dayies  á'r  Bedyddwyr ;  a  Johu  Lloyd  â'r  Annibynwyr.  Y  mae  y 
Parch.  John  Lloyd  yn  weinidog  ffyddlon  a  Ilafurus  yn  Henllan,  er  ys  llawer  o  flyn- 
yddoedd.  Aeth  Mr.  Evans,  i  Lanpumsaint,  i  gadw  ysgol,  cyn  pen  fawr  o  amser 
ar  ol  ymuno  á'r  brodyr  yn  y  New  Inh.  Yn  Llanpumsaint  y  dechrcuodd  bregethu. 
Y  mae  Ile  jti  ymyl  pentref  Llaupumsaint  a  elwir  y  '  Llain,'  yn  yr  hwn  yr  oedd  yn 
byw,  yr  amser  y  dechreuodd  John  Evans,  un  Joshua  Phillips,  brawd  i'r  diweddar 
John  PhiUips,  Meidrira,  yr  hwn  a  f  u  yn  pregethu  am  flynyddoedd  ymhlith  y  Trefn- 
yddion  Callinaidd.  Yr  oedd  y  gŵr  hwn  yn  ddyn  da,  '  yn  ofni  Duw  yn  fwy  na 
llawer.'  Y  testun  oedd,  '  Os  myn  neb  ddyfod  ar  fy  ol  i,  ymwaded  âg  ef  ei  hun,' 
&c.  Y  mae  yn  ddiau  fod  y  bregeth  yn  dda ;  ni  effeithiodd  testun  gymaint  ar 
bregethwr  erioed  ag  effeithiodd  hwn  arno  ef  :  fe'i  Iluniwyd  ar  ei  ddelw  ef,  ac  fe'i 
ffurlìwyd  yn  mcdd  yr  adnod  hon — y  gyfran  hon  o  air  Duw  gwedi  ei  phersonoli  yd- 
oedd  ei  ymarweddiad  gwylaidd,  difrifol,  a  gostyngedig.  Y  mae  i  ryw  raddau  bob 
galwedigaeth  y  byddir  ynddi  yn  ffurfio  ei  delw  ar  y  rhai  a'i  harferant.  Onid  ydy  w 
yn  syndod  na  byddai  ])rcgethu,  ac  ymdrin  â'r  Bíbl,  yn  gadael  mwy  o  argi-aff  ar  y 
miloedd  sydd  yn  arforyd  â  hwy.  Yr  ail  destun  yn  yr  un  lle  ydoedd,  '  Fy  anrhyd- 
eddwyr  a  anrhydeddaf  fi,'  &c." 


316  IIANES  BYWYD  Y  rAnCII.  JOIIN'  EYANS,  LLWYNFFORTUN. 

Pan  yn  naw-ar-lnigaiu  oed,  priododd  â  Mrs.  Joncs,  gweddw,  yr  hon 
oedd  yn  byw  yn  Llwynfifortun  :  a'r  flwyddyn  ganlynol,  urddwyd  ef  yn 
ddiacon  gan  Watson,  Esgob  Llandaff.  Bu  j-n  gurad  am  ycbydig  am- 
ser  yn  MynyddislwjTi,  ac  wedi  byny  yn  Casuewydd-Peuybout,  a  Thrc- 
lalas.  ünd  codwyd  gwrthwynebiad  yn  fuan  i'r  offeù'iad  newydd  gwyllt 
gan  y  iilwj-folion ;  a  dywcdir  mai  rbai  o'r  rbywogacth  hawddgar,  yu 
awr  fcl  gyut,  ocdd  flaenaf  yn  y  camw^edd.  Daeth  adrcf  i  Lwynffortuu, 
ac  ar  ol  pregctbu  yn  achlysurol  mewn  gwahanol  eglwysi,  y  rbai  a  or- 
lenwid  gau  h'osogrwydd  y  gwrandawyr,  cafodd  guradacth  Llauddowror, 
ben  eglwys  yr  euwog  GrifiÊth  Jones.  Oud  nid  bir  y  bu  yuo  drachefu 
heb  dori  allan  i  bregethu  mewn  llanau  eraiU,  lle  y  cai  dderbyniad :  ac 
mewn  man  neu  ddau,  pan  nacäwyd  rhoddi  drysau  y  llan  yn  agored 
iddo,  aeth  Mr,  Evans  i  ben  un  o'r  bedd-feini,  a  rhoddodd  allan  eihoff 
bennill — 

"  O'r  nef  mi  glywais  newydd,  fe'm  cododd  ar  fy  nhraed, 
Fod  ífynnon  wedi  ei  liagor,  i'r  cleifion  gael  iaciiâd. 
O  f'  enaid  'hed  yn  ebrwydd,  a  phaid  a  Uwfrhau ; 
O'th  flaen  mae  drws  agored  na  ddichon  neb  ei  gau." 

Bu  yn  yr  eglwys  ycbydig  yn  fwy  na  blwyddjm  :  ond  ni  chafodd  ei 
gwbl  urddau.  Crybwj'lla  ysgrifcnydd  y  bywgrafiSad  iddo  ddyweyd 
•wrtho  ryw  dro,  "  Mr.  Evaus,  dim  ond  un  urdd  gafodd  Mr.  Hill  (y 
Parch.  E.  Hill) ;  yr  oedd  yn  arfer  dyweyd  ei  fod  wedi  treulio  ei  oes  à 
dim  oud  uu  fotas  ;  pe  buasech  chwi  yn  cael  ei  un  ef,  neu  efe  yn  cael 
eicb  uu  chwi,  fe  fuasid  yn  meddu  ar  bâr  fel  hyny."  "  Gwir  iawn," 
dywcdai  yutau,  "  oud  ni  fuasai  ddim  yn  taraw  gwedi  byny,  oblegid 
botasau  }t:  im  droed  oedd  y  ddwy."  Ar  ol  hyn  o  grwydr  aeth  yn  ei  ol 
at  y  Methodistiaid,  ac  y  mae  yn  hawdd  genym  gredu  iddo  gael  derbyn- 
iad  llawen  gan  ei  hen  gyfeillion.  Gwnaetb  ei  arosfa  am  y  rhan  fwyaf 
o  weddill  ei  oes  yn  Llwj'uffortun,  yr  hwn  sydd  dyddjTi  yn  nyfifryn 
Towy,  un  o'r  dyffrynoedd  mwyaf  dymunol  yn  IMbrydain.  Ond  mynycb 
yr  ymwelai  â  rhanau  eraUl  o'r  Dywysogaeth,  yn  y  Gogledd  yn  gystal 
a'r  Deheudir.  Mawr  oedd  y  dysgwyHad  pa  bryd  byuag  y  clywid  ei 
fod  yn  dyfod  trwy  um-byw  barth  o'r  wlad ;  a  pharhaodd  yu  ei  boblog- 
rwydd  hyd  y  diwedd.  Ond  cyn  myncd  j-n  mhellach,  nis  gallwn  nacau  i 
ni  eiu  hunain  yr  hyfrydwch  o  gyfleu  ger  bron  ein  darllenwj-r  y  des- 
gi-ifiad  campus  a  roddir  gan  Mr.  "Wüliams  o'i  ymddangosiad  mewn 
cymanfa. 


HANES  BYWYD  Y  PARCH.  JOHN  EYANS,  LLWYNFFORTUN.  817 

"  CymerwTi  olwg  arno  yn  awr  mewn  Âssociation  neu  Oj-manfa.  Dyma  ddydd  y 
Gymanf a  wedi  dyfod — y  mae  cae  cyflciis  j'n  j'myl  y  dreflan  lle  y  ccdwir  y  cyfarfod 
— rhodd  rhyw  foneddig  haelfrydig  yn  y  gymydogaeth — -yuo  y  mae  esgynlawr  gwedi 
ei  adeiladu — mewn  cysylltiad  â  hwn  bob  ochr  iddo,  y  mae  pedeirolfeni  a  cher- 
bydau — a'r  cwbl  yn  gwneyd  i  fyny  rau  o  gj'lch  tcbyg  i  hanner  lleuad.  Oddiy^ma 
ac  oddidraw  fe  welir  y  miloedd  yn  dyfod  ynghyd :  rhai  mewn  cerbydau,  rhai  ar 
feirch,  a  llawer  ar  di-acd — y  llwybrau  oddiamgylch  gwedi  eu  duo,  a'r  holl  íîyrdd 
gwedi  eu  britho,  gan  ddyeithriaid  a  phereriuion.  Dyma  y  cwrdd  yn  myned  î 
ddechreu  am  10  o'r  gloch  y  dydd  ohxf :  rhyw  frawd  anwyl  yn  rhoddi  emyn  allan 
idd  ei  ganu,  yn  darllen  rhanau  o'r  gair  santaidd,  ac  yn  myned  i  weddi ;  yn  y 
cyfamser  dyma  Mr.  EvAXS,  Llwy'nffoi-tun,  yn  dyfod  tua'r  cae,  hyd  y  bwlch,  os  mor 
bell ;  y  mae  yn  dyfod  yn  mraich  rhyw  gyfaill ;  oud  wrth  ei  ddyfodiad  dyma'r  dyrfa 
yn  ymagor  ac  ymranu  yn  ddwy  linell ;  erbyn  hyn  bydd  yr  holl  .seremoniau,  '  Pa 
sut  yr  ydych  chwi,  a  pha  fodd  yr  ydych  chwithau,'  yn  eu  llawn  ogoniant ;  y  mae'n 
rhaid  i'r  dwylaw  gael  eu  rhoi,  ac  y  mae  yn  rhaid  gwneyd  yn  fa\vT  o'r  rhai  hyny 
hefyd :  hwyrach  na  wasanaethir  pedwar  neu  buiup  ar  unwaith,  tnvy  ranu  y  bys- 
edd — fe  roddir  hyn  a  hyu  i  hwn,  ac  felly  i'r  llall  hefyd.  Fe  oblygir  y  pen  ar  un 
draw,  fe  wenir  yn  siriol  ar  yr  un  acw  ;  siaredir  hefyd  gymaint  ag  a  ellir  trwy  ofyn 
hynt  y  perthynasau,  y  teuluoedd  ynghyd  â'r  cymydogion  preswyliedig  yn  yr  ar- 
daloedd  o  ba  rai  y  mac  y  persouau  yr  ymddyddenir  â  hwy  yn  dyfod.  Eir  fel  hyn 
o  gam  i  gam  trwy  y  dyrfa  hyd  nes  y  byddir  wrth  yr  esgyrdawr — ^yna  dringir  i  fyny. 
Yn  ol  myned  i  fyny  y  mae  yn  rhaid  rhoi  rhyw  di-o  apostolaidd,  gydag  edrychiad 
difrifol  ar  y  gwyddfodolion ;  yna,  â"i  wyneb  yn  orchuddiedig  yu  ei  het,  dyrchefìr 
ocheneidiau  a  saeth-weddíau  i'r  nef  am  Ddwj-fol  ddylanwadau.  Wrth  ei  ddyfod- 
iad  fe  fydd  pawb  yn  barod  i  gyfodi — â  rhagddo  gan  gyflawni  ar  hyd  ei  daith  yn  go 
fanwl  amrai  gyfarchiadau  ;  yna  eistedda  yn  mysg  ei  frodyr  fel  '  brenin  mewn  llu.' 
Ar  ambell  lewyrchyn  yn  mhregeth  rhyw  frawd  douiol  fyddo  yn  anerch  y  gwran- 
dawwyr,  fe  gyfyd  i  fyny  mewn  ehelaeth  f wjTihad  o"r  ymadrodd,  a  buan  y  mwyhëir 
ei  fwynhad  pan  welo  y  miloedd  jn  cydfwynhau  âg  ef.  Y  mae  yr  olygfa  hon  amo 
(gwraudawwr  heb  ei  fath  ydoedd)  yn  dwyn  mawr  foddhad  i'r  caunoedd  o'r  saint  ag 
sydd  yn  bresennol.  Er  fod  y  bregeth  hon  yn  dda,  ac  yu  dda  iawn,  eto,  tua'r 
conglau  a'r  '  cyrau  eithaf  '  y  mae  llaweroedd,  y  rhai  '  nad  ydynt  yu  gofalu  am  ddim 
o'r  pethau  hjTi ' — ond  yn  awr  dyma'r  'Amen.'  Yn  awr,  pwy  sjald  nesaf?  yw'r 
gofyniad.  Mr.  Evans,  Llwynífortun,  yw'r  atebiad.  Gyda  hyn  dyma'r  enwog 
JoHN  EvANS,  New  Inn,  yn  myned  i  gyfarch  y  dorf  líosog.  Egyr  y  '  memrwn 
sanctaidd, '  try  y  dalenau  â'i  law,  ac  edrycha  ar  y  dyrf a  ac  am  y  testun  bob  yn  ail ; 
yn  ol  ei  gael,  enwa  y  Uyfr,  yna  y  bennod  a'r  aduod,  gan  ddywedyd,  '  Yma  y  gwelir 
geiriau  i'w  darllen  fel  hyn.'  Gwedi  hyn  darllena  y  testun  yn  rymus,  medrus,  son- 
ianis,  eglur,  a  hwylus ;  gyda  hyn  fe  fydd  y  Ilaw  chwith  yn  taclusu  y  napcyn 
gwddf,  a'r  llaw  ddeheu  yn  graddol  ysgogi,  ac  yn  effeithiol  awgrymu  parodrwydd 
areithyddol  y  pregethwr  i  fj'rlymu  allan  ífrydiau  Ilifeiriog  o  hyawdledd.  Hefyd,  y 
mae  yr  én,  y  gwefusau,  y  gruddiau,  mc'mi  gair,  y  mae  holl  beirianwaith  ymadrodd- 
us  yr  areithiwr  mewn  llaìvn  waith.  Y  mao  yn  rhagymadroddi  oddiwrth  rai  o'r 
cyd-destunau  ;  ar  hyd  y  ífordd  wrth  fyned  at  ei  destun,  y  mae  ei  '  lygaid  yn  cau- 
fod  pob  peth  gwerthfawr,'  ac  y  mae  ei  ddawn  yn  ei  osod  allau  yn  y  modd  goreu. 
Yn  ddisymwth  dyma  fe  gyda  ei  destuu,  efallai  mai  yn  destuuol,  efallai  mai  yn 
bynciol,  fel  y  dygwyddo  hi ;  ond  fe  bregethir,  beth  bynóig  yn  auu-yl.  Yn  ol  galw 
yn  nhrysorfa  ei  destun,  dwg  allan  feichiau  trymion  o  werthfawr  bethau  ei  gyn- 
uwysiad  ;  ac  erbyn  y  byddo  gwedi  gwasgaru  y  cludiadau  hyn,  dyma  fe  yn  ddiar- 
wybod  i  bawb  gjda  ei  destim  drachefn.  Yna  tj^r  ry w  ddeilen  olewydden  oddiamo, 
ac  a'i  cwhwfaua  yn  nghUíìn  ei  ddawn  mcdrus  nes  na  bydd  neb  yn  beiddio  gofyn,  A 
oes  heddwch  ?     Gwna  fel  hyn  uu  tro  ar  oly  llall,  nes  y  byddo  mewn  ymddangosiad 


818  UANES  BYWYD  Y  PARCH.  JOHN  EVANS,  LLWYNFFOKTUN. 

gwecli  dyliysbyddu  ci  destun.  Y  mae  jni  awr  yn  '  angel  yn  ehedeg  yn  nghanol 
y  nef  à'r  cfcngyl  dragywyddol  gandilo.'  Gyda  ci  waith  fel  hyn  yn  cnniU  y  gyn- 
niüleidfa,  ccir  eu  gwclcd  fcl  egin  mis  Mai  ar  ol  cafodydd  maethlon  y  Gwanwyn,  i 
gyd  yn  lloni  ac  yn  adfywio.  Y  mac  ei  ymadroddion  yn  disgyn  ar  y  gwrandawwyr 
'fel  gwlaw  ar  irwellt,  ac  fel  cafodydd  ar  laswellt.'  Yn  awr,  dacw  bobl  y  '  cyrau 
oithaf '  jTi  dechrcu  doti — dacw  y  coegddyn  yn  gymcn  iawn  yn  rhoddi  bcnthyg  ei 
glust — dacw  y  dysgcdig  â'i  wyncb  myfyrgar  yn  gwisgo  anibell  i  wcn  yn  awr  a 
phryd  arall — man  draw  yn  ei  fji(j  y  mae  ynad  yr  hcddwch  a'i  foneddiges  yn  gwrando 
wrth  eu  bodd — y  mac  yr  annysgedig,  yntau,  gwedi  cael  ci  warciddio  gan  ddylanwad 
y  prcgethwr — y  mae  y  difeddwl  a'r  ieuanc,  am  yr  amser  presennol  boed  a  fyno, 
gwedi  eu  darbwyllo  i  dalu  tcyrnged  o  wrandawiad  i'r  hyn  a  draethir  gan  y  dy- 
wedwr — y  mac  yr  hen  ŵr  a'r  hen  wreigan,  wrth  bwys  eu  ífỳn,  a'u  '  cnawd  a'u 
calon  gwcdi  pallu,'yn  teimlo  dyddiau  ieucnctid  imwaith  eto  yn  ad\'maflyd  ynddjmt. 
Y  mae  yntau  yn  awr  yn  fcistr  y  gynnullcidfa,  yr  hon  a  wncir  i  fyny  o  filoedd  a 
railoedd  o  wahanol  amrywiaethau  sefyllfaocdd,  tymherau,  synwyrau,  a  dygiad  i 
fjmy.  Y  mae  yn  eu  trin  i  gyd  fel  myno  ei  hun  ;  fe'u  difyra  fel  y  difyra  y  fam  y 
plentyn  sugno.  Y  mae  ei  ymddangosiad  apostolaidd,  boncddigaidd,  a  santaidd 
yn  aivì'  yn  llanw  y  llygaid — y  mac  ei  bêr  a'i  fclus  barabl  yn  adsain  yn  cin  clustiau. 
' '  Mor  wcddaidd  ar  y  mynyddocdd  ocdd  traed  yr  efengylwr  hwn  yn  cyhocddi  hedd- 
wch,  yn  dywcdyd  wrth  Seion,  Dy  Dduw  di  sydd  yn  teyrnasu.'  Dacw  bawb  yn 
ymadael,  ac  yn  barod  i  ddweyd,  fel  y  dywedwyd  am  ei  Feistr  mawr,  '  Ni  lefarodd 
dyn  erioed  fel  y  dyn  hwn.'  " 

TreuliodcT  amryry  flj^nedclau  yn  y  rhan  ddiweddaf  o'i  oes  jn  y  Ci'oss 
Inn,  llc  y  bu  far-w  ei  wraig  gyntaf,  ac  y  priododd  yr  ail  waitli  a  Miss 
Eacliel  Dayies,  merch  Mr.  John  Davies,  Pentwyn,  Llanon.  Oddiyno 
symudodd  i  Peutwyn  ;  ond  erb}Ti  hyn  jr  oedd  wedi  gwanychu  yn  fawr. 
Am  y  flwyddyn  olaf  o'i  íywyà  nid  ái  ond  ychydig  iawn  oddicartref ; 
ond  ymdrechai  fyned  mor  fynych  ag  y  gallai  i'r  capel  y  perthynai  iddo, 
yr  hwn  oedd  yn  ymyl,  hyd  ddydd  ei  ymadawiad.  Yr  oedd  wedi  penodi 
ar  y  lle  i'w  gladdu  o  flaeu  y  capel :  i'r  hwn  fan  }-r  elai  bob  tro  wrth 
fyned  i,  a  dyfod  o,  foddion  gras.  Safai  yno  am  beth  amser,  a  chollai 
ei  hun  mewn  myfyrdodau  a  gweddiau.  "  Claddwch  fi  fan  hyn,  druain," 
meddai,  "  peidiwch  a'm  dodi  yn  nes  i'r  mur  rhag  im'  fod  dau  y  bargod." 
Ychydig  o  ddyddiau  cyn  huno  yn  yr  lesu,  dywedodd  wrth  ei  anwyl 
wraig,  "  Ni  chollir  ddim  o  honof,  na  wneù',  na  wneir."  Gofynai  hithau  , 
iddo,  "  A  gawsoch  ryw  ymweliad  cysurus  yn  ddiweddar,  Mr.  Evans 
bach  ?"  Atebai  yntau,  â'r  dagrau  yn  Uifo  dros  ei  ruddiau,  "Do,  do  ! 
yr  hwn  sydd  yn  credu  }ti  y  Mab  ni  ddemnir — ni  chollwyd  neb  erioed 
a  gredodd  yn  y  Mab — yr  wj^f  finnau  yn  credu  â'm  holl  gabn."  Yn  yr 
agwedd  hon  y  bu  farw  ar  y  6ed  o  Hydref,  1847. 

Fel  hyn  yr  ymadawodd  un  o  "rai  rhagorol  y  ddaear."  Yr  oedd 
wedi  addfedu  i  ogoniant,  fel  y  rhagddywedodd  ef  ei  hun  wrth  son  am 
farwolaethau  amryw  frodyr  enwog  o  wahanol  enwadau  crefyddol.     "  Y 


HANES  BYWYD  Y  PARCH.  JOHX  EYA^S,  LLWYNFFOETUN.  319 

maent  hwy,"  mecldai,  "  wedi  myued,  ac  y  mae  jn  debj'g  nafyddaf  fin- 
nau  yn  hii*  bellacb.  Un  o'r  uinter  applcs  w^'f  fi ;  ond  yr  wyf  yn  dysgwyl 
y  byddaf  finnau  yn  addfed  tua  Noi'ember,  ac  y  cjTner  fy  Nbad  nefol  fi 
ato  ei  bun." 

"  Yr  ben  LwjTiffortun  anwyl  I"  cbwedl  y  bobl.  Y  mae  lle  gwag  yn 
y  byd  ar  ei  ol.  Er  nad  ydym  yn  ei  ystyried  yn  ddyn  mor  aufjliijmharol 
o  fawr  ag  y  darlunir  ef  gan  frwdfrydedd  ei  hanesydd,  yr  hyn  ynddo  ef 
sydd  ddigon  esgusodol,  credwn  er  hyny  fod  ynddo  rai  rhagoriaethau 
nad  oes  ond  ychydig,  os  neb,  yn  feddiannol  arnjTit  mewn  cymaint  hel- 
aethrwydd.  Fel  dyn,  yr  oedd  wedi  ei  addurno  â  llawer  o  gymhwysderau 
i'r  gwaith  a  fwriedid  iddo.  Yr  oedd  ei  wynebiDryd  hardd,  ei  lygaid 
mawrion  llonydd,  a  phereidd-di"a  ei  lais,  yn  arddangosiad  cywn*  o  an- 
sawdd  ei  feddwl.  Yr  oedd  yn  llestr  etholedig,  wedi  ei  wneyd  o'r  clai 
goreu,  i  ddwyn  trysorau  yr  efengyl  i  fyd  colledig.  Mae  yn  wir  fod  yn 
jy  llestr  hwn,  er  hardded  oedd,  radd  bychan  o  wendid  mewn  un  man  : 
'ond  hwyrach  fod  hja  yn  ei  wneyd  yn  fwy  derbyniol  gan  y  cy&edin,  ar 
yr  un  egwyddor  ag  y  maent,  yn  ngwledydd  y  dwyrain,  yn  edrych  ar 
bawb  a  fyddo  wedi  colli  eu  synwyrau  fel  rhai  ysbrydoledig.  Pa  fodd 
bynag  am  hyny,  yr  oedd  y  Lluniwr  mawr,  yn  yr  achos  hwn,  fel  mewn 
achosion  eraill,  wedi  gwneuthur  y  naill  ar  gyfer  y  llall.  Fel  y  mae  y 
rhai  sydd  yu  brinach  mewn  un  gyuncddf  ynrhagorimewn  c}-nneddfau 
eraill,  yr  oedd  ei  gof  jTitau  -pi  gryfach,  a'i  ddychymyg  yn  fwy  bywiog 
na  chyffredin.  Ac  heblaw  h.yn,  yr  oedd  ei  ddiddicheUrwj'dd  a'i  wres- 
ogrwydd  calonog  yn  ei  wneyd  yn  fywyd  i)ob  cymdeithas.  Yr  ansoddau 
]:yn  sydd  yn  peri  fod  y  morw}T:,  at  eu  gilydd,  jn  ddosbarth  mor  hofifus. 
Y  maeut  yu  treulio  y  rhau  fwyaf  o'u  hamser  yn  mhell  oddiwrth  eu  cyd- 
ddynion ;  ac  am  hyny  y  maent,  fel  yr  adar  }-n  yrynysoedd  anhygyrch, 
yn  rhydd  oddi-wrth  bob  drwgdybiaeth  ;  a  phau  ddelout  i  gymdeithas,  y 
mae  y  ffrwd  o  deimladau  oedd  wedi  croni  yn  eu  myuwesau  yu  rhedeg 
allan  megys  ped  agorid  argae.  Oblegid  yr  un  rheswm,  y  dyniou  mwyaf 
darllengar  a  myfyrgar  yw  y  cyfeillion  mwyaf  dyddan,  pan  ymollyngant 
i  fod  yn  gyfeillgar.  Oud  nid  oes  neb,  beth  bynag  yw  ei  ddawn  a'i  am- 
gylchiadau,  nad  yw  yu  gwybod  am  weithrediad  yr  im  ducdd  ar  ryw 
achlysurou.  Y  mae  pawb  a  fu  erioed  j-n  rhwym  am  rai  wythuosau  ar 
wely  cystudd  yu  cofio  yn  dda  y  wedd  newj-dd  oedd  ar  y  gwrthddrychau 
mwj-af  adnabyddus  y  diwrnod  cyutaf  y  daethaut  yu  alluog  i  gamu  di-os 
y  trothwy — y  prydferthwch  oedd  yn  daeuedig  dros  y  greadigaeth,  nes 
yr  oeddyut  yu  yfed  dedwyddwch  i'w  hysbryd  oddiwrth  yr  olwg  ar  bob 


320  IIAKES  BYWYD  Y  PARCH.  JOUN  EYANS,  LLWYNFFOBTUN. 

petli  oetld  yn  eu  liamgylclij'uu.  Ehywbetli  tebyg  i  liyn,  gcllid  meildwl, 
oedd  teimladau  Mr,  Erans  yn  dra  mynych.  Yr  oedd  yn  trculio  darnau 
llîosog  o'i  oes  yn  wirioneddol  bruddglwyfus  ;  ond  i'r  graddau  y  byddai 
y  pruddglwyf  yn  ei  wneyd  yn  anhapus,  i'r  graddau  hyny  yr  oedd  ei 
ddedwyddwch  yn  fwy  yn  nghymdeithas  ei  gyfcillion ;  ac  yr  oedd  o 
aughenrhcidrwydd  yn  gwasgaru  yr  un  gwres  hyfryd  o'i  amgylch,  nes 
nawseiddio  serchiadau  pawb  oedd  yn  agos  ato. 

Oud  yr  ocdd  Mr.  Eyans  hefydyn  ddyn  duv.'iol,  a  duwiol  iawn.  Beth 
bynag  ocdd  yu  ddiff^-giol  yu  ei  gyfansoddiad  naturiol,  ni  chlywsom 
erioed  fod  yv  uu  briw  na  brêg  yn  ei  gymeriad  Cristionogol.  Yr  oedd 
yn  ofui  Duw  o'i  febyd.  Adroddir  yu  ci  hanes  ei  fod,  pan  yu  yv  ysgol  yn 
Maes-y-noui,  yn  arfer  gweddio  yu  uchel  wrth  fyucd  i'r  gwely,  ac  y  byddai 
y  gwasanaeth-ddynion  yn  dyweyd  y  naill  m'th  y  llall,  "Dystewch, 
y  mae  John  Evans  yn  gweddio."  Ac  ar  ol  iddo  ddechreu  j'i'egethu, 
y  mac  gcnym  seiliau  digonol  i  gredu  ei  fod  yn  weddiwr  dibaid,  ac  iddo 
bara  felly  trwy  ei  fywyd.  Yr  oedd  hyn  yn  effeithio  ar  ei  holl  ymddy- 
ddauion,  ac  yu  cadw  llywodraeth  grefyddol  ar  ei  holl  ymddygiadau. 
Yr  ydj^m  yu  cofio  un  hauesyn  am  dauo,  yr  hwn  sj^dd  yn  brawf  o'i 
gydw}'bodolrwydd  a'i  eLWjád  i  wneyd  daioui.  Yr  oedd  yu  lletya  un 
uoswaith  gyda  theulu  cyfrifol  yu  y  rhau  uchaf  i  sir  Gaerfyi'ddin.  Y'r 
oedd  yn  hwyr  cyu  iddo  gyrhaedd  jno.  Ar  ol  cwynosa,  a  threulio 
ychydig  amser  yn  sú-iol  a  chyfeillgar,  gofyuodd  Mr.  Evaus  am  gael 
darllen  penuod  a  gweddîo.  Yr  oedd  erbyn  hyn  yn  tynu  at  hanuer  nos. 
Dywedwj'd  wi'tho  ei  bod  yn  hw}T  iawu,  a  bod  y  gweisiou  a'r  morwyuion 
wedi  myued  i  gysgu.  "  Wel,"  ebe  yutau,  "  os  yw  yn  rhy  hwyr  i  gadw 
y  ddyledswj'dd  dculuaidd,  gadewch  i  ni  gael  rhyw  gymaint  o  j'mddy- 
ddau  crefyddol  serch  hyny,  i  chwalu  tipyu  ar  y  uiwl  oddiar  y  gydwybod. 
A  ydych  chwi,  Mr.  P.,  yu  cael  hamdden  y  dyddiau  hyn  i  feddwl  am 
eich  euaid  ?  Yr  vryî  yu  ofui,  my  dear  sir,  fod  y  b^'d  }ti  cael  gormod  o 
le  yn  eich  calou.  Ac  am  dauoch  chwithau,  Miss  P.,  yr  wyf  yn  cofio 
fod  arwyddiou  gobeithiol  arnoch  chwi  rai  blyncddau  yn  ol ;  oud  bum 
yn  meddwl  eich  bod  wedi  myned  }-n  ddiweddar  braidd  yn  wylltach 
uag  oeddych.  Yu  av,-r  y^v  yr  adeg  i  chwi  eich  dau  i  ymbarotoi  erbyn 
marw;  ac  nid  oes  dim  a  wua  les  y  pryd  hyuy  oud  grym  duwiol- 
deb."  Nid  oes  yma  ond  talf}T;iad  o'i  auerchiad  patriarchaidd ;  a  dy- 
wedwyd  i  ni  fod  y  ddau  yn  well  o'r  tro.  Nid  pob  un  fuasai  yu  medru 
cymeryd  cymaint  â  hyu  o  ryddid  heb  godi  gwrthdarawiad  yn  meddyliau 
y  rhai  a  gyferchid  gauddo.     Oud  yx  occld  y  parch  ocdd  gan  bawb  i 


HANES  BYWYD  Y  rARCH.  JOHN  EYANS,  LLWYNFFORTUN.  821 

Mr.  Eyans  fel  dyn  cluwiol  jn  agor  eu  calonau  i  dclerbyn  ei  ciriau. 

Nid  anaddas  yw  sylwi  yn  mhellach  ei  fod  yn  ddyu  duwiol  honeddig- 
aidd.  Wrth  ddywedyd  hyn  nid  ydym  yn  cyfeirio  at  ei  feddianuau 
bydol ;  oblegid  y  mae  llawer  un  yn  gyfoethog  heb  fod  yu  \vr  boneddig, 
ac  y  mae  llawer  un  yn  foneddigaidd  heb  fod  yn  gyfoethog.  Ac  nid 
ydym  ychwaith  yn  gosod  nemawr  o  bwys  ar  ei  ymgrymiadau  a'i  foes- 
gyfarchiadau  diddiwedd.  Buasai  llai  o'r  pethau  hyn  yn  llawn  cystal, 
er  cu  bod  yn  gweddu  yn  burion  arno  ef.  Ond  cyfcù-io  yr  ydym  at  y 
lleJneisrwydd  hwnw  sydd  yn  annhebgorol  i  bob  djn  cyn  y  gellir  ei 
barchu  fel  un  o  ymddj^giad  boneddigaidd.  Nid  pob  dyn  duwiol  sydd 
yn  ei  feddu  ;  o'r  hyu  lleiaf,  y  mae  llawer  o'r  hyu  sydd  groes  iddo  mewn 
rhai  nas  gellir  ammheu  eu  duwioldeb.  Ond  yr  oedd  Mr.  Evans  bob 
amser  yn  anadhi  mewn  awyr  o  ledneisrwydd.  Ni  oddefai  i  neb  ddodi 
ei  droed  ar  j}}vjîjn  distadlaf.  "  Peidiwch,  druain,"  meddai,  "  y  mae 
ganddo  ei  deimladau  tyner  fel  niunau."  Adroddir  hefyd  yn  ei  hanes 
iddo  gyfarfod  unwaith  â  mintai  o  gypsies,  a  chyfarch  gwell  iddynt ;  ac 
iddynt  hwythau  ddychwelyd  eu  cydnabyddiaeth  iddo  yntau  mewn  geir- 
iau  bendithiol  a  chlodforus.  Dywedai  ei  gyfaill  wa-tho,  "  Mr.  Evans, 
uid  oes  un  addewid  i'r  rhai  }Tia,  oes  e  ?"  "  Oes  druaiu,  oes  druain," 
meddai  yntau,  "  Y  rhai  a  ddisgyuant  i'r  llwch  a  ymgrymant  ger  ei 
frou  ef."  Yr  oedd  yn  barchus  iawn  o  deimladau  pawb,  os  byddai  Ue 
i  farnu  eu  bod  yn  meddu  teimladau.  Glywsom  am  dano  un  tro  yn 
gadeh-ydd  mewn  cymdeithasfa,  pan  gododd  hen  frawd  i  draethu  ei  syn- 
iadau,  y  rhai  nid  oeddynt  yn  dygwydd  taraw  yn  uniongyrchol  ar  y 
pwnc  oedd  dan  ymdriniaeth.  "  Yr  ydych  yn  dyweyd  yn  dda  iawn," 
ebe  yutau,  "  yr  ydych  yn  d^^weyd  yn  dda  iawn ;  hwyrach  y  daw  hyna 
i  fewn  ar  ryw  fater  arall,  ond  nid  dyna  y  mater  sydd  dan  sylw  yn  awr." 
Er  hyny,  pan  fyddai  achos  yn  galw,  medrai  daflu  gair  mor  gyrhaedd- 
gar  a  nob,  fel  y  tystia  yr  hyn  a  adroddir  yn  ei  hanes  am  ddau  frawd 
yn  ngafacl  yr  ias  Americanaidd,  un  o  ba  rai  a  awgrymai  na  fuasai  yu 
ormod  pcth  i'r  Cyfarfod  Misol  eu  daufou.  "  0,  na,  druain,"  dywedai 
yntau,  "  os  myned  i  ddanfon,  ni  a  ddanfonwnrai  o  werth  eu  danfon." 
Bu  yr  ymadrodd  b}T  hwn  yn  foddion  i  feddyginiaethu  y  ddau  frawd  yn 
drwyadl ;  ac  y  mae  eu  traed  ar  ddaear  Cymru  y  dydd  heddyw. 

Me^YU  cysylltiad  â'i  ledneisrwydd,  iawn  ydyw  nodi  ei  dymher  hael- 
frydig  at  yr  hoU  enwadau  crefyddol.  Mae  yn  debyg  mai  mewn  cyfeir- 
iad  at  hyn  y  dywedodd  yr  hybarch  Christmas  Evans  y  byddai  pobl  y 
mil  blyucddau  i  gyd  fcl  !Mr.  Evans,  Llwynffortun.     Ar  un  achlysur  yn 


322  HA^'ES  BYWYD  Y  PARCH.  JOHN  EVAN3,  LLWYNFFORTUN. 

Llanelli,  wrtli  driu  y  pwnc  o  fetlyclcl,  wcdi  gosocl  allan  ci  olygiadau  ei 
hun,  clywcdai— "  Mae  brodyr  parcluis  eraill  yn  golygu  fod  llawcr  o 
ddwfr  yn  anglienrlieidiol ;  gwneledpawb  ateb  cydwybod  yn  hyn,  ond  y 
Nefoedd  a'n  gwaredo  rliag  ffraco  yn  ughylch  y  masgl,  a  bod  yn  ddifater 
am  yr  ŵy.  Gofynwyd  unwaith  i  ddau  frawd  gwahanol  eu  golygiadau 
am  y  dull,  '  A  yclych  chwi  yn  sicr  mai  bcdydd  trwy  ch.-ochiad  sydd  yn 
iawn  ?'  '  0  ydwyf  yn  eithaf  sicr.'  *  A  ydych  chwithau  yn  sicr  mai 
taenellu  y  dwfr  sydd  gywir  ?'  '  0  ydwyf  yn  eithaf  sicr.'  •  A  ydych 
'chwi  yn  credu  yn  Nghrist  ?'  '  Gobeithiwyf  fy  mod.'  '  A  ydych 
ichwithau  jn  credu  yn  Nghrist  ?'  '  Gobeithio  fy  mod.'  Felly  mae 
idynion,  druain,  yn  sicr  mewn  pethau  ansicr,  ac  yn  ausicr  yn  yr 
'hyn  y  dylent  fod  yn  sicr.  Fy  mrodyr  a'm  chwiorydd  anwyl,  na 
fydded  i  ni  ymrwystro  gyda  y  cysgodau,  ond  awn  trwyddynt  at  y 
Sj'lwcdd  Mawr  ei  hun."  Dyma  iaith  deilwng  o  Gristion.  Ond  byddai 
y  duedd  hon  weithiau  yn  ei  arwain  ch'os  bob  terfyuau.  Tarawodd  "\^T:th 
ŵr  dyeithr  unwaith,  a  gofynodd  a  oedd  efe  yn  perthyn  i  ryw  gangen  o 
eglwys  Crist.  Atebodd  yntau  nad  oedd.  "  Gobeithio,"  meddai  Mr. 
Eyans,  "  eich  bod  yn  ddyn  duwiol  serch  hyny."  Mewn  man  arall 
gofyn-^'^^d  iddo  beth  oedd  ei  farn  am  ddyn  meddw,  yn  y  gymydogaeth 
hono,  yr  hwn  oedd  wedi  syrthio  ychydig  cyu  hyny  dros  y  bont  yn  ei 
feddwdod,  a  boddi.  "Dylem  gymeryd  yu  araf  iawn  y  ffordd  yna," 
ebe  yntau,  "  oblegid  nid  oes  neb  a  wjv  na  chafodd  drugaredd  rhwng  y 
bont  a'r  afon."  Diau  na  ddylid  rhoddi  terfyn  i  Sanct  yr  Israel;  ac 
o'n  rhan  ni  yn  bersonol,  y  mae  yn  rhaid  i  ni  gyfaddef  fod  ysbryd  hael 
Mr.  Evans  yn  hynod  o  gydfynedol  â'n  teimladau  ;  ac  yn  myned  yn  fwy 
felly  bob  blwyddyn.  ünd  y  mae  ochr  arall  i'r  ddalen  yn  bod,  a  dyhd 
coíìo  fod  gwirionedd  ac  egwyddor  yn  werth  dadleu  ch'ostynt,  a  dyoddef 
drostj-nt.  Y  mae  gormod  o  duedd  yn  yr  oes  hon  i  golli  golwg  ar  y 
gwahaniaeth  anghyfnewidiol  rhwng  ch'wg  a  da,  ac  i  esgusodi  dyniou 
diegwyddor,  yn  enwedig  os  byddant  yn  meddu  tipjTi  o'r  byd,  pan  y 
dylent  gael  eu  hysio  a'u  hwtio  allan  o  bob  cj-mdeithas.  Onid  oes  genym 
anghreifftiau  lliosog  o  dch'uion  yn  aberthu  eu  cydwybodau  ar  allor 
Mammon,  ac  yn  cael  eu  parchu  jn  llawn  cymaint,  os  nid  ya  fwy,  nag 
o'r  blaen  ?  Onid  oes  rhai  yn  c}^ilyddio  son  am  wirionedd  ac  union- 
deb  rhag  eu  cyfrif  yn  euog  o  feddwl  cyfyng  ?  Onid  oes  mwy  o  gyd- 
ymdeimlad  yn  cael  ei  ddangos  at  ddrwgweithredwjT  nag  at  y  tlodion 
gan  ein  seneddwjT:  ?  Ac  hyd  yn  nód  yn  mysg  yr  enwadau  crefyddol, 
onid  oes  gormod  o  dA'uerwch  yn  cael  ei  arfer  at  rai  sydd  yn  profi  eu 


HANES  BTWYD  Y  PAKCH.  JOHN  EYANS,   LLWYNFFORTÜN.  323 

hunain  yn  bollol  amclclifaid  o  lywodraeth  crefydd  ar  eu  calonau  ?  Y 
mae  geuym  bob  parch  i  gariad,  a  da  pc  byddai  mwy  o  bouo  ;  ond  pan 
eir  i  fer'wi  pob  matb  o  fresych  gwylltion  fel  byn  yn  un  cawl  cymysg- 
lyd,  y  mae  cariad  ei  hunyn  eingorfodi  i  waeddi  fod  angeu  yn  y  crochan. 
Gobeithiwn  na  ddychymyga  neb  ein  bod,  yn  y  sylwadau  hyn,  yn  beio 
ar  Mr.  Erans,  mwy  nag  y  djonunem  gollfarnuyr  Ai'chcsgob  Leigliton, 
neu  William  Gurnall ;  ond  teimlo  yr  ydym  fod  angheu  hefyd  am  ys- 
bryd  jt:  hen  Anghydffiu'fwyr,  y  rhai  a  safasant  fcl  y  dderwen  yn 
nghanol  yr  ystorm,  a  thrwy  hyny  a  brofasant,  ond  ar  yr  un  pryd  a 
dorasant,  rym  y  corwynt.  Pe  buasai  rhinweddau  Mr.  Evans  o  Lwyn- 
ífortun  a  Mr.  Elias  o  Fôn,  wedi  cydgyfarfod  yn  yr  un  person,  buasent 
yn  cyfansoddi  nodweddiad  na  welwyd  ond  anfynych  ei  gyffelyb.  Yr 
oeddynt  i  raddau  wedi  eu  huno  yn  Luther,  a  Baxter,  a  John  Howe,  a 
Charles  o'r  Bala,  a  Dr.  Chalmers,  ac  amryw  eraill  yn  ddiammheu  nad 
ydym  yn  awr  yn  cofio  am  danynt :  oud  ni  welwyd  erioed  yr  holl  rin- 
weddau  hyn  wedi  cydgyfarfod  yn  gyfartal  ac  yn  berffaith  oddieithr 
mewn  un  hanes  a  ysgrifenwyd  ar  wahanol  amserau,  ac  mewn  gwahanol 
;  amgylchiadau,  gan  bedwar  o  wỳr,  y  rhai  mewn  cymhariaeth  oeddynt 
anllythyrenog  ;  yr  hyn  sydd  brawf  digonol  fod  gwrthddrych  ji'  hanes 
hwnw  yn  fwy  na  dyu. 

Ond  gadawer  i  ui  cto  daflu  golwg  ar  Mr.  Evans  yn  fwy  neillduol  fel 
pregethwr.  Y  mao  un  awdiu'  wedi  sylwi  yn  ddiweddar  fod  hanfodion 
pregethu  wedi  cu  colli  yn  mhlith  y  Saeson,  ac  nad  yw  eu  pregethu  yn 
ddim  amgen  na  thraethodau,  a'r  rhai  hyny  yn  fynych  yn  dra  marw- 
aidd.  Nid  hawdd  yw  loenderfjTiu  yn  mha  beth  y  dylai  y  cyfansodd- 
iadau  hyn  wahaniacthu  oddiwrth  bob  cyfausoddiad  arall ;  ond  gellid 
meddwl  fod  rhyw  le  canol  yn  perthyn  iddynt  rhwng  traethodau  a 
barddoniaetb,  nid  barddoniaeth  Popo  a'i  gaulynwyr,  ond  yr  eiddo 
Dante  a  Milton.  Y  mac  yma  faes  digon  helaeth,  a  digon  o  le  i  am- 
rywiaeth  :  ond  nid  oes  perygl  i  neb  golli  y  ffordd,  os  na  fydd  yn  rhy 
awyddus  i  gadw  o  fcwn  terfynau.  Yr  ocdd  yr  hen  brcgethwyr  yn 
feistriaid  ar  y  gwaith  oblcgid  eu  bod  yn  ymollwug  i  lefaru  fel  yr  oedd 
naturiaeth  ei  hun  yn  eu  dysgu.  Ond  y  mae  nifer  mawr  o  bregethwj-r 
Lloegr  wedi  dirywio  yn  yr  un  modd  a'r  bcirdd,  ac  nid  j'W  yn  annichon- 
adwy  i  bregethwyr  Cymru  ddirywio  hefyd,  trwy  adael  natur  er  mwyn 
efrydu  cynHuniau  a  rhcolau.  Er  byuy,  meddyliem  na  fyddem  j'u 
euog  0  bleidgarwch  pe  dywcdcm  fod  elfeuau  hanfodol  pregethu  wedi 
eu  cadw  yn  Nghymru  hyd  yma,  a'u  bod  i'w  caufod  yn  amlwg  yn  John 


024  HANES  BYWYD  Y  PARCH.  JOHN  EVANS,  LLWYNFFORTüN. 

Evans,  Llwyuffortun.  Ni  tTdygwyddoLld  i  ni  criocd  ei  glywcd  yn  am- 
cauu  at  yr  elicdiadau  ucliaf  a  bcrtliyuant  i  araetlayddiacth  gyscgredig ; 
ac  eto  auaml  y  codai  i  siarad  licb  fod  gauddo  ryw  darawiadau  a  barai 
i  cbwi  ddy wedyd  yn  ddystaw,  Dyma  Brcgetbwr  !  Nid  yn  unig  yr  ocdd 
yu  traetbu  am  y  gwrtbddrycb  oddi  draw  ;  ond  mcdi-ai  ci  ddwyn  o  flaen 
y  mcddwl,  ac  er  mw^yn  cynnortbwyo  y  gwrandawyr  i'w  welcd  medrai 
ei  wisgo  â'r  iaitb  fwyaf  dewisol,  ac  â'r  cymbariaetbau  mwyaf  destlus. 
Pan  iii  i  son  am  y  creaduriaid  yu  myucd  i'r  arcb,  yr  ocddycb  yn  gweled 
Noa  yn  licn  ẃr  parcbus  yr  olwg  arno  yn  scfyll  w'rtb  y  drws  i'w  derbyn, 
a'r  boll  h^-ybrau  -wedi  eu  britbo  gan  bedwar-carnoliaid  ac  ymlusgiaid 
licb  rifcdi,  ncs  yr  ocddycb  yn  barod  i  gilio  oddiar  cu  ffordd.  Pan  ddar- 
luniai  y  ddwy  anian  yn  y  Cristion,  yr  ocddycb  yn  gweled  pechod  yn 
licn  ddyn  crcbaclilyd,  crintacblyd,  yn  myncd  -wanacb  -wanacb,  a  gras 
yn  ddyn  icuanc  gwridgocb,  glandeg,  yn  myncd  gryfacb  gryfacb.  Ond 
pan  soniai  dracbefu  â'i  lais  toddedig  am  ddyoddefìadau  y  Cyfryngwr, 
braidd  na  feddyliecb  eicb  bod  yn  gweled  ol  yr  boelion  yn  ei  ddwylaw 
a'i  draed,  nes  yv  oedd  Tbomas  angbrediniol  yn  barod  i  ddywedyd,  "  Fy 
Arglwydd,  a'm  Duw." 

0  ran  y  dull  o  draddodi,  yr  oedd,  fel  rbai  o  brif  areitbwyr  Lloegr, 
yn  pertbjTi  i'r  dosbartb  unffurfioL  Ebedai  ei  byawdledd  allan  yn 
ffrwd  risialaidd,  beb  nemawr  o  amrywiaetli  mewn  agwedd  na  llais,  o'r 
decbreu  i'r  diwedd.  I'r  dosbartb  bwn  y  pertbjmai  Eobert  Hall,  yr 
bwn  a  gynnygiodd  y  duU  arall  yn  neclireuad  ei  weinidogactb,  ond  a 
gafodd  allan  yn  fuan  fod  ei  lais  a'i  nertb  corfforol  yn  rby  wan,  ac  am 
byny  fod  yn  rbaid  iddo  wueyd  i  fynu  mewn  cyfl}Tiidra  yr  byn  oedd  yn 
ddiffygiol  mewn  grym.  Y  mae  i  bob  bedyn  ei  gorff  ei  liun  ;  ac  nid  yw , 
yn  \m  anmbarcli  ar  Mr.  Evans,  pe  dywedid  mai  liwn  oedd  yr  unig 
ddull  oedd  yn  gweddu  iddo  ef,  oblegid  yr  oedd  ei  boblogeiddrwydd  i 
raddau  mawr  yn  ymddibyuu  ar  gyflawnder  a  llitbrigrwydd  ei  ymadr- 
oddiad.  Nid  ydym  yn  tybied  y  buasai  yn  alluog  i  daflu  pelenau  poetli- 
ion  mewn  ycbydig  eiriau  fel  Ebenezer  Morris  neu  Jobn  Elias,  mwy  nag 
y  gallasent  liwytbau  gaetbiwo  sylw  cynnulleidfa,  a'i  cbadw  am  ddwy 
awr  mewn  liwyl  nefolaidd,  beb  ddyrcbafu  y  llais  na  gwneyd  }t:  ym- 
ddaugosiad  lleiaf  o  egni  corfforol.  Nid  oedd  ganddo  ddawn  i  ddyweyd 
ei  feddwl  mewn  cylcb  bycban ;  a  pbe  buasai  j-n  llwj-ddo  i  wneutbur 
byny,  nid  yw  yn  debj'g  y  buasai  y  dywediad  yn  ddigon  cynnwysfawr  i 
orcbfygu  y  teimladau :  ond  yr  oedd  yr  un  dyben  yn  cael  ei  ateb  yn 
raddol  írwy  barbad  jv  argrafaadau  ar  feddyliau  y  gwrandawyr. 


H.A.NES  BTWTD  T  PARCn.  JOHN  EVAXS,  LLWYNFFOETUN.       825 

Yr  üyu  a  hynodai  Mr.  Evans  fel  pregetliwr  oedd  ei  bryilfertli'wcb. 
Yr  oecld  ei  wynebpryd  yn  brydferth,  tafliad  ci  law  yn  brydfertb,  ei 
feddjiiau  yu  brydferth,  a"i  iaith  yn  brydferth.  Yr  oedd  oU  wedi  ei 
wisgo  â  lîhrydferthwch,  Yr  oedd  rhyw  swyn  rhyfeddol  hyd  yn  nod  yn 
ei  lais,  ac  nid  ydym  yn  ammheu  nad  oedd  llawer  o'i  wrandawyr  yn 
cael  gwledd  yn  mhereidd-dra  y  swn,  heb  sylwi  ar  ystyr  yr  hyn  a  dra- 
ddodid.  Nid  oedd  ei  hyawdledd  yn  llifeiriant  angerddol  yn  rhuthro  ar 
draws  pob  rhwystrau,  ac  yn  rhwygo  y  cwbl  o'i  flaeu  fel  yr  oedd  EHas 
0  Fon.  Nid  oedd  un  amser  yn  ymarllwys  yn  rhaiadi-au  aunysgwyhad- 
wy,  nes  "  sjtiu,  peusyfyrdauu  dyu,"  fel  yr  eiddo  Ebeuezer  Morris. 
Nid  ocdd  3'n  rhedeg  rhwng  creigiau  mor  serth  ac  mor  uchel  a'r  eiddo 
Christmas  Evaus.  Nid  oedd  yn  afou  lydan,  louydd,  ddofu,  fel  ji' 
eiddo  Charles,  Caerfyrddiu.  Nid  oedd  yn  ateb  cynuifer  o  wahauol 
dd^'benion,  uac  yu  rhedeg  trwy  raudiroedd  mor  amrywiol,  a'r  eiddo 
Ebeuezer  Eichards,  ueu  Williams,  o'r  Wern,  Ond  er  hyuy  yr  oedd  yu 
uu  o'r  afouydd  prydferthaf  a  welwyd  erioed,  o  faiutioli  mwy  ua  chy- 
ffrediu,  yu  doleuu  ar  hyd  ac  ar  led  djŵynoedd  breision,  fel  pe  buasai 
wedi,  anghofio  pen  ei  thaith  yn  ughanol  hawddgarwch  y  golygfeydd 
oedd  ar  ei  glauau.  Gallesid  meddwl  wrth  ei  wrandaw  uad  ocdd  dim 
yn  haws  na  phregethu.  Yr  oedd  yn  meistroli  holl  deimladau  y  galon 
heb  amcauu  at  hyuy.  Yr  oedd  ei  areithyddiaeth  fel  yr  eufys  yn  aughy- 
mharol  o  hardd,  ac  ar  yr  uu  pryd  mor  agos  atom  mewn  ymddangos- 
iad  ues  arwain  rhai  i  gredu  y  gallasent  yu  hawdd  ei  efelychu  :  oud  er 
iddyut  sefyll  yn  ol  eu  tyb  hwy  yn  yr  uu  man  ag  y  gwelsant  ef  ychydig 
cyn  hyuy  yu  dadleuu  ei  ogouiaut  o  flaen  eu  llygaid,  yr  oedd  prydferth- 
wch  y  pregethwr  douiol  o  Lw5^nfí"ortuu  morbell  o'u  cj-rhacdd  ag  erioed. 
Yr  oedd  y  dyuion  hyn  yu  aughofio  fod  prydferthwch  jn  colli  pau  yi- 
ymdrechir  i'w  ddaugos.  Pa  bryd  byuag  y  gwneir  ysgogiadau  y  corff, 
neu  oslef  y  llais,  ueu  y  dull  o  ymadroddi,  yu  wrthddrychau  blaeuaf  ein 
myfyrdod,  y  maent  yn  rhwym  o  fjTied  yn  annatm-iol,  ac  o  gaulyniad 
yu  wrthun.  Kid  oes  yu  yv  holl  greadigaeth  uu  gwrthddiych  }ti  fwy 
prydferth  ua  phlcutyu  bach  ;  a'r  achos  o  hyny  ydyw  ei  fod  yu  bcrffaith 
rydd  oddiwrth  bob  pryder  yn  ughylch  ei  ymddaugosiad.  Yr  ysbryd 
pleutj'uaidd  hwu  yw  gwreiddyn  pob  prydferthwch  ;  a  hyu  mewu  modd 
arbeuig  oedd  yu  harddu  Mr.  Evaus.  Ai  tybied  yr  ydych,  chwi  ddyn- 
waredwyr,  ei  fod  ef  yn  cjnueryd  amser  i  ystyried  wrth  di'addodi  pa  ag- 
wedd  oedd  ar  ei  ddyu  oddiallan  ?  Ai  tebyg  ei  fod  yn  dywedyd  wrtho  ei 
hun,  Dyma  yr  adeg  i  mi  godi  fy  Uaw  chwith  i  dcimlo  y  uapcyu  sydd  am 


326  nANES  BYWYD  Y  PARCH.  JOHN  EVANS,  LLWYNFFORTUN. 

fy  ngwdclf ;  yu  awr  dylwn  rodtli  cwliwfauiad  hardd  i'r  llaw  dde  ;  y  mae 
yn  Lryd  i  mi  bellach  roddi  rhyw  droiad  mwynaidd  a  hyfryd  i'r  llais.  O3 
oedd  yn  meddwl  am  y  pcthau  hyu  weithiau,  y  mac  yn  ddiddadl  mai 
nid  yr  amserau  hyny  y  byddai  yn  pregethu  oreu.  Yr  oedd  efe,  fel  pob 
pregethwr  mawr,  yn  colli  golwg  arno  ei  hun  yn  uysglcirdcb  y  meddyl- 
iau  a  lanwcnt  ei  fryd.  Yr  oedd  ei  fatcrion  yn  mcddianuu  ei  holl 
enaid,  ac  yr  ocdd  pethau  Uai  eu  pwys  yn  cj'mcryd  eu  llc  naturiol 
oblcgid  nad  ocdd  yn  mcddwl  oud  ychydig  am  danj-nt.  Nid  oedd  yr 
addurniadau  allanol  ganddo  ef  oud  gwisg  yn  dillada  ci  brcgethau  ;  ac 
nid  oes  un  dyn  call  yn  gofalu  llawer  am  ei  wisg,  ond  yn  unig  iddi  fod  yn 
symol  glán,  ac  na  fyddo  yn  tynu  sylw  0  herwydd  ci  hanweddcidd-dra. 
Ond  wcdi'r  cwbl,  yr  hyn  a'i  gwnaeth  mor  ddefnyddiol  yn  ci  ddydd 
ocdd  yr  eneiniad.  Hyn  oedd  ei  addurn  penaf,  ac  a  barai  fod  myn'd  yn 
ei  bregethau.  Dj^ma  beth  nas  gelhr  ei  ddesgrifio,  mwy  nag  y  gellir 
dyweyd  beth  yw  bywyd  naturiol.  Ond  hebddo  nid  yw  y  dynion  mwyaf 
doniol  ond  dclwau  yn  symud  ac  yn  siarad  trwy  rym  peiriauwaith.  Y 
mae  miloedd  yn  Nghymru  yn  gwybod  pa  beth  ydyw  trwy  weled  ei 
effeithiau ;  a  chadwed  Duw  y  teimlad  o'r  aughen  am  dano  yn  eiu  gwlad 
tra  parhao  dyddiau'r  ddaear. 


827 


HANES  YE  EGLY/YS  YN   GENEYA.* 

[Xot'.ces  ofihe  state  ofReligion  in  Geneva  and  Bdgiiim.  By  H.  Heugh,  D.D.  1S45.] 

Dr.  Heugh  sydd  weinidog  poblogaidd  yn  Glasgow,  pertbynol  i'r 
Secedcrs.  Yu  y  llyfr  hwu  cawu  grynodeb  o'r  wybodaeth  a  gasglodd, 
3'u  ei  ymweliad  â  Geneva  a  Belgium,  mewn  pcrtbyuas  i  ausawdd 
grefyddol  y  lleoedd  hyuy.  Wrtb  roddi  adolygiad  o  bono,  mor  bell  ag 
y  mae  j-u  traetbu  am  Geneya,  yr  ydym  yu  cyfiawui  dau  o  ddybeniou 
eiu  cyboeddiad  ;  sef  yw  byuy,  gwueyd  y  Cymry  yn  feddiaunol  ar 
gynnwysiad  y  gweithiau  mwyaf  teilwng  o  sylw  a  ymddaugosant  yn  jv 
iaitb  Saesneg,  a  rhoddi  golwg  iddyut  ar  agwedd  bresennol  yr  eglwysi 
Protestauaidd. 

Nid  oes  un  lle  yn  Ewrob  wedi  effeitbio  mwy  ar  y  byd,  mewn  ystyr 
grefyddol  a  moesol,  na  Geneva.  Oddiyma  y  bu  Calfin  jn  dylanwadu 
ar  holl  deyrnasoedd  cred,  trwy  ei  ymddyddauiou  á'r  dîeithriaid  a 
gjTchcut  ato  o'r  gwahanol  wledj^dd,  ac  yn  fwy  ua  bj'uy  trwy  ei  ysgrif- 
eniadau.  Yma  y  cafodd  llawer  o'r  diwygwyr  nodded  yn  uyddiau  Mary 
waedlyd,  pa  rai  yn  amser  Elizabeth  a  ddygasant  olygiadau  Calfin  yn 
ol  gyda  bwyut,  ac  oblegid  eu  bymdi'ecb  i  lân-buro  \r  eglwys  a  alwyd 
3'n  Buritauiaid ;  a  diau  mai  y  rbai  hyn  yn  ngbyd  a'u  holynwyr  sydd 
wedi  bod  yn  Lloegr  yn  "halen  y  ddaear"  byd  heddyw.  Oddiyma 
hefyd  y  dychwelodd  John  Kuox  i  wrthwynebu  Pabyddiaetb,  ac  i  syl- 
faeuu  yr  eglwys  ddiwygiedig  yu  Scotland.  Oddiyma  yr  anfonwyd 
y  ceuadon  Protestanaidd  cyntaf  i  bregcthu  yr  efengyl  i'r  Pagauiaid.f 
Oddiyma,  wedi  hyny,  ysywaetb,  y  bu  Eousseau  a  Yoltaire  yn  camarfer 
eu  douiau  i  geisio  difodi  pob  crefydd  oddiar  wyncb  y  ddaear.  Yma 
hefyd  y  bu  Gibbon,  yn  y  duU   mwyaf  dicbellgar,  yn  ymdrecliu   i 

+  Yr  anrliydeJd  o  fod  yn  mlaenaf  i  anfon  yr  efenf^yl  i  -n-ledydd  Paganaidd,  ar  ol  y  diwygiad 
oddiwrtli  athrawiaetliau  ac  arferion  anysgrythyrol  Pabyddiaeth,  sydd  yn  perthyn  i'r  eglwysi  diwyg- 
iedig  yu  Geneva  a  Ffrainc.  Yn  15.';6,  anfonodd  eglwys  Gcneva  bedwar-ar-ddeg  o  genadon  i  blanu 
yr  efeugyl  ynngwlodydd  America  Ddclieuol,  y  rhai  oeddynt  newydd  gael  eu  dargaufod."  "Chrisíian 
Observer,"  1842,  tudal.  772. 

*  Or  "TR.\ETnoDyDD,"  am  1845. 


o^y  HANES  Yn  EGLWYS  YN  GENEVA. 

ddii-acldio  Cristionogaetb.  Ond  yma  drachcfn  y  mae  gwawr  adfywiad 
wcdi  codi  miwaith  eto,  ac  yu  dcchreu  j-mdacuu  i  barthau  pellcnig  trwy 
lafur  ac  ysgrifeniadau  Malan,  a  Gausset,  ac  yn  enwedig  D'Aubigné. 

Geneva  sydd  ddinas  ar  hui  yr  afon  lîhone,  rhwng  mynyddocdd 
Switzerland,  yn  cynnwys  oddeutu  30,000  o  drigolion.  Y  tu  dwyrain 
i'r  dref  y  mao  llyn  prydferth  ac  eang,  a  elwir  "  Llyn  Geneva,"  o  ba  un 
y  mae  jv  afon  yn  rhcdeg.  Ar  hyd  jTnylau  y  Uyn  y  mae  adeiladau 
harddwych,  o  ba  rai  gellir  gweled  raynyddoedd  yr  Alps,  a  mjoij'dd 
Blanc  yu  eu  canol,  fel  patriarch,  yn  dyrchafu  ei  ben  gwyn  yn  uwch 
na'r  cwbl.  Y  wlad,  am  oddeutu  18  milltir  o  hyd  a  9  o  led,  a  berthyn 
i  dalaeth  Geneva,  yr  hou  sydd  un  o'r  ddwy-ar-hugain  a  gyfansoddant 
Unol  Daleithiau  Helvetia.  Poblogaeth  holl  dalaeth  Gcucva  yw  G0,000. 
Ei  threfniant  gwladol  yw  gwerinlywodraeth.  Yr  holl  wyrywiaid,  un- 
ar-hugain  oed  ac  uchod,  a  bleidleisiant  yu  ncwisiad  y  seuedd.  Etholii- 
hanner  yr  aelodau  bob  dwy  flynedd.  Gall  unrhyw  ddinesydd  gael  ei 
ddewis  wedi  pasio  pump-ar-hugain.  Ehifedi  yr  holl  aelodau  yw  274. 
O'u  plith  eu  hunain  y  mae  y  scnedd  yu  dewis  tri-ar-ddeg  o  bcrsonau  i 
fod  yn  Gyughor  llywodraethol,  neu  Weiuidogion  y  llywodraeth,  o  ba 
rai  y  mae  y  seuedd  hofyd,  bob  blwyddyn,  yn  dewis  dau  swyddog,  a 
elwir  Sìjndics,  un  i  fod  yn  Llywydd  y  Cynghor,  a'r  llall  yn  Is-lywydd. 
Y  ddau  Sijndic,  yn  ughyd  a'r  ddau  am  y  flwyddyn  o'r  blaen,  a  ffurfìant 
gyfeisteddfod  gweithiol  y  Cynghor  llywodraethol. 

Y  drefn  eglwysig  sydd  fath  o  Henaduriaeth.  Ond  y  mae  ynddi 
tm  di&yg  hanfodol,  trwy  na  oddefir  yr  egwyddor  o  gynnrychioliad  i 
weithredu  yn  yr  eglwys  fel  y  mae  yu  y  wladwriaeth.  Yr  awdm-dod  a 
ymddiriedwyd  i  ddwy  gymdeithas,  y  rhai  nid  ydynt  o  ddewisiad  yr 
eglwysi,  sef  y  Yenerabh  Companìj  a'r  Consistorij.  Kid  ocs  ueb  yn  perthyu 
i'r  Yencrahle  Compamj,  ond  gweiuidogion  yu  uuig.  Eu  rhifedi  yu 
bresennol  yw  51.  O'r  nifer  yma,  y  mae  24  yn  perthyn  i'r  dref  a  27  i'r 
wlad  oddi  amgylch.  Cynuelir  eu  cyfarfodydd  yu  wythuosol,  a  llywyddir 
hwynt  gau  gj'medrolwr  o'u  plith  eu  himaiu.  Eu  gwaith  yw  arol^-gu 
yr  achos  crefyddol  yn  ei  hoU  ranau,  penderfjTiu  ar  dderbyniad  ymgeis- 
wyr  i'r  weiuidogaeth,  a  chynnyg  i'r  Coìisistorìj  y  rheolau  a'r  cyfuewid- 
iadau  hyuy  a  faruont  yn  angheurheidiol. 

Y  Consîstonj  a  gyfansoddir  o  weinidogiou  a  llëygion.  Ehifedi  y 
gweinidogion  yw  15,  y  rhai  a  ddewisir  o'u  plith  eu  hunain  gan  y  Vcn- 
erahle  Company.  Ehifedi  y  gwŷr  llëyg  yw  24,  y  rhai  a  ddewisir  gau  y 
Protestauiaid  sydd  yn  aelodau  o'r  cyughorfeydd  bwrdeisiol.      Etholir 


HANES  YE  EGLWYS  YN  GENEYA.  829 

y  drydedd  ran  bob  dwy  flynedd.  Cynnaliant  gu  cyfarfodydd  yn 
■wytbnosol.  Ai'  ol  gofyn  barn  y  Company,  gallaut  ffurfio  rbeolau  mewn 
acbosion  eglwysig,  a  sefydlu  terfynau  plwyfydd.  Gallant  befyd  ger- 
yddu,  attal,  neu  ail-osod  gweinidogion.  Ond  y  mae  boll  benderfyn- 
iadau  y  Compauìj  a'r  Consistonj,  yn  enwedig  o  bertbynas  i  ddewisiad 
gweinidogion  ac  atbrawon  duwinyddol,  i  fod  yu  ddarostyngedig  i  farn 
y  Cyngbor  Llywodraetbol. 

Y  mae  byn  o  banes  yn  dangos  fod  beiau  gwreiddiol  yn  ngbyfansodd- 
iad  eglwysig  Geneva.  Tystiolaetb  Dr.  Heugb  ar  y  mater  sydd  fel  y 
canlyn: — "  Y  Consistonj,  i  raddau  belaetb,  sydd  gorff  gwladol.  Nid  oes 
un  darpariaetb  am  i'r  aelodau  llëyg  fod  yn  ddyuion  crefyddol.  Y 
cyngbor  llywodraetbol,  beb  ganiatâd  pa  un  ni  all  y  Companyníi'r  Con- 
sistonj  gyflawni  dim,  sydd  yn  boUol  yu  gorff  gwladol,  a'i  aelodau  nid 
ydynt  o  angbenrbeidrwydd  yn  Brotestaniaid  byd  yn  uod  mcwn  enw. 

Y  mae  eglwys  Geneva  fel  byn  yn  bollol  wrtb  drugaredd  y  wbadwriaetb  ; 
ac  os  oes  perygl  yn  narostyngiad  bollol  yr  eglwys  i'r  byd,  y  mae  eglwys 
Geneva  yn  y  sefyllfa  fwyaf  annymuuol."  Yr  ydym  yn  cael  befyd  fod 
Pabyddiaetb  yn  sefydledig,  ac  yn  cael  ei  cbyunal  gan  y  llywodraetb. 

Y  mae  un  cnrè  a  tbri  vicar  yn  pertbyn  i  blwj'f  Geueva,  a  dim  Uai  nag 
un-ar-bugaiu  o  weiuidogion  Pabaidd  yn  yr  boll  dalaetb. 

Ond  y  mac  jn  bryd  i  ni  gymeryd  golwg  ar  banes  y  cyfnewidiadau 
crefyddol  yr  aetb  Geneva  trwyddynt.  Sonir  weitbiau  gan  brydyddion 
ac  areitbwyr  am  allu  i  ddifodi  amser  a  lle.  Pe  meddem  y  gallu  bwn, 
ni  a  gymerem  y  darllenydd  yn  ol  i'r  amser  yr  oedd  Calfin  yn  taranu 
yn  Geueva  nes  oedd  coelgrefyddau  Ewrob  yn  siglo  byd  ei  sylfeini. 
Nid  rbyfedd  fod  Baptist  Noel  yn  dyweyd : — * 

Oli !  for  an  linur  of  Luther  now  ! 
Oh  !  for  a  fro\vn  of  Calvin's  brow  ! 
Once  they  broke  the  Papalchaiu — • 
Who  shall  break  it  now  again  ? 

Gan  mai  dysgyblion  Calfin  oedd  y  Puritaniaid,  y  rbai  a  f  uant  yn 
offerynau  penaf  yn  y  deyrnas  bon  i  gadw  yn  fyw  grefydd  efengylaidd, 
nid  oes  neb  wedi  bod  yn  wrtbddrycb  mwy  o  ragfarn  nag  ef  oddiwrtb  fán- 
wawdwyr  a  rbitb-wybedyddion.  Ond  y  mae  pob  dyn  gwir  fawr,  betb 
bynag  fyddo  ei  farn  bersonol,  megys  Hooker  a  Horsley,  yn  ei  gydnabod 
fel  un  o'r  ysgrifenwyr  galluocaf  a  ymddangosodd  mewn  un  oes.  Os  oedd 
Lutber,  fel  Pedr,  yn  rbagori  mewn  parodrwydd  a  brwdfrydedd ;  ac  oa 

Y  •  Protestant  Thoughts  in  Bhÿme. 


330  n.\NES  Yn  eglwys  yn  geneya. 

oedd  Melancthon  yu  meddu  ar  gariad  loan  ;  nid  gormod  yw  dyweyd, 
hcb  im  amcan  i  godi  y  naill  yn  uwch  na'r  llall,  mai  Calfin  oedd  y  tebycaf 
i  Paul,  o  ran  grymusdcr  ac  eangder  ci  feddwl,  yn  ngliyd  a  liclacthrwydd 
ei  lafur,  yn  gystal  ag  amser  ei  ymddangosiad  ar  faes  y  diwygiad. 

Pan  oeddyn  chwcch-ar-hugain  oed,  cyfansoddodd  ci  gorff  o  Dduwin- 
yddiaeth,  ac  ni  orphwysodd  nes  ysgrifcnu  naw  cyf-lyfr  unpJyg,  y  rhri 
ydynt  oll  yn  dangos  manyh-wydd  iaith  a  threiddgarwch  meddwl.* 
Sefydlodd  athrofa,  i  ba  un  yr  ymgasgLai  ieucnctid  Protcstanaidd  o  bob 
f^wlad.  Cynnahai  ohebiaeth  barhaus  á'r  holl  ddiwygwyr  enwocaf,  a 
threuliai  ei  nerth  allan  mewn  llafur  cartrefol.  Bu  farw  yn  55ain  oed, 
yn  y  flwyddyn  1564. 

Yr  athrofa,  a  gofal  yr  achos  crcfyddol  yn  gyffredinol,  a  ymddiriedwyd 
ar  ol  hyny  i  Beza,  yr  hw^n  oedd  ŵr  dysgcdig  a  duwiol,  ac  yn  esboniwr 
medrus.  Dilynwyd  ef  gan  rês  o  weinidogion  enwog,  ac  y  mae  yn  ym- 
ddangos  fod  gwir  grefydd  we  li  ffynu  yn  Geneva  am  fwy  na  chan'  mlyn- 
edd  ar  ol  marwolaeth  Calfin.  Yn  yr  ysbaid  hyny,  er  ei  bod  yn  fechan 
mewn  maintioli,  yr  oedd  ei  dylanwad  yn  fawr.  D'Aubigné  a  ddywed, 
"Y  mac  Duw  wedi  rhoddi  i  bob  gwlad  ei  gwaith  priodol.  Gwaith  Geneva 
oedd  y  Diwygiad.  Hyn  a  ryddhaodd  ein  dinas.  H3  n  a  roddodd  enaid 
mawr  mewn  corff  bychan,  ac  a  nerthodd  ein  talaeth  i  wrthsefyll  gelyn- 
ion  cryfìon.  Hyn  a  roddodd  arfau  i'n  llywodraeth,  trwy  ba  rai,  er  ei 
bod  wcdi  ei  chau  o  fewn  terfjTiau  cyfyng,  y  parodd  deimlo  ei  dylanwad 
yn  Switzerland,  yn  Ffrainc,  yn  Germany,  yn  Holland,  yn  Lloegr,  yn 
Scotland,  yn  yr  holl  Ogledd,  ac  hyd  yn  nod  yn  y  byd  newydd.  Y 
Diwygiad  oedd  Geneva."i- 

Ond  ar  ol  llanw  mawr  j  Diwygiad,  aeth  yn  drai  dros  wyneb  y  ddaear. 
Yn  nechreu  y  ganrif  ddiweddaf,  pan  oedd  difírwythdra  wedi  ymdaenu 
dros  yr  holl  wledydd,  i^an  oedd  cyfeiliornadau  dinystriol  yn  driugo  i'r 
eglwys,  a'r  eglwysi  o  ganlyniad  yn  gwywo  ac  yn  darfod,  yr  ydym  yn 
cael  fod  eglwys  Geneva  wedi  cyfranogi  yn  helaeth  o'r  un  ysbryd  gwrth- 
giliedig.  Y  mae  Dr.  Heugh  yn  oh-hain  adfeiliad  yr  eglwj^s  hon  i  bed- 
war  o  achosion  ;  ac  nid  cyfiawn  fyddai  mynedheibio  i  faterion,  y  rhai 
a  yst}T:ia  efe  mor  bwysig,  heb  eu  gosod  ger  bron  y  Cymry. 

1.  Fod  yr  holl  clrigolion  yn  cael  eu  hystjT.'ied  yn  Gristionogion  cyn 
eu  gwneuthur  felly  mewn  gwirionedd.  Yr  oedd  y  terfyn  yn  rhy  isel 
rhwng  y  byd  a'r  eglwys. 

•  Y  mao  ei  hoU  waith  yn  cael  ei  gyhooddi  yn  Saesneg  gan  y  Calvin  Traneîiílion  Socicty, 
>  ù'Aiibigne,  La  Question  de  L'Eglise,  tudal.  5. 


HANES  YR  EGLWYS  YN  GENEYA,  331 

2.  Yr  oodcT  rby  fach  o  awdurclod  yn  nwylaw  yr  aelodau.  Yma 
gallem  sylwi,  rliag  i  neb  gamddeall  yr  awdiir,  fod  yr  awdurdod  sydd  yn 
pcrtbyu  i'r  aelodau  yn  eglwys  Dr.  Heugb  ei  bun  yn  llawer  llai  nag  a 
fcddiennir  j-n  gyffii-edin  gan  eglwysi  Cymru.  Nid  oes  ganddynt  ond 
ycbydig  neu  ddim  i'w  wneyd  yn  mysg  y  Seceders  beblaw  dewis  y  swydd- 
ogion,  Ond  ni  cbaent  gymaint  â  byn,  ac  o  ganljmiad  ni  feddent  ddini 
awdurdod  yn  Geueva. 

3.  Undeb  yr  eglwys  â'r  wladwriaetb.  Gorfodir  y  bobl  i  gj^meryd  y 
gweinidogion  a  welo  y  s^ATj'ddogion  gwladol  yn  oreu,  a  gorfodir  bwynt 
i'w  cynnal  trwy  rym  cyfraitb. 

4.  Ni  cbaniateid  rbyddid  cydwybod,  Ni  oddefid  Pabyddiaetb,  a 
cbyboeddwyd  dedfryd  o  alltudiaetb  ar  bawb  a  ddysgent  egwyddorion 
yr  Ail-fedyddwyr. 

HjTi  yn  f}T.'  yw  sylwedd  y  pedwar  petb  a  rydd  ys:  awdur  fel  acbosion 
y  dirywiad.  Mor  bell  ag  y  mae  yn  myned,  tueddir  ni  i  feddwl  fod 
ci  olygiad  yn  lled  gywii*.  Ond  ar  yr  un  pryd  dylid  cofio  yn  barbaus 
fod  js:  acbos  penaf  yn  ddyfnacb  na  dim  a  grybwyllir  ganddo  ef,  yn 
llj'gredigaetb  y  natm*  ddynol,  y  galon  ddrwg  angbrediniaetb  yn  yni- 
adaw  íi'r  Duw  byw.  Diammbeu  fod  yr  acbosion  a  nodwyd  yn  rboddi 
mantais  i'r  llygredigaetb  weitbredu,  ac  yn  rbwystr  dracbefu  ar  Êfordd 
y  Diwygiad;  ond  y  mae  yn  wirionedd  fod  eglwj^si,  yn  mba  rai  nid 
oedd  y  beiau  ucbod  yn  weledig,  wedi  ymlygru  yn  drwyadl,  Ac  am 
byny  byddai  yn  dda  i  boll  eglwysi  Cymru  yn  y  dyddiau  byn  ystyried 
cyngbor  jt  apostol,  "  Na  fydd  ucbclfryd,  eitbr  ofna." 

Yn  Geneva  y  decbreuodd  y  dirywiad  yn  raddol,  Tua  decbreu  j 
ganrif  ddiweddaf  newidiwyd  y  duU  o  brofi  yr  ymgeiswyr  ar  eu  derbyn- 
iad  i'r  weinidogaetb,  Yn  lle  eu  boli  yn  fanwl  am  eu  bcgwyddorion, 
penderfynwyd  na  roddid  ger  eu  bron  ond  un  gofyniad,  sef,  "  A  ydycb 
jTi  addaw  cadw  at  atbrawiaetb  y  propbwydi  a'r  apostolion,  fel  ei  cyn- 
nwysir  yn  }-r  Hen  Destament  a'r  Newydd,  o  ba  un  y  mae  genym  dal- 
f^'riad  yn  ein  catecism  ?"  Y  cam  nesaf  oedd  newid  y  catecism,  Ail- 
gyfansoddwyd  ef,  a  gadawyd  allan  yn  llwyr  boll  bynciau  banfodcl 
Cristionogaetb,  Er  angbraifft,  cymerer  y  gofyniad  a"r  atebiad  a  ganlyn 
fel  y  maent  yn  y  catecism  newydd.  "  Pa  fodd  y  mae  lesu  wedi  cin 
gwaredu  oddiwrtb  ein  pecbodau  ? — 1.  Trwy  gyboeddi  a  cbadarnbau  i 
ui,  trwy  ei  farwolaetb,  faddeuant  o"n  pecbodau,  ar  yr  ammod  o  edifeir- 
wcb ;  2,  Trwy  gynnyg  i  ni,  yn  ei  atbrawiaeth,  yn  ei  esiampl,  ac  yn 
ngbynnortbwyon  yr  l^'sbryd  Sanctaidd,  foddiou  i'n  sancteiddio  ac  ì 


382  HANES  YR  EGLWYS  YN  GENEYA. 

haeddu  iacbawdwriaeth."  Ond  nid  oedd  y  newidiadau  hyn  yn  ddígon. 
Aethant  o'r  diwcdd  mor  hyfion,  fel  y  niynasant  gyfieithiad  ncwydd  o'r 
Bibl,  jt:  hwn  nid  yw  yn  fawr  amgcn  ua'r  cyficithiad  Sosiuaidd  yn  y 
wlad  hon  ;  a  dyma  y  Bibl  a  arferir  yn  brcseunol  ya.  eglwys  wladol 
Goueva.    "  Pa  fodd  y  tj'wyllodd  yr  aur  ;  y  newidiodd  yr  aur  coeth  da  ?" 

Un  o'r  dulliau  yr  ymddaugosodd  y  dirywiad  hwn  oedd  eiddigedd 
dros  ryddid  ;  ac  un  o  effeithiau  y  rhyddid  hwnw  oedd  erhd  pawb  nad 
oedd  yn  foddlawn  i  newid  ei  farn  yr  un  fiíordd  â'r  Cynghor  llywodr- 
acthol.  Na  feddylied  neb  cin  bod  yn  gwrthwjmcbu  rhyddid.  Un  o 
ddybcuion  ein  cyhoeddiad  yw  ei  bleidio,  a  bwriadwn  wneuthur  hyny 
yn  ffyddlawn  a  didwyll.  Ond  nis  gallwn  lai  na  ffieiddio  pob  rhagrith. 
Yr  ydym  yn  dewis  i  bawb  fwynhau  rhyddid  yn  ddiwahauiaeth,  a'i  fwyn- 
hau  hefyd  i'r  graddau  eithaf  ag  y  mae  yn  ddichonadwy  meddwl  am 
ílano.  Ac  o  ganlyniad,  yr  ydym  yn  rhwym  o  anghymeradwyo  ym- 
ddygiad  y  bobl  hyny  sydd  mor  hoff  o  ryddid,  nes  y  dymuneut  gadw  y 
cwbl  iddynt  eu  hunain.  Wrth  ddyweyd  hyn,  nid  ydym  jn  cyfeirio  at 
enwadau  neillduol.  Y  mae  gormod  o  hyn  yn  mysg  pob  enwad.  Ond  i 
ddychwelyd  at  hanes  Geneva — Yn  y  flwyddyn  1817,  cyhoeddwyd  deddf 
yn  gwahardd  pregethu  ar  ddwyfoldeb  Persou  y  Cyfryugwr,  ar  bechod 
gwreiddiol,  ar  ras  effeithiol,  ac  ar  etholedigacth.  Un  o'r  rhai  cyntaf 
yr  ymaflodd  y  ddysgyblaeth  ynddynt,  oedd  yr  enwog  Caesar  Malan. 
Derbj'uiasid  ef  yu  weiuidog  yn  1814,  oud  ui  wyddai  am  allu  achubol 
y  gwiriouedd,  liyd  ddiwedd  1815.  Yn  mis  Mawrth,  1817,  traddododd 
brageth,  yr  hou  a  barodd  dramgwydd  dirfawr  i'w  wraudawyr,  ac  yn 
m^iea  deuddydd,  cafodd  orchymyu  oddiwrth  yr  awdurdodau  goruchel 
yn  ei  rybuddio  i  bsidio  pregethu  y  fath  athrawiaeth  gyfeiliornus.  Ar  ol 
llawer  o  fygyfchion  ar  un  llaw,  a  gwrolder  anmhlygadwy  ar  y  llaw  arall, 
diarddelwyd  ef  yu  hollol  yn  mis  Awst,  1818.  Cyn  diwedd  yr  un  flwydd- 
yn,  cymerwyd  oddiaruo  ei  swydd  fel  Athraw  yn  y  Coleg ;  a'r  rheswm 
a  roddid  dros  hyny  oedd,  ei  fod  yu  defuyddio  y  Bîbl,  yn  lle  cyfyngu 
ei  huu  at  y  catecism,  wrth  roddi  addysg  grefyddol  i'r  ysgolheigion. 

Oud  yr  hyn  a  fwriadwyd  gan  ddyuion  i  ddifodi  crefydd  ysbrydol,  a 
oruwch-lywodraethwyd  gan  Dduw  i  fod  yn  foddiou  diwygiad.  Parha- 
odd  Malan  i  bregethu  y  tuallan  i'r  ddinas,  a  beruir  fod  rhai  cannoedd 
wedi  eu  hargyhoeddi  trwy  ei  weinidogaeth.  Bii  ei  ysgrifeuiadau  hefyd, 
a'i  ymddyddanion  ar  ei  deithiau  trwy  wahanol  wledydd  yu  dra  ben- 
dithiol.  Yr  Arglwydd  a'i  cynnalio  ac  a'i  cysui-o  yu  awr  yn  ei  hen 
ddyddiau.    Mewu  cysylltiad  â' r  diwygiad  hwn,  y  mae  yn  hyfryd  geuym 


HANES  YR  EGIiWYS  YN  GEN£VA.  833 

goffâu  enw  y  diweddar  Mr.  Roberfc  Haldane,  boneddwr  duwiol  o  Scot- 
land,  pcrthynol  i'r  Bcdyddwyr,  ac  awdur  esboniad  ar  yr  Epistol  at  y 
Ehufeiniaid.  Ymwelodd  â  Geneva  yn  181G,  yn  fuau  wedi  i  Malan 
ddyfod  i  wybodaeth  o'r  gwirionedd,  ac  ni  a  roddwn  yr  hanes  yn  ci 
cii'iau  ef  ei  hun,  gan  obcithio  y  bydd  cu  darlleu  yn  foddion  i  godi  yr 
un  ysbryd  mewn  llawer  yn  Nghymru.  Gwedi  son  am  yr  anhawsderau 
a  gyfarfu  ar  y  cyntaf,  y  mae  yn  myued  rhagddo  fel  hyn : — "  Gan  nad 
ocddwn  yn  gwybod  am  neb  arall  a  pha  un  y  gallaswn  ymddyddan  am 
yr  efeng^d,  penderfynais  ymadael  â  Gcneva  yn  ddioed,  a  myned  i 
Montauban.  Ond  y  mae  yr  Arglwydd  yn  gweled  yn  dda  yn  fynych  i 
oruwch-lywodraethu  ein  hamcauiou  trwy  ddygwyddiadau,  y  rhai  yn- 
ddynt  eu  hunain  a  ymddangosant  yn  fychain,  ac  felly  i  ddwyn  allan 
ganlyniadau  na  allesid  eu  dysgwyl.  Yr  oedd  M.  Moulinie  yn  garedig 
wedi  cynnyg  cymeryd  Mrs.  Haldane  i  weled  darlun  o'r  mynyddoedd 
ychydig  allan  o'r  dref,  ac  i'r  perwyl  hwn  wedi  addaw  galw  gyda  ni  y 
dydd  canlynol.  Yn  y  boreu,  pa  fodd  bynag,  derbyniasom  lythja:  oddi- 
wrtho  yn  dyweyd  ei  fod  wedi  dyoddef  oddiwrth  gûr  yn  ei  ben  drwy  y 
nos,  ac  na  allai  ddyfod  ei  hun,  ond  ei  fod  wedi  anfon  gwr  ieuanc,  yr 
hwn  oedd  ysgolhaig  duwinyddol,  i  fod  yn  arweinydd  i  ni.  Yr  am- 
gylchiad  hwn  a  achosodd  fy  arosiad  yn  Geneva,  jv  hwn  lc  yr  ocddwn 
yn  myned  i'w  adael.  Gyda'r  dysgybl  liwn  dechreuais  ymddyddan  am 
yr  efengyl,  o'r  hon  y  ccfais  ef  yn  hollol  anwybodus,  er  ci  fod  mewn 
agwedd  meddwl  oedd  yn  dangos  parodrwydd  i  dderbyn  addysg.  Dy- 
chwelodd  gyda  mi  i'r  gwestdy,  ac  arosodd  nes  yr  oedd  yn  llawer  o'r  nos. 
Boreu  dranoeth,  daeth  ef  ac  ysgolhaig  arall,  yr  hwn  oedd  mor  dywyll 
ag  yntau.  Holais  liwj-nt  am  eu  gobaith  personol  o  iachawdwriaeth,  a 
sylfaen  y  gobaith  hwnw.  Pe  dygasid  liwy  i  fynu  yn  ysgolion  Socrates 
a  Plato,  heb  fwynhau  dim  moddion  addysg  ond  hyny,  nis  gallasent 
fod  nemawr  tyT;\-ylIach  am  athrawiaethau  yr  efengjd.  Y  ddau  yr 
ymddyddenais  â  hwynt  a  ddj-gasant  chwech  eraill  yn  jr  un  agwedd 
meddwl  â  hwy  eu  liunain,  gyda  plia  rai  y  cefais  lawer  o  ymddyddan- 
ion  meithion.  Y^'mwelent  â  mi  mor  fynych,  ac  ar  oriau  mor  wahanol, 
fel  y  gofynais  iddynt  ymgynnuU  ar  yr  un  amser,  a  threfnwyd  iddynt 
ddyfod  dair  gwaith  yn  yr  wythnos,  o  chwech  hyd  wyth  o'r  gloch  yn  y 
prydnawn.  PJioddai  hyn  amser  i  mi  ymddyddan  ag  eraill,  y  rhai 
o  herwydd  adroddiad  yr  ysgolheigion,  a  ddcchreuasant  ymweled  â  mi, 
yn  nghyd  a  hamdden  i  barotoi  yr  hyn  a  allai  fod  yn  fuddiol  er  addysg 
iddynt.     Cymerais  yr  epistol  at  y  Ehufeiniaid  fel  mater,  a  pharhcais  i 


331  HANES  YR  EGLWYä  YN  GENEYA. 

esbonio  y  rlian  liyny  o'r  Ysgrythyr  trwy  y  gauaf,  ac  i  alw  eu  sylw  at 
yr  atbrawiaethau  mawi'ion  a  dciatguddir  ynddo." 

Acth  y  gwaith  da  rhagddo,  a  chynnyddodd  gelyniaeth  yr  eglwys 
wbidol.  Yn  1831,  diarddelwyd  Dr.  Gaussen,  ac  un  o'r  pethau  cyntaf  a 
wnacth  ef  a'i  frodj-r  oedd  ymffurfio  yn  gymdeithas,  dan  yr  enw  "Cym- 
deithas  Efengylaidd  Geneva."  Y  gweinidog  hwn  yw  awdur  un  o'r 
llyfrau  goreu  ar  ddwyfoldeb  yr  Ysgrythyrau.  Pan  wahanwyd  Belgium 
oddiwrth  Holland,  dychwelodd  Dr.  D'Aubigné  o  Brussels,  Ue  yr  oedd 
wedi  bod  yn  chaplain  i'r  brenin,  a  chysegrodd  ei  holl  egni  i  gynnorth- 
wj'o  ci  frodjT  yn  Geneva.  Dywedai  un  newyddiadur  Saesneg  yn 
ddiweddar  am  D'Aubigné,  mai  efe  yw  y  duwinydd  mwyaf  adnabyddus 
yn  yr  holl  fyd  y  dyddiau  hyn,  oddigerth  Dr.  Chalmers.  Ei  brif  waith 
yw  hanes  y  diwygiad  Protestanaidd,  o  ba  un  y  mae  amryw  gj'fieith- 
iadaii  wedi  ymddangos  yn  Saesneg. 

Nid  hir  y  bu  y  Gymdeithas  Efengj^laidd  yn  Geneva  cyn  sefydlu 
Athrofa,  yr  hon  sydd  wedi  bod  yn  llwyddiannus  tuhwnt  i  bob  dysgwyl- 
iad.  Yr  athraw  duwinyddol  yw  Dr.  Gausset,  yr  athraw  mewn  hanes- 
yddiaeth  eglwysig  yw  Dr.  D'  Aubigné,  rhoddir  darlithoedd  ar  y  Testa- 
ment  Newydd  gan  M.  Pilet,  ac  ar  yr  Hen  Destament  gan  M.  La  Harpe. 
Y  maent  hefyd  wedi  codi  addoldy  hardd  a  helaeth  o  fewn  y  ddinas,  a 
chyhoeddasant  yn  ddiweddar  yn  y  Semeur,  eu  bod  yn  bwriadu  gwneyd 
symudiad  newydd  jn.  fuan  o  blaid  yr  egwyddor  wirfoddol.  Y  maeut 
hefyd  yn  cjninal  pedwar  ugain  o  genadau  y  rhai  ydynt  yn  llafurio  gan 
mwyaf  jn  Ffrainc.  Wrth  ysgrifenu  y  brawddegau  hyn,  nis  gallwn  lai 
na  chywilj'ddio  dros  ein  cenedl.  Dyma  ddyrnaid  o  grefyddw^'r  yn 
Geneva  yn  cynnal  athrofa  am-hydeddus,  yn  yr  hon  y  mae  pedwar  o 
athrawon,  ac  yn  anfon  allan  bedwar-ugain  o  genadau.  Pe  disgynai 
yr  un  ysbryd  ar  Gymru,  byddai  js  athrofeydd  yn  fuan  yn  llawnion,  ac 
anfonid  cannoedd  o  genadau  i  lafiu'io  yn  y  gororau  tywyll  rhwng 
Cymru  a  Lloegr.  Hyn  a  fyddai  yn  ddiwygiad  !  Ond  y  mae  yn  gysi-.r 
gweled  diwygiad  yn  rhyw  barth  o'r  byd.  Os  yw  gau-grefyddau  jn.  ym- 
gry-fliau,  nid  oes  achos  digaloni;  y  mae  mwy  o  wir  grefydd  yn  y  byd, 
nag  a  welwyd  erioed  o'r  blaen,  ac  y  mae  arwyddion  amlwg  hefyd  ei  bcd 
yn  myned  yn  gyflym  ar  gynnydd.  Os  oes  miloedd  yn  Lloegr  yn  troi 
yn  Buseyaid,  a'r  Puseyaid  yn  troi  yn  Babyddion,  y  mae  baner  y  diwyg- 
iad  ar  y  maes  hefyd,  ac  y  mae  yn  gweddu  i  Brotestaniaid  cywir  o  bob 
enwad  a  phob  gwlad  ddyfod  i  adnabod  eu  gilj^dd  yn  well,  a  nesu  mwy 
at  eu  gilydd. 


33: 


MEECHED   CYMEU.* 
[A.clolygìacl  ar  "Fy  Chwaer;"  sef  Cofiant  Miss  Jones,  Cefn-y-gader,] 

Y  MAE  llawer  o  cldaioui  yu  y  byd  wedi'r  cwbl.  Cyfaddasiad  i  roddi  neu 
i  dderbyn  daioni  yw  j^ob  cyfaddasiad  o  fewu  y  greadigaeth.  Y  mae 
pob  aelod,  pob  gallu,  pob  cynncddf  i  bob  creadiir  wedi  eu  cynihwj'so  i 
weinyddu  ueu  i  fwynhau  dedwyddwch.  Nid  wrth  fesur  y  mae  Duw 
wedi  taenu  ei  ddaioni  dros  y  byd.  Y  mae  ei  drugaredd  ar  ei  holl 
weithredoedd ;  ac  uid  digon,  a  dim  ond  hyuy,  yw  rheol  trugaredd.  Y 
mae  yr  holl  greadigaeth  wedi  ei  gorlenwi  à  daioni.  Edrychwch  ar  y 
pysg  yn  yr  afouydd,  yr  adar  yu  yr  awyr,  a'r  anifeiliaid  yn  y  meusydd, 
y  maent  yu  chwareu  fel  pe  byddai  eu  dedwyddwch  yn  fwy  nag  y  medr- 
aut  ei  gyuuwys.  Hyd  yu  nod  pethau  difywyd  a  ymddangosant  fel  j)e 
byddeut  yn  mwyuhau  hyfrydwch  yn  hyfrydwch  dyu.  Y  mae  dyn  yn 
mecku  eu  persouoli  a'u  c^mnysgaethu  â  theimhidau  eneidiol.  Y  mae 
pob  peth  yn  cael  euaid  yn  ei  enaid  ef  i  weled  a  theimlo  a  chydnabod 
daioni  Duw.  Nid  yw  y  cyrfì'  uefol  a  choed  y  ddaear  ond  pethau  di- 
fywyd  yuddyut  eu  hunaiu ;  ond  pau  y  mae  dyu  ya  edrych  arnyut,  y 
mae  coed  y  maes  yn  curo  dwylaw  wrth  ganu  clod  eu  Crëwr ;  y  mae 
dydd  a  nos  jn  traethu  ymadrodd  ac  yu  dangos  gwybodaeth,  ac  y  mae 
yr  haul  fel  gwr  pr'iod  yn  dyfod  allan  o"i  ystafell,  ac  yu  ymlawenhau  fel 
cawr  i  redeg  gyrfa. 

Tuedd  yr  oes  hou  yw  mesiu*  a  phwyso  pob  peth,  ac  yn  ol  ei  faint  a'i 
bwysau  corfforol  y  beruir  ei  werth.  Ac  mor  bell  ag  y  mae  y  byd  yn 
•gynnwj'sedig  o  bridd  a  choed  a  cheryg,  nid  oes  dim  na  fedrid  ei  fesiu* 
a'i  bwyso  i'r  manyh'wydd  mwj^af,  a  clyweyd  ei  werth  hefyd  mewu  ariau 
i'r  filfed  ran  o  fíyrling.  Oud  ar  ol  gorphen  y  gwaith  hwu,  y  mac  yr 
elfenau  penaf,  y  rhanau  gwerthfawrocaf,  wedi  eu  gadael  allau  o"r 
cyùif,  sef,  y  dedwyddwch  y  mae  meddwl  dyn  yu  ei  lewj'rchu  ar  y  cwbl, 
acyn  ei  dderbyn  oddiwrth  y  cwbl.  Sefwch  ar  ben  uu  o  fi-yniau  Cymru, 
ac  edrychwch  ar  y  dyfirynoedd  ffrwj'thlawn  oddiamgylch,  gellwch  feiur 

*  O'r  "Tr.AETUODYDD,"  am  1S45. 


336  MEHCITED  CYJinU. 

eu  hyd  a'u  lled,  a  phenderfynu  gwerth  arianol  pob  tydclyn  o'u  mewn ; 
ond  attolwg,  a  fedrwch  chwi  g^'frif  pa  sawl  ounce  o  brydforthwch  sydd 
yn  yr  olygfa,  neu  pa  sawl  ceiniogwerth  o  hyfrydwch  a  ddeillia  i'r  medd- 
wl  oddiwrthi  ?  Os  yw  hyn  yn  orchwyl  rhy  anhawdd,  ni  a  ddeuwn  yn 
nes  atoch.  A  fedrwch  chwi  fesur  harddwch  y  rhosyn,  neu  bwyso 
prydferthwch  y  lili  ?  Na  !  dyma  ormod  gwaith  i  holl  rifyddwyr  y  byd. 
Gallant  fesur  y  fifordd  oddiyma  i'r  haul,  gallant  ddyweyd  pa  faint  yw 
pwysau  Jupiter ;  ond  nis  gallant  gyfrif  pa  faint  o  ddefuydd  dedwydd- 
wch  sydd  mewn  un  blodeuyn. 

Ond  y  lle  y  mae  mwyaf  o  ddaioni  rhagluniaeth  i'w  wolcd  a'i  fwjTi- 
hau  yn  y  fuchedd  hon  yw  y  teulu  crefyddol.  Y  cwlwm  cadarnaf  a  fedd 
natur  yw  serch  teuluaidd,  a  phan  ddelo  y  dyn  yn  ddigon  calcd  i  dori 
y  cwlwm  hwn  y  mae  yn  barod  i  gyflawni  pob  drwg ;  ac  os  by th  yr  ù 
trugaredd  i  ymofyn  am  dano  yn  ei  gyflwr  gwrthgiliedig,  ond  odid  nad 
mewn  rhyw  weddillion  o'r  rhwym}Ti  hwn,  rhyw  adgofiou  am  hcn  deiml- 
adau  teuhiaidd,  yr  ymeifl  y  gwirionedd  dwyfol  i  arwain  ei  feddwl  at  y 
Gwaredwr.  Yn  y  cylch  teuluaidd  y  mae  pob  cysur  creadigol  yn  cyd- 
gyfarfod.  Yma  y  gwelir  y  daioni  naturiol  a'r  daioni  moesol  mwyaf 
digymysg  a  fedd  natm-.  Yma  y  gwelir  y  fath  beth  hyfryd  yw  cariad. 
Yma  y  gwelir  caredigrwydd  heb  un  gradd  o  hunan-elw  jti  ddyben. 
Yma  y  gwelir  plant  yn  anrhydeddu  ac  yn  gwasanaethu  eu  rhieni 
oddiar  gariad  atynt,  ac  yn  gwneuthur  cymwj'nasau  i'w  gilydd  heb  ddim 
rhagrith. 

Ond  ar  yr  un  pryd,  pa  gysur  sydd  mewn  teulu  oni  fydd  merch  yn  ei 
iywiogi  á'i  phresennoldeb,  ac  yn  taenu  drosto  â'i  hyfryd  wêdd  ryw 
siriol  swyn.  Yr  oedd  ei  chyfeillach  hi  yn  aunhebgorol  cyn  y  gallasai 
dyn  fod  yn  ddedwydd  hyd  yn  nod  yn  ei  gyflwr  paradwysaidd.  O'r 
cwbl  a  feddai  y  greadigaeth,  hyn  oedd  ei  ddcdwyddwch  penaf,  a  hyn 
oedd  yn  ei  alhiogi  i  gyflawn  fwynhau  i)ob  dedwyddwch  arall.  Pan  y 
mae  Dafydd,  yn  ei  alarnad  am  Saul  a  Jonathan,  yn  ewyllysio  desgi-ifio 
cariad  mwy  na  chyiBfredin,  y  mae  yn  ei  gyffelybu  i  "  gariadgwragedd." 
Pan  oedd  ein  lachawdwr  yn  y  byd,  yr  oedd  gwragedd  duwiol  yn  ei  gan- 
lyn  yn  ei  deithiau,  "  y  rhai  oedd  yn  gweini  iddo  o'r  pethau  oedd  gau- 
ddynt."  A  phan  oedd  yn  ei  ing  olaf  ar  y  groes,  "  yr  oedd  yno  lawer  o 
wragedd  j-n  edrych  o  hirbell,  y  rhai  a  ganlynasent  yr  lesu  o  Galilea,  gan 
weini  iddo  ef."  Yr  oedd  un  hen  Gristion  gloyw  yn  Sir  Feirionydd  yn 
axfer  dyweyd  y  diolchai  yn  wresog  iddynt  os  cai  fyned  i'r  nefoedd,  fel  y 
mae  yn  dd'íau  ei  fod  wedi  myned  er  ys  blyneddoedd.     Ac  yn  wir,  braidd 


MEECHED  CYÎIRÜ.  337 

na  tlieimlem  yr  un  duetld  yn  llanw  ein  mccldwl  ninnau  y  fynyd  hon. 
Diolch  i  cliwi,  wragedd  liynaws,  am  eicli  caredigrwydd  i'n  lesu  mawr. 
Diammheu  nad  oedd  yr  lesu  ei  hun  yn  anniolchgar  iddynt,  nac  yn 
ddideimlad  o  ddylanwad  hyfrydol  eu  cymdeithas.  Yr  oedd  un  teulu, 
yn  cnwedig,  mewu  pentref  tawel  naill  du  i  fynydd  jv  Olcwydd,  lle  y 
byddai  yn  arfer  myned  i  gael  gorphwysfa  a  chysur  i'w  ysbryd  lludd- 
edig — "  A  hoff  oedd  gan  yr  lesu  Martha,  a'i  cliwaer,  a  Lazarus."  Nis 
gallwn  lai  na  meddwl  yn  fynych  am  y  teulu  tirion  yn  Bethania,  wi'th 
fwynhau  y  gymdeithas  deuluaidd  mewn  llawer  man  rhwng  mynydd- 
oedd  Cymru. 

Pa  beth  yn  fwyaf  arbenig  sydd  yn  anghem-heidiol  i  gyfansoddi 
rhagoroldeb  meddwl  yn  y  rhyw  fenywaidd  ?  Ni  a  feddyhem  mai  yr 
un  peth  ag  sydd  yn  cyfansoddi  eu  rhagoroldeb  allanol,  sef  prydferth- 
wch.  Ni  ddysgwylir  i  ferch  ragori  mewn  cryfder  corfforol,  ac  yn  yr 
un  modd,  ni  fwi'iadwyd  iddi  ragori  mewn  cryfder  meddwL  Ond  os 
ydym  yn  dewis  gweled  prydferthwch  meddwl  mewn  perffeithrwydd,  yn 
y  rbyw  fenywaidd  y  mae  i  ni  edrych  am  dano.  Nid  yw  athronyddion 
hyd  yn  hyn  wedi  medru  cyd-olygu  yn  mha  beth  y  mae  prydferthwch 
allanol  jn  gynnwysedig.  Os  yw  ein  cyfeillesau  prydwcddol  yn  teimlo 
dyddordeb  yn  y  mater,  gallant  ddarllen  traethawd  Burke  "  On  the  sub- 
lime  and  beautiful,"  neu  erthygl  arglwydd  Jeffrey  yn  yr  "  Encìjclopcedia 
Britannica.'"  Ond  am  yr  hyn  sydd  jn  cyfansoddi  prydferthwch  tu- 
fewnol,  nid  rhaid  i  neb  fod  mewn  ammheuaeth.  Y  mae  yr  Ysbryd 
Glân  wedi  gofalu  am  roddi  desgrifiad  manwl  o  hono  yn  y  Bibl :  "  Trws- 
iad  y  rhai  bydded  nid  yr  un  oddi  allan,  o  blethiad  gwallt,  ac  amgylch- 
osodiad  aur,  neu  wisgad  dillad;  eithr  bydded  cuddiedig  ddyn  y  galon 
mewn  anllygredigaeth  ysbryd  addfwyn  a  Uonydd,  yr  hwn  sydd  ger  bron 
Duw  yn  werthfawr."  Nid  3'dym  ni,  a  diammheu  genym  nad  oedd  yr 
apostol  yn  dymuno  iddynt  fod  yn  gwaceriaid  o  ran  eu  gwisgoedd.  Dyl- 
ent  fod  yn  brydferth  oddi  allan  yn  gystal  ag  oddi  mewn.  Ond  ar  yr  un 
pryd  ni  ddichon  fod  prydferthwch,  yn  allanol  nac  yn  dufewnol,  heb 
symledd  fsimpUciti/).  Y  wisg  fwyaf  syml  yw  y  wisg  brydferthaf,  a'r 
meddwl  mwyaf  syml  yw  y  meddwl  prydferthaf.  Uwchlaw  pob  peth, 
auwyl  gyfeillesau,  na  chynnygiwch  baentio  eich  meddyhau  mwy  na'ch 
gwjmebau.  Bydded  eich  holl  brydferthwch  yn  gyfargraff  o  guddiedig 
ddyn  y  galon. 

Un  o'r  moddion  a  effeithiodd  fwyaf  er  gwareddio  y  byd  yw  dylanwad 
y  rhyw  fenywaidd  ;  a'r  hyn  a  roddodd  iddynt  y  dylanwad  hwn,  ao  a'u 


338  MERCHED  OYMEU. 

dyrcliafodd  i'w  Uû  i^riodol  mewn  cymdeithas,  yw  y  grefydd  Gristionogol. 
Yn  yr  lioll  wlodydd  Pagauaidd,  nid  oedd  ac  nid  jví  y  rhau  brydwcddol 
o  ddynoh-yw  ddim  amgen  na  cbaeth-forwynion.  Ond  y  mae  Cristion- 
o^aeth  nid  yn  uuig  wedi  cu  rhyddhau  o'u  caethiwed,  ond  wedi  eu 
dcfuyddio  i  feithriu  egwyddorion  rhyddid  a  moesgarwch  yn  y  gwyr. 
Pell  oddiwrthym,  ferchcd  hawddgar  Cymru,  fyddo  dyweyd  gair  yu 
crbyn  eich  dylanwad.  I'r  gwrthwyneb,  teimlwn  ein  huuaiu  yn  rhwym 
o'i  amddiffyu  á'u  holl  egni,  a'i  wueuthur  hyd  y  gallom  yu  fwy  cyffred- 
iuol;  ac  i'r  dyben  hyny,  caniatcwch  i  ni  ddyweyd  gair  neu  ddau 
wrthych  yn  gyfriuachol.  Os  ydych  yn  dewis  i'ch  dylanwad  fod  jn 
cffeithiol,  rhaid  i  chwi  ofalu  na  fyddoch  mewn  un  modd  yn  peri  i  neb 
ci  dcimlo.  Meddyliwch  am  y  fi-euines  Yictoria ;  y  mae  ei  gorsedd  yn 
llawer  cadaruach  na  phe  buasai  yn  uubenaeth  benarglwyddiaethol. 
A'r  achos  o  hyny  yw,  ei  bod  hi  ei  hun  yn  ymgadw  o'r  golwg  yn  ngweiu- 
yddiad  y  llywodraeth.  Ei  gweiuidogion  sydd  yn  gweithredu,  a  hwy 
sydd  yu  gyfrifol,  tra  y  mae  hi  yu  aros  yn  guddiedig  o  fewn  terfynau 
deddf  y  cyfansoddiad  gwladol ;  ac  o  ganlyniad,  y  mae  hoU  gadernid 
cyfansoddiad  y  deyrnas  yn  amddiffyuiad  i'w  gorsedd.  Felly  am  dan- 
och  chwithau ;  yr  ydym  yn  eithaf  cwyllysgar  i  chwi  fod  yn  freninesau, 
ond  hyderwnna  ystyriwch  ni  yu  euog  o  deyrnfradwriaeth  os  dywedwn 
y  dylech  fod  yn  ofalus  i  jnngadw  o  fewn  terfynau  y  deddfau  sydd  yn 
hanfodol  i'ch  llywodraeth.  IJn  o'r  deddfau  hyny  yw  gwylder.  Dyma 
y  lle  y  mae  cuddiad  eich  cryfder ;  a  thra  yr  aroswch  o  fewn  y  terfynau 
hyn,  eich  dylanwad  a  dreiddia  drwy  feddyliau,  ac  a  effeithia  ar  ym- 
ddygiadau  pawb  a  ddeuaut  o  fewn  cylch  eich  cymdeithas. 

Un  o  brif  bechodau  yr  oes,  uu  o  arwyddion  amlycaf  yx  amserau,  yn 
Nghymru  y  dyddiau  hyn,  yw  diffyg  o  deimlad  haelionus  at  achos  yr 
Arglwydd  lesu.  Yu  ngwyueb  cysgadi'wydd  a  diffrw}i;hdra  ein  cenedl, 
at  bwy  y  trown  ond  at  y  rhai  sydd  wedi  arfer  gweini  mor  ewyllysgar 
i'r  Gwaredwr  o'r  dechreuad.  Pe  dygai  merched  y  dywysogaeth  eu 
galluoedd  i  bleidio  y  grefydd  houo,  oddiwrth  ba  un  y  derbyniasant  eu 
dylauwad,  buau  y  gwelid  bywyd  newydd  yn  ein  holl  gymdeithasau 
crefyddol.  Pihoddai  hyn  iddynt  destunau  buddiol  i  ymddyddan  am 
danynt  yn  eu  cyfarfodydd  teuluaidd,  yn  lle  dyfynio  beiau  eu  cymydog- 
ion.  Cynuyddai  eu  cariad  at  Grist  trwy  ei  roddi  mewn  ymarferiad ;  a 
chaent  wybod  yn  fuan,  trwy  dderbyn  arwyddiou  o'i  foddlonrwydd,  nad 
yw  efe  yn  ddisylw  yu  y  nef,  mwy  na  phan  oedd  ar  y  ddaeai',  o'r  car- 
edigrwydd  lleiaf  a  ddaugosir  ato  ef  a'i  waith. 


MERCHED  CYMRU.  339 

Hycl  yn  ddi-weclclar,  nid  oedd  ond  ycliydig  o  hyfforddiad  neillduol 
yredi  ei  roddi  i  fcrched  trwy  y  wasg  Gymreig,  ac  uid  oedd  ond  ycliydig 
o  sylw  mewn  un  modd  wecli  ei  gymeryd  o  lionynt.  Oud  y  mae  Cofiaut 
Miss  JoNES,  o'r  Wyddgrug,  wedi  gwneuthur  llawer  at  lenwi  y  difiyg. 
Yr  oedd  gwrtliddrych  y  cofiant  hwu  yn  un  o'r  mcrched  goreu  a  fagodd 
Cymru  ;  a  diaromheu  genym  yr  addefa  pawb  a'i  darlleno,  fod  yr  awdur 
yu  un  o'r  ysgrifenwyr  goreu.  Buasai  yn  ddyweuydd  geuym  adduruo 
ciu  tudaleuau  à  darnau  helaeth  o'r  llyfr,  oui  bae  ein  bod  yn  hyderu  y 
bydd  yn  fuan,  os  uad  yw,  yn  nwyhiw  ein  hoU  ddarlleuwyr.  Cawn  yma 
olwg  ar  deulu  dedwydd,  "  yr  hwu  ji'  oedd  ei  wreiddyn  yn  ymdaenu  wrth 
y  dyfroedd,  a'r  gwHth  yn  aros  ar  hyd  y  uos  ar  ei  frig."  Cawn  olwg 
hefyd  ar  brofedigaethau  teuluaidd,  na  chyfarfyddir  yn  fynych  a'u 
cyffelyb  ;  ond  nid  yw  hyn  yn  lleihau  dim  ar  ddaioni  rhaghiniaeth. 
Ehaid  cael  y  shadcs  i  wneydy  darhm  yu  berffaith,  ac  y  mae  trugaredd 
wedi  addaw  troi  jr  holl  gystuddiau  yu  feudithiou. 

Nid  oes  dim  yu  eiu  taraw  yn  rymusach  wrth  ddarlleu  y  cofiaut 
hwn  na'r  parch  oedd  gan  Miss  Jones  i  weinidogaeth  yr  efeugyl.  Y 
pregethau  a  wrandawai  oedd  sylwedd  llawer  o'i  Uythyrau.  Nid 
gwraudaw  yu  unig  i  feirniadu  oedd  ei  gwaith ;  ond  gwrandaw  i  gredu  a 
chofio,  i  fyw  ar  y  gair,  a  byw  yn  ol  y  gair.  Y  mae  hyn  yn  cadai-nhau 
y  dywediad,  mai  y  gwrandawyr  callaf  yw  y  gwrandawjn.'  hynawsaf. 
Ar  yr  un  pryd  byddai  yn  burion  i  bregethwyr  ystyried  fod  llawer  crist- 
ion  dystaw,  anamlwg,  yn  meddu  mwy  o  syuwyr  ua  uifer  mawr  o'r  rhai 
sydd  yn  esgyn  i'r  areithfaoedd.  Oud  uid  uu  o'r  rhai  callaf  yn  unig 
oedd  Miss  Jones;  yr  oedd  hefyd  yu  rhagori  mewu  ysbrydoh'wydd ;  ac 
y  mae  yn  anhawdd  darlleu  ei  llythjTau  heb  ddyrchafu  dymuuiadau 
aml  i'r  nefoedd  am  gynnydd  mewu  crefydd  ysbrydol,  y  grefydd  hono 
sydd  yu  deillio  oddiwrth  Ysbryd  Duw,  yu  saucteiddio  ysbryd  dyu,  ac 
Yu  effeithio  ar  ei  holl  ymarweddiad. 

Ond  nid  yw  hyn  ond  ychydig  gasgliadau  allan  o  lawer.  Y  mae  j-r 
lioll  lyfr  yn  llawn  o  addysgiadau  ;  a'r  unig  ammheuaeth  sydd  ar  eiu 
meddwl  wrth  ei  adael  yw,  ua  ddarfu  i  ni  roddi  iddo  y  ganmohacth 
sydd  yn  gweddu  i'w  deilyngdod. 


no 


YE  EGLWYS  EYDD.* 

KiD  ocs  Tin  dygwyddîad  yn  yr  oesoedd  diweddaf  wedi  tynu  cymaint  o 
sylw  Cristionogion  yn  mliob  gwlad  ag  ymneillduad  yr  Eglwys  Eydd 
yn  Scotland.  Yr  oedd  yn  dro  na  welwyd  ei  fatli  er  dyddiau  yr  lien 
Aughydlîurfwyr  yn  Lloegr ;  ac  mcwn  cymhariaetli  i  rifedi  y  trigolion, 
yr  oedd  yr  ymneiUduad  yn  Scotland  yn  fwy  cyflawn  ac  effeithiol.  Yr 
oedd  y  djTiion  blaenaf  j'n  yr  Eglwys  Eydd  liefyd  yn  adnabyddus  yn  yr 
lioll  fyd  trwy  eu  hysgrifeniadau.  Pan  oedd  esgob  Llundain  ac  eraill  yn 
chwilio  am  yr  awdwjT:  goreu  i  ysgrifenu  y  llyfrau  a  elwir  ' '  Bridgeicater 
Treatises,"  y  rhan  dduwinyddol  o'r  cyfansoddiadau  hyny  a  ymddiried- 
wyd  i  Dr.  Chalmers.  Pan  oedd  Eglwys  Loegr  yn  sefyll  mewn  anghen 
am  ryw  amddiffynwr  galluocach  na  chyffredin  i  ddadleu  o  blaid  yr 
Tindeb  rhwng  yr  Eglwys  a'r  wladwriaeth,  at  Dr.  Chalmers  yr  aethanti 
ofyn  cynnorthwy.  Ond  wele  Dr.  Chalmcrs  ei  hun  erbj^n  hyn  yn 
ymneillduwr.  Ychydig  cyn  jn:  jTnrauiad,  Syr  George  Sinclair,  un  o 
wrthwynebwyr  yr  Eglwys  Eydd,  wrth  ysgrifenu  at  larll  Aberdeen,  i'w 
rybuddio  o'r  perygl,  a  arferai  y  geiriau  hyn,  *'  Pa  le  bynag  y  byddo  Dr. 
Chalmers,  yno  y  bydd  Eglwys  Scotland." 

Mewn  gwledydd  tramor  y  mae  yr  Eglwys  Eydd  wedi  derbyn  cymer- 
adwyaeth  cyffredinol.  Ond  rhaid  addef  nad  yw  yr  ymddygiad  tuag  ati 
oddiwrth  lawer  yn  y  dejTnas  hon  wedi  bod  mor  deilwng  ag  y  buasai 
dymunol.  Nid  oes  nemawr  fai  nad  yw  yn  euog  o  hono  yn  ngolwg  y 
naill  blaid  neu'r  Ilall.  Yr  achwyniad  a  ddygir  yn  ei  herbyn  gan  y 
Toriaid  yw,  ei  bod  yn  codi  yn  erbyn  y  llywodraeth  ;  a  rhoddir  hyn  yn 
esgus  gan  lawer  dros  beidio  caniatâu  lle  i'w  chynnulleidfaoedd  i  adeil- 
adu  addoldai.  Os  codi  yn  erbyn  y  llywodraeth  yw  dyweyd  y  gwir  yn 
lled  ddiarbed  am  y  seneddwyr  a'r  gweinidogion  gwladol,  yn  debyg  i'r 
prophwydi  dan  yr  Hen  Destament,  ac  yn  debyg  i  Grist  ei  hun  pan  y 
galwai  y  Phariseaid  a'r  Ysgrifenyddion  yn  rhagrithwyr,  seirph,  a  hil- 
iogaeth  gwiberod,  er  eu  bod  yn  eistedd  yn  nghadair  Moses— os  hyn  yw 

O'r   "Tp.aethodydd,"  am  1845. 


TB  EGLWYS  EYDD.  341 

cocli  yn  erbyn  y  llywodraeth,  yna  nis  gellii-  gwadu  fod  amiyw  o  ■wcinid- 
ogion  yr  Eglwys  Eydd  yn  euog  o'r  bai.  Nid  ydynt  hwy  yn  petruso 
dyweyd  fod  ymddygiad  y  gweinidogion  gwladol  tuag  atynt  wedi  bod 
yn  anghyfiawn  a  thwyllodrus,  a  bod  eu  gwaith  yn  gwobrwyo  Maynooth 
yn  bechod  yû.  erbyn  Duw.  Nid  ydynt  ychwaith  yn  edrych  ar  fonedd- 
igion  y  tir  fel  bodau  o  ryw  natur  uwch  na  dynion.  Pan  fydd  perchen- 
ogion  y  tiroedd  yn  gwrthod  lleoedd  i  godi  addoldai,  dynoethant  eu 
hymddygiadau  yn  y  ne^yyddiaduron  ac  mewn  cyfarfodydd  cyhoeddus, 
nes  gwneyd  i  dduwciaid  blygu  o'u  blaen.  ünd  dracliefn,  dysgant  y 
bobl  yn  y  modd  mwyaf  egniol  i  beidio  troseddu  y  gyfraith  wladol.  Y 
maent  yn  gweithredu  yn  ol  egwyddorion  gwrthgyferbyniad,  ac  o  gan- 
lyniad,  barnant  y  dylid  talu  yr  eiddo  Cíesar  i  Caesar,  yn  gystal  a'r 
eiddo  Duw  i  Dduw.* 

Cyhuddiad  arall  a  ddygir  yn  eu  herbyn  yw,  mai  yr  achos  iddynt 
ymadael  o'r  Eglwys  wladol  oedd  eisieu  mwy  o  awdurdod  yn  eu  dwylaw 
eu  hunain.  Dj^ma  yr  esboniad  a  roddir  yn  gyffredin  gan  y  newydd- 
iaduron  Eadicalaidd,  y  rhai  yäjnt  gan  mwyaf  dan  olygiad  anffyddwyr, 
a  pha  bryd  bynag  y  daw  rhyw  bwnc  crefyddol  dan  sylw,  y  maent  yn 
sicr  o  wrthwynebu  crefydd  ysbrydol.  Nid  oes  ond  im  diöyg  yn  y  cy- 
huddiad  hwn,  a  hyny  ydyw  ei  fod  yn  hollol  groes  i'r  gwirionedd.  Yr 
hyn  a  ddadleuent  drosto  oedd,  y  dylai  dewisiad  pob  gweinidog  fod  jn 
meddiant  yr  aelodau.  I  g}Tinorthwyo  y  darllenydd  i  ddeall  y  mater, 
gellid  sylwi  fod  y  cyfarfod  misol,  yr  hyn  a  alwant  hwy  y  preshjterìj ,  ar 
ol  cael  prawf  o  dduwioldeb,  a  dysg  a  dawn  yr  ymgeisydd,  yn  rhoddi 
caniatâd  iddo  bregethu.  Y  mae  yntau  o  hyny  allan  yn  rhydd  i  fyned 
am  Sabboth  neu  ddau  i  bregethu  pa  le  bynag  y  byddo  gweinidog  wedi 
marw  neu  oblegid  afiechyd  neu  ryw  achos  cyfreithlawn  arall  }ti  gorfod 
bod  yn  absennol.  Yn  ol  yr  hen  drefn,  pan  fyddai  gweinidog  farw, 
byddai  perchenog  y  plwyf  yn  rhoddi  y  lle  i  un  o'r  pregethwyrhyn,  heb 
ofalu  ond  anfynych  iddo  fod  yn  dderbyniol  gan  yr  aelodau.  Ermwyn 
cadw  Dr.  Chalmers  a'i  frodyr,  os  gellid,  yn  yr  Eglwys  wladol,  cynnyg-, 
iodd  y  ll}^odraeth  i'r  cyfarfod  misol  gael  awdurdod  i  wrthod  y  neb  a 


*  Yr  ydym  yn  deall  fod  tri  neu  bedwar  yn  Nghymru  yn  ceisio  haern  na  ddylid  beio  ar  y  senedd- 
Tt-yr  a'r  gweinidogion  Rwladol,  pa  ddrygau  byna^  a  wnelont.  Pe  b'aiy  dyiiSodion  byn  yngwybod 
ychydi!,'  am  natur  y  llywodraeth  dan  ba  un  y  maent  yn  byw,  hwy  a  ddeallent  fod  cyfansoddiad  y 
deyrnas  hon  yn  sicrhau  rhyddid  i'r  deiliaid  i  draethu  eu  meddyliau  yn  tofn  am  holl  weithredoedd 
cyhoelduäy  gwöinidoÿioii  gwladol ;  ac  nid  hyn  yn  unicj,  ond  hefyd  yn  eu  galluogi  i'w  troi  o'u 
pwyddau.  Y  mae  yn  amlwg  i/an  hyny  fod  y  cyfeiUion  a  nod.yyd  yn  g.vrthwyn3bu  cyfansoddiad  y 
deyrnas,  Barnasom  mai  nid  anfuddiol  fydd;ii  cymaiat  a  hya.  o  gyfeiriad  atyntwrth  fyned  heibio ; 
ond  nid  ydynt  yn  werth  ychwanpg  o  sylw. 


312  YB  EGLWYS  RYDD. 

fynent  o'r  prcgethwjT  a  benoilicl  gan  berclienogion  y  tiroedd;  ond 
baruent  hwythau  fod  yr  awdurdod  hono  yn  perthyu  i"r  aelodau ;  ac  yn 
hytrach  na'i  chjTiieryd  oddi  arnyut,  gadawsant  eu  bywioliaethau,  a 
dattodasant  y  cysylltiad  oedd  rhyngdd}-nt. 

Y  mae  Eglwys  Loegr,  ac  hyd  yn  uod  Uawer  o'r  offeiriaid  efengylaidd, 
yn  edrych  ar  weiíhrediadau  yi'  Eglwj's  Eydd  gyàa  gradd  mawr  o  oer- 
felgarwch.  Ymddangosant  fel  pe  byddent  yn  methu  deall  pa  hawl 
oedd  gan  weinidogion  Scotlaud  i  fod  yn  fwy  cydwybodol  nag  eraill. 
Cefnogwyd  hwy  ar  y  cyntaf  yn  egniol  a  chyson  gau  y  "  Rccord,"  yr 
hwn  yw  newyddiadur  yr  oflfemaid  efengylaidd.  Ond  pan  aethant  i  son 
am  adael  eu  bywiolaethau,  newidioddy  "  Record,"  ei  ochr.  Eifarnef 
ar  y  mater  oedd,  y  dylasent  aros  i  mewn  i  wrthdystio  yu  erhya  gormes 
y  wladwriaeth.  Canmolai  eu  hegwyddorion  yn  fawr,  ac  annogai  hwy- 
thau  i  siarad  ac  ysgrifenu ;  ond  beiai  hwynt  am  gynuyg  dyoddef  dros 
eu  hegwyddorion.  Aeth  Mr.  M'Neil  hefyd  o  Liverpool  i  Lundain  i 
areithio  yn  eu  herbyn  mewn  cyfarfod  yn  Exeter  Hall.  Ond  ar  y  pwnc 
hwn  eto,  yr  ydym  yn  cael  Baptist  Noel  fel  arferol  yn  pleidio  y  gwirion- 
edd.  Areithiodd  o  blaid  yr  Eglwys  Eydd,  ac  ni  arosodd  ar  hyny,  ond 
ysgrifenodd  lyfr  helaeth  i'w  hamddiffyn.  Er  hyuy  pell  oddi  wrthym 
;rw  condemnio  pawb  sydd  yn  methu  gweled  y  mater  gyda'r  un  eglur- 
der  a  Baptist  Noel.  Trwy  fod  Eglwys  Scotland  yn  cydweithredu 
mewn  cymanfa  gyffredinol,  yr  oedd  pob  gweiuidog  cydwybodol  yn 
teimlo  ei  hun  yn  bersonol  yn  gyfrifol  am  ei  gweithrediadau.  Ond  yn 
Eglwys  Loegr,  trwy  fod  yr  awdurdod  yn  nwj^law  yr  esgobion,  nid 
yw  mor  hawdd  i  bob  gweinidog  deimlo  ei  gyfrifoldeb.  Nid  yw  efe  yn 
ymyiyd  û  llywodraeth  yr  eglwys.  Maes  ei  lafur  ef  yw  y  plwyf  sydd 
dan  ei  ofal ;  ac  felly  dichon  ei  fod  yn  cyflawni  ei  waith  yn  ddiwyd  ac 
}Ti  ddysíaw,  er  fod  yr  offeiriaid  nesaf  ato  yn  fwy  na  hanner-pabyddion. 
Ond  fel  y  daw  amgylchiadau  i  wasgu  y  mater  yu  ddwysach  at  yst}T- 
iaeth  gweinidogion  yr  Eglwys  sefydledig  yn  Lloegi-,  yr  ydym  yn  credu 
y  bydd  nifer  mawr  o  honynt  yn  barod  i  abeithu  eu  holl  elw  bydol  er 
mwyn  cydwybod. 

Oddiwrth  yr  holl  ymneillduwyr  parchusaf  y  mae  yr  Eglwys  Eydd, 
fel  y  gallesid  dysgwyl,  wedi  derbyn  tiriondeb  a  chymerad^^-j-aeth.  Y 
Wesleyaid  yn  enwedig  a  bleidiasant  yr  achos  o'r  dechreuad  fel  pe  bu- 
asai  yn  perthyu  iddynt  hwy  eu  hunain.  ì,Lr.  Farmer,  yr  hwn  sydd 
ddiacon  haelionus  yn  nghjŵndeb  ein  brodja-  Wesleyaidd,  a'u  hanrheg- 
odd  yn  ddiweddar  à  £500.      Ac  y  mae  y  "  Watchman,"  newyddiadur 


YE  EGLWYS  RYDD.  313 

Wesleyaicld,  yn  cael  ei  lanw  yn  fynych  â  hanes  eu  gweithrecliadan. 
Yn  y  "  British  Çuarterhj''  drachefu,  yr  hwn  a  gyhoeddir  dan  olygiad 
Di'.  Yanghan,  athraw  diiwinyddol  y  Coleg  Annihynol  gerllaw  Man- 
chester,  ymd'laugosodd  traethawd  mewn  perthynas  i'r  Eglwys  Rydd, 
wedi  ei  ysgrifeuu  yu  frawdol  a  charedig.  Am  yr  ychydig  ymneilldu- 
wyr  oedd  yn  coledd  drwg-dj'biaeth  ar  y  cyntaf,  y  mae  hyny  yn  raddol 
yn  diflauu  ;  ac  yn  ddiau  y  mae  yn  rhaid  i  ddyn  fod  jti  amddifad  o  bob 
íeimlad  Cristionogol  os  gall  ddarllen  am  eu  diwydrwydd,  eu  hegni,  eu 
himau-ymwadiad,  a'u  haeUoui  digyfifelyb,  heb  gyduabod  yn  ddiolchgar 
fod  llaw  Duw  gjàìí  hwynt. 

Gan  y  dichou  fod  rhyw  weddillion  o'r  drwg-dybiaeth  a  grybvryllwyd 
yn  aros  yn  meddyliau  rhai  o  ymneillduwj-r  C^nnru,  a  chan  ein  bod  yn 
sicr  nad  yw  yn  tarddu  o  genfîgen  a  rhagfarn,  namyn  oddiar  anwybod- 
acth,  ni  a  gjTuerwn  y  cyfle  hwn  i  egliu'o  beth  yw  yr  egwyddorion  a 
broffesir  gan  weinidogion  ac  aelodau  yr  Eglwys  Eydd  o  barth  p*  undeb 
rhwng  yr  Eglwys  a'r  wladwriaeth.  Eu  barn  hwy  ydyw,  y  dylai  y  wlad- 
AYi-iaeth  fel  y  cyfryw,  sefyn  einodweddiad  cyhoeddusfel  gwladwriaeth, 
gydnabod  awdurdod  Crist  fel  Brenin,  a  chyfranu  at  gyunal  ei  achos. 
Ond  daliant  mor  gadarn  a  hyny  na  ddylai  y  llywodraeth  wladol  arfer  un 
math  o  awdurdod  eglwysig,  ond  y  dylent  adael  pob  achosion  crefyddol  i 
gael  eu  trin  a'u  peuderfynu  gan  yr  eglwj'si,  un  ai  j^n  gj'unulleidfaol,  yn 
heuaduriaethol,  neu  yn  esgobaethol,  fel  y  byddo  yr  eglwysi  eu  huuaiu  yn 
dewis.  Y  maent  hwy  yn  dewis  y  ffurf  henaduriaethol ;  oud  nid  ydynt 
mown  un  modd  yn  dadleu  y  dylai  y  ll}^odraeth  gynual  y  fmrf  houo  mwy 
na  rhyw  ffurf  arall ;  ond  yn  uuig  y  dylai  ofalu  fod  gair  Duw  yn  cael  ei 
ddysgu  i'r  bobl.  Fel  y  canlyn  y  mae  Dr.  Chalmers  ei  hun  yn  esbonio 
ci  olygiadau: — "  Pe  bawn  jn  adeiladu  addoldỳ  mewn  rhyw  ardal, 
a  phe  b'ai  pendefig  cyfoethog  yn  by  w  yn  agos,  ni  phetruswn  íyneà  ato 
1  ofyn  ei  gynnorthwy  :  ac  os  gwelai  yn  dda  gyfrauu  ugaiu  puut,  mi  a 
f^-ddwn  yn  ddiolchgar  iddo.  Oud  os  dadleuai  y  pendefig  ar  sail  }t 
ugain  puut  fod  yn  rhaid  iddo  ef  gael  rhan  yu  llywj-ddiaeth  yr  eglwys, 
fod  yn  rhaid  iddyut  gymeryd  y  gweinidog  a  ddewiso  efe,  a  dwyn  pob 
achos  dyrys  i'w  dŷ  ef  i  gael  ei  benderfynu  mewn  cyfeisteddfod  ganddo 
ef  a'i  weinidogion— os  dyma  yr  ammodau,  mi  a  ddywedwn  wrtho  v.m 
gadw  ei  ugain  punt.  Yn  yr  un  modd,  er  mwjTi  diwyllio  gwlad  à  Clu-isí- 
ionogaeth,  mi  a  awn  at  y  llywodraeth  wladol  i  ofyn  eu  cynnorthwy  at 
hjTiy  ;  a  phe  rhoddeut  ugain  mil,  mi  a  fyddwn  ddiolchgar  iddynt.  Ond 
03  yr  ammod  yw,  fod  yn  rhaid  iddynt  gael  llywyddiaeth  yr  eglwys  i'w 


844  YR  EGLWYS  RYDD. 

dwylaw  liwy,  yna  mi  a  cHywedwu  wrtbyut  am  gadw  en  hugain  mil." 
Dyma  olygiadau  Dr.  Chalmers.  Pa  uu  a  yw  y  darllenydd  yn  cydweled 
ai  peidio,  y  mae  yn  rhaid  iddo  gyfaddef  eu  bod  yn  ddigon  eglur,  ac 
mai  dyma  y  ffordd  fwj^af  rhesymol  y  gellir  meddwl  am  .dani  i  amddi- 
ffyn  yr  undcb  rhwng  yr  Eglwys  a'r  wladwriaeth. 

Hwyrach  fod  ambell  un  yn  teimlo  rliyw  duedd  i  ofyn,  Paham  na 

faasai  y  Rhydd-eglwyswyr  yn  newid  eu  barn  wrth  ymadael  o'r  Eglwys 

wladol  ?     Yr  ydym  yn  ateb,  mai  y  farn  uchod  a  barodd  iddynt  ymadael. 

Ac  os  nad  yw  hyn  yn  ddigon,  dymunem  niunau  ofyn  yn  ol,  A  yw  yn 

beth  annichonadwy  iddynt  hwy  farnu  fel  hyn  mor  gydwybodol  ag  mae 

'eraill  yn  barnu  yn  wahanol  ?     Ac  a  yw  barn  gydwybodol  yn  beth 

j'w  newid  gydag  amgylchiadau  ?    Pe  buasent  yn  proffesu  cyfnewidiad 

'iisymwth  wrth  ymadael,  buasai  pob  dyn  ystyriol  yn  rhwym  o  ammheu 

eu  cywh'deb.     Buasai  sail  gref  i  dybied  eu  bod  yn  rhagrithio  er  mwyn 

ennill  cymeradwyaeth  jt  ymneiUduwyr.     Os  rhaid  i  ni  goudemnio  y 

Rhydd-eglwyswyr  am  nad  ydynt  yn  hollol  o'r  un  farn  a  ni  am  ddyled- 

swydd  y  wladwriaeth  tuag  at  grefydd  Crist,  na  sonier  mwyach  am  y 

Puritaniaid  a'r  hen  Anghydflfarfwyr.    "  Ho,"  medd  rhyw  un  nad  yw  yn 

gwybod  dim  am  y  mater,  "  hwy  a  gj'merent  eu  gwaddoli  yr  wythnos 

nesaf  pe  gallent."     Diammheu  y  gwnaent  pe  gallent  rjan  eu  cydwyhodau. 

Dyma  yr  unig  rwystr  sydd  ar  eu  ffordd.     Pe  gallasent  gan  eu  cydwyb- 

odau,  ni  fuasai  raid  iddynt  aberthu  parch  y  gwŷr  mawr,  ac  aberthu 

cysuron  eu  teuluoedd  eu  hunain.     Ac  hyd  yn  nod  wedi  iddynt  ymadael, 

byddai  yn  hawdd  iddynt  gael  cyflogau  gan  y  llywodraeth,  pe  cymerent 

eu  llwgr-wobrwyo,  fel  y  mae  cannoedd  o  ymneillduwyr  yn  Lloegr  yn 

derbyn  y  Reyium  Donum ;  ond  y  maent  wedi  datcan  eilwaith  ac  eilwaeth 

na  chymerant  fíyrling  o  arian  y  llywodraeth  hyd  nes  daw  y  llywodraeth 

wladol  i  gyfranu  at  gynnal  crefydd  oddiar  barch  ac  ymostyngiad  i  Grist 

a"i  air,  ac  nad  ydynt  yn  dysgwyl  y  gwelir  hyn  cyn  y  mil  blyneddoedd. 

Yr  ydym  wedi  gweled  Uawer  o  anghysonderau  jn  ein  hoes ;  ond 

un  o'r  rhai  mwyaf  hynod  oedd  gweled  ymneillduwyr  yn  canmawl 

Baptist  Noel  o  herwydd  ei  olj^giadau  diragfarn  a'i  ysbryd  rhydd,  er  ei 

fod  yn  aros  yn  yr  Eglwys  wladol ;  ac  ar  yr  un  pryd  yn  condemnio  y 

Ehydd-eglwyswyr  er  eu  bod  wedi  jonadael  o'r  Eglwys  wladol.    Nid  yw 

yn  ddichonadwy  bod  gan  neb  fwy  o  barch  i  Baptist  Noel  nag  sydd 

genym  ni.     Gwyddom  ei  fod  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  cydwybodol  ar  y 

ddacar,  abod  ganddo  resymau  ag  sydd  yn  ymddangos  iddo  ef  yn  fodd- 

lonol  dros  aros  hyd  yi^  hyn  mcwn  undcb  a'r  Eglwys  sefydlcdig.    Er 


Ŵ 


YA  EGLWYS  RYDD.  0,^5 

hyny  rbaid  i  ni  gredu  mai  iiid  llai  yw  cydwybodolrwydd,  ac  mai  llawer 
mwy  fydd  dylanwad,  y  dynion  duwiol  a  doniol  yn  Scotland,  y  rliai  yn 
ddiau  a  wnaetliant  fwy  na  neb  er  dyddiau  yr  apostolion  i  alw  sylw  y 
byd  at  ysbrydolrwydd  teyrnas  y  Messiab,  ac  i  brofì  digonoh'wydd,  ac 
effeitbiolrwydd  yr  egwyddor  wirfoddol.  Nid  ydym  yn  medru  cydweled 
â  bwy  mewn  rbai  o'u  golygiadau,  Ond  betb  er  byny  ?  Nid  yw  y 
gwabauiaetb  yn  debyg  o  beryglu  ein  beddwcb ;  oblegid  fel  y  dywedwyd, 
eisoes,  y  maent  bwy  yn  foddlawn  i  adael  y  mater  byd  y  mil  blynedd- 
oedd  ;  a  pban  ddelo  yr  amser  dedwydd  b^ynw,  bydd  yn  bawdd  ei  ben- 
derfynu.  Pe  ennillid  boll  weinidogion  yr  Eglwysi  sefydledig  i  gredu 
fel  y  Ebydd-eglwyswyi',  na  ddylai  awdurdodau  gwladol  gymeryd  un 
rban  yn  llyw^^ddiaetb  teyrnas  Crist,  buan  y  rboddid  terfj^n  ar  bob  dadl 
am  undeb  yr  Eglwys  a'r  wladwriaetb. 

Gwelir  fod  y  sylwadau  ucbod  wedi  eu  cyboeddi  cyn  i  Baptist  Noel 
adael  yr  Eglwys  sefydledig.  Mae  yn  bysbys  befyd  fod  rbai  o  ddynion 
blaenaf  yr  Eglwys  Eydd  yn  dywedj'd  erbyn  byn  na  cbymerent  eu 
gwaddoli  gan  y  llywodraetb  pe  caent  gynnj^g  ar  byny  :  a  diammbeu  y 
daw  yr  Eglwys  Eydd  yn  f wy  rbyddfrydig  o  byd,  yr  un  modd  a'r  United 
Preshyterians.  Pau  ennillir  dynion  i  weled  fod  cydwybod  yn  galw  arnynt 
i  ymwrtbod  ag  awdurdod  y  llywodraetb  wladol  mewn  acbosion  cref- 
yddol,  bydd  y  gofyniad  sylfaenol  wedi  ei  benderfynu.  Gellid  tybied 
befyd  mai  bwn  yw  y  gofyuiad  bawddaf,  yn  gystal  â'r  pwysicaf,  gan  ei 
fod  yn  cyfeirio  yn  uniongyrcbol  at  y  gydwybod,  ac  nid  yn  unig  at  y 
llogell ;  ac  o  ganlyniad  mai  ar  bwn  yn  beuaf  y  mae  y  ddadl  yn  ym- 
ddibynu. 


Olö 


Y    CYFFEAWD.* 

[The  GeograpJiical  rrogì'ess  ofEmpire  and  C'mlimtion.     By  tlie  PiEy.  T.  Price. 
Llandovery :  W.  lîecs.] 

0  FEWN  cylcli  llênydrliactli  Gymreig  nicl  ydym  yn  gwybocl  am  neb  yn 
fwy  tcilwng  o  ganmoliacth  nag  awdur  y  llyfr  hwn.  Iddo  ef  yr  ydym 
ja  ddylcdus  am  "  Hanes  Cymeu,"  nn  o'r  gweithiau  mwyaf  gorchestol 
a  ymddangosodd  yn  ein  iaith.  Mewn  gwybodaeth  drylwyr  yn  yr  holl 
ieithoedd  Celtaidd,  dîau  ei  fod  yn  facile  princeps:  ac  y  mae  hyn  yn  ci 
gymhwyso  tu  hwnt  i  ueb  a  fu  o'i  flaen  i  daflu  goleu  ar  ysgi-ifeniadau 
yr  heu  feirdd  Cymreig.  ünd  yn  y  gwaith  sydd  yn  awr  dan  ein  sylw  y 
mae  wedi  dyfod  allan  mewn  maes  newydd.  Yma  y  mae  yn  obhain 
hanes  ymherodraeth  a  gwareiddiad  trwy  holl  oesoedd  y  byd.  Ymdrin- 
iwyd  á'r  pwnc  hwn  gan  Guizot  ac  eraill,  yn  ei  gysylltiadau  moesol ;  a 
rhaid  i  ni  gydnabod  mai  dyma  yr  olwg  sydd  yn  ymddangos  i  ni  yn 
fwyaf  enniilgar  a  phwysig.  Dilys  ydyw  fod  achosiou  yn  cynnyrchu 
eu  heffeithiau  priodol  yn  y  byd  moesol,  fel  yn  y  bydnaturiol ;  ac  y  mae 
chwilio  allan  yr  achosion  hyn  yn  un  o'r  gorchwylion  mwyaf  difyr  a 
defnyddiol.  Ond  y  mae  Me.  Pbice  yn  dwyn  ymlaen  egwyddor  newydd 
i  esbonio  y  pwnc.  Ei  farn  ef  ydyw,  fod  rhyw  allu  anianyddol  yu 
tramwy  o  gwmpas  y  ddaear,  yr  hwn  a  eilw  ef  "  Y  Cyffil^wd  ;"  ac  mai 
y  galhi  hwn  sydd  yn  cynhyrfu  meddyliau  y  bobl,  ac  yn  achosi  ymher- 
odraeth  a  gwareiddiad.  Er  nas  gallwn  gytuno  á'r  golygiadau  hyn,  y 
íuae  ein  parch  i'r  awdur  yn  ein  rhwjnno  i  sylwi  ar  ei  resymau  :  a  chan 
nad  yw  ei  lyfr  yn  faith,  rhoddwn  yma  y  rhan  fw^'af  o  hono  mewn 
rhydd  gyfieithiad  ger  bron  ein  darllenwjT.  Y  mae  yn  werth  ei  ddar- 
llen,  er  mwyn'y  crynodeb  a  geir  ynddo  o  hanes  y  byd.  Fel  pob  dyn 
call,  y  mae  Me.  Peice  ya  dechreu  hcb  larrer  o  ragymadroddiad,  fel  y 
canlyn  : — 

"  Y  rnae  yn  ymddangos  i  mi  fod  ymlierodraetli  a  gwareiddiad,  y  rhai  ydynt  yn 
cynnwj-s  cynîiyrfiad  dücallawl,  medr,  a  chelfyddyd,  anturiaeth  fasnachol  a  mihTraidd, 

*  O'r  "  Teat:thodydd,"  ani  1848. 


Y  CYFFBAWD.  3Í7 

budiiugoliaetli,  Uywodraeth,  a  rhagoriaetli  cenedlacthol,  wedi  ymdaith  bob  amser 
mewn  cyfeiriad  gogledd-orllewinol. 

' '  Fod  cyf artaledd  yr  ymdaith  yn  cyf ateb  i  symudiad  y  pwj'ntiau  cyhydeddol,  yr 
hyn  sydd  yn  hanner  cant  o  eiliadau  me\vn  blwyddyn,  neu  radd  mewn  deudde»- 
mlynedd-a-thriugain,  ychydigyn  fyrach  na  ndlldir  Brydcinaidd  ;  ac  yn  ddarostj'ug- 
edig  i  afrwyddiadau  a  brysiadau  cylchyuol. 

"  Fod  y  cyfwng  a  drafaelwyd  yn  barod  yn  cyfansoddi  rhan  o  linell  â  thröadau 
ysgeifn  ynddi,  g}dag  ail-dröadau  neu  ddolenau  ;  yr  hon,  pe  ei  hestynid,  a  ffurfiai 
wregys  neu  gylch,  yn  amgylchyuu  y  ddaear,  yn  croesi  y  cyhydedd  oddeutu  yr 
hydred  o  bedwar  ugain  o  raddau  i'r  dwyrain,  ac  yn  myned  jTulaen  mewn  cyfciriad 
gogledd-orllewinol  hyd  yn  agosi'r  lledrcd  gogleddol  o  driugain  o  raddau,  pan  y  mae 
yn  cymeryd  rhedfa  ddeheuol.     A  ganlyn  ydynt  fy  rhesymau  : — 

' ' Y  mac  yr  hanesion  boreuaf  yr  ydy m  ni  yn  eu  meddu  y n  nghylch  sefydliad  y  gallu 
Ilywyddol  yn  ei  gyfieu  oddeutu  ymarllwj'siad  yr  Afon  Euj^ìhratcs,  lle  y  sefydlodd 
Nimrod  ei  ymherodraeth,  C.C.  2247. 

"Wedi  peth  amser  yr  ydym  yn  colli  preseunoldeb  j'mherodraeth  yn  Asia,  ac  yn 
mhen  yr  yspaid  o  1923  o  llyneddau  ar  ol  y  blaenorol,  yr  ydyju  yn  ei  gam'od  yn 
Groeg  o  dan  Alexander,  C.C.  .324,  yn  y  pellder  o  saith-ar-hugaiu  o  raddau;  wedi  i 
Tyrus,  Palestina,  a'r  Aipht  gael  eu  hymweled  gan  y  dylanwad  cylchdcithiol. 

"  Wedi  hyny,  yr  ydym  yn  canfod  eisteddle  ymherodraeth  Avedi  ei  symud  o  Groeg 
i'r  Ital,  pslldcr  o  gylch  pedair  gradd  a  hanner  yu  yr  un  cyfeiriad,  yr  hyn,  j'n  yr  un 
cyflymdcr  o  fynediad  ymlaen,  a'n  dwg  i'r  flwyddyn  O.C.  1 — y  rhan  ddiweddaf  o 
deyruasiad  Augustus,  a  gradd  uchaf  y  ma\íTedd  llhufeinig,  y  maeyn  debyg. 

"  Yn  yr  Ital  drachefn,  yr  ydym  yn  coUi  y  gallu  jTnherodroI;  ac  wedi  wyth  cant 
o  flyneddau  yr  ydym  yn  ei  ganfod  yn  Ffrainc,  yn  nv\'ylaw  Charlemagne,  wedi  cy- 
raeryd  Lombardy  yn  ei  íTordd ;  eithr  ni  thrafaeliodd  yn  y  deithradd  hon  ond  naw 
gradd,  j'n  Ile  un-ar-ddeg,  ei  drafaeliad  arferol;  collwyd  áwy  radd  yma  trwy  arosiad 
i  gael  cu  hennill  eto  trwj'  frysiad. 

"  Drachefn,  yr  ydym  yn  colii  presennoldeb  ymherodraeth  yn  Ffrainc ;  ac  yn  awr, 
wcdi  treigliad  1046  o  flyneddau,  os  cymhwyswn  y  cwmpawd  at  linell  y  symudiad, 
gan  gauiatâu,  fel  o'r  blaen,  hanner  cant  o  eiliadau  i  flwyddyu,  y  rhan  o'r  ddaear  a 
ddygir  dan  ein  sj'lw  fydd  Ynys  Brydain.  Ac  os  na  chanfyddwn  allu  ymherodrol 
wedi  ci  gyflawn  amlygu  yno,  ni  a  ganfyddwn  o'r  hyn  Ileiaf  ragoriaeth  cenedlaethol, 
a  hwnw  hefyd  yn  cynnyddu  yn  gyflym ;  fel  y  tystir  nid  yn  unig  gan  anturiaeth  fil- 
wraidd  a  masnachol,  a  scfydliadau  cartrefol,  ond  hefyd  gan  yr  hynodeb  hanfodol  ac 
rinwadad\vj'  hwnw  o  Iywodraeth  dramor.  Canys  mewn  ychwanegiad  at  ei  gallu 
gwladol  yn  Ewrop,  a'i  thiriogaethau  llíosog  eraill,  ag  sydd  yn  daeuedig  dros  y  byd, 
y  mae  y  Frenines  Yictoria  y  foment  hon  yn  wir  beuadures  ymherodraeth  fa^T  yr 
India,  o'r  Indus  i  Fj-nyddoedd  Himalaya,  ac  a  aU  â  gair  eôeithio  ar  dynged  hyd  yn 
nod  China  ei  huu. 

"Fel  hyn  yr  ydym  jti  canfod  fod  rhagoriaeth  cenedlaethol  wedi  teithio  mewn 
4094  o  flyneddau,  o  ororau  yr  Euphrates  i  Brydain,  pcUder  o  ddeuddeg-a-deugain  o 
raddau,  a  thair  mil  o  fiUdirocdd,  oddeutti  yr  wythfed  ran  o  amgylchedd  y  byd ;  a 
chyda  mor  ychydig  o  drawswyriad  o'r  Ilwybr  a'r  cyfartalcdd  cyfl'redin,  f el  ag  i  roddi 
i  ni  ddigon  o  seüiau,  yn  ol  fy  marn  i,  i  awdurdodi  ffurfiad  o  ryw  dyb  ar  y  testim. 

"Gan  hyny,  yr  wyf  fi  yn  barnu  oddiwrth  y  gAvirioneddau  hyn  fod  rhyw  ddylan- 
wad.  i'r  hwn  y  rhoddais  yr  enw  Cyffrawd,  cyffelyb  i  ddylanwad  trydaniaeth,  ya 
ymdeithio  ar  hyd  y  Illnell,  neu  y  gwregys  hwn,  ac  yn  gweithredu  ar  y  gewynau  a 
pheiriannau  dëalltwriacth  mswn  modd  cyffelyb  i'r  hwn  y  mae  trydaniaeth  yn 
gAveithredu  ar  elfeuau  anmhurach  cin  cyfansoddiad,  y  rhai  ydynt  yn  dyfod  o  fewn 
cyrhaedd  sylw  celfyddgar ;  yn  cyffroi  y  meddwl  i  fywiogrwydd  mwy,  ac  yn  achosi 
arddangosiad  peUach  o'r  gaUuoedd  deallawl ;  ac  y  mae  y  meddwl  wedi  ei  gyffroi  fel 


318  V  CYFFÍIAWD. 

livn,  yii  c.iel  ci  wtbio  i  írai'íîrn.1  o  fcildyli.au  mwy  angliyíTi'edin,  ac  i  fwy  o  antnriaeth 
wrtU  en  cyllawni. 

"  Yr  wyf  hefyd  yn  casglu  fod  gan  y  dylanwad  hwn  ganolbwynt  pegynol,  neu  ÍToc 
(focus),  yu  mcddi.innu  cymeriad  a  chynneddfau  pegwn  trydanawl. 

"  Hefyd  fod  y  dyhuiwad  hwn  yn  gweitbredu  gyda  galhi  llcihäol,  fel  y  mac  yn 
pellhau  oddiwrtli  y  iroc  ;  nid  yw  ci  weithredi.ad  mwyaf  g.alhiog  yn  cyrhaedd  dros 
bum  ciint  y  filltiroedd,  tra  nad  yw  ond  pur  wan  yn  y  pcllder  o  fil  o  filltiroedd. 

''  Yr  wyf  yn  barnu  hefyd  yn  yr  un  modd,  fod  y  pegwn  neu'r  flfoc  hwn  yn  bresen- 
riol  (O.C.  1847)  yn  gyflëedig  yn  y  rhan  ogleddol  o'r  ynys  hon,  yn  agos  i  Gyfyngfôr 
Forth,  yn  Scotland  ;  yu  yinsymud  yn  nghyfeiriad  Cyfyngfòr  Solway,  yn  y  cyflym- 
der  o  bed.air  railltir  y  ílwyddyn.  Y  mae  yn  awr  yn  ci  drüad  tu.a'r  deheu,  fel  ag  yn 
mhen  ug.ain  mlyncdd  ar  ol  hyn,  neu  yn  y  üwyddyn  O.C.  1867,  bydd  wedi  croesi  y 
cyfyng  rhwiig  y  d(Lau  gyfyngfôr  hyny  ;  pan  y  pery  yn  ci  ymdaith  tua'r  deheu,  hyd 
oni  chwblhëir  ei  blygiad  debeuol;  ac  yna  efe  adry  drachefn  tua'r  gogledd,  gan  adael 
nûd  difeth  ar  gymeriad  deallol  y  bobl  á'r  rhai  yr  ymwel. 

"  Yr  wyf  yn  meddwl  hefyd  ei  bod  yn  debygol  fod  gan  y  pcgwn  hwn  ci  begwn 
cyferbyniol  yn  yr  hanner-gylch  deheuol ;  eithr  rh.aid  fod  ei  gyflc-ad  prcscnnol  yn  Môr 
y  Dê;  y  tir  nesaf  o  unrhyw  hynodi-wydd  ydy w  Zealand  Newydd,  oddeutu  saith  cant 
o  fiUtiroedd  o  bellder  ;  yr  hwn  sydd  yn  rhy  bell  i  gael  ci  gyü'roi  gau  y  dylanwad, 
oddieithr  me^vn  graddpur  ysgafn." 

Yna  rhoclclir  darlun  o  Ewrop,  Asia,  ac  Affrica.  Y  gwleclycld  a  fuont 
unwaitli,  neu  yclynt  yn  awr,  yn  wareiddiedig,  a  ddarlunir  yn  oleu ;  a'r 
rhelyw  yn  dywyll.  Am  y  rhanau  tywyll,  dywedir  na  ddarfu  iddynt 
erioed  gyrhaedd  enwogrwydd :  ac  am  y  rhanau  goleu,  ceir  fod  y  dylan- 
wad  yn  tramwy  ar  hyd-ddynt  yn  ol  y  cyfartalwch  o  un  gradd  mewn 
deuddeg-a-thriugain  o  flyneddau,  gan  ddechreu  yn  y  flwyddyn  C.C. 
2247,  a  mesur  o  ganol  Môr  Persia.  Ond  nid  oes  yma  ddim  son  cto 
am  y  byd  newj'dd.  Ouid  yw  y  gallu  hwn,  pa  beth  bynag  ydyw,  i'w 
weled  yn  gweithredu  gyda  nerth  a  bywiogrv/ydd  mawr  yn  America,  Ue 
nad  yw  y  Cyffrawd  wedi  cyrhaedd  ?  Mewn  ffordd  o  atebiad  i'r  gwrth- 
ddadl  hwn  cawn  y  sylwadau  canlynol : — 

"  Eithr  fe'm  hysbysir,  mewn  atebiad  i'r  gosodiad  hwn,  fod  gwareiddiad  ac  antur- 
aeth  yn  bodoli  mewn  gwledydd  eraill,  y  rhai  nad  ydynt  o  fewn  y  gAvregys  hwn  ;  a 
rhoddir  America  er  esiampl.  I  hyn  yr  wyf  yn  ateb,  nad  y w  yr  un  o'r  nodebau  hyn, 
y  rhai  a  ellir  eu  canfod  yn  America,  o  dwf  naturiol ;  ni  ddaugosodd  y  cynfrodorion 
hwynt  erioed  ;  y  mae  y  Cyfifrawd  i  gyd  yn  cael  ei  ddwyn  i  mcwn  o  Brydain  ;  a  chy- 
hyd  ag  y  pery  y  fam-wlad  dan  y  dylanwad  hwn,  ac  y  pery  yr  adgyflenwad,  fe  fodola 
yr  ysbryd  yn  America,  f el  ag  y  gwna  yn  Calcutta,  Hong  Kong,  a  Sidney ;  eithr  pan 
fydd  y  crwydr-wib  gwefr-dynol,  weüi  gadael  yr  Ynysoedd  Prydeiaig  a  suddo  yn 
Môr  y  Werydd,  a'r  ynysoedd  hyny  wedi  Ilithro  i  sefyllfa  o  ddifrawder,  yna  íe  â 
cynhyrfiad  America  i  gyffelyb  sefyllf a  o  ddif rawder ;  ac  a  bery  f elly,  oni  aflonyddir 
hi  gan  ryw  gyff'ro  ag  sydd  yn  anadnabyddus  hyd  yn  hyn,  hyd  oni  thiria  y  gallu 
cynhyrfiol  ei  himan  ar  gyffin  ddwyreiniol  Labrador,  ar  ol  yspaid  o  ddwy  fil  o  tìyn- 
eddau,  os  pery  y  byd  cyhyd  a  hyny. 

"Gellir  cymhwyso  yr  un  sylw  at  bob  gwlad  trwy'r  b^'d;  nid  yw  yr  hynodeb 
rhag-grybwylledig  i'w  ganfod  yn  mhlith  unrhyw  bobl,  oddieithr  disgynyddion  y 


V  CYFFnAWD.  319 

rliai  a  anwyd  o  fe\vn  y  gwregys  liwn.  Ac  nid  yw  y  Cyffrawd  yn  gyfranadwy  ond 
drwy  drosglwyddiad  tref-tadawl.  Ni  bu  y  Prydeiniaid  erioèd  yn  alliiog  i'w  gyfranu 
i  gynfrodorion  America,  India,  nac  Australia,  na'r  Dutcli  i'r  Hotteutotiaid,  a'r 
CatËriaid. 

"  Ac  nid  yw  y  blaenoriaeth  deallawl  hwn  yn  ragorfraint unrhyw  gjnedl  neilhluol. 
Y  mae  yn  bresennol  yn  meddiant  pobl  y  rhan  ogleddol  o  Ewrop,  y  rhai  a  elwir  y 
genedl  ludo-Ewropaidd,  neu  Caucasiaid;  eithr  nid  yw  y  cangeuau  Asiaidd  o'r  un 
tylwyth  yn  gwytod  am  ei  fodolaeth,  er  eu  bod  wedi  ei  feddiannu  uuwaith ;  j^n 
mhUth  y  rhai,  gallwn  nodi  trigolion  Georgia  er  esiampl,  y  rhai  a  dybir  y  rhau  mwyaf 
digymysg  o'r  tylwyth  Caucasaidd,  ac  yn  arddangos  y  rhag-brawf  mwyaf  ]>orffaith 
o"r  llun  d^-nol ;  o'r  hyn  Ileiaf  y  mae  y  benglog  Georgiaidd  yn  cael  ei  cbyfrif  dan  y 
cymeriad  hwuw  gan  Blumenbach,  á'r  hwn  y  cytuna  Ilawer  o  ddifyn\v3'r  enwog 
eraill ;  ac  eto  nid  yw  y  Georgiaid  hjoi  ag  sydd  wedi  eu  breintio  mor  fawr,  gyda 
golwg  ar  fautcision  dëallawl,  ronyn  uwchlaw  y  Mougoliaid  cymydogaethol,  pen- 
glogau  aíluuiaidd  pa  rai  sydd  yn  cael  eu  rhoddi  ochr  yn  ochr  á'u  i'hai  hwy  mewn 
cyferbyniad  iddynt.  Y  mae  yn  ymddangos  yn  wirionedd  fod  j^^  Georgiaid  yn  gystal 
a  llawer  o  gangenau  digj-mysg  eraill  o'r  tylwyth  Caucasaidd,  wedi  bod  yn  rhy  hir 
heb  fod  dan  effeithiau  y  dylanwad  bywiog  hwn,  fel  na  ddarfu  cyfluuieiddrwydd 
eu  penglogau  leshau  dim  iddynt." 

Dyma  ergyd  nertliol  ar  ben  y  gyfundi'aetli  benglogaidd  liono  a  elwir 
Penrjìorjiaeth.  0  barth  yr  liyn  a  ddywedir  yn  y  dyfyniad  iichod  am 
Uuol  Daleithiau  yr  America,  cawn  wneyd  sylw  neu  ddau  pan  ddeuwn 
at  ein  gwrthddadleuon.  Ond  y  mae  Mr.  Ppjce  yn  myned  }Tnlaen  i 
roddi  awgrym  am  yr  achos  paham  nad  yw  dylanwad  y  Cyfîi-awd  yn 
tramwy  rhagddo  mewn  llinell  imion ;  a  dyma,  efallai,  un  o'r  rhanau 
mwyaf  cywrain  yn  yr  holl  lyfr.  Yn  ol  ei  ddesgrifiad  ef,  y  mae  llwybr 
y  Cyfih-awd  yn  fwy  dolenog  na'r  Afon  Meander.  Er  fod  ei  ysgogiad  ar 
y  cyfan  tua'r  gogledd-orllewin,  eto  ymddengys  fod  rhyw  allu  arall,  un- 
waith  mewn  oddeutu  930  o  flyneddau,  yn  ei  dynu  tua'r  gogledd.  Ond 
beth  yw  y  gallu  sydd  yn  cynnjT.'chu  yr  effaith  hwn  ?  Nid  yw  Mr. 
Ppjce  yn  llefaru  yn  benderfynol  iawn  ar  y  mater,  ond  y  mae  yn  cyn- 
nyg  tybiaeth  y  dichon  iddo  fod  yn  ddim  amgen  na'r  yni  hwnw  sydd  yn 
treiddio  trwy  bob  corff,  sef  gwefrdyniaut.  Y  mac  ja  hysbys  nad  yw  y 
pegwu  gwefr-dynol  yn  un  â  phcgwu  y  ddaear,  ac  nad  yw  yn  sefydlog 
mevm  un  man,  ond  ei  fod  yn  troi  yn  gyfnodol  oddeutu  pegwn  y  ddaear. 
Cymerú'  yn  gauiatáol  yn  y  llyfr  hwn  ei  fod  yn  cyflawmi  y  cylchdro 
hwnw  mewn  930  o  flyneddau.  Anhawdd  yw  profi  nad  yw  yr  amser 
hwn  yn  gywir ;  oblegid,  er  fod  rhai  yn  ei  gyfrif  rywfaint  yn  llai,  uid  oes 
neb  yu  medru  Uefaru  gyda  llaw^er  o  sicrwydd.  Oud  er  uad  yw  y  pegwu 
gwefr-dynol  yu  yr  un  lle  a  phegwu  y  ddaear,  y  mae  yu  nes  ato  o  lawer 
na'r  Cytfrawd  :  a  phan  fyddo  y  pegwn  gwefr-dynol  yn  dygwydd  bod  yr 
un  ochr  i'r  ddaear  a'r  Cyffrawd,  y  mae  yu  ei  dyuu  tua'r  goglcdd  ;  oud 


350  Y  CYFrwUAWD. 

pan  fyddo,  yn  ei  gylchdro,  yn  cilio  tua'r  oclir  nrall,  y  mae  y  Cyfifrawd 
yu  dilyn  ei  ducdd  naturiol.  Gcllid  meddwl  fod  tyniad  y  duedd  natur- 
iol  hon  tua'r  cyhydcdd,  ncn  yn  hytrach  tua'r  de-orllcwin :  ond  wrth 
gymeryd  holl  ysgogiad  y  Cyffrawd  yn  y  cyfanswm,  rhaid  ystyried  ei 
Iwybr  fel  yn  gorwcdd  rhwng  y  ddau  gyfeiriad,  yn  oglcdd-orllewinol. 
Ond  gadawn  i  Mr.  Price  lefaru  drosto  ci  hun : — 

"  Yr  wyf  yii  dychymygii  foil  y  peg\vn  gwefr-ilynol  yn  troi  o  gylcli  y  pegwn 
ilaearol,  mewn  cylch-dro  mwy  ncii  hii  afreolaitld,  ac  i  or^ihen  ei  gylchdroad  mewn 
oddeutn  930  o  rtyneddau. 

"Fod  y  CyíTrawd,  neu  y  dylanwad  cynhj'rfus,  yncacl  ei  ad-dynu  tua'r  gogledd, 
bob  tro  y  mac  y  pegMii  g^vefr-dynol  yn  neshau  ato  ;  a  phan  y  mac  y  pcg^vn  gwefr- 
dynol  yn  encUio  tua'r  rhan  bellaf  o'i  gylch-dro,  y  mao  y  üall  yn  tynu  tua'r  cyhyiledd." 

Yn  y  dyfyniad  a  ganlyn  cawn  ddesgrifiad  mauwl  o  Iwybr  y  Cyffrawd 
yn  ei  holl  droiadau.  Buddiol  fyddai  i'r  darllenydd  gyfeirio  at  yr  enwau 
a  nodir  jnua  mewn  map  ;  ac  yna,  pa  un  bynag  a  fydd  yn  cydsynio  û'r 
awdur  ai  peidio,  bydd  y  darlleniad  ya  wcrs  dda  iddo  mewn  hanesydd- 
iaeth  ac  hefyd  mewn  daearyddiaeth. 

"  Nid  ydym  yn  canfod  ond  ychydig  grybwylliadan  am  lywodraeth  ddwyreiniol 
yn  flaenorol  i'r  unfed-ganrif-ar-ddeg.  Rhaid  fod  y  byd  am  rai  cenedhaethau  wedi 
y  gwahaniad  yn  Babel  wedi  bod  yn  bur  deneu  o  bobl.  Y  mae  yii  ymddangos  fod 
ysbryd  ymfudiad  wedi  bod  mor  g\  ffredinol  yn  y  prifnod  hmiw,  fel  y  rhaid  fod  ceu- 
lanau  yr  Euphratcs  ■n'edi  eu  hanmhol)logi  agos,  a  rhaid  fod  ymherodracth  Nimrod, 
yr  hon  unwaith  a  gynnwysai  hoU  ddynolryw,  wedi  ymoUwng  o  eisieu  deiliaid.  Y 
mae  Syr  Isaac  Newton,  er  profi  anamlder  y  trigolion  yn  y  gwledydd  hyn,  yn  traethu 
y  ffaith  o  fod  Aln-aham,  gyda  31S  o  ddynion  o'i  dylwyth  ei  hun,  acheb  ondychydig 
help  raae'n  debj-g,  wedi  gorchfygu  pedwar  brenin  cydbleidiol.  Mae  ef  hefyd  yn 
dangos,  fod  yn  rhaid  fod  yr  Aipht,  dair  canrif  yn  ddiweddarach,  yn  bur  deneu  ei 
phobl,  fel  y  mae  Pharao  yn  dywedyd,  "Y  mae  pobl  plant  Israel  yn  amlach,  ac  yn 
gryfach,  na  nyni ;"  a  hyn  pan  na  allai  yr  Israeliaid  fod gan  mwj'af  UMchlaw  hanner 
miliwn.  Nid  yw  ym  rhyfeddod,  gan  hyny,  ein  liod  heb  glywed  am  fodolaeth  un- 
rhyw  ymherodraeth  fawr  me^vn  gwledydd  ag  oedd  mor  anmhoblog.  Canys  er  fod 
y  dylanwad  cynhyrfus,  testuny  traethiad  presennol,  yn  ei  dramwyfa  dros  wledydd 
eraUl,  wedi  deffroi  ysbryd  o  anturiaeth,  trefniad,  a  goruchafiacth,  ac  er  ei  fod  wedi 
cymeryd  y  rhan  Asiaidd  hon  o'r  ddaear  yn  ei  Iwybr,  eto  ni  allai  gynnyrchu  y  cyf- 
ryw  effeithiau,  o  achos  ei  fod  yn  traws-deithio  anialwch. 

"  Eithr  yn  ystod  yr  unfed-ganrif-ar-ddeg,  C.C.  y  mae  y  dylanwad,  wedi  iddo 
redeg  ar  hyd  ymylau  tiriogaethau  Tynis,  yn  mj^ned  i  ran  Palestiua,  gan  ddeffroi 
galluoedd  y  bobl;  ac  y  mae  yn  dyfod  jti  weithredydd  effeithiol  trwy  v/ir-gyflawni 
y  rhagoroldeb  cenedlaethol  a  ragddywedwyd  er  ys  cyhyd  o  amser,  a  sefydlu  y 
llywodraeth  addawedig  o'r  canoldir  i'r  Euphrates. 

"0  Palestina,  y  mae  y  dylanwad  yn  myned  i'r  Aipht,  ac  y  mae  y  frenhiniaeth 
hono  yn  dyfod  mor  gref  dan  Amon,  a  hefyd  dan  ei  fab  Sesac,  fel  y  mae  Syr  Isaac 
Newton  yn  siarad  am  dani  fel  "  Ymherodraeth  fawr  yr  Aipht."  Eithr  uid  yw  yn 
aros  yn  hir  yn  y  sefyllfa  hon  o  allu,  canys,  yn  ol  yr  un  awdur,  y  mae  yn  tori  yn 
ddamau  yn  944  cyn  Crist. 


y  CYFFRAWD.  351 

"  O'r  Aiplit  y  niae  y  dylanwad  j'inlicrodrol  yn  cymeryd  ei  ffordd  í'r  canoldir,  ac 
fel  y  mae  yn  cylclideitliio  yr  Archipelago  yn  ei  yrfa  tua'r  goglodd,  y  mae  yn  gweith- 
redu  ei  allu  ar  gyffiniau  Groeg  ;  gan  gyfranu  ysbryd  cyffroad  i'r  gwaliauol  wladwr- 
iaethau,  fel  y  mae  yn  neshau  atynt.  Yu  gyutaf  oll,  y  mae  Sparta  yn  cael  ci  cliy- 
nhyrfu,  yna  Atliens,  a  Thehes,  yna  Macedonìa  ;  pob  \in  o  honynt  yn  olynol  yn  ar- 
ddangos  rhagoroldeb  ceuedlaethol ;  eithr  nid  cynt  y  sefydlodd  y  bj-wyn  ei  hun  yn 
gyíiawn  yn  Macedonta,  nag  y  mae  y  wlad  yn  cyfodi  i  fynu  mewnagwedd  ymher- 
odrol,  ac  yn  dyfod  yn  feddiannol  ar  lywodracth  gyffredinol. 

"  Eithr  jTi  mhen  ychydig  flyneddau  y  mae  y  dylauwad  yn  gadacl  Macedonia,  ac 
yn  ymwelcd  á'r  cenedloedd  barbaraidd  tua'r  gogledd,  ac  yn  ebrwydd  y  mae  yr  ym- 
herodraeth  Facedoniaidd  3'n  syrthio  yn  ddarnau,  ac  y  mae  y  cenedloedd  barbaraidd 
hyny  yn  cael  eu  cynhyrfu  ;  y  mae  y  Gaidiald  yn  dylifo  i  lawr  ar  Groeg,  ac  yn  ei 
lianrheithio  heb  uurhyw  rwystr.  Ac  nid  ydynt  yn  gadael  y  wlad  hono  mewn  caa- 
lyniad  i  orchfygiad  neu  wrthwyuebiad,  eithr  yn  wirfoddol,  trwy  gael  eu  cyffroi  gan 
eu  daliadau  coel-grefyddol  eu  hunain. 

' '  Yn  f uan  wedi  hj'n  y  mae  y  dylan\\'ad  yn  myned  ymaith  i'r  Adriatic ;  yna  y 
mae  Groeg  yn  dyfod  yn  diriogaeth  i  Riffain,  ac  nid  y w  byth  yn  ychwaneg  yn  cyfodi 
ei  phen. 

"  Mewn  ychydig  amser  y  mae  y  dylanwad  yn  cyrhaedd  tuedd  yr  Ital,  ac  y  mae 
y  w!ad  hono  yn  ebrwydd  yn  cydnabod  ei  allii,  ac  yn  cymeryd  llywodraeth  ymher- 
odrol ;  yr  hyn  y  mae  j-n  dal  ei  gafael  ynddo  cyhyd  ag  y  mae  yu  cael  ei  theithio  gan. 
y  Cyffrawd,  f el  Groeg  ei  rhagredegydd  ;  ac  yna,  fel  hithau,  y  mae  yn  cael  ei  difrodi. 
gau  farbariaid.  Canys  cygynted  ag  y  inae  y  dylanwad  yn  gadael  y  tir,  ac  yn  cael 
ei  gyfleu  yn  y  mor,  y  mae  yr  ymherodraeth  yn  dechreu  gogwyddo ;  a  chyn  hir  y 
raae  llhufain  yn  cael  ei  chymeryd  gan  Alaric,  y  wlad  wedi  ei  llenwi  gan  y  Gothiaid, 
a'r  gaUu  ymherodrol  wedi  ei  ddifibdd. 

"  Y  mae  y  dylauwad  wedi  hj'uy  yn  myned  ymlaen  i  Lombard}',  yr  hon  y  mae  yn 
ei  chroesi  yn  gyflym  ;  eithr  er  hyny  nid  heb  ei  effeithiau;  fel  y  mae  y  Lombardiaid 
yn  dyfod  0  sefyllfa  f arbaraidd,  i  fod  yn  waraidd  a  dylauwadol. 

"  Eithr  nid  yw  goruchalîaet'a  Lombardy  yn  parhau  yn  hir.  Y  mae  y  dj'hinwad 
yn  gadael  y  wlad  yn  fuau  ac  yn  myned  i  diriogaethy  Ffrancod;  pan  y  mae  llwydd- 
iant  y  Lombardiaid  yn  gogwyddo,  a'r  Ffrancod  yn  dyfod  i  reoli.  Y  mae  Charles 
-ilartrel  yn  cyfodi  gyda  nerth  cawr,  a  chyn  hir  y  mae  y  gallu  ymherodrol  yn  nwy- 
law  ei  ẃyr  Cliarlemagne. 

"  Pa  fodd  bynag  nid  yw  y  gallu  hwn  oud  o  barhad  byr.  Y  mae  y  dylanwad  yn- 
myned  ymaitli,  ac  yn  suddo  yn  y  canoldir,  pan  y  mae  yr  j'mherodraeth  Ffrancaidd 
yn  ymollwng  yn  ebrwydd,  a  Ffrainc,  fel  ei  rhagflaenyeldion  Ital  a  Groeg,  yn  cael  ei 
difrodi  gan  farbariaid,  y  Normanlaid,  a'u  gorchfygu  mewn  effaith.  Tra  y  mae  y 
dylanwad  hwn  yn  teithio  y  mor,  cyfuod  o  bum  canrif  agos,  y  mae  Ffrainc  mewiì: 
sofyllfa  oaunhrefn  agweudid;  wedi  cael  eigwarchae  a'i  gorchfygu  dairgwaith,  un- 
waith  gan  y  jSTormaniaid,  a  dwywaith  gan  y  Saeson.  Eithr  yn  mheu  amser,  y  mac 
y  Cyffrawd  ynymweled  â'r  wlad  drachefu,  ac  y  mae  trefn  yn  dychwelyd,  gydagrym 
cenedlaethol.  Y  mae  y  Sacson  yn  cael  eu  troi  ymaith,  ac  y  mae  Ffrainc  yn  helaethu 
ei  therfynau. 

"  Er  hyny  nid  yw  y  dylauwad  cynhyrfus  j^n  gwneyd  ond  arosiad  byr  yn  Ffrainc. 
Y  mae  yn  myned  yn  gyflym  dros  y  Avlad,  gan  gymeryd  cyfeiriad  Mor  y  Gogledd  ; 
ac  fel  y  mae  yn  agosâu  at  gyffiu  y  Saeson  oddoutu  diwedd  y  bymthegfed  ganrif, 
gcUir  tybied  iddo  gyfranu  rhyw  gylfroad  bendithiol,  yn  arwain  i  iawn-di-efn  a  chyf- 
Iiiniad  gallu,  ac  fel  hyn  yu  terfynu  rhyfel  trychiuebus  y  Hhosynau,  y  rhai  ocddyut 
wedi  difrodi  y  wlad  mor  hir.  Eto  nid  yw  yn  cyffwrdd  â  thir  Prydain  y  pryd  hwii, 
ac  y  mae  yu  fuan  yn  encilio  oddiwrth  ei  chyffin  tua'r  gogledd;  ac  ychydig  ynflaen- 
orol  i'r  flwyddyn  O.C.  1657,  (trwy  gael  ei  dynu  gan  y  pegwn  gwefr-dynol,  fel  yr 


352  Y  CYFFRAWD. 

wyf  fi  yn  barnu,  i'r  gogledd  o  Limdainy  ílwyddyn  hono)  y  mae  }-n  cyrhacdd  ei  bellder 
niwyaf  oddiwrth  yr  ynj-s  hon,  ac  j'n  cacl  ei  gyfleu  yn  Môr  y  CJoglcdd  ;  ac  oddeutu 
yr  amser  yma  3'r  ydym  yn  canfod  y  deyrnas  mewu  sefyllfa  o  annbrefuusrwydd,  yr 
unbcnacth  wcdi  ei  dymchwelyd,  a'r  wlad  yn  dyoddef  oddiwrth  ryfcl  cartrefol. 

"  Drachcfn  y  mae  y  galhi  trcfnusol  a  chyfuniadol  yn  tucddu  tua'r  ynys  hon,  ac 
oddeutu  0.  C.  ISOO,  y  mae  yn  tirio  ynddi,  ar  yr  ochr  oglcdd-ddwyreiniol  o  Scotland; 
ac  oddeutu  yr  amser  hwn  y  mae  Prydain  yn  dechreu  cymeryd  ci  sefyllfa  brcseunol 
mewu  rhagoriacth  cencdlaethol ;  ac  y  mae  trigolion  y  rhan  hono  o'r  wlad  yn  ar- 
ddangos  sefyllfa  bcrflFeithiach  o  gynnydd  doallawl  na  rhai  y  rhan  ddehcuol  o  Brydain. 

*•■  Y  mae  y  dj-Ianwad  yn  myned  ymlaen  ar  hyd  gyfBniau  Scotlaud  am  lawer  o 
flj'ncddau  j^n  oljnol ;  ac  yn  a-\vi'  0.  C.  1847,  prin  y  mae  wedi  myned  dros  yr  hydred 
o  dair  0  raddau  i'r  gorllewin;  ac  ni  all  fod  wedi  teitliio  ynmhcll  i'r  deheu  oddiwrth 
yr  afon  Forth." 

Yn  awr,  pa  beth  a  ddywedwn  am  y  gyfuudraeth  newydd  hon  ?  Ei 
bod  yn  brawf  o  feddwl  athrylithgar  sydd  anwadadwy.  Nid  dyn  cyffredin 
fiiasai  yn  medru  ei  dyfeisio.  ìsis  gallwn  weled  ychwaith  ei  bod  yn 
peryglu  moesoldeb  a  chrefydd,  trwy  ddinystrio  y  teimlad  0  gyfrifoldeb. 
Yr  hyn  y  dadleuir  drosto  yw,  fod  rhj'w  allu  anianyddol  yn  cynhyrfu, 
yn  bywiogi,  ac  yn  cadarnhau  meddyliau  y  trigolion,  heb  benderfynu  pa 
ddefnydd  a  wneir  ganddynt  o'r  cyôröad  hwnw.  Ehaid  i  chwi  addef 
fod  deddfau  anian  yn  effeithio  llawer  ar  y  meddwl  tra  yn  y  fuchedd 
hon  ;  ac  nid  ydym  yn  sicr  nad  yw  gwefr-dyniant,  neu  ryw  allu  mwy 
bywiol,  yn  d^ianwadu  gyda  mwy  o  rym  nag  a  dybir  yn  gyíîredin  ar 
gyrff  dynion,  a  thrwy  eu  cyrff  ar  eu  heneidiau.  Fel  prawf  0  hj^n  gellir 
crybwyll  y  darganfyddiadau  a  wnaed  jm  y  blyncddau  diweddaf  gan  y 
Mesmeriaid ;  honiadau  y  rhai,  er  nad  yd^-nt  oll  yn  deilwng  o  gredin- 
iaeth,  eto  ni  haeddant  y  gwawd  a  deflir  arnynt  gan  eu  gwrthwynebwyr. 
Ond  er  ein  bod  fel  hyn  yn  rhydd  oddiwrth  bob  rhagfarn  501  erbyn 
cyfundraeth  Mr.  Peice,  ac  oddiwrth  bob  anmharodrwydd  i'w  chroes- 
awu  pe  gwelem  ei  bod  yn  cydfyned  â  ffeithiau,  y  mae  genym  amryw 
resymau  yn  ei  herbyn,  i  ba  rai  y  mae  yn  anghenrheidiol  i  ni  gael 
atebiad  cyn  y  gallwn  roddi  iddi  dderbyniad  cyflawn. 

1.  Yn  ol  ei  ddesgrifiad  ef,  nid  yw  y  dylanwad  yn  cyrhaedd  yr  Ital 
hyd  amser  Iwl  Caisar.  Ond  y  mae  yn  ymddangos  i  ni  fod  y  Ehufein- 
iaid  wedi  dangos  yr  yni  mwyaf  cyn  hyny  yn  amser  y  werin-lywodraeth. 
Beth  bynag  y  gellir  edrych  arno  fel  yn  cyfansoddi  gwir  fawredd  cenedl, 
yr  ydym  yn  ei  gael  yn  fwy  blodeuog  yn  y  werin-lywodi'aeth  na  than 
yr  ymherawdwjn:.  Ond  pe  caniatêid  mai  yn  nyddiau  Iwl  Caisar  a'i 
olynwr  y  cyrhaeddodd  Ehufain  }t  uchder  mwyaf,  y  mae  yn  amlwg  er 
hyny  fod  mwy  o  alhi.yn  ofjmol  i  ddriugo  i'r  uchder  hwnw  nag  i'w 
gaJw  ar  ol  ei  gyrhaedd. 


T  CYFFRAWD. 


353 


2.  Y  mae  yn  ammheus  i  ni  a  ddylid  gadael  y  Carthaginiaid  allan. 
Ni  ddangosodd  neb  crioed  fwy  o  ddewrder  a  medrusrwydd  na'r  bobl 
liyny,  yn  enwedig  yn  amser  Ilannibal. 

3.  Yr  ydym  yn  teimlo  yn  gryf  iawn  na  ddylid  cau  allan  y  Saracen- 
iaid ;  ac  eto  jn  ol  y  gyf undraeth  dan  sylw,  nis  gallent  gyfranogi  o'r 
dylanwad  yn  y  mesur  lleiaf,  Yr  oeddynt  unwaith  yn  feistriaid  ar  y 
byd,  o'r  Indus  hyd  at  y  Pyrenees.  A  chydnabyddh-  yn  gyffredin  mai 
iddyut  hwy  yn  benaf  y  mae  teyrnasoedd  Ewrop  yn  ddyledus  am  eu 
gwareiddiad,  a'u  gwybodaeth  lênyddol  a  chelfyddydol.  Nid  oedd  y 
Ffrancod  y  pryd  hyny,  mewn  cymhariaeth  iddynt  hwy,  ond  barbariaid  ; 
a  dywedir  nad  oedd  Charlemagne  ei  hun  ond  prin  yn  medru  ysgrifenu 
ei  enw.  Ac  eto,  yn  ol  barn  Mr.  Peice,  yr  oedd  y  d^danwad  yn  y  cyf- 
nod  hwn  yn  mhhth  y  Ffrancod,  ac  nid  yn  mhlith  y  Saraceniaid.  Gwir 
iddynt  gael  eu  gorchfygu  gan  Charles  Martel;  ond  methodd  ef,  a 
Charlemagne  ar  ol  hyny,  eu  gyru  o  Ewrop.  Ac  nid  ydym  yn  gweled 
bod  buddugoliaeth  Charles  Martel  yn  profì  fod  y  Ffrancod  yn  uwch 
na'r  Saraceniaid  mewn  ymherodraeth  a  gwareiddiad,  mwy  nag  yr  ocdd 
buddugoliaeth  yr  Affganiaid  ychydig  flyneddau  yn  ol  yn  ])yoû  eu  bod 
hwy  yn  uwch  na  Lloegr. 

4.  Os  bu  rhyw  Gyôrawd  eriocd  yn  tramwy  dros  ryw  barthau  o"r 
ddaear  i  gynhyrfu  meddyliau  dynion,  y  mae  yn  rhaid  ei  fod  yn  yr  Al- 
maen  yn  amser  y  Diwj-giad  Protestanaidd  ;  ond  yn  ol  darhmiad  Me. 
Peice,  yr  oedd  y  Cyffrawd  y  pryd  hyny  yn  Ffrainc. 

5.  Nid  ydym  yn  gwybod  fod  Lloegr  wedi  bod  mewn  un  oes  yn  ar- 
ddangos  mwj^  o  egni  meddyliol,  ac  yn  cynnyddu  yn  gyfljTnach  mewn 
gallu  ymherodraethol  nag  yn  nyddiau  Elizabeth  a  Cromwell.  Dan  eu 
teyrnasiad  hwy  yr  ennillwyd  rhai  o'r  buddugoliaethau  mwj'af  clodfawr, 
ac  yr  ysgrifenwyd  y  llyfrau  campusaf  a  feddwn.  Ac  eto,  myn  Mk. 
Price  i  ni  gredu  fod  y  dylanwad  yn  cilio  oddiwrth  Loegr  yn  amser 
Elizabeth,  a'i  fod  wedi  cyrhaedd  y  pellder  mwyaf  oddi-u-rthi  yn  amser 
Cromwell,  ac  j-na  iddo  droi  yn  ol  a  chyrhaedd  y  wlad  hon  yn  1800. 

6.  Yn  ol  y  gyfundraeth  hou,  nid  yw  y  dylanwad  wedi  bod  yn  agos  i 
China  na  Ewssia.  Er  fod  Chiua  wedi  sefyll,  ac  megj's  wedi  rhewi  i 
fynu  er  ys  llawer  dydd,  eto  bu  amser  pau  oedd  yn  rymusach  ac  yn  fwy 
gwareiddiedig  na'r  un  deyrnas  arall.  Ac  am  Ewssia,  y  mae  eisoes  yu 
annaturiol  o  fawr,  ac  y  mae  ei  chynuj-dd  beunyddiol  yn  pcri  i  bawb  syuu. 
Os  edrychir  am  y  deyrnas  sydd  yu  cyunyddu  gyflymaf,  cyfeiriwn  at 
Ewssia  ;  neu  os  dyyredir  fod  yn  rhaid  cael  uu  yn  ei  chyflawu  faiut,  ac 


8Ö1  Y  CYFFRAWD. 

yn  rhagori  ar  yr  holl  dej'rnasoecld  eraill,  yna  gcllir  atcb  fod  China 
wecli  bod  fclly  nnwaith,  cr  nad  oedd  dan  effaith  y  dyhin^Yad. 

7.  Nis  gallwn  ganfod  cysondeb  yn  yr  esboniad  a  roddir  yma  o  barth 
Unol  Daleithiau  America.  Dywedir  fod  cu  llwyddiant  hwy  yn  ddy- 
ledus  i'w  pcrthynas  A  Lloegr.  Onid  yw  hyn  yn  gwncyd  y  dylanwad  yn 
genedlacthol,  j-n  lle  (fel  y  dylai  fod  yn  ol  y  dybiaeth)  yn  wladol  a  lleol  ? 

8.  Ond  yr  hyn  sydd  yn  ymddangos  i  ni  yn  fw^af  annhebygol  o'r 
cwbl  yw  y  dyb  y  bydd  y  dylanwad  yn  cymeryd  dwy  fil  o  flyneddau  i 
dramwy  dros  y  mûr  i  America.  A  yw  Mr.  Peice  yn  barnu  yr  â  y  byd 
yn  ol  am  gymaint  a  hyny  o  amser  i  dywyllwch  y  canol  oesoedd? 
Braidd  na  ddywedem  fod  hyny  yn  annichonadwy,  a  bod  y  rheswm  hwn 
yn  ddigon,  pe  na  bai  dim  arall,  i  wrthbrofi  yr  hoU  gyfundracth. 

Yr  yd}Tn  yn  cynnyg  y  sylwadau  hyngyda  phob  parch,  i  Mr.  Prigl:, 
gan  obeithio  y  cawn  gyfarfod  âg  ef  eto  mewn  maes  helaethach.  Nis 
gwyddom  pa  fodd  y  gall  di-eulio  ei  amser  yn  well  na  thrv/y  ei  ddefu- 
yddio  i  eghiro  yv  holl  achosion  sydd  wedi  cydweithredu  i  ddwyn  oddi 
amgylch  wareiddiad  y  teiüu  dynol.  Neu  os  mwy  dewisol  ganddo  fydd 
rhyw  efrydiaeth  arall,  goddefed  i  ni  grybwyll  nad  oes  neb  hyd  yn  hyn 
wedi  ceisio  gwneyd  cyfiawnder  â  chencdl  y  Celtiaid  yn  ei  holl  gangen- 
au,  oddieithr  y  Ffrancwr,  Thierry.  Da  fyddai  gCDym  weled  Cähn- 
HUANAwc  yn  cymeryd  v  gorchv,-vl  hwn  mewn  litirr. 


SDC 


CHALMEES    AC    lEYING. 

Pe  gwrandawem  ar  rai  o'r  ysgrifeuwyr  mwyaf  cyfi-ifol  yu  Lloegr, 
arweiuicl  ni  yn  liawcTd  i  gredu  uacl  oes  nemawr  grcadur  mv/y  dirmyg- 
edig  jn  y  dyddiau  liyu  ua'r  pregethwr  i^oblogaidd.  Addefaut  fod 
amser  wedi  bod  pau  oedd  yu  ateb  rhyw  ddybeu,  oud  barnaut  fod  ei 
dymmor  jn  awr  wedi  darfod,  gan  fod  y  wasg  i  raddau  helaeth  wedi 
cymeryd  lle  yr  areitlifa,  a'r  bobl  trwy  gyuuydd  gwybodaeth  yn  llai 
parod  i  gymeryd  swu  yn  lle  sylwedd.  Ac  uid  yn  mysg  anffyddwyr  yn 
uuig  y  mae  y  farn  hon  yu  ffynu,  oud  ceir  yr  un  syuiad  yu  ysgrifeuiadau 
rhai  o'r  awdwjT.'  sydd  yn  talu  y  parch  mwyaf  i  Gristionogactli.  Os  yw 
hyn  yu  wh-,  y  mae  y  pregethwr  poblogaidd  yu  wrthddrych  i  dosturio 
wrtho.  Oud  er  uad  yàjm  yn  synu  fod  dynion  o  feddwl  coethedig  yu 
fíìeiddio  y  faldordd  a'r  ymgais  sydd  yn  di'a  mynych  yu  uglyn  â  phobl- 
ogeiddrwydd,  ac  yu  edmygu  y  gweithiwr  yn  fwy  ua'r  gwaeddwr  ;  ac  er 
ein  bod  jn  teimlo  y  dylai  crefyddwjn:  dalu  mwy  o  sylw  i'r  wasg,  a 
gwneuthur  mwy  o  ddefuydd  o  honi ;  uid  ydym  er  hyny  wedi  eiu  har- 
gyhoeddi  fod  dydd  y  pregethu  wedi  darfod,  ac  nid  oes  dim  yn  rhoddi 
i  ui  îwj  o  lawenydd  na  chlywed  am  bregethwyr  uerthol  yn  codi  i 
ddefih-o  y  wlad  o'i  chysgadrwydd.  Yr  achos  penaf  o  gyfeiliornad  yn 
hjn,  fel  yn  mhob  peth  arall,  ydyw  eiu  bod  yu  dueddol  i  gyfyugu  ein 
sylw  at  ryw  uu  peth  y  byddwu  ui  ein  huuain  yu  dygwydd  ei  hoffi.  Y 
mae  rhai  yn  fwy  hoff  o  wrandaw  nag  o  ddarllen,  ac  am  hyuy  nis 
gallaut  gredu  fod  uu  ffordd  i  wneyd  cymaint  o  ddaioui  i'r  byd  a  thrwy 
bregethu,  er  yr  addefcnt  mae  yn  ddiau  i'r  Apostolion  wneuthur  mwy 
trwy  ysgrifenu.  Ond  Ilawn  mor  afresymol  yw  ymddj-giad  y  rhai  hyny 
sydd  am  osod  i  fynu  y  wasg  fel  yr  unig  foddiou  i  ddiwygio  y  byd,  fel 
pe  buasai  ]pob  dyn  wedi  myned  ar  imwaith  yn  fud  ac  yn  fyddar. 
Ehodder  y  Ile  blaeuaf  i'r  wasg ;  oud  na  chauer  allan  yr  holl  fanteision 
sydd  yu  perthyn  yn  ueiUduoI  i  bregethu,  fel  y  dywcd  Milton  yn  ol 
cyíleithiad  I.  D.  Ffraid, 

"Canys  swyn  yr  enaid  yw  Hyawdledd." 


856  CHAi,MERS  AC  IRYING. 

Wrth  fTurfio  barn  dracliefu  am  waliauol  fath  o  bregethu  y  mae  yr 
un  dueclcl  yn  eiu  dilyn  ;  ac  y  mac  mwy  na  hauuer  y  rhagfarn  a  goleddir 
yn  erbyn  pregethwyr  poblogaidd  yn  tarddu  o  anmharodrwydd  y  dos- 
barth  mwyaf  deallus  i  gymeryd  golwg  eang  ar  yr  hyn  sydd  yn  fwyaf 
cyfaddas,  nid  ya  unig  i  gyfateb  i'w  safon  hwy,  ond  i  gyfarfod  ag 
anghenrheidiau  y  bobl  yn  gyffredinol.  Ac  nid  yw  y  rhai  mwyaf  deallus 
yn  nes  i  ddyfod  i  gyttuudeb  û'u  gilydd ;  oblegid  tra  y  mae  rhai  o  honynt 
yn  hoffi  yr  ymresymiadol,  y  mae  eraill  yn  awyddus  am  y  barddonol, 
a  rhyw  ychydig  yn  janhyfrydu  mewn  gwirioncdd  pur  heb  ddim  addurn- 
iadau.  Oud  y  meddwl  mwyaf  eaug  yw  yr  hwn  sydd  yn  medru  gwerth- 
fawrogi  pob  math  o  wir  deüyngdod.  Y  mae  yn  mawrygu  Burke  gyda'i 
gymhariaethau  amrywiol  ac  ysbleuydd,  er  ei  fod  yu  rhoddi  y  flaeuor- 
iaeth  o  augheurheidrwydd  i  Demosthenes,  yr  hwn  uid  yw  ond  aufyuych 
iawn  yn  defnyddio  unrhyw  gymhariaeth,  a  phan  yn  gwneyd  defnydd 
o  honi,  nid  yw  ond  prin  yn  cj-ffwrdd  â  hi  heb  adael  iddi  dyuu  y  sylw 
yn  y  gradd  lleiaf  oddiwrth  y  pwnc.  Ond  os  hyn  yw  eaugder  meddwl, 
y  mae  jnna  le  hefyd  i  wahaniaeth  mewn  graddau,  yn  gystal  â  gwahan- 
iaeth  mewu  dulliau ;  ac  y  mae  yr  un  cymhwysder  ag  sydd  yn  galluogi 
dyn  i  gael  hyfrydwch  wrth  ddarllen  gwahauol  fath  o  awdwyr,  neu 
wrth  wraudaw  ar  wahauol  fath  o  areithwyr,  yn  y  dosbarth  uchaf,  yn 
peri  iddo  hefyd  ganfod  gwir  werth  lle  y  mae  yn  y  dosbarthiadau  iselaf. 
Os  na  fydd  yu  cael  llawer  i'r  deall  na'r  dychymyg,  y  mae  yu  caru 
.  gweled  c^-feù'iad  cywir  at  y  serch  neu  y  gydwybod.  Kid  oes  dim  yn  ei 
ddigio  yn  drwyadl  mewn  pregethwr  mwy  nag  mewn  dyn  cyffredin  ond 
rhagi-ith,  pa  uu  bynag  ai  rhith-wybodaeth,  ai  rhith-deimlad,  ai  rhith- 
fawredd,  ai  rhith-ostj'ugeiddrwydd.  Os  bydd  yn  gweled  fod  yno 
rywbeth  gwirioneddol,  y  mae  yn  mwyuhau  y  pregethwr  pwy  bynag 
fyddo,  hyd  yn  nod  pe  dygwyddai  iddo  fod  yu  bregethwr  poblogaidd. 
Ac  heblaw  hyny  y  mae  yn  ystyi-ied  nas  gall  neb  fod  yn  boblogaidd  yn 
hir  gydag  un  dosbarth  o  bobl  os  na  fydd  j-uddo  ryw  deilyugdod.  Er 
nad  yw  yn  cymeryd  ei  lywodraethu  ar  bob  achlysur  gan  farn  y  ll'iaws, 
y  mae  yn  talu  gwarogaeth  i  ddynoliaeth,  yr  hon  sydd  yr  un  ynddo  ef 
ag  yn  y  rhai  mwyaf  anwybodus. 

Ond  y  mae  lle  i  ofni  mai  ychydig  sydd  yn  meddu  yr  eangder  hwn  yn 
mysg  y  rhai  mwyaf  deallus  yn  Lloegr,  ac  am  hyuy  fel  rheol  gyfcedin 
nid  yr  uu  pregethwr  sydd  yno  yn  dderbyniol  i'r  dysgedig  a'r  aunysg- 
edig.  Hwyrach  fod  yn  rhaid  i  ni  fyned  yn  ol  at  ddyddiau  Chalmers 
ac  IrYÌDg  cyn  y  cav.-u  neb  yn  aliuog  i  gynhyrfa  pob  graddau  am  dalm 


CHALMERS  AC  IIIVIXG.  357 

o  amser.  Y  mae  genym  barch  calon  i  Mr.  Spurgeon.  Y  mae  ganddo 
ryw  allu  tuhwnt  i  gyffredin,  ac  nid  ydym  yn  ammheu  nad  yw  yn 
gwneuthur  llawn  cymaint  o  les  mewn  cylch  penodol,  a  hwnw  yn  gylch 
tra  eang,  ag  a  wnawd  erioed  gan  Chalmers  neu  Irving.  Hawdd  fyddai 
genym  gredu  hefyd  y  gaHai  y  mwyaf  dysgedig  dderhyn  hudd  dan  ei 
weinidogaeth  os  hj^ddai  yn  gwerthfawrogi  gwirioneddau  syml  yr  efcng- 
yL  Yr  hyn  a  amcanwn  ei  ddywedyd  ydyw,  ei  fod  yn  amddifad  o'r 
cymhwysderau  hyny  sydd  yu  anghenrheidiol  i  ddenu  rhai  o  feddwl 
diwylliedig  os  na  fyddant  eisoes  jn  meddu  archwaeth  grefyddoL  Nid 
ydym  ychwaith  yn  sicr  nad  yw  Mr.  Spurgeon  yn  fwy  cymhwys  fel 
pregethwr  i'r  Ihaws  nag  oedd  Chalmers  ac  Irving :  ond  dilys  ydyw 
mai  hwy  a  wnaeth  yr  argraff  ddyfnaf  ar  feddylwjn.'  Prydain.  Y  maent 
ill  dau  wedi  hod  yn  hynod  o  ffodus  yn  y  rhai  a  gymerasant  mewn 
llaw  y  gorchwyl  o  ysgrifenu  eu  hanes.  Ysgrifenwyd  hywgraffiad 
Chalmers  gan  ei  fah-yn-nghyfraith,  a  hywgraffiad  Irving  gan  Mrs. 
Oliphant.  At  eu  gweithiau  hwy  y  cyfeiriwn  y  darllenydd  sydd  yn 
awyddus  i  wybod  hanes  y  ddau,  gan  sicrhau  iddo  mai  dyma  y  hyw- 
graffiadau  mwyaf  difyr  ac  adeiladoL  yn  nesaf  at  fywgraffiad  Arnohl, 
a  ymddangosodd  er  ys  hir  amser.  Ehaid  i  ni  ymfoddloni  ar  ychydig 
addysgiadau  cyffredinoL 

Mewn  rhyw  ystyr  yv  oedd  y  ddau  dan  lawcr  o  anfantais  i  fod  yn 
boblogaidd  yn  Lloegr.  Yr  oeddynt  jn  perthyn  i  eglwys  estronol,  ac 
yn  llefaru  gydag  acen  estronoL  Dichon  fod  y  Cymi-y  sydd  yn  myned 
i  Loegr  i  bregethu  Saesneg  yn  llafurio  dan  un  anfantais  nad  oeddynt 
hwy  yn  gwybod  am  dani,  oblegid  yr  oedd  eu  cydwladwyr  hwy  yn  ym- 
gasglu  o'u  hamgylch  i)a  le  hynag  yr  aent,  tra  y  mae  cydwladwyr  y 
Cymro  yn  fwyaf  parod  o  bawb  i'w  ddiystyru.  Ond  o  ran  aceniad  mae  j 
yn  hawdd  i  Gymro  ragori  ar  y  ddau,  ac  ni  raid  iddo  ofni  y  bydd  yr 
iaith  yn  un  rhwystr  iddo  ef  mwy  nag  iddynt  h^^^y.  Nid  oedd  Chalmers  ! 
nac  L:ving  yn  arfer  y  duU  mursenaidd  o  lefaru,  yr  h-wn  o  bob  dull  yw 
y  mw^yaf  gwrthun ;  ac  yr  oedd  Chalmers  yn  enwcdig  y  mw^af  Ysgot- 
aidd  o'r  holl  siaradw^^r  cyhoeddus  a  glywsom  yn  mysg  yr  Y'sgotiaid 
eu  hunain.  Ac  fel  pe  na  buasai  hyn  yn  ddigon  o  rwystr,  yr  oedd  y 
ddau  yn  darllen  eu  pregethau.  Gallesid  meddwl  fod  hyn  ar  unwaith 
yn  sicrhau  eu  haflwyddiant :  ond  y  mae  athryhth  yn  gorchfygu  pob 
rhwystrau,  a  daeth  y  ddau  hyn,  er  eu  haceniad  Y'^sgotaidd,  ac  er  eu 
bod  yn  darllen  eu  pregcthau,  y  ddau  bregethwr  mwyaf  poblogaidd  o 
bawb  yn  cu  hoes.     A  braidd  na  fcddyliem  iddynt  droi  y  rhwystrau  yn 


358  CHALMERS  AC  IRYING. 

fauteision,  fel  y  mae  tej'rnas  gref  ar  ol  gorclifygu  teyrnas  wan  yn 
ei  tliroi  0  focl  yu  ■wrthwyucbol  i  fod  yn  ■wasauacthgar  ac  yn  ychwau- 
egiad  cryftler. 

Os  oecld  y  ddau  fel  hyn  yn  debyg  yn  eu  llwyddiaut,  yr  oeddyut  hcfyd  i 
jfesur  yu  debyg  i'w  gilydd  yu  eu  haílwyddiaut  ymddangosiadol.  Efallai 
ífod  rhyw  fath  o  fethu  yu  wcll  prawf  o  wir  fawrcdd  na  llwyddo.  Pa  fodd 
bynag  y  mac  yu  ffaith  yn  eu  hanes  hwy  iddyut  fetliu  cyrhaedd  rhai  o'r 
prif  amcaniou  yr  ocddj'ut  j'u  cyrchu  atynt,  ac  mai  trwy  aflwyddo  y  dar- 
iU  iddyut  Iwyddo.  Yr  oedd  Clialmcrs  wedi  cysegru  ci  fywyd  i  gryfhau  a 
helaethu  terfynau  yv  Eglwys  Sefydledig  yn  ja-  Alban ;  ac  efe  fu  yr  offer- 
jjm  peuaf  i'w  siglo  hyd  ei  sylfeini.  Trwy  fethu  yn  yr  amcau  lleiaf  y 
llwyddodd  i  wucuthur  mwy  nag  jr  oedd  yu  ei  fwriadu.  Yr  oedd  Irving 
yu  dybeuu  ei  oes  mewn  mwy  o  niwl  a  thywyllwch  na  Chalmers.  Yr 
oedd  yr  aflwyddiaut  yu  ymddangos  yn  fwy,  a'r  llwyddiant  yn  Uawer 
llai.  Wrth  ddarlleu  haues  ei  flyucddoedd  diwcddaf  y  mae  yu  au- 
hawdd  meddwl  am  ddim  yn  fwy  pruddaidd,  yn  fwy  tebyg  i  un  o'r 
tragedies  mwyaf  grymus  yn  Sophocles  neu  Shatspear.  Y  mae  yn  peri 
i  ni  feddwl  am  Lear,  fel  y  desgriíu-  ef  gau  Shalíspear  yn  crwydro  heb 
un  cartref,  wedi  colli  ei  olwg,  a'r  rhai  oedd  dau  fwyaf  o  rwymau  iddo 
wedi  codi  yu  ei  erbyu.  Cafodd  Irying  ei  ddiarddel  gan  Eglwys  yr 
Alban  dan  yr  esgus  ci  fod  yn  gwadu  purdeb  j^erffaith  y  dyn  Crist  lesu. 
Nid  ydym  yu  amddiífyu  ei  dduU  ef  o  cirio ;  oud  y  mae  yn  amlwg  nad 
oedd  y  rhai  oedd  yn  ei  farnu  yn  ei  ddeall  ef,  nac  yn  deall  y  mater. 
Anhawdd  iawn  mewn  amgylchiadau  o'r  fath  yma  yw  sefyU  yn  erbyn 
y  llifeiriaut.  Yr  oedd  y  papurau  crefyddol  yn  ei  gjy^huddo  o  heresi, 
ac  uis  gallasai  neb  ddyweyd  gair  o'i  blaid  heb  gael  ei  ddrwgdyb- 
iad.  Am  hyuy  allau  y  cafodd  fyned  i  grwydi'o  Ue  y  gaUai.  Aeth 
yn  fwy  caddugawl  aruo  o  hyn  aUau,  a  thybiodd  mai  ceuadwriaethau 
o'r  nefoedd  oedd  y  Ueisiau  aunacarol  a  glywai  o'i  amgylch  yn  y  ty- 
wyUwch.  Nid  ydym  yn  gwybod  am  lawer  o  aughreifftiau  yn  daugos 
m^^^^y  o  synUrwydd  plcntyuaidd  a  mawredd  moesol  mewn  undeb  â'u 
gilydd  uag  a  weUr  yn  ei  waith  yu  ymostwng  i  g;yTneryd  ei  ddystewi  am 
ysbaid  gan  rai  o  aelodau  ei  eglwys,  y  rhai  yn  ol  ei  dyb  ef  oeddynt 
yn  Uefaru  trwy  ysbrydoUaeth.  l^r  oedd  wedi  meddwl  fod  y  douiau 
Apostolaidd  wedi  adgyfodi  yn  yr  eglwys  oedd  dan  ei  ofal,  a'i  fod  yntau 
yn  cael  y  fraiut  o  fod  yn  offeryuol  i  gasglu  eglv>"}-s  newydd  yu  ol  y 
cynUun  Apostolaidd.  Aeth  hyn  oU,  o  rau  y  Uythyren,  jn  fethiant ; 
ond  y  mae  yr  egwyddorion  y  bu  efe  yu  dadleu  drostynt  yu  enuiU 


CHALMEES  AC  IRYIN'G.  359 

dylanwad  cynnyddol  o  ran  eu  hj'sbryd  ar  y  niedclyliau  cryfaf  mewu 
gwalianol  ganghenau  i'r  eglwj's  Gristionogol. 

Ond  er  mor  dcbyg  oedd  Clialmers  ac  Irving  ar  rai  ystyi-iaetbau,  eto 
anfynycli  y  cyfarfyddir  â  dau  mor  -u'alianol  i'w  gilydd.  Er  fod  Irving 
yn  gynnorthv/ywr  i  Cbalmcrs  yn  Glasgow,  yn  lle  ceisio  ei  efelychu, 
ymddangosai  mcr  annhebyg  iddo  ag  oedd  modd.  Yr  ocdd  Chalmers 
braidd  yn  esgeulus  am  ei  ddyn  oddiallan,  ond  dangosai  Irving  gryn 
ofal  am  ei  wisg  a'i  wallt,  Kid  ydym  yn  sicr  pa  fodd  yr  oedd  Ii-ving 
mewn  cymdeithas,  ond  meddyliem  ei  fod  yn  cael  ei  amgylchu  gan 
ryw  fawredd  oedd  yn  cadw  pellder  rhyngddo  ag  eraill ;  ond  gwyddom 
am  Chalmers  na  fu  neb  erioed  yn  fwy  nawsaidd,  neu  fel  y  dywed  y 
Saeson,  j-n  fwy  gcmaì.  Yr  oedd  ef  a  chwithau  mor  agos  at  eich  gilydd 
cyn  pen  pum'  mynyd  fel  na  fedrech  yn  eich  byw  lai  na  bod  yn  ber- 
ffaith  rydd  yn  ei  gyfeillach.  Pan  esgynent  drachefn  i'r  areithfa,  yr 
oedd  hoU  symudiadau  Chalmers  yn  frysiog  a  bywiog ;  ei  lais  wrth 
ddarllen  y  salm  heb  un  math  o  beroriaeth  ynddo,  er  ei  fod  fel  pob 
llais  naturiol  yn  ddigon  dymunol  i'r  glust ;  ei  lygaid,  tra  fyddid  yn 
canu,  yn  ymddangos  fel  yn  edrych  i  fewn,  yn  lle  edrych  allan,  a'i  holl 
wynebpryd  yn  debyg  i  wynebpryd  llew  yn  hanner  cysgu.  Dechreuai 
fel  pe  byddai  heb  gwbl  ddefiro,  ac  âi  ymlaen,  er  yn  frysiog,  eto  yn 
afrwydd  ac  afrywiog.  Ond  yn  raddol  byddai  yn  estyn  ei  allu  dros  y 
gynnuUeidfa,  edrychai  ei  enaid  trwy  ei  lygaid  pan  godai  ei  ben  ar 
ddiwedd  ambell  frawddeg,  a  chjTi  diwedd  byddai  yr  holl  wrandawyr 
fel  un  pemanwaith,  yn  hoUol  dan  ei  reolaeth,  iw  di'oi  a'i  drin  fel  y 
byddai  efe  yn  dewis.  Mor  bell  ag  y  gallwn  íîurfìo  barn,  meddyliem  ei 
fod,  mewn  Uais  ac  agwedd,  a'i  dduU  o  bregethu,  yn  hynod  o  debyg  i 
Eowlands  o  Langeitho.  Yr  ocdd  mwy  o  amrywiaeth  yn  uuU  Irving ; 
ei  lais  yn  fwy  soniarus,  er  nad  mor  dreiddgar ;  a'i  hoU  agweddau  yn 
fwy  pwyUog  a  mawreddog,  er  yn  Uai  nerthol.  Ond  yr  oedd  y  ddau  }ti 
eich  cario  gyda  hwy  hyd  y  diwedd,  gan  uad  pa  mor  auuhebyg  oeddynt. 
Dyma  y  prawf  o  wir  areithiwr,  a  dyma  yr  hyn  y  mae  pob  areithiwr ' 
yn  addaw  ei  gyflawni.  Y  mae  Uawer  er  hyuy  fel  yr  hen  gerbydau  yu 
eich  gadael  i  fj^ned  i  lawr  pau  fyuoch.  Oud  jx  oeddynt  hwy  yn  eich 
cymeryd  ymlaen,  bodd  neu  anfodd ;  ac  ofer  oedd  i  chwi  ddysgwyl 
goUyngdod  hyd  ddiwedd  y  bregeth.  EfaUai  fod  Chalmers  yu  fwy 
tebyg  i  agerbeii-iant  ar  y  tir,  ac  Irviug  i  loug  ar  y  môr ;  y  cyutaf  jti 
myned  yn  gyflymach,  ac  ar  y  cyfan  yn  fwy  diogel ;  y  UaU  yn  fwy 


3G0  CHALMEES  AC  IRVIN». 

godiclog  i'r  golwg  wrtli  gychwyn  allan,  ond  yn  fwy  agored  i  dderbyn 
niwed  AvrLli  gyfarfod  â  gwyntoedd  gwrthwynebus. 

Nid  oedd  y  gwahauiaeth  hwn  oddiallan  oud  arwydd  o'r  gwahan- 
iaeth  oddifcwn.  Os  darlleuir  eu  hysgrifeniadau,  gwelir  fod  gwahan- 
iaeth  haufodol  rhyugddynt  yn  ansawdd  eu  meddyliau.  "  Yr  ydych 
chwi,  yn  yr  Albau,"  meddai  Irviug  unwaith,  "  yu  baruu  meddyliau 
fel  y  byddwch  yu  baruu  ychaiu,  sef  wrth  eu  teimlo  ;  oud  \v  wyf  fì  yn 
hoffi  caufod  meddwl  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  y  pellder."  Dyma  ddes- 
grifìad  cyílawn  o'r  gwahauiíietii.  Yr  oedd  Irving  yu  rhy  dueddol  i 
ddibrisio  pob  peth  agos,  ac  i  sefydhi  ei  olwg  ar  wrthddrychau  pellenig 
er  nas  gallasai  fod  yn  sicr  iawn  pa  beth  oeddynt.  Byddai  weithiau 
yn  tybied  ei  fod  wedi  dargaufod  yuys  newydd,  pan  nad  oedd  yno  mewn 
gwmouedd  oud  cwmwl  yn  ymddaugos  dros  ychydig,  ac  wedi  hyny  yn 
diflanu.  Ond  nis  gallai  Chalmers  oddef  cymeryd  Uawer  o  draíîerth 
gyda  dim  os  nad  oedd  yn  sicr  pa  beth  ydoedd,  ac  yn  alluog  i'w  fesur 
o  amgylch  ogylch.  Yr  oedd  efe  wrth  uatur  yn  rhifyddwr,  yr  hyn  oedd 
yn  rhoddi  eghirder  i'w  holl  syniadau.  Y  mae  wedi  cyfyugu  ei  hun  i 
faes  llai  eaug  ua'i  gyfaill ;  oud  y  mae  yn  caufod  pob  gwrthddrych  o 
fewn  cylch  y  maes  hwuw  yn  llawer  mwy  eglur  a  sicr.  Ei  hoíî  awdwyr 
ef  oedd  Butler  a  Paley,  y  rhai  sydd  yn  ymresymu  gwiiioneddau  gyda'r 
un  caderuid  acEuchd,  ac  yn  gadael  allan  o  ystyriaeth  y  gwirioueddau 
hyny  nas  gellh*  eu  dwyn  o  few^n  cylch  ymresymiad.  Ond  hofì'  awdwyr 
Irving  oedd  Hooker  a  Miltou,  ac  ysgrifenwyr  cyfìelyb,  y  rhai  sydd  yn 
cyfeirio  o  hyd  at  yr  anfesurol.  Nid  oedd  dim  yn  fwy  difyr  na  chlywed 
j  Chalmers  yn  adrodd  am  ei  brofedigaeth  pan  fu  uuwaith  yn  nghym- 
í  deithas  Coleridge.  Cyfaddefai  yu  rhwydd  uad  oedd  yn  deall  yr  athron- 
lydd  hwuw  mwy  ua  phe  buasai  yu  siarad  mewn  iaith  ddieithr,  ac  o 
langheurheidrwydd  }t  oedd  efe  yu  baruu  uad  oedd  Coleridge  yn  dcall  ei 
•liun.  O'r  tu  arall  yr  oedd  Irviug  yu  defuyddio  pob  cjfle  i  fwynhau 
cyfeillach  Coleridge,  a  dywedai  wrtho  ei  fod  yn  dyfod  ato  er  mwyn 
sugno  ei  ymeuydd.  Digon  tebyg  y  buasai  Chalmers  yn  euuill  mewn 
eangder  meddwl  pe  buasai  yn  llafurio  i  ddeall  Coleridge ;  oud  y  mae 
yn  ddiammheuol  y  buasai  yu  fautais  fawr  i  Coleridge  ac  Irving  pe 
buaseut  yn  cyfranogi  yn  helaethach  o'r  eglurder  a'r  grymusder  synwyr 
cyŵedin  oedd  yu  perthyn  i  Chalmers. 

Yr  oedd  y  gwahauiaeth  hwn  rhwng  eu  meddyliau  yn  effeithio,  fel  y 
gallesid  dysgwyl,  ar  holl  arddull  eu  cyfansoddiadau.  Amcan  mawr 
Chalmers  oedd  dangos  ei  feddyliau  gyda'r  un  eglm-der  a  grymusder  i 


CHALMERS  AC  IRVIKG.  361 

eraill  ag  yr  oeddynt  yn  ymddangos  iddo  ef  ei  bun,  Nis  gallai  adael 
un  meddwl  nes  llwyddo  i'w  ddwyn  allan  jti  y  fatli  fodd  ag  a  roddai 
iddo  lc  i  ddysgwyl  y  byddai  i  bawb  ei  weled  a'i  deimlo.  Yr  oedd  liyn 
yn  ei  wneuthur  yn  fwy  eíîeitbiol  fel  pregetbwr  ;  ond  y  mae  yn  rhwystro 
iddo  fod  mor  dderbyniol  fel  awdur  ag  y  gallasai  fod  pe  buasai  yn  crynhoi 
ei  feddyliau  i  lai  o  le.  Y  mae  yo.  egluro,  ac  yn  egluro,  pan  y  mae  pob 
darllenydd  sydd  yn  berchen  ar  raddau  cyffredin  o  synwyr  wcdi  gweled 
yr  holl  feddwl  er  ysmeityn.  Er  hyuy  dylid  cofio  fod  ganddo  feddwl 
gwerth  ei  eghiro  bob  amser,  ac  uad  yw  yn  rhuo  heb  fod  ganddo  ys- 
glyfaeth.  Y  mae  wedi  dwyn  rhai  meddyhau  gwreiddiol  i'r  golwg,  ac 
wedi  taflu  goleuni  newydd  ar  lawer  o  hen  feddyliau.  Ychydig  yw  y 
llyfrau  a  ennillasant  fwy  o  sylw,  ac  a  gynnjTchasant  fwy  o  effaith, 
na'r  "  Pregethau  Seryddol"  pan  ddaethant  allan  gyntaf.  Yr  oedd 
newydd-deb  y  dull  o  ysgrifenu  yn  un  achos  ;  ond  nid  dyna  y  cwbl, 
oblegid  y  mae  ynddynt  feddyhau  cryfìon  a  dysglaer.  Yn  ei  hoU  ys- 
grifeniadau  eraill  cyfarfj^ddir  yn  fynych  û'r  ymresymiadau  cadarnaf 
yn  nghyd  a"r  hyawdledd  taubeidiaf.  Ai*  yr  un  pryd  gyda  golwg  ar 
holl  arddull  y  cyfansoddiad,  y  mae  yn  rhaid  addef  fod  y  flaenoriaeth 
yn  perth}Ti  i  Irving.  Mae  yn  wir  fod  cryn  lawer  o  hyawdledd  gau  yn 
eu  ysgrifeniadau  boreuaf,  ac  ymresymiadau  gau  yn  y  lleill ;  ond  yn  y 
rhai  goreu  o  honynt  y  mae  rhywbeth  uwch  na  hyawdledd  ac  uwch  nag 
ymresymiadau.  0  rai  o'i  weithiau  gellir  pigo  darnau  mor  fawreddog  \ 
á  dim  yn  yr  iaith  Saesneg.  Y  mae  mwy  o  nerth  tawel  a  llonydd  i'w 
ganfod  ynddo  ef  nag  yn  Chalmers,  a  dyma  y  nerth  mwyaf  ardderchog 
o  bob  nerth.  Yr  ocdd  Chalmers  yn  ymgyrhaedd  yn  uniongyrcliol  at 
y  defuyddiol,  heb  fawr  o  amynedd  i  edrych  yn  mhellach ;  tra  yr  oedd 
Irving  yn  gyffredin  yr  un  modd  yn  chwilio  am  y  defuyddiol,  ond  yn 
rhoddi  i'r  gair  ystjr  uwch  a  helaethach,  fel  ag  i  gymeryd  i  fewn  yr  hyn 
oll  sydd  yn  boddhau  ac  yn  dyrchafu  meddwl  dyn  :  ac  yn  hyn  y  mae  yn 
sicr  mai  Ii'ving  oedd  yn  fwyaf  tebyg  i  Natur,  yr  hon  sydd  yn  mhob 
man  yn  gwisgo  y  defnyddiol  â  phrydferthwch  ac  ardderchowgrwydd. 
Y'r  oedd  Chalmers  yn  adeiladu  temlau  mawrion  ac  uchcl,  ar  gynllun 
jv  oesoedd  diweddaraf,  gan  ofalu  yn  benaf  am  eu  cael  yn  gedyrn,  ac 
mor  gysurus  ag  oedd  modd  i  eistedd  ynddynt ;  ac  Irving  drachefn  yn 
efelychu  hen  adeiladwyr  y  canoloesocdd,  trwy  amcanu  taflu  harddwch 
dros  yr  hoU  gadernid.  Y  mae  Chalmers  weithiau,  megys  heb  geisio, 
yn  cyrhaedd  y  prydferth  a'r  mawreddus ;  ac  o'r  tu  arall  nid  anfynych 
y  mae  L-ving  wrth  ymgyrhaedd  at  y  prydfcrth  a'r  mawi'cddus  yn 
2a 


8G2  CHALMEES  AC  irwYÍNG. 

colli  golwg  ar  y  defnycldiol.      Ond  meddyliem  mai  rbywbetli  fel  y  dy- 
wedwyd  yw  nodwedd  cyffrediu  cu  liysgrifeuiadau. 

Oud  uid  yu  ei  ysgrifeuiadau  yu  uuig  uac  yn  bcuaf  y  mae  i  ni  weled 

Clialmers.     Ei  brif  ragoriaetb  ef  oedd  ei  weitbgarwcb,  yn  yr  byu  yr 

oedd  yu  sefyll  yn  uwcb  na  pbawb  o'i  gydoeswjT.     Gweitbiwr  gwau 

oedd  Irviug.  Yr  oeddyu  ddiffj'giol  mewn  gallu  i  drefnu,  ac  yn  byw  yu 

ormodol  y  tu  allan  i'r  byd  ymarferol.     DjTua  yr  uuig  esboniad  a  ellir 

ei  roddi  ar  y  bregetb  ryfedd  bono  a  draddododd  efe  i  Gymdeitbas 

Genadol  Lhiudain,  yn  yr  bon  y  dadleuai  yu  erbyn  trefniadau  y  gym- 

deitbas  jv  oedd  wedi  ei  alw  i'w  pblcidio,  ac  y  taflai  bob  aufi-i  ar  ei 

bymdrecbiadau  a'i  cbasgliadau,  oblegyd  fod  y  dysgyblion  cyntaf  wedi 

exi  banfou  allan  beb  god  uac  ysgrepan,  fel  pe  na  buasai  neb  i  abertbu 

dim  gyda'r  acbos  ceuadol  oud  y  cenadau  yn  unig.      Ac  eto  teg  yw 

dywedyd  ei  fod  ef  ei  bun  i  ryw  fesur  wedi  gweitbredu  yn  ol  y  cynllun 

bwn,  oblegid  y  mae  yn  ymddangos  iddo  fyned  i  Lundaiu  beb  un 

dealldwriaetb  yn  ngbylcb  y  gyflog :  a  byfryd  fyddai  gweled  dynion 

ieuaipc  yn  fwy  tebyg  iddo,  yn  anturio  eu  bunain  yn  fwy  llwyr  i  ofal 

Ebagluuiaetb  y  Nef,  yn  penderfynu  gweitbio  eu  ffordd  yn  ngororau 

Clawdd  Offa,  neu  yn  jr  ardaloedd  mwyaf  angbenus  y  clywant  am 

dauynt  yn  Ngbymru,  beb  ddysgwyl  wrtb  eglwysi  nac  wrtb  gjTndeitb- 

asau.    Dywedwn  a  fynom  y  mae  yma  wers  y  byddai  yn  dda  i  lawer  ei 

cbymeryd.     Oud  y  mae  y  wers  bono  yn  ddcublyg ;  oblegid  os  dylai 

pregetbwyr  abertbu  y  cwbl,  y  mae  yn  canlyn  o  angbenrbeidrwydd  y 

dylai  eraill  abertbu  rbyw  gymaint.  Y  mae  yma  brawf  befyd  o  ddifíyg 

gwreiddiol  yn  syniad  L:ving,  yr  byn  oedd  yn  ei  angbymwj'so  i  fod  yn 

weitbiwr.     Yr  oedd  yn  ceisio  dadgysylltu  rbwng  bywyd  a  tbrefn,  a 

diau  fod  llawer  yn  rboddi  gormod  o  bwys  ar  drefniadau,  fel  pe  byddent 

yn  ddigon  i  wneyd  y  cwbl  o  bonyut  eu  buuain.     Ac  eto  lle  y  byddo 

bywyd,  y  mae  yn  rbaid  iddo  weitbio  ei  bun  i  ryw  drefu,  a  gweitbio 

wedi  byuy  yu  ol  y  drefu  bono.     Dyma  Ue  yr  oedd  Cbalmers  yn  rbag- 

ori.     Yr  oedd  yn  ddyn  ymarferol,  yn  meddu  cyflawnder  o  synwyr  cy- 

ffi-edin,  yn  foddlawn  i  weitbio  mewn  cydymffurfiad  â  deddfau  natur  : 

ac  wrtb  weitbio  felly  mawr  oedd  y  llwyddiaut  a  ddilynodd  ei  ym- 

drecbiadau,  nid  yrj  unig  i  gael  y  bobl  i'w  wrandaw, — yr  oedd  ei  ddawn 

fel  pregetbwr  yn  ddigon  at  byny, — ond  i'w  codi  i  safle  uwcb  fel  dynion 

ac  fel  Cristionogion.     Ond  nid  ar  drefniadau  difywyd  yr  oedd  yntau 

yn  ymddibynu.    Er  ei  fod  yn  gweled  angbenrbeidrwydd  am  drefn,  ac 

ja  rbagori  fel  trefnwr,  ei  bwnc  mawr  o  byd  oedd  cael  dynion  yn  llawn 


CHALMEBS  AC  IR\^NG.  3G3 

0  ysbryd  gweitbio.  Trwy  gael  dyuion  byw,  a'r  rbai  byny  yn  ffydd- 
lawn  a  synwyrol,  i  lafurio  mewn  cyffjTrddiad  parbaus  â'r  bobl,  y 
gwnaetb  efe  gjnnaint  o  ddaioni  yn  Glasgow  ac  yn  Edinburgb.  Byddai 
yn  atbrawiaetbu  yn  wastadol  ar  ryw  ycbydig  o  egwyddorion  mawrion 
oedd  yn  dangos  y  pwys  o  uno  by\\^yd  a  tbrefn.  Un  o  lionynt  oedd  yr 
egwyddor  ymosodol.  Ycbydig  o  grcd  oedd  ganddo  ef  mewn  adeiladau 
mawrion  a  cbyfarfodydd  trystfawr  i  dderbyn  neu  ddenu  dynion  i 
wrandaw,  beb  ryw  ddarpariaetb  i  fyned  atynt  yn  bersonol,  trwy  ym- 
weled  û  bwy  jn  eu  tai,  a  tbrwy  eu  cael  dan  addysg  niewn  ystafelloedd 
bycbain,  lle  y  teimlent  yn  rbydd  i  ddyfod,  ac  i  ddywedyd  eu  meddyliau 
ar  ol  dyfod.  Trwy  gyffyrddiad  persouol,  a  llafur  dystaw,  ac  nid  trwy 
swn  a  cbynliwi'f,  yr  oedd  efe  yn  dysgwyl  i  ddynion  gael  eu  benuill. 
Yn  bya  yr  oedd  bywyd  ei  gyfundraetb.  Ond  yr  oedd  ganddo  egwyddor 
arall  tuag  at  ddiogelu  trefn,  yr  bon  a  alwai  yn  egwyddor  diriogaetbol 
(teìritorial  principlej,  wrtli  yr  liyn  y  deallai  fod  pawb  i  lafurio  o  fewn 
rbyw  gylcboedd  penodol,  fel  y  byddai  gan  bob  un  ryw  faes  i  fod  yn 
gyfi-ifol  am  dano.  Efallai  fod  y  wedd  a  roddai  efe  i'r  rban  yma  o'r 
cynllun  yn  tarddu  o'i  ymlyniad  wrtb  y  drefn  blwyfol ;  pa  fodd  bynag 
am  byuy,  y  mae  ysbryd  y  rbeol  yn  deilwng  o  sylw  oddiwrtb  Y'mueill- 
duwyr  yv  un  modd  ag  Eglwyswyr.  Y  mae  y  ddwy  egwyddor  erbyn 
byn  wedi  ennill  derbyniad  cyffredinol ;  ac  efallai  mai  y  perygl  mwyaf , 
yn  awr  yw  myned  i  eitbafoedd  yr  ocbr  arall,  trwy  ddysgwyl  i  weinid-! 
ogion  roddi  mwynag  a  ddyleut  o'u  bamser  i  ymweled  â'r  bobl;  obleg-| 
id,  fel  y  dywedodd  Hugb  Miller,  os  bydd  pregetbwr  wedi  myned  mor 
bell  ag  ymfoddloni  i  bregetbu  yn  wael  ar  y  Sabbotb,  dan  yr  esgua  ei 
fod  yn  treulio  yr  w}i;bnos  mewn  ymweliadau,  byddai  yn  well  iddo 
fyued  un  cam  yn  mliellacb,  a  rboddi  beibio  yn  gwbl  yr  enw  o  bregetbi- 
wr.  Yr  oedd  Cbalmers  yn  dysgwyl  i  eraill  gyflawni  y  rban  fwyaf  o'r 
gwaitb  wytbnosol,  ond  fod  y  gweiuidog  i  gadw  bywyd  yn  jt  boll 
beiriauwaitb,  trwy  flaeuori  mewn  gweitbgarwcb,  yn  gystal  a  íbrwy 
annog  craill  i  weitbio. 


öSé 


AENOLD.* 

[The  Lifä  and  Oorrespondence  of  Thomas  Arnold,  D.D.,  late  Ilead  Masttr  of 
Rughy  School,  and  Regìus-Proftssor  of  Modtrn  IHstonj  in  the  UnwersUy  of 
Oxford.     Ey  A.  P.  Stanley,  M.A.     2  vols.     London.] 

Y  MAE  ein  darllenwyr  ati  gwybod  erbyn  liyu,  neu  o  leiaf,  hwy  a 
ddylent  wybod,  mai  un  o'r  rhagoriaethau  a  hynodant  ein  cyhoeddiad 
yw  ysbryd  diragfarn.  Nid  mewn  proffes  yn  unig  y  mae  hyn  i'w  weled, 
ond  mewn  gweithred  a  gwirionedd.  Er  ein  bod  yn  ystyried  ein  hun- 
ain  yn  rhydd,  neu  yn  hytrach  dan  rwymau,  i  wrthwynebu  yr  hyn  a 
fernir  genym  yn  fai  cyhoeddus,  os  bydd  yn  ymddangos  mor  bwysig 
fel  na  ddylid  ei  adael  yn  ddisylw,  megys  yr  ydym  wedi  dyfod  allan  yn 
y  rhifyn  hwn  yn  erbyn  dysgeidiaeth  newydd  Ehydychain  ;  eto,  ni 
chaiff  ein  heiddigedd  yn  erbyn  yr  anmherfifeithderau  a'r  beiau  sydd 
yn  Eglwys  Loegr,  neu  ryw  eglwys  arall,  ein  rhwystro  i  gydnabod  gwir 
deilyngdod,  ac  i  roddi  parch  lle  y  mae  parch  yn  ddyledus.  Yr  ydym 
ein  hunain  yn  Ymneillduwyr  o  gydwybod.  Y  mae  yr  undeb  rhwng  yr 
eglwys  a'r  wladwriaeth  yn  ymddangos  i  ni  yn  anysgrythyrol.  Nis 
gallwn  ymfoddloni  i  roddi  "  sain  auhynod  "  ar  y  mater  hwn  nac  ar 
unrhyw  fater  arall,  tramgwydded  pwy  a  dramgwyddo.  Os  oes  rhai 
yn  tybio  fod  cariad  yn  gynnwysedig  mewn,  neu  yn  galw  am,  ddarn- 
guddio  y  gwirionedd,  y  maent  heb  ddysgu  elfenau  cyntaf  crefydd. 
Ond  ar  yr  un  pryd,  yr  ydym  yn  teimlo  parodrwydd  ac  awydd  i  wneyd 
cyfiawnder  i  ysgrifeniadau  y  gweinidogion  duwiol  a  douiol  sydd  wedi 
llafurio  neu  yn  awr  yn  llafurio  yn  yr  Eglwys  Sefydledig.  Yr  ydjon 
o'n  calon  yn  caru  dj^n  trwyadl  pa  le  bynag  y  gwelwn  ef ;  ac  un  felly 
mewn  modd  arbeuig  oedd  y  diweddar  Dr.  Aenold.  Dyn  ydoedd  a  fu 
byw  i  ryw  ddyben,  ac  a  adawodd  ôl  ei  feddwl  ar  y  byd.  Y  mae  Dr.  Tait 
yn  dyweyd  fod  ei  enw  yn  debyg  o  effeithio  fel  canolbwynt  i  ffurfio  plaid 
newydd  yn  Eglwys  Loegr.    Hyfryd  fyddai  genym  weled  byddin  liosog 

*  0"r  "  Traethodydd,"  am  1845. 


ARNOLD.  365 

yn  dyfod  i'r  maes,  yn  meddu  mwy  o  ddysg  a  gwybodaeth,  ac  yn 
(enwedig  mwy  o  ysbryd  rliydd,  nag  a  ddangosir  yn  fynycli  gan  y  blaid 
efengylaidd,  a  mwy  o  grefydd  na'r  uwch-eglwyswyr,  fel  y  byddont  yn 
alluog  i  wrthsefyll  cyfeiliornadau  y  Pusej'aid.  Ebaid  i  ni  gyfaddef, 
gyda  golwg  ar  byn  o  bwnc  fod  ein  dymuniad  yn  gryfach  na'n  dysgwyl- 
iad.  Ond  pa  fodd  bynag,  nid  yAV  y  peth  yn  annichonadwy,  nac 
ychwaith  yn  dra  annhebygol ;  ac  o'r  byn  lleiaf  y  mae  yn  sicr  fod 
g\\T:thddrych  y  cofiant  sydd  yn  awr  ger  ein  bron  wedi  gadael  dylanwad 
iachusol  ar  feddyliau  llawer  o'i  gyd-oeswyr. 

Ganwyd  Thojias  Arnold  yn  We^t  Cowes,  yn  Yuys  Wight,  Mehefin 
13eg,  1795.  Derbyniodd  y  rhan  fwyaf  o'i  addysg  foreuol  oddiwrth 
chwaer  ei  fam,  hyd  y  flwyddyn  1803,  pan  yr  anfonwyd  ef  i  ysgol 
Warminster.  Yn  1807,  symudwyd  ef  i  ^Yinchester,  lle  yr  arosodd 
hyd  1811.  Yr  oedd  yn  fachgen  o  dymer  wylaidd  a  neillduedig,  a 
pharhaodd  felly  i  raddau  ar  hyd  ei  oes.  Yr  oedd  yn  nodedig  y  pryd 
hyny  am  ei  w^'bodaeth  mewn  hanesyddiaeth  a  daearyddiaeth,  ac  yr 
oedd  wedi  darllen  Gibbon  a  Mitford  ddwy  waith  drosodd  cyn  gadael 
Winchester.  Yn  1811,  anfonwyd  ef  i  goleg  Corpus  Christi,  yn  Ehyd- 
ychain.  Yn  1815,  dewiswyd  ef  yn  aelod  o  goleg  Oriel,  ac  ennillodd 
wobr  y  canghellydd  am  y  ddau  draethawd  goreu,  Lladin  a  Saesneg, 
am  1815  a  1817.  Ei  gyfeillion  penaf  oeddynt  Coleridge,  yr  hwn  yn 
awr  sydd  yn  un  o'r  ynadon  ;  Hawliins,  yn  awr  Provost  Oriel ;  a 
Whately,  yn  awr  archesgob  Dublin ;  a  pharhâodd  y  gyfeillach  hyd  ei 
farwolaeth.  Neillduwyd  ef  yn  ddiacon  yn  1818  ;  ac  oddeutu  yr  un 
amser  daeth  sylweddau  y  byd  tragywyddol  gyda  dwysder  o  flaen  ei 
fyfyrdodau.  Cafodd  y  fath  olwg  ar  fawredd  Duw,  fel  nas  gallai  ddal 
y  meddwl  am  dano  heb  Gyfryngwr ;  a  chafodd  y  fath  olwg  ar  Grist 
ag  a  efifeithiodd  arno  dros  ei  holl  fywyd,  fel  un  yn  cyfateb  i  holl 
anghenion  ei  reswm,  ci  gydwybod,  a'i  serchiadau.  Wedi  treulio  rhai 
blyneddau  yn  Laleham,  dewiswyd  ef  yn  1827  i  fod  yn  llywydd  ar 
ysgol  Eugby.  Mewn  cysylltiad  â'r  lle  hwn  daeth  ei  enw  yn  adnabydd- 
us  yn  fuan  trwy  y  deyrnas  a  chododd  yr  ysgol  i  enwogrwydd  digyffel- 
yb.  Argrafí'ai  ar  feddyliau  ei  ddysgyblion  fod  ganddynt  waith  i'w 
wneyd  cyn  myned  o'r  byd,  a  dysgai  hwynt  i  amcanu  at  wirionedd  ac 
uniondeb,  heb  ofahi  pa  rwystrau  fyddai  ar  eu  ffordd.  Yr  oedd  yn  fwy 
hoff  o  ddiwj'drwydd  na  chyflymdra,  a  dywedai  unwaith  wrth  gyfaill 
am  un  oedd  yn  fwy  llafurus  na  chyffredin,  "  A  welwch  chwi  y  bach- 
gen  aow  ?  Y  mae  genyf  gymaint  o  barch  iddo  oblegyd  ei  ddiwydrwydd, 


3GG  AUNOLD. 

fel  y  gallwn  scfyll  o'i  flaen  á'm  lict  yn  fy  llaw."  Trwy  ddangos  fod 
ganddo  ymddiricd  yn  y  becligj'n,  fc'u  dysgai  i  dcimlo  y  dylcnt  Lwythau 
ymddwyn  jti  dcilwng  o'r  ymddiried  hwnw.  Ei  iaith  ydoedd,  "  Os 
ydych  chwi  yn  dyweyd  felly,  dyna  lawn  ddigon — yr  wyf  yn  rhwym  o 
grcdu  cich  gair."  Yr^ocdd  efe  ci  hun  yn  gofahi  am  ymddwyn  yn  ddi- 
dwyll  yn  y  pcthau  llciaf  yn  gystal  a'r  mwyaf.  Nid  ocdd  un  amscr  yn 
ceisio  cuddio  ei  anwybodaeth.  Os  cyfarfyddai  ag  anhawsder  yn  y  wers, 
cyfaddefai  hyny  yn  rhwydd  ;  ac  os  gwclai  ei  fod  wcdi  rlioddi  camolyg- 
iad  ar  ryw  ymadrodd,  hysbysai  yn  ddioed  ei  fod  -wedi  camsynied. 

Tra  bu  yn  Eugby,  ysgrifenodd  lawer  o  weithiau  awdurol,  y  penaf  o 
ba  rai  oedd  argraffiad  ncwydd  o  Thucydidcs,  gyda  nodiadau  helaeth 
yn  Saesncg  ;  Hancs  Ehufain  ;  ac  amryw  gyfi-olau  o  bregethau.  Ond 
yr  un  a  barodd  fwyaf  o  gynhwrf  oedd  traethawd  a  gyhoeddodd  yn 
1833,  ar  "  Egwyddorion  Diwygiad  Eglwysig."  Heblaw  dadlcu  yn 
crbyn  llawer  o  fciau  achlysurol  yu  yr  Eglwys  Sefydlcdig,  yr  ocdd  am 
hclaethu  a  rhyddhau  ci  thelerau,  fel  ag  i  dderbjm  pob  math  o  Ymneill- 
duwyr  a  ellid  eu  hystyried  yn  Gristionogion.  Yr  oedd  hyn  yn  tarddu 
jn  anghenrheidiol  oddiwrth  ei  olygiad  am  natur  yr  undeb  rhwng  yr 
eglwys  a'r  wladwriaeth.  Ei  farn  ef  oedd,  yn  gyôelyb  i'r  enw^og  Hooker, 
y  dylai  y  wlad  fod  mor  Gristionogol,  fel  y  byddai  yr  eglwys  a'r  wdad- 
wriaeth  yn  un.  Y  mae  rhywbeth  pur  ddeniadol  yn  y  gol^'giad  hwn ;  ond 
er  cymaint  ein  parch  i  Hooker  ac  Ai-nohl,  nis  gallwu  lai  na  sylwi  yn 
gyntaf,  mai  y  pwnc  yw  nid  pa  beth  y  dylai  y  wlad  fod,  ond  pa  beth  ydyw ;  * 
ac  yn  ail,  y  mae  Arnohl  ei  hun  yn  un  o'i  lythyrau  at  y  Chevalier 
Bunsen  fel  yn  teimlo  nas  gellir  rhoddi  ateb  boddlonol  i'r  wrthddadl, 
nad  yw  yr  eglwj^s  yn  meddu  awdurdod  i  arfer  y  cleddyf  gwladol.  Ond 
nid  anghywirdeb  ei  farn  ar  j  mater  hwn  a  barodd  y  cynhwrf ;  ond  ei 
w'aith  yn  beiddio  sibrwd  fod  anghen  am  un  gradd  o  ddiwygiad. 
Cododd  tymmestl  na  bu  yn  aml  ei  chyffelyb.  PentjTÌd  arno  bob  math 
o  wawd  a  chelwydd  gan  y  newyddiaduron  Toriaidd,  yn  en-wedig  y 
papm-  bwystfilaidd  hwnw  a  elwid  "  John  Bull."  Oerodd  llawer  o'i 
gyfeilüon  ;  a  gwnawd  x)ob  ymdrech  i'w  ddrygu  yn  ei  fywioliaeth.  Ond 
yn  mhen  blwyddyn  neu  ddwy  aeth  y  rhuthr  heibio  ;  a  djTna  y  gwr  a 
gydnabyddir  erbyn  hyn  gau  bob  plaid  jn.  Eglwys  Loegr  fel  un  o'r 
dynion  mwyaf  yn  ei  oes. 

Yn  1835,  dewiswyd  ef  yn  aelod  o  senedd  Brif-ysgol  Lhmdain ;  ond 
yn  1838  rhoddodd  y  swj'dd  i  fynu,  am  na  chaniateid  i'r  Testament 
Groeg  fod  yn  rhan  hanfodol  yn  holiad  yr  ymgeiswjn:.     Ar  y  maíer 


ARNOLD.  367 

hwn  yr  ydym  yn  hollol  o'r  uu  farn  ag  Arnold,  er  nad  oblegyd  yr  un 
rhesj^mau.  Y  mae  yn  ymddaugos  i  ni  ua  ddylai  fod  ammodau  duw- 
inyddol  yu  y  prif-ysgoìion  ;  oud  }t:  ydym  yn  sicr  y  dylai  fod  holiad 
mauylach  yn  yr  Hen  Destament  a'r  Newydd  nag  a  geir  yn  un  o  hon- 
yut,  fel  prawf,  nid  o  gred  yr  jmigeisydd,  oud  o'i  wybodaeth  fcü-niadol. 
Os  dywedh*  fod  gwahauiaeth  baru  yn  gwucyd  liyu  yn  aughyrhaeddad- 
wy,  yr  ydym  yu  ateb  fod  cymaint  o  wahaniaeth  barn  am  hanesiou  ac 
arferion  Groeg  a  Ehufain :  a  pha  reswm  a  ddichou  fod  dros  holi  yr 
ymgeiswyr  mewn  ll^-frau  coelgrefyddol,  tra  y  gadewh'  hwyut  yn  an- 
wybodus  am  gyunwysiad  y  llyfr  dwyfol  ? 

Yn  1841,  penodwyd  ef  yn  Broffeswr  Hauesyddiaeth  Ddiweddar  i 
Brifysgol  Ehydychaiu.  Pau  aeth  yuo  i  draddodi  y  ddarhth  gyutaf, 
nid  oedd  yr  ystafell  arferol  yu  agos  ddigou  i  gynuwys  y  gwraudawyr. 
Heb  wadu  cymaiut  ag  un  o'i  egwyddorion,  yr  oedd  erbyu  hyu  wedi 
gweithio  ei  fìordd  i  anrhydedd  trwy  bob  gwrthwynebiadau  ;  a  derbyn- 
iwj'd  ef  fel  buddugoliaethwr  hyd  yn  nod  yn  Ehydychaiu.  Dyma 
gefuogaeth  i  bob  Cymro  cywir-galon  i  lafurio  o  blaid  yr  hyn  sydd  iawn, 
pe  byddai  y  byd  yn  ei  crbj^u.  Cymer  gysur  frawd  ;  pa  le  byuag  y  mae 
gwmouedd  yu  tarddu  o"r  ddaear,  y  mae  cyfiawuder  yn  edrych  i  lawr 
o"r  nefoedd. 

üud  }t:  oedd  ei  oes  ddefuyddiol  yn  tynu  at  y  terfyn.  Y  noswaith 
cyn  iddo  farw,  sef  nos  Sadwru,  Mehefin  lleg,  1842,  ysgrifeuodd  fel 
hyn  yn  ei  ddydd-lyfr — ^y  geiriau  olaf  a  ddaeth  o'i  ysgrifell : — 

"  Y  dydd  ar  ol  yiory  yw  îy  n^í-Jd  genedigaetli,  os  caniatslr  i  mi  ei  weled — y 
seitMed-a-deugain  er  y'm  ganwj'd.  Gymaint  rhan  o'm  bywyd  ar  y  ddaear  sj'dd 
cisoea  wedi  pasio  !  Ac  yna — betli  sydd  i  ganlj-n  y  bywyd  hwn  ?  Llor  amlwg  y 
mae  fy  ng^vait]i  allanol  yn  cyfyngii  ac  yn  toddi  ymaith  i  orcbwylion  llarieiddiach. 
yr  ocdranus.  Mcwn  un  j'styr,  mor  agos  y  gallaf  ddyweyd  yn  awr,  '  Yr  wyf  wedi 
byw.'  Ac  yr  wyi  jti  diolcli  i  Dduw  bod  fy  ucbelgais,  hydei-Ayyf,  wedi  ei  Iwyr 
fanveiddio ;  nid  oes  genyf  ddymuniaJ  yn  amgeu  ua  cliamu  yn  ol  o'm  lle  presennol 
ya  y  byd,  heb  godi  i'r  un  uwcìi.  Er  liyny  y  mac  gweitliiau,  y  rliai,  trwy  ganiatâd 
Duw,  y  dymimwTi  eii  cyflawni  cyn  i'r  nos  ddyfodj  yn  enwedig  un  gwaith  mawr,"' 
pe  caniateid  i  mi  gymeryd  rhan  ynddo.  Ond  uwchlaw  pob  peth,  bydded  i  mi 
edrych  at  fy  ng\vaith  personol  fy  hun — i  gadw  fy  hun  yn  bur,  yn  wresog,  ac  yn 
grediniol — gan  lafurio  i  wneuthur  ewyllys  Duw,  eto  nid  yn  awyddus  i  mi  fod  yn 
offerynol  jti  hytrach  nag  eraiU,  os  nad  yw  Duw  yu  dewis  fy  nefnyddio." 

Boreu  dranoeth,  rhwug  pump  a  chwech  o'r  gloch,  deffrôdd  yn 
ngafacl  y  poeuau  hyuy  rhwug  y  ddwyfron  a  elwh'  angina  pectoris. 
Brysiodd  ei  wraig  i  aufon   am  gymhorth   meddygoL       'Wedi  iddi 

*  Yn  cyf  eirio  mao  yn  debyg  aí  waith  a  fwriadai  ei  ysgrileDn  ar  natur  crefydd  a  gwladyddlaeth. 


868  ARNOIiD. 

tldycbwclytl  i'rystafcU,  cl}Mvoíltl  cf  yn  adrodcl  un  o'i  hoffaduodau  :  "  Yr 
lesu  a  ddywcdodd  wrtlio,  Am  i  ti  fy  ngweled,  Tliomas,  y  credaist  • 
bendigedig  yw  y  rhai  ni  wclsant,  ac  a  gredasant."  Ar  ci  gais  ef,  hi  a 
ddarllenodd  Salm  li.,  ac  a  ymostyngodd  ar  ei  gliniau  i  wcddío.  Tra 
yr  oedd  y  meddyg  yn  cymysgu  y  cyfí'eriau,  hi  a  aeth  i  hysbysu  i'r 
plant  y  perygl  yr  oedd  eu  tad  ynddo  ;  ond  anfonwyd  ar  ei  hol  yn  eb- 
rwydd  i  ddyweyd  ei  fod  yn  marw,  ac  yn  fuan  wedi  iddi  hi  a'r  plant 
ddyfod  i'r  ystafcll,  efe  a  anadlodd  am  y  tro  olaf. 

Rhoddwn  yma  ddyfyniadau  allan  o'i  lythyrau  i  ddaugos  ei  farn  ar 
rai  materion  crefyddol  a  gwladwriaethol. 

"  Yr  -wyf  yn  medd-wl  fod  unrhyw  ymrlriniaeth  ag  achosion  eglwysig  yn  rhwym 
o  wneyd  daioni,  os  yw  yn  debyg  o  arwain  i  ryw  ddiwygiad  ;  oblegyd  byddai  unrhyw 
ddiwygiad  ag  y  dichon  i  ddyn  feddwl  am  dano  yn  welliant.  Pa  beth  ni  allai  ei 
■wneuthur,  pe  yr  ymroddai  i  weithio  yu  nhŷ  yr  Arglwydd,  nid  i  glytio  i  fynu  y  twll 
hwn  a'r  llall,  ond  i  ail-ffurfio  yr  hoU  drefniant  llygrcdig,  yr  hwn  mewn  amryw  ystyr- 
iaethau  sydd  yn  sefyll  yn  hoUol  fel  yr  oedd  yn  amseroedd  gwaethaf  Pabyddiaeth,  yn 
unig  darllener  'Brenin'  neu  '  Arglwyddi'  yn  lle  y  '  Pab.'  " — Cyf.  i.,  tudal.  86. 

"  Y  mae  dadleu  am  yr  anghenrheidrwydd  o  Esgobyddiaeth  yr  un  peth  a  dadleu 
am  yr  anghenrheidrwydd  o  enwaediad  ;  y  mae  ac  yr  oedd  y  ddau  yn  gyfreithlawn, 
ond  d^'wedyd  fod  y  naill  neu  y  llall  yn  anghenrheidiol  sydd  anghristionogol,  ac  yn 
rhwymo  yr  eglwys  dan  iau  ordinhadau  cnawdol :  a'r  rheswm  paham  y  dywedwyd 
nad  oedd  enwaediad  yn  rh^yym  ar  Gristinnogion,  er  ei  orchymyn  unwaith,  sydd  yn 
llawer  cryfach  yn  erbyn  natur  rwym  Esgobyddiaeth,  yr  hon  ni  orchymynwjd 
mewn  un  modd  erioed." — Ibìd.  tudal.  377. 

*'  Mi  feddyliwn  fod  yn  rhedeg  trwy  eich  llythyr,  efallai  yn  ddiarwybod  i  chwi  eicli 
hun,  dybiaeth  barhaus  mai  y  Gwrth-ddiwygwyr  y w  y  blaid  uniongred ;  yr  hyii  sydd 
yn  bur  naturiol  yn  nghyf eillion  y  drefn  bresennol,  neu  mewn  un  nad  yw  wedi  bodd- 
loni  ei  him,  fel  yr  wyf  íì  wedi  gwneuthur,  fod  gwrth-ddiwygiad  bob  amser  yn  gyfeil- 
iomus ;  mor  drwyadl  gyfeiliomus  mewn  egwyddor,  f el  er  nad  yw  y  diwygiad  a 
gynnygir  y  goreu  a  fyddo  dichonadwy,  eto  y  mae  yn  dda  fel  buddugoliaeth  yn  erbyn 
gwrth-ddiwygiad.  Yr  eithaíìon  yw  gwrth-ddiwj'giad  yn  ol  pob  un  o  reolau  Aristo- 
tle,  yn  gyntaf  am  ei  fod  y  mwyaf  gwi-thwynebol  i'r  canol-bwynt,  er  pan  aeth  dynyn 
llygredig ;  ac  yn  ail,  am  ei  fod  y  drwg  ag  yr  ydym  oll  yn  f wyaf  tueddol  iddo — 
Myfi  fy  hun  wyf  wrth-ddiwygiwr  yn  fy  holl  dueddiadau  naturiol,  ac  nid  wyf  fel 
arall,  ond  yn  unig  trwy  rym  rheswm  ac  cgwyddor,  fel  y  mae  dyn  yn  gorchfygu  ei 
holl  dueddiadau  drygionus." — Cyf.  ii.  19. 


869 


DEDDF    YR    YD,    A'E    WEINYDDIAËTH    WLADOL.* 

Y  JLiE  tuedd  cryf  mewn  dpiion,  pau  godir  hwynt  i  ryw  awdiu'dod,  yn 
yr  eglwys  neu  y  wladwi'iaeth,  i  feddwl,  neu  i  geisio  gan  eraill  feddwl, 
mai  y  swydd  y  maent  hwy  wedi  eu  gosod  ynddi  yw  y  bwysfawrocaf  yn 
jv  holl  fyd.  Gwelir  hyn  yn  eghir  iawn  yn  hanes  y  llywodracthau 
gwladol,  y  rhai  a  ymddangosaut  yn  fyuych  fel  pe  baeut  yu  tybied  fod 
ganddynt  hawl  a  medr  i  ymyryd  â  phob  peth  yn  y  nefoedd  uchod,  a'r 
ddaear  isod,  a'r  dyfroedd  tan  y  ddaear.  Nid  oes  un  ddeddf  o  eiddo  y 
Creawdwr  ei  hun  na  raid  iddynt  hwy  gael  ei  baruu,  a'i  gwella,  ac 
efallai  ei  gwrthwynebu.  Yr  anghraifft  fwyaf  gwrthuu  fel  i)i*awf  o'r 
gosodiad  hwn  yw  gwaith  y  llywodi-aethwyr  gwladol  yn  Uyfasu  ffurfio 
cyfreithiau  i  rëoli  teyi'uas  y  Cyfryugwr,  yn  nghyd  â'r  duU  a'r  Ue  y  dy- 
lai  yr  Aufeidrol  gymeryd  ei  addoU  ;  ac  yu  peuderfyuu  nad  yw  i  dderbyn 
un  addoliad  araU  oud  yu  uiiig  trwy  oddefìad.  Y'n  mheU  islaw  i'r  ym- 
ddygiad  hwu,  oud  ar  yr  uu  pryd  y  nesaf  ato  mewn  rhyfyg  a  rhagrith, 
ueu  rywbeth  pm-  debyg  i  hyuy,  yw  y  cyfreithiau  a  fwriadwyd  ganddynt 
i  rëoleiddio  pris  y  farchnad.  Ar  egwyddorion  twyUodrus  y  maent 
wedi  eu  sylfaenu,  ac  o  gaulyniad  y  mae  yu  rhaid  i'r  effeithiau  fod  yn 
siomedig  a  niweidiol. 

Nid  oes  dim  yn  fwy  amlwg  ua  bod  deddf  yr  ỳd  yn  gosod  rhwystr  ar 
ffordd  masnach  y  dejTrnas  ;  ac  y  mae  mor  amlwg  a  hyny  fod  yr 
amaethwyr  yu  ymddibyuu  i  raddau  helaeth  ar  y  masnachwyr.  Hwyr- 
ach  mai  gormod  fyddai  dywedyd  nad  yw  y  ddeddf  hou  yn  fantais  i 
neb :  ond  y  mae  yu  ddiddadl  ei  bod  yn  anfantais  i'r  amaethwyr  yn 
gystal  a'r  masuachwyr  ;  er  y  dichon  na  eUir  symud  yr  anghyfiawnder 
hwn,  mwy  na  rhyw  ddrwg  araU  o  hir  barhad,  heb  beri  coUed  achlys- 
urol  a  thymmorol  i  rai  ag  y  buasai  yu  Uawcr  gweU  iddyut  pe  na  chaw- 
saì  erioed  ei  ddechreu.     Oud  ofer  yw  treulio  amser  i  ddadleu  mwyach 

•O'r   "Traethodydd,"  am  1S46. 


370  DEDDF  YR  YD,  a'r  WEINYDDUETH  WLADOL. 

yu  crLyn,  nac  o  blaiLl  y  tlclcddf  hon.  Y  mae  ei  dcdfrycl  wedi  ci  cLy- 
liocddi,  ac  awr  ei  thrauccdigaetli  yn  agos,  a'r  dienyddwr  yw  Syr 
Eobcrt  Pccl.  Nis  gallwn  mcwn  un  modd  gydweled  a'r  rhai  hyuy  a 
edrychaut  gyda  chymcradwyacth  ar  drocdigaeth  disymwth  y  gwr  hwn. 
Y  mac  moesoldeb  a  chywirdeb  cyhocddus  yu  rhy  bwysig  i  esgusodi  yr 
ymadawiad  llciaf  oddiwrthyut,  hyd  yn  uod  pau  fyddo  hyuy,  fel  y  mae 
yu  yr  achos  presenuol,  yn  foddiou  i  ddwyn  oddiamgylch  yr  cffcithiau 
mwyaf  daiouus.  Y  pla  sydd  j^u  difa  pob  rhiuwcdd  yu  mysg  pob 
graddau  yu  yr  oes  hou  yw  rhagrith — dyuion  yn  meddwl  uu  peth  ac 
yu  dywcdyd  peth  arall ;  yu  cymeryd  eu  llywodraethu  gan  amgylch- 
iadau  yu  llc  cyfìawuder  a  gwiriouedd ;  ac  yu  troi  gyda  phob  awel  pau 
fyddo  scfyll  yn  ei  hcrbyu  yn  debyg  o  bcri  aughyflcusdra  iddyut  hwy 
cu  hunaiu.  A  pha'^fodd  y  dysgwyliwn  ddim  yn  amgen  yu  mhlith  y 
cyffrcdiu,  pau  y  mac  eiu  seucddwyr  301  rhoddi  profiou  mor  aml  ac  mor 
amlwg  uad  oes  gauddynt  gymaiut  ag  uu  farn  j^n  werth  ei  hamddiffyu 
oud  tra  fyddo  hyny  yu  cydfyued  a  rhyw  fautais  bleidiol  neu  bcrsonol  ? 
Nid  ydym  3-n  auystyriol  o'r  auhawsderau  llîosog  a  amgylchant  y 
swj'dd  y  mae  y  prif-weinidog  wedi  ei  alw  i'w  llcuwi ;  er  hyuy,  credwn 
y  byddcut  yn  Uawer  Uai  uag  ydynt,  pe  ymfoddlouai  i  ddiljTi  rhyw  un 
Uwybr  dëalladwy,  a  phe  cadwai  ei  olwg  ar  yr  hyn  sydd  uniawn,  heb 
droi  i'r  dde  uac  i'r  aswy.  Nid  ocs  ond  ychydig  flyncddoedd  er  pan 
oedd  yn  gwucyd  pob  ymdrech  i  gyuhyrfu  rhagfaru  y  wlad  yu  erbyu 
rhyddid  masuachol.  Yr  oedd  y  Whigiaid  wedi  cyunyg  gostwng  treth 
y  bara,  er  nad  oeddyut  yn  bTrriadu  ei  symud  yu  hoUol.  Ond  yr  oedd 
hyuy  0  g3'fuewidiad  yu  beth  na  oddcfai  y  Toriaid.  Prophwydcut  y 
bj^ddai  cyflawnder  o  fara  yn  ddiuystr  i'r  deyrnas.  Bu  rhai  o  houyut 
mor  ddiragrith  a  chyfaddef  ua  fcdreut  roddi  j  gwaddol  ocdd  yu  weddus 
i'w  i^lant  os  gollj'ugid  yr  ŷd  i  fcwn  o'r  gwledydd  tramor.  l''n  hytrach 
na  pheri  y  fath  archoll  auaele  i  deimladau  tadol  y  Toriaid,  gyry/j^d  y 
^Tiigiaid  ar  ddisberod ;  a  chymerodd  Syr  Eobcrt  awenau  y  llywodr- 
aeth  fcl  prif-amddiffyuydd  gorfaeliaeth.  Erbyu  hyu  yr  oedd  gan  y 
Toriaid  jn  agos  i  gaut  yn  ychwaueg  o  aclodau  j'^n  ÎSÍhŷ  y  Cj'ffi'edin 
na'r  Whigiaid.  Dechreueut  ymdeimlo  yn  dra  chysm'us  ;  ac  fel  y  bydd 
dyn  imu  wedi  ei  orlenwi  a  dedwyddwch,  nid  oedd  dim  diwedd  i'w 
haelioui,  yu  euwedig  i'r  Pabyddiou.  î\id  oedd  berj-gl  yu  y  byd  tra  y 
cedwid  pris  yr  ŷd  yu  ddigou  uchel.  Oud  yn  nghauol  y  mwyniant 
hwn,  rywbryd  yu  y  gauaf  diweddaf,  taflwyd  y  deyi-uas  yn  mron  oddiar 
ei  hechel  gau  y  sî  fod  Syr  Piobert  Peel  wedi  newid  ei  farn.    Fel  y 


DEDDF  YR  YD,  a'e  WEINYDDUETH  WLADOL.  371 

dywcdoJcl  Mr.  D'Israeli,  aoth  Arg.  Jobn  Eussell  un  diwrnod  i  ym- 
olclii,  a  lladratodd  Syr  Eobert  ei  ddillad.  Y  dyu  ocdd  a'i  lioll  egni 
yn  gwrthwynebu  y  cynuygiad  i  dynu  y  dreth  i  lawr  i  wyth  swllt  a 
welir  yn  awr  yn  dadleu  dros  ddifodi  y  cwbl.  Ymddengys  i  rai  fod  yn 
hyn  destun  canmoHaeth ;  ond  mcwn  gwmonedd,  y  mae  eîn  dealldwr- 
iaeth  ni  yn  rhy  wan  i'w  ganfod.  Er  hyny,  hawdd  yw  genym  gyfaddef 
fod  areithiau  diweddaf  y  prif-weinidog  yn  anghreifftiau  ardderchog  o 
hywadledd  seneddol.  Y  mae  gauddo  ddigon  o  ddawu ;  gresyn  na  f'ai 
gauddo  dipyn  ychwaneg  o  egwyddor. 

Yr  hyn  sydd  braidd  yn  ddigrif  yn  yr  achos  hwu  yw  gwcled  y  prif- 
weinidog  yn  dwj^n  ei  gynuygiad  ymlaen  fel  dargaufyddiad  hollol  new- 
ydd,  ar  yr  hwn  y  mae  yn  sylfacuu  ei  obaith  am  anrhydedd  yn  mysg 
enwogion  y  byd  mewn  oesoedd  eto  i  ddyfod.  GeUid  meddwl  wrth 
ddarllen  ei  areithiau  nad  oedd  y  fath  beth  a'r  League  mewn  bod,  er  eu 
bod  wedi  llafurio  am  flyneddau  i  wasgaru  goleuni  ar  y  mater  hwn  i'r 
conglau  mwyaf  tywyll.  Ac  o  rau  hyny,  yr  oedd  Adam  Smith  wedi 
gweled  y  mater  jni  mhell  cjn  i'r  cyughrair  a  uodwyd  gael  ei  hmio. 
Ac  yu  ddiau,  hyfiyd  yw  cofio  mai  dyuion  anghyhoedd,  wedi'r  cwbl, 
írwy  eu  hysgrifeniadau,  yw  arweinyddion  y  byd.  Oud  uid  wrth  ddar- 
lleu  Adam  Smith,  na  chyhoeddiadau  y  Lear/ue,  y  deallodd  Syr  Eobert 
y  pwnc  hwn.  0  nage  ;  ond  wrth  efrydu  yu  ddwys  ac  yn  ddwfn 
uwchben  ci  waith  ei  hun  !  Yr  oedd  efe,  oddeutu  pcdair  bljmedd  yn  ol, 
wedi  gostwng  y  trethi  ar  rai  nwyddau  tramor ;  ac  mae  yn  tystio  mai 
wrth  sylwi  yn  fanwl  ar  effaith  y  cyfuewidiad  hwn  y  tywynodd  i'w  feddwl 
yr  anghenrheidrwydd  am  ddiddymu  deddf  yr  3-d.  Cyffelybir  ef  gau  y 
"  Daily  Xeu;s "  i  ryw  grydd  yn  un  o  sh'oedd  Lloegr,  jr  hwn  fyddai  yn 
poeni  ei  beu  yn  nghylch  Uawer  o  bethau :  ac  un  tro  dyfeisiodd  weUiant 
o  gryn  werth  mewn  rhyw  bcirianwaith,  a  chymerodd  ei  daith  i  Lun- 
dain  gyda'r  bTSTÌad  o  ddyogehi  iddo  ei  huu  yr  hawl  i'r  elw  a  ddeilHai 
oddiwrtho.  Ond  erbyn  myned  yno,  deaUodd  fod  y  gweUiant  dan  sylw 
yn  hysbys  i  bawb  ond  iddo  ef  er  ys  mwy  nag  ugaiu  mlyuedd.  FeUy 
am  y  pwnc  hwn,  yr  ydym  yn  ofui  fod  Syr  Eobert  wedi  bod  ugaiu 
mlyuedd  o  leiaf  yn  rhy  ddiweddar  ;  er  hyny,  y  mae  yu  gysur  meddwl 
uad  yw  eto  wedi  myned  yn  rhy  heu  i  ddysgu. 

Meddyhasom  unwaith  fod  Sjt  Eobert  wedi  cael  tro  gwirioneddol, 
a'i  fod  yn  pendcrfynu  o  hyn  aUan  i  ddilyn  buchedd  newydd.  Pan 
roddodd  ei  swj'dd  i  fynu  ychydig  fìsoedd  yn  ol,  dywedasom  yuom  ein 
hunain,  "  Y  mac  yn  rhaid  fod  rhyw  oncstrwj'dd  yu  y  dyu  hwn  wedi'r 


372  DEDDF  YR  YD,  a'r  WEINYDDIAETH  WLADOL. 

cyfau  ;  ac  y  mae  yn  (Wrwg  genym  ein  bocl  wcdi  colcddu  mcddyliau 
rliy  gyfj'ng  am  dano.  Wcdi  oi  argylioeddi  fod  rliyddid  masnacliol  yn 
gyfiawn,  y  mae,  mewn  cdifeirwch  ac  awydd  i  wncyd  iawn  am  ei  gam- 
ymddygiad  blaenorol,  yn  trosglwyddo  ei  swydd  i  Arg.  Jolm  Eussell, 
ao  yn  pcndcrfynu  ci  gynnoi'thwyo  i  ddwyn  ymlaen  y  cyfnewidiadau 
sydd  yn  anghenrhcidiol  er  lles  y  wladwriaeth."  Mawr  oedd  ein 
llawenydd  wrth  wclcd  arwyddion  mor  obcithiol ;  oblegyd  gwell  yw 
genym  feddwl  y  gorcu  am  bawb  liyd  y  gallora.  Ond  ysywacth,  nid 
hir  y  cauiataodd  Syr  Eobcrt  i  ni  fcithrin  barn  mor  dyncr  am  dano. 
Pan  ddaeth  y  gwirionedd  i'r  goleu,  ymddangosodd  ei  fod  wcdi  ym- 
drcchu  cadw  ei  swydd  hyd  y  gallai  ar  ol  newid  ei  farn,  ac  na  soniodd 
un  gair  am  roddi  lle  i'r  Whigiaid  nes  i'r  swyddogion  eraill  wrthod 
cydweithredu.  Gwir  iddo  ddj-wedyd  yn  y  senedd  mai  ei  reswm  dros 
cncilio  oedd,  ei  fod  yn  barnu  mai  y  ^\1iigiaid  oedd  fwyaf  cymhwys  i 
gymerj^d  y  gwaith  mewn  llaw  :  ac  nid  annhcbyg  fod  rhai  na  wclant 
yn  hyn  eto  y  gradd  lleiaf  o  anghysondeb.  Ond  o'n  rhan  ni,  gwell 
genym  3T  hen  filwr,  Wellington,  yr  hwn  a  addefai  rhag  blaen  nad 
oedd  efe  wcdi  newid  ci  farn,  ac  na  fuasai  yn  pleidio  y  cyfnewidiad 
lleiaf  yn  yr  hen  gyfraith,  oud  yn  unig  trwy  orfod.  Yr  ocdd  cfe  yn  un 
o'r  gweinidogion  a  wrthwynebent  Syr  Eobert  ar  y  cyntaf,  gan  ystyried, 
os  oedd  raid  diddymu  dcddf  jx  ỳd,  mai  Arg.  John  Eussell  a  ddylasai 
gael  yr  anrhydedd  o  wneuthur  hyny :  ac  ni  chydsyniodd  i  adgymeryd 
ei  swydd  nes  y  deallodd  fod  y  Whigiaid  yn  teimlo  eu  hunain  yn  an- 
aüuog  i  ymaflyd  yn  y  gorchwyl. 

Yn  awr,  am  yr  anallu  hwn,  yr  oedd  yn  tarddu  mewn  rhan  oddiwrth 
y  wybodaeth  sicraf  am  anewyllysgarwch  y  Toriaid  i  gydweithredu,  pe 
buasai  Arg.  John  Eussell  yn  cynnyg  y  ddosran  leiaf  0  gyfnewidiad  ;  er 
fod  dros  gant  0  honynt  yn  barod  i  droi  gyda  Syr  Eobert  Peel  i  bleidleisio 
dros  Iwyr  ddiddymiad.  Felly  pan  ranwyd  y  tỳ  ar  ol  dadl  hirfaith,  yr 
oedd  97  0  fwyafri  o  blaid  Syr  Eobert ;  ond  dir  yw  y  buasai  mwyafrif  cy- 
ffelyb  yn  erhyn  Ai'g.  Johu  Eussell.  Er  hyny,  nid  yw  y  gweinidogion 
presennol  wedi  dianc  heb  wrthwynebiad  ffyrnig  oddiwrth  Doriaid  yr 
hen  ysgol,  y  rhai  nid  ydynt  eto  wedi  cyrhaedd  y  fath  gyflymdra  i  wybod 
yr  awr  o'r  dydd.  Ehaid  addef  fod  y  boneddwyr  a  berthynant  i'r  dos- 
barth  hwn  wedi  cyfarfod  â  siomedigaethau  chwerwon  ;  ac  nid  rhyfedd 
yw  eu  gweled  o'r  diwedd  yn  gwirio  dywediad  y  Dr.  Arnold,  fod  y  gyn- 
fîon  yn  fynych  yn  brathu  y  peu.  Un  0  honynt,  o'r  enw  Syr  J.  Tyrrell, 
gan  gyfeirio  at  yr  hyn  a  soniasai  Syr  Eobert  am  ei  obaith  y  derbyniai 


DEDDF  YR  YD,  A  R  W'EINYDDIAETH  WLADOL.  373 

gyfiawncler  wecli  iddo  farw,  a  ddywedai  yn  y  modd  mwyaf  difrifol  mai 
goreii  pa  gyntaf  y  cymerai  liyny  le.  Pell  iawn  oddiwrtbym  ni  yw 
rlioddi  Ameu  gyda'r  weddi  bon. 

Nis  gallwn  derfynu  y  sylwadau  liyn  yn  well  na  thrwy  gymeryd 
benthyg  geiriau  Morgan  Llwyd  yn  "  Llyfr  y  Tri  Aderyn  :  " — 

"  Nid  oes  neb  yn  nheyrnas  Lloegr  nac  yn  ninas  Llundain  yn  ei 
ddeall  ei  buuan.  Y  petb  a  wnelont  beddyw  mae  rbyw  ysbryd  yn  ei 
ddadwneutbur  yfory.  Ni  welaf  fì  ddim  yn  dyfod  i  ben  yn  ol  medd- 
yliau  dynion  ;  ond  mae  rbyw  droell  arall  yn  troi  uwcblaw  synwyr 
pawb.  Mae'r  ûs  yn  ymgasglu,  a  cborwynt  disymwtb  yn  ei  cbwalu ; 
mae'r  pryf  copyn  yn  bir  yn  gweu  ei  rwj^d,  a  rbyw  blantos  yn  ysgubo'r 
cwbl  i  lawr  mewn  myuyd  awr.  Mae'r  bobl  a'r  a  welaf  i  mewn 
odj'ii  galch,  neu  fel  plant  yn  gwueutbur  tai  bacb  yu  min  afon,  a'r 
llifeiriant  yn  ddisymwth  yn  codi,  ac  yn  ysgubo'r  cwbl.  Mae  rhyw 
nerth  yn  mysg  dynion  yr  awrhon  nad  oedd  o'r  blaen.  Mae  rbyw 
ysbryd  rbyfedd  yn  gweitbio  er  nad  yw'r  bobl  yn  gweled." 


374 


ADDYSG    YN    NGHYMEU* 

[Reports  of  the  Commissìoners  o/ Inquirij  into  the  síate  of  Education  în  Wales.} 

DiFYPw  yw  clarllen  y  clesgrifiadau  camsyniol  a  roddir  weithiau  gan 
ysgrifenwyi"  tramor  o  gyÜA^T.'  y  deyrnas  hon,  nid  yn  unig  gan  ymwelwyr 
o  wledydd  pellenig,  megys  India  neu  Persia,  ond  yn  nghyfansoddiadau 
dynion  dysgedig  ar  gyfandir  Ewrop,  a'r  rliai  hyny  wcdi  treulio  llawer 
o  amser  yn  Lloegr  i  ddeall  arferion  y  genedl.  Dywed  rhai  o  honynt 
mai  un  o'r  sefydliadau  mwyaf  anrhydeddus  yn  ein  plith  yw  yr  ym- 
laddfèydd  a  wclir  yn  fynych  mcwn  gwahanol  ranau  o  Loegr  ;  cu  bod 
yn  cael  eu  dwyn  ymlaen  ar  gost  y  llywodraeth ;  a  bod  Syr  Pecl  (fel 
y  galwant  hwy  ef)  o  un  ochr,  a  Lord  Palmerston  o'r  ochr  arall,  yn 
arfer  rhoddi  eu  presennoldeb  ya  y  cyfryw  leocdd  i  gefnogi  yr  ymladd- 
wyr.  Ond  yr  hyn  sydd  yn  cu  dyrysu  yn  hoUol,  yw  y  dull  y  mae 
trigolion  y  wlad  hon  yn  treulio  y  Sabboth.  Ni  fedrant  ddirnad  pa 
fodd  y  mae  yn  ddichonadwy  i  neb  fyw  heb  weithio  neu  chwareu  ar 
ddydd  yr  Arglwydd.  DjTna  rai  o'r  camsyniadau  chwithig  y  mae 
dynion  call  j^n  s}T.'thio  iddynt  wrth  geisio  darlunio  pobl  o  iaith  a  nod- 
wedd  wahanol  i'r  eiddynt  hwy  eu  hunain.  Nid  rhyfedd,  gan  hyny,  os 
cyfarfyddwn  â  rhai  pethau  lled  newydd  a  dyeithr  yn  adroddiadau  yr 
ymchwilwj-r  a  fuont  yn  ddiweddar  dros  y  llywodi-aeth  yn  cdi-ych  i 
ansawdd  addysgiant  yn  Nghymru.  Nid  ydym  yn  dyweyd  hyn  i'w 
beio,  ond  yn  hytrach  i'w  hesgusodi.  Yr  oeddynt  wedi  ymgymeryd  â 
gorchwyl  a  fuasai  yn  gofyn  oes  o  ragbarotöad,  mewn  dygn  efrydiaeth 
o  iaith  ac  arferion  y  Cymry,  eu  barnau  a'u  rhagfarnau,  eu  mauteision 
a'u  hanfanteision,  ac  uwchlaw  y  cwbl,  eu  teimladau  a'u  hymdrech- 
iadau  crefyddol.  Afi-esymol  gan  hyny  oedd  dysgwyl  dealltwriaeth 
cywir  am  ansawdd  ein  gwlad  mewn  tri  mis  neu  bedwar  oddiwrth 
ddynion  oedd  ychydig  cyn  hyny  mor  anwybodus  o  honom  a  neb  o 
drigolion  y  blaned  newydd  Neptune.    Nid  oedd  ganddynt  ond  gwneyd 

*  Or  "Tr.AETHODYDD,"  am  1S48. 


ADDYSG  YX  NGHYMRU.  375 

y  goreu  o'r  gwaethaf;  a'r  rhyfeddod  y^y,  eu  bod  ar  y  cyfau  wedi 
gwueyd  cystal. 

Y  mae  y  rhau  fw^'af  o'r  Cyuiry  darlleugar  wedi  deall  erhj-u  hj'u," 
ond  odid,  uad  yw  y  darluuiad  a  roddir  o  honom  yu  yr  Adroddiadau 
dau  sylw  mor  brydferth  ag  y  byddai  dymuuol ;  ac  nid  ydym  yu  petruso 
dadgau  ein  baru  fod  yr  adroddwyr  yn  anfwriadol  wedi  gwueyd  cam  â 
ni  fel  cenedh  Er  hyuy  uid  oes  un  dyn  cydẁybodol  a  ddichou  haeru 
fod  yr  hoU  gyhuddiadau  yu  ddisail.  Y  mae  yuddynt  beth  gwirionedd ; 
a  dylem  uiuuau  ei  ystyried  yn  ddifrifol,  a  meddwl  am  ddiwygio. 
Poenus  ydyw  gweled  ysbiwjo:  wedi  dyfod  i  chwilio  a  chwalu  eiu  gwen- 
didau  a'n  gwaeleddau ;  a  mwy  poeuus  yw  eu  gweled  yn  dadlenu  y 
cyfan  o  ílaen  Uygaid  yi'  cstroniaid ;  ond  mwy  poenus  drachefn  yw 
gorfod  teimlo  uad  ydynt  yn  ein  difrio  heb  achos.  Ond  caffed  y  gwir 
ei  le,  beth  byuag  fyddo  y  caulyniad.  Os  oes  yma  beth  auwiredd,  fel 
yr  yd^TU  yn  credu  fod,  dyuoether  ef  yn  ddiarbed  ;  oud  ua  fydded  i'r 
cyffro  a'r  cyuhwrf  wrth  geisio  dynoethi  yr  auwiredd  beri  i  ni  anghofio 
y  gofyuiad,  A  oes  yma  ddim  gwirionedd  ?  Na  fyddwu  fel  trigolion  Ai, 
yn  amser  Josua,  yn  esgeuluso  ein  tai  ein  hunain,  wrth  fyned  allan  yu 
erbyn  y  gelyuion.  Gwell  bob  amser  yw  ymwroli  yn  erbj^n  y  drwg, 
na  cheisio  ei  guddio  neu  ei  bellhau.  Ofnwn  fod  mwy  o  auwybodaeth 
ac  aufoesoldeb  yn  Nghymru  nag  y  mao  llawer  o  ddyniou  da  yu  ei 
ddychjTnygu.  Gall  dyn  fod  ílyneddau  yn  Lhmdain  yn  cerdded  ci 
heolydd  llydaiu  a  theg,  heb  wybod  oud  ychydig  am  y  tlodi  alaethus 
sydd  o'i  mown,  er  fod  yno  filoedd  mewn  ffeuau  budrou  o  fewn  ychydig 
latheui  ar  bob  llaw  iddo  yu  y  cyflwr  mwyaf  gresyuus.  Yn  yr  un 
modd,  uid  ydjnn  heb  radd  o  ofn  fod  crefyddwyr  Cymru  yn  y  dyddiau 
hyn  yn  cyfyngu  eu  huuaiu  yn  ormodol  i'r  prif  ystrydoedd.  Y  maent 
yn  dilyn  ymarferiadau  a  chyflawuiadau  crefyddol  yn  eu  plith  eu  hunain, 
ac  yn  ymfoddloui  ar  hyny ;  yu  Ue  tori  allan  ar  y  ddc  a'r  aswy  i  chwilio 
am  y  trueiuiaid  uad  oes  ucb  yn  tosturio  wrth  eu  heueidiau.  Hyderwn 
y  bydd  y  sylw  presennol  ar  agwedd  ein  gwlad  yu  foddiou  i'u  deffro  a'u 
diwygio  yu  hyn  ;  ac  yna,  er  fod  gweiuyddiad  y  cerydd  yn  anghysurus 
i'u  teimladau,  eto  bydd  yr  effeithiau  daiouus  a  gynuyrchir  trwyddo 
yu  x>eri  i  ni  gofio  am  dauo  mewn  amser  dyfodol  gyda  Uaweuydd. 

Y  mae  cryu  ddadleu  y  dyddiau  hyu  o  barth  y  gof^Tiiad,  Pa  uu  a 
ddylai  y  llywodraeth  ymji'yd  âg  addysg  y  wlad  ai  peidio.  Bcth  bynag 
yw  y  gwahauiaeth  barn  ar  y  pwuc  hwn,  y  mae  dyledswydd  pob  plaid 
o  grefyddwyr  yn  amlwg,  sef  ymdrechu  mwy  uag  erioed  i  amaethu 


376  ADDYSG  YN  NGHYMRU. 

meddyliau  y  werin.  Oui  wnawn  ni,  y  mao  ein  llywodraethwyr  yn 
rliwym  o  gymeryd  y  gorchwyl  i'w  dwylaw  eu  hunain.  Yn  anialdiroedd 
America,  ar  dywydd  sych,  bydd  tan  yn  ymgymeryd  weithiau  yn  y 
gwelltglas  crin,  o  herwydd  esgeulusdra  rhyw  deithiwr  difeddwl,  ac  yn 
myned  rhagddo  gyda'r  fath  gyflymdra,  fel  mai  ofer  i  neb  a  fyddo  ar 
ei  fifordd  yw  cynnyg  dianc  rhagddo  trwy  nerth  a  buander  traed.  Yr 
unig  foddiou  o  waredigaeth  yn  y  cyfryw  amgylchiad  yw  rhoddi  tân 
yn  ddioed  yn  y  glaswellt,  i'w  losgi  ymaith  cyn  i'r  tân  cyntaf  gyrhaedd 
y  Ue.  Ar  jt:  un  egwyddor  y  mae  yn  rhaid  i  ninnau  weithredu.  Os 
ydym  yn  ofni  i'r  llywodraeth  gaethiwo  ein  rhyddid  jti  y  mater  hwTi, 
gofalwn  na  fo  iddi  ddim  gwaith :  codwn  o'i  blaen  i  ddifodi  anwybod- 
aeth  ac  anfoesoldcb  oddiar  wyneb  y  dywysogaeth.  Gofidus  yw  genjTH 
weled  Y''mneillduw}T:  yn  gwrthwynebu  eu  gilydd,  yn  lle  ymuno  yn  yr 
amcan  mawr  hwn.  Mewn  un  misolyn  yn  ddiweddar,  yr  oedd  y  gol- 
ygydd,  yn  nghanol  yv  awgrj-miadau  mwyaf  adgas  at  bleidiau  eraiU, 
yn  ceisio  profi  nad  oedd  neb  w^cdi  gwneyd  dim  yn  werth  son  am  dano  o 
blaid  yr  egwyddor  wirfoddol  ond  efe  a'i  gyfeillion.  Ond  byddai  yn 
burion  i'r  hen  frawd  hwn  gofio  fod  yn  ddichonadwy  i  ni  bleidio  yr 
egwyddor  wh'foddol  mewn  crefydd,  nid  trwy  siarad  yn  unig,  ond  trwy 
ei  chario  i  weithrediad.  Ac  felly  yn  mhwnc  yr  addysgiant,  y  mae  yn 
bryd  i  ni  gredu  a  theimlo  fod  yn  rhaid  gwneyd  heblaw  dyweyd. 

Ond  er  ein  bod  yn  gorfod  addef  fod  llawer  o  wir  yn  yr  Adroddiadau 
h}-n,  ac  yn  teimlo  y  dylem  jTudrechu  i  godi  ein  cenedl  yn  uwch  mewn 
gwybodaeth  a  moesoldeb,  eto,  fel  y  crybwyllasom  yn  barod,  yr  ydym 
}-n  mhell  oddiwrth  feddwl  eu  bod  yn  rhoddi  golygiad  cywir  ar  agwedd 
Cymru  a  nodwedd  ei  thrigolion.  Wrth  ddarllen  amryw  ranau  o 
honynt,  braidd  na  thueddid  ni  i  ddyweyd,  fel  y  ferch  hono  yn  myn- 
went  Clynnog,  yr  hon  y  sonir  am  dani  yn  yv  erthygl  ar  gamgyhudd- 
iadau  yn  ein  rhifjTi  am  Ebrill  diweddaf,  "  Celwydd  seintyn  yn  dy 
feintyn."  Ond  dealler  nad  ydym  mewn  un  modd  yn  tybied  fod  y 
boneddigion  a  gyfansoddasant  y  llyfrau  hyn  yn  euog  o  ddwyn  cam- 
dystiolaethau  gwirfoddol.  Y  mae  yn  eglur  eu  bod  hwy  yn  awyddus 
i  gael  allan  y  gwirionedd  :  ac  oni  b'ai  eu  bod  yn  ddynion  cydwybodol, 
yn  barnu  drostynt  eu  hunain,  yn  lle  gwrandaw  ar  bob  coegddyn  a  fu 
yn  ceisio  eu  hyfforddi  pan  oeddynt  yn  Nghymru,  buasai  eu  desgrifiad 
o  honom  yn  Uawer  anferthach  nag  ydyw.  Mewn  rhai  pethau  y  maent 
wedi  rhoddi  llawn  cymaint  o  ganmoliaeth  i  ni  ag  a  haeddem — os  nid 
mwy ;  ac  yn  ddilys,  un  o'r  argrafiiadau  a  adawodd  y  darlieniad  ar  ein 


ADDYSG  YN  KGHYMRU.  877 

medd'wl  ni,  yw,  focT  y  tri  wedi  j'inddwyn  yn  weddol  anmhleidgar.     Er 

hyny,  nis  gallwn  gau  allan  y  grediniaeth  eu  bod,  yn  ddiarwybod  idd- 

ynt  eu  hunain,  wedi  cael  eu  harwain  i'n  desgrifio  ar  y  cyfan  yn  îs  nag 

ydym.     Y  gwaith  a  ymddhiedwyd  iddynt  gan  y  llywodraeth  oedd 

chwilio  ir  diffyg  o  addysgiant  yn  Nghymru,  ac  yi-  oedd  hyn  yn  eu 

tueddu  yn  natiu'iol  i  edrych  ar  ein  gwaeleddau  yn  hytrach  na'n  rhag- 

oriaethau.     Hawdd  iawn  hafyd  oedd  iddynt  hwy  a'u  cynnorthwywyr 

fyned  i  eithafoedd  oddiar  deimlad  y  dylent  gyflawni  eu  gwaith  yn 

fanwl  a  dihoced.     Fel  hyn,  y  maeut  yn  ofahis  i  nodi  allan  y  beiau  yu 

mhob  ysgol,  ac  i  gofi-estru  yr  holl  gam-atebiadau ;  ond  ymddengys  fod 

hyn  wedi  tynu  eu  sylw  yn  ormodol  oddiwrth  bob  peth  arall.  Gwyddom 

am  rai  ysgoHon,  Ue  yr  oedd  amryw  o'r  bechgjTi  yn  ateb  pob  gofyniad 

rhag  blaen  ;  ond  nid  oes  gah'  o  son  am  hyny  yu  yr  Adroddiad.     Y 

mae  genym  hefyd  anghreifftiau  yn  profì  eu  bod  ar  rai  achlysurou 

wedi  cael  allan  feiau  Ue  nad  oeddynt.     Mewn  un  man,  canfuasant 

bap}T.-  argi-affedig  ar  y  mm*iau,  yn  hysbysu  fod  yr  Horrorable  Thomas 

Coitman  yn  dyfod  yno — yn  lle  HonoraUe :  a  rhoddir  hyn  i  lawr  i 

ddangos  anwybodaeth  y  trigoHon ;  pan  mewn  gwirionedd  nad  oedd  yn 

dangos  dim  ond  difiyg  gofal  yn  yi-  argraffydd  :  a  phe  buasent  yn  sylwi 

yn  fanylach  ar  odre  y  papp-yn,  buaseut  yn  gweled  mai  nid  yn  y  dref 

hono  yr  oedd  wedi  ei  argraffu.     Y^'r  un  mor  resymol  fyddai  i  ninnau 

ddyweyd  nad  ydynt  hwythau  yn  medru  sillebu  Saesneg  ;  obJegid  yn 

y  llinell  nesaf  ond  un  at  y  gair  Horrorable,  yr  hwn  sydd  wedi  peri  c}^- 

maint  o  ddychryn  iddynt,  y  mae  y  gair  cyffredin  afford  wedi  ei  argraffu 

yn  offord.     Ac  yn  yr  un  Adroddiad  gallem  gael  anghraifft  arall  sydd 

yn  llawer  tebycach  i  arddangosiad  o  anwybodaeth.     Yn  agos  i'w  ddi- 

wedd,  y  mae  Mr.  John  James,  un  o  gynnorthwywyr  y  commissioners, 

yn  rhoddi  rhestr  o  enwau  y  llyfrau  Cymreig ;  ac  yn  eu  pHth  y  mae 

"  Gardd  o  Gerddi,"  o  waith  Thomas  Edwards  o"r  Nant.      Yn  awr,  fe 

ŵyr  y  rhan  fwyaf  o  blant  yx  YsgoHon  Brytanaidd  mai  y  gair  Seisneg 

am  cerddi  ydyw  songs,  ac  mai  y  cyfieithiad  cywir  o'r  enw  "  Gardd  o 

Gerddi  "  j^   Garden  of  Sonrjs.      Ond  pa  fodd,  dybygwch  chwi,  ddar- 

UenwjT.-,  y  mae  Mr.  John  James  yn  ei  gyfieithu  ?     Eel  hyn,  "  Garden 

of  Gardens."  Ar  y  cyntaf,  meddyHasom  nad  oedd  Slr.  John  James  yn 

gwybod  y  gwahaniaeth  rhwng  Gardd  o  Gerddi  a  Gardd  o  Erddi ;  a 

theimlasom  ninnau  beth  blys  i  dd-«-yn  y  cyhuddiad  o  anwybodacth 

yn  ei  erbyu  yntau.     Oud  erbyn  i  ni  gymeryd  pwyU,  gwelsom  ei  fod, 

mewn  rhanau  eraill  o'r  Adroddiad,  yn  ysgrifeuu  Saesneg  yn  g>wir  ac 
2  B 


378  ADDYSG  YN  NGHYMRU. 

yn  dtlestlus.  Y  mao  yn  ddiammheu  genym,  gan  hyny,  mai  mewn 
cbai-gofiad  y  gwnaeth  cfe  y  camsyniad.  Tebyg  nad  ocdd  y  llyfr  o'i 
flaen  ar  y  pryd,  ac  iddo  mewn  gormod  brys  gymeryd  yn  ganiatâol  mai 
ei  enw  oedd  Gardd  y  Gerddi.  Y  mae  camgymeriad  o'r  fath  yn  dy- 
gwydd  weithiau  i'r  goreu,  ac  anuhegwch  i'r  eithaf  fyddai  eu  priodoli 
i  anwj'bodaeth.  Ni  fuasem  yn  aros  cjnnaint  gyda'r  tin  fì'aith  hon,  ond 
yn  unig  i  ddangos  mor  hawdd  yw  pigo  beiau,  os  rhoddwn  ein  bryd  ar 
hyuy ;  ac  nad  yw  pob  peth  yn  brawf  o  anwybodaeth  ag  sydd  yn  ymddan- 
gos  fclly  ar  y  cyntaf.  Y  diffyg  o  gadw  hyn  mewn  cof  yn  un  o'r  cwynion 
sydd  genym  yn  erbyn  y  commissioners,  a'u  cynnorthwywyr. 

Gyda  golwg  ar  foesoldeb  ein  gwlad,  y  mae  y  darluniad  a  roddir  yn 
yr  Adroddiadau  hyn  yn  dywyll  a  phruddaidd  dros  ben.  Ond  yn  y 
mater  hwn,  nid  oes  genym  un  bai  i'w  roddi  wrth  ddrws  yr  adrodd^yj'r. 
Y  maent  hwy  yn  llawer  tynerach  a  chynnilach  na  degau  o'r  Cymry 
eu  hunain.  Os  gwir  yw  rhai  o'r  tystiolaethau  a  dderbyniasaut,  yr 
ydym  yn  waeth  na  harhariaid ;  nid  oes  y  fath  beth  a  diweirdeb  na 
gonestrwydd  yn  ein  plith,  nac  un  syniad  am  danynt ;  nid  yw  ein  cref- 
ydd  yn  effeithio  dim  ar  ein  hymarweddiad ;  ac  nid  yw  Cymru  drwyddi 
oll  ond  pentwr  o  lygredigaeth.  Y  mae  yn  ddirgelwch  i  ni  pa  hyfryd- 
wch  y  mae  neb  yn  gael  mewn  camddarhmio  eu  gwlad  a'u  cenedl.  Yr 
ydym  yn  addef  fod  llawer  o  arferion  gwarthus  yn  ffynu  yn  Nghymru  ; 
ond  y  gwarth  mwyaf  o  bob  gwarth  sydd  yn  perthjm  iddi  yw  y  gwarth 
o  fagu  y  fath  ddynion  a  hyn.  Bu  cynhwrf  dirfawr  }-n  Lloegr  am  flyn- 
eddau  o  herwydd  i  O'Connell  ddyweyd  nad  oedd  gwragedd  y  Saeson  yn 
ddiwair ;  ond  llawer  mwy  annatm'iol  ac  annyoddefol  yw  y  cyhuddiad 
yn  erbyn  merched  Cymru  oddiwrth  ddynion  parchedig  yn  ein  plith  ni 
ein  hunain — dynion  yn  anadlu  awyr  Cymru,  yn  llefaru  iaith  y  Cymry, 
ac  yn  hjw  ar  lafur  y  trigolion  annedwydd  y  maent  hwy  mor  greulawn 
yn  eu  gwarthruddo. 

Dyma  anghraifft  o  Sir  Fou  : — 

Dyfi/nìad  o  Lythyr  y'Pw.c'B.  J.  W.  Teevor,  Perìglor  Llanbeulan,  Món,  a  Chaplan 
i  Arglwsdd  Esgob  Bangor,  ar  gynnydd  Basíarddiaeth  yn  Môn,fel  canlyniad 
addysg  ddìffygìol. 

"  Y  mae  jn  anliawdcl,  yn  gystal  ag  yn  ofidus,  desgrifio  mewn  ymadroddion  pri- 
odol  sefj'llfa  ■waradwyddiis  y  bobl  gyffredin  yn  Xgliymrn,  gyda  goiwg  ar  gydgyf- 
eiUach  y  ddaii  ryw ;  ond  y  mae  o  bwys  i'r  gìYÌrionedd  gael  ei  Trybod.  Yr  wyf  yn 
credu  fod  cyfartalrwydd  plant  angbyfreithlawn  i'r  boblogaeth  yn  fwy  yn  Mcn 
(gyda  dim  ond  un  eithriad,  a  hono  yn  ÎSghymru)  nag  eiddo  unrhyw  sir  arall  yu  y 


ADDYSG  YN  NGHYMEU.  379 

deymas.  Y  mae  y  fiaitli  hon  j-n  ddigon  i  brofi  iselder  moesol  ein  pobl  gyffredin. 
Ond  rliaid  i  mi  dynu  eicli  sylw  j'n  fwy  neillduol  at  rai  adroddiadau  ar  y  mater  hwTi, 
y  rhai  a  ddangnsant  i  ch\\4  ar  unwaith  yr  hyn  y  dymimwyf  ei  wneyd  yn  hysbys, 
sef  fod  egwyddorion  moesol  lîobl  Cymru  yn  hollol  lygredig  ac  anfad  yn  y  pv,-nc 
hwn;  fod  yn  anmhosibl  i  um-hyw  attalfêydd  na  chosbedigaethau  o  eiddo  y  gyfraith 
wella,  nac  hyd  yn  nod  leihau  y  di-wg,  hyd  nes  y  dysgir  hwy,  trwy  y  defnj-ddiad  o 
addysg  well,  a  gwareiddiad  mwy  cyffrediuol,  i  cdrych  ar  eu  harferion  ijrescunol, 
gyda  theimlad  o  gywilj-dd  a  gw-yleidd-dra.  Yr  wyf  yn  awr  yn  gosod  o'r  neiUdu  yr 
ystyriaeth  o  bob  egwyddor  uwch — oblegid  nid  yw  y  cyfryw  i  gael  edrych  arnj^nt 
yn  bresennol.  Tra  y  parhâ  y  gwahanol  rywiau  i  gyd-ymgymysgu  fel  anifediaid, 
ofer  yw  dysgwj-l  y  gellid  eu  hattal  gan  grefydd  na  chydwybod. 

i r  wyf  yü  haeru  gyda  sicrwydd,  fel  ífaith  am\adad\\-y,  nad  yw  anniweirdeb  yn 
cael  ei  ystyried  fel  drwg,  nac  hyd  y-n  nod  braidd  fel  gwendid,  gan  y  bobl  gyffredin 
yn  Nghymru.  Y  mae  yn  cael  ei  ystyried  fel  mater  o  anghenrheidrwydd — fel  y 
llwybr  arferedig  rheolaidd  i'r  ystad  briodasol.  Y  mae  ya  cael  ei  addef,  ei  amddiffyn, 
ac  hyd  yn  nod  chwei-thin  am  ei  ben,  gan  y  naiU  ryw  yn  gystal  a'r  llall,  heb  betrus- 
der  na  chywüydd,  nac  un  ymgais  i'w  gelu.  A  pha  beth,  os,  fel  y  dygwydd  yn 
fynj'oh,  y  bydd  i'r  dynbrofi  yn  anffyddlawn,  ac  i  briodas  beidio  cymeryd  lle,  ac  eto 
i  blentyn  gael  ei  eni  ?  Yna  y  mae  y  gorchwyl  o  dyngu  y  plentjTi  yn  dyfod  ymlaen, 
a  chj-dag  ef,  fel  y  mae  y  gyfraith  yn  awr  yn  gofyn,  yr  holl  ddynoethiad  aÜan  o'r 
anlladi-wydd  a'i  blaenorodd. 

Yn  awr,  mi  a  adroddaf  rai  ffeithiau  fel  y  daethant  o  dan  fy  sylw  i  fel  heddynad,  a 
chwi  a  gofiwch  eu  bod  yn  cael  eu  gwrandaw  gan  y  cyhoedd  o  bob  oedran  a  rhyw  : — 

Geneth  ieuanc  a  ddy-gwy-d  j-mlaen  i  gymeryd  ei  Ilw  ei  bod  hi  yn  eistedd  wrth  y 
tûn,  tra  yr  oedd  ei  mam  weddw  yn  y  gwely  gj'da'i  charwr  yn  yr  un  ystafell ;  a  hyn 
a  wnaeth  ar  amryw  achlysuron. 

Yr  oedd  un  arall  yn  cymeryd  ei  ìlw  ei  bod  yn  sefyll  yn  ymyl,  ar  ganol  dydd 
goleu,  ac  j-u  yr  awyr  agored,  tra  y  cyflawnid  y  weithred  a  wnaeth  ei  chj-feilles  yn 
fam  bastarddyn. 

Fod  dyn  mewn  gwely  gyda  dwy  ddjTies,  nos  ar  ol  nos,  am  fisoedd  yn  nghj'-d,  a 
chymerodd  uu  o'r  merched  ei  llw  i'r  ffaith  ofjTiedig. 

Daeth  rhieni,  ueu  j-nte  nn  o  hon^nt,  j'mlaen  i  brofi  tadogaeth  plentyn  ordderch 
eu  merch — h^ì-j-nthwy  eu  himain  j-n  fynj'ch  yu  dj'stion  o'r  weithred. 

Gallwn  lîosogi  y  cyfryw  anghreifftiau  i  brofi  j'r  hoUol  ddiffyg  o  weddeidd-dra 
naturiol  cyffredin  a  chjrwilj-ddus  yu  mj-sg  j'  bobl. 

C'afodd  j^  dj'^stiühieth  uchod  ei  rhoddi  (ac  fellj'  j'-  rhoddir  hi  bob  amser,  heb  ond 
ychj'dig  eithriadau)  heb  y  gronyn  lleiaf  o  anewyllj'sgarwch  na  gwjdeidd-dra,  a 
chyda'r  fath  w-ammalrwj-dd  ac  eofndra  ag  oedd  yn  profi  fod  y  personau  yn  holl- 
ol  galed,  ac  wedi  eu  hamddifadu  o  bob  teimlad  o  gywüj-dd. 

Pan  y  gwnaethum  ymgais  wi'th  Fwrdd  yr  Undeb  i  berswadio  j-  guardians  ì  ad- 
eiladu  workhoii.se  (nid  oes  yr  un  yn  Mon),  a  phan  y  defnyddiais  fel  rheswm  dros 
hyny,  y  byddai  iddo  attal  cynnydd  bastarddiaeth,  yr  hyn  sydd  yn  draul  ddirfam' 
ar  ein  trethi,  yn  gystal  ag  jti  warth  i'n  cyfundeb,  hwj-  a  wnaethant  wawd  o'r 
sj'niad  ei  fod  yn  unrhyw  waradwjdd,  a  hwy  a  haerasant  fod  arfer  Cymru  yn  cj^- 
iawnhau  yr  ymddj^giad.  Mewn  gair,  y  mae  y  gua.rdianSy  y  rhai  ydynt  agos  i  gj-d 
yn  ffermwj-r  g\vledig,  mor  gj-nnefin  a'r  pechod  hwn,  ac  wedi  cyfranogi  mor  hir 
ynddo,  fel  ag  y  maent  yn  analluog  o  imrhj'^w  deimlad  priodol  ar  yr  achos.  Y 
maent  hyd  yn  nod  yn  cefnogi  yr  arferiad  ;  y  maent  yn  cj'flogi  cit  gwasanaethyddion, 
gan  gj'ttuno  i'r  ammod,  iddynt  gael  rhj-ddid  i  oUwng  i  mewn  i'r  dyben  hvra,  ar 
amserau  penodol,  neu  ynte,  efallai,  jia  brj-d  bjoiag  yr  ewyllysiont.  Y  mao  bechgyn  a 
genethod  tai  amaethwyr  jti  cacl  eu  dwj^n  i  fj-nu  o'u  mabandod,  a'r  arferion  fliaidd 
liyn  o  flaen  eu  Ilj-gaid  a'u  clustiau  yn  barhaus,  nes  y  maent  o  anghenrheidrw-ydd,  ar 


880  ADDYSG  YK  NGHYMRU. 

y  demtasiwn  gyntaf,  yn  sj'rthio  i'r  un  llwybr  eu  huiiain.  Mcwn  gair,  y  mae  mcdíì' 
j'liau  cin  iiobl  gyffredin  yn  y  matcr  hwn,  hyd  yn  nod  yn  fwy  nag  yn  yr  un  arall  a 
nodais,  wedi  myned  yn  dtwyadl  ac  yn  gyffredinol  lygredig  ac  anifeilaidd. 

I  gyfarfod  a'r  drwg  dychrynllyd  hwn,  y  mae  y  drefu  bresennol  o  addysg  yn 
Nghymru  yn  hoUol  ddinerth.  Nis  gallaf  lai  na  bamu  y  gwnai  cynlhni  cyíl'redinol 
o  ysgolion  plwyfol,  wedi  ei  ffurfio  a'i  sefydlu  gan  y  llywodraeth,  Iwyddo,  o  dan 
drefniadau  priodol  i  gynnyrchu  uewidiad  er  g^í^ell.  Yr  wyf  yn  gwybod  yn  dda  fod 
pob  cynlhiu  o'r  fath  yn  cynnwys  llawer  o  anliawsderau,  ac  y  cyfarfychlai  efallai  a 
gwrthwyncbiad  cadarn.  Y  mae  yn  rhaid  i  Iwyddiant  llawer  o  bleidiau  gwrthwyn- 
ebol,  a  hawliau  ymgystadlcuawl,  gael  eu  hystyried  a'u  pwyso,  ac  wedi  y  cwbl  y 
mae  yn  dcbygol  nas  gellid  hyd  yn  nod  wneyd  ymgais  at  haws  o  bethau  ag  y  dy- 
munem  eu  cy^tiawni ;  er  hyny,  yr  wyf  íl  yn  meddwl  y  dylai  y  llywodracth  ymyraeth 
yn  y  mater,  a'n  gorfodi  i  wneyd  ein  dylcdswydd  tuag  at  ein  brodyr  tlodion — tuag 
at  y  rhai  hj'ny  ag  yr  ydym  trwy  eu  llafur  yn  by w,  a  thrwy  eu  drygau,  y  rhai  sydd 
yn  cael  eu  meithrin  gan  ein  hesgeuhisdra  ni,  yr  ydym  ni  yn  gystal  a  hwythau  yn 
cael  ein  drygu  a'n  gwarthruddo.  Y  mac  y  trigolion  yn  mhob  plwyf  yn  cael  eii 
trethu  i  borthi  y  tlodion — paham  na  wneid  hyny  yn  gystal  i'w  haddysgu  hefyd  ? 
Y''dwyf,  Syr,  eich  tra  ffyddlawn  wasanaethvdd, 

J.  "W.  TREVOR, 
"  At  n.  W.  Yauglian  Johnston,  Ysiü."  Periglor  Llanbeulan,  Mon." 

Bobl  Môn  !  a  yw  y  dystioliaetli  lion  yn  wir  ?  Os  yclyw,  nid  ydych 
yn  deilwng  o  gael  eich  galw  yn  ddyuion,  chwaethacli  Cristiouogion. 
Ai  dyma  y  wlad  lle  bu  Christnias  Evans  a  Johu  Elias  yn  llafurio  am 
gynnifer  o  flyueddau.  Ond  gwyddom  nad  yw  yn  wir :  nis  gall  fod  yn 
wir.  A  dylech  chwithau  alw  ar  y  Trevor  hwn  i  brofì  ei  gyhuddiad, 
neu  gyfaddef  ei  fod  wedi  dwj^n  camdystiolaeth.  Oud  gadewch  i  ni 
weled  -psb  beth  y  mae  efe  ei  huu  yn  ei  wneyd  at  ddiwj-gio  y  bobl  ddryg- 
ionus  y  mae  yu  byw  yn  eu  plith.  Yn  ol  ei  dystiolaeth  ef  ei  hun,  y  mae 
ganddo  ddigon  o  le  i  weithio.  A  ydyw  yn  gwneyd  rhyw  beth  heblaw 
llafurio  i  argyhoeddi  ei  blwyfoliou  o'r  ddyledswydd  bwysig  o  dalu 
degwm  ar  pytatws  ?  Wel,  erbyn  troi  at  haues  y  plwyfydd  sydd  yn 
perthjTi  iddo  ef,  yr  ydym  yn  cael  nad  oes  ynddynt  oll  yr  un  ysgol. 
Fel  y  canlyu  y  dywed  yr  Adroddiad  : — 

"  Llechylched.  Y'r  oedd  unwaith  Ysgol  Eglwysig  yn  y  plwyf  h-wn.  Mae  yr 
adeüad  yn  aros  ;  ond  y  mae  wedi  ei  gai;  i  fynu  am  y  saith  mis  diweddaf.  Cefais 
ef  wedi  ei  gloi,  a'r  ffenestri  wedi  eu  byrddio.  Gallai  gynnwys  105  o  blant.  Y 
byrddau  a'r  meinciau  nid  oeddynt  ond  ychydig,  ond  mewn  cyflwr  da.  Y  cwbl 
oedd  yn  eisieu  oedd  ysgoKeistr  ac  ysgoleigion. 

Llechylched  sydd  un  o'r  pentrefydd  mwyaf  ar  y  ffordd  fawr  o  Eangor  i  Gaergybi. 
Amgylchynir  ef  gan  bump  o  blwyfydd.  Y'^n  yr  holl  ddosbarth  hwu  o'r  wlad,  yn 
cynnwys  poblogaeth  o  2,563,  ni  chefais  ond  un  ysgol  i'r  tlodion,  ac  yr  oedd  hono 
o'r  fath  iselaf,  ac  yn  ddiddefnydd  fel  moddion  addysg.     (Llandrygarn.) 

Y  mae  pobl  y  pentref  yn  cwyno  eu  bod  mewn  aughen  mawr  am  ysgol ;  nas 
gwyddant  beth  i'w  wneyd  a'u  plant,  y  rhai  a  adewir  i  grwydro  odtliamgylch  y 
íîordd  mewn  rhifedi  mawr,  yn  segur,  neii  yn  gwneyd  drygicni. 


ADDYSG  YN  NGHYMEU.  381 

Y  pl\vvfycU  sj-dd  ya  cj-ransodcli  y  dosbarth  rliag-grybwjdledig,  yw  y  rbai  byii: — 

Poblogaeth 
yn  1S41. 

Llecbylcbed 618 

Llanfihangel  -         -         -         -         200 

Llanfaelog 786 

Llanbenlan    .         -         -         -         -         314 

Ceircbiog 160 

Llaudrygarn 485 

Cyfau       -        -  2,5G3 

Y  Parcb.  J.  W.  Trevor  (y  person),  a  roddodd  j-r  bysbysiad  a  ganlyn  am  Llecb- 
ylcbed : — 

'  Cefais  jTi  y  phryf  b'n'n  ysgoldy  wedi  ei  adeiladu  jm  1827,  trvry  gynnortbwy 
y  Gymdeitbas  Geuedlaetbol,  gyda  tbraul  o  70;j.  Yr  oedd  yma  ysgolfeistr  ar  y 
gyflog  o  0]}. ;  ac  yr  oedd  y  tauysgriíìadau  yn  cyrbaedd  i'r  im  s\vm.  Nid  oedd  rbif- 
edi  y  plant  ond  anfjnycb  uwcblaw  30.  Afreolaidd  iawn  oeddynt  yn  dyfod  yn 
nghyd  ;  ac  nid  oedd  eu  cynnydd  mewn  un  modd  yn  foddlonawl.  Wedi  bj^ny,  cefais 
aniry w  ysgolfeistri  eraiU,  y  rbai  nid  oeddynt  nemawr  addasacb  ;  er  eu  bod  yn  cael 
cyflogau  mwy,  ond  nid  digon  :  eto  y  caulyniad  gyda  golwg  ar  y  plant  oedd  o  byd 
yr  un.  Nid  oes  modd  eu  gorfodi  i  ddyfod  i'r  ysgol  yn  rbeolaidd.  Y  rliieni  a  an- 
fonant  eu  plant,  neu  a'u  cadwant  gartref,  yn  bollol  fel  yr  ewyllysiont.  Os  cosbir 
hwy  am  fod  yn  absennol,  y  rhieni  a'u  symudant  oddiyno  yu  gwbl,  ac  a  ddangosant 
eu  gwg  trwy  gam-drin  yr  ysgolfeistr.  ìlewn  gair,  nis  gellir  cadw  i  fynu  un  ddysg- 
yblaetb  geryddol.' 

Dylid  cymbaru  yr  hysbysiad  hwn  (medd  y  commîssionerj  a'r  adroddiad  am 
Ysgol  Llanrhuddlad,  plwyf  heb  fod  ddeng  milltir  o  fifordd,  yn  yr  bon  y  dysgir  ac  y 
dj'sgj'bbr  y  plant  j^n  dda,  a  lle  nad  oes  6  allan  o  135  o  blant  j-n  abseunol  mewn 
lui  -wj'tbnos,  er  fod  100  o  bonjmt  j'n  byw  fwy  na  milltir  a  banner  oddiwrtb  yr 
j'sgol.  Y  mae  pobl  Mon  a  Gogledd  Cymru  yn  gyfiPredinol  j'n  sicr  o  aufon  eu  plant 
i  ysgol  a  ddysgir  gan  ysgolf eistr  da,  ac  jm  ol  trefn  dda. " 

Felly  yr  oll  a  wuaeth  Mr.  Treyor  oedd  gollwng  yr  ysgol  i  lawr,  yi- 
liou  oedd  yno  o'r  Llaen,  er  fod  yr  ysgoldy  wcdi  ei  godi  trwy  gyuuortb- 
\yj  oddiwrtli  y  Gj^mdeithas  Genedlaethol.  Meddyliem  fod  hyn  yn 
ddigon  aiu  y  Parch  J.  W.  Trevor.  Y  mae  y  commissioner  mewn 
ychydig  eiriau  wedi  peuderfynu  ei  achos  ef.  Oud  nid  ydj-m  eto  wedi 
dybenu  â'r  ymholiad  mewn  perthynas  i  foesoldeb  y  Cymry.  A  ydynt, 
fel  y  dy wedir  eu  bod,  yn  îs  mewn  anniweirdeb  na  ehenedlocdd  eraill  ? 
Yr  oll  sydd  arnom  eisieu  yw  cael  y  gwir  i'r  goleu.  Os  ydynt,  rhaid 
i  ni  ddyoddef  y  gwarth,  er  mor  boenus  :  ond  os  nad  ydyut,  y  mae  yn 
iawn  i  ui  dreiglo  y  gwarth  yn  ol  ar  ein  cyhuddwyr.  A  thrwy  ffawd 
dda,  y  mae  y  gofyniad  wedi  ei  ateb  ja  barod,  ac  am  byth,  gan  y 
Parch.  E.  Joues,  Trcdcgar.  Y  mae  yr  ateb  hwuw  wedi  ei  argraffu 
eisoes  yu  Gymraog  ;  oud  dylai  ymddaugos  yu  eiu  holl  gyhoeddiadau 
cyfuodol,  a'i  gadw  gau  baAYb  wrth  law  i  roddi  taw  ar  eiu  cablwyr. 


382  ADDYSG  YN  NGHYMRU, 

Drwg  genjTii  nas  gallwn  gael  llc  i  ycbwaneg  o  liono  na'i*  dyfyuiad  a 
ganlyn. 

"Yu  fy  Uytliyr  cyntaf,  mi  a  ymrwymais  i  cliwilio  pa  im  a  oecld  y  sirocild  a'r 
ardaloedd,  yn  y  rliai  jt  oedd  y  rhifedi  mwyaf  o  enedigaethau  bastarddaidd,  yn 
rhai  oedd  jti  myned  fwjaf  i'r  Eglwj's,  ac  mewn  rhai  manau  yn  fwy  Seisnigaidd 
nag  eraill.  Yr  vry{  yn  awr  yn  barod  i  gyflawni  fy  addewid,  ac  yr  wyf  yn  credu  y 
gwna  y  canlyuiad  frawychu  hyd  yn  nod  OrdoYÌcis  ei  hun.  Y  mae  yn  debygol  na 
feddyliodd  efe  eriocd  y  gellid  gwybod  cyfartalwch  y  geuedigaethau  bastarddaidd, 
a  llawer  llai  y  breuddwydiodd  efe  y  buasai  YmneiUduwr  Cymreig  yn  ei  gyfarfod  ar 
ei  dir  ei  hun,  a  phrofi  gyda  ei  resymiad  ef  ei  liun  fod  achos  moesoldeb  j'n  fwy 
dyledus  i'r  iaith  Gymraeg,  ac  YmneUlduaeth  C'ymreig,  nac  i'r  Saeson  ac  Eglwys 
Locgr.  Ond  mewn  gwirionedd,  felly  y  mae ;  ac  wedi  iddo  ef  hau  y  gwynt,  rhaid 
iddo  foddloni  i  fedi  y  corwj-nt.  Yn  y  daflen  ganlynol,  yr  hon  a  gasglwyd  o  chwech- 
fed  gyfrif  blyneddol  y  Cofrestrydd,  y  mae  yr  ardaloedd  yn  rhai  y  mae  mwyaf  o 
fastarddiaeth,  yn  cael  eu  rhoddi  yn  gyntaf,  ac  y  mae  y  Uinellaii  cyferljjaiiol  yn 
dangos  yn  gymtaf  yr  holl  enedigaethau  ;  yn  ail,  rhif edi  y  genedigaethau  anghyf reith- 
lawn ;  jti  drydydd,  cyfartaledd  y  genedigaethau  anghyfreith]a^vn,  wrth  y  cant  i 
enedigaethau  cyfreithla«Ti : — 

1842.— ARDALOEDD  (Districts). 

Presteign,  Kn!ghton,  Ehaiadr — simidd  Faesyfed 
Drefnewydd,  Trefaldwyn — swydd  Drefaldwyn    - 

HwlfFordd — swydd  Benfro 

Tregarou,  Llanbedr,  Castellnewydd  Emlyn — Aberfeifi 

Wrexham — swydd  Dinhych 

Narberth,  Penfro — swydd  Benfro        ...         - 

Caerfyrddin 

Llanf  \  llin,  Machynlleth — swydd  Drefaldwyn 

Swj-dd  Fon 

Llanelli,  Llandeilo  fawr,  Llandovery — Caerfyrddia    - 
Dolgellej^  Corwen,  Bala,  Ffestiniog — Meirionydd 
Pwlllieli,  Caernarfon — swydd  Gacrnarfon  - 
Llanrwst,  Llanelwy,  'Paithyn—sìcydd  DdinlycJi 
MjTiwy,  Chepstow — swydd  Fynwy     .... 
Bangor,  Conwy^ — swydd  Gaernarjon  ... 

Aberteifi,  Aberaeron— sM7/cZfZ  JÍcí-íeí/î 
Caerdydd,  Pent-y-bont,  Neath — swydd  Forrjanwg 
Builtb,  Brycheiniog,  Crughywel,  Haj' — Frycheiaiog  - 

Aberystwj'th — swydd  Aberteifi 

Merthyr  Tydfil — siuydd  Forganwg      .... 

TrefFynnon — sirydd  FJlint 

Abergafenni,  Pontjq)ool — swydd  Fynwy 

Abeiiawe — sicydd  Forganwg      ....         - 

Newport — swydd  Fynv:y    -----. 

Nid  rhaid  i  Ordovicis  a'i  gyfeillion  Eglwysig  ymbalfalu  yn  y  tywj'Ilwch  yn 
nghylch  y  genedigaethau  anghyfreithlawn  j'n  Nghymru.  Y  mae  y  ífeithiau  a'r 
rhifnodau  yn  cael  eu  gosod  o'vi  blaeuau.  Fe  weLir  mai  yr  imig  ardal  Gymreig,  yn 
yr  hon  y  mae  y  cj^artalwch  yn  bur  fawr  trwyddi,  ydjrw,  yr  hon  sydd  j^n  cynnwys 
Tregaron,  Llanbedr,  a  Chastelluewydd  Emlyn ;  eithr  gan  fod  athrofa  Eglwys 
Loegr  o  fewn  ei  therfynau,  nid  wj-f  yn  dj'sgwjd  cael  fj'  ngwawdio  yn  llym  argj'frif 
ei  Chj^mraeg,  na"i  Hj'mneülduaeth.  Y  mae  jti  rhaid  i'r  sefydliad  hwnw  o  anghen- 
rheidrwj''dd,  daenu  llawer  o  ddylanwad  iachusol  dros  arferion  a  moesoldeb  y  bobl. 
T  mae  y  Drefnewydd  a  Thref aldw^oi  i  radd  f a^vr  j-n  rhyddion  oddiwrth  y  Gymraeg, 


TrhoU 

Y  genedig- 

Cyfar. 

enedig- 

aethau  angh- 

wrthy 

aetliau. 

yfreithla-.rn. 

cant. 

896 

1.30 

14.5 

1245 

128 

10.3 

1153 

112 

9.7 

1076 

101 

9.4 

1117 

102 

9.1 

1365 

122 

8.9 

1146 

98 

8.6 

829 

66 

8.0 

1032 

80 

7.8 

1732 

131 

7.6 

1336 

102 

7.6 

1584 

121 

7.6 

1246 

87 

7.0 

1132 

71 

6.3 

1114 

69 

6.2 

1103 

64 

5.6 

2600 

141 

5.4 

1786 

91 

5.1 

685 

34 

5.0 

2141 

101 

4.7 

1190 

52 

4.4 

2754 

118 

4.3 

1123 

45 

4.Ö 

1024 

38 

3.7 

ADDYSG  YN  NGHYMRU.  383 

ac  nid  yclynt;  yn  cael  eu  haflonyddu  yn  fawr  iawn  gan  Ynineillduaetli.  Y  mae  yr 
un  nocliad  yn  gyîaddas  liefyd  i  'Wre^ham,  yr  hon  ardal  sydd  yn  cyunwys  rhan 
f  J.-WT  o  swydd  Fliint.  Gall  Ordovicis  ein  hysbysu,  os  gwel  yn  dda,  am  yr  ardaloedd 
sydd  yn  myned  yn  fwyaf  i'r  Eglwys,  ac  yna  gellir  dangos  gwerth  Ymncillduaeth 
jTi  eglur,  mewn  cynnhariaeth  i  Eglwys  Loegr.  Y^r  wyf  íì  j-n  foddlawn  i  oddef  y 
canlyuiad :  ond  y  mae  yn  ammheus  genyf  a  gaiíf  fy  ngwrthwynebwr  ci  foddloni  yn 
gyfartal. 

Os  yr  iaith  Gymraeg,  ac  YmneiUduaeth  Cymreig,  ydyw  dwy  ífjnnonell  fawr 
bastarddiaeth  ac  anfossoldcb  Cymru,  byddai  yn  rhesymol  tybied  uad  yw  y  ífrydiau 
aflan  i'w  cael  lle  nad  yw  y  fifynnonau  jti  bodoli.  Ond  y  mae  yn  beth  rhyfcdd 
dj'wcyd  fod  bastarddiaeth  i'w  ganfod  jti  Llocgr,  a  merched  heblaw  merched  Cymru 
jTi  anniyrair  ac  annheimladwy  o  rinwedd  menywaidd.  Y  mae  anuiweirdeb  yn 
bodoli  tuhwnt  i  Glawdd  Oflfa,  a  hj'ny  i  radd  fawr  iawn.  Yn  ol  trefn  pethau,  nid 
yw  bastarchliaeth  Lloegr  yn  cael  ci  achosi  gan  unrhyw  genadon  cUyllaidd,  wedi  eu 
hanfon  gan  YmneiUduaeth  Cymreig  a'r  iaith  Gymraeg :  ac  am  Ymueillduaeth 
Seisneg,  y  mae  Ordovicis  ei  hun  wedi  rhodcli  iddo  air  da  :  a  chau  ei  fod  y.edi  ei 
gj-meradwyo  gan  eh'n,  y  mae  yn  sicr  o  fod  yn  dda.  Er  nad  yw  Y'"mnei]lduaeth 
Cjrmreig  na'r  iaith  Gjrmraeg  yn  Llocgr,  eto  y  mae  jTio  fastarddiaeth  :  a  gallwn 
ddjTí-ejnl  j'chwaneg,  sef,  fod  nifer  j'  genedigaethau  anghj'freithlawn  yn  llawer 
m'.^y,  mewn  rhai  parthau  o  Loegr,  nag  yn  Nghjonru.  Y  mae  Lloegr  j'n  cael  ei 
rhanu  i  im-ar-ddeg  o  raniadau  j'n  y  cofrestriad.  Y  mae  Cjonru  a  swj  dd  Fj'uwy 
yn  un  rhaniad.  Yn  yr  amrjrwiol  ddosbarthiadau  y  mae  y  cyfartalrwj'dd  yn  sefyll 
fel  j-  canlyn  : — 

Y  rhan  ogledd-orllewinol  -        -        -    8. 8  y  cant. 
— ■ ddwj'reinol      -        -        -     7.9    — 

Y  canohlir  gogleddol       -        -         -        -  7.7  — 

Y  rhan  gogleddol  -         -         -         -  7.4  — 

Caerefrog 7.2  — 

Y"  rhan  orllewinol  -         -         -         -  6.8  — 

Cymru     -...-..  G.b  — 

Y  canoldir  deheuol  -         -         -         -  6.7  — 

Y  rhan  dde-ddwyreiniol  -         -         -  6.4  — 

orllewinol      -        -        -        -  5.7  — 

Ybrifddinas  3.2  — 

JTid  wyf  yn  ewyllysio  iselhau  enwogrwydd  Lloegr.  Yr  wyf  yn  gwybod  fod  y 
cj'frjTV  gjTnhariaethau  yn  ddigon  anhawdd  i'w  dj'oddef.  Ond  gan  eu  bod  yn  cael 
eu  dwjTi  jTnlaen,  y  mae  yn  rhaid  i  ni  beidio  eu  gwrthod.  Gellir  gweled  oddiwrth 
j'  daflen  uchod  fod  pump  allan  o  un-ar-ddcg  o'r  dosbarthiadau  yn  waeth  na  Chj^- 
mru,  un  yn  gyfartal ;  tra  nad  oes  ond  pedwar  j'u  well.  Y''n  a,\\v,  yn  Ile  difrío  cu 
cj'dwladj^ddesau,  fel  y  rhai  mwyaf  anniwair  ac  anfoesol  yn  j'  byd,  oni  fyddai  yn 
well  gwaith  i'n  hathrodwyr  offeiriadol  edrych  ar  y  siamplaii  hyn  a'u  cyíTelyb.  '  0 
gywilydd,  Pa  le  y  mae  dy  wrid  ? '  A  ydyw  i'w  ganfod  ar  rudd  Ordovicis  ?  Lylai 
y  byd  Ilydan  ryfeddu  os  nad  j'w. 

Yn  rhif j'n  Awst  o  gyhoeddiad  Cymreig  Eglwys  Loegr,  yr  wyf  jti  canfod  erthygl, 
mewu  amddiffyniad  i  Orclovicis,  yn  erbyn  rhai  sylwadau  o  eiddo  fy  nghyfaiU 
parchedig  Mr.  Eees,  LlaneUi.  Cyfansoddiad  y  golygydd  yw  yr  erthygl ;  ac  j'  mae 
yn  adrodd,  '  Fod  sefyllfa  moesoldeb  mor  isel  yn  mysg  yr  YmnciIIduwyr,  fcl  y 
cywilyddiai  Uawer  o  genedloedd  paganaidd  fod  yn  eu  cyflwr.  Pa  genedl  dan  y 
nefoedd  sydd  mor  anniwair  a  chcnedl  j'  Cjonrj'?'  Gan  fod  yr  haeriad  enllibus  ac 
anwireddus  wedi  ei  adrodd  drosodd  a  throsodd  lawer  gwaith,  gyda  gradcl  neillduol 
o  ddrygnaws  afaelgar  a  thrahaus,  y  mae  yn  dda  fod  genj'm  allu  i'w  attal  o  hyn 
allan.  Nid  oes  dim  ond  puteindra  agored  ac  arf erol  y  brif ddinas  a  thref j'dd  mav,'rion 


88J;  ADDYSG  YN  NGHYMRU. 

Llocgr  yn  cadw  eu  cyfartaleild  mor  iscl.  Oml  fcl  y  mac,  nid  ydyw  ond  un 
rhan-nifer  (fracüon)  yn  Is  na  CLymru :  y  rhif  sydd  yn  pcrthyn  i  bob  un  o  honynt 
ydyw  G.S  a  G.7.  Gan  gymeryd  hj'n  i  gyfrifiad,  ni  a  anturiwn  sicrhau  i  gyhoeddwr 
yr  '  Haul,'  a'i  noddwyr  oíîeiriadol,  nad  rhaid  iddynt  ontl  j'n  unig  groesi  yr  Haf ren, 
i  gael  gwcled  cencdl  mwy  anuiwair  na'r  Cymry  ;  ac  os  yw  dynocthiad  o  sefyllfa 
cenedloedd  mewn  pcrtbynas  i  anniweirdeb  yn  rhoddi  hyfrydwch  iddyut,  ni  a  awn 
ymlacn  i  roddi  iddjut  gynnorthwy  i)ellach,  fel  rhagllaw  y  gallont  adacl eu  rhagrith 
yn  yr  anghof  sydd  yn  gweddu  iddo,  yn  Ue  ei  ddwyn  i  attcgu  achos  adfeiliedig. 
Bydded  iddynt  edrych  ar  Loegr,  ac  ar  wledydd  y  Cyfandir,  a  dysgu  o  hyn  allan  ac 
ani  l)yth  i  dewi  am  anwybodacth  y  Cymry,  os  nad  ydynt  yn  mcddwl  dangos  eu  hun- 
ain  fcl  yr  aughreiíf tiau  cywiraf  o'r  au^\'ybodaeth  hwnw  o  fcwai  cylch  y  dywysogacth. 

Y  mae  yn  rhaid  i  ni  gredu  mwyach  fod  y  dyn  a  ddichon  daenu  haeriadau  Ordovicis, 
a  golygydd  yr  'Haul,'  yn  amddifad  o  allu  moesol  i  gydnabod  y  gwirionedd. 

Y  daíien  gaulyuol  a  ddengys  gyfartalwch  genedigaethau  anghyfrcithla'wn  yn 
Lloegr,  ac  yn  rhai  o'r  gAvledydd  cyfaudirawl : — 

Sardinia  -            -            -        2.091  y  cant. 

Sweden  -             -            -                6.562  — 

Norway  ...         6.678  — 

Lloegr  ...               G  721  — 

Eelgium  ...        6.772  — 

Fírainc  -             -             -                 7.114  — 

Prwssia  -             .             -         7.122  — 

Denmark  -             .             -                9.351  — 

Hauover  -            -            -        9.876  — 

Austria  -             -             -             11.380  — 

Wurteuburg     -  -             -       11.740  — 

Saxony  -             -            -             14.997  — 

Bavaria  -            -            -      20.598  — 

Ond  03  oes  eisieu  prawf  mwy  penderfjTiol,  dymunwn  genad  i'w  gyflwjrno.  Yn 
yr  un  adroddiad,  yr  ydym  yn  cael  y  cyfrifon  a  gaulyn,  y  rhai  a  ddangosant  gyfar- 
talwch  y  genedigaethau  aughyfreithlaw^i  i  bob  can'  mil  o  fenywaid.  Y  canolrif  yn 
Lloegr  yw  422.  Y  mae  Cymru  19  o  dan  y  cauolrif  hwnw,  yr  hyn  sydd  yn  profi  i 
eglurdeb  fod  anuiweirdeb  ya  flfyuu  i  raddau  mwy  yn  Lloegr : — 

Gogledd  orllewinol                -            -  609  i  bob  can'  mil. 

Canoldir  gogleddol         -  -  494 

Caerefrog       ....  454 . 

Gogleddol  .  .  .  4S1        

Dwj'reiniol    ....  477         

Canoldir  deheuol  -  -  436 

Gorllewinol  -  .  .  -  432        

Cyinreig  ...  403         

De-ddwyreiniol  ...  3(39        . . 

De-orllewinol      -  -  -  329         

Y  brifddinas  -  -  -  190        

Hyderaf  fod  y  sylwadau  blaenorol  yn  ddigon  i  brofi  fod  y  cyhuddiadau  hyn  yn 
ddisail.  Gosod  allau  hoU  ferched  Cymru  fel  pentwr  o  buteiuiaid,  nis  gall  -WTieyd 
niwed  i  neb  yn  y  diwedd  ond  y  rhai  a  wnant  y  cyf ryw  hacriadau.  Gweled  ofifeiriaid 
yn  ymddwyn  fel  hyn,   a  hyny  gyda  phleser  amlwg,  sydd  yn  wirioneddol  alarus. 

Y  mae  dynoliaeth  yn  fíìeiddio  yr  olygfa  ar  weinidog  g\virionedd  Duw,  ac  im  a 
gymer  arno  fod  yn  olyuwr  yr  apostoliou,  yn  gwueyd  ei  hun  yn  genad  twyll  ac  yn 
apostol  enllib." 


AUDYiG  YN  NGHYMRU,  385 

Dyweclwn  unwaitli  eto,  oblcgid  rliaid  dyweyd  yr  un  pctli  lawer  o 
weitliiau  cyn  y  dealla  rliai  pobl,  nad  ydym  mewn  un  modd  am  gelu  y 
gwirionedd.  Ac  nid  ydym  ycliwaitii  am  gclu  fod  cyflwr  Cymru,  mewn 
cysylltiad  û'r  mater  liwn,  yn  wir  drucnus,  Nid  yw  fellj^  mewn  cy- 
mhariaeth  i  wledydd  craill ;  ond  y  mae  fclly  wrth  ystyried  ei  manteis- 
ion,  yn  nghyd  â'i  rhagoriaeth  mewn  gwybodaeth  grefyddol.  Nid  oes 
un  gwladgarwr  nad  yw  yn  teimlo  oblegid  hyn,  yn  gymaint  ag  oddi- 
wrth  yr  anwireddau  a  draethir  gan  ein  gclynion  ;  ac  y  mae  yn  gweddu 
i  ni  ystyried  y  mater  yn  ddifrifol  a  chwilio  yn  fanwl  i'r  achosion.  Y 
mae  rhai  yn  medru  dyfod  i  ben  â'r  gorchwyl  yn  bur  hawdd.  i'n  ol  eu 
tyb  hwy,  Ymueillduaeth  yw  gwreiddyn  y  cwbl.  Yn  jv  Adroddiad  am 
sir  Aberteiíì,  cawn  y  djstiolaeth  a  ganlyn  oddiwrth  y  Parch,  L.  H. 
Dayies,  Troed-jT.'-aur,  yn  y  sii*  hono. 

"  Y  maent  yn  fyTiych  yn  cyfarfod  mewn  ysgolion  nos  yn  y  tai  i  barotoi  y  pwnc, 
ac  y  mae  hyn  yn  tueddu  at  anfoesoldeb  rhwng  y  bobl  ieuainc  o'r  ddau  ryw,  y  rliai 
yn  fynycli  a  dreuliant  y  nos  ar  ol  hyny  gyda'u  gilydd  mewn  taflodydd.  Mor 
gyffredin  yTV  y  diffyg  o  ddiweirdeb  yn  mblith  y  benywaid,  fel,  er  i  mi  addaw 
dychwelyd  y  tal  am  bríodi  i  bob  par  na  enid  eii  plentyn  cyntaf  am  naw  mis  ar  ol 
y  briodas,  nid  oedd  ond  un  yn  meddu  hawl  iddo  mewu  chwe'  mlynedd.  Yr  oedd 
y  rhan  fwyaf  o  honynt  yn  feichiog.  Dywedir  mai  peth  cyffredin  yw  iddynt  dros- 
eddu  y  seithfed  gorchjonyn  ar  yr  ammod  o  briodi  os  beichioga  y  ferch." 

Dj'ma  yr  achos  wedi  ei  benderfjmu,  yn  ol  barn  y  Parch.  L.  H. 
DaYÌes.  Dim  ond  difodi  y  "  pwucau,"  a'r  cyfarfodydd  y  nos,  dyna  yr 
oes  euraidd  wedi  gwawrio.  Ond  amlwg  yw,  mai  nid  yn  erbyn  cyfar- 
fodydd  y  nos  y  mae  y  gwrthwynebiad  ;  oblcgid  y  mae  llawer  o'r  ofifeir- 
iaid  yn  cynnal  cyfarfodydd  cyffelyb.  Yn  Llanbcdr,  dywedai  Dr. 
Llewelyn,  yr  hwn  feddyliem  sydd  fwy  gŵr  na  Lewis  Henry  Davies,  ei 
fod  yn  myned  i  sefydlu  ysgol  nos  i'r  tlodion.  Y  gwirionedd  yw,  mai 
yn  y  capeli,  a  phob  peth  cysylltiedig  â  hwynt,  y  mae  y  drwg.  Caiff  y 
meibion  a'r  merched  ieuainc  gyfarfod  mor  fynych  ag  y  mynont,  ond 
iddynt  beidio  gwneuthur  hyny  mewn  capeli  a  thai  Ymneillduol.  Cant 
gadw  "  nosweithiau  llawen,"  i  ddiota  a  chanu  maswedd,  a  dawnsio, 
&c,,  heb  im  perygl  i"r  gwŷr  rhinweddol  hyn  eu  haflonyddu ;  ond  os 
awn  i  geisio  eu  tynu  oddiwrth  y  cyfryw  arferion  halogedig  trwy  godi 
cyfarfodydd  crefyddol  yn  eu  lle,  yr  ydym  yn  rhoddi  achlysur,  meddant 
hwy,  i  bob  anfoesoldeb.  Cyfarfodydd  y  nos  a  welodd  Ymneillduwyr 
Cymru  or  dechreuad,  pan  nad  oedd  ond  yr  Eglwys  Sefydledig  yn 
teyi-nasu  yn  ein  tir ;  a'r  holl  wahaniaeth  yw,  cu  bod  yn  cael  eu  treulio 
yn  awr  i  ddysgu  y  bobl  i  ofni  Duw  a  chilio  oddiwi-th  ddrygioni,  yn  llo 


88G  ADDYSG  YN  NGHYMRU. 

i  feitliriu  oferedd  a  llygredigacth.  "  Tydi  sydd  yn  Ihrydo  y  dwfr," 
mcddai  y  blaidd  wrth  yr  oeu,  gan  ysgp'uygu  bjTiy  o  fonnau  danncdd 
oedd  ganddo  wedi  eu  gadael.  "  Pa  fodd  y  gall  bynj'  fod,  barchedig 
sjt:,"  meddai  yr  ocn  yn  wylaidd,  "  onid  oddiwrthych  chwi  y  mae  y 
ffrwd  3'n  rhedeg  ataf  fi  ?  "  Felly  y  dywedwn  niunau,  0"r  hen  amser 
gynt,  pan  nad  oedd  son  am  Ymneillduaeth  yn  ein  gwlad,  o'r  hen 
amser  dedwydd,  paradwysaidd  hwnw,  y  mae  yr  arferiad  o  gadw  cyf- 
arfodydd  y  nos  wedi  rhedeg  i  lawr  i'n  dyddiau  ni.  Nid  ydym  }ti  dadleu 
drostynt.  I'r  gwrthwyneb,  byddai  yn  well  genym  fod  llai  o  honynt. 
Os  nad  yw  crefydd  yn  werth  i  ni  adael  ein  gorchwylion  ganol  dydd  er 
ei  mwyn,  nid  yw  yn  werth  ei  phroffesu  o  gwbl :  ac  nid  oes  ammheu- 
aeth  nad  yw  treulio  llawer  o  nosweithiau  bob  wythnos  mewn  cyfar- 
fodydd  cyhoeddus  yn  tueddu  i  rv,ystro  crefydd  deuluaidd.  Hyfryd 
fyddai  gweled  ein  cydwladwyr  yn  rhoddi  dwy  awr  bob  nos  i  h}-fforddi 
eu  plant,  ac  i  ddarllen  llyfrau  buddiol :  ond  hyd  yn  hyn,  mae  Uawer 
o  honynt,  ysywaeth,  heb  ddysgu  treulio  eu  hamser  yn  ddedwydd  ac 
adeiladol  jni  eu  cartrefi  ;  ac  o  ganlyniad,  nid  ces  genjTn  ond  dewis  un 
o  ddau  beth,  un  ai  eu  gadael  i  chwilio  am  ddifyrwch  mewn  cyfarfodydd 
llygredig,  neu  ymdrechu  i*w  hennill  oddiwrthynt  trwy  godi  cyfarfod- 
ydd  gwell  yn  eu  lle.  Hyderwn  fod  yr  anghenrheidrwydd  am  danynt 
yn  lleihau,  mewn  un  ystyr  o  leiaf,  o  gymaint  ag  y  mae  ysbryd  darllen 
yn  cynnyddu,  a  dirwest  yn  enniU  tir.  Ond  yma  eto,  y  mae  genym 
un  gofyniad  i'w  osod  ger  bron  j  boneddigion  hyny  sydd  yn  beio  cy- 
maint  ar  y  cyfarfodydd  nosawl.  A  wnewch  chwi  ganiatâu  i  ni  gyfarfod 
jTi  y  dydd  ?  A  gaiff  eich  gweision  a'ch  morwynion  ryddid  i  gysegru 
dwj'  av,T  bob  wythnos,  ganol  dydd  goleu,  i  addoli  Arglwydd  pawb  oll, 
ac  i  gael  eu  hegwyddori  yn  fanylach  yn  yr  hyn  a  glywsant  ar  y  Sab- 
both  ?  A  yd}Tit  yn  cael  dyfod  yn  awr,  pan  fyddom  yn  ymgyunull  liw 
dydd  ?  Yr  ydych  yn  cwyno  yn  fawr  oblegid  fod  y  bobl  ieuainc  yn 
dyfod  at  eu  gilydd  wedi  nos.  Drwg  genym  ninnau  fod  anghem-heid- 
rwydd  am  hj-ny.  Yr  ydym  yn  gwneyd  a  allom,  ac  nid  gormod  ydyw 
dyweyd  ein  bod  yn  gwneyd  mwy  na  neb  arall,  i  daenu  lly£i-au  rhad 
yn  mhlith  y  bobl,  gan  o^eithio  y  bydd  hyny  yn  foddion  i'w  dysgu  i 
weríhfawrogi  eu  cartrefì.  Pe  caem  hwynt  i'r  agwedd  hon,  gallem 
hebgor  ein  cyfarfodydd  nosawl,  a  dyfod  at  ein  gilydd  yn  unig  yn  y 
dydd.  Ond  goddefwch  i  ni  ofyn  i  chwithau,  foneddigesau  a  bonedd- 
igion  oll,  a  ganiatewch  chwi  y  rhyddid  hwn  i'r  rhai  sydd  dan  eich 
haTrdurdod  ?     Kid  ydym  yn  gofyu  llawer.     Gan  nas  gallwn  ddysgwyl 


ADDYSG  y:<î  nghymru.  387 

i  cliwi  gj^d^'mdeimlo  yn  liollol  a'n  syniadau  crefyddol,  byddwn  yn 
berffaitb  foddlawn  os  cant  dd^ŵd  unwaitb  bob  wytbnos,  i  gadw  y 
meddwl  am  fyd  arall  rbag  niyned  o'u  cof,  ac  i'w  dysgu  i  ymddwyn  yn 
gywir  ac  uniawn  yn  y  sefyllfa  a  osodwyd  iddynt  yn  y  byd  liwn.  Betb 
meddecb  cbwi  am  y  cynnygiad  ?  Yr  ydym  yn  aros  am  eicb  atebiad. 
Ac  nes  y  rboddocb  ryw  atebiad  dealladwy  ac  ymarferol,  doetbineb  i 
cliwi  fyddai  peidio  siarad  llawer  am  gyfarfodydd  y  nos. 

Y  mae  genjin  un  gofyniad  arall,  i'r  bwn  nid  ydym  yn  dysgwyl 
atebiad,  oblegid  gwyddom  yn  dda  ei  fod  yn  auatebadwy.  Os  Ymneill- 
duaetb  yw  yr  acbos  o  anniweirdeb  y  Cyrmj,  pa  fodd  y  mae  sir  Faes- 
yfed  yn  fwy  truenus  yn  yr  ystyr  yma  nag  un  sir  yn  yr  boll  dywysog- 
aetb  ?  Digrif  a  dyddorawl  fyddai  gweled  rbywun  yn  cynnyg  ateb  y 
gofyniad  bwn.  Dyma  i  cbwi  waitb,  gyfeillion  dysgedig,  nad  oes  neb 
o  lionocli  yn  alluog  i  ddyfod  trwyddo.  "  Mae  graddau  yn  nysg  Ebyd 
ycbain,"  meddai  Tbomas  Edwards  o'r  Nant,  "  na  ddicbon  pawb  mo'u 
dw}Ti."  ünd  ni  fedr  Ebydycbain  a  Cbaergrawnt  yn  ngbyd  ddim  dyfod 
i  ben  a'r  gorcbwyl  bwn.  Addawsom  un  gyfrol  o'r  "  Traetbodydd  " 
ryw  dro  o'r  blaen  am  atebiad  i  ryw  ofyniad,  ac  ni  cbawsom  byd  bedd- 
yw  ond  un  ymgei.sydd;  ond  anturiwn  addaw  tair  cyfrol  o'r  "  Traetb- 
odydd  " — a  pba  le  y  ceii'  cyfrolau  i'w  cystadlu  a  liwynt — i  bwy  bynag 
a  fedro  ddangos  yn  foddlonawl  pa  fodd  y  mae  Ymneillduaetb  yn 
acliosi  anniweirdeb  yn  Ngbymru,  pan  y  mae  sir  Faesyfed  yn  llawcr  îs 
yn  y  bai  liwnw,  er  ei  bod  byd  yma  bron  yn  berffaitb  rydd  oddiwrth 
ddylanwad  yr  Ymneillduwyr.  Er  mwyn  i  cbwi  gael  ]îob  mantais  i 
ddeall  y  gofyniad — oblegid  bysbys  ydyw  nad  yw  pawb  o  bonocb  cbwitb- 
au  yn  bynod  o  gyflym — ni  a  gymerwn  fentbyg  cj'ffelybiaetb  i'w  ddangos 
mewn  modd  mor  eglur  ag  y  mae  yn  ddicbonadwy.  Yr  oedd  tyddynwr 
unwaitb,  wrtb  weled  nad  oeddyr  ben  ddull  o  drin  ei  dir  yn  atcb  dyben, 
wedi  penderfj-nu  cymeryd  ffordd  arall  ato,  trwy  ei  sycbu  yn  dda,  ac  ar- 
edig yn  ddyfnacb,  a  cbario  llwytbi  lawer  o  galcb  iddo,  yr  liwn  oedd  yn  y 
wlad  bono  ar  y  pryd  yn  betb  bollol  newydd.  Yr  effaitb  oedd  iddo  gael 
cynnyrcb  rbagorol,  cymaint  ddwy  waitb  o  wair,  cjTuaint  dair  gwaitb 
o  baidd,  a  cbymaint  bedair  gwaitb  o  wenitb.  Ond  rywfodd,  er  ei  ofid, 
yr  oedd  yno  gryn  lawer  o  cb-\vyn  yn  tyfu  ar  ol  yr  boll  driniaetb.  Ac 
ar  rj-w  ddiwi-nod,  dyma  ei  gymydog  yn  dyfod  beibio,  ac  wedi  taflu 
golwg  ar  rai  o  feusydd  y  tyddynwr  diniwed,  dyma  ef  yn  brysio  at  y 
meistr  tir,  ac  er  mwyn  drygu  gwrtbddrycb  ei  genfigen,  yr  hwn  oedd 
yn  trigo  yn  ddiofal  yn  ei  ymyl,  y  mae  jn  baeru  fod  y  dull  newydd  yn 


88S  ADDYSG  YN  NGHYMRU. 

andwyo  y  tir,  ac  yn  enwedig  fod  y  calcli  yu  llanw  yr  lioll  dyddyn  â 
ch^yyn.  Ond  erbj^n  edrycli,  yr  oedd  llawer  uiwy  o  cliwyn  ar  dir  arall 
gerllaw  iddo,  yv  liwn  a  diinid  yn  ol  yr  lien  dduU  sefydledig.  Yn  awr, 
y  gofyniad  yw,  Pa  fodd  jt  oedd  y  calch  yn  euog  o  gyimyrchu  yr  holl 
ddrwg,  pan  y  mae  efrau  a  phob  sothach  niweidiol  yn  fwy  torcithiog  o 
lawer  ar  y  tyddj^n  arall,  yr  hwn  sydd  hyd  yma  bron  yn  hollol  dan 
yr  hen  gyfundrefn  amaethyddol.  Dyma  y  gofyniad — i  ba  le  y  mae  i  ni 
droi  am  atebiad  ?  Oymaint  a  hyn  am  y  cyliuddiad,  fod  Ymueillduaeth 
Cymreig  yn  achosi  anniweirdeb.  Tybygem  ei  fod  erbyn  hyn  yn  ddi- 
gou  marw.  Nid  oes  ynddo  nac  ysgogiad  na  chwythad.  A  thrwy  yr 
awdurdod  sydd  yn  perthyn  i'n  swydd,  fel  golygwyr  y  "  Tracthodj'dd," 
yr  ydym  yn  galw  ar  y  Parchedigiou  J.  W.  Trevor  ac  L.  H.  Dayies  i 
symud  yr  hen  ysgerbwd  f&aidd  yn  ddioed  oddiar  brif-ffordd  y  frenines, 
yu  lle  ei  fod  yno  yu  peri  anghysur  i  ddeiliaid  ffyddlawn  ei  mawrhydi. 
Gadawn  iddynt  eill  dau  ei  fliugo  os  myuaut,  a  gwneyd  y  dcfnydd  a 
welant  yn  dda  o'i  groen.  Hwyrach  y  barnaut  mai  gwell  fyddai  ei 
lenwi  ag  eisin,  a'i  aufon  i'r  British  Museum.  Oud  am  roddi  bywyd 
jTiddo  mwyach,  yr  un  peth  fyddai  iddyut  geisio  adfj-n'io  uu  o  aughen- 
fìlod  afluuUidd  ^  cynoesoedd,  y  rhai  a  gloddir  i'r  golwg  gan  ddyuion 
ymofyngar  y  dyddiau  presenuol.  Am  hwn,  nid  oes  dim  i'w  ddywedyd 
yn  dragy-^ydd  mwy,  ond  iddo  fod  unwaith  yn  ceisio  ymsymud  yn 
amrosgo  mewn  rhyw  gwr  o'r  greadigaeth  yn  y  bedwaredd-gaurif-ar- 
bymtheg  ;  ac  nid  yw  yn  debyg  y  bydd  neb  yn  teimlo  awydd  i  chwilio 
yu  fauylach  i'w  hanes. 

Cyn  gadael  y  mater  hwn,  y  mae  cyfìawnder  yn  ein  rhwjTuo  i 
ychwauegu,  nad  oes  ond  rhifedi  bychan,  mewn  cj'mhariaeth,  wedi  bod 
yn  euog  o  geisio  camarwain  y  Saeson  mewn  perthynas  i  gyflwr  y 
Cymry,  a'r  achosion  o'u  haufoesoldeb.  Ymddeugys,  hyd  y  gellir 
barnu  oddiwrth  yr  Adi'oddiadau  h^-n,  fod  y  rhan  fwyaf  o'r  ofl'eiriaid 
a'r  boneddigion  wedi  rhoddi  atebion  digon  teg  i'r  gofyuiadau  a  gyfeir- 
iwyd  atynt.  Ni  fuasai  yu  iawn  iddyut  ein  desgrifio  yu  well  nag  ydym. 
A  chyda  golwg  ar  yr  achosiou,  nis  gallwn  lai  na  chyttuuo  a'r  rhai 
hyny  a  briodolant  yr  anniweirdeb  sydd  yn  ein  gwlad,  mewn  rhan,  i'r 
diffyg  0  wahanol  ystafelloedd  yn  mhres-SN^-lfeydd  y  tlodiou,  ac  hyd  yn 
nod  y  tyddynwyr.  Dyìai  perchenogion  y  tai  edrych  at  hyn.  Wrth 
eu  drws  hwy,  i  fesur  mawr,  y  mae  y  bai  yn  gorwedd.  Oud  y  prif 
achos,  ac  un  sydd  yn  ddigon,  wrth  ei  ystyried,  i  beri  i  ni  syuu  na  b'ai 
bastarddiaid  Cymru  yn  llawer  amhìch,  yw  jv  hen  arferiad  gwarthus 


ADDYSG  YN  NGHYMEU,  3£9 

sydd  yn  fyynn  yn  mysg  ein  pobl  ieuainc  o  ddwyn  ymlaen  eu  cyfeillaeh 
rag-briodíisol  ar  amser  ac  mewn  llcoedd  anweddus.  Dyma  jt  ysmotj-n 
duaf  ar  g^-meriad  cin  cenedl,  yr  hwn  sydd  yu  ei  gwneyd  yn  ddiareb 
yn  mhUth  cenedlocdd  y  ddaear.  Dowch  allan,  offeiriaid  a  boneddig- 
ion  CjTnru,  yn  erbyn  y  bai  hwn,  ac  ni  a  ymunwn  a  chwi  o  ewyllys 
calon.  Ac  y  mae  yn  dda  genym  dystiolaethu  fod  yr  Ymneillduwyr 
eisoes  wedi  gwneyd  llawer.  Y  maent  wedi  pregethu  yn  ei  erbyn,  wedi 
troi  holl  rym  eu  dysgyblaeth  eglwysig  yn  ei  erbyn,  ac  wedi  codi  cym- 
deithas  benodol  yn  ei  ei'bj^n.  Ond  mewn  undeb  y  mae  nerth.  A 
3'munwch  chwi  a  ni  ?  Yn  lle  taflu  y  bai  ar  ein  gilydd,  a  gawn  ni 
gydweithredu  o  liyn  aüan  i  wrthwyncbu  y  Philistiad  dienwaededig 
hwn  ?  Pe  ymunai  mawrion  ein  gwlad,  a  phob  plaid  grefyddol,  yn 
un  g3^mdeithas  yn  ei  erbyn,  byddai  lle  i  obeithio  y  gwehd  ef  yn  fuan 
wedi  ei  orchfygu. 

Nid  jàjm  yn  barnu  fod  achos  i  ni  ofyn  maddeuant  am  aros  cyhyd 
gyda'r  pwnc  hwn,  gan  fod  moesoldeb  ein  gwlad  ac  anrhydedd  ein 
crefydd  yn  gysylltiedig  ag  ef  mewn  modd  arbenig ;  a'i  fod  hefyd  yn 
hoff  destun  gan  y  rhai  hyny  a  ewyllysiant  ein  drwgUwio.  Ond  awn 
}Tnhaen  benach  i  roddi  rhai  dyfyniadau  lled  helaeth  o'r  Adroddiadan. 
Cyhoeddwyd  hwynt  mewn  tair  o  gyfrolau  unplyg  mawrion.  Ehoddir 
hanes  sù-oedd  Caerfyrddin,  Morganwg,  a  Phenfro,  gan  Mr.  Lingen ; 
sú'oedd  Brycheiniog,  Aberteifi,  Maesyfed,  a  Mynwy,  gan  Mr.  S}Tnons  ; 
a'r  oU  o  Ogledd  Cymru,  gan  Mr.  Johnson.  Yn  nechreu  pob  cyflyfr, 
rhydd  yr  awdur  olygiad  ar  agwedd  y  siroedd  lle  bu  yn  ymweled.  Neu 
yn  hytrach,  hyu  ydyw  yr  Adroddiad  ;  ac  yna  rhoddir  hanes  manwl  am 
bob  ysgol,  mewn  ffordd  o  attodiad.  Ymddengys  mai  un  o'r  nodweddau 
a  dynodd  eu  sylw  yn  fwyaf  oedd  yr  Ysgol  Sabbothol,  a  diammhau  yr 
lioffai  ein  darllenwyr  wybod  pa  beth  a  ddywedaut  ar  y  pen  hwn.  Yr 
hyn  a  ganlyn  yw  tystiolaeth  Mr.  Lingen  : — 

*'  Fel  hyn  y  mae  cj^lcli  cymdeithasol  y  Cymro  yn  hoUol  wahaniad  oddiwrth  bob 
dylanwad  od^lieithr  yr  hvn  a  ymgyf yd  yn  mhlith  ei  gydradd.  Y  mae  yn  cilio  j'^n 
eiddigeddus  oddiwith  gynnal  uiirhyw  gymundeb  a  dosbarthiadau  uwch  a  gwahanol 
iddo  ei  hun.  BoddIi»na  ei  u<;halion,  gan  mwyaf,  yn  uuig  1  fod  yn  anwybodus  o'i 
hanfodiad  yn  ei  holl  gysylltiadau  moesol.  Gadewir  ef  i  fyw  mewn  isfyd  o'r  eiddo 
ei  hun  :  ac  y  mae  gyrfa  cymdeithas  yn  myned  yn  hollol  uwch  ei  ben,  fel  na  chlywir 
am  dano,  oddieithr  pau  y  bydd  i  ymddangosiad  dyeithr  ac  anarferol  o  Ddiwygiad, 
neu  Rebecca,  neu  ymdoriad  Siartaidd,  alw  sylw  ar  natur  cjTndeithas  a  allai  gyn- 
nyrchu  unrhyw  beth  mor  wrthwyneb  i  bob  peth  a  brofasom  mewn  lleoedd  eraiU. 

Gan  ei  fod  wedi  ei  droi  oddiwrth,  ueu  ei  gyfyngn  i  oruchwyliaeth  gorfforol  yn,  y 
byd  ymarferol,  y  mae  ei  alluoedd  meddyliol,  cybelled  ag  y  maent  heb  gael  eu 
gorchfygu  gan  galedfyd  bywyd  gwledig,  neu  anghymedroldeb  bywyd  gweithfaol, 


390  ADDYSG  YN  NGHYHEU. 

wedi  cael  eu  hymarfor  liytl  yma  braidd  yn  lioUol  at  ddiiwinyddiaeth.  Yn  y  cyfeir- 
iad  yma  hefyd  oddiwrth  achosion,  y  rhai  sydd  allan  o'm  terfynau  i'w  nodi  yn  neill- 
duol,  y  mac  wedi  yrasymud  o  dan  yr  un  dyngcd  wahaniaethol,  ac  y  mae  ei 
addüliad  fel  ei  fywyd  yn  wahanol  i'r  eiddo  y  dosl^arthiadau  sydd  uwchlaw  iddo. 
Ac  nid  yw  wedi  methu  mewn  canlyniadau  teimladAvy  yn  ei  derfynau  dewiíie  lig  o 
ymdrech  amiibynol.  Y  mae  wedi  adeiladu  tai,  ac  yn  cynnal  g^-einidogacth  ei 
addoliad  dros  wyneb  yr  hoU  wlad  i  raddau  cyfaddas  i'w  anghcn.  Nid  oea  genyf 
fi  ryddid  i  sylwi  ond  ar  un  rhan  o'r  gyfundraeth  hon,  sef  yr  Ysgolion  Sabbothol, 
yr  hyn  a  wnaf  ar  unwaith  gyda  rhyw  faint  o  fanylrwydd,  fel  y  maent  yn  gosod 
allan  yr  arddangosiad  mwyaf  ueillduol  o  ddeall  cynhenid,  ac  ymdrechiadau  y  cy- 
fîrediu  bobl,  yn  hoUol  ddigynnorthwy,  i  addysgu  eu  gilydd  yn  ol  eu  cynUun  eu 
hunain.  Y  mae  yr  ysgolion  hyu  wedi  bod  yr  unig,  ac  y  maent  yn  bod  y  prif  a'r 
mwyaf  cydnaws,  ganolb^yynt  addysg.  Trwyddynt  hwy  y  mae  y  rhan  ieuangaf  o'r 
rhai  sydd  mewn  oedran  o'r  dosbarthiadau  Uafurol  j^n  Nghymru  yn  gyfTredinol  ra 
gaUu  darUen,  neu  y  maent  yn  dysgu  darUen  yr  ysgi-ythyrau  yn  iaith  eu  mam. 
Bernir  fod  y  biuumed  ran  o'r  hoU  boblogaeth  yn  ddeiUaid  o'r  hoU  ysgoUon,  ahanner 
y  nifer  hwn  yn  aUuog  i  ddarUen  yr  j'sgrj'thyrau. 

Nid  yw  y  cynUun  o'r  cyfiyw  YsgoUon  Sabbothol  yn  ddim  ychwaneg  na  hyn. 
Cyferfydd  cynuuUeidfa  yn  y  capel.  Y  mae  yn  ethol  y  rhai  y  mae  yn  eu  hystyried 
ei  haelodau  mwyaf  teilwng,  deaUus,  a  chref}  ddol,  i  weithredu  fel  athrawon  i'r 
UeiU,  ac  un  neu  ychwaneg  i  arolj'gu  y  cyfan.  Ffufir  dosbarthiadau  Biblau,  dos- 
barthiadau  Testamentau,  a  dosbarthiadau  o'r  cj'fryw  na  aUant  ddarUen.  Cyf- 
farfyddaut  unwaith  bob  Sabboth ;  yn  gyffredinol  o  ddau  hj^d  bedwar  y  prj'dna'wn, 
weithiau  yn  y  boreu  hefyd.  Dechreuir  yi"  ysgol  trwy  weddi  gan  yr  aroljí^gwr,  neu 
un  o'r  athrawon ;  yna  cenir ;  wedi  hyny  y  dilj^n  j^  gyfran  o  addysg  :  bydd  dosbarth- 
iadau  y  Biblau  a'r  Testamentau  yn  darUen  ac  yn  eglurhau  j'r  ysgrythj'^rau,  a'r  UaU 
yn  dj^sgu  darUen ;  terfj'nir  yr  ysgol  j'n  yr  un  diül  ag  y  dechreuodd.  Sefydlir  ys- 
goUon  cj'ffelj'b  mewn  Ueoedd  eraiU  gan  ranau  o'r  un  gjmnuUeidfa,  pan  y  bj'dd 
peUder  y  ffordd,  neu  anghyfleusderau  cyffelyb  jm  peri  ei  bod  yn  anhaM'dd  ymgyf- 
arfod  yn  y  capel.  Gelwir  j'  rhai  hj'u  yn  gangenau.  Y  mae  y  c yfansoddiad  drwyddo 
oU  yn  werin-drefn — rhoddir  swydd  a  rhjrw  fath  o  hawUraint  braidd  i  bob  djoi  ag 
sj'dd  jTi  gj'mhwj's  ac  j^n  fodcUawn  i  gjnneryd  rhyw  ran  jti  ei  dj'giad  ymlaen,  heb 
unrhj'W  olwg  ar  ei  sefyUfa  gymdeithasol  j'  chwe'  diwmod  eraiU  o'r  wj-thnos. 
Dengys  fy  nghyfrif  i  11,000  o  athrawon  gwirfoddol,  y  rhai  y  mae  jti  ngh\lch  saith 
yn  cael  eu  haddysgu  gan  bob  im.  Pa  beth  bynag  a  all  cjrwirdeb  y  cj'frif  f od,  yr  wyf 
yn  credu  nad  jw  y  cyfartalwch  perthynasol  hwn  yn  mheU  o  fod  jni  gywir.  Y  mae 
sefyUfa  athraw  yn  cael  ei  chwennychu,  ac  jm  cael  ei  Uîosogi  yn  gj'fatebol.  Nid 
anfjTiych  yr  edrychir  arni  gan  yr  ysgolorion  iichaf  yn  yr  j'sgolion  plw\  fol  fel  y 
wobrwy  flaenaf.  Iddynt  hwy  j-  mae  yn  radd  o  ddj'rchafiad  tuag  at  fod  j-n  bregethwr 
a  gweinidog.  Y  mae  cyffredinolrwydd  yr  j'sgûlion  hyn,  a  rhifedi  mawr  y  personaii 
sydd  j'n  perthyn  iddynt,  y  rhai  sydd  yn  cynwryd  rhan  yn  eu  Uy wodraethiad,  wedi 
cj'nnefino  y  bobl  a  i-hai  o'r  jTnadroddion  a'r  trefniadau  mwyaf  arferedig  mewn 
cj'fansoddiad  cydweithredol,  megys  tyfeisteddfod,  ysgrifenydd,  ac  felly  ymlaen. 

Fel  hyn  j'  mae  pob  peth  yn  perthyn  ''  r  cyfry w  sefydliadau  a  ddichon  eu  cyfadd- 
asu  i  chwaeth  y  bobl  yn  gyfiredin  Y  maent  yn  boddhau  y  duedd  hono  o  fod  mewn 
cymdeithas  liosog  ag  sydd  yn  bjrrtriocau  y  Cjrmry  tuag  at  eu  gilydd.  Y  maent  jm 
gosod  gobaith  am  swj'dd  o  flaen  y  rhai  sydd  ar  bob  achos  arall  joi  ddeiUaid.  Y 
pj-nciau  sydd  yn  ffynii  ynddj'nt  ydjTit  y  rhai  a  fyddant  o  ddyddordeb  mwyaf  cyff- 
redinol ;  ymdrinir  a  hwy  mewn  rhan  yn  egwyddorol,  mewn  rhan  yn  ddadleuol, 
mewn  rhan  yn  areithyddol,  yr  hyn  a  gj'meradwyir  fynychaf.  Me^ra  gair,  mae  pob 
gwr,  gwraig,  a  phlentyn,  yn  teimlo  yn  ddedwydd  gartref  ynddynt.  Y  mae  y  cyfan 
yn  nihUth  cymydogion  a  chydradd.      Pa  anwybodaeth  bjmag  a  ddangosir  yno,  pa 


ADDYSG  YN  NGHYMRU.  391 

gamgyineriad  bynag  a  wneir,  pa  cl.ybiau  dj-eitbr  bynag  a  osodir  gcr  bron,  nid  oes 
yno  ncb  iiwchlaw  iddynt  i  ■wenu  wrth  welcd  eu  lianwybodaetli.  Arfcrion  cyíTredin 
a  dreiddia  drwy  y  cyfan.  Y  maent  yn  ddealladwy  neu  esgusodol  y  naill  i'r  llall. 
Gau  hj'ny  y  mae  i  bob  un  ag  sydd  ganddo  rywlícth  i'w  ddyweyd  gyllawn  ryddid 
i'w  adrodd.  Pa  beth  bynag  y  gall  y  cyfryw  Ysgolion  Sabbothol  fod  fel  lleoedd  o 
addysg,  y  maent  yn  feusydd  gwirioneddol  o  fywiogrwydd  meddyliol.  Y  mae 
y  llafurwr  Cymreig  yn  ymddeffroi  atynt.  Y  mae  y  Sabboth  iddo  ef  yn  fwy  nag 
ymoqihwysiad  corfforol  a  dyhewyd.  Dyma  ydyw  ei  gyfleusdra  goreu  o'r  holl 
wythnos  i  ymddangos  yn  ei  g}meriad  ei  hun.  Dengys  ei  syniad  o  hyn  trAvy  y  wisg 
a  olygir  ganddo  gyda  theimlad  bron  mor  Sabbothol  a'r  diwrnod  ei  hun.  Nid  wyf 
yn  coíìo  i  mi  weled  dyn  mewn  oed  yn  fratiog  mewn  un  Ysgol  Sabbothol  drwy  y 
dosbarthranau  tlotaf.  Ymddaugoseut  i  mi  bob  amser  wedi  ymwisgo  yn  well  ar  y 
Sabbothau  na'r  dosbarthiadau  cyffelyb  yn  Lloegr. 

Y  meddylddrych  cyntaf  o  Ysgol  Sabbothol  Gymreig  (cymysg  o  addoliad,  dadleu- 
aeth,  ac  addysg  elfenol,  yr  hyn  a  gyflawnir  gan  y  gynnulleidfa  iddi  ei  hun,  heb 
unrhyw  orncnwyliaeth  arall  heblaw  yr  eiddo  ei  him)  a  ganfyddir  o  dan  bob  am- 
ryTYÌaeth  o  ymddangosiad,  rhwng  y  ffurf  fwyaf  trefnus,  a'r  un  fwyaf  iselaidd. 

Yn  y  ffurf  iselaf  o'r  sef ydliad,  ni  amcenir  ond  ychydig  heblaw  darllen,  neu  araf 
ddysgu  darllen  yr  ysgrythyrau.  Y  mae  pob  dosbarth  ar  ei  beu  ei  hun  yn  darllen  y 
Bíbl  drwyddo  o'r  dechreu  i'r  diwedd.  Nid  oes  yno  holi  nac  eghirhau  yn  y  rhan 
fwyaf  o'r  dosbarthiadau  ;  neu  os  bydd,  y  maent  yn  holion  yn  nghylch  geiriau,  y 
rhai  a  gaf  eu  nodi  eto.  Heblaw  hyn,  y  maent  yn  d.vsgu  adrodd  adnodau,  pennodau, 
a  phwncau.  Gyda  golwg  ar  yr  adnodau,  a'r  pennodau,  gwelwn  y  fath  gyfrifon 
hynod  a'r  un  ganlynol : — 

Yn  y  flwyddyn  ddiweddaf  adroddwyd  yn  yr  ysgol  105  o  bennodau,  yn  cynnwys 
1716  o  adnodau  o'r  ysgrythyrau  sanctaidd,  yn  nghyda  7988  o  adnodau. 


Rhil 

Ehif  yr 

Rhif  y 

Rhify 

yr 

adnodau  a 

Salmau  a 

pennodau  a 

yägo]orion. 

ddysiíwyd. 

ddysgwyd. 

ddys^'wjd. 

[Pri/  Gapel]  Soar     - 

75 

1967 

173 

02 

lCanjenau]  Tonnau 

26 

1109 

80 

21 

MelincyLhau 

66 

1056 

73 

45 

Kimle 

32 

326 

42 

8 

Britton  Ferry 

76 

882 

8 

12 

Skewen 

60 

1745 

12 

35 

Bryncock    - 

72 

1196 

35 

42 

407  8281  423  258 

Ar  y  pryd  y  cymerwyd  y  cyfrif  hwn,  cyflwynid  gwobrwj-on  i  Levi  Lewis,  bach- 
gen  yn  gwasanaethu  yn  y  porthladd,  yr  hwn  ocdd  wedi  dysgu  ac  adrodd  35  o 
Salmau  ;  ac  i  David  Hughes,  bachgen  i  lüwr,  yr  hwn  a  ddysgodd  ac  a  adroddcdd 
26  o  bennodau  o'r  Hen  Destameut  yn  y  tri  mis  blaenorol. 

Pwncau  yw  y  Uiosog  o  'pwnc,'  yr  hyn  sydd  yn  arwyddo  pwnc  o  athrawiaeth, 
wedi  ei  argraffu  yn  holiad  ac  ateb,  gyda  chyfeiriadau  ysgry  thyrol.  Y  mae  pob  enwad 
a  braidd,  bob  capel,  yn  meddu  pwncau  o'r  eiddo  ei  hun,  y  rhai  o  dro  i  dro  a  gy- 
hoeddir  yn  y  dull  rhataf  y  gcUir.  Ni  ddj'sga  pob  dosbarth  ond  ei  ran  ei  hun  yn 
unig.  Cyn  gynted  ag  y  dysgir  ef  allan  yn  dda,  gwna  yr  ysgol  fath  o  orymdaith 
orfoleddus  i  gapclau  eraiU,  ac  yn  fynych  i  eghvysi,  i  adrodd  yn  gj-hoeddus  j'r  hyn 
y  maeut  fel  hyn  wedi  ei  ddysgu  allan.  Y  dull  o'i  adrodd  y w  ar  fatli  o  don,  bob  yu 
rhan,  ac  yn  y  diwedd  ymuna  pawb.  Dysgwylir  yn  gyffredin  iddynt  fod  yn  alluog 
i  ganu  hj'mn  neu  ddwy  ar  yr  im  pryd. 

Gellir  g\veled  yn  y  cyfryw  ysgolion  bersonau  mewn  gwth  o  oedran  wedi  dysgu 
darllen  ynddynt. 


392  ADDYSG  YN  NGHYMRU. 

G"wraig  72  oed,  a  ddechreuoiltl  ddysgii  ^nr  egwj'ddor  yn  70,  a  ddarllcnodd  i  mi 
diidalen  o  lyfr  elfenol  yn  dra  ch>wir. 

Yn  yr  ys<gol  hon  yr  oedd  tair  o  hon  wragedd  yn  mhlith  yr  ysgolorion,  un  nwch- 
law  80  oed,  yr  hon  yn  yr  oedran  hwnw  a  ddysgodd  ddaillen.  Yr  oedd  yn  awr  3'n 
ddall,  ond  yn  dilyn  y  dosbarth  i  wrandaw,  a  gallai  adrodd  amryw  Sahnau. 

Anfynych  y  cedwir  cyfrif  manwl  o'r  gAvyddfodolion.  Bydd  yr  ysgol  weithiau  yn 
peidio  ar  dynimor  anfanteisiol  a  dyildiau  byrion.  Ar  ei  hail  gychwyniad,  dywedir 
iddi  gacl  ei  'hadnewyddu.'     Gwiieir  hyn  yn  y  cyfiFredin  trwy  gyfarfod  gAveddio. 

Y  niao  grym  yr  hen  sefydliad  wedi  ei  wisgo  a  dull  diweddarach  yn  bur  wahanol 
oddiwrth  yr  anghreifFtiau  blaenorol ;  y  c\  fryw  ag  yw  Capel  Mair,  Capel  l'en-y- 
groes,  undeb  Ysgol  Sabbothol  Narberth,  j'sgolion  y  Wesltyaid  a'r  Annibynwyr  yn 
Milford,  neu  yr  eiddo  y  Wesleyaid  yn  Bridgend  a  Chaerdydd.  Y  rhagoriaeth  mwyaf 
nodedigynyr  ysgoliondiweddaf  hyn  yw,  fod  yr  hoU  ddosbarthiadau  a  all  ddarllen 
yr  ysgrythyrau  yn  unîryd  yn  cymeryd  \  r  un  rhan,  a  hwnw  yn  gyffredin  yn  bur 
fyr.  Trwy  y  cynllun  hwu,  y  mae  y  gwjinidog  (os  bydd  yn  cyraeryd  rhan  yn  yr  • 
ysgol)  yn  gallu  parotoi  yr  athrawon  ymlaen  llaw,  neu  yr  athrawon  yn  eglurhau 
rhyw  gyfran  yn  en  plith  eu  hunain,  ac  ar  ddiwedd  yr  ysgol  gellir  yn  unfrydol 
egwyddori  y  dosbarthiadau. 

Y  mae  yr  hyn  a  nodwyd  fel  achosion  o  boblogrwyd  1,  a  chyn  belled  a  hyny, 
defnyddioldeb  yr  Ysgolion  Sabbothol,  yn  perthvnu  i'r  rhai  mewn  oedran  yn  hytrach 
nag  i'r  ieuenctyd.  Mewn  rhanau  o'r  wlad,  lle  y  mae  y  rhan  fwyaf  o  ddeiliaid  yr 
Ysgol  Sabbothol  wedi  tyfu  i  fynu,  y  raas  addysg  y  dosbarthiadau  ieuengaf  yn  wael 
ac  afreolaidd.  Gwireu  bod  yn  dysgu  darllen  mèwn  amser,  ac  fel  y  maent  \n  myned 
yn  hynaeh,  y  maent  yn  gweithio  eu  hunain  i  ddull  yr  ysgol.  Oddieitlir,  pa  fodd 
bynag,  fel  darpariaeth  i  hyn,  nidyw  yr  addypgagyrhaeddir  ary  cyfry-w  achlysuron 
o  nemawr  werth.  Er  raai  yr  Ysgolion  Sabbothol  yn  rhy  f  \  nych  yw  yr  unig  f oddion 
a  osodir  yn  lle  addysg  ddyddiol,  eto  ni  honir  y  gallant  gytìawni  y  difiyg.  Ar  y 
pen  hwn  nis  gall  un  prawf  fod  yn  fwy  cadarn  na'r  eiddo  athrawon  ac  artdygwyr 
Ysgolion  Sabbothol. 

Mr.  John  Darnes.  '  Xid  yw  yr  addysg  a  dderbynir  mewn  Ysgol  Sabbothol  ddim 
yn  agos  yn  cyfateb  i  anghenion  y  tlolion.' 

Mr.  Rhys  Jones.  'Y  mae  yr  Ysgolion  Sabbothol  yn  eíFeithio  yn  f awr  mewn  cyf- 
ranu  addysg  foesol  a  chrefyddol  i'r  bobl,  ac  nid  oes  ond  ychydig  o  blant  heb  fod 
yn  ddeiliaid  o'r  naill  Ysgol  Sabbothol  neu  y  llall.  Pa  fodd  bynag,  nid  yw  yr 
addysg  a  allant  gyrhaedd  yma  yn  cyfateb  i'w  hanghenion  ;  gan  eu  bod  yn  cael  eu 
cyfyngu  yn  hollol  at  bynciau  crefythlol,  a'r  gelfydJyd  o  ddarilen.  Yr  ydym  yn 
cael  cryn  lawer  o  drafferth  i  beri  cymaint  a  hyn  o  gynnydd  mewn  plentyn  nad  yAV 
yn  perthyn  i'r  un  ysgol  ddydiliol.' 

Mr.  D.  Thomas.  '  Y  mae  yr  hyfforddiant  a  dderbynir  mewn  Ysgol  Sabbothol 
yn  hollol  annigonol  er  addysgiad  cyffretlinol  plant  y  tlodion.' 

Y  mae  yr  ysgoUon  Sabbothol  pablogaidd  yn  cael  eu  cynnal  ar  ychydig,  neu  heb 
ddim  traul.  Y  mae  braidd  bob  \  sgolor  mewn  oedran  yn  meddu  Bibl  o'i  eitlilo  ei 
hun.  Y  Ilyfrau  elfenawl  ydynt  o'r  fath  mwyaf  ty  rretlin.  Prynir  y  rhai  hyn  trwy 
gydroddion.  Y  mae  esboniadau  yn  g\  ffredin  gan  bersonau  unigol.  Mae  yr  addysg 
Rabbinaitld,  neu  yr  athravnáeth  uchel,  a  gynnwysir  yntltlynt  yn  fynych  yn  cyfateb 
i  chwaeth  y  cyffredin.  Clywais  y  cyfrif  mw\af  mauwl  yn  cael  ei  rodtli  o'r  fath 
ddefotlau  a  bwrw  allan  o'r  synagog,  a  chyfansodtüad  y  cynghorau  luddewig ;  a 
chanf . dtlir  trwy  gvfeiriad  at  Adroddiadau  fy  nghymiorthwywr  Mr.  Morris,  fod 
cytlnabyddiaeth  â  ü'iirtiau  yn  cyi-uwys  rhanau  mwyaf  d_\  rys  duw^nytltüaeth  yn  beth 
pur  gyüiedin  yn  eu  mysg.  Ant\nych  y  defnytldir  argraíüeuau ;  etodywedaiy 
Parch.   David  Eees,    Llanelli,   wrthyf,  ei  fod  ef  yn  credu  fod  deiliaid  yr  \  sgolion 


ADDYSG  YN  NGHYMRU.  003 

Sabbothol  yn  íwy  cjcluabyddus  â  daean'ddiaeth  Palestina  nag  á'r  eiJdo  Cymru. 
Nid  oes  Irf rgelloedd  }ti  pci'thyn  ond  i'r  ysgolion  sydd  yn  cael  eu  dwyn  ymlaen  oreu. 
Gellir  cyfrif  am  y  dylauwad  ag  y  mae  iaith  neülduol  wcdi  ei  gyrhaedd  mewn 
rhoddi  y  cyfeiriad  lijTiod  hwn  i  addysg  y  cyfiYedin  oddiwrth  y  daÜeu  ganlynol  (a 
gymerwyd  allan  o'r  crynoad  plwyfolj,  yn  yr  hwn  y  mae  y  ddau  gantref  cyntaf  yu 
siarad  yr  iaith  Gymraeg,  ac  yn  gorwedd  yn  y  rhan  uchaf  o  sir  Gaerfyrddin ;  y 
ddau  olaf  yn  siarad  yi'  iaith  Saesneg,  ac  yn  gor%vedd  jti  neheubarth  sir  Benfro  : — 


Rhif  yr 

Rhif  yr 

Rhifyr 

Rhif  }T  1 

'sgolorion 

Cantrefi. 

Poblog- 

YsRoUon 

Y'stîolion 

Y^s^îolorion 

Sabboth. 

cysyllt.  a'r 

Y  Cyfan- 

aeth. 

Dyddiol. 

SaUboth. 

Dva<liol. 

Enlwvs. 

Y'mneiU. 

swm. 

Cathinog 

11067 

12 

37 

'502 

356 

2600 

2956 

Pcrfedd 

7460 

10 

28 

445 

278 

2600 

2878 

Castellmartin 

4607 

12 

11 

479 

407 

93 

500 

Narberth 

13151 

31 

27 

1274 

961 

1252 

2213 

Hynod  a  neülduol  yw  y  cymeriad  a  ffurfi^yyd  trwy  y  duedd  hon  mewn  meddyliau 
wedi  eu  gwahanu  yn  uniongyrchol  neu  ya  anuniongyrchol,  braidd  oddiwrth  hoU 
gj'iryngau  gwybodaeth  fydol.  Gwelir  gwresogrwydd  barddonol  ac  ymi'oddgar 
teimladau  crefyddol,  dyfalwch  gyda  moddion  crefyddol,  dyddordeb  zelog  mewn 
gwybodaeth  grefjddol,  absennoldeb  trosedd  mewn  c\Tnhariaeth,  ochr  yn  ochr  â'r 
rhagfarnau  neu  y  cyífröadau  mwyaf  direswm ;  hoUol  amddif  adrwydd  o  drefn  o  feddwl 
a  gweithredu,  a  (yr  hyn  sydd  yn  Uawer  gwaeth),  diystyrwch  cyffredinol  o  gymedr- 
üldeb,  lle  mae  moddion  gormodedd,  o  ddiweirdeb,  geirwiredd,  a  gonestrwydd. 

Yr  liyn  syclcl  yu  ci  sjiiii  yu  fawr  yw  y  ffaitli  fotl  y  boLl  gyffrediu  yn 
meclru  dvfpi  y  gwaitli  ymlaen,  hcb  ueb  o'u  liucLafiaid  i  ccl.rycb  ar  eu 
Jiol.  Er  mai  i  hyn  y  mae  yn  priodoli  eu  poblogrwydd,  eto,  eglur  yw  uad 
oes  ganddo  fawr  o  gred  jn  eu  sefydlogrwydd  a'u  beffeitbioldeb.  Nid 
yw  yn  ymddangos  ei  fod  erioed  wedi  deall  y  gall  dynion  gael  eu 
llywodraethu  gan  unrhyw  amcan  uwcb  na  bunan.  Y  mae  y  fatb  beth 
a  dyn  tlawd  yn  awyddu  am  wneyd  lles,  ac  yn  medru  gwneyd  lles,  i'w 
gyd-ddynion,  yn  un  o'r  dii'gelcdigaetbau  nad  yw  efe  eto  wedi  eu 
hamgyffred.  Dyma  lle  mae  ll}n,yodi-aetbwyr  gwladol,  a'u  gweision  o 
bob  gradd,  o  hyd  yn  cyfeiliorni.  Nid  oes  ganddynt  ddim  ymddiiied 
yn  y  bobl,  nac  un  syniad  am  y  fath  beth  ag  egwyddor.  îíi  fedrant 
ddychymygu  pa  fodd  y  gall  y  ddaear  ymgynnal  jtq  y  gwagle  diderfyn 
heb  fod  ar  gef-i  rhyw  gawrfil  anferthol :  ac  nid  ydynt  uu  amscr  yn 
alluog  i  estyn  eu  meddyHau  yn  ddigou  pell  i  weled  fod  yn  rbaid,  yn 
ol  eu  dull  hwy  o  ymresymu,  i'r  cawrfil  bwnw  gael  ei  gynnal  gan  ryw 
gawrfil  arall,  ac  felly  yn  ddiddiwcdd.  Sonia  Mr.  Lingen  am  ddynion,. 
yn  weision  trwy  yr  wythnos,  ac  yn  feistriaid  ar  y  Sabbotb.  Oni  ẃyr 
efe  mai  nid  cjŵetb  sydd  yn  gwneyd  dyu  yn  wir  barchus  mewn  cym- 
deithas  fydol  mwy  nag  yn  yr  Ysgol  Sabbotbol.    Fel  y  dywed  Burns  : — 

"  The  rank  is  hut  the  íi'iinea  stamp  ; 
The  man's  Ihe  goUlfor  all  that." 

2c 


39  i  ADDYSG  YN'  NGHYTIBU. 

Hir  y  parhâo  y  Cymry  i  larcliu  pob  dyn  yn  ol  ei  haeddiant  a'i  deil- 

yngdod  gwirioi^oddol,  ac  nid  yn  ol  ei  fawTedd  amgylchiadol.     Gwelir 

liefyd  fod  Mr.  Liugen  yn  llêd  awgrymu  nad  yw  yr  holl  ddysgeidiaeth 

grefj'ddol  yn  effeithio  llawer  ar  ein  moesau.     Fel  atebiad  i  hyn,  yr 

yd)Tn  yn  cyfeirio  at  holl  foneddigion  ein  gwlad,  ac  yn  gofyn  iddyut 

yn  ëofn,  Pwy  yw  y  rhai  mwyaf  bucheddol,  mwyaf  cyfiawn,  mwyaf 

geirwir,  yn  eu  gwahanol  gymydogaethau  ?     Onid  rhai  o  athrawon 

ac  aelodau  jt  Ysgolion   Sabbothol  ?     Ai  yr  im  pryd,  yr  ydym  yn 

barod  i  addef  nad  ydym  yn  llwyddo  i  w^neyd  trefu  ar  bawb  ag  sydd  yn 

dyfod  atom  :    ac  nid  yw  yu  aunhebygol   fod  rhifedi  mawr  yn  ein 

gwlad,  0  hcrwydd  eu  cynnefindra  â  moddion  crefyddol,  yn  myned  yn 

fwy  caled,  ac  yn  fwy  hyf  mewn  annuwioldeb.     Fel  hyn  y  mae  gair 

Duw  yn  dyweyd  y  byddai,  ac  fel  hyn  y  bydd  pa  foddion  bynag  a 

arferir.     Ond  nid  yw  hyn  yn  eu  cyfiawnhau  hwy  yn  eu  hanfoesoldeb, 

nac  yn   ein  cyfiawnhau  ninnau  i  beidio  llafurio  hyd  y  gallom  i'w 

diwygio.      Mae  y  ffaith  a  ddyuodir  yn  niwedd  y  dyfyniad  uchod — ac 

ofnwn  y  gellid  cael  anghreifftiau  o  galedwch  cyffelyb  mewn  mauau 

eraill — yu  wirioneddol  ddychrynllyd.     Hwyrach  ein  bod  yu  ymfodd- 

loui  gormod  yn  yr  Ysgolion  Sabbothol  i  oleuo  y  deall,  heb  amcanu  at 

ddeffro  y  gydwybod.    Y  mae  agwedd  Cymi'u  yn  }-r  ystyr  yma  yn  galw 

am  ystyriaeth  ddifrifol. 

Trown  bellach  at  Älr.  Symons.  Y'r  hyn  a  gaulyn  yw  ei  dystiolaeth 
ef:— 

"Mae  tuedd  gyffredinol  yr  Ysgolion  Sabbothol  yn  wir  fuddiol.  Hwynthwy, 
mewn  llawer  o  fanau,  a  fuont  yr  unig  foddion  i  gyfranu  yr  ychydig  gasgliad  o 
wybodaetb  ysgrytliyrol  sydd  mewn  bod  ;  a  chredwyf  mai  canlyniad  addyfg  yr 
Ysgoliou  Sabbothol  oedd  tair  rhan  o  bedair  o'r  atebion  cywir  a  roddwyd  i  mi  wrth 
brawf-holi  yr  ysgolion  dyddiol.  Cyfarfyddais  â  rhai  Ysgolion  Sabbothol  rhagorol 
perthynol  i'r  Eglwys  Wladol,  lle  y  mae  yr  ysgrythyrau  yn  cael  eu  hegluro  yn  gystal 
a'u  darllen;  a  Chatecism  yr  Eglwys — yn  lle  cael  ei  gyíiwyno  i  feddwl  y  plentyn 
fel  cyfres  o  eiriau  i  orlwytho  y  meddwl  heb  un  cysylltiad  â  meddylddry  chau — yn 
dyfod  yn  llythyren  fywiol  o  athrawiaeth,  ac  yn  ddeddflyfr  ffrwythlawn  o  reolau 
moesol.  Mae  y  cyfryw  yn  Aberystwyth,  Uangenny,  a  St.  Mary,  Brycheiniog,  Ile 
y  mae  addysg  yn  cyrhaedd  hyd  at  wasanaeth  cyffredin  ein  Heglwys  (liturgy  of  our 
Church);  ac  y  mae  anghreifftiau  eraiU  o  addysg  sylweddol  jn  cael  ei  chyfranu  yn 
Ysgolion  Sabbothol  yr  Eglwys ;  am  yr  hyn  y  rhoddir  cofnodau  cyflawn  dan  enwau 
y  cyfryw  blwyfy-dd ;  eithr  yn  5- r  holl  amgylchiadau  hyn  y  mae  yr  effaith  yn  cael  ei 
gynnyrchu  drwy  arolygiaeth  personol  ac  ymdrechion  parhaus  yr  offeiriad  ei  hun, 
neu  rhyw  bersonau  dysgedig,  y  rhai  a  ddysgant  y  plant  eu  himain.  Pan  y  mae  y 
rhai  hyn  yn  absennol  y  mae  y  cwbl  yn  suddo  i  hen  gylch  sathredig  y  gyfundraeth 
o  ddysgu  geiriauheb  eudeall,  a'r  arfer  beiriannyddol  o  ddarllen.  Xid  yw  y  plentyn 
yn  edrych  ar  yr  addysg  yn  ddim  amgen  nag  atddodiad  i  galedwaith  cylchynol 
dyddiau  yr  wythnos,  ac  y  mae  holl  burdeb  nodweddiad  ac  effaith  ysbrydol  yr  Ysgol 


ADDYSG  YN  NGHYMEU.  895 

Sabbothol  yn  llwyr  ar  goll.  A'r  cyfryw  ysywaeth  yw  y  rîian  fwyaf  o  honynt. 
Gyda  golwg  ar  y  drefn  a  ddilj'nir  j^n  Ysgolion  Sabbothol  yr  Eglwys,  iiid  oes  eisieu 
dywedyd  ond  j-chvdig  :  nid  oes  ynddi  ddim  neillduol.  Hyn,  yn  fy  mam  ostyng- 
cdig  i,  y w  eu  príf  ddiffygion.  Y  cylch  cyffredin  o  ganu — darllen  adnod  ar  ol  adnod 
dros  hir  amser,  a  hynj''  yn  gyffredin  heb  nac  eglurhad,  deongliad,  na  holiad  o  eiddo 
yr  athraw — ac  hefyd  aüadroddiad  colect  a  chatecism,  y w  swm  y r  addysg  a  weinyddir. 
Nid  oes  dira  i  ddihuno  galluoedd,  cyfFroi  dyddordeb,  nawseiddio  teimladau,  a  chjT- 
haedd  calonau  y  plant.  Yr  wj'f  yn  credu  nad  oes  odid  yr  un  cynghor  cj  ffredinol  jn 
cael  ei  roddi yn  un  man yn  Ysgolion  Sabbothol  yr  Eglwj'S.  Y  mae  arnjnt  eisieu  byw- 
yd.  Y  mae  yv  holl  gyf undraeth  yn  ddiysbryd  ac  unffurf ;  ac  j^n  gwthio  y  plant  yn  ol, 
yn  lle  eu  denu  ymhien.  Y  mae  yr  Ysgolion  Sabbothol  da  sydd  j-n  perthyn  i'r  Eglwys, 
ile  y  mae  yr  Eglwj's  yn  f  j-w  ac  ymdrechgar,  j'n  g^^  nej'd  daioni  mawr  ;  eithr  gellir 
gwellhau  hyd  yn  nod  y  rhai  goreu  o  honynt  mewn  nerth,  bywiogrwj'dd,  a  threfn. 

Y  mae  Ysgolion  Sabbothol  yr  YmneiUduwyr  yn  ddiau  yn  cyd-daro  j-n  well  âg 
amcanion  addysg  grefj'ddol  na'r  rhai  hyny  o  eiddo  yr  Eglwys.  Y  mae  iddynt  eu 
diffygion  o  jrmarferiad  meddyliol  ac  ysbrydol,  eithr  y  mae  eu  cyfundraeth  yn  tra 
ragori,  Ue  y  mae  yn  cael  ei  gweinyddu  jm  effeithiol.  Y  mae  yr  j-sgolion  hyn  o 
nodweddiad  hollol  wahanol  i'r  eiddo  Ysgolion  Sabbothol  yr  Eglwys  :  ni  fwriadwyd 
hwynt  yn  gj'maint  er  hj'fforddiad  plant  yn  egwyddorion  addysg  grefyddol,  eithr 
fel  moddion  cyffredin  diwylliant  ysbrydol  y  gynnulleidfa  yn  gyffredinol ;  o  herwydd 
hyny  y  mae  nifer  hosog  o  rai  mewn  oed  yn  myned  iddynt.  Golygfa  hyfryd  yw 
edrych  ar  gapel  wedi  ei  orlenwi  â'r  dosbeirth  tlotaf  ;  pob  cor  yn  cyimwys  o  bump 
i  ddeg  o  bersonau  mewn  oed,  neu  blant,  meibion,  neu  ferched  ;  ac  yn  mhob  cor 
athraw,  wedi  ei  ddewis  o  herwydd  rhagoriaeth  ei  frwdfrydedd  a'i  wybodaeth,  yn 
darllen  gyda'r  lleill,  ac  â'i  hoU  egni,  fynychaf,  yn  ymdrechu  eghiro  yr  ysgrythyrau 
i'w  ddiadell  fechan,  y  rhai  j'n  mhob  ysgol  dda  a  hola  efe  hyd  eithaf  ei  allu  am  ys- 
tyr  y  rhanau  dyrys.  Pan  ystyrir  fod  y  miloedd  sydd  yn  Uenwi  yr  ysgolion  hyn 
braidd  yn  ddíeithriad  jti  perthyn  yn  neillduol  i'r  dosbarth  gweithiol,  a  bod  nifer- 
oedd  yn  mhob  capel  yn  cysegru  y  rhan  fwyaf  o'u  hunig  ddydd  gorphwys  i'r  swydd 
o  ddysgu  a  diwyllio  eu  cymydogion  is  na  hwj'nt  eu  hunain  ;  a  phan  ystj'riwyf  mai 
y  bobl  weithyddol  hyn  yn  unig,  yn  eu  Hysgolion  Sabbothol  a'u  capelau,  a  gadwas- 
ant  gref j'dd  yn  fyw  mewn  llawer  o  fanau,  ac  a  weiniasant  yr  unig  foddion  effeithiol 
i  wnej'd  yr  efcngj-l  j-n  aduabyddus — rhaid  i  mi  ddwyn  fy  nhystiolaeth  ddiffuant 
i'r  gwasanaeth  a  wnaeth  y  cynnulleidfaoedd  gostyngedig  hyn  i'r  wladwriaeth.  Ac 
ar  yr  un  pryd  mae  y  diffygion  yn  jr  ysgolion  Ymneillduol  yn  dra  amlwg.  Y  mae 
llawer  rhy  f j'chan  o  arfer  meddwl  mewn  amryw  o  honynt ;  ac  joi  y  cj'fry w  amgylch- 
iadau  y  mae  j'r  j'sgolion  yn  dirywio  i  ddim  amgen  na  sefydliad  i  ddj'sgu  darllen  a 
chanu.  Y  mae  y  diffyg  hwn  bob  amser  j-n  gj'fartal  i'r  graddau  mwy  neu  lai  o  aUu  a 
f j'ddo  gan  yr  athraw.  Nid  yn  y  gyf undraeth  y  mae  y  drwg ;  y  mae  i  raddau  mawr  yu 
perthyn  i  ddiffyg  gwybodaeth  addas  yn  yr  athrawon — a  hj-n  yn  neillduol  yw  yr 
achos  gyda'r  athrawesau — ac  y  mae  i  raddau  helaeth  hefyd  j^n  peithj'n  i  esgeiüusdra 
cymhariaethd  y  gweinidogion  Ymncillduol,  y  rhai  ni  chyfarfyddais  â  hwynt  j-n- 
ddjTit  ond  anfynj'ch ;  a'r  rhai,  fel  y  gellid  meddwl,  a  fyddent  addasaf  i  gyf ar^v"j'ddo 
a  chj'nnhyrfu  yr  athrawon  j'mlaen,  Mae  y  s'wydd  j'u  cael  ei  gadael  yn  hoUol  yn  y 
rhan  fwyaf  o  achosion  i'r  arolygwr,  yr  hwn  nid  yw  bob  amser  yn  ei  chyflawni  jm 
effeithiol,  yn  neillduol  mewn  ymweled  j'n  bersonol  â  phob  dosbarth,  ac  yn  y  cy- 
nghorion  y  dylid  eu  rhoddi  bob  amser  ar  ddiwedd  yr  ysgol.  Y  mae  y  drefn  ar- 
dderchog  hon  o  gadw  y  sylw  yn  fywiog,  a  rhoddi  addj'?g  trwy  j'madroddi,  yn  cael 
ei  harfer  j'n  anmherffaith  yn  y  rhanfwyaf  o  Ysgolion  Sabbothol  yr  Ymneillduwyr, 
a  braidd  yn  hollol  allan  o  arferiad,  hyd  eithaf  fy  ngwybodaeth  i,  yn  Ysgolion  Sab- 
bothol  yr  Eghrj-s. 


390  ADDYSG  YN  NGHYMRU. 

2ilewn  rliai  o  ysgolion  yr  YmneilMuwyr  mao  yr  lioli  yn  arwain  i  ddadlenaetli,  a'r 
dclacUeuactli  yn  aml  i  yinchwiliad  aiífuddiül  i  ryw  liynciau  tywyll,  ac  amrywiaetli 
bam,  yr  liyn  a  duedda  ond  ychydig  i  gynnydd  Cristionogol.  !Mi  a  glywais  yn  yr 
y?golion  hyn  ymofyniadau  yn  cacl  cu  dwyn  ymhicn  i  eghiro  hyd  yn  nod  chlirgeled- 
igaethau  a  bcrthyncut  i  amscrocdd  pan  oecUl  Adda  eto  hcb  ci  grcu.  Y  mae  tucdd- 
rwj'dd  yn  y  Cymry  i  j'mchwiliad  cyfriniol  a  darddansocUhil,  yn  cnwedig  yn  swydd 
Ceredigion.  Yr  wyf  yn  barnu  fod  prif  athrawiaethau  a  gorchj^mynion  moesol  yr 
efengyl  yn  cael  eu  dysgu  yn  rhy  anaml  yn  yr  Ysgolion  Saljljothol.  Maent  yn  fwy 
tueddol  i  ymsuddo  i  g^restiynau  dansocUlol  a  difudd  yn  nghyUh  rhyw  ddygwydd- 
iadau  bychain,  yn  gystal  ag  athrawiaethau  dadlcuol ;  cr  anghraiíTt — Pwy  oedd  yr 
angel  a  ymddangosocUl  i  Balaam? — nag  i  egluro  a  chymhcU  dylcdswycUlau  moesol, 
neu  i  esbonio  cU\mmcgion.  Y  mae  y  pethau  hanfodol  er  iachawdwriaeth  yn  gy- 
fifredin  jti  cael  eu  dysgu  yn  well,  ond  nid  bob  amser  gyda  y  symledd  dyladwy. 

Y  mae  y  gyfundrefn  yn  rhyfedd.  Yn  yr  ysgolion  goreu,  nid  ocs  dim  yn  cael  ei 
wneycl  ag  sycUl  yn  pcri  bhnder — ond  pob  peth  i  gadw  y  sylw  yn  eíTro,  ac  i  adfywio 
yr  ysgol :  a  dira  yn  cacl  ei  cUlygn  liarhaii  yn  rhy  hir.  Y  mae  amrywiacth  barhaus 
o  waith  i'r  meddwl  yn  gymysgedig  ìi  chanu  hymnau.  Y  mae  cerddoriaeth  leisiol 
yn  cacl  ei  dysgu  a'i  harfer  yn  rhagorol  yn  rhai  o'r  ysgolion  liyn.  Dymunwyf  yn 
neillcUiol  gyfeirio  eich  harglwyddiaethau  at  adrocUUadau  Ysgohon  Sabbothol  Aber- 
ystwyth  am  lawer  desgrilìad  o  nodwecUliad  pwysig  y  gyfundrefn  a  cUUlynir.  Un 
o'i  phrif  ragoriaethau  yw  hyíforcUliad  athrawon  yn  flaenoioU  Mae  yn  anmhosibl  i 
uu  beidio  cael  ei  daro  pan  yn  ymweled  âg  YsgoUou  Sabbothol  yr  YmneiUduwyr, 
gyda  dymuniad  i  ganfocl  ychydig  mwy  o'r  un  sylw,  cydymdeimlad,  a  phoen,  yn 
cael  ei  ddangos  gan  y  dosbarth  dysgedig  a  chyfoethog  at  y  rhai  hyny  sydd  isLaw 
iddynt  ag  sydd  yn  cacl  ei  ddangos  gan  y  dosbarth  gorcu  o  lafurwyr,  at  eu  cymydog- 
ion  sydd  yn  dlotach  na  hwynt.  Mae  i'w  ofni  yn  fawr  fod  mwy  o  Samaritaniaid 
}'n  mhUth  y  tlodiou  nag  yn  mhHth  y  cyfoethogion  yn  y  siroedd  hyn  ;  a  bod  sylw 
Mr.  Phillips,  g\ST  boneddig  yn  sir  Faesyfed,  o  ewyllys  da,  ac  o  eiddo  helaeth,  yn 
eithaf  gwir,  *  Hyd  oni  chymero  y  tirfeddiannwyr  a'r  offeiriaid  fwy  o  sylw  o'r  ty- 
ddynwyr  a'r  gweithwyr,  ychydig  o  ddaioni  sefydlog  a  ellir  ei  ddysg^'yU' 

Nis  gallaf  ori)hen  y  sylwadau  hyn  ar  yr  Ysgolion  Sabbothol  heb  draethu  fy 
anghymeradwyaeth  o'r  arferiad  sydd  yn  gyffrediu  yn  ysgolion  yr  Egl-wys  a'r  Ym- 
neiUduwyr  yr  im  fel ;  sef  caniatâu  i  bUant  ieuainc  cUlysg^i  cUarUcn  ynddynt.  Mae 
hyn  yn  cUUammhau  yn  ŵyrcb-oad  ar  ddybeu  ac  ysbryd  y  scfycUiad.  Gwelais  yn 
aml  bersonau,  pan  yn  y  swydd  o  ddysgu  plant  bychain  i  siUebu  ac  i  acenu  geiriau 
bychain,  nid  yn  unig  yn  treuUo  eu  hamser  yn  y  draffcrth  o  cUlysgu  y  wyddor,  ond 
hefyd  yn  aflonyddu  yr  ysgolheigion  eraüU  Mae  yr  ysgoUon  sydd  yu  cael  eu  dwyn 
ymlaen  yn  yi'  agwedd  hon  yn  peidio  a  bod  mwj'ach  yn  athrofeydd  o  wybodaeth 
grefyddol,  ac  yn  dyfod  yn  ysgoUon  wythnosol  o'r  fath  iselaf.  Mae  jm  gam  dyweyd 
nad  oes  ond  addysg  gyffredin  yn  cael  ei  chyfranu  joi  yr  YsgoUon  Sabbothol  Cymr- 
eig  ;  dyma  addysg  gyffrcdin,  a'r  fwyaf  difudd,  a  Ueiaf  ysbrydol  j-n  ei  natur. 

Yr  wyf  wedi  beiddio  Uefaru  yn  rhydd  am  y  diffygion  a  welais  yn  yr  YsgoUon 
Sabbothol,  o  herwydd  yr  wyf  yn  Uwyr  argyhoeddedig  o'r  cUfawr  les  maent  jti 
aUuog  i'w  gyflawni,  ac  jt  ydwyf  yn  credu  y  geiU  dynoethiad  caredig  o'r  hyn  a 
ymddengj'S  yn  fyr  ynddynt  fod  o  les." 

Y  mae  Mr.  Symons,  tuhwnt  i  bob  dadl,  yn  deall  natur  a  dybenion 
yr  Ysgol  Sabbotliol  yn  lla-wer  gwell  na  Mr.  Lingen  ;  ac  nid  oes  ynom 
y  duedd  leiaf  i  ymi-yson  âg  ef  o  barth  y  beiau  a  ddynodir  ganddo 
yn  y  dyfyniad  ucbod.      Y  mae  tuedd  yn  y  Cymry  at  jTncbwiliadau 


ADDYSG  YN  NGHYMRU.  897 

dansoddol-dduwinyddol :  ac  y  maent  yn  bencampwyr  yn  y  cyfryw 
ymcliwiliadau,  fel  y  cafodd  rliai  o'r  commisöioners  weled  mewn  rliai 
mauau  er  eu  dirfawr  synedigacíh.  Tra  y  cadwont  y  duedd  lion  o 
fewn  terfyuau  priodol,  ac  i  weitliredu  ar  bynciau  teilwng,  ui  ddylid 
eu  liangbcfnogi.  Ond  gwelsom  rai  yn  rhy  hoíî  o  gwestiyuau  anorphen, 
a  chwestiynau  uad  oeddynt  o  un  pwys  yn  y  byd,  pe  gallesid  eu  hateb. 
Nid  ydym  yu  cofio  i  ni  glywed  neb  erioed  yu  dadleu,  fel  y  dywed  Mr. 
Symous,  jn  nghylch  euw  yr  augel  a  ymddaugosodd  i  Balaam.  Mae  y 
"  Daily  News  "  wedi  gwella  tipyu  ar  yr  ystori  hon,  ac  yn  dyweyd  mai 
tcstun  y  ddadl  oedd  cnw  yr  angel  a  ddysgodd  asyn  Balaam  i  lefaru. 
Darllenasom  fod  rhai  o  dduwinyddion  y  cauol-oesoedd  wedi  llafurio 
i  beuderfyuu  pa  sawl  angel  a  fedi-ai  sefyll  ar  unwaith  ar  ílaen  nod- 
wydd.  Nid  ydym  yn  deall  fod  y  Cymry  eto  wedi  myned  mor  gyw- 
reiuddoeth  a  hyn.  Oud  uid  yw  wiw  gwadu  fod  rhai  yu  aufuddioli  yr 
Ysgol  Sabbothol  mewu  amryw  fauau  gyda  holiadau  gweigion,  o 
herwydd  uad  oes  gauddynt  archwaeth  at  wirioneddau  mwyaf  pwysig  y 
dadguddiad  dwyfol.  Y  mae  hefyd  yn  deilwug  o  ystyriaeth,  a  yw  yr 
addysgiadau  mor  ymarferol  ag  y  dylent  fod.  Ni  ddylid  esgeuluso 
athrawiaeth ;  ond  cofier  fod  pob  caugen  o  athrawiaeth,  fel  y  gosodir 
hi  i  lawr  yu  y  Bibl,  yn  dwyu  perthyuas  agos  âg  ymarferiad,  "  fel  y 
byddai  dyn  Duw  yû  berffaith,  wedi  ei  berfifeithio  i  bob  gweithred 
dda."  Braidd  ua  chytfuuem  yu  mhellach  i  ryw  raddau  á  Mr.  Symons 
yn  nghylch  yr  aumhriodoldeb  o  ddysgu  phiut  i  sillcbu,  &c.,  yn  yr 
Ysgol  SabbothoL  Nid  oes  dim  oud  angheurheidrwj^dd  anhebgorol 
yn  eiu  cyfiawuhau  i  ddysgu  y  gelfyddyd  o  siUebu  a  darllen  ar  y 
Sabboth.  Er  hyny,  lle  uad  oes  ysgol  ddyddiol,  ueu  lle  y  mae  cymaiut 
ag  uu  pleutyu  yu  methu  myned  iddi,  neu  lle  uad  yw  yr  iaith  Gyun'- 
aeg  yn  cael  ei  dysgu  ynddi,  y  mae  y  gwaith  hwn  yu  ymddaugos  i  ui 
yn  auhebgorol.  Nis  gallwn  ychwaith  edrych  yu  ddiystyrllyd  ar  ychydig 
o  bobl  dlodion  yn  dyfod  at  eu  gilydd  i  ddarlleu  y  Bibl,  pe  na  byddai 
un  yn  alluog  i  roddi  nemawr  o  gymhorth  iddjoit  mewn  ffordd  o 
esbouiad.  Diau  y  dyleut  yn  mhob  modd  ymgj^rhaedd  at  ddeall  yr 
hyn  a  ddarllenont.  Ond  y  mae  darllen  y  Bibl  ynddo  ei  hun  yu  rhan 
arbenig  o  addoHad :  a  phe  na  byddai  dim  ond  hyn  yu  yr  Ysgol 
Sabbothol,  dyledswydd  pawb  fyddai  ei  phleidio. 

Nid  yw  Mr.  Johuson  wedi  rhoddi  cymaint  o  haucs  yr  Ysgol  Sab- 
bothol  a'i  gyd-lafurw}T: :  oud  er  fod  ei  dystiolaeth  yn  fer,  y  mae  yn 
lled  gywh'  a  chynuwysfawr. 


S98  ADDYSG  YN  NGnYMBU. 

"  Y  mae  natur  a  dyben  yr  Ysgol  Sabbothol  Gymreig  yu  hawdd  e\\  canfod.  Yn 
jT  y?golion  wythnosol  y  mae  pawb  yn  profifesu  dy.«gu  Saesneg  ;  yn  yr  Ysgolion 
Sabbothol,  yn  g_vfirredin,  y  mae  pawb  yn  d_vsgu  Cymracg.  Y  dybcn  a  ddvmunir 
gan  y  tlodion  oddlwrth  y  blaenaf  yw  gwvbodaeth  dymmorol ;  y  dyben  i'r  hwn  y 
oysegrant  eu  holl  sylw  yn  yr  Ysgol  Sabbothol  yw  crcfydd,  hyd  yn  nod  mor  bell  ag 
i  gau  allan  bob  cfrydiacth  arall. 

Y  mae  y  duU  o  ddwyn  yr  ysgolion  hyn  ymlacn  j-n  llcd  debyg,  i  ba  enwad  bynag 
y  perthynant.  Dechrcuir  hwynt  fel  gAvasanacth  ciefyddol,  trwy  ddarllcn  pennod 
o'r  Eibl,  canu  hymnau,  a  gweddio.  Yua  gwahanir  y  dosbcirth  mewn  corau,  pob  cor 
yn  cynnwys  o  5  i  10  o  ysgolhcigion,  yn  ngh^da'u  hathraw.  Bydd  y  rhai  hyn  ar 
waith  am  agos  i  awr  jti  darllen  y  Bibl  yn  Gymraeg,  adrodd  rhanau  allan,  ac  ateb 
gofyniadau  a  roddir  gan  yr  athraw.  Ar  ol  hj-n,  holir  yr  holl  ysgol  ar  unwaith  o 
ryw  holwyddoreg  athrawiaethol  perthj-nol  i'r  enwad  crefyddol,  á'r  hwn  y  mae  yr 
ysgol  hono  yn  LhYyn  cysylltiad  :  atebir  yr  holiadau  gan  y  rhan  hynaf  neu  ieuangaf 
o"r  aelodau  gyda'u  gilydd,  yn  ol  fel  yr  ancrchir  hwjait  gan  yr  arolygwr,  yr  hwn  a 
eghira  neu  a  gadarnha  yr  holwyddorcg  trwy  ychwanegiadau  difyf  j'r.  Terfynir  yr 
ysgol  fel  y  dcchrcuodd,  trwy  weddi.  Y  mae  scfyllfa  a  chyrhaeddiadau  isel  y  per- 
sonau  a  sefydhasant,  ac  a  ddygant  ymlaen  yr  Ysgolion  Sabbothol  Cymreig  yn 
mwyhau  gwerth  yr  ymdrech  gwirfoddol  yma  o  blaid  addysgiant :  a  pha  mor  an- 
mherfiTaith  bynag  yw  yr  eíFeithiau,  y  mae  yn  annichonadwy  i  ni  beidio  a  rhyfcddu 
at  hosogrwydd  yr  ysgolion  a  sefydlwyd  gandd\  nt ;  rhifcdi,  bjrwiogrwydd,  a  dyhew- 
yd  j-r  athrawon,  rheoleidd-dra  a  threfnusrwydd  y  gwaith,  a'r  efifeithiau  parhaus  ac 
amlwg  a  gj'nnj'rchwyd  ganddynt  ar  gymdeithas." 

Mewn  man  arall,  dywed  Mr.  Jolmson  fod  y  difíyg  o  Ysgolion 
Sabbotliol  i'w  weled  yn  anilw-g  wrth  nesu  at  ororau  y  Saeson  yn 
anfoesoldeb  y  trigolion.  Ar  y  cyfan,  ni  raid  cwyno  oblegid  y  desgrif- 
iad  a  roddir  yn  y  dyfyniadau  byn.  Cymcrer  y  tri  Adroddiad  gyda'u 
gilydd,  a  cheir  ynddjTit  dystiolaeth  gadarn  a  boddlonawl  o  blaid 
eífeithioldeb  yi-  Ysgolion  Sabbothol.  Ond  drwg  genym  sylwi  fod  yr 
olygfa  yn  newid  pan  eir  at  yr  ysgoliou  dyddiol :  ac  y  mae  yn  rhaid  i 
ni  ychwanegu  nad  ydym  yn  ystj'ried  eu  bod  wedi  gwneyd  cymaint  o 
gam  â  ni  yn  yr  achos  hwn  ag  y  mac  rhai  yn  feddwL  HwjTach  y 
gallent  mewn  manau  liniaru  ychydig  ar  yr  hanes,  a  rhoddi  mwy  o 
ganmoliaeth  mewn  manau  eraül,  hcb  di-oseddu  rheolau  cyfìawnder. 
Ond  ar  yr  un  pryd,  y  mae  yn  rhaid  addef  nad  ydym  eto  ond  dechi-eu 
gydag  addysgiant  cyffredinol ;  a  gobeithiwn  y  cymer  y  Cymry  wcrs 
effeithiol  oddiwrth  yr  jTuweliad  hwn,  i'w  gwneyd  yn  llawer  mwy 
eguioL  Yr  hyn  a'n  sj-nodd  ni  yn  fwyaf  oedd  canfod  cynnifer  o  blant 
yr  ysgolion  dyddiol  mor  anwybodus  mewn  hanesiaeth  ysgrythyrol, 
hyd  yn  nod  pan  eu  holid  yn  yr  iaith  Gymraeg.  Ond  cofiasom  fod 
nifer  mawr  o  blant  eto  heb  fod  yn  perthyn  i'r  Ysgol  Sabbothol :  ac 
o'r  rhai  sydd,  y  mae  llawer  yn  dianc  yn  mhlith  y  lleill  wrth  ateb  ar  y 
Sabboth,   heb   ddeall   ac   heb   ddysgu  dim.      Gosodwn  jnna  ran   o 


ADDY3G  YN  NCnYMRU.  399 

Aclroddiad  Mr.  Jobnson  am  yr  ysgolion  dyddiol,  cr  mwyn  dangos  yr 
uuwybodaeth  sydd  eto  yn  ein  gwlad,  ac  liefyd  er  mwyn  y  sylwadau 
buddiol  o'i  eiddo  ef  ei  hun  ar  y  dull  o  ddysgu.  Gadewir  allan  enwau 
y  lleoedd,  gan  y  parcm  ofid  i  rywrai  wrth  cu  cyhoeddi. 

"Dengys  y  dj'fyniaclau  canlynol  pa  fatli  yw  cjnnliwysderau  athrawon  i  roddi 
addysg  yn  y  prif  gangenau  o  wybodaeth  gyffredinol — megys  gramadeg,  hanesydd- 
iaeth,  dacaryddiaeth,  &c. 

Yn  ysgol ,  mcwn  Gramadeg  Saesncg,  yr  oedd  dosbarth  o  5  yn  alhiog  i  adrodd 

allan  ranau,  ond  nid  oeddynt  yn  proffesu  deall  cymhwysiad  rheohiu,  nac  ystyr 
darnodiadau  (definìtions).  Pe  gofynid  iddynt,  '  Pa  beth  yw  banuod  ? '  Hwy  a 
atebent  yn  ngeiriau  y  Hyfr,  'Bannod  yw,  &c.,  megys  y  dyn,  y  goeden,  y  ceffyl ; ' 
ond  yr  oeddynt  j^n  analhiog  i  wahaniaethu  rhwng  y  fannod  a'r  sylweddair,  neu  i 
ddyweyd  pa  im  a  oedd  dipi,  coeden,  a  chcffyl,  yu  fannodau,  ai  nad  oeddynt.  Yr 
oedd  y  meistr  yn  proffesu  dysgu  y  rheohau  iddynt  yn  gyntaf,  a'r  cymhwysiad  wedi 

Me'sra  ysgol  yn ,  yr  osdd  y  meistr  amser  yn  ol  yn  was  amaethwr,  ond  y  mae 

wedi  dilyn  ei  alwedigaeth  brcseinol  a'n  siith  mljoijdd,  heb  fod  wedi  derbyn  un- 
rhyw  hyffurddiad  (tra'ning).  Er  ei  fod  yn  deall  Saesneg  yn  weddol,  y  mae  yn 
siarad  gydag  acen  Gymreig  gref,  ac  yn  dra  anramadegoL  Yr  oedd  yn  son  am  blant 
wedi  cael  eu  'soided'  i'w  ysgoL  Ymae  ei  ddull  o  ddysgu  gramadeg  yn  un  anghyff- 
redin.  Y  mae  efe  yn  darllen  y  Uyfr,  ac  y  mae  y  phint  yn  adrodd  ar  ei  ol,  fel  pe 
buasent  yn  adrodd  ar  ol  gAveinidog  yn  yr  eglwys.  Yr  oedd  yn  resynus  ei  glywed 
yn  cam-gynanu  bron  bob  gair  a  ddywedai,  a'r  plant  yn  ei  ddilyn  yn  fanwl.  Yr 
oedd  yn  galw  ìioun  yn  '  noon.^ 

Yn  yr  Ysgol  Rad  yn  :  yr  oedd  yma  ysgolheigion,  y  rhai  oeddynt  wedi  dar- 

llen  76  tudalen  o  hancs  Lloegr,  yn  cynnwys  brashm  o'r  hanes  hj^d  deyrnasiad 
Ilarri  VI.  Wrth  eu  holi,  canfyddais  nad  oeddynt,  yn  Uythyrenol,  yn  gwybod  dim 
am  y  mater  ;  a  phan  y  gofynais  i'r  meistr  y  rheswm,  efe  a  ddywedodd,  ei  fod  yn 
meddwl  y  buasai  yn  well  iddo  adael  iddjait  ddarllen  y  llyfr  'onest  over,  and  then 
catechise  than  upon  it.'  Trwy  y  moddion  hyn  goddeíid  hwynt  i  aros  mewn  per- 
ffaith  anwybodaeth  am  gynnwysiad  y  llyfr  hyd  nes  y  gorphenent  ei  ddarllen. 

Afreidiol  yw  Uiosogi  anghi'cifftiau  o  analUiogrwydd  yr  athrawon  presennol  i 
gyfranu  addysg  yn  y  pynciau  hyn.  Y  mac  eu  gwybodaeth  yn  dra  chyfyngedig  o'r 
iaith  Saosneg,  yn  nghyd  a'r  ff'aith  fod  yr  holl  lyfrau  a  ddefnyddir  yn  bresennol  i 
ddysgu  gramadeg,  daearyddiaeth,  a  hanesyddiaeth,  wedi  cael  eu  hysgrifenu  yn  y 
Saesneg  yn  unig,  yn  proli  fod  y  cyfryw  addysgiad  yn  anmhosibl.  Hyd  yn  nod  pe 
l)yddai  yr  athrawon  yn  alhiog  i  ddeall  y  llyfrau  a  ddefnyddiant,  ac  i  ddyfod  i  fedd- 
iant  o  wybodaeth  a  mtistrolaeth  eang  ar  y  p^ync,  fel  ag  i'w  galluogi  i  eghiro  yr 
anhawsderau  a  raid  gyfodi  yn  meddyliau  plant,  mewn  duU  cyfaddas  i'w  galluoedd, 
byddai  rhwystr  pellach  jm  ymthlangos,  o  herwydd  rhagfai-n  rhieni  Cymru  yn  erbj-n 
defnyddio  eu  hiaith  eu  hunain,  hyd  yn  nod  fel  cyfrwng  eglurhad.  '  Yn  yr  ysgolion 
dyddiol,'  meddant,  'y  mae  arnom  ni  eisieu  i'n  plant  gael  dysgu  Saesneg  iddynt 
yn  unig :  pa  les  a  geir  oddiwrth  ddysgu  Cymraeg  i  ni  ?  Yr  ydym  yn  deall  Cymr- 
aeg  eisoes.'  Yn  wir,  yr  unig  xm  o  gangenau  uchaf  gwybodaeth  gyffredinol,  a 
ddysgir  mewn  nifer  go  fawr  o  ysgolion,  jrw  gramadeg.  Ymddengys  oddiwrth 
daflen  flaenorol,  fod  tua'r  drydedd  ran  o'r  ysgolion  presennol  yn  rhoddi  addysg 
mewn  gramadeg,  ac,  heblaw  dau  cithriad,  mewn  gramadeg  Saesneg  yn  unig. 

Yn  y  rhan  fwyaf  o  amgylchiadau,  ni  ddysgir  gramadeg  fel  gwyddor,  neu  fel  p'wnc 
i  gael  ei  gyfeirio  at  y  deall,  ond  fel  gweithrediad  y  cof  yn  unig,  fel  ag  i  ddyfod  yn 


400  ADDYSG  YN  NGHYMRU. 

liwTic  o  gywTeinrwydcl  pur,  yn  yr  un  modd  ag  ysgrifenu  a  darllen.  Y  mae  yr 
athraw  yn  gwnoyd  i'r  plant  drysori  i'w  cof  ddalen  ar  ol  didcn  o  '  Murraÿs  Gram- 
ìnar,'  neii  o  ryw  draethawd  rhatacli  yn  y  gwalaancl  lyfrau  sillebu  a  brynir  gan  y 
rhieni.  Y  daniodiadau  a'r  cgluriadau  a  geir  yn  y  llyfrau  hyn,  y  rhai  a  fyddent  yn 
anhawdd  i  ysgolhaig  Saesneg,  ydynt  yn  anamgyfFredadwy  i  blant  Cymreig  ;  ac  y 
niae'r  athraw,  hyd  yn  nod  er  ei  fod  yn  alluog  i  esbonio,  yn  esgeuluso  gwneyd  hyny. 
Ni  eghirir  yr  un  ran  o'r  pwnc  ag  esamphiu  adnabyddus  cyfaddas  i  alluoedd  plant; 
ac  yn  ymdtlyddan  yr  athraw,  y  mac  rheolaii  cystrawen  a  gramadeg  yn  cael  eu  tori 
yn  llawer  mynychach  nag  y  maent  j'n  cael  eu  cadw.  GcUid  Uiosogi  anghreiíTtiau 
o  ysgolion  yn  mha  rai  yr  oedd  yr  athraw,  tra  yn  perfTeithio  ei  bhant  yn  rheolau  ac 
athrawiaeth  gramadeg,  ei  hunan  yn  tori  pob  rheol  mewn  siarad  ac  ysgrifenu. 

Mcwn  perthynas  i  ddaearyddiaeth,  nid  oes,  yn  y  mwyafrif  o'r  ysgolion,  ddim  i 
arwyddo  fod  yr  atlirawon  yn  g^yybod  fud  y  fath  gangen  o  ddysg  yn  bod.  Y  mae 
gan  rai/oj>  o  Palestine,  oddi\vrth  yr  hwn  y  maeut  yn  proffesu  rhoddi  addysg  mcwn 
daearyddiaeth  ysgrythyrol,  ond  nid  oes  gan  yr  ysgolheigion  yr  un  ddirnadaeth  am 
sefyllfa  Gwlad  Canaan  yn  ei  pherthynas  ag  unrhyw  wlad  arall  yn  y  byd,  ac  nisgall- 
ant  wahaniaethu  gogledd  oddiwrth  ddehou  ar  y  niap.  Y'n  yrychydig  ysgolion  ag  sydd 
yn  cynnwys  Uyfrau  a  mapiau  anghem-hcidiol,  y  mae  daearyddiaeth,  fel  gramadcg, 
yn  cael  ei  ddysgu  fel  ymarferiad  i'r  cof,  ac  n>d  fel  moddion  i  eangu  meddyliau  na 
hehaethu  gwybodaeth  y  plant.  Gellir  clywed  dosbarthiadau  cyfain  yn  adrodtl 
gydag  un  llais  yr  egluriadau  o  hydred  a  llcdred,  llinellau  y  cyhydedd,  cìrcumfer- 
ence.  ac  ohlafe  spheroids,  mewn  ymadroddion,  y  rhai,  efallai,  a  fuasent  yn  dde- 
alladwy  i  ysgolhaig  Saesneg,  ond  i  blentyn  Cymreig  yr  oeddynt  mor  ddiystyr  a'r 
enwau  celfyddydol  hyny  eu  hunain.  Y  mae  hyd  yn  nod  yr  egluriadau  cydnabyddus 
a  gynnwysir  yn  y  traethodau  diweddar  a  diwygiedig  ar  ddaearyddiaeth  yn  cael  eu 
dysgn  allan,  a  thrwy  hyny  jti  cael  eu  dyosg  o'u  hystyr.  Oud  ymddengys  nad  yw 
wedi  dyfod  i  feddwl  yr  athrawon,  nac  hyd  yn  nod  ymwelwyr  a  noddwyr  ysgoliou, 
fod  eisieu  i'r  egluriadau  Saesneg  gael  eu  hegluro  i  blant  Cymreig,  ac  i'r  agoriadau 
mwyaf  cy^dnabyddus  gael  eu  hagor.  Yn  yr  ysgolion  goreu,  gwelais,  ya  achlysurol, 
radd  uo.ledig  o  fedrusrwydd  mewn  nodi  allan  leoedd  ar  y  map,  celfyddyd  ag  y  mae 
cyflymder  naturiol  y  plant  CjTnreig  yn  eu  galluogi  i'w  ehyrhaeddyd,  trwy  nad  yw 
yn  cynnwys  g^vybodaeth  o  imrhyw  iaith  arall  heblaw  yr  eiddynt  eu  hunain.  Ond 
ar  y  goreu,  nid  yw  eu  cjrwreinrwydd  o  ddefnydd  ond  fel  moddion  i  ddyben  ;  a  thra 
j-r  edrychir  arno  wrtho  ei  hun,  y  mae  mor  ddifudd  a  medrusrwydd  llyfrgellydd 
flihrarian),  yr  hwn  sydd  yn  gwybod  lle  pob  llyfr  yn  y  Uyfrgell,  ond  yn  hoUol  au- 
wybodus  am  gynnwysiad  pob  un  o  honynt.  Gall  y  plant  hyn  nodi  allan  amryw 
leoedd,  ond  y  maent  heb  un  ddiraadaeth  am  eu  trigoHon,  neu  eu  cynnyrch,  am 
hinsawdd  neülduol  neu  agwedd  y  gwahanol  wledydd,  neu  am  eu  perthynas  y  naül 
i'r  Ilall. 

Ar  y  cyfan,  hyd  yn  nod  yn  yr  ysgolion  goreu  yn  Ngogledd  Cymru,  y  mae  yr 
iavm  ddull  o  addysgu  daearyddiaeth  yn  cael  ei  droi  o  chwith  :  y  mae  daearyddiaeth 
cartref  yn  cael  ei  esgeuluso.  Y  mae  plant  ag  sydd  yn  berflfaith  mewn  damodiadau, 
ac  a  allant  nodi  allan  ynysoedd,  cid-foroedd,  mynyddoedd,  a  phenrhynoedd,  ar  y 
wyneb  arall  i"r  ddaear,  yn  tybio  nad  oes  y  fath  olygfeydd  yn  bod  yn  ISTgogledd 
Cymru  ;  er  hyny,  nid  oes  ond  ychydig  o  wledydd  yn  hyfForddio  i  athi-aw  doeth  y 
fath  fanteision  i  addysgu.  Oddiar  ben  mynydd  yn  Nghymru,  gyda  phob  amryw- 
iaeth  o  olygfeydd  o'i  flaen,  efe  a  allai  ddysgu  mwy  ar  un  diwrnod  gwyl  nag  sydd 
hyd  yn  hyn  wedi  ei  ddysgu  yn  yr  un  ysgol,  trwy  egluro  yr  anhawsder  hwnw 
ag  sydd  bob  amser  yn  dyrysu  medd-wl  plant — y  cysylltiad  rhwng  ymddangos- 
iad  gwirioneddol  y  ddaear  a'r  darluniad  a  roddir  o  honi  gan  ddaearyddwyr  yn 
imfrydol." 


ADDYSG  YN  NGHYMP.U. 


401 


Yn  yr  anghreifftiau  uchod,  canfyddir  anwj'bodaeth  yr  athrawon  : 
pa  beth  gan  hyny,  a  ellir  ei  ddysgwyl  oddiwrth  yr  ysgolheigion  ?  Fel 
profion  ar  y  pen  hwn,  cynierer  yr  ychydig  ffeithiáu  a  gaulj-n  o'r  un 
Adroddiad. 

"  1.  ysgolheigion  yn  y  dosbarth  cyntaf  a  cldywedent  fod  18  Efengyl,  fod  Bar- 
tliolomevis  wedi  j^sgrifenii  un,  a  Simon  wedi  ysgrifenu  un  araU ;  mai  mab  Dafydd 
oedd  Moses.  Mewn  dosbarth  is,  djwedent  fod  Jerusalem  yn  y  nefoedd,  ac  mai 
Paul  a  ysgrifenodd  yr  Efengyl  jti  ol  St.  Mattbew  ;  credai  un  arall  ei  fod  wedi  ei 
ysgrifenu  gan  lesu  Grist.  Y  bacLgen  hj-naf  mewn  dosbarth  lliosog  a  ddywedai 
fod  Joseph  yn  fab  Abraham.  Bachgen  oddeutu  10  oed  a  ddj'wedai  mai  Icsu  Grist 
oedd  Gwaredwr  dynion  ;  ond  pan  ofynwyd  iddo,  '  Oddiwrth  ba  beth  y  mae  efe  yn 
eu  gwaredu  ? '  atebodd,  '  Oddiwi'th  Dduw.' 

2.  Bachgcn  oddeutu  13  oed  a  dybiai  mai  Judas  Iscariot  oedd  y  mwyaf  hynod  o 
hoU  feibion  Jacob.  Yr  oedd  hyn  yn  y  dosbarth  cjmtaf,  ac  ni  chywirwyd  ef  gan  y 
Ueill.  Yn  yr  ail  ddosbarth  yr  oedd  6  o  fechgyn,  oddeutu  9  oed,  yn  darllen  y 
Testament  Newydd  :  nid  oeddynt  yn  gwybod  dim.  Pan  ofynwyd,  '  Pwy  roddodd 
lesu  Grist  i  farwolaeth  ? '  atebent,  '  Cain.' 

3.  Tystiolaethai  un,  a  chyttunai  y  lleill  i  gyd,  fod  yr  Hafrenyn  codi  yn  Mor  y 
Canoldir. — Dywedent  i  lesu  Grist  gael  ei  fradychu  gan  Pontius  Pilat.  A  i)han 
ofynwyd  pwy  oedd  Mam  lesu  Grist ;  atefeent,  'Methuselah.' 

4.  Dywedai  un  fod  loan  Fedyddiwr  yn  Fab  Duw,  ac  un  arall  mai  Adda  a'i 
deulu  a  aethant  i'r  arch. 

5.  Nid  oedd  ond  5  allan  o  ddosbarth  lliosog  yn  gwybod  dim  am  yr  ysgrythyr: 
Dywedai  un  fod  gan  Adda  hechcar  mab,  sef  Caiu,  Abel,  Isaac,  a  Jacob.  Meddyl. 
iai  un  arall  nad  oedd  gan  A  dda  ond  tri  mab,  sef  Sem,  Cam,  a  Japheth. 

6.  Gofynais  i  6  o  fechgyn,  rhwng  10  a  13  oed,  pa  le  y  bu  Crist  farw  ?  Atebodd 
dau,  '  Yn  Eden.'  Dywedodd  un  arall,  '  Yn  Bethlehem.'  Yr  oeddwn  yn  eu  holi 
hwynt  yn  Gymraeg,  gan  nad  oedd  un  o  honynt  jti  alluog  i  siarad  gair  o  Saesneg. 

7.  Êhai  j'n  y  dosbarth  cyntaf  a  ddywedent  mai  Moses  oedd  gwr  y  Forwyn 
Fair,  ac  mai  yn  Ngardd  Eden  y  ganwyd  lesu  Grist. 

8.  Nid  allai  neb  ddyweyd  pa  sawl  gorchymyn  sydd ;  nac  o  bwy  y  ganwyd  lesu 
Grist  ;  nac  enw  yr  un  o'i  ddj'sgyblion.  Nid  oedd  un  yn  eu  mysg  a  allai  ddyweyd 
beth  oedd  enw  Breuines  Lloegr. 

9.  Dywedwyd  wrthwyf  gan  un  ysgolhaig  mai  lesu  Grist  oedd  mam  loan  Fed- 
yddiwr ;  dywedai  un  arall  fod  Judea  yn  Bethlehem  :  ac  yr  oedd  yr  hoU  ddosbarth 
cyntaf  yn  cyttuno  mai  loan  Fedyddiwr  a  ysgrifenodd  yr  Efeugjd  j'n  ol  Toan.  Hol- 
ais  hwj-nt  yn  Gymraeg  a  Saesneg. 

10.  Pihai  a  ddywedent  wrthyf  fod  Samuel  yn  fab  i  lesu  Grist,  mai  Mair  Mag- 
dalen  oedd  mam  ein  lachawdwr,  ac  mai  Mair  j'  Forwyn  oedd  ei  wraig. 

11.  Gofynais,  'Pa  sawl  gorchymjm  sj'dd?'  a  phan  na  chefais  ateb,  gofynais 
iddynt  ddy weyd  yn  Gymraeg  beth  oedd  ystyr  y  gair  gorchymyn ;  ac  atebasaut, 
'  loan  Fedyddiwr.'  " 

Derbyniwyd  yr  atebion  hyn  mewn  rhai  o'r  siroedd  a  gyh'ifir  yn 
fwyaf  gwj^bodus  yn  Nghymru.  Ac  os  cafwyd  y  plant  yn  jí:  ysgolion 
dyddiol  mor  anghyfarwydd  yn  hancsiacth  y  Bibl,  naturiol  yw  casghi 
eu  bod  yn  mhellach  ar  ol  mewn  gwybodaethau  tymmoroh  Hyn  a 
ystyria  }t  ymwelw^T:  yn  un   o'n  diffygion  penaf,   a  braidd  na  led- 


402  ADDYSG  ÌTí  NGHYMRU. 

arwyddant  ei  fod  j'U  aclios  o  bob  difíyg  arall.  Nid  yw  yr  Ysgolion 
Sabbotliol  yn  efìeitbio  cjTnaiut  ag  a  fyddai  dymnnol  ar  ymai'weddiad 
yr  aelodau  ;  oblegid  uid  os  yuddi  ddim  ond  crefydd  :  ac  nid  yw  ein 
boll  lyfrau  a'n  cyhoeddiadau  cyfuodol  yn  werth  dim,  am  nad  ydynt 
pi  cyfyngu  eu  buuain  at  lywod-ddysg,  a  cbangenau  eraill  o  wybodaetb 
dymmorol.  Ehydd  Mr.  Johnson  ddyfyuiad  o  lytbjT,  yn  yr  hwn  yr 
addefir  fod  y  "  Traethodydd  "  yn  rbagori  ar  ddim  a  fu  o'i  flaen ;  ond 
cwynii"  ei  fod  bcfyd  yn  gorfod  ymostwng  i  foddio  ci  ddarllcnwyr,  trwy 
roddi  traethodau  crcfyddol  yn  acblysurol.  Dymuuem  liysbysu  i'r 
ysgrifenydd,  pwy  bynag  ydyw,  ein  bod  yn  gwneyd  hyn  o  ddewisiad ; 
ac  mai  llawenydd  yw  genym  welcd  uad  yw  y  CjTûry  yn  rhoddi  pris 
ar  un  llyfr  heb  fod  ynddo  ryw  duedd  grefyddol.  Ni  fii  Lloegr  erioed 
yn  uwch  nag  yn  yr  ocs  Buritanaidd,  pan  yr  oedd  crefydd  wedi  myned 
yn  f  .vy  na  dim  arall  j-n  ngolwg  y  wlad,  ac  yn  llanw  ei  boll  lyfrau. 
Ac  uu  o  arwyddion  mwyaf  gobeithiol  yr  oes  bon  yw,  fod  mwy  o  sylw 
uag  oedd  ychydig  flyueddau  yn  ol  yn  cael  ei  dalu  i  destunau  crefyddol 
yn  ngbyhoeddiadau  penaf  y  Saeson.  Yu  lie  ceisio  ennill  y  Cymry  i'r 
peth  oedd  y  Saeson,  dylem  lawenbau  wrth  weled  y  Sae^on  yn  dyfod 
ar  ol  y  Cjmrj.  Afreidiol  i  ni  hysbysu  uad  ydym  yn  erbyn  gwybod- 
aetbau  tymmorol ;  oud  dymuuem  idd^Tit  gael  eu  heûydu,  fel  ein 
dysgir  jn  hanes  Syr  Isaac  Newton  a  CuTÌer,  yn  ysbryd  y  grefydd 
Gristionogol.  Dylai  crefydd  gael  yr  un  Ue  mewn  addysgiant,  ag  sydd 
jn  perthyn  iddi  jn  yr  ymarweddiad.  Dylai  fod  yn  egwyddor  lywodr- 
aethol,  yn  ganolbwynt  yr  boll  gyfundrefn.  Y  mae  llawer  o  dwyll  ar 
y  pen  hwn  yn  y  dyddiau  presennoL  Tybir  mai  dysgu  y  plant  yn  dda 
j'w  llanw  eu  peuau  â  jphentwr  o  ffeithiau,  beb  un  ymdrech  i  gyi-haedd 
y  galon.  Os  ceir  hwy  i  fedru  swnio  y  geiriau  oxygen  a  hydrogen,  a 
lliaws  o'r  cyffelyb,  ac  i  adrodd  rhes  o  enwau  brenbinoedd  Lloegr, 
bernir  eu  bod  yn  wybodus  rbjfeddol.  Ond  beb  son  dim  am  grefydd, 
byddai  un  ystori  dda,  neu  cbwedl  ddifyi-,  i  ddysgu  y  plant  i  ddyweyd 
y  gwir,  neu  i  fod  yu  gjTnmwynasgar  i'w  gilydd,  yn  well  na'r  cwbl. 
Neu,  pe  rhoddai  Lady  Guest  argraífiad  rhad  o'r  "  Mabinogion,"  mewn 
iaith  fwy  dealladwy,  atebai  well  dyben  na  hanner  y  llyfrau  coeg- 
ddysgedig  a  arferh*  mewn  llawer  o  ysgolion.  Y  mae  gormod  o  duedd 
yn  addysg  y  dyddiau  byn,  sef  yr  addysg  a  gymeradwyir  yn  yr  Adrodd- 
iadau  dan  sylw,  i  wneyd  y  plant  yn  beiriannau  rbifyddol ;  ac  yn  y 
diwedd  ni  ddeuant  mor  alluog  yu  y  gorchwyl  a  pheiriant  Babbage. 
Y  mae  gwybodaeth  am  ffeithiau  o'r  fath  a  nodw^j'd  yn  burion  yn  ei 


ADDYSG  YN  NGHYMRU.  403 

lle,  ac  y  mae  yn  wertli  i  bob  d}Ti  lafurio  am  ei  meddu  ;  ond  y  drwg 
ydjn^  ei  bod  yn.  cael  ei  cbodi  i  le  petbau  mvcb.  Gosodir  bi  allan  fel 
y  feddygiuiactb  anffaeledig  rbag  pob  afiecbyd  moesol ;  a  cbyfrifir  y 
C'ymry,  o  berwydd  eu  bamddifadrwydd  o  boni,  yn  banner  barbariaid. 
Yn  awr,  nid  ydym  yn  credu  fod  y  Cymry  yn  is  na  Lloegr  byd  yn  nod 
ar  y  tir  bwn.  Cymbarer  gweitbwyr  gwledig  Llocgr  â'r  un  dosbartli 
yn  Ngbymru,  a  cbeir  y  fantol  jn  troi  yn  fuan  o  du  y  Cymro.  Ond 
caniatâer  am  y  tro  nad  yw  ein  cydwladwjT  jn  gwybod  llawer  am 
yst}T:  y  geii'iau  oxyrjen  a  hydrorjen ;  a  ydynt  oblegid  byny  yn  anwj'- 
bodus  ?  Attolwg,  a  oedd  Socrates  yn  anwybodus  ?  A  oedd  Aristotle 
a  Plato  yn  an-wybodus,  y  rbai  y  treulir  cymaint  o  amser,  ac  nid  yn 
afi'eidiol,  yn  y  prif-ysgolion,  i  ddarllen  eu  bysgrifeniadau  ?  Y  mae 
becbgyn  deg  oed  yn  ein  dyddiau  ni  yn  medi'u  adrodd  tfeitbiau  mewn 
seryddiaetb  a  fferylliaetb  na  cblywsant  bwy  erioed  son  am  danynt ; 
ond  yr  un  petb  fyddai  eu  cymbaru  â  bwynt  mewn  gwybodaetb,  ag  a 
fyddai  cymbaru  aderyn  y  tô  â'r  eryr.  Eîfeid  penderf^Tiu,  gan  byny, 
nad  yw  yr  addysg  a  bleidir  yn  yr  Adroddiadau  byn  yn  elfenau  anbeb- 
gorol  mewn  gwybodaetb ;  llawcr  lbxi  y  gallant  fod  yn  foddion  digonol 
i  gjmnyrcbu  moesoldeb  a  cbrefydd.  Os  mynecb  wybod  betb  yw 
gwybodaetb,  darllenwch  Lyfr  y  Diarebion  ;  ceir  yno  wybodaetb  y 
doetbaf  o  dynion,  a  bono  dan  ddwyfol  gyfarwj-ddyd,  ac  yn  tueddu  i 
effeitbio  yn  ddaionus  ar  y  galon  a'r  fucbedd. 

Gan  fod  yr  ymwelwyr,  neu  ddii-prwywyr  (pa  air  a  gawn  am  danynt 
yn  Gymraeg  ?)  yn  gosod  cymaint  o  bwys  ar  ddysgeidiactb  fydol,  nid 
rbyfedd  eu  bod  yn  bm:  ddig  wrtb  ein  ben  iaitb  odidog.  Er  eu  bod  yn. 
gorfod  addef  fod  y  rbanau  Cj^mreig  yn  rbagori  ar  y  gororau  Seisnig- 
aidd,  ac  mai  y  Saeson  (sylwed  boll  gyfeisteddfodau  yr  Ysgolion 
Brytanaidd  ar  byn)  yw  yr  ysgolfeistriaid  salaf  yn  Ngbymru,  eto  nis 
gallant  gredu  nad  yw  yr  iaith  Gymraeg  ar  ffordd  poo  diwygiad.  Gan 
mai  Mr.  Lingen  yw  y  blaenaf  yn  y  rbes,  gadawn  iddo  ef  lefaru  dros  y 
lleül. 

"  Canfyddais  fod  pawb  o'r  im  farn  am  yr  anfanteision  ag  sydd  yn  gysylltiedig  ag 
anwj'bodaeth  o'r  Saesneg.  Y  niaent  mor  amlwg,  ac  mor  gyfFredin  yn  cael  ca 
haddef,  fel  nad  oes  eisieu  manyhi.  Eto,  os  pleidia  bndd  y  Saesneg,  gogwydda  serch 
at  y  Gymraeg.  Edrychir  ar  y  naill  fel  cyfaill  newydd  i'w  feddu  er  mwyn  elw,  y 
11  lU  fel  hen  gyfaiU  i'w  feithrin  cr  ci  fwyn  ei  hun,  ac  yn  enwedig  i  beidio  ei  adael 
j'n  ei  nj'chdod.  Y  mae  yn  deliygol  nas  gallech  weled  neb  rhieni  mewn  ardaloedd 
hollol  Gymreig,  o  ba  ddosbarth  bynag  y  byddont,  nad  cwyllysient  ddysgu  eu  plant 
mewn  ysgol  Saesnig :   eto  y  mae  polj  golygiad  neiUduol  o  fy wyd  cymdeithasol  i'r 


401  ADDYSG  YN  NGHYMRU. 

hwTi  y'u  genir  cf — pregethu — cyfarfodj'cld  gweddio — Ysgolion  Sabbothol — cym- 
deithasau — g^vahoddiadau — chiddcdigacth — y  cylchgrawn  enwadol  (ei  unig  \vasg) 
— y  mae  y  rhai  hyn  oU  yn  ymddangos  iddo  yn  Gj^mraeg  fcl  yr  unig  gyfrwng  i'w 
dwyn  ymhaen,  mewn  rhan,  fo  ddichon,  o  anghenrheidrwydd,  ond  mewn  rhyw 
raddau,  o  ddewisiad.  '  Y  mae  yn  rheol  gan  y  Cymreigyddion  na  siarcdir  yn  eu 
cyfarfodydd  ddim  Saesneg.'  (Tystiolacth  y  Parch.  D.  A.  Williams).  Gwir  fod 
amgylchiadau  y  byd  yn  dangos  jm  fwyfwy  yr  anghenrheidrwydd  sydd  ar  y  Cymro 
am  Saesncg  ;  ond  pa  ixn  bynag  ai  heb  allu  siarad  dim  Saesneg  y  mae,  neu  ynte  ei 
siarad  yn  anmherífaith,  y  mae  yn  tcimlo  yn  gyffclyb  annyoddefol  ei  hollol  anallu 
i'w  siarad,  neu  ei  ymdrech  yn  wyneb  ci  anmherffeithrwydd.  Y  mae  ei  dcimladau 
yn  gyffrous ;  ci  ddych j'myg  j-n  fy wiog ;  ci  ddrychfeddyliau  (ar  j'  pj-nciau  y  mae  yn 
eu  dcall)  yn  dilyn  j^  naill  y  llall  yn  gyflym.  Y  mae  yn  meddu  meistrolaeth  ar  ci 
iaith  ei  hun  yn  llawer  helaethach  nag  y  mac  y  Sais  o'r  un  sefyllfa  yn  ei  feddu  ar 
yr  eiddo  ef .  Y  mac  hyawdledd  (Ä.  y.  i  weddio  '  jai  ddoniol '  fel  ei  gelwir),  mor 
gyffredinol  yn  ei  ddosbarth  ef,  fel  y  mae  bod  yn  amddifad  o  hono  jn  waradwydd. 
Gan  hyny,  wrth  siarad  Saesneg  y  mae  yn  rhaid  iddo  adael  o'r  neiUdu  ddawn  neiU- 
duol  yn  j-r  hon  y  mae  jm  ymfalchio,  i  j'mddangos  dan  ffurf  o  anaUu  ag  sydd  yn 
dramgwydd  mwyaf  iddo.  ]\Ior  bell  gan  hyny  ag-  y  mae  j'n  galhi  dwyn  ymh.en 
orchwyHon  ei  fywyd,  y  mae  yr\  ymwrthod  a'r  Saesneg  fel  baich  annyoddefol.  Fel 
hyn  y  mae  fod  yv  iaith  Gymraeg  yn  cauw  ei  thir,  a'r  awyrgylch  foesol,  yr  hwn,  o 
dan  ei  chysgod,  sydd  yn  amgylchu  y  boblogaeth,  yn  jrmddangos  mor  bell  a  hyn  yn 
amnlodau  cj'dbcrthynol,  fel  y  mae  pob  ymdrech  i  ddefnyddio  y  gyntaf  i  dros- 
glwvddo  meddyliau  eraill  heblaw  y  rhai  sydd  yn  gyson  a'r  olaf  yn  ymddangos  yn 
ofer." 

Clywsom  am  un  yn  gof^Ti  yn  ddifrifol  i'r  diweddar  Mr.  Eichards, 
o  Dregaron,  pa  beth  oedd  ystyr  y  tair  torth  yn  y  ddammeg  hono  sydd 
yn  son  am  ddyn  yn  myned  at  ei  gyfaill  liw  nos,  ac  yn  llwj^ddo  o 
herwydd  ei  daerni.  Ar  ol  i  Mr.  Eichards  roddi  yr  ystyr  lythyrenol,  a 
dangos  yr  addysg  natm-iol  oedd  yn  y  ddammeg,  "  lë,  îe,"  ebe  y  gwr, 
"  y  mae  hyna  yn  bmûon,  ond  yr  wyf  fì  yn  credu  fod  y  tair  torth  jn. 
arwyddo  rhywbeth  iDellach."  "  0,  tebyg  iawn,"  atebai  Mr.  Eichards  ; 
"  oud  chwi  wyddoch  nad  wyf  fi  yn  un  sydd  yn  gweled  yn  mhell."  Nid 
ydym  yn  cofio  pa  fodd  yr  oedd  y  g\n:  ei  hun  yn  esbonio  :  ond  y  mae 
yn  eghir  am  Mr.  Lingen,  ei  fod  ef  yn  un  o'r  rhai  sydd  yn  gweled 
yn  mhell.  Y  mae  wedi  cael  allan  mai  yr  achos  o  ragfarn  y  Cymry  yn 
erbyn  y  Saesneg  yw  eu  hanallu  i  weddio  yn  ddoniol  yn  yr  iaith  hono. 
Pa  fodd  bynag  am  hyny,  gwyddom  am  rai  yn  siarad  ac  yn  ysgrifenu 
0  blaid  y  Saesneg,  er  na  fedrant  weddio  yn  ddoniol  mewn  un  iaith. 
Nid  yw  y  ddau  arall  wedi  bod  mor  ffodus  ag  ef  i  ddarganfod  yr  achos 
0  ymlyniad  y  Cymry  wrth  eu  hiaith ;  ond  y  maent  er  hyny  yn  llawn 
mor  benderfynol  dros  ei  difodi  oddiar  wyneb  y  ddaear ;  a  gofidus  yw 
meddwl  eu  bod  jn.  cael  eu  cadarnhau  yn  y  faru  hon  gan  dystiolaethau 
i'r  un  perwyl  oddiwrth  amryw  a  gyfrifant  eu  hunaiu  yn  Gymry.  O'r 
ochr  arall,  deallwn  fod  Esgob  Tyddewi,  un  o'r  ysgolheigion  penaf  yn 


ADDYSG  YN  ^GHYMRU.  405 

Ewrop,  i'r  bwn  y  mae  genym  barch  cliledryw,  yn  sefyll  yu  gadarn  o 
blaid  yr  ben  Omcraeg.  Dyma  wabaniaetb — Esgob  Tbirwall,  yu  erbyn 
màn-guradiaid  a  banner-boneddigiou  Cj^mru.  Ni  pbetruswn  ddyweyd 
ei  fod  ef  ei  bun  yn  fil  addasacb  i  roddi  barn  ar  y  mater  bwn  na'r  lleill 
i  gyd  gyda'u  gilydd.  Y  prif  reswm  a  ddygir  ymlacn  yn  erbyn  jx  iaitb 
Gymraeg,  yw  yr  aufantais  a  acblysurir  gauddi  mewn  Ilysoedd  gwladol. 
Ond  dymunem  ofyn,  Onid  mwy  cyfiawn  a  mwy  bawdd  fyddai  gwneyd 
y  barnwyr  yn  y  llysoedd  byu  yu  Gymry,  ua  cbeisio  gwneyd  yr  boll 
Gymry  yn  Saesou  ?  Dywedir  am  ryw  atbronydd,  ei  fod  uuwaitb  yn 
myfyrio  wrtb  y  tân  yn  ei  ystafell,  ac  wedi  ei  lyncu  i  fynu  gan  y  idwuc 
oedd  yn  destuu  ei  fyfyrdod  ar  y  pryd  i'r  fatb  raddau,  fel  yr  oedd  y  tân 
wedi  banner  ei  rostio  cyn  iddo  deimlo  oddiwrtbo.  Oud  pau  ddecbreu- 
odd  ddyfod  ato  ei  bun,  galwodd  ar  y  gwas  i  ddyfod  yno  i  symud  y 
tân  yn  ol.  "  Y  mae  byny  yn  anbawdd  iawn,  syi',"  ebey  gwas;  "ouid 
gwell  fyddai  symud  ycbydig  ar  y  gader  ?"  Felly  y  dy^^edwn  niunau — 
Yu  lle  tyuu  i  lawr  ben  furiau  cedyrn  Cymru,  ouid  gwell  fyddai  symud 
y  gador  gyfreitbiol,  a  dwyn  ymlaen  boU  acbosion  ein  Uysoedd  gwladol 
jn  yr  iaitb  Gymraeg  ?  Llafimwcb  am  byn,  gydwladwyr  boff ;  aufon- 
wcb  ddeisebion  taer  a  dibaid  i'r  seuedd,  ac  na  orpbwyswcb  nes 
cyrbaedd  eicb  amcau. 


406 


ADEODDIADAU    Y    DIRPRWYWYE.* 

Pan  yn  ymaflyd  yn  y  gorchwyl  o  ysgrifio  cin  sylwatlau  ar  "  Adclysg 
}Ti  Nghymru"  erbyn  y  rliif^Ti  diweddaf,  nid  oeddym  ond  newydd 
dderbyn  yr  Adroddiadau,  ac  hyd  y  gwyddom  nid  oedd  unrhyw  feirn- 
iadaeth  wedi  ymddangos  o  berthyuas  iddynt  yn  y  Dywysogaeth, 
oddieithr  un  neu  ddwy  o  crthyglau  gwacl,  gwan,  a  gwantan,  mewn 
Papyryn  a  gyhoeddir  yn  y  Deheudir.  Ond  er  nad  oeddym  wedi  cael 
hamdden  i'w  darllen  yn  fauwl,  yr  oedd  yr  olwg  gyntaf  yn  ddigon  i'n 
hargyhoeddi  y  dylasem  ddyfod  aUau  yn  fwy  penderfynol  ac  egnîol 
na'r  Papyryn  rhag-grybwylledig.  Yr  oeddym  yn  gweled  ac  yn  teimlo 
fod  y  Dirprwywyr  wedi  gwneyd  cam  dirfawr  â  ni  fel  cenedl ;  a  chy- 
merasom  ein  rhyddid  i  ddyweyd  hyny  yn  cofn  ac  yn  wrol.  Ond  ar  yr 
un  pryd  nid  oeddym  yn  ystyried  fod  genym  ni  hawl  i  farnu  eu  dyben- 
ion,  a  chymerasom  ofal  i  hysbysu  nad  oeddym  yn  eu  cyhuddo  o  ddwyn 
camdystiolaeth  fwriadol.  Y  mae  yn  dda  genym,  wi'th  edi'ych  yn  ol,  i 
ni  ymgadw  o  fewn  y  terfynau  hyn ;  ac  nid  ydym  eto  yn  gweled 
anghenrheidrwydd  i  fyned  un  cam  yn  mhellach.  Trosedd  mawr  yn 
nghyfrif  rhai  fyddai  son  fod  y  fath  beth  yn  ddichonadwy  ag  i'r  Dir- 
prwywyr  hyn  fod  i  ryw  raddau  yn  well  na  Beelzebub  ei  hun.  Ond  nid 
yw  yr  eithafìon  o'r  natur  yma  yn  effeithio  dim  namyn  i  beri  gwrth- 
darawiad  cryfach  yn  mhlaid  y  Dirprwywyr  a'u  Hadroddiadau,  o'r  hyn 
y  mae  gcnjTn  anghraifft  eisoes  yn  y  "  British  Banner."  Beth  sydd  a 
fynom  ni  â  chwilio  eu  calonau  ?  Ehyngddynt  hwy  a'u  dybenion — ein 
gwaith  ni  yw  barnu  gwirionedd  eu  tystiolaethau.  Yr  un  peth  yn  ein 
bryd  ni  fyddai  cyhuddo  dyn  o  lofruddiaeth  neu  ladi-ad,  a'i  gyhuddo  o 
gelwydd  gwirfoddol.  "  Pan  glywaf  ddyn  yn  tystiolaethu  yr  hyn  nid 
yw  wir,"  meddai  Dr.  Johnson,  "  y  mae  yn  ddigon  genyf  hysbysu  iddo, 
Yr  ydych  yn  dyweyd  celwydd,  syr  :  ond  os  byddaf  mewn  natur  ddrwg, 
byddaf  yn  ei  gyfarch  fel  hyn,  Yr  ydych  yn  dyweyd  celwydd,  s}t:  ;  ac 

*0r  "Traetuodtdd,"  am  1S4S. 


ADEODDIADAU  Y  DIEPRWYWYR. 


4G7 


yr  yclycb  yn  gw^bod  eicli  bod  yu  dyweyd  celwydd."  Ond  nid  oeddym 
ni  wi-th  g}^ansoddi  yr  ysgrif  o'r  blaen,  ac  nid  ydym  yn  awr,  mewn 
natur  ddrwg ;  gan  hyny,  nid  oes  eisieu  i  ni  fyned  yn  mhcllach  na 
hysbysu  fod  y  Dirprwywyr  wedi  dyweyd  celwydd,  heb  gymeryd  arnom 
benderfynu  pa  un  a  oeddynt  yn  gwneuthur  hyny  yn  f\vriadol  ai  peidio. 
Yr  ydym  yn  deall  fod  rhai  yn  tueddu  i'n  beio,  pe  gwyddent  pa  fodd, 
am  addef  fod  peth  gwirionedd  yn  yr  Adroddiadau.  Oud  yn  lle  galw  hyn 
yn  ol,  yr  ydym  yn  barod  i'w  ail-ddyweyd  ;  ac  uid  hyuy  yn  unig,  ond 
dymunem  ei  wasgu  yu  ddwysach  eto  at  feddyliau  ein  darllenwyr.  Yr 
ydym  yn  addef,  ac  hefyd  yn  houi  yu  y  modd  cadarnaf,  fod  ein  cenedl 
ar  y  cyfan  yu  rhagori  ar  un  geuedl  arall :  ond  nid  baruu  eiu  hunaiu 
mewn  cymhariaeth  i  eraill  a  wcddai  fod  eiu  rheol :  oud  yn  hytrach 
ymofyn  pa  beth  ydym  wrth  yr  hyu  a  ddylem  fod.  Hoff  genym  ni  hen 
arwyddair  y  Cymry,  "  Y  Gwir  yn  erbyn  y  Byd."  Caffed  y  gwir  ei  le, 
beth  byuag  fyddo  y  caulyuiad.  Ac  onid  y  gwir  yw,  fod  arfcrion  yu 
ffýuu  yu  mhlith  meibion  a  merched  Cymru  na  oddefid  mewu  un  geuedl 
wareiddiedig  ?  Onid  y  gwir  yw,  fod  gw^'lder  benywaidd  yn  beth  na 
ŵyr  llawer  o'n  merched  ieuaiuc  ddim  am  dauo  ?  Ouid  y  gwir  yw, 
fod  mâu-ddichellion,  twyll  ac  aughyfiawnder,  yn  rhy  gjŵedin  yn  eiu 
plith  ?  Ouid  y  gwir  yw,  fod  cryn  nifer  yu  y  dosbarth  amaethol  a 
gweithyddol  ya  dra  isel  mewn  gwybodaeth  gyfìrediuol  ?  Yr  ydjnn  yn 
gorfod  credu  mai  fel  hyn  y  mae,  ac  nid  oes  arnom  ofn  dyweyd  ein  medd- 
yhau.  Pa  les  fydd  i  ni  dwyllo  ein  hunain,  trwy  gau  ein  llygaid,  fel 
yr  estrys,  rhag  gweled  y  drwg  sydd  mor  agos  atom  ?  Na,  gadewch  i 
ni  ymwroli  yn  fwy  ffyddlawn  a  thanbaid  nag  erioed  yn  erbyn  y  llj'gr- 
edigaethau  sydd  wedi  dwyu  y  fath  sarhad  ar  ein  cenedl.  Wrth 
ymladd  yn  erbyn  y  gelyniou,  nac  esgeuluswn  y  gwaith  o  adeiladu  y 
mur.  Da  fyddai  geuym  pe  medrem  lanhau  enw  da  eiu  gwlad  oddiwrth 
y  gwarth  a  deíiir  arni  gan  ei  chaseion ;  ond  gwell  ua  hyny  fyddai  ei 
glauhau  hi  ei  hun  oddiwrth  achosion  sydd  wedi  dwyn  y  gwarth  hwnw 
arui,  deued  a  ddelo  o'i  henw  yn  ngolwg  estroniaid.  Dywedir  wrthym, 
cfallai,  mai  nid  dyma  yr  adeg  briodol  i  son  am  waeleddau  y  Cymry. 
Wel,  y  mae  gau  y  neb  a  fyno  hawl  i  feddwl  felly  ;  ond  y  mae  genym 
ninuau  yr  un  hawl  i  feddwl  jn  hollol  i'r  gwrthwyneb.  Ac  y  mae  yn 
ymddangos  i  ni  mai  dyma  yr  amser  i  ddwyn  y  Cymry  i  ffieiddio  ac  i 
yru  ymaith  o'u  plith  yr  arferiou  hyuy  ag  sydd  wedi  dwyn  y  fath  wartli 
ar  eu  cymeriad  fel  cenedl ;  ac  y  byddem  yn  euog  o  anffyddlondeb 
ysgeler  ^u'th  beidio  gwneyd  y  defuydd  goreu  o'r  cyfleusdra.    Dymuucm 


408  ADRODDIADAU  Y  DIRPRWYWYE. 

gj-mlicll  yr  ystyi-iaetliau  liyu  yu  cUifrifol  at  feddyliau  pcuau  tculuoedcl 
ac  athrawou  yr  Ysgoliou  Sabbothol.  Gofidus  yw  geuyui  fod  eiu 
gwaeleddau  wedi  eu  hadrodd  yu  Gath,  a'u  myuegu  yu  heolydd 
Ascalou  ;  a  buasem  yn  gwueuthur  uu  peth  a  allasem  i  ragflaeuu  yr 
auffawd.  Oud  y  mae  hyuy  yu  awT  wedi  dygwydd,  ac  uid  oes  modd 
ei  alw  yu  ol.  Beth  yw  eiu  dyledswydd  yu  ugwyueb  hyu  ?  Ouid  galaru 
a  diwygio  ?  Pe  byddai  uu  o'u  cyfeilliou  auwylaf  yn  euog  o-  ryw  fai, 
ni  a  wuacm  eiu  goreu  yu  y  llc  cyutaf,  fcl  mcibiou  hyuaf  Noa,  i  daflu 
mautell  drosto,  a'i  ddwyu  i  edifarhau.  Oud  pe  deuai  rhyw  Daries, 
Troedyraur,  ucu  Joues,  Nefyu,  a'r  cj^huddiad  ymlaen,  ui  fedrem 
ddyweyd  celwydd  er  mwyu  ei  amddiffyn ;  ond  yu  hytrach  ni  a  ddefu- 
yddiem  ymddygiad  ei  gaseion  jni  rheswm  ychwauegol  i  geisio  ei 
ddiwygio.  Ac  heblaw  hyn  oll,  beth  sydd  yn  rhwystro  ein  cyfeillion 
i  welcd  cu  bod,  wrth  ddesgrifio  yv  Adi-oddiadau  fel  un  pentwr  digj'mysg 
ogelwyddau,  yn  euog  eu  hunain  o'r  im  camwedd  aga  roddir  gauddynt 
yn  erbyn  y  Dù-prwywyr  ?  lë,  mwy  na  hyn — y  mae  y  Dirprwywyr  yn 
addef  fod  llawer  o  ddaioui  yn  Nghyuu'u  :  oud  ni  fyn  rhai  o'u  gwrth- 
wyuebwyr  i  ui  addef  fod  yr  Adroddiadau  yu  cynuwys  y  mymryn  lleiaf  o 
wiriouedd  !    Gwareder  Cymru  rhag  ffoliueb  ei  phleidwyr. 

Ni  ddygwyddodd  i  ni  gly  wed  am  un  wrthddadl  arall,  gwerth  mynyd 
o  sylw  yu  erbyu  eiu  hesgrif  flaeuorol.  Gau  hyny,  ni  a  awu  rhagom 
i  gynnyg  rhai  sylwadau  ychwanegol  ar  yr  un  testuu.  Ac  ymlaeuaf 
oll,  dymunem  hysbysu  nad  casineb  at  y  grefydd  wladol  sydd  yn  ein 
cymhell  yn  hyu  o  orchwyl.  Pe  na  buasai  ond  y  teimlad  hwu  yu  eiu 
llywodi-aethu,  buasem  yu  llaweuhau  wrth  weled  yr  Adroddiadau. 
Nid  oes  eisieu  profiou  cadaruach  nag  a  geir  yma  o  aneffeithioldeb  yr 
Eglwys  Sefydledig  yn  Nghymru.  Dywedir  a  dangosir  yuddyut  yn 
amlwg  mai  ei  hysgolion  hi  yu  gyffredin  yw  y  rhai  salwaf ;  ac  nad  y w 
ei  phleidwyr  yu  gofalu  oud  ychydig  am  les  y  bobl.  Ceir  yma  y 
ffeithiau  mwyaf  gwarthus  am  eglwyswyr  wrth  y  degau  yn  llacb'ata 
arian  a  ddylasent  fod  yn  cynual  ysgolion  i'r  tlodion.  Pe  baem  am 
wartLirud^o  yr  Eglwys  Sefydledig,  ni  fyddai  raid  i  ui  ond  casglu 
yn  nghyd  yr  hauesion  gwaethaf  yn  y  llyfrau  hyn.  Ond  uid  hyu  yw  ein 
hamcan.  Teimlo  yr  ydym  dros  ein  cenedl,  yr  hou  a  gafodd  gam  yn 
yr  achos  hwn  ar  law  ceuadon  y  Uywodraeth.  Er  eiu  bod  yn  addef  y 
gwir,  nid  ydym  am  dderbyu  y  celwydd  ;  ac  y  mae  eiu  ffyddlondeb  yn 
argyhoaddi  ein  cydwladwyr  o'u  beiau  yn  ein  gosod  ar  dir  mauteisiol 
i  gyfarfod  â'u  cyhuddwyr.     Er  nad  oes  genym  ddim  i'w  ddyr^'edyd  yn 


ADRODDL.\.DAU  Y  DIRPRWYT^'YIi.  409 

wahanol  oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedasom  yu  ciu  rhifyn  diweddaf,  eto, 
gan  i  ni  gael  lle  i  ddeall  fod  amryw  o  gyfeiHiou  y  Dirprwj^wj^r  yn 
talu  mwy  o  sylw  nag  a  feddyliasom  i'r  hyn  sydd  yu  ymddangos  yn  y 
"  Traethodydd,"  tybiwn  mai  uid  afreidiol  fyddai  i  ni  brofi  ac  egluro 
ein  cŵjTi  yn  eu  herbyn  jti  fwy  helaeth  a  mauwl. 

1.  Y  mae  yn  amlwg  nad  oedd  y  Dkprwywyr  yu  meddu  ond  ychydig 

0  syniad  am,  nac  archwaeth  at,  grefydd  y  Cysm-y.  Nid  ydym  yn  awr 
yn  son  am  Ymneillduaeth,  ond  crefydd  efengylaidd,  pa  un  bynag  ai 
'yn  y  Uan  ai  yu  y  capel.     Y  mwyaf  aughymhwys  yn  yr  ystyr  yma,  yú 

01  pob  ymddaugosiad,  oedd  Mr.  Lingen.  Y  mae  y  gwr  hwn  yn  gosod 
Diwygiadau  Cymru  yu  jv  un  gyfres  ag  ysgarmes  Eebecca  ;  ac  wrth 
roddi  hanes  am  un  ysgol,  y  mae  jn  dyweyd  fod  y  plant  yu  cauu  rhyw 
fath  o  ffiloreg  grefi/ddoJ,  pau  uad  oeddyut  oud  canu  hen  benuill 
synwyrlawn  a  melus,  jv  hwu  a  arferir  yu  bur  gjŵedin  yn  nghyn- 
nulleidfaoedd  y  Saeson.  Nid  yw  y  ddau  arall  yu  siarad  am  bethau 
cysgredig  gyda  llawn  cymaint  o  ddibrisdod ;  ac  nid  ydym  yn  ammheu 
nad  oes  ganddynt  ryw  grefydd  o'r  eiddyut  eu  huuaiu ;  ond  am 
grefydd  y  Cymry,  nid  oes  lle  i  feddwl  y  gwyddant  lawer  ychwaueg  ua 
llr.  Lingen. 

2.  Yr  oeddyut  yn  llawn  rhagfarn  yn  erbyn  iaith  y  Cymiy.  Kid 
y^v  yu  hysbys  pa  ddrwg  a  wnaeth  yr  heu  Omeraeg  iddynt  hwy  ua  ucb 
arall ;  oud  y  mae  eu  gelyniacth  tuag  ati  yn  berwi  allau  ar  bob 
achlysur.  Y  mae  yma  aughyfiawuder  dyblyg.  Y  oedd  anfon  Sacson 
i  holi  plant  y  Cymi-y  yn  anghyfiawnder  ;  ac  jr  oedd  aufou  rhai  mor 
ragfarnllyd  yn  erbyn  y  Gymraeg,  i  wueyd  gwybodaeth  o  iaith  yn. 
safon  yr  jnnholiad,  yn  anghyfiawnder  gwaeth.  Ac  uid  oedd  hyu  oll  jti 
ddigon  ganddj'ut.  Gellid  meddwl  nad  oedd  modd  myned  yn  mhellach ; 
ond  medrasant  hwy  ddj'feisio  ffordd  i  ychwanegu  un  anghyfiawnder 
arall.  Nid  ya  uuig  y  maent  wedi  craffu  ar  bob  trosedd  o  reolau  yr 
iaith  Saesneg ;  oud  y  maeut  yn  ymostwug  i  feú-niadu  ar  y  dull  o"i 
swnio.  Pe  anfonasid  y  doethion  hyn  i  ymweled  a  Phrif-ysgol  Edin- 
bm-gh,  buaseut  yn  ddiattreg  yn  rhoddi  Professor  Wilsou  a  Dr. 
Chalmers  yn  rhestr  y  bwngleriaid,  am  cu  bod  yn  siarad  gydag  accu 
Albanaidd.  Neu  pe  dj^gwyddai  iddynt  daraw  i  mewu  i  Dy  yr 
Argl's^yddi,  nid  ydym  yn  sicr  y  diangai  yr  Ai-glwyddi  Brougham  a 
Campbell  heb  eu  collfarnu  fel  rhai  rhy  anwybodus  i  fod  yn  atlu'awon 
mewn  Ysgolion  Brytauaidd. 

3.  Heblaw  hyn,  yv  oedd  llaAver  o'r  holiadau  ynddynt  cu  huuaiu  yu 

2  D 


410  ADRODDIADAU  Y  DIRPIÌWYWYR. 

cithaf  afresymol.  Buascnt  yn  annlieg,  ac  ni  chawsicl  g^ell  atebion, 
pe  gofynasid  liwjiit  yn  ysgolion  Lliinclain  nen  ryw  drof  arall.  Gŵyi* 
I)awb  natl  ocs  dim  yn  fwy  anhawdd  na  ffurfìo  darnodiadau  boddlonawli 
sef  yw  hyny,  dyweyd  mewn  ychydig  eiriau  beth  ydyw  unrhyw  wrth- 
ddi-ych.  Ffordd  effeithiol  i  ddyrysu  dyn  yw  gofyn  iddo,  Beth  yw 
y  peth  hwn,  neu  y  peth  arall  ?  Methodd  Plato  ag  ateb  y 
gofyniad,  Beth  yw  dyn  ?  A  phwy  a  ddichon  gyfrif  yr  holl  ddadleuou 
sydd  wedi  bod  yn  mhlith  duwinyddion  wrth  geisio  ateb  y  gofyniadau, 
Beth  yw  ffydd,  Beth  yw  gwyrthiau,  ac  eraill  cyffelyb  ?  Ac  eto  dyma 
rai  o'r  gofyniadau  a  roddid  gan  y  Dirprwywyr  i  blant  deg  oed.  Nid 
ydym  yn  gwybod  am  ddim  yii  fwy  anhawdd  i'w  ateb  na'r  olaf,  sef, 
Beth  yw  gwyi'thiau.  Y  mae  rhai  o'r  mcddyliau  dysgleiriaf  a  fu  erioed 
yn  y  byd  wedi  ysgrifenu  cyfrolau  arno,  ac  wedi  ei  adael  yn  dywyll  yu 
y  diwedd.  Ond  ni  phetrusai  Mr.  Symons  roddi  y  gofyniad  hwn  i'r 
plant  yn  ysgol  y  Parch.  T.  Price.  Y  mae  Mr.  Price  yn  teilyngu 
canmoliaeth  am  droi  y  gofyniad  ato  yntau  yn  ol ;  ac  nid  ydym  yn 
rhyfeddu  na  fedrai  Mr.  Symons  mo'i  ateb.  Y  syndod  yw  ei  fod  mor 
ffol  a  dysgwyl  y  medrai  y  plant,  na  neb  arall,  mewn  ychydig  eiriau 
ddyfod  i  ben  â'r  gorchwyl. 

4.  Bu  y  Dirprwywyr  yn  hynod  o  anhapus  yn  newisiad  y  rhan 
fwyaf  o'u  C}Tinorthwyw}T:.  Nid  gwaeth  genym  ni  iddynt  ddyfod  o 
Goleg  Llanbedr,  mwy  na  rhyw  goleg  arall,  ond  cael  dynion  yn  meddu 
ar  synwyr  cyffredin  :  ond  pe  chwiliascnt  holl  golegau  y  byd,  dilys  yw 
na  chawsent  neb  mwy  auaddas  at  y  gorchwyl  na'r  nifer  fwyaf  o'r 
rhai  a  gafwyd.  Dymunem  siarad  o  hyd  am  y  Dirprwywyr  gyda'r 
parch  sydd  yn  gweddu  i  foneddigion,  er  ein  bod  yn  eu  hystyried  wedi 
gwneyd  cam  â  ni  mewn  amryfusedd.  Ond  gweled  rhyw  gorachod  fel 
hyn  yn  rhyfygu  beirniadu  ar  ddynion  mil  gwell  na  hwynt  eu  hunain 
— dyma  sydd  yn  rhoddi  ysfa  yn  nhraed  pob  d}Ti  a  fedro  wneuthur 
rh}^  ddefnydd  o'i  draed  heblaw  cario  ei  gorff}-n  ei  hun  o'r  naill  fan 
i"r  llall.  Soniasom  yn  y  rhifyn  diweddaf  am  John  James  efo  ei 
Garden  of  Gardens.  Ond  gan  nad  oeddym  y  pryd  hyny  yn  gwybod 
fawr  am  y  dyn,  rhoddasom  yr  esboniad  tiriouaf  a  fedi'em  ar  ei  gam- 
gymeriad.  Erbyn  hyn,  pa  fodd  bynag,  os  yw  hanner  y  tystiolaethau 
a  gawsom  am  dano  yn  wir,  y  mae  yn  rhaid  i  ni  gredu  na  wyddai  y 
gwahaniaeth  rhwng  cerdd  a  gardd.  Cawsom  lythyr  oddiwTth  gyfaill 
}Ti  hysbysu  mai  "  lob  perfiaith  "  ydyw.  Wel  yntau,  lob  y  caiff  fod  o'n 
rhan  ni;    ac   ni  faliem   mo'r  llawer  pe   rhoddem   rai   ffeithiau  yn 


ADRODDIADAU  Y  DIRPRWYWYR.  411 

ycliwaneg  i  brofi  cywirdeb  y  desgrifiad.  Aeth  y  dyn  Lwn  i  ryw  ysgol 
y  gwyddom  am  dani  yn  dda  ;  ac  am  nad  oedd  yr  athraw  yu  crynu 
ger  ei  fron,  ac  jna  tahi  iddo  yr  ymostyngiad  a  ddysgwyliai,  dywcdai 
yn  fawreddus,  "  Gallaf  fi  wneyd  llawer  iawn  o  ddrwg  i'ch  ysgol  chwi, 
os  dewisaf."  Ehaid  fod  yr  athraw  yn  mcddu  ar  amynedd  Job,  onide 
buasai  yn  ei  hebrwng  allan  yn  gynt  nag  y  daeth  i  mewn  am  arfer  y  fath 
fygythiad  annynol.  Ond  pa  fodd  bynag,  aeth  John  James  ymlaen  i 
holiyr  ysgol :  ac  yn  mhlith  pethau  eraill,  gofynodd,  "  Os  gall  3  cheíîyl 
dynu  3  tunell  o  lo  mewn  certwyn,  yr  hon  sydd  yn  pwyso  1  dunell,  pa 
faint  o  lo  a  dynai  2  geffyl  ?"  Atebodd  y  plant  yn  gywir.  Ehoddasant 
bwysau  y  certwyn,  wrth  reswm,  at  bwysau  y  glo,  a  chawsant  y  cwbl 
yn  4  tunell.  Yna  gweithiasant  fel  hyn,  Os  yw  tri  cheffyl  yn  tynu 
pedair  tunell,  yna  y  mae  2  geffyl  yn  tynu  dwy  dunell  a  13|  cant.  Dyma 
yr  lioll  bwysau  a  dynid  gan  2  geffyl.  Yna  cymerasant  allan  bwysau  y 
gertwyn,  sef  1  dunell,  a  chawsant  fod  pwysau  y  glo  yn  un  dunell  a 
13^  cant.  Fe  wel  pob  dyn  sydd  yn  gwybod  y  gwahaniaeth  rhwng  ei  law 
dde  a'i  law  aswy  fod  y  plant  yn  gywir.  Ond  er  fod  John  James  wedi 
cael  amser  i  barotôi  y  gofyniad,  ac  i  efrydu  uwch  ei  ben  ;  ac  er 
iddo  gael  atebiad  cywir  o  ílaen  ei  lygaid,  eto  methodd  a'i  ddëall  yu 
y  diwedd.  "Ediychw^ch  yma,"  ebai  wrthynt,  "  os  yw  3  cheôyl 
yn  tynu  3  tunell,  beth  sydd  yn  rhwystro  i  chwi  w'eled  mai  tunell 
sydd  gan  bob  ceffyl  ?  Gan  hyny,  rhaid  y  gallai  2  geffyl  dyuu  dwy 
dunell."  Felly  j-r  oedd  y  gertwyn  yn  symud  o  honi  ei  hun;  ae 
nid  oedd  ei  phwysau  hi  yn  mwyhau  dim  ar  y  llwyth.  Yr  un  peth 
fyddai  dyweyd  nad  oedd  ffoHneb  y  ddau  gynnorthwywyr  yn  fwy  na 
ffolineb  un  o  honynt,  er  y  gwyr  pawb  fod  tunell  o  ffolineb  yn  John 
James  ei  hun.  Cymaint  a  hyn  am  dano  fel  rhifyddwr.  Y  mae  yn 
ymddangos  nad  yw  ei  wybodaeth  mswn  daearyddiaeth  fawr  helaeth- 
ach:  oblegid  pan  yr  enwodd  un  o'r  plant  "  Australasia."  "Dyna," 
eb  efe,  "yr  ydych  yn  awr  yn  dyfeisio  gair  o'r  eiddoch  eich  hun." 
Tua'r  un  amscr,  aeth  i  edrych  ysgol  arall  yn  yr  un  gymydogaeth : 
ond  yn  lle  myned  at  ei  waith,  bu  ar  hyd  y  pentref  trwy  y  pryd- 
nawn  nes  yr  oedd  o  fewn  hanner  awr  i'r  amser  y  byddai  y  pLant  yn 
arfer  myned  adref.  Yua  cadwodd  hwynt  dan  holiad  nes  yr  oedd  yn 
dechreu  tj^yllu.  Acth  y  plant  fel  y  gclHd  tybied  yn  bur  anesmwyth, 
a  rhoddodd  yntau  yn  yr  Adroddiad  fod  ji:  athraw  yn  analluog  i  gadw 
trefu  yn  ei  ysgol.  ün  o'r  hoHadau  oedd  "  Pa  fodd  y  mae  y  byd  ja 
cael   ei  ranu?"      Gan  fod  yr  hohedydd  yn   gofyn   yn   llcd   ílocsg, 


41/î  ADRODDIADAU  Y  DIBPRWyWYR. 

meddylioclcl  un  bacbgen,  yr  lnvn  ocdd  yn  Avell  daearyddwr  na  Johîi 
James,  niai  gofj-n  yr  oedd  "  Pa  fodd  y  mao  Cymru  yn  cael  ei  rlianu  ?" 
Ac  atebodd,  "Deuddcg."  Ond  dëaUodd  yr  atbraw  yn  ebrwydd  mai 
camgymeryd  yr  boliad  a  wnaetb  y  bacbgen  ;  a  dymunodd  ar  yr  bolwr 
am  ofyn  yn  egluracb.  Hyny  a  wnawd,  a  cbafwyd  atebiad  cywir  yn  y 
fan.  Ac  eto,  y  mae  Jobn  James  wedi  mynegu  yn  yr  Adi'oddiad  fod 
jTio  un  bacbgen  18  oed  yn  dyweyd  fod  y  byd  yn  cael  ei  ranu  yn 
ddeuddog  rban.  Digon  yw  byn  o  sylw  am  Jobn  James,  a  mwy 
eô'allai  nag  a  baeddai.  Ond  cyn  gadael  y  cynnortbwywyi',  y  mae 
genym  air  neu  ddau  yw  ddywcyd  am  un  p.  B.  Price,  yr  bwn  sydd  yn 
boni  braidd  mwy  nag  a  ddylai,  ac  yn  dra  boff  o  fcio  ar  y  dull  o  swnio 
Saesneg.  Fel  angbraifift  o'r  sylwadau  pwysig  a  wneir  ganddo  ef, 
cjnnercr  yr  byn  a  ganlyn:  "  Gwelais  offeiriad  y  plwyf ;  enw  ei  bres- 
wylfod  yw  Glyn-Celyn,  yr  bwn  sydd  banner  milltir  o'r  eglwys,  ar  yr 
ocbr  dde  i'r  fifordd  o  Bronllys  i  Abcrbonddu."  Un  o'i  ofyuiadau  ef 
yw,  "  Pa  le  yr  oedd  Gardd  Edcn  ?  "  Erdolwg,  fedr  efe  ei  bun  ddyweyd 
pa  le  yr  oedd  ?  Am  un  dosbartb  yn  Ysgol  Tregaron  Bwlcbgwynt  y 
mae  yn  sylwi  na  wyddent  pa  sawl  blwyddyn  ar  ol  Crist  y  crëwyd  y 
bj'd.  "  Did  not  Jniow  how  mamj  years  aftcr  Christ  the  world  iras  created."'^- 
Ac  yn  ysgol  yr  Eglwys  yn  Tregarou,  yr  oedd  y  plant  yn  dyweyd  yn 
ddigon  priodol  fod  croesboelio  jn  arwyddo  boelio  traed  a  dwylaw  wrtb 
bren.  Ond  cyfieitbir  eu  batebiad  gau  D.  B.  Price  fel  byn ;  "  to  nail 
hand  and  foot  to  a  stíck."  Byddai  jn  bawdd  ycbwanegu  :  ond  rbag 
blino  ein  ddarllenwyr,  gadawn  ar  byn  o  banes  am  weitbrediadau  y 
cynnortbwywyr. 

5.  Yr  ydym  3^  cybuddo  y  Dii-prwywyr  o  annbcgwcb  yn  ngbasgliad 
eu  tystiolactbau.  Yn  y  lle  cyntaf,  nid  oeddjmt  yn  rboddi  gofyniadau 
tcg  ger  bron  y  tystion.  Holent  yn  fanwl  pa  ddrygau  oedd  yn  y  wlad ; 
ond  ni  ynganent  am  y  rbinweddau.  Ac  yn  ail,  os  na  fyddai  y  tystiol- 
aetbau  wrtb  eu  bodd,  byny  yw,  os  na  byddent  un  ai  jn  rboddi  golwg 
bruddaidd  ar  y  Dywysogaetb,  neu  ynte  jn  cj-nnwys  djonuniad  am 
gynnortbwy  y  Ilywodraetb,  ni  cbaent  ymddangos  yn  yr  Adi'oddiad. 
Hwyracb  fod  rbai  citbi-iadau  ;  ond  byn  oedd  eu  rbeol  gyŵedin.  Nid 
ydym  yn  dyweyd  eu  bod  yn  rbwym  o  argrafifu  pob  tystiolaetb  a  dder- 
byniasant ;  ond  jx  oedd  gcnym  hawl  i  ddysgwyl  mwy  0  g}ŵrtalwcb 

*  Y  mae  ya.  debyg  fcd  yma  gamargraffiad.  Ond  ni  ddylasent  li\vytlia'a  fod  raor  a\ryddu3  i  gof- 
nodi  camargraffiadaE,  a,  chamddywcdia.clau. 


ADEODDLiDAU  Y  DIEPRWYWYR.  413 

nag  a  welir  yma.  Yn  mhlith  golygwyr  yr  lioll  gyhoGcldiaclau  Cymreitr. 
nicl  oes  ond  tystiolaeth  un  o  honynt  wedi  cael  ymddangos.  Ac  wrth 
gymeryd  y  tystion  o  bob  ochr,  yn  Eglwyswyr  ac  Ymneillduwyr,  ceir 
eu  rhifedi  fel  hyn  : — 


EghryswjT           .... 

232 

Ymneillduwj'r 

79 

Gwahaniaetli 

153 

Felly,  yr  oedd  yn  rhaid  cael  yn  agos  i  di'i  Eglwyswr  ar  gyfer  un  Ym- 
neillduwr. 

Dyma  y  ffeithiau  noeth  ac  anwadadwy.  A  pha  gyfrif  a  allwn  ei 
roddi  am  danynt  ?  Y  ffordd  feraf  a  hawddaf  yw  penderfynu  ar  un- 
waith  fod  y  Dù-prwywyr  wedi  bod  yn  euog  o  roddi  camddarluniad 
bv,riadol.  Ond  y  mae  hyn  yn  gj'huddiad  na  feiddiwn  ei  dd^^^n,  hyd 
yn  nod  yn  erbyn  y  cynnorthwywyr.  Ac  am  y  Dú-prw}"Avr,  y  mae  yn 
rhaid  i  ni  gyfaddef  na  welsom  ac  na  chlywsom  eto  ddim  am  dauynt  yn 
anghyson  â'r  dybiaeth  fod  y  tri  yn  ddynion  o  deimladau  boneddigaidd 
ac  anrhydeddus.  Os  bydd  rhywun  yn  teimlo  tuedd  i  haeru  ein  bod  yn 
rhy  dyner,  y  mae  iddo  lawn  groesaw.  Pe  efelychem  y  cj-fryw  un, 
gallem  ddyweyd  gyda'r  un  faint  o  reswm  ei  fod  yn  rhoddi  camddarlun- 
iad  bwi-iadol  o'r  Ach-oddiadau.  Ac  onid  oes  Ymneillduwyr  yn  Nghymru 
wedi  rhoddi  golwg  dduach  arnom  na'r  DirprwywjT  eu  hunain  ?  Ond  a 
raid  i  ni  gredu  oblegid  hyny  eu  bod  oll  yn  euog  o  di'aethu  celwyddau 
gwirfoddol  ?  Yr  esboniad  cywir  am  y  cwbl  ydyw,  fod  djTiion  wrth 
deimlo  jti  frwdfrydig  di'os  un  ochr,  mewn  perygl  o  anghofio  neu  ddi- 
brisio  yr  ochr  arall.  Un  o  hoô'  bynciau  ein  seneddwyr  yn  y  dyddiau 
hyn  yTV'  yr  anghenrheidrwydd  am  i"r  llywodraeth  gymeryd  addysg  y 
bobl  i'w  llaAY  ei  hun.  A  meddyHwyd  mai  y  lle  mwyaf  manteisiol  i 
ddechreu  oedd  Cyroru.  Bu  rhai  mân-frwyckau  o'r  blaen  ;  ond  dj^ma 
Ue  y  mae  Brwydr  Waterloo  i  gael  ei  hymladd,  ydyw  ar  faes  y  Dywys- 
ogaeth.  Ac  fel  rhagbarotoad,  daeth  y  Dirprwywyr  hyn  i  gasglu  pob 
profion  a  fedrent  gael  o  iselder  y  Cymry,  er  mwyn  dangos  fod  yn  rhaid 
gwneyd  rhywbeth  iddynt  yn  fuan,  onide  yx-  ai  y  byd  bach  Cymreig  yu 
bendramwnwgl.  Mewn  geiriau  eraill,  daethant  yma,  fel  y  dywed  y 
Saeson,  to  maJce  out  a  case.  Cyfreithwyr  y  llywodraeth  oeddynt,  yn 
chwilio  am  dystiolaethau  dros  y  llywoch-aeth,  erbyn  y  daw  yr  achos 
ymLaen  yn  llys  y  Senedd,  ac  fel  y  cyfrw  y  dylem  ediych  arnynt.  îsid 
ydym  yn  eu  cyfiawnhau,  mwy  nag  yr  ydym  yn  cvfiawuhau  y  rhíii 


414  ADRODDIADAU  Y  DIRPRWYWYR. 

lijny  sydd  ya  cu  duo  liwythau  jni  ormodol  or  inwyn  cadarnhau  y 
teimlad  o  blaid  addysgiant  gwirfoddol.  Nid  hon,  yn  ol  ein  baru  ni, 
yw  y  ffordd  deg  ac  uniawn.  Ond  pwnc  arall  yw  cyhuddo  y  naill  blaid 
neu  y  llall  o  egw^ddor  ddi-ygionus. 

Nis  gwyddom  pa  uu  a  ydym  mewn  tjTnher  fwy  hynaws  ua  chyffredin 
y  dyddiau  hyn,  ai  peidio.  Ond  rywfodd  nid  ydj'm  yn  hoUol  barod  i 
grcdu,  hyd  yn  nod  am  jt  offeiriaid  a'r  gweinidogion  ymneillduedig,  a 
fu  yn  drwgliwio  ein  cenedl,  iddynt  ddwyn  camdystiolaeth  fwriadol  yn 
ei  herbyn.  Y  mae  y  pechod  hwn  yn  ymddangos  i  ni  mor  adgas  ac 
arswydus,  fcl  y  mae  yn  anhawdd  genym  feddwl  i  neb  o  honynt  fod  yn 
euog  0  hono.  Ond  ^a,  fodd  b^'nag  am  hyny,  y  mae  eu  hymddygiad 
hwj'  j-n  llawer  gwaeth  nag  eiddo  y  DirprwywjT.  Yr  oedd  y  cyfreith- 
w}T  hyn  yn  perthyn  i  un  blaid,  ac  yn  gwneyd  eu  goreu  dros  y  blaid 
hono  ;  ond  yr  oeddynt  hwy  jn  cael  eu  galw  ymlaen  fel  tystion  i 
ddyweyd  y  gwir,  yr  holl  wir,  a  dim  ond  y  gwir.  Ond  yn  lle  hyny, 
eisteddasant  a  dywedasant  yn  erbyn  eu  brodjnr ;  rhoddasant  enllib  i 
feibion  eu  mam.  Derbyniasom  lythyr  digon  tirion  oddiwrth  y  Parch. 
J.  W.  Treyor,  yn  yr  hwn  y  mae  yn  ceisio  amddiffyn  ei  hun.  Gan  na 
ewyllysiem  wneyd  cam  ag  ef  yn  y  gradd  lleiaf,  yr  ydym  yn  rhoddi  ei 
lythyr  i  mewn  jmsL. 

RECTORy,  Llanbeülan,  Akglesea, 
27th  January,  1848. 

SiE, — I  cannot  doubt  your  willingness  to  do  me  justice  bj-  correcting  some 
errors  into  which  you  bare  fallen  in  j'our  last  number  of  the  "  Traethodydd." 

At  page  117,  in  statiag  the  paiishes  and  population  imder  my  charge  as  Rector 
of  Llanbeulan,  you  mention  Llanfihangel,  population  200,  and  Llandrygarn,  popu- 
lation,  485.  Thosc  parishes  do  not  belong  to  the  living  of  Llanbeulan  ;  and  I  have 
nothing  whatever  to  do  with  them.  You  might  have  mentioned  that  part  of  the 
town  of  Llanerchymedd,  called  tJie  Vill,  which  belongs  to  Llanbeulan,  aud  contains 
only  67  inhabitants.  Addiug  therefore  these,  and  deducting  the  former,  your 
statement  of  the  population  within  my  benefice  ought  to  be  reduced  from  2,5G3  to 
1,945. 

With  respect  to  the  facts  stated  in  my  evidence  as  published  by  the  Commis- 
sioners,  which  you  say  are  not  true,  aud  cannot  be  true,  I  have  only  to  assure  you 
that  they  are  all  on  record  in  the  minutes  of  the  petty  sessions  at  Bodedeyrn,  and 
that  they  were  proved  on  oath.  There  is  no  reason  to  suspect  that  the  parties  per- 
jured  themselves. 

I  was  caUed  upon  by  the  Commissioner  to  give  evidence.  It  was  my  duty  to 
give  it,  when  so  required,  and  my  only  regret  is  that  I  had  such  disgraceful  facts 
to  disclose. 

You  appear  to  charge  me  also  with  all  the  blame  for  the  want  of  schools  in  tho 
Llanbeulan  District.  Li  the  year  1846,  the  schoolmaster  at  Bryngwran  died.  I 
have  made  every  exertion  to  find  another  master,  but  have  failed  to  meet  with  one 


ADr.ODDLVDAU  Y  DlRPRWYWVR.  415 

duly  qualifie;l.  The  Inhabit.ints  of  the  parish  and  chajielrios  of  Llanbculan  do  not 
coutril)ute  one  farthing  to  the  salary  of  the  master.  Ouly  two  of  the  laudcd  pro- 
prietors  are  contributors  to  it,  the  remainder  is  given  by  me. 

In  another  district  of  Llanbeulan,  the  people  were  desirous  of  establishing  a 
British  and  Foreign  School.  Mr.  Phillips,  the  local  agent,  attended  a  meetiug  for 
the  purpose.  I  oífered  to  give  land  for  the  buildiug,  and  an  annual  contribution 
towards  the  master's  salary,  provided  the  Inhabitauts  would  pay  the  rcmainder. 
This  they  attempted  and  failed  to  do,  aud  therefore  the  scheme  has  come  to  no- 
thing,  and  I  am  now  eugaged  in  establishing  a  school  in  the  same  place  by  other 
means. 

I  deem  it  proper  to  make  this  statement  to  you,  because  the  character  of  your 
periodical  is  such  that  whatever  appears  in  it  deserves  atteution,  and  mistakes  in 
it  about  individuals  may  be  injurious. 

To  the  attacks  that  have  been  made  on  me  on  account  of  my  evidence,  by  writters 
in  newsiiapcrs,  and  speechifìers  at  public  meetings,  it  would  be  equally  useless  and 
degrading  to  make  a  reply ;  but  from  the  Editor  of  the  "  Traethodydd  "  I  am  sure 
I  shall  not  be  denied  justice  for  this  inadvertent  error,  and  I  think  also  I  may 
expect  from  him  the  usual  courtesies  of  lauguage  which  are  observed  between 
Gentîemen  who  honestly  differ  in  their  opinions. 

I  am,  SiR,  your  obedient  Servant, 

J.  W.  TEEYOR, 

Eector  of  Llanbeulan. 

Y  mae  Mr.  Trevor  yn  ymddilieuro  trwy  nad  yw  Llanfiliangel  a  Llan- 
diygarn  yn  perthyn  iddo  ef ;  ac  o  ganlyniad  nad  yw  y  boblogaeth  sydd 
dan  ei  ofal  ond  1,945,  yn  lle  2,563.  Mewn  atebiad  i  byn,  dymunem 
sylwi  na  wnaetliom  ond  rhoddi  geiriau  Mr.  Jobnson,  fel  y  maent  ar 
lawr  jn  }t  Adroddiad.  Yn  nesaf,  dywedir  ganddo  fod  y  fleitliiau  a 
gynnwysir  yn  ei  dystiolaeth  ar  lawr  yn  ughofnodiadau  llys  yr  ustus- 
iaid  yn  Bodedeyi'n.  Ond  y  mae  ]\Ir.  Trevor  wedi  cam-ddeall  ein 
meddwl.  Pell  oeddym  oddiìvrth  ammheu  ei  eh'wiredd  gyda  golwg  ar 
y  ffeithiau  neUlduol  a  benodir  ganddo.  Ond  yr  oeddym,  ac  jt:  ydym 
eto,  yn  gwadu  ei  gasgliad  mewn  perthj-nas  i  gyflwr  moesol  sir  Fon. 
Nid  yw  yn  anhawdd  cael  aughreift'tiau  cyffelyb  i'r  rhai  a  ddynoda  efe 
yn  mhob  sh*  yu  Mhrydain.  Ond  cjTnerwn  genad  i  ofj'u  iddo,  fel  dyn 
cydwybodol,  ac  fel  gweiuidog  yr  efeugyl,  A  yw  efe  yn  barnu  mai  cyf- 
iawn  fyddai  cyunyg  anghreifftiau  o'r  fath  hyu  fel  desgrifiad  o  foesoldeb 
y  trigolion  yn  gyffredinol  ?  Ai  i  gofuodiadau  y  llysoedd  gwladol  yr 
edrychai  efe  am  wybodaeth  gj'wir  o  ansawdd  Lloegr  ueu  yr  Alban  ? 
Ond  odid  na  ddarllenodd  efe  di'aethawd  Mr.  AlHsou  am  sefyllfa  y 
tlodiou  yn  Glasgow,  lle  y  gosodú-  hwynt  allan,  ac  uid  yu  angh}nrv-ir 
dybygid,  yu  anuhraethol  îs  yn  mhob  ystyr  na  dim  a  welir  eto  yn 
Nghymru.  Oud  ai  teg  fyddai  eymeryd  hyn  yn  brawf  fod  pob  rhinwedd 
a  phob  toimlad  dyuol  wedi  diflauu  o  bHth  yr  Albauiaid  ?     A  ymfodd- 


41 G  ADRODDIADAU  Y  DIRPRWYWYR. 

lonai  ]\Ir.  Trcvor  ei  huu  i  ui  ûurfio  barn  nm  I10II  offciriaid  yr  Eglwys 
Sefydleclig  oddiwrth  y  gweitliredoedd  ysgeler  a  gyflawnwj^d  gan  rai  o 
honynt,  ac  a  brofwyd  mc\ra  llysocdd  gwladol  ?  Eto  fel  hyn  y  mae  efo 
wedi  ymddwyn  tuag  at  diùgolion  annedwydd  Mon :  ac  nid  yw  yn  cy- 
fyngu  ei  hun  i  Fon  yn  unig,  ond  y  mae  yn  dwyn  yr  un  cyhuddiadau 
yn  erbjTi  Cymru  yn  ei  chrynswth.  Dywcd  "  fod  egwyddorion  moesol 
y  CjTûry  yn  hollol  lygrcdig  a  phcnrhydd  ar  y  pen  hwu."  Dywed 
hefyd  ci  fod  yn  "  honi  gyda  sicrwydd,  fel  ffaith  anwadadwy,  nad  yw 
godineb  yn  cael  ei  ystyried  yn  fai,  nac  ond  braidd  fel  gwendid,  gan  y 
bobl  gyffrcdin  yn  Nghymru.  Ystyrh'  cf  fel  mater  0  aughcnrhcidrwydd 
— fel  y  llwybr  rheolaidd  i  briodas.  Y  mae  yn  cacl  ei  arddelwi,  ei 
amddiffyn,  a  chwerthiu  am  ci  ben  heb  ddim  petrusder,  na  chywilydd, 
na  dirgeliad,  gan  y  naill  ryw  fcl  y  llall."  Bobl  anwyl !  a  gafwyd  dyn 
o  fewn  cyfEuiau  Cymru  yn  alluog  i  roddi  y  fath  gyhuddiadau  ofnadwy 
û  hyn  ar  bapyr — a  hwnw  hefyd  yn  Gymro  0  waed,  yn  ustus  heddwch, 
ac  yn  offeù-iad  urddasol  yn  yr  Eglwys  Sefydledig  ?  Oni  wyddai  Mr. 
Treyor  fod  jt;  Ymneillduwyr  yn  diarddel  0  gymundcb  cglwysig  yn 
ddiarbed  bob  un  a  geir  yn  euog  o'r  pechod  hwn  ?  Gallasai  wybod,  a 
dylasaifynu  gwybod  hyn.  Ac  eto,  y  mae  yn  haerunadywy  Cymry  yn 
edrych  arno  yn  fai.  Tybygem  mai  y  Methodistiaid  yw  y  blaid  liosocaf 
yu  ngh}-mydogaeth  Mr.  Trevor  :  a  phe  gofyuasai  i  un  0  houynt,  cawsai 
wybod  eu  bod  yn  diarddel  hyd  yn  nod  am  rag-gyfeillach  anweddaidd, 
a  bod  y  diweddar  Barch.  John  Elias  wedi  ysgrifenu  yn  erbyn  yr  ar- 
feriad  yma  yn  benodol.  Nis  gwyddom  ni  a  gred  efe  eiu  tystiolaeth  ui 
ai  peidio.  Ond  gallwn  sicrhau  iddo  i  ni  glywed  ymdrin  â'r  pwuc  hwn, 
fel  prif  bwnc  y  cyfarfod,  am  lawer  0  fisoedd  jn  olyuol  mewu  mwy  nag 
uu  sir  yn  Nghymi'u,  gyda  dymuniad  taer  am  i'r  holl  geuadau  oedd  yn 
wyddfodol  fyued  â'r  mater  adref  yu  ffyddlawn  i'r  amrywiol  eglwysi  a'r 
Y^sgoliou  Sabbothol.  Ac  yn  awr,  yr  ydym  yn  gofyn  i  Mr.  Trevor  ail- 
ystyricd  ei  dystiolaeth  yn  ei  oriau  mwyaf  difrifol ;  ac  yna  y  mae  yn 
ddiammhau  geuym  y  gwel  mai  ei  ddyledswydd,  fel  dyu  cydwybodol,  yw 
galw  ei  eiriaii  yn  ol,  a  hyuy  }ti  y  modd  mwyaf  cyhoeddus. 

Ond  yr  ydym  yn  addef  yn  rhwydd  uad  yw  ymddygiad  ]\Ir.  Trevor 
hauner  cynddi-wg  a'r  eiddo  Henry  Lewis  Davies.  Y  mae  hwn,  nid  yn 
unig  wedi  dwyn  camdystiolaeth  yn  erbyn  y  Cymry ;  oud  yu  ceisio  taflu 
y  bai  ar  eu  erefydd.  Nid  yw  ei  dystiolaeth  ond  pentwr  o  ddigywilydd- 
dra  a  baweidd-dra  :  ac  y  mae  ei  hoU  haeriadau  wedi  cu  profi  yn  gel- 
wyddau  dybryd.     Ond  y  mae  bechgyn  Troed-yram*  wedi  ei  drin  mor 


ADEODDIADAU  Y  DIRPRWYWYE.  417 

dda,  fel  nad  oes  aclios  i  ni  ddyweyd  llawer.     Y  mae  ei  dynged  yn 

dwyu  i'n  cof  y  cLwedl  yn  y  Mabinogion  am  Gwawl  fab  Clud.  Dywedir 

yno  fod  Pwyll  fab  Pryderi  a  Ehianon  fercb  Hyvait  Hen  wedi  syrtbio 

mewn  cariad  a'u  gilydd ;  ond  y  dcwisai  tad  Ehianon  yn  bytracb  gael 

Gwawl  jn  fab-yn-ngbyfraitb.     Yn  jv  amgylcbiad  bwn  daetb  Pwyll  at 

balas  Ehianon,  Ue  ji'  oedd  Gwawl  ar  y  pryd  yn  gwledda.  "  A  gwisgaw 

bratau  trymiou  yamdano  a  wuaeth,  a  llopauau  mawr  am  ei  draed." 

Gwedi  ei  ddawed  i'r  neuadd,  gofyuai  am  lonaid  côd  fecban,  yr  hon 

oedd  ganddo  jn  ei  law,  o  fwyd.     Hyn  a  ganiatawyd  ;  ond  er  a  fwrid 

ynddi,  ni  fyddai  llawuacb  na  chynt.    Pan  welodd  Gwawl  fod  cymaint 

ag  oedd  yu  y  tỳ  yn  debyg  o  fyned  i  gôd  Pwjdl  fab  Pryderi,  aeth  i  fedd- 

wl  am  ryw  Iwybr  i  attal  yr  anffawd ;  a  cbafodd  allan  nad  oedd  modd 

symud  y  swyu  heb  iddo  gyfodi,  a  seugu  â'i  ddau  droed  y  bwyd  yn  y 

^ôd,  a  dywedyd,   "  Digawu  a  doded  yma."     Yua,  medd  yr  baues, 

'  cyyodi  i  vyuyt  a  oruc,  a  dodi  ei  deutroed  yu  y  gôd.  Yna  troi  o  Bwyll 

ygôd  yuivyt  Gwawl  tros  ei  ben  ynti ;  ac  yu  gyvlym  cau  y  gôd,  a  llat 

clmi  ar  y  careiau."     Yu  awr,  fe  wel  pawb  mai  dammeg  yw  jr  hanes 

yua — fod  Ehianon  yu  arwyddo  Cymru  hardd  a  hoff ;  fod  Pwyll  fab 

Pi'jleri  yu  cynnrycbioli  yr  Ymueillduwyr ;  ac  mai  wrtb  Gwawl  fab 

Cluc  y  mae  i  ni  ddeall  Lewis  Henry  Davies.     Oud  diwedd  y  chwedl 

syddfel  hyu  : — "  Pwyll  a  dodes  lev  ar  ei  gorn.     Ac  ar  hyuy  Uyma  y 

teulu  m  ben  y  llys.     Yna  cymeryd  o  Bwyll  bawb  o'r  uiver  a  daeth 

ygydalwawl,  ac  eu  dodi  yn  ei  garchar  ehun ;  a  bwrw  y  bratau,  ac  y 

llopauaj  ac  yr  yspail  ditestyl  iamdano  a  oruc.  Ac  val  y  delai  bob  un 

0  nifer  lvyll  yutau  i  mywu,  y  tarawai  dyrnawd  ar  y  gôd,  ac  y  gofyuai, 

Beth  y  í^t  yman  ?     Broch,  metyn  wyntau.     Sef  cyvryw  chware  a 

wueyut,  t\-waw  a  wuäai  bob  un  dyruawd  ar  y  gôd,  ai  ag  ei  di'oed,  ai 

â  throsawl  ac  eveUy  yn  gware,  pawb  val  y  delai  a  o^'yuai,  Pa  cliwaro 

a  wnewch  li-wi  veUy  ?      Gware  broch  yughôd,  metyut  wyutau.     Ac 

yna  gyntav  7  gwarewyd  broch  yugbód."      Yma  yu  y  gôd  y  gadawu 

Guredyn  Tro'l^-i-aur  ar  hyu  0  bryd,  uid  heb  obaitb  rhyddhâd,  os  ceir 

arwyddiou  bo(Qouawl  o  edifeirwch.  Ond  yn  y  cyfamser  crefwu  genad 

i  ofyu  yn  barcbg  i  Esgob  Tyddewi,  yr  hwu,  y  mae  yn  dda  geuym 

glywed,  sydd  y.  ddarUenydd  cyson  o'r  "  Traethodydd,"  Onid  yw  y 

g^Vr  hwn  yn  haeo.u  cael  ei  alw  i  gyfrif  am  ei  ymddygiad  ? 

Y  mae  uu  araUyedi  enwogi  cymaiut  arno  ei  huu  yn  yr  belyut  yma, 
fel  y  byddai  gaudd  achos  eyfiawn  i  gwyno  pe  j^asicm  ef  y  tro  hwu  eto 
yu  ddisylw.    Cyfem  yr  ydym  at  y  Parch.  W.  Jones,  Nefyu.   Yr  oedd 


4i8  ADKODDIADAU  Y  DIRPRWYRWYE. 

genym  feddwl  lled  diriou  am  dauo  ef  uuwaith,  o  lierwydd  y  llyfr  a  ys- 
grifenodd  ar  '•  Nodweddiad  y  Cymry."     Er  uad  oeddym  yu  ystyried 
y  gwaith  Lwuw  mewu  uu  modd  yu  ddifai,  yr  oeddym  er  hyny  yn 
ewyllysgar  i  guddio  llîaws  o  bcchodau  er  ei  fwyn.     Oud  y  mae  yn 
ymddangos  oddiwrth  ei  lythyrau  diweddar  yu  y  "  Carnari'on  Herald  " 
ei  fod  yu  awr  yu  peuderfynu  gwueyd  iawu  i'r  Uchel-eglwj's^A^r  am 
bob  gah'  diragfaru  a  ysgrifeuodd  yu  ei  lyfr.  Souiai  yu  uu  o  houynt  am 
Mr.  Trevor  fel  merthyr ;  ac  amlwg  oedd  yr  amcauai  gymeryd  rhau  go 
fawr  o'r  un  clod  iddo  ei  hun.     0  Eglwys  Loegr !  hen  eglwys  Craumer 
a  Farrar  !  i  ba  ddyfuderoedd  y  syrthiaist  ?  ai  dyma  y  merthjTou  sydd 
geuyt  i'w  daugos  yn  y  dyddiau  hyn  ?    Llefarai  y  merthyi-on  gyut  yn 
wi'ol  yu  erbyu  pechodau  y  mawrion  a'r  cyfoethogiou ;  oud  nid  yw  ei- 
ddigedd    merthjT    Nofyu   yu    cyrhaedd  yu  mhellach  ua  merchetos 
disyuwjT:  a  thlodion  digymhorth.     Byddai  y  merthyrou  gynt  yn  cy- 
hoeddi  eu  ceuadwri  o  flaen  wynebau  y  troseddwyr  ;  oud  y  mae  merthy 
Kefyu  yn  cyfaddef  na  ddysgwyliodd  y  byddai  i'w  dystiolaeth  ddyf<d 
i'r  amlwg  ger  brou  y  wlad.  Blaenllymodd  ei  saethau,  trochodd  hw;«it 
niewn  gweuwyn,   ac  aunelodd  hwynt  yu  llechwraidd  yu  erbyn  gwth- 
ddrychau  ei  gasiueb  ;  ac  jTia,  pau  brofwyd  ef  yn  euog  o'r  weithrfi,  y 
mae  yn  troi  i  fyuu  ei  lygaid,  ac  yn  mwugial  rhywbeth  am  yDryd 
merth}T:.   Oud  er  hyn  oll  cjTinygia  ein  darbwyllo  ei  fod  yn  ewyJysiwr 
da  o  eigiou  calon  i  bawb  o'r  Ymneillduwjn.- ;  a  thystia  yu  ddifrifo  mai  y 
fath  yw  cyflawuder  auhysbyddadwy  ei  gariad  tuag  atom,  fel  y  tymun- 
ai  ein  gweled  oll  yn  un,  tncìj  dihjfud  i'r  iin  Eglu-ys  ag  yntau.     I>  braidd 
na  feddyliem  y  rhoddai  ddeheulaw  cymdeithas,  ar  ol  rhyw  j/maint  o 
brawf,  i  bechaduriaid  mawrion  îsefyu.     O'r  hyu  lleiaf,  y  rae  geuym 
seiliau  cryf  i  gredu  y  derbyuiai  eu  harian  yn  ddigou  dir^gnach.     A 
rhag  i  neb  dybied  uad  yw  efe  ei  huu  wedi  gwneyd  dim  a  ddiwygio  y 
genedl,  y  mae  yn  iawu  i  ni  hysbysu  iddo  ysgrifenu  ll^^hjT^-  i  rai  o'r 
cyhoeddiadau  misol,  er  ys  dau  fis  yn  ol,  i'u  dysgu  p'fodd  i  ffurfio 
Cymdeithasau  Diweirdeb  drwy  yr  holl  wlad.     Yr  oedd-i  gyiiUun  yu 
rhagorol :  ond  rhjni^fodd  anghofìodd  sylwi  fod  y  Mefodistiaid  wedi 
gweithi'edu  jti  egniol  er  ys  hlyneddau  gyda  chyuUun  i'  ^u  natur,  a'u 
bod  yn  Uafurio  i  gael  peuau  teuluoedd  ac  ieueuctd  i  law-nodi  ym- 
rwymiadau,  y  rhai  ydynt  bron  air-yugair  jt:  unpeth  a'r  eiddo  ef. 
Ond  cafodd  eu  hjTudi-echiadau  gyda'r  achos  hwu  a  gwthwynebu  a'u 
gwawdio  yn  nghyhoeddiíid  misol  yr  Eglwyswyr   Addas,  gan  hyny, 
fyddai  cymhwyso  un  o  ymadi-oddiou  Sheridarit  lythp-au  y  Parch. 


ADRODDIADAU  Y  DIKPIiWYWVE. 


419 


W.  Joues  :  "  Y  mae  ynddynt  lav,-er  o  bclliau  liollol  wir,  a  lla-wer  o 
betliau  liollol  newydd  ;  ond  y  petliau  sydd  wir  nid  ydynt  newydd,  a'r 
X)etliau  sydd  newydd  nid  ydjTit  wir." 

Nid  oes  genym  arfod  nac  amynedd  i  ymdroi  gyda'r  rlielyw  o'r  pcr- 

soniaid  sydd  wedi  dyfod  allan  ar  yr  aclilysur  bwn  yn  y  cymeriad  o 

gyhuddwyr  y  brodyr.    Ond  cymerwn  y  cyfle  i  gyfeirio  rhai  ymadrodd- 

ion  atynt  oll  gyda'u  .gilydd.     Offeh-iaid  yr  Eglwys  Sefydledig — wrth  y 

dosbarth  erlidgar  o  honoch  yr  ydym  yn  siarad — gwrandewch  air  o 

rybudd  !    Yr  ydych  wedi  bod  yn  llafurio  am  yspaid  maith  o  amser,  ac 

yn  awr  yr  ydych  yn  fwy  ymdi-echgar  nag  erioed,  i  lauw  meddyhau  y 

cyfoethogiou  â  rhagfarn  yn  erbyu  yr  Ymneillduwyr.    Nid  oes  iaith  yu 

Üiy  isel  geuych  i'w  harfer  am  dynynt,  ua  phechodau  yn  rhy  ysgeler 

iw  cyhuddo  o  houyut.     Y  mae  perthyuasau  agosaf  rhai  o  houoch  yn 

Yuneillduwyr ;  iddyut  hwy  yr  ydych  yn  ddyledus  am  h}Tiy  o  wybod- 

aeh  grefyddol  sydd  geuych  ;  yn  eu  Hysgoliou  Sabbothol  hwy  y  dysg- 

asosh  ddarllen ;  eu  hemynau  melysion  hwy  a  drysorwyd  gyntaf  yn 

eichcof.  Ond  ni  wuewch  gyfrif  o'ch  rhwymedigaethau  mwyaf  pwysig ; 

ni  pierchwch  dad  ua  brawd ;  ni  j)hetruswch  alw  eich  mamau  a'ch 

chwüorydd  yn  buteiuiaid ;  nid  gwaeth  genych  er  fod  eich  ceuedl  yn 

cael   è   chablu   yu  holl  newj-ddiadurou  y  deyruas  ;  os  gellwch  yn 

rhyw  f\,dd  daflu  gwarth  ar  ddyuion  mwy  cydwj^bodol  na  chwi  eich 

hunain.\Os  bydd  rhyw  ddaioni  o  fewn  y  tir,  os  bydd  brawdlysoedd  yn 

mjTied  bibio  heb  un  carcharor  i'w  brofi,  yr  ydych  yu  cymeryd  y  clod 

i  chwi  eih  hunaiu  :   oud  os  bydd  rhyw  ddrwg  yu  aros  heb  ei  ddi- 

wreiddio,  y  ydych  yu  rhoddi  y  bai  wrth  ddrws  yr  Ymneillduwyr  ;  pan 

y  gŵyr  eichcydwybodau  mai  eu  Uafur  hwy  gan  mwyaf  yw  yr  achos  o 

bob  trefn  agweddeidd-dra  a  welir  yn  ein  plith.      Gallasai  llawer  o 

houyut  gael  iywiolaethau  can  frased  a'r  eiddoch  chwithau,  pe  dewis- 

asent.  Ond  gl^asaut  wrth  eu  hegwyddorion,  heb  nemawr  o  obaith  na 

dysgwyliad  aa  dàl  yn  y  fuchedd  hon,  oddicithr  yn  yr  hyfrydwch  o 

wueuthur  daionî    Nid  oes  pobl  dan  haul  y  fiurfafeu  y  dyddiau  hyn 

wedi  Uafurio  mv^^  ac  wedi  Uwyddo  mwy,  dan  gymaint  o  anfanteision, 

nag  Ymueillduw;^  Cymru.     Ac  eto,   dyma  y  bobl  yr  ydych  chwi  yn 

ceisio  eu  difeddiaau  o'r  hyu  a  werthfawrogh-  gauddynt  yn  fwy  na'u 

bywyd,  sef  eu  cyiisriad  moesol.     Y^'r  ydych  yn  adgyfodi  yr  hen  gy- 

huddiadau  gynt  yu  \hyn  Griffith  Joues,  Llauddowror,  ac  wedi  hyny 

yu  erbyu  y  Method\^iaid  boreuaf.     Os  bydd  rhai  yn  tyfu  i  fj-nu  yn 

ûu\\7bodus  mewn  rhy\  gwr  o'r  wlad,  ji'  ydycli  yn  ein  beio  am  hyny ; 


420  ADRODDIADAU  Y  DIRPRWYWTR. 

ac  os  ymgyfarfydchYii,  yu  lle  goriîliwyso,  ar  ol  calcdwaith  y  dydd,  i 
addysgu  y  bobl  mewn  crefydd  a  moesoldeb,  yr  ydych  yn  ein  beio  am 
byny.  Os  bydd  mcddwdod  a  godiueb  yn  ennill  tir,  yr  ydych  yn  ein 
beio  am  hyny ;  ac  os  codir  cymdeithasau  effeithiol  yn  erbyn  y  cyfryw 
bechodau,  }t:  ydych  yn  ein  beio  ac  yn  ein  gwawdio  am  hyny.  "  Yr 
ydych  yn  cau  teyrnas  nefoedd  o  flaen  dynion  ;  canys  chwi  nid  ydych 
yn  myued  i  mewn,  a'r  rhai  sydd  yn  myned  i  mewn,  nis  gadewch  i 
fyned  i  mewn."  Ond  mor  sicr  a  bod  dcddf  Duw  yu  aughyfuewidiol, 
fe  ddymchwel  eich  traha  ryw  ddiwrnod  ar  cich  penau  eich  hunain. 
Wrth  geisio  adeiladu  yr  Eglwys  Sefydledig  trwy  gelwydd  a  chabledd, 
;yT.'  ydych  yu  cjrmeryd  y  llwybr  mwj^af  uuiougyi-chol  i'w  diuystrio.  Chw' 
sydd  mewu  effaith  yn  ei  thynu  i  lawr  â'ch  dwylaw  cich  huuaiu.  T 
rhai  a  ddewisent  fod  yu  llonydd,  ni  chânt  lonydd ;  oblcgid  yr  ydy;h 
yn  eu  gorfodi  i  ddyfod  allan  yn  cich  erbyn  mewn  hunan-amddiíîynii.d, 
ac  yr  ydych  â'ch  holl  egni  yn  cynnhyi-fu  teimladau  y  genedl  o'u  plád. 
Ac,  attolwg,  pwy  ydych  chin  sydd  yn  edrych  gyda  diystyrwch  ar  3Ìch 
cymydogiou  ?  "  Ai  eich  celwyddau  chivi  a  wna  i  wỳr  dewi  ?  "  Aichioi 
sydd  yn  son  am  gyfarfodydd  y  uos  ?  Ai  chui  sydd  yn  cwyno  an  an- 
foesoldeb  y  genedl  ?  Byddwch  fyw  yn  well  na  ni,  ac  yna  ni  a  wraidawn 
aruoch  yn  ein  cyughori.  Ond  gwyddom  yn  lled  dda,  ac  fe  ẁyry  wlad 
hefyd,  pa  fath  rai  ydych  chici.  A  fyuwch  chwi  i  ui  ddal  y  dij'ch  o'ch 
blaen,  fel  y  caffoch  fantais  i  welcd  eich  huuaiu  ?  Ysgwaetheoedd,  pe 
ysgrifeuid  hanes  eich  bywyd,  ni  fyddai  yn  llawer  o  anrhydedd-  chwi  nac 
i'ch  eglwys.  A  hijn  a  icneir  os  na  cheir  llouydd  genych  un  fbrdd  arall. 
Gau  na  fedrwch  dewi  o  gydwybod  nac  o  gyrYÌlydd,  y  ẅe  yn  rhaid 
eich  dysgu  â  mieri  ac  â  di'ain.  Nid  oes  ynom  ddymuniaf  na  bwriad  i 
gjTneryd  y  gorchwyl  mewn  llaw  ein  hunain.  Ond  cofi^'ch  fod  olyn- 
wyr  Twm  o'r  Naut  heb  ddarfod  eto  yn  Nghynu'u,  y  rhíi  a  hiraethant 
am  weled  rhyw  gyhoeddiad  misol  yu  cael  ei  gychwyi  i  gofuodi  holl 
gastiau  y  personiaid  hyny  sydd  yn  enllibio  yr  Y"mntUduw}T,'  ac  yn 
rhanu  llyfi-au  yu  mysg  eu  plwyfolion,  y  rhai  a  gyun-ysaut  bregethau 
a  chabldraeth  ar  bersonau  yn  gymysg  á'u  gilydd.  Y'  ydym  yn  awr  yn 
rhoddi  i  chwi  rybudd  teg.  Y  mae  golygydd  a  gciebwyr  eisoes  wedi 
eu  nodi— dynion  a  fedi-ant  eich  portrëadu  i'r  by^  ac  ysgoi  maglau  y 
gyfraith  wladol  yn  gystal  a  chwithau  :  ac  oui  ddwisech  gael  eich  an- 
farwoli  jn  gynt  na  phryd,  cjTighorem  chwi  i  foc'o  hyn  allan  yn  hynod 
iawn  o  ddystaw.  Gobeithiwn  na  bydd  anghenrl^idrwydd  am  gyhoedd- 
iad  o'r  fath ;  ac  y  cawn  ymresymu  am  bob  gw^aniaeth  sydd  rhyngom 


ADRODDIADAU  Y  DIEPRWYWYS.  421 

heb  geisio  taflu  anfri  ar  gymoriad  moesol  personau  na  plileidiau.    Ar- 
osir  o  leiaf  am  rai  misoedd  i  gael  gweled  -pa.  fodd  yr  ymddygwcb. 

Hyfryd  yw  gweled  y  teimlad  gwladgarol  a  gynnyrchwyd  gan  yr 
Adroddiadau  hyn  yn  meibion  dewriou  Gwalia.  Y  mao  ein  diolchgar- 
wch  yn  deilwng  mewn  modd  arbenig  i  olygwyr  a  pherchenogion  yr 
"  Amserau  "  a'r  "  Carnawon  Herald ;''  ac  hefyd  i  Mr.  Thomas  Morris, 
Liyerpool ;  Dr.  Owen  Eoberts,  Bangor  ;  y  Parch.  D.  E,  Stephen ;  y 
Parch.  Evan  Jones,  Tredegar,  am  ei  lythyr  rhagorol  at  Mr.  W. 
WilHams  ;  a'r  Parch.  Henry  Eichard,  am  ei  ddarlith  odidog  yn  Crosby 
hall.  Ac  er  fod  y  "  PrincipaUty  "  yn  gloff  ryfeddol  ar  y  cyntaf,  daeth 
ato  ei  hun  a  newidiodd  ei  dôn  yu  fuau,  ac  ar  ol  hyny  y  mae  wedi  ym- 
ladd  yn  egnioL  Ond  cauiatàer  i  ni  ddwyn  ar  gof  nad  yw  ein  llywodr- 
aeth-n^T.-  yn  debyg  o  sylwi  ar  ein  hareithiau  na'n  penderfyniadau,  mwy 
nag  ar  "nadau  asynod,"  os  na  Iwyddwn  i  ddylanwadu  aryr  etholiad- 
au.  Nid  oes  dim  yn  eisieu  ond  cael  rhyw  ychydig  mewn  lle  manteis- 
iol  i  ffurfio  cymdeithas  i'r  perwyl :  a'r  lle  sydd  yn  ein  golwg  ni  ydyw 
Liyerpool.  Nid  oes  dim  a  saif  o  flaen  ein  cydwladwyr  yn  y  dref  hono, 
os  uuwaith  y  dechreuant.  Ehaid  cael  un,  a  hwnw  yn  ddyn  trwj'adl, 
i  roddi  ei  holl  amser  at  y  gwai>th.  Dau  cant,  mwy  neu  lai,  o  bleid- 
leisiau  a  fyddai  yn  ddigon  i  droi  y  fantol  yn  y  rhan  fwyaf  o'r  etholiadau 
Cymreig.  Ac  ni  fyddai  yn  syn  genym  glywed  fod  un  cant  yn  Liver- 
pool  yn  unig  wedi  prynu  hawl  i  bleidleisio  yn  mhob  un  o  siroedd 
Cymru.  Y  mae  lliaws  mawr  yn  mhob  sir  a  ymunent  yn  galonog  ;  ond 
nid  oes  nemawr  o  honynt  yn  ei  gweled  yn  werth  myned  i'r  drafferth 
yn  awr,  gan  na  fydd  eu  pleidlais  hwy  yn  bersonol  yn  debyg  o  efìeithio 
Uawer  y  naill  fìordd  na'r  UalL  Y  mae  yn  rhaid  cael  symudiad  c}ŵed- 
inol ;  ac  os  cymerir  y  mater  i  fynu  yn  unol,  nid  gormod  fyddai  dysgwyl 
yr  anfonid  Ymneillduwyr  egwyddorol  i'r  senedd  dros  bob  sir  a  phob 
bwrdeisdref  yn  Nghymru. 

Olysgrifen. — Y  mae  ysbryd  yr  erthygl  uchod  yn  rhy  chwerw  o  lawer,  yn 
enwedig  pau  yn  cyfeirio  at  Mr.  Trcfor  a  Mr.  W.  Jones.  Wrth  ei  hail-argraffu 
gallasem  adael  allan  eu  henwau  hwy  yn  ddystaw ;  ond  meddyliasom  mai  mwy 
anrhj'deddus  fyddai  galw  yn  ol  fel  h}' n  yn  gyhoeddus  bob  gair  sydd  j'n  cj-nnwys  yr 
ammheuaeth  lleiaf  am  gywirdeb  cu  dybenion.  Credwn  fod  y  ddau  yn  ddynion 
cyd\\'ybodol ;  a'n  himig  esgusawd  ydyw,  mai  yn  ein  ffrwst  y  dywedasom  fod  pob 
dyn  yn  gelwyddog. 


422 


MAYNOOTH.* 

[Er  mwyn  gorpnen  ein  dadgyíTcsiadau  yr  5'<lym  yn  ail-argraffu  yr  erthygl  ar 
Maynooth,  gyda  hyn  o  ragymadrodd  i  hysbysu  cin  bod  yn  galw  yn  ol  yr  hyn  oU 
sydd  ynddi  j^n  y  mesur  lleiaf  yn  beirniadu  ar  ddybenion  Syr  Robert  Peel.  Un  o'r 
peryglon  sydd  yn  perthyn  i'r  cyhoeddiadau  cyfnodol  J'dj-w,  eu  bod  yn  hudo  dynion 
ieuainc  anwybodus  i  siarad  gydag  anff aeledigrwydd  anweddaidd  am  rai  annhraethol 
uwch  na  hwy  eu  hunain.  O'r  bai  hwn  y  buom  yn  euog  yn  yr  erthygl  sydd  )  n 
canlyn.  Mae  yn  wir  nad  ydym  eto  yn  ystyried  Syr  Eobert  Peel  yn  un  o'r  rhai 
uchaf :  ond  yr  oedd  yn  rhy  uchel  y  pryd  hwnw  i  lefaru  am  dano  fel  y  gwnaed 
yma ;  a  chododd  ei  hun  yn  llawer  uwch  trwy  ei  ymddygiadau  ar  ol  hyny.] 

Cyn  y  daw  y  rliifTn  hvni  o'r  "  Traethodydd  "  o'r  wasg,  y  mae  yn  debyg 
y  bydd  jt  ysgrif  er  gwaddoli  Coleg  Pabaidd  Maynooth  yn  ddeddf,  am 
yr  hon  y  bydd  llywodraeth  Prydain  yn  gyfrifol,  ac  i'r  hon  y  gorfodogir 
y  deiliaid  i  ymostwng.  Bydd  tlodion  Cymm  yn  gwybod  o  hyn  allan 
fod  rhan  o  ffrwyth  eu  llafur  beunyddiol,  rhyw  gymaint  o'r  arian  a 
delir  ganddynt  am  anghenrheidiau  bywyd  yn  mjTied  i  gynnal  Pab- 
yddiaeth  o'r  fath  waethaf ;  ac  nid  j-n  unig  i'w  chynnal  yn  yr  Iwerddon, 
ond  byddant  dan  orfod  i  gyfranu  at  fagu  Offeiriaid  Pabaidd,  y  rhai  a 
ddanfonir  yn  fuan  i  Gymru  i  wenwyno  ein  plant,  ac  i  wledydd  Tra- 
mor  i  daenu  difrod  a  dystryw  pa  le  bynag  y  mae  Protestaniaid  yn 
llafurio— yn  India,  yn  China,  ac  Ynysoedd  Mor  y  De.  Dyma  fydd 
caulyniadau  yr  ysgrif  y  mae  ein  seneddwyr  wedi  penderfynu  ei  dwyn 
ymlaen  er  pob  gwrthwynebiadau.  Ki  wnant  y  cyfrif  lleiaf  o  lais  un- 
fi'ydol  y  bobl ;  edrychant  ar  eu  deiselau  gyda  dirmyg  a  gwawd.  "Wel, 
y  mae  yn  bryd  i  ninnau  wneyd  rhywbeth  heblaw  deísyf.  Y  mae  pob 
llywodraeth  yn  ddigon  da  i'r  bobl  sydd  yn  ei  goddef.  Y>  ydym  wedi 
ein  twyllo  unwaith  ;  os  twyllir  ni  eto,  ar  y  wlad  y  bydd  y  bai.  Y  mae 
yn  sicr  nad  yw  hyn  ond  dechreuad  y  rhyfel.  Os  collasom  y  frwydi*  y 
tro  hwD,  bydd  yr  efifaith  yn  dda  os  gwneir  ni  yn  fwy  ymdrechgar  i 

*  O'r  "TEAETnoDYDD,"  am  1S45. 


MÄ.YNOOTH,  423 

gaclarnhau  ein  hamddifìynfeydd,  ya  fwy  deallgar  i  w}'bod  pa  le  y  mae 
eiu  grym,  yu  fwy  parod  i  ymddiried  mewn  cgwyddorion  nac  mewn 
dyniou. 

Un  o'r  gwersi  amlycaf  a  gawsom  yn  y  ddadl  hon  oedd  geudeb  a 
rhagrith  y  dynion  a  gymerant  arnynt  ein  cynnrychioli  yn  y  sencdd. 
Nid  oes  un  o'r  pleidiau  gwladol  nad  yw  wedi  troi  yn  dwyllodrus. 
Dangoswyd  i'r  byd  nad  yw  senedd  Prydain  ond  cabidwl  o  ragrithwjT. 
Ond  yr  uu  pryd,  rhaid  addef  fod  y  flaenoriaeth  yn  perthyn  i  Syr  E. 
Peel  a'i  gyfeilUon.  O'r  holl  dwyllwyr,  dyma  y  rhai  mwyaf  digywilydd, 
Pau  oedd  y  Whigiaid  yn  Uywodraethu,  y  cyhuddiad  trymaf  a  ddygid 
yn  eu  herbyu  yu  barhaus  gau  Peel  a'i  ganlynwjT  oedd,  eu  bod  yn 
pleidio  gormod  ar  Babyddiaeth.  Mawr  oedd  dychryn  y  Toriaid  wi-th 
weled  y  grefydd  Babaidd  yn  ennill  tir,  ac  yr  oeddynt  o  gydwybod  yn 
rhwym  o  dystiolaethu  nad  oedd  dim  a  gadwai  y  deyrnas  rhag  dinystr 
diattreg  oud  eu  dychweliad  hwy  i'w  swyddau,  Bu  llawer  o  ■v\T:ageddos 
diniwed  mor  ffol  à'u  credu.  Peel  oedd  y  dyn  i  sefyll  yn  yr  adwy  i 
wrthwynebu  y  fyddin  Babaidd.  Peel  yn  erbyn  y  Pab  oedd  yr  arwydd- 
air.  O'r  diwedd  cafodd  y  Toriaid  }"r  awdui'dod,  a  phrofasant  yu  fuan 
nad  oedd  eu  holl  gri  yu  ddim  amgeu  na  dichell  y  lleidr  yn  gwaeddi, 
Stop  thief.  Y  mae  yn  ammheus  a  oes  un  weinidogaeth  er  amser  Mari 
Waedlyd  wedi  pleidio  cymaint  ar  Babyddiaeth.  Ymae  yr  holl  awdur- 
dodau  Pabaidd  yu  y  dyddiau  hyu  wedi  ymhj-fhau  i  gj-flawni  pob 
galanasdra  ;  gan  wybod,  pa  ddrygau  bynag  a  wnant,  y  bydd  Lloegr 
yn  sicr  o'u  cefnogi.  Pan  oedd  yr  ItaHaid  gorthrymedig,  oddeutu  dwy 
flyuedd  yn  ol,  yn  ymdi-echu  o  blaid  rhyddid,  daeth  rhai  o'u  blaenor- 
iaid  drosodd  i  Loegr  gan  dybied  y  caent  ddiogelwch  yn  y  wlad  hou  nes 
dwyn  eu  hamcanion  i  aeddfedrwydd ;  ac  oddiyma  yr  oeddynt  yn  go- 
hebu  â'u  cyfeiUion  yn  yr  Ital.  Oud  y  fath  oedd  serch  y  Toriaid  at 
Babyddiaeth,  fel  yr  ymostyugasaut  i  fod  yn  ysbiwyr  yn  ngwasanaeth 
y  Pab  o  Eufaiu ;  a  chyflawnasant  weithredoedd  na  oddefìd  dyn  cyfìred- 
in  a  fyddai  yn  euog  o  honynt  mewu  uu  gj-mdeithas  tu  yma  i  Botany 
Bay,  Agorent  y  llythyrau  yn  lladradaidd,  a  danfoueut  yr  hysbysiad 
i'r  awdurdodau  Pabaidd  ar  y  cyfaudir :  a'r  efí'aith  o  hyny  fu,  i  liaws 
o'r  gwladgarwyr  oedd  yu  ysgrifenu  o'r  Ital  gacl  eu  rhoddi  i  farwolaeth. 
Drachefn,  yn  Madeira,  y  mae  Dr,  Kalley,  un  o  ddeiliaid  Lloegi',  dan 
erledigaeth,  oblegid  ei  fod  yn  dysgu  gair  Duw  i'r  trigolion  ;  oud  eiu 
llywodraethwyr  tirion  ni  a  wrthodasaut  ei  amddiffyu,  er  y  byddai  uu 
awgrymiad  penderfyuol  oddiwrthynt  yn  ddigon,     Ac,  0  Taliiti !  pwy 


424  MAYNOOÎH. 

a  feclr  feddwl  am  yr  ynys  anneclwycld  liono  licb  dcimlo  ei  galon  yn 
ddoliu'us  ? — lle  oedd  unwaith  fel  gardd  yr  Arghyydd,  wcdi  myued  yn 
"waeth  nag  augbyfannedd — y  frcniues  yn  ei  cbyfyngdcr  yn  troi  at 
Loegr  am  jTuwarcd,  a  Lloegr  yu  gwrtbod  gwrandaw.  Nid  fel  byu  yr 
oedd  yn  amser  Elizabetb.  Nid  fel  hyn  yr  ocdd  yn  amser  01ivcr 
Cromwell.  Nid  fel  hyn  yr  oedd  yn  amser  WiUiam  III.  lë,  nid  fel 
hyn  yr  oedd  pan  oedd  Lords  John  Eussell  a  Palmcrston  yn  weinidog- 
ion.  Oud  gadewch  iddo,  os  yw  y  Toriaid  yn  aughefnogi  y  ceuadau 
Protestanaidd,  y  maent  yn  pendcrfj'uu  codi  digonedd  o  genadau 
Pabaidd  o  Maynooth  i  gymeryd  eu  lle.  Dyma  fendithion  llywodraeth 
y  Toriaid ! 

Ai-cb-dwyllwr  y  dyddiau  byu  yn  bendifaddeu  yw  Syr  E.  Peel.  0  hyn 
allan  ni  fydd  Peel  ond  gair  byrach  i  arwyddo  twyllwr  mwy  na  chyff- 
rediu.     Ni  pbleidiodd  y  gwr  hwn  ddim  erioed  ua  ddarfu  iddo  ar  ol 
byny  ei  fradycbu.    Nid  gwadwr  yn  unig  yw  Peel,  ond  bradwr.   Gofala 
bob  amser  i  beidio  yngan  am  unrbyw  gyfnewidiad  nes  y  byddo  wedi 
cael  yr  agoriadau  i'w  law,  ac  yua  egyr  y  drws  i'r  rhai  yr  oedd  o'r  blaen 
yn  rbyfela  i'w  herbyn.     Felly  y  gwnaeth  yu  acbos  rhydd-freiniad  y 
Pabyddion.      Gwrthododd  gymeryd  swydd  dan  Mr.  Canuing,  oblegid 
fod  y  Prif-weinidog  doniol  hwnw  yn  pleidio  y  rhydd-freiniad.     Ond 
cyu  pen  ycbydig  wythnosau,  cafodd  ef  ei  hun  gyda'r  Duc  Welliugton 
yr  awdurdod  i'w  dwylaw,  ac  nid  hir  y  buont  nes  dwyn  ymlaen  y  rbydd- 
freiniad  hwnw  ag  yr  oeddynt  wedi  gwrthwynebu  Canning  oblegid  eì 
fod  ef  yn  ei  bleidio.     Felly  dracbefn,  pan  oedd  y  Wbigiaid  mewn 
awdiu'dod,  amddifíynwyd  amryw  gj-nnygion  gan  Peel  er  mwyn  niweidio 
ei  wrthwynebwyr,  y  rhai  a  daílodd  o'r  neilldu  mor  fuan  ag  y  gwnaed 
ef  ei  hun  yu  Brif-weinidog ;  ac  o'r  tu  arall  gwrtbwynebai  lawer  o 
gynuj'gion,  y  rbai  y  mae  yn  awr  yn  eu  pleidio  â'i  boll  egni.     Ond  nid 
oedd  y  ^\Tiigiaid  erioed  wedi  beiddio  dwyu  ymlaeu  y  fath  ysgrif  a  hon 
o  barthed  i  Maynooth,  ac  o  ganlyniad  uid  oedd  Peel  wedi  cael  cyfle 
i'w  gwrtbwynebu.    Yr  acbos  uad  oedd  y  Wbigiaid  wedi  cynnyg  rbyw- 
beth  cyffelyb  oedd,  eu  bod  yu  gwybod  y  buasai  Peel  yn  taflu  j)ob 
rhwystr  ar  eu  ffordd :  ac  o  ran  hjnj,  yr  oedd  llawer  o'i  ganlynwyr  wedi 
pleidleisio  yn  erbyn  yr  ycbydig  a  delid  o'r  blaen  yu  flyuyddol  at  Goleg 
Majmootb.     Da  yr  oeddjTit  yn  gwueuthur  pan  yn  sefyll  yn  erbyn 
rhoddi  ychydig  ;  ond  nid  da  oedd  eu  gwaith  wedi  hyny  yn  troi  wrth 
orcbymyn  Syr  Eobert  Peel  i  bleidio  roddi  Uawer,  a'i  rhoddi  befyd  yn 
gynnysgaeth  sefydlog.  Digrif  yw  darllen  jr  esgusoclion  ceimion  a  geir 


MAYNOOTH.  425 

gandcljTit  fel  rhesymau  dros  eu  troedigaeth.  Dywedai  dau  o  honynt 
eu  bod  jn  plcidleisio  o'r  blaen  yu  erbjTa  jr  anrheg  flynyddol  i  May- 
nooth,  oblegid  ei  bod  yn  ei  hystyi-ied  yn  rhy  fach  ;  ond  j-n  awr  eu  bod 
yn  amddiffyn  cynnygiad  Syr  Eobert  Peel  oblegid  ei  fod  ef  yn  rhoddi  yn 
gyfartal  à  theilyngdod  yr  achos.  Dyma  anghraifft  o  resymeg  seneddol: 
Y  mae  un  o'r  rhesymegyddion  hyn  yn  ysgrifenu  Lord  o  fiaen  ei  enw, 
a'r  llall  yn  ysgrifenu  Lord  of  the  Treasury  ar  ol  ei  enw.  Am  yr  olaf  fe 
ddygwyddodd  fod  y  swydd  sydd  ganddo  yn  awr  yn  wag,  o  herwydd 
fod  Älr.  Priugle,  y  gwr  oedd  ynddi  o'r  blaeüi,  yn  cario  gydag  ef  y  fath 
beth  â  chydwybod ;  a  thrwy  ffawd  dda,  fe  ddygwyddodd  ei  droedigaeth 
yntau  yn  union  yn  yr  adeg.  Dj'ma  dy  ddeddf-wneuthurwyr  di,  O 
Brydain  !  Pwy  b}i;h  ar  ol  hyn  a  ddichon  haeru  nad  yw  ein  senedd- 
wyr  yn  ddigon  doeth  a  duwiol  i  ffurfio  cjŵeithiau  i  benderfynu  holl 
ddadleuon  crefyddol  y  byd  ? 

Mewn  difrif  gelHd  meddwl  fod  dallineb  barnol  wedi  disgyn  ar  ein 
llywodraethwyr.  Y  mae  dyben  Syr  Piobert  Peel  yn  y  tro  hwn  yn 
eithaf  amlwg,  sef  llwgr-wobrwyo  y  Pabyddion,  fel  yr  ymdawelont  dan 
y  gorthrwm  tost  mewn  gwlad  ac  eglwys  sydd  yn  gwasgu  y  Gwyddelod 
truain  i'r  llwch  :  ond  fel  pob  amcan  am  heddwch  a  fyddo  yn  sylfaen- 
edig  ar  anghyfiawnder,  yr  effaitli  fydd  gwneyd  y  rhwyg  yn  waeth.  Y 
dylid  gwneyd  rhyw  gyfnewidiadau  yn  yr  Iwerddon,  sydd  osodiad  nas 
geUir  ei  wadu.  Y  mae  teithwyr  yn  dyweyd  nad  oes  cymaint  o  dlodi  a 
thrueni  mewn  un  man  ar  y  ddaear  ag  yn  y  wlad  hono.  Y  mae  ynddi 
gant  ac  un  ar  ddeg  a  deugain  o  blwyfydd  heb  gymaint  ag  un  Protes- 
tant  o'u  mewn,  oddieithr  jt  ofleiriaid  a'u  teuluoedd :  ac  eto,  }t:  eglwys 
Brotestanaidd  yn  yr  Iwerddon  yclyw  y  gyfoethocaf,  yn  ol  ei  maint, 
o'r  hoU  sefydUadau  crefyddol  o  fewn  y  byd.  Dyma  ddigon  o  le,  a 
digon  0  achosion  i  ffurfio  cyfreithiau  newyddion.  Paham  na  fuasai 
Syr  lîobert  Peel  ^-n  gorfodogi  perchenogion  tiroedd  i  ddefnyddio  eu 
harian  er  Ues  y  trigoUon,  yn  Ue  eu  gwario  mewn  oferedd  ar  y  cyfan- 
dir  ?  Paham  na  fuasai  yn  symud  y  rhwystrau  sydd  yn  caethiwo  ac  yn 
dyfetha  masnach  y  wlad  ?  Paham  na  fuasai  yn  rhoddi  pob  rhagor- 
fraint  yn  Ngholeg  DubUn  o  fewn  cyrhaedd  pob  enwad  crefyddol  yn 
ddiwahaniaeth  ?  A  chyda  golwg  ar  yr  Eglwys  Wladol  WyddeUg,  os 
yw  yn  ofni  rhoddi  prawf  teg  i'r  egwyddor  wirfoddol,  paham  na  fuasai 
yn  tocio  ychydig  ar  yr  hen  gangenau  diffrwyth  sydd  yn  gwenwyno  y 
cwbl  o'u  cwmpas,  ac  nad  ydynt  gymhwys  i  ddim  ond  i'w  Uosgi  ?  A 
yw  y  pren  drwyddo  yn  rhy  bwdr  i  gyffwrdd  ag  ef  ?  Ofnwn  mai  dyma 
2r 


426  MAYNOOTn. 

y  gwirioneclcl ;  ontl  niil  yw  yn  debyg  y  saif  yn  ^yell  ^rrth.  rodcli 
y  fatli  faich  anferth  o  anghyfiawndcr  ychwanegol  i  hongian  wrtho. 
Mecìdylia  Peel  y  medr  A\ncyd  iawn  am  un  pechod  trwy  gyflawni 
pechod  arall.  Y  mae  y  dyfroedd  yn  rhuthro  i  fewn  trwy  un  x)eu 
i'r  llong;  "  ond,"  ebe  Peel,  "gadewch  i  ni  wneyd  twll  gyda'r  brys 
mwyaf  yn  y  i)en  arall,  ac  yna  nid  oes  un  ammheuaeth  na  achubir  y 
llong  a'r  llwyth." 

Ond  y  mae  yn  bryd  i  ni  droi  weithian  at  y  "WTiigiaid,  y  rhai  a  ar- 
fercnt  broflfesu  eu  hunain  mewn  modd  arbenig  yn  amddiffynwyr  rhydd- 
id.  Eu  blaenor  hwy  yw  Lord  John  Eussell,  i'r  hwn  y  mae  y  deyrnas 
yn  ddyledus  am  liaws  o  ddiwygiadau  gwladwriaethol.  Er  nad  yw  yn 
meddu  ar  gymaint  o  ddawn  i  barablu  â  Syr  Piobert  Peel,  y  mae  ei 
feddwl  yn  llawer  eangach,  a'i  olygiadau  yn  llawer  eglurach.  Ond  yn 
achos  Maynooth,  rhaid  cyfaddef  nad  oes  ond  ychydig  o  wahaniaeth 
rhyngddo  ef  a  Peel.  Dim  ond  ychydig,  meddwn,  oblegid  y  mae  gwa- 
haniaeth,  a  hyny  yn  gynnwysedig  mewn  dau  beth.  Yn  gyntaf,  nid 
oedd  y  Whigiaid  yn  arfer  celu  eu  syniadau  ar  y  pwnc  hwn.  Dywedent 
er  ys  blynyddoedd  y  dylid  gwaddoli  yr  Eglwys  Babaidd  yn  jx  Iwerddon, 
yn  grstal  a'r  Eglwys  Brotestanaidd.  Yn  ail,  y  mae  gwahaniaeth  yn 
nybenion  y  ddwy  blaid.  Y  mae  Peel  a'i  ganlynwyr  yn  gweithredu  yn 
unig  fel  y  gorfodogir  hwynt  gan  amgylchiadau  ;  ond  y  mae  Piussell  a'i 
ganlynwyr  yn  gweithredu  oddiar  egwyddor,  er  fod  }"r  egwyddor  hono 
yn  eithaf  camsyniol.  Y  mae  Peel  yn  gwaddoli  Maynooth  er  diogehi  y 
Uygredigaethau  sydd  yn  yr  Eglwys  Sefydledig  ;  ond  y  mae  Eussell  yn 
gwneuthur  hyny  oddiar  yr  hyn  a  ystyria  efe  yn  gyfìawnder  at  y  Pab- 
yddion.  Y  mae  pob  cyfnewidiad  a  gynnygir  gau  Peel  yn  cael  ei 
achosi  gan  derfysg,  ac  oblegid  hyny  yn  wobr  i'r  terfysgwyr,  ac  yn  an- 
nogaeth  iddynt  fod  drachefn  yn  fwy  terfysglyd ;  ond  y  mae  Eussell  yn 
edrych  ymlaen  ac  yn  pleidio  y  c}-fnewidiadau  a  fyddont  yn  anghen- 
rheidiol  i  ragflaenu  terfysg.  Dyben  y  Toriaid  yw  dystewi  y  Pabydd- 
ion  fel  y  caffo  yr  esgobion  sefydledig  fwynhau  eu  cyflogau  mawrion 
mewn  heddwch  ;  ond  dyben  y  Whigiaid  yw  rhanu  meddiannau  yr  Eg- 
Iwys  Sefydledig  yn  gyfìawn  a  thêg  hyd  y  mae  yn  ddichonadwy  rhT\Tig 
y  gwahanol  bleidiau  crefyddol.  Amlwg  JV7  fod  yma  wahaniaeth  ;  ond 
wedi'r  cwbl  y  mae'r  naill  mor  bell  a'r  llall  oddiwrth  wreiddyn  y  drwg. 
Y  mae'r  naill  mor  anghymhwys  a'r  llall  i  siarad  am  grefydd :  ac 
mewn  gwirionedd,  y  mae'r  naill  mor  ddigrefydd  a'r  llall.  0  ganlyniad, 
nid  yw  yn  rhyfedd  fod  y  Whigiaid  yn  troi  yn  siomedig  pan  fo  mwyaf 


MA\-NOOTn.  427 

o  berj-gl.  Pan  gynnygiodd  S}t  James  Graham  gaethi-ívo  holl  ddysg- 
cidiaeth  y  deyrnas,  cefnogid  cf  yn  egniol  gan  y  Whigiaid :  ac  yn  y 
ddadl  bresennol,  yr  oedd  y  "Wlaigiaid  yn  fwy  unol  dros  waddoli  Pab- 
yddiaeth  na'r  Toriaid.  Eu  prif  reswm  oedd  eu  heiddigedd  o  hlaid 
rhyddid  crefyddol.  Yr  oeddynt  hwy  o  gydwybod  yn  pleidio  rhyddid, 
ac  am  hyny  yr  oeddyut  yn  barnu  y  dylid  gofodogi  y  wlad  i  gynnal 
Pabyddiaeth.  Synent  yn  ddifawr  fod  jt  Ymneillduwyr  mor  anghyf- 
iawn  tuag  at  eu  brodyr  Pabaidd.  Mawr  oedd  eu  cwyn  oblegid  ein 
penboethni.  Nid  oeddynt  yn  beio  cymaint  arnom  am  ein  hanfodd- 
lonrwydd  i  gynnal  hanner  Pabyddiaeth  Eglwys  Loegr ;  ond  rhyfeddent 
fod  neb  yn  dangos  y  gwrthwynebiad  lleiaf  i  gynnal  Pabyddiaeth 
ddigymysg  Maynooth.  Y  mae  yn  debyg  mai  amcan  nesaf  y  "^^Tiigiaid 
fydd  carcharu  yr  Ymneillduwyr  er  mwyn  amddiffyn  rhyddid.  Pro- 
ffesa  y  blaid  hon  eu  bod  yn  talu  parch  mawr  i  lais  y  wladwriaeth, 
ac  y  dylai  y  bobl  gael  eu  cynnrychioli  yn  ddihoced  yn  y  senedd : 
ond  pan  ddygwyd  eu  proffes  i'r  prawf,  gwelwyd  yn  eglur  nad  oedd 
y  cyfan  ond  rhagrith  a  thwyll.  Y  maent  yn  hj-nod  o  awyddus  i'r 
bobl  gael  eu  gwrandaw  tra  y  cymerant  eu  harwain  ganddynt  hwy : 
ond  03  dj'gwydd  iddynt  farnu  di'ostynt  eu  hunain,  nid  yw  eu  lleisiau 
ond  nadau  asynod.  Dyma  y  geiriau  a  arferwyd  gan  Macaulay,  y 
mwyaf  doniol  o'r  Whigiaid,  yn  y  ddadl  brcscnnol.  Drwg  genym  fod 
rliagfarn  wedi  cymylu  c}Tnaint  ar  feddwl  ysblenydd  y  seneddwr  hwn. 
Os  dewisir  ef  ar  ol  hyn,  dangosir  fod  rhai  beth  bynag  o  etholwyr 
Prydain  yn  ateb  i'r  dysgrifiad. 

Efallai  fod  rhai  o'n  darllenwyr  yn  barod  i  ofyn,  Pa  le  y  mae  O'Con- 
nell  ?  Onid  oedd  ef  yn  bleidiwr  gwi-esog  i'r  egwj'ddor  wirfoddol ! 
Onid  oedd  ef  yn  dadleu  bob  amser  na  ddylid  gorfodogi  neb  i  gynnal 
crefydd  un  arall  ?  Oni  fu  yn  areithio  yn  hyawdl  i'r  perwjl  hwn  mewn 
cyfarfodydd  lliosog  yn  Lhmdain  a  mannau  eraill  ?  Nid  oes  genym 
ond  ateb  fod  hyn  oll  yn  wirionedd.  Ond,  anwyl  ddarllenydd,  os  medd- 
yliaist  fod  y  gronyn  lleiaf  o  onestrwydd  yn  O'Connell,  ni  fu  eriocd 
fwy  0  gamgymeriad.  Oni  wyddit  mai  Pabydd  oedd  y  dyn  hwn  ?  a  pha 
bryd  y  gwelwj^d  un  Pabydd  ffyddlawn  yn  pleidio  rhyddid  ?  Os  pleidio 
rhyddid  j'w  amddiffyn  pob  gormes  yn  Spain  a  Ffrainc  yna  y  mae 
O'Connell  yn  bleidiwr  rhyddid.  Os  pleidio  rhyddid  yw  byw  yn  dy- 
A\7S0gaidd  ar  gost  y  tlodion,  a  chadw  y  wlad  mewn  terfysg  b}i,hol,  hcb 
uu  dyben  mewn  golwg  ond  cyfoethogi  ei  hun  a'i  deulu,  yna  y  mae 
OConncll  yn  bleidiwr  rhyddid.      Os  pleidio  rhyddid  yw  difrio  yr 


428  MAYNOOTH. 

Ymneillduwyr  am  nad  ydym  yn  liollol  foddlawn  i  gjTneryd  ein  hysbeilio 
gan  yr  ofifeiriaid  Pabaidd,  yna  y  mae  O'Connell  yn  bleidiwr  rhyddid. 
Pan  newidio  yr  Ethiopiad  ei  groen  a'r  Ucwpart  ei  frychni,  yii&  bydd 
rhyw  le  i  obeithio  y  gwelir  O'Connell  yn  bleidiwr  ryddid.  Ond  yn  y 
cyfamser  rhaid  i  ni  gredu  nad  oes  ond  un  twj-llwr  mwy  diegwyddor 
ar  wyneb  y  ddaear.  Ehoddasem  y  lle  blacnaf  iddo  oni  bai  ein  bod  yn 
ofni  gwneyd  anghyfiawnder  â  Syr  Robert  Peel.  Ond  er  fod  yr  ail 
radd,  fel  yu  ddiau  yr  addefa  pawb,  )\n  gweddu  i  O'Connell,  y  mae 
ami'yw  wcdi  dyfod  yn  bur  agos  ato,  yn  enwedig  yr  aelodau  hyny  oedd 
fel  yntau  yu  arfer  profifesu  yr  egwyddor  wirfoddol.  Arosodd  rhai  yn 
fifyddlawn,  megis  Bright,  a  Hindley,  a  Crawford.  I'r  gw}T  hyn  y  mao 
parch  dau-ddyblyg  yn  ddyledus.  Ond  am  y  rhan  fw^-af  o'r  lleiU,  ym- 
ddygasant  fel  pe  buasent  wedi  colli  eu  cof  yn  gystal  a'u  cydwybod. 
Anghofiodd  Hume  ei  ofal  am  arian  y  deyrnas.  Gadawodd  Cobden  ei 
egwyddorion  rhyddfasuachol  ar  ol  yn  Coyent-Garden.  Ac  er  fod  Dr. 
Bowring  yn  perthyn  i'r  Anli-State-Church  Ässociation,  ac  os  nad  ydym 
yn  camsynied,  yn  aelod  o  gynghor  y  gymdeithas  hono,  eto  ni  phetrus- 
odd  areithio  a  phleidleisio  dros  roddi  arian  y  wladwriaeth  i  gynnal 
Jesuitiaid  Maynooth.  Y  mae  yn  anhawdd  meddwl  y  magant  gystal 
Jesuitiaid  yn  Maynooth  a  Dr.  Bowring.  Pa  fodd  bynag,  hyderwn  y 
gwel  yv  YmneiUduw^T:  oddiwrth  hyn,  mai  nid  lle  mae  mwyaf  o  sŵn  bob 
amser  y  mae  mwyaf  o  sylwedd. 

Yn  awr,  ddarllenydd  hynaws,  onid  oes  yma  haid  o  ddynion  anrhyd- 
eddus  yn  ein  cynnrychioli  ya.  y  senedd  ?  Y  mae  yn  ammheus  a  ellid 
cael  yr  un  nifer  ar  antur  o  blith  y  werin  mewn  un  sh'  yn  Nghymru 
mor  berffaith  anwybodus  am  egwyddorion  rhyddid  a  chyfiawnder,  heb 
son  dim  am  grefydd.  Ac  eto,  i  ddwylaw  y  rhai  hyn  yr  ymddiriedwyd 
tynged  y  deyrnas.  Dyma  y  rhai  a  farnant  eu  hunain  yn  addas  i  gy- 
meryd  gofal  ein  crefydd.  Braidd  na  ellid  meddwl  eu  bod  yn  caru  eu 
cymydogion  yn  well  na  hwy  eu  hunain  :  oblegid  y  maent  yn  awyddus 
iawn  am  Iwytho  y  wlad  â  chrefydd,  ac  yn  ewyllysgar  i  fyw  eu  hunain 
heb  ddim.  Y  mae  genym  ragrithwyr  o  Doriaid  yn  proffesu  parch  i 
Brotestaiiiaeth,  «rhagrithwyr  o  Whigiaid  yn  proffesu  eu  hunain  yn 
bleidwyr  rhyddid,  a  rhagrithwyr  o  Eadicaliaid  yn  proffesu  yr  egwydd- 
or  wirfoddol.  Ehagrith  o  ragrith,  rhagrith  yw'r  cwbl !  Onid  yw  yn 
bryd  i  ni  gymeryd  ein  llusernau  i  edrych  am  ddynion  ì  Ymunwch, 
grefyddwyr  Cymru,  erbyn  yr  etholiad  nesaf.  Na  wrandewch  ar  eiriau 
llyfn  yr  ymgeiswjT  ;  edrychwch  beth  }-w  eu  h}Tnddygiadau.     A  ydynt 


MAYNOOTH.  429 

yn  caniatáu  rhj'ddicl  cytlwybocl  i  bawb  sydd  dan  en  hawdurdod  ?  A 
yd}Tit  yn  rhoddi  lle  i  bob  euwad  crefyddol  i  godi  addoldai  ar  eu  tii'oedd  ? 
Y  mae  y  cyníhwysderau  hyn  yn  anhebgorol  anghenrheidiol ;  ac  na 
feddj^iwch  mewn  im  modd  am  roddi  eich  pleidlais  i  neb  a  fyddo  yu 
ymdd\vyu  yn  groes  iddynt.  Paham  y  rhaid  i  chwi  gymeryd  eich  trin 
fel  creaduriaid  direswm  ?  Sefwch  i  fynu  fel  dynion,  ac  edrychwch  jti 
wjmebau  eich  gorthrymwyr,  a  dywedwch  wrthynt,  "  Onid  o'r  un 
gwaed  y  gwnaed  ni  ag  y'ch  gwnaed  chwithau  ?  Ac  oni  f^'dd  yn 
rhaid  i  ni  a  chwithau  ymddangos  ger  bron  yr  un,  frawdle  ?  Pwy 
ydych  chwi  sydd  yn  myned  i  sefyll  rhyngom  ni  a'n  Creawdwr  ?  Y 
mae  genjon  ni  eneidiau  yn  gystal  a  chwithau ;  ac  y  mae  genym  ui 
ryT\'fraint  o  ofal  am  ein  heneidiau,  yr  hyu  uid  oes  geuych  chwi.  Yr 
ydych  yn  sou  am  eich  tai  a'ch  tiroedd ;  oui  wyddoch  mai  y  meddwl 
sydd  yn  gwneyd  y  dyn  ?  Er  eich  tai  a'ch  tiroedd,  ni  fedrech  chwi 
ddim  b}^  heb  y  tlodion  ;  oud  medrai  y  tlodion  fyw  yu  llawn  cystal 
heboch  chwi,  os  nad  gwell.  Yr  ydych  wedi  gormesu  ar  ein  cydwy- 
bodau  yu  ddigou  hir,  ac  wedi  eiu  malurio  nes  ydym  fel  y  tywod  ar 
fiu  y  mor :  ond  er  mai  tywod  ydym,  yr  ydym  wedi  penderf}Tiu  mai 
hyd  yma  y  caiff  eich  gorthrwm  chwi  fyued,  ac  nid  yn  mhellach. 
Ymaith  â  chwi ;  a  dysgwch  lywodraethu  eich  hunaiu  yn  gyntaf,  yn 
lle  siarad  am  lywodraethu  cydwybodau  eich  cyd-ddyuion."  laith 
fel  h}Ti  sydd  yu  gweddu  i  grcadimaid  rhesymol,  ac  ymddygiad  cyf- 
atebol  i'r  iaith  hon  a  ddygai  ein  gormeswyr  yn  fuan  i"w  pwyll.* 
Oud,  heblaw  hyu,  d^-muuem  wasgu  yu  y  modddwysaf  at  ystp-iaethau 
eiu  darllenwyr  y  pwj-sfawrogrwydd  o  ddewis  cynurychiolwyr  a  fyddout 
yn  egwyddorol  am  uatur  ysbrydol  a  gwirfoddol  crefydd  Crist,  ac  yn 
enwedig  yn  ddyniou  crefyddol  eu  huuaiu.  Y'^  mae  cadwedigaeth  y 
deyruas  yn  ymddibynu,  dan  fcndith  Duw,  ar  ei  chrefyddwyr.  Yr  yd- 
ym  wedi  cael  digon  o  brawf  yu  y  tro  hwn  nas  gellir  ymddii-ied  mewn 
dynion,  beth  bj'uag  fyddo  eu  proffes,  oni  fyddaut  yn  meddu  ar  deiml- 
adau  crefyddol.  Gan  hyny,  atoch  chwi,  y  rai  a  bercliwch  y  Bibl,  y 
ma3  ein  golẃg,  beth  bynag  yw  yi'  enwad  y  perthj-nocli  iddo.  Nid  ydym 

•  Ni  feddylia  neb  sydd  jti  fcddiannol  ar  synwyr  cyÉfrcdin  cin  bod  yn  y  sylwadaii  uchod  yn  am. 
canu  cyffroi  na  meitlirin  un  math  o  derfysg  anghyfreithlawn.  Ond  rhag  iddynt  ddy^vydd  i 
dd^vylaw  ambell  un  amddifad  o'r  cymhwysder  a  enwyd,  efallai  uad  yw  yn  afreidiol  ychwanegu 
ein  bod  i'r  graddau  pellaf  yu  anghymeradwyo  pob  moddion  a  fyddo  yn  anghydwoddol  â  heddwch 
y  gymdeithas  wladol.  Byddai  mor  ddrwg  gonym  weled  y  tlodion  yn  gormesu  ar  ryddid  y  cy- 
foethogion  ag  yw  gweled  y  cyfoethogion  yn  gormesu  ar  ryddid  y  tlodion.  Yr  oll  a  fwriadwn 
yw  annog  ein  darllenwyr  i  wneyd  defnydd  o'r  hawlìaa  a  sicrbeir  iddynt  gan  gyfreithian  ein 
tayrnas. 


430  MAYNOOTH. 

yu  anystyriol  o'ch  anhawsderau.  Gwyddom  fel  y  bydd  y  crach-fon- 
eddigion  ar  ddiwrnod  yi-  etholiad  yn  eich  arweddu  fel  defaid  i'r  lladdfa, 
Ond  eto,  cofiwch,  mai  "  trech  gwlad  nag  arglwydd."  Pe  gweithred- 
eoh  mewn  undeb  â'ch  gilydd,  ac  ar  yr  un  pryd  meun  hcddach  ä phaicb 
'inill,  gallech  ethol  y  neb  a  fyncch  ;  ac  er  cymaint  fyddai  bytheiriad 
bygythiol  ambell  Pharao  Cymreig,  ni  fedrai  wneyd  dim  yn  y  diwedd 
ond  rhinciau  dannedd.  Dylai  xmwb  wybod  y  gallant  gael  hawl  i 
bleidleisio  yn  newisiad  aelod  o'r  sonedd  dros  uurhyw  nifer  o  siroedd, 
trwy  brynu  gwerth  dwy  buut  yn  y  flwyddyn  o  dú-  yn  mhob  un  o'r 
siroedd  h^-ny.  Gobeithiwn  y  bydd  pawb  o  gyfeillion  rhyddid,  ag  sydd 
yn  feddiannol  ar  y  modd,  wedi  cymhwyso  eu  hunain  i  bleidleisio  yn 
yr  etholiad  nesaf.  Ac,  uwchlaw  pob  peth,  ymunwch.  Os  ydych  yn 
bwriadu  amddifíÿn  eich  iawnderau  eich  hunain,  ymunwch  i  amddiffyu 
eich  gilydd.     Ymunwch  ! — ymunwch  ! — ymunwch  ! 

Ehag  i  neb  gymeryd  ei  hudo  i  ethol  gelynion  rhyddid,  dan  yr  esgus 
eu  bod  wedi  rhoddi  eu  Uais  yn  y  senedd  yn  erbyn  yr  ysgrif  er  gwaddoli 
MajTiooth,  y  mae  yn  anghenrheidiol  sylwi  y  gellid  rhanu  gwrthwyn- 
ebwyr  yr  ysgrif  hon  yn  dri  dosbarth.  Yn  gyntaf,  y  rhai  a  bleidleis- 
iasant  yn  ei  herbyn  oddiar  eu  dygasedd  at  bob  enwad  ond  yr  Eglwys 
Scfydledig.  Yn  ail,  y  rhai  a  faruant  y  dylai  y  wladwriaeth  trwy 
gjŵwng  eu  llywodi'aethwyr,  gydnabod  y  gwir  Dduw,  a  chynnal  y 
grefydd  hono  sydd  yn  ymddangos  yn  fwyaf  cydweddol  â  gair  Duw  ; 
ond  y  dylai  pawb  eraill  gael  rhyddid  perfí'aith  i  addoli  fel  y  mynont. 
Yn  drydydd,  a  rhai  a  farnant  na  ddylai  llywodi'aethwjT.*  gwladol,  fel 
y  cyfryw,  ymyryd  ag  achosiou  crefyddol ;  a  bod  gorfodaeth  i  gyunal 
rhyw  ddaliadau  neillduol  mor  groes  i  egwyddorion  teyrnas  Crist 
ag  yw  gorfodaeth  i'w  phroffesu.  Am  y  dosbarth  cyntaf,  nid  eu 
parch  i  wii'iouedd  ua  rhyddid  a  barodd  iddyut  wrthwynebu  MajTiooth : 
a  byddai  yn  aughyfìawuder  o'r  mwyaf  i  ni  droi  allau  y  fath  dd^'uion  â 
Stanley  o  Foc,  oblegid  fod  eu  syniadau  am  ryddid  crefyddol  ya  au- 
mlierffaith,  er  mwyn  rhoddi  lle  i  wrthwynebwr  pob  rhyddid.  Ni  fyddai 
hyny  ond  cyflawni  y  gamp  annifyr  hono  a  elwir  yn  gyfíi'edin  "  neidio 
o'r  badell  ffiîo  i'r  tân."  Ofnwn  fod  llawer  yn  Nghymru  ag  y  dylid  eu 
rhestru  yn  mhlith  gelynion  rhyddid  ;  ac  y  mae  rhai  o  honjTit,  er  gwarth 
i'n  gwlad,  yn  aelodau  o'r  seuedd,  Digon  hawdd  eu  haduabod  oddi- 
wrth  eu  fírwythau.  Edrychwn  beth  yw  eu  hjTuddygiadau  gartref ;  ac 
yna  gallwn  faruu  oddiar  ba  ddybenion  y  maent  yu  gweithredu  mewu 
acii&sion  cyhoeddus.  Amy  ddau  dosbarth  arall, ni phetruswn  dd\Tvedyd 


MAYNOOTH.  431 

mai  y  trydydd  sydd  yn  meddu  y  golygiadau  mwyaf  cymr.  Hwynthwy 
yn  unig  sydd  yn  gwrthwynebu  gwaddoliad  Mayuooth  ar  sylfaen 
gadarn.  Y  mae  yr  amser  wedi  myned  heibio  pan  y  gelhd  dywedyd 
fod  gan  un  rhan  o'r  wlad  hawl  i  ddewis  crefydd  i'r  rhan  arall.  Onid 
oes  gan  y  Gwyddelod  gystal  hawl  i'n  gorfodogi  ni  i  gynnal  Pabydd- 
iaeth  ag  sydd  geuym  ni  i'w  gorfodogi  hwy  i  gynnal  Protestaniaeth  ? 
Ond  y  gwúionedd  yw,  fod  y  naill  fel  y  llall  jn  anysgrythp-ol  ac 
afresymol.  Ond  yr  un  pryd,  y  mae  genym  barch  calou  i  lawer  yn 
yr  ail  ddosbarth ;  ac  er  fod  yr  ail  a'r  trydydd  yn  gwahauiacthu 
mewn  baru,  y  mae  pob  lle  i  feddwl  y  bjaldant  cyn  pen  ychydig 
flynyddau  yn  un  mewn  gweithred  ac  ymddygiad.  Y  mae  Baptist  Noel 
Wedi  datgau  yu  barod  fod  yu  well  gauddo  ef  fod  heb  cglwys  sefydledig, 
na  gweled  y  llywodraeth  yn  gwaddoli  y  grefydd  Babaidd.  Dygwyd 
tystiolaeth  gyffelyb  gan  esgob  Cashel  yn  nhŷ  yr  arglwyddi.  Ac  os  yw 
y  dynion  goreu  yn  Eglwys  Loegr  yn  dechreu  tystiolaethu  yn  erbyn 
pob  math  o  grefyddau  gwladol,  a  ddylai  yr  Ymneillduwj'r  fod  yn 
ddystaw  ?  Y'^r  oedd  llawer  yn  teimlo  yn  anghysurus  wrth  feddwl  dy- 
fod  allan  yn  yr  uu  fyddin  ag  O'Counell,  i  wrthwynebu  gweinidogion 
gwir  efengylaidd  fel  Baptist  Noel.  Os  oedd  rhai  egwyddorion,  ag  yr 
oedd  O'Connell  o"r  Uaen  fel  ninnau  yn  eu  proffesu,  joi  wii-ioueddau 
pwysig ;  eto  yr  oedd  gwirioneddau  mwy  pwysig  yn  ein  huno  â  Baptist 
Noel.  Nid  oes  ond  un  gwahauiaeth  mawr  wedi'r  cwbl  rhArng  dynion 
a'u  gilydd,  sef  y  gwahaniaeth  rhwng  canlynwyr  Crist  a'i  elynion. 
Ond  yn  awr  y  mae  byddin  Crist  a  byddin  Anghrist  yn  dechreu  ym- 
ddidoli.  Y  mae  O'Connell  yn.  tynu  i'w  le  priodol  ei  hun  ;  ac  o'r  ochr 
arall,  y  mae  holl  wir  grefydd  y  deyrnas  yn  ymdaflu  ar  yr  cgwyddor 
wirfoddol.  Y  mae  hyn  wedi  ei  gyflawni  yn  barod  yn  Scotland  ;  a  chyn 
bo  hir,  ni  bydd  ond  Pabyddiaeth  Pihufain  a  Phabyddiaeth  Ehydychain 
yn  yv  Eglwys  Sefydledig  yn  Lloegr  a'r  Iwerddon.  Nid  ydym  yu  dy- 
wedyd  mai  felly  y  mae  yn  aTVT.  Gwyddom  fod  ynddi  rai  ugeiuiau 
o'r  gweinidogion  mwyaf  duwiol  a  fedd  ein  gwlad :  ond  nid  oes  ang- 
en  am  ysbryd  prophwydoliaeth  i  ragweled  y  byddaut  wedi  eu  gweithip 
allan  o  honi  yn  fuan.  Nid  awn  i  ymofyn  yn  bresennol  beth  ddaw 
o'r  eglwysi  sefydledig  ar  ol  i  bob  Lot  gyíiawn  ddyfod  allan  o  honynt. 
Ond  os  yw  hen  sefydliadau  i  gael  eu  dymchwelyd,  y  gwirionedd  a  saif 
byth. 

Gya  rhoddi  yr  ysgrifell  o'n  llaw,  cymerwn  y  cyfle  hwn  i  osod  gcr 
bron  cin  darllenwyr  ranau  o  aracth  a  draddodwyd  yn  Nghjandeithasfa 


432  MATNOOTH. 

ddiweddaf  Eglwys  Eydd  Scotland,  gau  Dr.  Merlc  D'Aubigne  o  Geneya. 
Yr  oedd  \t  achlysur  yn  dra  liynod  : — Dr.  Chalmers,  y  duwinydd  enw- 
ocaf  yn  Mlirydain,  yn  cyflwyno  i  sylw  ei  frodyr  y  Dr.  D'Aubigne,  yr 
enwocaf  yn  yr  hoU  Gyfandir ; — y  ddau  wedi  eu  dwyn  i  fynu  mewn 
cysylltiad  ag  eglwj^si  sefydledig  ;  oud  y  ddau  wedi  troi  j'n  Ymneilldu- 
wyr,  Y'"  mae  yv  araetli  bcfyft  yn  deilwng  o'i  chyfieithu  oblegid  ei 
gwerth  ynddi  ei  hun,  heblaw  y  berthynas  sydd  rhyngddi  â  sefyllfa 
bresennol  y  wladwriaeth. 

"Yn  av,-T,  anì^yl  gyfeiUion,  pa  beth  sydd  gan  Scotland  a  Geneva — pa  beth. 
sydd  gan  yr  holl  fyd  Cristionogol  i'w  wneuthur — mewn  trefn  i  gael  nerth  i  efeng- 
yleiddio  y  byd  ?  A  ydym  i  l^-nu  wrth  ddyn — a  ydym  i  ymofyn,  yn  y  cysvlltiad 
á'r  wladwriaeth,  yn  ngrym  y  llywodraeth  wladol,  am  allu  i  orchfj'gu  Rhufain  a 
holl  gyfeiliornadau  y  cnawd,  ac  i  gwblhau  buddugoliaeth  yr  efeng>'l  ?  Credwjrf, 
anwyl  frodyr,  fod  amser  wedi  bod  pan  y  rhoddid  p^vj^s  mawr  ar  wladolrwydd  yr 
eglwj'si ;  ac  j-n  awr  y  mae  y  pwys  i  gael  ei  osod  ar  gj-ffredinolrwydd  yr  eglwys. 
Yn  yr  amser  yr  ymddangosodd  yr  Arglwydd  lesu,  yr  oedd  llawer  o  grefyddau 
gìsdadol  jTi  y  byd.  Yr  oedd  crefydd  wladol  i  Groeg,  un  arall  i'r  Aipht,  un  araU  i 
Ffrainc,  im  arall  i  Brj'daLn ;  a  phan  yr  ymddangosodd  Duw  yn  y  cnawd,  ac  y  pryn- 
odd  ei  bobl  trT\-y  ei  waed,  yn  lle  yr  holl  grefyddau  gwladol  hyn,  efe  a  ddygodd 
allan  un  grefydd  i'r  holl  fyd — jti  lle  yr  holl  dduwiau  g^yladol,  un  gwir  a  bywiol 
Dduw — yn  lle  yr  hoU  raddau  o  offeiriaid,  im  eglwys  gyffredinol.  Wel,  yr  'wyf  yn 
credu  fod  symudiad  cyffelyb  i  gymeryd  Ue  jti  awr  yn  y  byd.  Credwyf  fod  y  sef- 
ydUadau  gì\dadol  jm  rhoddi  ffordd  jti  mhob  luan,  a  bod  ya  rhaid  i'r  wir  eglwys 
gjŵedinol  gyfodi.  Y  mae  dygwj'ddiadau  yr  amseroedd  yn  datgan  hyu  yn  Mhryd- 
ain  Fawr.  GAvn  fod  gan  Grist  ei  eglwys  yn  gyfansoddedig  o'r  rhai  hyny  a  elwir 
trwy  air  Duw,  ac  a  sancteiddir  gan  jt  Ysbryd  ;  ond  gofjmaf  y  cwestiwn,  A  yw 
Prydain  eto  jm  dejTnas  Brotestanaidd?  Edrj-chaf  yn  unig  ar  ffeithiau,  a  chaf  fod 
Prydain  wedi  ymadael  oddiwrth  y  broffes  wladol  a  wnaed  ganddi  am  y  tair  canrif 
ddiweddaf.  Pobl  Prj'dain  j'dynt  o  hj-d  yn  Brotestaniaid,  a  Phrotestaniaid  da ;  ond 
y  mae  teymas  Brydain  wedi  gwadu  Protestaniaeth.  Is'id  yw  hyn  j'n  ddj'ddiedig 
oddiwrth  heddj'w,  nac  j'dj^,  nag  oddiwrth  ddoe.  Y  mae  yn  ddj'ddiedig  oddiwrth 
amser  peU  j-n  ol.  Yn  mheU  o  flaen  eich  Uywodraeth  bresennol,  y  mae  Lloegr  wedi 
bod  j'n  y  Uwj-br  hwn.  Xi  siaradaf  am  eich  gweinidogion  gwladol.  Yr  wyf  j^n 
parchu  eu  doniau.  Isid  wj^  am  ddyweyd  dim  o  berthynas  i'ch  Uywodraeth — Yr 
wyf  jTi  anrhydeddu  y  brenin,  a  phawb  mewn  awdurdod.  Y  mae  genyf  barch  i 
ddoniau  eich  gweinidogion  ;  yr  wj'f  yn  rhyfeddu  at  eu  hegni  a'u  gaUu.  Ond  dj'- 
munaf  roddi  rhai  ffeithiau  hanesiol  ag  sydd  yn  meddu  pwys  mawr  jti  hanes  yr 
amserau  presennol.  Dywedwch  i  mi  pw'y  a  noddodd,  a  phwy  sydd  yn  awr  yn 
noddi,  y  Waldensiaid  ?  Yn  jrr  hen  amser  bu  Lloegr,  ac  hyd  yn  nod  CromweU  ei 
hun,  yn  eu  noddi.  Yn  awr  y  mae  Uawer  o  Brydeinwyr  jti  gwneuthur  Uawer 
drostynt.  Pwy  na  ŵjt  am  enw  y  rhagorol  Colonel  Bechwith  ?  Ond  pa  deymas 
Brotestanaidd  sydd  yn  eu  noddi  ?  Lloegr  nidyw  mwyach  jrn  gwneuthur  feUy  ;  ond 
y  mae  Prwsia.  Lloegr,  trwy  rinwedd  cyfammodau,  oedd  dan  jonrwjTniadau  neiU- 
duol  tuag  atjTit.  Pa  beth  a  wnaeth  hi  tuag  at  gadw  y  cyfammodau  hyn  ?  Pau 
oedd  Geneva,  wedi  ei  goresgjTi  gan  Ffrainc,  ar  enniU  jti  ol  ei  hannibyniaeth,  pwy 
a'i  cynnorthwyodd  ?  Pwy  a  adferodd  ddinas  Calfin  ?  Pi-wsia  eto.  Ond  mwy  na 
hyny,  ymherawdwr  Ewsia  meìvn  mesur  mawr  a  wnaeth  hyn  :  ond  Lloegr,  Lloegr 


MAYNOOTH.  433 

Brotestanaidd  a  arosodd  yn  ocraidd  yn  mhresennoldeb  Geneva  Brotestanaidd ;  ac 

ni  wnaeth  Castlereagh  gymaint  ag  estyn  allan  ei  law  i'w  chynnorthwyo.     Achos 

arall  at  y  pwynt :  pan  ojJd  Pabyddiaeth  yn  ymgynhyrfu,   ac  yn  awyddus  am 

ddechreu  ei  buddugoliaethau,  hi  a  daflodd  ei  golwg,  yn  y  lle  blaenaf,  ar  Belgium. 

Teulu  Orange,  y  rhai  oedd  niewn  cysylltiad  mor  agos  â'ch  gwlad  chwi  ac  â  Phro- 

testaniaeth,   oedd  ar  yr  orsedd.     Penderfynwyd  ar  ei  chwymp.     Chwyldroad  a 

dorodd  allan.    Yr  oeddwn  yno,  a  bum  am  bedwar  dydd  a  phedwar  nos  yn  nghanol 

tân  a  bwledi.     Teulu  Orange  a  yrwyd  allan.       Gwelais  ddau  o  feibion  y  brenin  yn 

carlamu  ymaith  heibio  y  Boulevard.     Archesgob  Malines  yn  a'WT  yw  gwir  frenin 

Belgium,  er  fod  y  blaid  rydd  o  hyd  jti  cynnal  rhyddid  crefyddol.    A'r  chwyldroad 

Pabaidd  hwn  a  effeithiwyd  dan  nodded  Ffrainc  a  Lloegr  Brotestanaidd.    Ni  soniaf 

am  Madeira — ni  soniaf  am  Malta :  ond  pa  f odd  yr  ymattaliaf  heb  son  am  Otaheite  ? 

oblegid  yno  y  mae  dygwyddiad  wedi  c^Tneryd  lle  ag  sydd  wedi  eíFeithio  ar  bob 

calon  Brotestanaidd  trwy  y  byd,  ond  yn  enwedig  ar  y  C'yfandir,  ac  uwchlaw  jìob 

man,  jti  Geneva.     Yr  oedd  Lloegr  wedi  mj-ned  i  jTnrwymiadau  gwladol  dan  Can- 

ning.     Gobeithid  y  buasai  Lloegr  yn  eu  cyflawni.     Gobeithid  y  buasai  llythyraii 

taer  y  frenines  Pomare  at  eich  brenines  Yictoria  yn  cyíFwrdd  â  chalonau  y  rhai 

sydd  mewn  awdurdod.     Dim — dim — Uai  na  dim  !    Yn  jt  unfed  canrif  ar  bymtheg 

anfonwyd  D'Oppede  ac  eraiU  i  ddinj^strio  y  Waldensiaid  yn  eu  mynyddoedd  ;  yn  y 

bedwaredd  canrif  ar  bjontheg  y  mae  Waldensiaid  Otaheite  wedieu  rhoddi  i  fynu  i 

D'Oppede  ein  hoes  ni.    Y  Jesuitiaid  a  daflasant  eu  golwg  ar  y  cenadaethau  Protes- 

tanaidd.     Dywedasant,    '  Cenadaeth  Otaheite  yw  y  fwyaf  blodeuog ;  rhaid  i  ni 

wneuthur  hono  yn  esiampl — rhaid  ei  dystrywio.'     Y  mae  Uyrí'odraeth  Ffrainc  yn 

myned  o  flatn  y  Pab,  i  roddi  ei  ddedfryd  mewn  grym,  fel  y  dywedodd  Luther  gynt 

am  Charles  V.    Lloegr  Brotestanaidd  a  blethodd  ei  breichiau,  ac  a  adawodd  y  Pab 

a'i  ragredegwr  i  gael  ei  ffordd.     Ac  onid  j^w  bodolaeth  yr  Eglwys  Rydd  hon  yn 

brawf  mor  f ach  yw  y  cariad  sydd  yn  y  wladwriaeth  at  yr  eglwys  ?     Pe  buasai  y 

wladwTÌaeth  yn  caru  yr  eglwys — gwir  Iwyddiant  yr  Eglwj^s  Sefydledig-^ni  f uaírai 

,-n  gwneuthur  pob  peth  o  fewn  ei  gallu  i  gadw  jti  ei  mj-nwes  y  corff  byw  hwn,  i 

:adw  yno  y  djTiion  rhagorol  hj^ny,  y  rhai  ydynt  ogoniant  Scotland.     Ni  enwaf  y 

hai  a  allant  f od  jn bresennol  yn  y  Gymanf a  gyffredinol  hon  ?   Ond  y  mae  dau  enw 

jgallaf  eu  Ilefaru — un  oblegid  fod  ei  glod  j-n  holl  eglwj'si  Duw— Thomas  Chalmers; 

a-  Ilall  oblegid  ei  fod  wedi  mjTied  adref  i  dj'  ei  Dad — David  Welsh.  A  gaf  fi  son  am 

btwf  arall  o  agwedd  bresennol  Lloegr — Ysgrif  Maynooth  ?     Yr  ^vyi  yn  teimlo  fod 

Il^er  i'w  ddy wedyd  o  bob  ochr.  Yr  wyf  ya  teimlo  fod  eich  cj'dwladwjT  Gwyddelig 

jrniaeddu  eu  cynnorthwyo — y  dylent  gael  pob  rhyddid  gAvIadoI  a  chrefyddol :  ond 

y  pth  cyntaf  mewn  gwlad  gyfansoddiadol  yw  y  cyfansoddiad.  Y  peth  cjTitaf  meìvn 

gwld  gristionogol  yw  yr  j-mrwjTuiad  a  gymenvyd  ger  bron  Duw.     Fj^  ymofyniad 

cyntf  ar  fy  nyfodiad  i'r  wlad  hon  oedd,  '  A  ellwch  ddangos  i  mi  Iẁ  eich  brenines  ?' 

Y  mí  pob  peth  j-n  ail  mewn  cj-mhariaeth  i  Iẁ  a  gj-merwyd  ger  bron  Duw.     Wrth 

ochr     1InV  hwn  darllenais  lyfr  arall,  gair  Duw  :    '  Na  chymer  enw  yr  Arglwydd 

dy  Dciw  j-n  ofer.'  (Exod.  xx.  7 — 15.)  Dj^ma  ddiwedd  ar  y  ddadl.  Aelod  Pabaidd 

o'r  seiidd  a  ddywedai,    '  A  ydj^-  £9,000  yn  bechod  maddeuadwy,  a  £28,000  yn 

bechod-narwol  ? '     lë,  i'e,  Mr.   Shiel;  troseddiad  gorchj-mj^n  sanctaidd   yr  Arg- 

Iwj'dd  ti  Duw  sydd  bechod  marwol.     Os  j^  y  Ilj-wodraeth  yn  penderfynu  cario 

j-sgrif  îaynooth,   y  peth  cj-ntaf  sydd  ganddjTit  i"w  wneuthur  jrw  dyddymu  llŵ  y 

breninoGd  a'r  breninesau.     Yna  pan  wneir  Lloegr  yn  anmhrotestanaidd,  dyger 

ymlaen  j^rif  Maynooth.   Gall  wedi  hjmy  fod  yn  ddrwg,  ond  ni  fydd  yn  bechod.   Y 

mae  pecl<;l  j-n  llawer  mwy  i"w  ofrd  na  drwg.     Nid  y\v  Geneva  mwj'ach  yn  wlad 

Brotestandd.     Nid  yw  Lloegr  mwyach  yn  wlad  Brotestanaidd.     Chwyldroad 

nìLwyaf  yr  üser  presennol  yw  ysgrif  Maj'nooth  :  oblegid  dywedai  yr  ysgrif  hon  j 


434  MAYNOOTH. 

*Yii  yr  hoU  fy^l  nid  oes  j'n  awr  jt  un  dcyrnas  Brotestanaidd.'     Dyma  farn  pob 
flyngwybodus  a  gyfarfyddais  ary  Cyfandir,  jja  un  ai  Cristionogion  ai  AníFyddwyr, 
Protestaniaid  ai  Pabyddion.     Pa  bcth  gan  hyuy  sydd  i'w  wncyd,  frodyr  ?     llhai  a 
ddywedant,  Rhaid  i  ni  eto  gael  senedd  Brotestanaidd  a  llywodraeth  J'.rotestauaidd. 
Nid  wyf  fì  Brydeiniwr,  ac  nid  wyf  hyddysg  mcwn  achosion  gwladwriaethol.     Yr 
wyf  yn  penderfy  nu  peidio  ymyryd  â'r  cyfryw  faterion;  erhyny  dymuuwn  sylwi,  fod 
y  caulyniad  yu  ymddangos  i  mi  o  leiaf  yn  ammheus.  Addcfaf  y  gellwch  yn  hawdd 
gael  seuedd  Brotestanaidd;  ond  llywodracth  Brotestanaidd  a  fyddai  yn  bwnc  an- 
hawddach.      Mi  a  ddywcdaf  ychwancg,    frodyr  parchedig :  nid  dynion  sydd  yn 
gwneyd  amserau  ;  ond  amscrau  sydd  yn  gwneyd  dyniou.     Nid  Syr  Robert  Pccl  a 
wnaeth  yr  amser  presennol ;  ond  yr  amser  preseunol  a  wnaeth  Syr  Robert  Pcel. 
Efallai  y  medrwch  gael  gwared  o  Syr  Robert  Peel ;    ond  a  fedrwch  gael  gwared  o'r 
amser  prcsennol?  Y  mae  y  wladwriaeth  Brotestanaidd  yn  diflanu  ;  dyna  rediad  na- 
turiol  pethau  ;  nis  gellwch  ei  rwystro.      Haws  fyddai  gwueyd  i'r  Thames  neu  y 
Tweed  redeg  yn  ol  i'w  ffynnouell.    Pa  beth,  ynte,  sydd  i'w  -wneuthur?   Fy  mrodyr 
parchedig,  i    gadw  ■  achos  efengyl  rhaidi  ni  ymo£yn  help  anill  hebhiw  dyn.     Mae 
gair  Duw  wedi  llefaru  wrthym  er  ys  oesoedd ;  'Gwell  yw  gobeitliio  yn  yr  Arglwydd, 
nag  ymddiried  mewn  tywysogion.'    '  Na  hydei-wch  ar  dywysogion,  nac  ar  fab  dyn, 
yr  hwu  nid  oes  iachawdwriaeth  ynddo.     '  Gwyn  ei  fyd  yr  hwn  y  mae  Duw  Jacob 
yn  gymhorth  iddo,  sydd  a'i  obaith  yn  yr  Arglwydd  ei  Dduw.'     Meddyliwyf  fod  y 
diwyg\vyr,   yn  amser  y  Diwygiad  Protestanaidd,  mewn  temtasiwn  i  bwyso  ar  dy- 
wysogion  ac  ar  y  wladwriaeth.  Tywysogion  a  gweinidogion  y  wladwriaeth  oeddynt 
yn  fynych  bryd  hyny  yn  Gristionogion  o'r  brwdfrydedd  mwyaf.      Meddyliwyf  fod 
Cristionogion  yn  edrych  Uawer  ar  y  wladwriaeth  pan  y  dywedodd  tywysog  Anhalt, 
wrth  lawnodi  cyffes  efengylaidd  Augsburg  :    '  Cefnaf  yn  hytrach  ar  fy  neiliaid  a'm 
meldiannau — gadawaf  wlad  fy  nhadau,  a'm  íTon  yn  fy  ILiw— enniUaf  fy  mywioP 
iaeth  wrth  lauhau  esgidiau  yr  estroniaid,  yn  hytrach  na  derbyn  yr  un  athra-wiaeth 
ond  yr  hyn  a  gynnwysir  yn  y  GyfFes  hon.'     Meddyliwyf  fod  Cristionogiou  yn  dys- 
gwyl  llawer  oddiwrth  y  wladwriaeth,  pau  y  dywedai  ardalydd  Brandeuburgh,  gan 
droi  at  yr  ymherawdwr  gaUuog,  Charles  V.,    '  Yn  hytrach  nag  i  Air  yr  Arglwyd' 
gael  ei  gymeryd  oddiwrthyf — yn  hytrach  na  gwadu  fy  Nuw,    mi  a  daíiwn  fy  hu- 
ar  fy  ngliniau  o  flaen  eich  mawrhydi,  ae  a  ymfoddlonwn  i  goUi  fy  mhen.'     GeUl 
meddwl  fod  Cristionogion  yn  edrych  at  y  wladwriaeth  am  gymhorth,  pan  oe<l 
duwinyddion,  mewn  braw  a  gwendid,  yn  rhaglunio  undeb  j-n  yr  hwn  yr  oedd  Po- 
testaniaid  i  gydnabod  y  Pab  mewn  gweithred,  os  nad  mtwn  hawl,  a  phan  ddam  i 
brif  weinidog  etholydd  Sacsony,  y  CangheUydd  Bruck,  ddychwelyd  y  cyuUuu,  Afidi 
ei  dyddymu,  trwy  ysgi'ifenu  ar  ei  odre  y  geiriau  hyn  ;  '  Na,  na  !  oblegid  y  Pab  /dd 
Anghrist  ! '     Pa  le  yn  awr  y  ceir  prif  weinidogion  y  goron  a  wrthodant  ^gi'if 
Babaidd  trwy  ysgrifenu  ar  ei  diwedd,  '  Na  !  oblegid  y  Pab  sydd  Anghrist.'  Ac 
eto,  jTi  wir,   yn  amser  y  diwyglad,  yr  oedd  Cristionogion  yn  gwybod  ua  dylent 
bwyso  ar  y  wladwriaeth,  nac  ar  dywysogion,  ond  yn  imig  ar  air  Duw.     Y  me  Uy- 
thyrau  Luther  ar  y  mater  hwn  yn  Uawn  o'r  ymadroddion  m-wj^af  cedyra.  Dfynais 
0  honynt,  a  dyfynaf  eto  yn  '  Hanes  y  Diwygiad.' 

'  Gymedrolwr — Yr  wyf  yn  gwybod  y  gaUwn  fod  yn  gwahaniaethu  ary  pwc  hwn  ; 
yr  wyf  yn  traethu  fy  argyhoedcUad  fy  hun.  Y  mae  agwedd  presennol  j^thau  yn 
dangos  i  ni  nad  oes  gan  yr  eglwys  ddim  j^chwaneg  i'w  ddysgwyl  oddiwrt  y  wlad- 
wriaeth.  Ysgrif  Maynooth  sydd  lythyr  ysgar  a  roddir  gan  y  wlad^iaeth  i'r 
eglwys.  .í\jn  dair  canrif,  yr  oedd  Protestauiaeth  yn  dysgwyl  Uawer  cdiwrth  ei 
himdeb  a'r  wladwriaeth — nid  oes  ganddi  mwyach  ddim  i'w  ddysgw;  oddiwith 
hyny.  Nid  wyf  am  gymheU  yr  egwyddor  wirfoddol  fel  pwnc  ar  ei  ben  ^  hun — uid 
hyny  mewn  un  modd  yw  fy  amcan  ;  ni  wnaf  gymaint  a  dyweyd  y  dy>  yr  eglwye 


I 


MAYNOOTH.  435 

wahanu  oddiwrtli  y  wlaclwriaetli ;  ond  yr  wvf  jm  lioui  ffaith  hanesiol,  bwysiw  a 

gorbwysig,  yr  hon  a  gaiff  arwyddocàd  mawr  yu  hanesiacth  y  dyddiau  presennol 

sef  yw  hyny,  fod  y  wladwriaeth  yn  dadgysylltu  ei  hun  oddiwrth  yr  eglwys.  Gy- 
medrolwr,  y  mae  y  frwydr  yr  oedd  yr  eglwys  yn  ei  hymladd  gyda  galluoedd  y 
wladwriaeth  wedi  ei  cholli.  Ond  mewn  brwydr,  os  gorchfygir  un  dosbarth  o'r 
fyddin,  y  cadfridog  yn  ddioed  a  ddwg  ymlaen  un  arall.  Yn  Marengo,  pan  arwein- 
iodd  Buonaparte  ei  luoedd  aneirif  heibio  i  Geneva  (Ile  yr  wyf  yn  cofio  ei  weled,  er 
nad  oeddwn  ond  chwech  oed) ;  ac  y  croesodd  St.  Bernard  ;  ac,  yn  nghyd  a'i  fyddii?, 
a  ymosododd  ar  y  tu  ol  i'r  Austriaid ;  y  tro  cyntaf  ar  y  dydd  nodedig  hwn  fe'i  cur- 
wyd  yn  hoUoI ;  a'r  cadfridog  Austriaidd,  Mclas,  a  ddychwelodd  i  Alexandria,  ac  an- 
fonodd  hysbysiad  o'r  fuddugoliaeth  i  holl  Iysoedd  Ewrop.  Ond  j'r  oedd  Buonaparte 
wedi  galw  yn  ol  gyda'r  brys  mwyaf  y  cadfridog  Desaix  yr  hwn  oedd  newydd  ddy- 
chwelyd  o'r  Aipht),  a'r  hwn  oedd  daith  diwrnod  oddiwrtho  yn  edrych  am  y  gelyn- 
ion  mewn  cyfeiriad  arall.  Daeth  Desaix  yno  di-i  o'r  gloch  brydnawn,  pan  oedd  y 
Ffrancod  yn  cilio  yn  ol  ar  bob  Ilaw.  Cynnaliwj'd  cynghor  rhyfel  ar  faes  y  gwaed. 
Pawb  a  siaradent  am  encilio  :  Buonaparte  yn  imig  oedd  yn  awyddus  i  adnewyddu  y 
frwydr.  Dy.-5gwylient  am  gynghor  Desaix.  Desaix  a  edrychodd  o'i  amgylch.  '  Y 
mae  y  frwydr  wedi  ei  cholli,'  ebe  fe.  Yna,  tynodd  allan  ei  oriadur,  ac  ychwaneg- 
odd,  '  Ond  y  mae  genym  amser  i  ennill  un  arall : '  a  chyn  machlud  haul  yr  oedd  un 
o'r  buddugoliaethau  mwyaf  pwysfawr  mewn  oesoedd  diweddar  wedi  ei  hennill. 
Frodyr  parchedig,  wrth  weled  ysgrif  Maynooth  yn  myned  ymlaen  yn  nghyngor- 
feydd  y  genedl  fawr  hon— wrth  weled  Ilawer  o  weithrediadau  eraill,  yr  wyf  bron  a 
dywedyd  yr  un  peth ;  '  Y"  mae  y  frwydr  wedi  ei  cholli ;  ond  y  mae  genym  amser  i 
ennill  un  arall.'  Ar  bob  llaw  y  mae  y  wladwriaeth  yn  encilio^ — yn  dianc  o  frwydr 
n'  Arglwydd.  Eglwys  Dduw,  tyred  ymlaen  !  Bydded  i  ni,  fel  Dafydd  yn  mynedyn 
ìrbyn  Goliath,  dadu  ymaith  yr  helm  o  bres  a'r  Ilurig,  a  chj'meryd  ein  ffon  yn  ein 
law,  a  phump  o  geryg,  a  dywedyd  wrth  Rhufain  :  '  Ti  wyt  yn  dyfod  ataf  fi  a  chltdd- 
ÿ  ac  a  gwa\wffon,  ac  a  tharian  ;  a  minnau  ydwyf  yn  dyfod  atat  ti  yn  enw  Arglwydd 
ylluoedd,  Duw  byddinoedd  Israel.'  Gall  fod  yn  dda  i'r  Cristion  gael  ei  amddifadu 
o  'j'^m  y  wladwriaeth — o  fraich  o  gnawd.  Os  yw  y  wladwriaeth  yn  cefnu  ar  yr 
egwys,  bydded  i'i"  cglwys  gyfodi  mewn  uerth. 


433 


PA  IIAM  ?      A  PHA  FODD  ?> 

Y  MAE  3'u  ammliosibl  i'r  mcddwl  djTiol  ■s\'ybod  dim  mewn  perthynas  i 
iinrliyw  -syrthddrychau  tu  allau  iddo   ei  hun   oud   trwy  gymharu. 
Yu   y  lle   cyntaf,  y   mae   yn   deaU   eu   bodoliaeth    trwy    gymharu 
gwahauol  deimladau  y  meddwl  pan  y  mae,  a  phau  nad  yw  y  cyfryw 
wrthddrychau  yn  efifeithio  arno  trwy  gyfrwng  y  synwyrau  corfforol. 
Y'^n  ail,  y  mae  yn  deall  eu  hansawdd  a'u  hanian  trwy  gjTnharu  y 
gwahanol  effeithiau  a  achosh-  ar  y  meddwl  gan  yr  un  gwrthddrych 
trwy  wahanol  synwyrau,  neu  y  gwahanol  eff'eithiau  a  achosir  gan 
wahauol  wrthddi-ychau  trwy  jv  un  synwyr.     Ac  wedi  cyrhaeddyc 
gwybodaeth  o  amryw  wirioneddau  yn  y  duU  a  nodwyd,  efe  a   al 
gymharu  y  gwirioneddau  hyn  a'u  gilydd  yn  ddiderfyu.     Pe  gofynil 
i'm  c^faill  Mathematicos,  efe  a  ddywedai  mai  dyma  yw  swm  a  sylwec'd 
rhifyddiaeth  o  ddechreu  Adchwanegiad  i  fyuu  hyd  Differential  Calcuhs. 
Ac  nid  yw  y  gelfyddyd  o  ymresymu,  beth  byuag  fyddo  y  testyn,  ddm 
yn  amgeu  na  chymharu  ^t  oll  o  unrh}^  wirionedd  â  rhan  o  hoio, 
neu  ran   o   unrhyw   wirionedd  á'r   oU  o  hono.     Er  anghraifft  pe 
d}^edid  fod  pob  dyn  yn  agored  i  gamsynied ;    gan  hyny,  ni  dylai 
gospi  neb  am  wahaniaethu   oddiwrtho   yn   ei  farn :    ueu  fel  i}ti  ; 
cyfreithiau  dyuol  nis  gallant  g}-fuewid  y  galon ;    gan  hyny,  nis  güant 
wneuthur  neb  yn  gristiouogion ;  fe  welLr  yn  mhob  un  o'r  brawdLegau 
hyn  fod  y  rhan  olaf  yn  g^'unwysedig  yn  y  rhau  flaeuaf ;    ac  f  welir 
hefyd,  beth  bynag  a  ddywedo  dysgedigion,  nad  oes  ond  dwy  ra:  mewn 
pob  ymresymiad  unigol. 

Ond  er  mwyu  bod  yn  f^-r,  rhaid  i  mi  adael  fy  narUenwy  i  lunio 
esiamplau  iddynt  eu  hunain.  Ac  wedi  iddynt  amgyffred  h^i  o  rag- 
ymadrodd,  dymuuaf  iddyut  gofio,  jn  y  Ue  uesaf,  fod  yu  aimhosibl 
cymharu  dim  mewn  perthyuas  i  A'\Tthddi-ychau  a'u  hausawd  ond  mor 
beU  ag  y  maeut  jn   dyfod   dau   sylw   y   meddwl   trwygyfrwug  y 

*0'r  "Drysorfa,"  am  1834,  1835. 


PA  HAM  ?  A  PHA  FODD  ?  437 

synwyrau.  Mae  yn  wir  y  gallwn  gyrhaecldyd  gwybodaeth  drwy  dystiol- 
aeth  uu  arall ;  ond  mae  yn  ammhosibl  i  ni  ddeall  na  chredu  y  dystiolaeth 
hòno  ond  trwy  ei  chymliaru  â'r  hyn  a  wj'ddom  ein  hunain  drwy 
brofiad  personol.  Sylwedd  y  dystiolaeth  a  ddeallir  ganddo  ef  yu 
gyntaf,  a  chenym  ninnau  yn  ail,  yn  y  drefn  a  grybwj-llwyd  yn 
flaenorol ;  ac  a  drosglwyddir  hefyd  oddiwrth  y  naill  i'r  llall,  drwy 
gyfrwng  y  synwyrau  corfforol,  mewn  ymadrodd  neu  ysgrifen,  trwy  ba 
rai  y  mae  un  yn  trosglwyddo  ei  enaid  i'w  gydgreadur  ;  nid  y  sylwedd 
o  hono,  oud  ei  olygiadau  a'i  deimladau,  o  un  gongl  i'r  ddaear  i  gongl 
arall,  îe,  o  ddechreu  hyd  ddiwedd  y  byd.  Oblegid  hyn  nis  gallwn 
feddwl  am  ysbryd  heb  briodoli  iddo  hŷd  a  llêd,  llun  a  lle.  Oblegid 
hyn  y  mae  Duw  y  nefoedd  yn  ymostwng  i  lefaru  am  dano  ei  hun 
mewn  diül  dynol ;  a'r  cwbl  a  wyddom  uwchlaw  hyn,  hyd  yn  oed  trwy 
ddatguddiad,  sydd  o  natur  nacäol.  Yr  ydym  yn  gweled  yn  barhaus 
fod  cyfnewidiadau  yn  cymeryd  lle  ynom,  arnom,  ac  o'u  hamgylch  ; 
ac  eglur  yw  nad  oes  un  effaith  heb  ryw  achos  cyfatebol.  Ac  y  mae 
y  wybo.daeth  o  hyn  yn  cynnwys  y  grediniaeth  fod  Duw  yn  bod,  achos 
pob  achos,  awdwr  pob  awdwr ;  ond  pa  beth  yw  Duw  nis  gallwu 
amgyffred.  Yr  ydym  yn  gweled,  meddaf,  fod  y  naill  wrthddrych  yn 
gweithredu  ar  y  llall ;  a  thrwy  gymharu  y  gweithrediadau  hyn  ar 
wahanol  amserau,  yr  ydym  yn  deall  fod  yr  un  achosion  bob  amser 
•yn  cened'lu  yr  un  effeithiau  ;  ond  pa  ham  neu  pa  fodd  y  maent  yn 
gweithredu  felly  nis  gwyddom.  Ac  o'r  diwedd  dyma  fi  wedi  dyfod  at 
y  pwnc  yr  oeddwn  yn  bwriadu  traethu  ychydig  arno. 

"Wrth  ystyried  unrhyw  beth  heb  olwg  ar  amser,  nid  ydym  yn 
meddwl  am  achos  nac  effaith  ;  ond  wrth  ei  gymharu  ag  ef  ei  hun,  yn 
awr,  a  rhyw  amser  a  aeth  heibio,  yr  ydym  yn  canfod  fod  cyfnewidiad 
wedi  ei  weithredu  arno  ;  ac  wrth  ei  gymharu  â  rhyw  beth  arall,  yr 
ydym  yn  deall  fod  y  cyfnewidiad  hwn  wedi  cymeryd  lle  ar  y  naill  trwy 
offeryndod  y  llall ;  ond  y  cysylltiad  sydd  rhwng  achosion  a'u  heffeith- 
iau  priodol  sydd  i  ni  yn  anweledig. 

Ik  Pa  fodd  y  mae  Corff  yn  Gweithredu  ar  Gorff  ?  Nis  gwyddom, 
ac  y  mae  yn  ammhosibl  i  ni  wybod  pa  beth  yw  yr  achos  o'r  sugn-dyniad 
sydd  rhwng  holl  ranau  y  greadigaeth  a'u  gilydd,  yr  hwn  sydd  yn 
cadw  y  planedau  heb  ymddryllio  ac  ymwyro  yn  eu  cylch-droadau.  Ehai 
a  feddylient  gynt  fod  y  cyrff  nefol  yn  troi  mewn  rhyw  gorbyllau  awyr- 
aidd,  yu  mha  rhai  yr  oedd  astronomyddion  yn  boddi  eu  synwyrau  eu 
hunain  a'u  dysgyblion.     Fe  wel  pawb  fod  y  farn  hon  yn  rhy  debyg  i 


438  PVnAM?      A  PHA  FODD  ? 

eiddo  y  barbariaid  hyny  a  dybieut  fod  y  ddaear  j'ii  cael  ei  chynnal  ar 
gcfu  ll}-fí"aut  o  auferthol  faiutioli,  heb  ystyi'ied  fod  yn  rhaid  i'r  llyfifant 
ymddib^'uu  ar  rywbeth.  Mewn  fforylliaeth  (chemistry)  yr  ydym  yn 
gweled  defuyddiau  gwahauol  yn  effeithio  mewn  modd  hynodol  a 
dieithr  ar  eu  gilydd ;  oud  jm  hain  y  maeut  yn  gweithredu  felly  nis 
gwyddom.  Pan  y  mae  dau  sylwedd  corfforol  yu  cyfarfod  a'u  gilydd, 
mae  y  naill  jn  trosglwyddo  grym  á  chyflymdra  ei  symudiad  i'r  llall ; 
oud  pa  ham  sj'dd  ddirgelwch.  Nid  ydym  ni  yu  gwybod  dim  mewn 
perthyuas  i'r  cyfnewidiadau  hyn  oud  cymaint  sydd  yn  ymddaugos  j'u 
allanol ;  er  eughraifft,  yr  ydym  uu  foment  yn  gollwng  y  gareg  o'n 
llaw,  a'r  fomeut  nesaf  yn  ei  gweled  yn  disgyn  i'r  ddaear ;  oud  yr 
olwynion  dirgelaidd  sydd  yn  achosi  yr  ymddaugosiadau  hyn  ydynt  yn 
nghudd  0  olwg  dynolion,  y  tu  fewn  i  len  rhagluniaeth  ar  ba  un  yr 
ysgrifenwyd  gan  fys  Duw  ;  "  Hyd  yma  y  deui,  ac  nid  yn  mhellach." 
Ac  oblegid  y  prawf  a  gawsom  o  aughyfuewidioldeb  deddf  y  greadig- 
aeth,  yi-  ydym  er  hyuy  yn  credu  y  bydd  i'r  un  caulyniad  gymeryd 
lle,  pau  y  bydd  jr  uu  g wrthddrychau  yn  yr  un  amgylchiadau. 
Diammhcu  y  bydd  llawer  un  yn  barod  i  ddyweyd  mai  pwysau  y 
gareg  sydd  yu  ei  thyuu  tua'r  ddaear.  Ond,  cjTuer  bwyll,  fy  anwyl 
gyfaill ;  nid  yw  hyn  ddim  gwell  na  dyweyd  mai  pwysau  y  gareg  yw  yr 
achos  o'i  phwysau.  Ond  beth  yic  y  pwysau  hwn  ?  Pa  ham  y  mae  hi 
yn  tynu  un  ffordd  mwy  na'r  ffordd  arall  ?  Os  wyt  yn  deall  dim,  gyfaill' 
hawddgar,  ti  addefi  fod  y  pwnc  hwn  uwchlaw  dy  ddealldwriaeth. 
Ac  wrth  ddywedyd  felly,  pell  oddiwrthyf  fyddo  taflu  arnat  y  gradd 
lleiaf  o  ddistyi'wch ;  oblegid  y  doethaf  a'r  eangaf  eu  cyrhaeddiadau  a 
addefant  yr  un  j)eth. 

n.  Pa  fodd  y  mae  Corff  yn  Gweithredu  ar  Feddwl  sydd  eto  yn 
FWY  TjwcHLAw  KiN  GwYBODAETH  ?  Nid  oes  geuyf  amscr  i  sou  yu  bre- 
sennol  am  athrawiaethau  Aristotle  a  Malebranche ;  oblegid  nid  wyi  yu 
tybied  eu  bod  yn  deall  eu  hunain  pa  beth  a  haerent  ar  y  pwnc  hwn. 
Yr  enwog  Des  Cartes  a  faruai  nad  yw  y  greadigaeth  allanol  yn 
gweithredu  ar  y  meddwl  mewn  un  modd ;  oud  mai  Duw  ei  him,  yn 
uniongyrchol  ac  yn  ddigyfrwng  sydd  yn  peri  argraffiadau  cyfatebol  yn 
y  meddwl ;  fel  pe  bai  y  teimladau  a  achosir  gau  sylweddau  allanol  ar 
y  corff  yn  adgoffa  i'r  Creawdwr  pa  bryd  a  pha  fodd  i  weithredu  ar  yr 
cuaid.  Leibnitz  hefyd  a  farnai  nad  yw  corff  ac  ysbryd  yu  effeithio 
dim  ar  eu  gilydd;  ond  fod  y  Creawdwr  wedi  rhag-gyfaddasu  eu 
Bymudiadau,  ac  wedi  trefuu  y  fath  gysondeb  rhwng  y  byd  ysbrydol  a'r 


PA  HAM  ?  A  PHA  FODD  ?  439 

byd  gweleclig,  fel  y  mae  teimladau  cyfatebol  yn  cymeryd  lle  yn  y  ddau 
ar  yr  un  amser.  Felly  y  mae  y  corff  a'r  enaid,  fel  dau  awrlais  cywir, 
yu  sicr  0  gyd-daro,  ond  pan  y  bydd  rliyw  chwyldroad  disymwtli  yn 
eu  taflu  o'u  lle  ;  ac  yna,  fe  allai,  y  bydd  hi  yn  hanner  nos  ar  uu,  ])&n  y 
gelLid  meddwl  ar  y  llall  ei  bod  yn  ganol  dydd.  Y  mae  crybwyll  y 
dychj-mygion  hyn  yn  ddigon  i'w  gwrthbrofi ;  ac  nid  rhyfedd  fod 
Berteley  yn  gwadu  bodohaeth  y  byd  gweledig  ;  ac  yn  cymeryd  arno 
gredu  nad  yw  y  cwbl  ond  dychymyg  y  moddwl. 

C^Ti  gadael  y  mater  hwu,  fe  allai  na  fyddai  yn  anaddas  crybwyll  gair 
mewn  perthyuas  i  ymchwiliadau  Gall  a  Spurzheim,  y  rhai  a  farnant 
fod  grym  a  thueddfryd  y  meddwl  yn  ymddibynu  ar  ffurfiad  yr 
jTuenydd.  Yn  ol  eu  barn  hwy,  ddarllenydd  hynaws,  os  yw  dy  ben- 
glog  yn  lled  helaeth  yn  mlaen,  arnat  ti  mae  y  bai  os  nad  wyt  yn 
philosophydd,  yn  brydydd,  neu  yn  ddyn  hynod  o  ddysgedig,  yn  ol 
sefyllfa  y  gwahanol  protuberances*  Oud  os  yn  ol  y  mae  yu  gogwyddo, 
ni  ddylid  ymddhied  yuot,  ac  y  mae  yn  bryd  i'th  gyfeilUon  ofahi  am 
danat  rhag  dj^gwydd  i  ti  ryw  anffawd.  Mae  yn  ddiau  fod  cysylltiad 
agos  rhwng  yr  ymenydd  a'r  meddwl :  oud  pe  caniateid  fod  y  farn 
uchod  yn  wir,  eto  nid  yw  yn  amcanu  egluro  pa  ham  neu  pa  fodd  y 
mae  y  naill  yn  gweithredu  ar  y  Uall.  Cymaint  a  hyna  am  yr 
ymenyddolion. 

Yn  awr,  wele  fjnr-olwg  ar  ymdrechiadau  rhai  o'r  doethion  enwocaf 
i  geisio  esbonio  y  dú-gelwch  hwn ;  ac  wele  y  llwyddiant  a'u  canlynodd. 
A  pha  ham  y  methasant  oll  heb  wahaniaeth  ?  Oblegid  nad  ymgy- 
ngorasant  à  llawer  hen  Gymro  tlawd  ac  annysgedig  ;  oblegid  na 
wrandawasant  ar  gyfarwyddiadau  synwyr  cyffredin ;  oblegid  nad 
ymgadwasant  o  fewn  y  terfyn  a  ordeiniodd  Duw  rhwng  y  pethau  a 
cllir,  a'r  pethau  nas  gellir  ei  gwybod.  *'  Pan  dybient  eu  bod  yu 
ddoethion,  hwy  a  aethant  yn  ffyliaid." 

III.       NlS    GALLWN   DDEALIi    YCUWAITH   PA    FODD    Y    MAB    Y    MeDDWL   YN 

GTTErrHRBDu  AP.  Y  CoRFF.  Mac  pob  dyn  yn  ymwybodol  fod  ganddo 
euaid  rhesymol ;  ond  pa  bcth  yw  y  sylwedd  ysbrydol  hwn,  a  pha  beth 
yw  y  cysylltiad  sydd  rhyngddo  a'r  corff  nis  gwyddom.  Yr  ydym  yn 
ewyUysio,  ac  y  mae  ein  dwylaw  yn  symud.  Yr  ydym  yn  meddwl  am 
gyfaiU  an\s7laf  sydd  yn  gorwedd  yn  y  dystaw  fedd,  ac  y  mae  ein 
llygaid  yn  llenwi  gan  ddagrau.  Pa  fodd  y  mae  cin  mcddyliau  yn 
effeithio  feUy  ar  ein  cyrff  ?    Ai  trwy  gyffyrddiad  ?    Nagc.     Ai  trwy 

•  Gwel  "  CooMBE'á  Phresologt." 


440  PA  HAM  ?      A  PHA  FODD  ? 

sugu-dyniacl  ?  Nage.  Pa  focltl  yutc  ?  Nis  gwyddom.  Ni  fydd  ncl), 
gobcithiaf,  mor  ffol  a  dyweyd  fod  yr  cnaid,  o  ran  y  sylwedd  o  liono,  yu 
lianfodi  j-n  mliob  aelod  i'r  corff ;  ac  eto  y  mae  yn  gweithredu  ar  a 
tlurwy  bob  aelod.  Yr  un  mor  ffol  fyddai  dyweyd  ei  fod  yn  cartrefu 
mewn  rhyw  ran  neiUduol  o  hono,  oblcgid  nid  oes  llêd  na  hýd,  llun  na 
maintioli  yn  jìcrtliyn  i  ysbryd.  Y  gwirioncdd  yw,  nas  gallwn  amgyffred 
dim  am  natur  bôd  ysbrydol  heb  ei  gyffelybu  i  ryw  sylwedd  corfforol. 
Mae  yn  ammhosibl  i  ddyn  a  ancd  yn  ddall  ffurfio  drychfeddwl  cywir 
am  wahaniacth  a  phrydfcrthwch  lliwiau,  ncii  y  syniadau  hyfrydlawn  a 
grcir  yn  y  mcddwl  wrth  edrych  ar  y  dolydd  gwyi'ddleision,  y  creigiau 
cribog,  ncu  y  rhaiadr  rhuadwyllt.  Ond  y  mae  yn  fil  mwy  ammhosibl  i 
ni  amgyffrcd  pa  beth  yw  ysbryd,  a  ])ha  fodd  y  mae  yn  llywodraethu  y 
telpyn  brau  o  bridd,  ar  ba  un  y  gosodwyd  ef  yn  benllywydd. 

IV.  Pa  yoDD  Y  MAE  Meddwl  yn  Gweithredu  ar  Feddwl  ?  Pwy 
all  ddyweyd  pa  fodd  y  mae  ysbrydoedd  y  cyfiawn  y  rhai  a  berffeithiwyd 
yn  cymdcithasu  a'u  gilydd  ?  Nis  gwyddom  pa  fodd  y  mae  ein  llygaid 
yn  gweled,  na  pha  fodd  y  mae  ein  geiriau  yu  trosglwyddo  ein  meddyliau 
i'n  cyd-greaduriaid.  Oud  yno,  y  macut  yn  gweled  heb  lygaid,  yn 
ymddyddau  heb  dafod,  ac  yu  clodfori  Duw  mewn  dull  nas  gellir  ei 
draethu.  Nid  yw  pellder  lle  na  gwahaniaeth  tafodiaith  yn  gwneyd.  un 
rhwystr  jTi  eu  plith.  0  deulu  glân  !  0  fywyd  dedwydd  !  Pwy  all  ddes- 
grifio  yr  hyfrydwch  diddiwedd  a  fwyuhant  ?  Beth  yw  y  cwbl  a  glywsom 
neu  a  wyddom  ni  am  danynt  ?  Dim,  dim,  dim.  Annhraethadwy  yw 
gogoniant  yr  olygfa ;  ond  yr  ydym  yn  taflu  ein  cysgod  ein  hunain, 
fel  y  dywed  Brown,  ar  bob  gwrthddrych  wrth  geisio  dynesu  atto. 

Mae  y  Bibl  yn  rhoddi  ar  ddeall  hefyd  fod  y  d'iafol  mewn  rhyw  fodd 
dirgelaidd  yn  gweithrcdu  ar  feddyliau  plant  dyuiou.  Mae  yn  dwyn 
ymaith  y  gair  o'u  calon,  yu  dallu  meddyliau  y  rhai  digred,  ae  yn 
temtio  saiut  Duw.  Er  nas  gall  dreisio  ewj'llys  neb,  mae  yn  medru 
perswadio  llawer.  Pa  fodd  y  mae  yn  Uefaru  wrth  ein  meddyliau  sydd 
i  ni  yn  anamgyffredadwy.  Ond  nid  yw,  mewn  uu  modd,  yn  fwy  felly 
ua  bod  awyr  neu  bapur  yn  cario  syuiadau  un  euaid  mewn  geiriau  i 
enaid  arall.  Felly  ni  a  welwn  nas  gwyddom,  yn  gyutaf,  pa  fodd  y 
mae  ysbrydiou  heb  gyrff  yn  effeithio  ar  eu  gilydd  ;  ac  yn  ail,  pa  fodd  y 
mae  ysbryd  heb  gorff  yn  effeithio  ar  ysbryd  mewu  corff ;  nae  ychwaith, 
yn  drydydd,  pa  fodd  y  mae  ysbrydion  mewn  cnawd  yn  effeithio 
ar  eu  gilydd.  Wrth  feddwl  am  bob  uu  o  houynt,  nid  oes  genym  ond 
cyfaddef  ein  hanwybodaeth  eu  huuaiu,  a  doethineb  y  Creawdwr. 


PA  IIAM  ?    A  rnA  FODD  ?  441 

Ond  pan  ystyriom  bob  clyn  eto  fel  pcrson  unigol  yr  ydym  yr  uu 
mor  aualluog  i  amgyffrcd  pa  fodd  y  mae  uu  meddwl  yu  gweithredu 
ar  y  llall.  Y  mae  cysylltiad  annattodol  rhwng  pob  peth  sydd  yn 
cymeryd  lle  yn  y  byd  moesol  yii  gystal  a'r  byd  direswm  ;  ac  y  mae 
cysylltiad  auwahauol  rhwng  y  ddau  hyu  a'u  gilydd.  Y  mae  uu  effaith 
yu  y  byd  direswm  yn  peri  effaith  cyfatebol  yn  y  meddwl ;  ac  y  mae 
uu  meddwl  yn  ceuedlu  uu  arall  yn  ol  rhyw  reol  nad  oes  neb  yn  ei 
deall  ond  Peullywiawdwr  y  greadigaeth.  Yr  wyf  y  foment  yma  yu 
clywed  tafodau  haiaruaidd  cauol  nos  yn  dyweyd  ei  bod  yn  ddeuddeg 
or  gloch  ;  ac  y  mae  hyn  yn  dwyn  i'm  côf  hên  ystoriau  plentynaidd  a 
glywais  gyut,  y  rhai  a  ddywedeut  mai  dyma  yr  amser  y  mae  drych- 
iolaethau,  mewn  hyll  wylltiueb  ac  aruthr  wedd,  yn  gwibio  trwy  y 
tywyllwch  dychrynedig.  Y  mae  cdrych  ar  bortreiad  yu  fy  ystafell  yn 
peri  i  mi  feddwl  am  fy  ughyfaill  sydd  yu  absenuol ;  ac  y  mae  meddwl 
am  fy  nghyfaill  yu  dwj'u  i'm  cúf  yr  oriau  dedwydd  a  dreuliasom  yn 
nghyd  mewn  Uawer  melus  gyfrinach,  ues  y  byddai  mantell  arianaidd 
y  nos  yn  ymdaenu  drosom  yn  ddiarwybod.  Gwelaf  y  dderwen  gauad- 
frig  dan  ba  un  yr  eisteddem,  a'r  ffrwd  fechan  risialaidd  ar  hyd  glan 
pa  un  y  rhodiem,  tra  yr  oedd  ein  calouau  yn  llosgi  yuom  wrth  son  am 
gariad  y  Gwaredwr.  Oud  i  fyned  rhagom,  yr  ydym  weithiau  yn 
meddwl  am  yr  hyn  sydd  wedi  cj-meryd  lle,  ac  yn  ei  ystyried  fel  y 
cyfi-yw  ;  hyu  ydyw  cofio.  Brydiau  eraill  yr  ydym,  mewn  rhyw  ystyr, 
yu  creu  ac  yn  poblogi  bydoedd  o'r  eiddom  ein  huuain ;  hyu  ydj^ 
dychymygu.  A  chymharu  ein  gwahauol  feddyliau  a'u  gilydd  ydyw 
deall,  baruu,  ac  ymresymu.=:=  Ond  nis  gallwn  ddyweyd  pa  ham  y  mae 
un  meddwl  yn  dilyn  y  Uall,  na  pha  beth  yw  y  gadwyn  ddirgelaidd 
sydd  yn  eu  cysylltu  a'u  gilydd.  Mae  y  cysylltiad  hwn  yn  para  yn 
aunattodol  hyd  yn  nod  pan  ydym  yn  cysgu,  yr  hyn  sydd  yn  profi 
nad  yw  ein  di'ychfeddyliau  dan  eiu  hawdurdod  ni ;  gan  hyny  ofer  yw 
gofyn  iddynt  pa  ham  neu  pa  fodd  y  daethont  yma.  lë,  ni  phetrusaf 
ddyweyd  fod  yu  ammhosibl  i  ni  alw  cymaiut  ag  un  di-ychfeddwl  i  fod 
yn  ol  ein  hewyllys  ein  hunaiu  ;  er  fe  allai  y  gallwn  syllu  aruo  a"i 
gymharu  wedi  iddo  j'mddangos  cyhyd  ag  y  bj'ddom  yu  dewis.  Nis 
gall  dim  fod  yn  wrthddrych  eiu  dymuniad  heb  fod  yn  wrthddrych  y 
meddwl  jn  gyntaf.     Cyn  y  gallwn  ewyllysio  cofio  imrhyw  beth  rhaid 

•  Dr.  Thomas  Brown  a  farnai  fod  hoU  weithrediadaa  dealldwriaethol  jt  enaid,  megys  cofîo, 
dychymj-gu,  ymwybod,  ymrosymu,  &c.,  yn  gynm»-j-8edig  mewn  tujgestion,  yr  hwn  a  renir  gauddo 
yn  ddwy  rau,  siviple  anl  relative.    Gwel  Brown's  "  iecínrcs  of  the  Mind:"  y  gwaith  rliaRoraf  u 
ymddangosodd  hyd  yn  hyn  ar  Philosophyddiaeth  y  meddwl.    [  "  Pan  oeddwn  fachL'en,  &c."  ] 
2  F 


442  P-^  "•^IJ  ?    A  PHA  FODD  ■? 

ein  botl  yn  raoddwl  am  y  potli  liwnw  yn  barocl :  a  pliwy  all  tl Jywcycl 
pa  ham  neu  pa  fodcl  y  daeth  y  moddwl  hwnw  i  mewn.  Ond  wedi  i 
ni  feddwl  am  dano,  oni  allwn  ei  gofio  bellach  pan  y  dewisom  ?  Na 
allwn.  Mae  yn  wir  fod  yn  bosibl  i  ui  sylwi  a  chraffu  arno  wodi  ei  gacl 
o  flacn  y  meddwl :  ac  nis  gallwn  sylwi  ar  ddim  ond  mewn  cysylltiad  a 
rhywbeth  arall ;  nac  ar  hwnw  ychwaith  ond  mown  cysylltiad  a  rhyw 
beth  arall  drachofn,  ues  o'r  diwcdd  yr  ydym  yn  cofio  ac  yn  caol  gafael 
yn  y  porson  neu  y  peth  am  ba  un  yr  oeddynt  yn  ymofyn.  Pe  buasem 
yn  ei  gofio  ar  unwaith,  nis  gallasai  hyny  fod  yn  wrthddrych  ein 
dymuniad,  a  phe  buasem  yn  ei  gofio  wrth  ein  dymuniad,  ni  fuasem 
yn  cymeryd  cymaint  o  draflferth  i  chwilio  am  dano.  Nid  yw  ein  bod 
ni  yn  cofio  ac  yn  ewyllysio  hyny  yr  un  pryd  yn  un  prawf  fod  y  côf 
dan  awdurdod  yr  ewyllys ;  fel  uad  y w  ein  gwaith  yn  gweled  ac  yn 
arogli  y  blodouyn  ar  unwaith  yn  profi  fod  y  naill  o'r  synwyrau  hyn 
dan  awdurdod  y  llall. 

Fe  allai  dy  fod  yn  awr,  ddarllenydd,  yn  meddwl  am  ryw  amgylchiad 

nodedig  y  cyfarfyddaist   ag  ef  yn  ystod  dy  fywyd.     Ond  pa  ham  yr 

wyt  yn  meddwl  am  dano  y  fynyd  hon  nis  gelli  wybod.    Nid  dy  fod  yn 

dewis  hyny  yw  yr  achos  ;    oblegid,  cyn  meddwl  am  dano,  ni  allasai 

fod  genyt  yr  un  dewisiad  mown  perthynas  iddo.     Yna  arweinir  di  fe 

allai  i  feddwl  pa  bryd  y  cymerodd  hyny  le  ;    ond  pa  ham  sydd  eto 

yn  ddii-gelwch.     Ac  os  nad  wyt  yn  ebrwydd  yn  adgofìo  yr   amser, 

yr  wyt  yn    meddwl    am   dauo    ues    ei   weled   mewn   cysylltiad    â 

rhyw  ddygwyddiad  arall  mwy  gwybyddus  ;  a  thrwy  gymharu  y  ddau, 

yr  wyt  yn  cael  allan  y  blaenaf.     Ond  uis  gelli  ddyweyd  eto  pa  ham  y 

meddyliaist  am  yr  olaf  mwy  ua  rhyw  ddygwyddiad  arall.   Mewn  gair, 

fel  pe  gwelem  drigolion  y  byd  arall  yn  ymddangos  ac  yn  diflauu  wi'th 

orchymyn  uu  o  ddewiniaid  y  cyuoesoedd,  felly  y  mae  ein  drychfeddyl- 

iau  yn  dyfod  ac  yn  ymadael  yn  ol  rhyw  reol  anhysbys,  ac   mewn 

uíudd-dod  i  ryw  lywochaeth  anweledig.    Nis  gwyddom  o  ba  le  y  maeut 

yn  dyfod,  nac  i  ba  le  y  maeut  yn  myued.    Ehai  o  honynt  a  adwaeuom, 

fel  hen  gyfeillion  mynwesol,  ac  eraill  nis  gwelsom  erioed  o'r  blaen. 

Pan  y  byddom  yn  syllu  ar  un,  mintai  o  rai  eraiU  a  ruthrant  rhyngom, 

a  thra  y  byddom  yn  ceisio  erlid  y  rhai  hyu  ymaith,    bydd  y  drych- 

feddwl  cyutaf  wedi  dianc  i  fyd  yr  anfodohou.     Rhai  o  honyut  a  hyll- 

dremiant  arnom  mewn  gwg  nes  peri  i'n  cnawd  grynu  am  eiu  hesgyru ; 

eraill  â  gwén  ar  eu  gwyneb  a  gyfeiriant  ein  llygaid  at  wlad  o  dragy- 

wyddol  hedd. 


PA  HAM  ?    A  PHA  FODD  ?  4  13 

Er  hyn^'mae  yn  cldiau  focl  rliyw  berthj-nas  rhwng  ein  meddyliau  a'u 
gilydd  ac  â'r  amgylchiadau  yr  ydym  ynddynt :  ac  y  mae  cymaint  o 
debygolrwydd  rhynddynt  bob  amser  ag  y  sydd  rhwng  perthynasau  yn 
naturiol.  Er  eughraifft,  pau  glywom  son  am  rodres  a  rhwysg  a 
rhagrith,  nis  gallwn  lai  na  meddwl  am  Mr.  Pomposo  ;  ac  yr  un  modd 
i'ice  versa.  Pan  ddarllenom  am  yr  Ysgol  Sabbothol,  ein  myfyrdodau 
a  gyfeirir  yn  ebrwydd  at  yr  anfarwol  Charles  o'r  Bala.  Yu  yr 
anghraifftiau  hyn  a  phob  rhai  craill,  mae  yn  amlwg  fod  perthynas 
rhwng  y  personau  a'r  pethau  yr  ydym  yn  meddwl  am  danynt  yn 
olynol.  A  dyma  y  cwbl  a  wyddom  ni  am  y  cysylltiad  sydd  rhwng 
ein  meddyliau  â'u  gilydd. 

V.  Pa  fodd  y  3IAE  Y  Crea',7dwk  ei  hun  yn  Gweitheedu  ar  y  Gread- 
iGAETH  "Weledig.  Xid  063  neb  ond  yi:  jníyà  a  ddywed,  nad  oes  un 
Duw,  ac  nis  gall  yr  ynfyd  ddywedyd  hyny  heb  weled  ei  ynfydrwydd, 
ond  yn  ei  galon  dywyll  ei  hun.  Efe  yw  bywyd  y  byd  ac  enaid  y 
greadigaeth.  Ynddo  ef  yr  ydym  yn  byw,  yn  symud,  ac  yn  bod.  Ac 
oni  bai  fod  ein  calonau  yn  dywyllach  na  gwaelodion  uffern,  nis 
gallasem  anghofio  y  gwirionedd  hwn.  Ond  y  cyfryw  yw  dallineb 
gwirfoddol  dyn  wrth  natur  fel  y  mae  perffeithrwydd  a  manyh'wydd 
difethiant  rhagluniaeth  Duw  yn  peri  i  ni  anghofio  Duw  rhagluniaeth. 
Pe  buasai  gwaith  y  Creawdwr  fel  gwaith  y  creadur,  yn  ffaeledig  ac 
yn  ansefydlog  ;  pe  buasai  yr  haul  weithiau  yn  diffodd  yn  ddisymwth 
ac  anuysgwyliadwy  yn  y  ffurfafen  ;  pe  buasai  y  ddaear  yn  methu,  yn 
bhno,  neu  yn  colli  ei  Uwybr  ja  ei  chylchdro  blynyddol ;  neu  pe 
buasai  ryw  elfen  ddaearol  yn  colli  ei  grym  a'i  heffaith  briodol ;  yn  yr 
amgylchiadau  hyn  buasai  pawb  yn  barod  i  weled  os  nid  i  gydnabod 
bys  Duw.  Ond  yn  awr,  gan  fod  pob  peth  yn  parhau  fel  yr  oeddynt 
0  ddechreuad  y  greadigaeth,  y  mae  hyn,  yn  ddiarwybod  i  lawer  o'u 
gwirfodd,  mai  tr^N^y  air  Duw  yr  oedd  y  nefoedd  er  ystalm,  a'r  ddaear 
yn  cydsefyll. 

Os  gofynir  ^^íi  fodd  y  mae  y  nefoedd  a'r  ddaear  yn  cydsefyll,  nid 
oes  genym  ond  ateb  gyda  yr  Apostol,  Trwy  air  Duw.  Ac  os  gofynii- 
eto  pa  fodd  y  mae  Duw  ei  hun  yn  cynnal  y  greadigaeth,  nid  oes  genym 
ond  ateb  drachefu,  Trwy  ei  Air.  Ei  air  ef  yw  ei  ewyllys  ;  a'r  mi 
gair  ag  y  sydd  yn  aughenrheidiol  i  gynnal  jv  abwydyn  sydd  hefyd  yn 
ddigonol  i  gynnal  y  bydoedd.  Ond  j^afodd  y  mae  gair  y  Goruchaf  yn 
gweithredu  fel  cadwyn  adamantaidd  i  gynnal  y  greadigaeth  mewn  bod 
ac  mewn  trefn  nis  gwyddom.    Ac  os  ydym  }ti  analluog  i  amgyfíred  pa 


444  VA  HAM  ?  A  PIIA  FODD  ? 

focTd  y  mae  efe  jm  cynnal  y  byd,  i  a  faint  llai  y  gallwn  amgyflfred 
pa  fodd  y  creodd  Efc  bob  iicth  o  ddim,  pau  nad  ocdd  dim  mewn  bod 
i  weitbredu  arno  ?  Ni  wyddom  ni  ddim  am  bollalluogrwydd  Duw  oud 
fod  pob  beth  a  ewyllysio  Efe  yn  sicr  o  gymeryd  lle.  Nis  gwyddom 
am  un  cysylltiad  rbwng  ail-acbosion  a'u  bcffeitbiau  ond  ewyllys  y 
Creawdwr,  ac  nis  gwyddom  am  un  cysylltiad  rbwug  y  Creawdwr  ei 
bun  a'r  greadigaeth  oud  yr  un  cwyllys,  Nid  oes  acbos  iddo  ef  ond 
ewj'llysio,  a  dacw  ei  ewyllys  yu  weledig  yu  y  cyflawniad  o  honi.  "  Efe 
a  ddywedodd  ac  felly  y  bu ;  efe  a  orchymynodd  a  hyny  a  safodd." 

Nid  yn  ngraddau  ein  gwybodaeth  am  Dduw  yn  unig  y  mae  y  diffyg, 
ond  yn  ei  natur,  Y  mae  byd  yr  ysbrydoedd  nid  yn  unig  o  natur 
iiwcb  na  dim  a  welodd  neu  a  glywodd  y  doethaf  o  blant  dynion,  ond 
hefyd  o  natur  hoUol  wahanol.  Pe  cynnyddid  y  wj^bodaeth  a  dderbynir 
trwy  g}-frwng  y  S5Tiw5T:au  corfforol  yn  ddiderf^^n,  byddem  yr  un  mor 
analluog  i  amgyffred  pa  beth  yw  yr  Ysbryd  digreedig,  a  pba  fodd  y 
mae  yn  gweithrcdu  ar  y  greadigaetb  weledig.  Nis  gallwn  feddwl  am 
fòd  ysbrydol  fel  y  cyfryw  ond  mewn  dull  nacaol.  Nis  gallwn  ddj^eyd 
pa  beth  yw  Duw  fel  ysbrj-d,  ond  yn  unig  pa  betb  nid  yvr.  Mae  yn 
ammhosibl  i  ni  feddwl  am  un  bôd  heb  briodoli  iddo  hýd  a  lled,  ac  am 
hjny  y  mae  y  Duw  anfeidrol  yn  ymostwng  yn  ei  air  i  lefaru  felly  am 
dauo  ei  hun.  Oud  dywedir  hefyd  mai  Ysbryd  yw  Duw ;  ac  nid  oes 
hŷd  na  lled  yn  perthyn  i  ysbryd.  Hollbresennoldeb  ysbrydol  yw  ei 
hollbresennoldeb  ef,  Y  mae  rhanau  yn  perthyn  i  bob  peth  gweledig  ; 
ond  nid  oes  ranau  yn  pertbyn  i  Dduw,  yr  hwn  sydd  yn  gweithredu 
bob  mynyd  ar  bob  peth,  Y  mae  efe  oll  yn  bresennol  yn  mhob  rhan  o'r 
greadigaeth ;  ac  eto  y  mae  yr  holl  greadigaeth  yn  banfodi  ynddo  ef. 
Y  mae  yn  ammhosibl  i  ni  amgyffred  pa  fodd  y  mae  yr  oll  o'r  Duw 
aufeidrol  yn  hanfodi  mewn  lle  terfynol ;  na  j^ha  fodd  y  mae  efe  oll 
yn  hanfodi  mewn  dau  wahanol  le  ar  unwaith :  a  buasai  byn  yn 
ammhosibl  oni  bai  ei  fod  yn  hanfodi  ac  yn  gweithredu  mewn  duU 
nas  gallwn  ni  ei  amgyffi-ed. 

Drachefn,  y  mae  olyniad  yn  perthyn  i  bob  peth  sydd  yn  cymeryd 
lle  mewn  amser  ;  ond  nid  oes  olyniad  na  chyfnewidiad  jti  perthyn  i 
Dduw.  Mae  ei  dragywyddoldeb  ef  fel  ei  hollbresenoldeb  yn  ddh-anau. 
Nid  yw  yn  dyfod  o'r  amser  a  aeth  heibio,  trwy  yr  amser  presennol,  i'r 
amser  a  ddaw.  Efe  sydd  yn  UyTv^odraetbu  holl  gyfnewidiadau  amser 
o  dragywyddoldeb  diddecbreu  hyd  dragywyddoldeb  diddwedd ;  ond  nid 
yw  efe  yn  edyi-ch  yn  ol  ar  dragywyddoldeb  diddechreu  nac  yn  cdi-ych 


PA  KAM  ?  A  rnA  FODD  ?  4i5 

ymlaen  ar  dragywyddoliTcb  diddiwedd.  Po  fwyaf  feddyliom  am  y  Duw 
aufeidrol  a"i  ■weithrcdiadan,  parotaf  fyddwn  i  gyfaddef  fod  ci  "  fawredd 
Ef  yn  anch-wiliadwy." 

VI.  LLm^oDEAETH  Duw  Ait  Y  Meddwl.  Y  gorcliwyl  sydd  gcnym 
yn  bresennol  yw  profi  ei  bod  yn  ammliosibl  i  ni  amgyffred  pa  fodd  y 
mae  y  Creawdwr  jn  llywodraethu  meddyliau  ei  greaduriaid.  Yr  j^dym 
yn  analluog,  fel  y  dywedwyd  o'r  blaen,  i  amgyfifred  ]pa  fodd-y  mae  efe 
yn  llywodraethu  y  greadigaeth  weledig  ;  ond  yr  ydym  yn  fwy  anaHuog 
i  amgyffred  pa  fodd  y  mae  yn  llywodracthu  y  greadigaeth  anweledig. 
Neu,  mewn  geiriau  eraill,  nid  yw  ciii  hanallu  i  amgyffred  y  cyntaf 
ddim  ond  anaüu  nacáol ;  oud  y  mao  cin  hanallu  i  amgyôrcd  yr  olaf, 
mewu  rhyw  ystyi',  yn  anallu  cadarnhaol.  Yr  ydym  yn  methu  wrth 
geisio  amgyfíred  ei  lywodraeth  ar  y  greadigaeth  weledig  ;  oud  yr  ydym 
yn  dyrysu  wrth  geisio  amgyfired  ei  lywodraeth  ar  y  greadigaeth 
anweledig.  Y  mae  y  d3T.-yswch  hwu  yn  tarddu  oddiar  jv  ystyriaeth  fod 
pob  creadur  rhesymol  yn  gyfrifol  am  ei  weithredoedd,  yn  euog  am  bob 
trosedd,  ac  yn  haeddiannol  o  ddyoddef  cosp  o'i  blegid.  Ond  er  hyu  i 
gyd  nis  gallaf  lai  na  chredu  fod  gan  Dduw  lywodraeth  mor  fanwl  ac 
mor  eang  ar  y  meddwl  ag  sydd  ganddo  ar  y  corff. 

Ac  yma  y  mae  yn  anghenrheidiol  i  ni  wahaniaethu  rhwng  ei  lyw- 
odraeth  naturiol  ef  a'i  Iywodraeth  foesol,  oblegid  am  ei  Iywodraeth 
naturiol  yr  ydym  yu  traethu  yn  brcsennol.  Yr  wyf  }ti  arfer  y  gcir- 
iau  hyn  o  ddiffyg  rhai  gwell,  er  nad  ydynt  mewn  un  modd  yn  rhai 
boddlonol.  Nid  oes  gan  Dduw  ddim  ond  Ilywodraeth  natiu'iol  ar 
greadmiaid  direswm  ;  ac  y  mae  rhai  yn  barnu  nad  oes  gauddo  ddim 
ond  llywodraeth  foesol  ar  ei  greaduriaid  rhesymol,  neu  o  leiaf  fod  y 
naill  yu  dinystrio  y  llall.  Ond  y  mae  yn  ymddangos  i  mi  nad  yw 
creadur  rhesymol,  wrth  fod  yn  ddeiliad  o'r  naill  yn  peidio  a  bod  yn 
ddeiliad  o'r  Uall.  Y  mae  Ilywodraeth  naturiol  Duw  jn  cyi-haedd  hyd 
at  gyflawniad  y  weithred,  ac  yna  yn  trosglwyddo  y  gweithredydd  i 
afael  ei  Iywodraeth  foesol.  Wrth  ddywcyd  fod  ei  lywodracth  naturiol 
yn  cyrhaedd  hyd  at  gyflawniad  y  weithred,  fy  meddwl  yw  ei  fod  ef 
yn  goruwchreoli  pob  peth,  mewu  rhyw  fodd  nas  gellir  ci  amgyfÉred, 
fcl  y  mae  pob  gwcithrcd  a  phob  cwyllysiad  o  eiddo  crcadur  rhesymol 
mor  sicr  o  gymeryd  Ile,  yu  y  dull  a'r  pryd  y  maeut  yn  cymcryd  lle,  ag 
yw  ysgogiadau  creaduriaid  direswm  a  difywyd.  Nis  beiddiaf  ddyweyd 
mwy,  ac  nis  gallaf  ddyweyd  llai.  Pe  cynnygiem  sjmud  un  cam  yn 
nihellach,  ni  a  fyddcm  mewn  perygl  o  syrthio  dros  goulanau  rhyfyg ; 


4-lG  PA  HAM  ?  A  PHA  FODD  ? 

a  \)he  arosem  licb  fyncd  nior  bcU,  ni  a  fycldem  yn  eiiog  o  aberthu 
aurliydecld  llywodraetli  y  Gorucliaf.  Ond  ar  y  tir  liwn  yr  ydym  yn 
ddîogel  ac  ansigladwy.  Y  mater  bwn  yw  y  pegwn  ar  ba  un  y  mae 
rhai  o'r  dadlcuou  mwyaf  pwysfawr  yn  troi,  ac  o  ganlyniad  y  mae  wedi 
cunill  sylw  nifer  nid  bycban  o  ysgrifenwjT:.  Ar  un  llaw  y  mae  Clark, 
Eeid,  Stewart,  "Wliitby,  a'r  Arminiaid  yn  gyfifredinol.  Ar  y  llaw  arall  y 
mae  Leibnitz,  Hobbes,  Hume,  ac  yn  olaf  ond  nid  y  Ueiaf,  Jonatbau 
Edwards  o  America.  Ar  ba  law  y  mae  y  gwü-ionedd,  -barned  y  dar- 
llenydd  drosto  ei  bun. 

Fe  ymddcngys  fod  gan  Dduw  lywodraetb  naturiol  ar  greaduriaid 
rbesymol  yn  gystal  a  cbreaduriaid  direswm,  ar  y  greadigaetli  anwel- 
edig  yn  gystal  a'r  greadigaetb  weledig,  os  ystjTÌwn  y  cysylltiad  sydd 
rliwng  yr  enaid  a'r  corff.  Y  mae  yn  ammbosibl  fod  ganddo  lywodr- 
aeth  ar  y  naill  heb  fod  gauddo  lywodraeth  mor  fanwl  ac  mor  helaetli 
ar  y  llall.  A  phe  ceisiem  ei  amddifadu  i  ryw  raddau  o'i  lywodraeth 
ar  y  naill,  ni  a  fyddem  yn  ceisio  ei  amddifadu  hefyd  i'r  un  graddau  o'i 
lywodraeth  ar  y  llall.  Dyweyd  ei  fod  ef  yn  goruwchreoli  y  corff  heb 
fod  ganddo  un  reol  ar  weithrediadau  yr  enaid,  fyddai  dyweyd  fod  gan 
fi-enin  awdurdod  ar  deyrnas  heb  un  awdiu'dod  ar  drigolion  y  deymas 
hono  ;  neu  fod  gan  forwr  lywodraeth  ar  ei  long,  heb  un  Ij'woch'aeth  ar 
y  llyw  sydd  yn  rhcoli  symudiadau  y  llong.  Yr  ydym  yn  gweled  fod 
yr  enaid  yn  gweithredu  ar  y  corff,  ac  yn  ei  ysgogi  gau  mwyaf  yn  ol  ei 
ewyllys.  Ac  yn  awr  os  oedd  holl  ysgogiadau  y  corff  yn  sicr  er  tragy- 
wyddoldeb  o  gymeryd  lle  fel  y  maent,  y  mae  yn  rhaid  fod  yr  ewyllys- 
iadau  cyfcrbyniol  o  eiddo  jv  enaid  yr  un  mor  sicr.  Ac  os  meddyliwu 
fod  gweithrediadau  yr  enaid  mewn  un  gi-add  yn  ansicr  ac  yn  ddam- 
weiniol,  mae  yu  rhaid  i  ui  gredu  hefyd  fod  gweithrediadau  y  corfif  mor 
ansicr  ac  mor  ddamweiniol.  Yr  ydym  yn  gweled  hefyd  fod  gweithred 
a  gyflawnir  gan  un  person  jti  achosi  cyfnewidiadau  dirfawr  yn  aml 
yn  y  byd  o'i  amgylch,  a  bod  ei  heffeithiau  yn  cyi-haedd  at  bersonau 
craill  yn  olynol  hyd  ddiwedd  amser.  Gan  hyny,  onid  yw  llywodraeth 
j  Creawdwr  yn  cyrhaedd  at  benderfyniadau  yr  ewyllys,  mae  yn  rhaid 
uad  oes  ganddo  lywodraeth  ar  ddim  o  fewn  y  greadigaeth ;  ac  felly  nid 
oes  ond  damwain  a  dj-ryswch  yn  llywodraethu  y  byd. 

Fe  ymddeugys  hyn  hefyd  os  ystyriwn  ragwybodaeth  Duw.  Os  oedd 
ef  yn  gwybod  yn  sier  er  tragywyddoldeb  yr  hyn  oll  a  wneir  mewn 
amser,  mae  yn  rhaid  fod  yr  h}-n  oll  a  wyddai  ya  sicr  ò  gael  ei  gyflawui ; 
oblegid  nid  yw  sicrwydd  rhagwybodaeth  ddim  amgen  na  gwybodaeth 


PA  HAM  ?  A  PHA  FODD  ?  147 

o  sicrwydcl  cyflawuiacl  yr  liyn  a  ragwybyddir,  Os  oedd  yn  bosibl  i  un 
weitlired  neu  ewyllysiad,  a  fu  ueu  a  fydd,  beidio  a  bod,  yna  yr  oedd 
Duw  yn  gwybod  er  tragywyddoldeb  ei  bod  yn  sicr  o  fod,  ac  yn  gwybod 
hefyd  fod  yn  bosibl  iddi  bcidio  bod.  Yr  oedd  yn  gwj'bod,  ac  ar  yr  un 
pryd  nid  oedd  yn  gwybod  y  byddai  iddi  gael  ei  chyflawni.  Mae  rhai 
yn  ceisio  dianc  o  afacl  yr  j-mresymiad  hwn  trwy  ddadleu  nad  oes  ol- 
yniad  yn  perthjai  i  Dduw,  ond  fod  y  cwbl  a  wneir  mewn  amser  yn 
brcsennol  iddo.ef  er  tragywyddoldeb,  fel  y  maent  j-n  bresennol  i  ni  yn 
awr  mewn  amser.  "  Kil  ei  ragwybodaetli  ef,"  meddai  Whitby,  "  yw 
yr  achos  o'r  hyn  a  gyflawnir ;  ond  yr  hj-n  a  gj-flawnir  yw  yr  achos  o'i 
ragwybodaeth  ef."  Yr  ydym  yn  addef  nad  oes  olyniad  j-n  perthyn  i 
di-agywj-ddoldeb  yr  Anfeidrol :  ond  nid  yw  hyn  yn  cyffwrdd  dim  a'r 
pwnc  dan  sylw  ;  oblegid  hyd  yu  nod  yn  ol  barn  y  gwrth-ddadleuẁyr 
}T  oedd  ]5ob  gweithred  mor  sicr  iddo  ef  cr  tragywyddoldeb  ag  ydyw  i 
ni  wedi  gweled  y  cyflawniad  o  honi ;  ac  nis  gelhr  meddwl  am  un  fynyd 
er  dechreu  amser  nad  oedd  efe  yn  gwybod  yn  sicr  y  byddai  iddi  gael  ei 
chyflawni.  Er  nad  yw  rhagwybodaeth  yuddo  ei  hun  }ti  achosi,  eto  y 
y  mae  jn  profi  fod  yr  hyn  a  ragwybyddir  yn  rhwym  o  gymeryd  lle. 

A  thrachefn,  er  ein  bod  yn  cydsynio  a'r  farn  uchod  am  dragywydd- 
oldeb  Duw,  uid  yd^-m  mor  barod  i  addef  nad  yw  efe  ddim  ond  yn  rhag- 
wybod  yr  hyn  a  gyflawuir.  Os  addefir  rhagwybodaeth,  bydd  hjoiy  yn 
ddigon  i  brofi  sicrwydd  eu  cyflawuiad ;  ond  os  dywcdir  mai  rhagwybod 
yn  unig  y  mae  efe,  yna  dyma  dynghedfen  y  Paganiaid,  i  lywodraeth  yr 
hon  y  baruent  hwy  fod  y  duwiau  eu  hunain  yn  ddarostyngedig : 
oblegid,  yn  ol  y  farn  hou,  y  mae  pob  peth  a  fydd  yn  sicr  o  fod ;  ac  y 
mae  y  sicrwydd  hwn,  mor  belled  ag  y  mae  a  fyuo  a  chreaduriaid 
rhesymol,  yn  auymddibynol  ar  Dduw  ei  hun.  Pe  dywedid  eto  fod  y 
cwbl  yn  ansicr  er  ei  fod  ef  yn  eu  rhagwybod,  ni  fyddai  hyn  ddim  ond 
rhoddi  damwain  yn  lle  tyughedfeji,  a  pha  un  sydd  fwyaf  dewisol 
gadawaf  iddyut  hwy  beuderf;^-nu.  Ond  fel  y  crybwyllwj-d  o'r  blaen,  os 
addefir  fod  Duw  yn  hollwybodol,  rhaid  addef  ar  jt  un  pryd  c}ti  y  gallwn 
fod  yn  gyson  à  ni  ein  hunain,  fod  pob  pcth  sydd  yn  wrthddi-ych  ei. 
hollwybodaeth  yn  sicr  o  fod,  ac  nad  yw  yn  bosibl  i  ddim  fod  yn  wahan-- 
ol  i"r  hyn  yw ;  ac  os  addefir  hefyd  mai  efe  sydd  yn  lly wodi-aethu  ei 
greadiu-iaid,  ac  nad  yw  yn  cael  ei  lywodraethu  gan  ei  greaduriaid, 
dyna  y  cwbl  yr  ydym  yn  amcanu  dadleu  drosto.  Pa  beth  yw  y  cysylltiad 
sydd  rhwug  ei  lywodraeth  ef  a  sicrwydd  }-r  hyn  oll  a  gyflawnir  neu  a 
feddylú'  gan  ei  greaduriaid,  nid  ydym  yn  cymeryd  arnom  esbonio. 


448  PA  IIAJI  ?  A  PHA  FODI)  ? 

Oucl  gadewcli  i  ni  gymcrycl  golwg  ychydig  yn  agosacli  eto  ar  y 
pwnc  bwn.  Os  bernir  nad  yw  llywodraeth  Duw  yn  sicrhau  holl  ben- 
derfyniadau  yr  ewyllys,  yna  y  mae  yn  rhaid  fod  yr  ewyllys  yn  pender- 
fynu  heb  un  achos ;  neu  y  mae  yn  rhaid  fod  galhi  anymddibyuol  yn  yr 
ewyllys  i  lywodraothu  ei  phenderfyuiadau  ci  hun.  Os  credir  fod  yr 
ewyllys  yn  penderfynu  heb  un  achos,  y  mae  mor  hawdd  credu  nad  oes 
un  achos  i  ddim  sydd  mcwn  bod  :  ac  felly  y  mae  yu  bosibl  fod  yr  holl 
greadigacth  wedi  dyfod  i  fod  heb  uu  achos.  Ac  nid  yn  unig  mae  yn  bosibl, 
ond  mae  yn  rhaid,  yn  ol  y  farn  hon,  fod  holl  weithredoedd  ewyllysgar 
dynion  yn  tarddu  yn  unig  ac  yu  hollol  oddiar  ddamwain,  a'u  holl 
eöeithiau  hefyd  yn  tarddu  yn  ddechreuol  oddiar  yr  un  ddamwain. 
Heblaw  hyny,  y  mae  dyweyd  fod  dyn  yn  ewyllysio  heb  un  achos  yn 
wrthddyw^ediad  mewn  geiriau.  Y  mae  y  gair  ewyllysio  yn  arwyddo 
tuedd  at  uu  peth  yn  hytrach  na  x)licth  arall ;  ac  y  mae  hyuy  yn  ar- 
wyddo  fod  y  peth  hwuw  yn  ymddangos  yn  fwy  dymuuol  na'r  llall. 
Oud  wrth  ddyweyd  fod  dyn  yu  ewyllysio  heb  achos,  yr  ydym  yn 
dj'weyd  ei  fod  yu  ewyllysio  y  uaill  heb  ei  fod  yu  ymddaugos  yu  fwy 
dymunol  na'r  llall ;  oblegid  os  dywedir  ei  fod  yn  ymddaugos  yn  fwy 
dymunol  yr  ydym  yn  priodoli  achos  i'w  ewyllysiad.  Ac  felly  wrth 
ddyweyd  fod  dyn  yn  ewj'llysio  heb  achos,  yr  ydyna  yu  dyweyd  ei  fod 
yn  ewyllysio  yr  hyn  nid  yw  yn  e^yllysio. 

Y  mae  y  faru  uchod  mor  groes  i  syuwyr  cyffredin  fel  nad  wyf  yn 
gwybod  fod  nemawr  yn  ei  dal  mewn  cynnifer  o  eiriau.  Ond  y  mae 
gwrthwyuebwyr  yr  aughenrhcidrwydd  moesol  yn  ceisio  cuddio 
gwendid  eu  cyfnndraeth  trwy  wisgo  }-r  un  faru  mewu  geiriau  mwy 
soniarus.  Addefant  yu  gyfÉredin  nad  oes  ueb  yn  ewyllysio  heb  achos ; 
ond  dywedant  fod  gallu  auymddibyuol  yn  yr  ewyllys  i  lywodraethu 
ei  pheuderfyniadau  ei  hun.  Digou  o  ateb  i'r  dywcdiad  hwn  ydyw 
gofyn,  A  yw  yn  bosibl  i  ddyn  ewyllysio  dim  yn  groes  i'r  hyn  sydd  yn 
ymdd'augos  iddo  yu  fwyaf  dymuuol  ?  Yu  ol  y  farn  hon,  mae  yn  bosibl 
iddo,  nid  yu  unig  ddewis  heb  ystyried  dymuuoldcb  uac  annymunoldeb 
y  gwrthddrych,  ond  dewis  yr  hyn  y  mae  yn  ei  gashau.  Os  ydyw  hyu 
yn  ammhosibl,  yna  nid  oes  gan  yr  ewyllys  y  gallu  anymddibynol  y 
souir  am  dano.  Er  mwyn  gwrthbrofi  hyn,  fe  allai  y  dywedir  y  dichou 
dau  wrthddrych  hollol  gydwerth  a  chyffelyb  gael  eu  gosod  ger  cin 
bron,  ac  y  gallwn  gymeryd  y  naill  yn  hytrach  na'r  llall.  I  hyn  yr 
wyf  yn  ateb,  Nid  yw  dyu  yn  y  cyfryw  sefyllfa  yn  dewis  y  naill  vrth- 
ddrych  yn  hytrach  na'r  Uall,  ond  yn  dewis  njmenjd  uu  o  honynt  yn. 


PA  HAM  ?  A  PHA  FODD  ?  4-A9 

liytrach  na  bocl  hebcldo.  Pa  un  a  gymerir  gancltlo  sydcl  yn  ymcTdibynn 
ar  amgylchiadan,  megis  gwahaniaeth  lle,  ac  ar  ba  im  y  mae  ei  olwg 
yn  fwyaf  neiUduol  pan  y  mae  yn  penderfynu  cymeryd. 

Os  dywedir  eto  mai  gwaith  y  meddwl  yn  ewyllysio  sydd  yn  gwneuthiu' 
y  g-wrthddrych  yn  ddymunol,  nid  yw  hj'n  ond  arall-emad  o'r  gwrthuni 
uchod.  Mae  yn  gadael  y  meddwl  fel  o'r  blaen  i  ddewis  yr  hyn  nid  yvt' 
ynymddangos  yn  fwyaf  dymunol.  A'r  un  peth  fyddai  dyweyd  mai  ei 
waith  yn  ew^-llysio  yw  yr  achos  ci  fod  yn  ewyllysio  a  dyweyd  mai  ei 
waith  yn  ewyllysio  sydd  yn  gwneuthur  y  gwrthddrych  yn  ddymunol. 
Pa  Iwybr  bynag  a  gymerir  i  amddifíyn  rhyddid  yr  ewyllys  yn  ol  golyg- 
iadau  yr  Armiuiaid,  dylid  profi  yn  gyntaf  fod  dyn  yn  ewyllysio  heb  un 
olwg  ar  ddymlinoldeb  nac  annymunoldeb  y  gwrthddi-ych  ;  neu,  mewn 
geiriau  eraill,  ei  fod  yn  ewyllysio  yr  hyn  nid  yw  yn  ewyllysiö.  Braidd 
y  meddyliaf  fod  neb  o'm  darllenwyr  mor  gibddall  ag  i  beri  fod  yn 
aughenrheidiol  rhoddi  gocheliad,  rhag  iddynt  feddwl  fy  mod  yn  dyweyd 
fcd  yn  ammhosibl  i  ddyn  ewyllysio  dim  a  fyddo  yn  ymddangos  yn  an- 
nymunol  ynddo  ei  hun,  ond  yn  ddymunol  trwy  ei  ystyried  mewn  cysyllt- 
iacî  a  rhywbeth  arall,  dymunoldeb  ymddangosiadol  pa  un  sy'ngorchfygu 
annymunoldeb  y  cyntaf.  Fe  ddichon  hefyd  iddo  chwenych  un  gwrth- 
ddrych  y  fynyd  hon,  a'i  gashau  y  fynyd  nesaf ;  ond  y  mae  yn  ammhosiJbl 
i'r  tuaid,  ar  yr  un  pryd,  ewyllysio  a  pheidio  cwyllysio  yr  un  peth. 

Di-achefn,  os  oes  gan  ddỳn  allu  anymddibyncl  i  lywochaethu  ei 
ewyllys,  yna  y  mae  yn  rhaid  ei  fod  yn  ewyllysio  unrhyw  beth  am  ei 
fod  jn  penderfynu  ewyllysio  felly ;  hyny  yw,  y  mae  yn  rhaid  fod 
ewylljsiad  blaenorol  yn  cymeryd  lle  yn  yr  enaid  i  bcndcrfynu  yr 
ewyllysiad  diweddaf.  Ond  gofynaf,  0  ba  le  y  daoth  yr  ewyllysiad 
cyntaf  ìiwn  ?  Gan  ba  beth  y  mae  efe  yn  cael  ei  benderfynu  ?  Mae  y 
rhai  syt.d  yn  dal  y  farn  hon  yn  addef  na  ddaeth  un  ewyllysiad  i  fod 
heb  achos  ;  gan  hyny  nid  yw  wedi  cenhedlu  ei  hun,  ac  y  mae  yn  rhaid 
ei  fod  weli  cael  ei  genedhi  gan  ryw  ewyllysiad  arall  blaenorol.  Ond 
gyda  phoD  parch  i  benllwydni  yr  hynafîad  hwn,  eto,  dymunaf  ofyn 
drachefn,  Gan  bwy  neu  gan  ba  beth  y  cenedlwyd  ef  ?  A  ddaeth  efe  i 
fod  fel  y  dywedh-  am  Melchisedec,  hcb  dad  ac  heb  fam  ?  Ac  os  eir  i 
oh-hain  achau  unrhyw  benderfyniad  o  eiddo  yr  ewyllys,  pa  le  y  ceir 
gafael  yn  uechreuad  y  gofrestr  ?  Oblegid  yn  ol  y  farn  hon  y  mao  pob 
ewyllysiad  yn  cael  ei  achosi  gan  luoedd  aneirif  o  ewyllysiadau  blacn- 
orol ;  ac  yr  ydym  yn  ewyllysio  unrhyw  beth  am  ein  bod  yn  cwyllysio 
ewyllysio  ewyllysio,  ac  fcUy  yn  ol  i  ch-agywyddokleb  diddechreu. 


450  PA  n.UI  '?  A  PHA  FODD  "? 

Mao  yu  cleilwng  o  sylw  Lefyd  fotl  y  rhai  sydd  yn  gwadu  aughcn- 
rheidrwydd  moesol,  wrth  wneuthui*  hyny,  yn  gorfod  dal  yr  un  aughen- 
rhcidi'w'3'dd.  Os  dywedant  nad  oes  un  achos  yn  peuderfynu  yr 
ewyllys,  yua  y  mae  yu  ammhosibl  i'r  enaid  ewyllj'sio  yn  wahanol, 
oblegid  nid  oes  uu  achos  mewn  bod  i  beri  gwahaniaeth :  ac  y  mae 
yr  euaid  yn  rhwym  o  ymostwng  i  lywodraeth  damwaiu,  fel  y  mae  y 
udeileu  yu  rhwj-m  o  fyucd  y  ffordd  y  byddo  y  gwjnit  yu  ei  gp'u.  Os 
dywedir  uad  yw  yr  euaid  yu  ewyllysio  heb  achos,  yua  y  mae  cysylltiad 
anghem-heidiol  rhwng  yr  achos  hwnw  a'r  ewyllysiad  sydd  yn  deüliaw 
oddiwrtho  ;  ac  y  mae  yr  ewyllys  yn  rhwjTU  o  ymostwng  i  lywodi-aeth 
y  gallu  sydd  yu  rheoli  ei  holl  beuderfyuiadau.  Ac  yu  yr  un  modd 
gcllir  profì  fod  y  gallu  hwnw,  beth  byuag  ydyw,  yn  rhwj'm  o  ymost- 
wug  i  lywodi-aeth  rhyw  achos  arall  sydd  yn  ei  ragflaeuu. 

Os  meddylir  fod  y  golygiadau  uchod  ar  lywodraeth  Duw  yn  cyfyngu 
ar  ryddid  yr  ewyllys,  byddai  yu  dda  geuyf  wybod  pa  ryddid  ychwancgol 
sydd  yn  bosibl  i  greadur  rhesymol,  uid  yu  unig  ei  gacl  oud  ei  ddy- 
muuo,  heblaw  rhyddid  i  weithrcdu  fel  yr  ewyllysio.  A  ddywed  neb 
ei  fod  yu  dymuuo  rhyddid  i  weithredu  yu  groes  i'w  ewjilys  ?  Bydiai 
felly  yu  ewyllysio  yr  hyn  ui  fyddai  yn  ewyllysio.  Neu  os  dywed  ei 
fod  yu  dymuuo  rhyddid  i  ewyllysio  fel  y  myno ;  ni  fyddai  hyn  ond 
rhyddid  i  ewyllysio  fel  y  byddai  yn  ewyllysio,  yr  hyu  a  fwyuheir  yn 
ol  y  farn  a  amddiôyuir  yn  yr  ysgrif  hou.  Os  yw  yu  baruu  fod  rhyddid 
yn  gyunwysedig  mewn  ewyllysio  fel  y  myno,  gellir  gofyu  pa  fodd  y 
daeth  i  fynu  ewyllysio  felly  ?  Byddai  yu  rhaid  iddo  gyfrif  yu  y  di- 
wedd  fod  rhyw  ewyllysiad  blaenorol  yu  rhydd,  heb  ymofyu  pa  fodd  y 
daeth  i  fod  felly. 

Bellach,  meddyliaf  fod  llawer  un  yn  barod  i  of}-u  "  Pa  ham  a  pha 
fodd  ?  "  Pa  ham  y  mae  efe  eto  yu  beio  ?  Pa  fodd  y  mae  dyu  yn 
gyfrifol  am  ei  weithredoedd  ?  Pa  ham  y  daeth  pechod  i'r  byd  ? 
A  pha  fodd  y  mae  dyu  yu  euog  o'i  herwydd  ?  I'r  gofyuiadaa  hyn  uid 
oes  genyf  ond  ateb  yn  ugeiiiau  yr  Apostol,  "  Yu  hytraci,  0  ddyn, 
pwy  W3^  ti,  yr  hwn  a  ddadleui  yn  erbjTi  Duw  ?  A  dd}-wed  y  peth 
fTurfiedig  wrth  yr  hwn  a'i  ffurfiodd,  Pa  ham  y'm  gwuaethoft  fel  hyu  ?  " 
Oud  er  nad  wyf  yu  ystyried  fy  hun  yn  alluog  i  roddi  mwy  o  atebiad 
iddj-ut  uag  a  gyuuwysir  yu  ugeiriau  yr  Apostol,  fe  allai  ua  fyddai  yn 
anfuddiol  gwneuthur  ychydig  sylwadau  aruynt  yn  miellach  i  geisio 
symud  rhai  cam-gasgliadau  a  ddichon  gael  eu  ffurfio  oddiwrth  yr 
athrawiaeth  hou. 


PA  HAM  ?  A  PHA  FOUD  ?  451 

Y  inae  yr  laoll  "wrtlidcladleuon  a  ddygii*  ymlaeu  yu  erbyn  y  golj'giadau 
a  amddiûynir  ucliod  mewn  pertLynas  i  lywodi-aetb  Duw  ar  y  meddwl, 
yn  gynnwysedig  mewn  dau  brif  wrthddadl ;  sef,  eu  bod  yn  milwrio  yn 
erbyn  yr  arferiad  o  foddion,  ac  yn  diddymu  cyfrifoldeb.  Nid  wyf  yn 
cyû-if  fy  hun  yn  alluog  i  roddi  atebiad  cyílawn  i'r  gwrthddywediadau 
hyn.  ünd  ymdrechaf  ddangos  eu  bod  yn  taro  gyda  chymaint  os  nid 
mwy  0  rym  yu  erbyn  pob  cyfundraith  arall  a  all  gael  ei  ffurfìo  ar  y 
pwnc  dan  sylw ;  a'n  bod  mor  sicr  o  ddyrysu,  beth  bynag  fyddo  ein 
golygiadau,  os  awn  i  geisio  amgyffi.-ed  y  "  pa  ham  a'r  pa  fodd." 

Yn  gyntaf,  dywedir  fod  yr  athrawiaeth  hon  yn  tueddu  i  Iwfrhau 
dynion  yn  yr  arferiad  o  foddion.  Pa  ddybeu,  máddir,  yw  defnyddio 
moddion  os  yw  y  caulyniad  j-n  sicr  o  gymeryd  lle  fel  nas  gellir  ei  rag- 
üaenu  na'i  brysuro  ?  Oud  dylid  cofio  nad  yw  llywodi-aeth  y  Goruchaf 
yu  sicrhau  y  caülyniadau  heb  foddiou,  uac  yu  groes  i  foddiou  priodol ; 
oud  trwy  sicrhau  y  moddion  fel  canlyniadau  i  ryw  foddion  blaeuorol,  ac 
fel  achosion  yn  rhwym  o  weithredu  yn  ol  deddf  eu  natur  i  ddwyn  i  ben 
efíeithiau  cyfatebol.  Y'n  gj^ntaf,  os  ystyriwn  benderfyuiadau  a  thuedd- 
iadau  y  meddwl  fel  moddion,  y  mae  barn  ein  gwrthwynebwjT:  \n  golygu 
y  dyben  yn  sicr  ac  yu  rhwym  o  gymeryd  lle,  mewn  rhai  amgylchiadau 
o  leiaf ;  ond  y  moddion  yn  ansicr  :  tra  y  mae  y  farn  Galfinaidd  yn  gol- 
ygu  y  naill  yn  sicr  fel  y  llall.  A  gadawaf  y  darllenydd  i  farnu  pa  un 
sydd  fwyaf  anghyson.  Pan  yr  oedd  Paul  yn  dyweyd  v\Tth  y  morwjT  na 
chollid  bywyd  yr  un  o  houynt ;  ac  eto  fod  hyny  yn  ymddibynu  ar  eu 
gwaith  yn  aros  oll  yn  y  llong  ;  y  mae  ein  gwrthwj^nebwjn:  yn  baruu  fod 
diogelwch  eu  bywj-dau  yn  sicr,  oud  eu  gwaith  yn  aros  yn  y  llong  yu 
ansicr ;  a  ninnau  yn  barnu  fod  yr  un  sicrwydd  am  benderfyniad  cu 
hewyllys  i  aros  yn  y  llong  ag  oedd  am  ddiogelwch  eu  bywj'dau. 

Dracheíu,  ni  a  gawn  olygu  penderfyniadau  yr  ewyllys  fel  dybenion 
i  ryw  foddion  blaeuorol,  yn  gysíal  ag  fel  moddiou  i  ddwyn  dybenion 
eraill  i  ben.  Dywedir  mai  aufuddiol  ydyw  arfer  moddiou  i  geisio 
perswadio  y  meddwl  os  yw  ei  bendcrfyniadau  oll  yn  sicr,  fel  nad  yw 
bosibl  iddynt  fod  yn  wahanol  i'r  hyu  a  fyddaut.  Ond  yma  eto  mae  y 
gwrthddadleuwyr  yn  anghofio  fod  y  moddion  hefyd  wedi  eu  sicrhau,  y 
rhai  sydd  yn  anghem-heidiol  er  dwyn  i  ben  y  penderfyuiadau  hyny  o 
eiddo  yr  ewyllys.  Ar  yr  un  pryd  nid  ydym  yn  golygu  y  meddwl  fel  peu:- 
iant  yn  cael  ei  ysgogi  gan  rym  naturiol  (physicalforce) ;  ond  fel  bod  ys- 
brydol  yn  cael  ei  lywodraethu  gan  resymau  a  theimladau  eneidiol.  Yn 
y  fan  hon  eto  y  mae  jx  wrthddadl  yn  taro  yn  uuig  ac  yn  uniongyrchol 


452  PA  IIAM  ?  A  PHA  FODD  ? 

yn  erbyii  barn  y  gwrtbddadleu-\vyr.  Oblcgid  pa  liydcr  all  fod  gcnym  yn 
JT  arferiad  o  foddion  i  dueddu  yr  eAvyllys,  oni  fydd  yr  ewyllys  yn 
rhwym  o  weithredu  j^n  gyfatebol  i'r  moddion  fyddo  yn  gweitbredu  ar  y 
mcddwl,  os  na  fydd  acbosion  cryfacb  yn  gwi'tbweitbredu  arno,  Oni  bai 
fod  cysylltiad  anuattodol  rhwng  acbosion  a'u  heffeitliiau  yn  y  greadig- 
aeth  weledig  ac  yn  y  greadigaeth  anweledig,  pa  annogaeth  fyddai  gan 
neb  i  gymeryd  un  gorchwyl  mcwn  llaw  ?  a  pha  sail  fyddai  ganddo  i 
ddypgwyl  llwyddiant  mewn  dim  o'u  ymdi-echiadau  ?  Pa  hyder  fyddai 
gan  y  morwr  ar  wyneb  y  dyfnder  tymhestlog  oni  bai  fod  y  llyw  yn  sicr 
o  gadw  y  llong  rhag  cyfeiliorni,  os  na  ddaw  gallu  cryfach  i  orchfygu  ei 
effaith  ?  Felly  y  mcddwl — y  mae  lly  wod;.'aeth  y  Goruchaf  wedi  sicrhau 
rhyw  foddion  i  ducddu  ewyllys  un  i  geisio  perswadio  ei  gydgreadur,  ac  y 
mae  y  cysylltiad  diymod  sydd  rhwng  achos  ac  effaith  yn  rhoddi  lle  iddo 
gredu  y  bydd  yn  sicr  o  Iwyddo  oni  fj'dd  gwyntoedd  cryfìon  oddiallan, 
neu  ryw  lifeiriant  chwyi'n  oddifewn  yn  gwneutliiu'  ei  holl  ymdrcchiadau 
yn  ofer.  Mae  yn  wir  fod  y  ddau  hyn  bob  amscr  j^n  cyd-daro  i'w  erbyn 
pan  y  mae  yn  ceisio  perswadio  dynion  yn  y  pethau  a  berthynant  i'w 
tragywj'ddol  ddedwyddwch ;  er  hyny,  y  mae  yn  glynu  wrth  y  Uyw,  gan 
edrych  am  gymhorth  atto  ef,  i  orchymjTi  yr  hwn  y  mae  y  gwynt  a'r 
môr  yn  rhwym  o  ufuddhau.  Os  yw  yr  ewyllys  yn  cael  ei  phenderfynu 
heb  achos,  neu  gan  ryw  allu  auj^mddibynol  ynddi  ei  hun,  nid  yw  o  un 
dyben  iddo  lafurio  ac  ymi'esymu  ;  oblegid,  yn  ol  y  farn  hon,  nid  oes 
ganddo  ddim  sail  i  obeithio  am  Iwyddiant ;  ie,  nid  yw  ei  holl  ymdrech- 
iadau  yn  tueddu  yn  y  gradd  Ueiaf  i  ateb  y  dyben. 

Yr  ydym  yn  dyfod  yn  nesaf  at  yr  ail  wrthddadl.  Pa  fodd  y  mae 
dyn  yn  gyfrifol  am  ei  weithredoedd  ?  Pa  ham  y  mae  efe  eto  yn  beìo, 
canys  pwy  a  wrthwynebodd  ei  ewyllys  ef  ?  Pa  bam  y  goddefodd  y 
Duw  sanctaidd  i  bechod  ddyfod  i'r  byd,  a  pha  fodd  y  mae  dyn  yn  euog 
o'i  herwydd  ?  Dyma  ofyniadau  nad  oes  neb  hyd  yma  wedi  llwyddo, 
ac  nad  oes  neb,  mae'n  debyg,  a  Iwydda  byth  i  roddi  atebiad  cyflawn 
iddynt.  Y  mae  rhesymau  anatebadwj^  yn  profi  fod  Duw  yn  llywodr- 
aethu  y  meddwl  yn  gystal  a'r  corff :  ac  y  mae  mor  amlwg  a  hyny  naö 
yw  efe  yn  awdwr  pechod.  Mae  yn  ammhosibl  fod  gan  ddyn  jv  hyn  a 
ddeallir  yn  gyffi-edin  wrth  ew;)-llys  rydd :  ac  y  mae  mor  ammhosibl 
iddo  beidio  bod  yn  greadur  cyfrifol.  Os  awn  i  geisio  amgyffi'ed  yn 
gyflawn  pa  fodd  y  mae  y  petliau  hyn  felly,  }-r  ydym  yn  dyi-ysu  ar 
unwaith  :  ond  y  mae  y  dp-yswch  }ti  fwy  ar  dir  gwrthwynebwyr  uag 
ar  dir  amddiffynwyr  anghem'heidrwydd  moesol. 


PA    HA3I  ?    A  PHA  FODD  ?  453 

Os  dyT\'edir  fod  yr  ewyllys  yn  cael  ei  pLeuderfynu  laeb  nn  aclios, 
Yua  anghysondeb  o'r  mwyaf  yw  dyweyd  fod  dyn  yn  gyfrifol  am  ci 
weithredoedd  ;  oblegid  nid  yw  damwain  yn  ddarostyngedig  i  un  ddeddf, 
ac  nid  yw  gweitln'edoedd  sydd  yn  tarddu  oddiar  ddamwaiu  na  da  na 
drwg.  Nid  ydyut  yn  deilwng  o  gymeradwyaeth  nac  ^ti  liaeddiannol  o 
gosb,  oblegid  nid  ydynt  yn  deilliaw  oddiar  un  egwyddor  na  dyben. 

Ac  os  dywedir  fod  gallu  anymddibynol  yn  y  meddwl  i  lywodraethu 
yr  ewyllys,  nid  ydj-m  yn  sjTuud  un  gradd  ar  yr  anhawsdra.  Fel  y 
d}^edwyd  o'r  blaen,  mae  yn  ammhosibl  fod  gau  ddyu  y  cyfryw  aUu  ; 
ond  pe  meddyliem  fod  hyuy  j'u  bosibl,  yna  y  mae  yu  ewyllysio  drwg 
neu  dda  am  ei  fod  yn  penderfyuu  ewyllysio  felly.  Ond  os  jw  yr  ew- 
yllysiad  diweddaf  yn  bechadurus,  onid  yw  peuderfynu  pechu  yn  bech- 
adurus  hefyd  ?  Os  dywedir  ei  fod,  yna  y  gofyuiad  yw,  Pa  fodd  y 
daeth  yr  enaid  i  benderf}Tiu  ewyllysio  felly  ?  Ond  os  d}'^vedir  fod  y 
peuderfyniad  i  ewyllysio  felly  yn  ddibechod,  yna  y  mae  yr  ew^dlysiad 
hefyd,  yu  ol  eu  baru  hwy,  yn  ddibechod  ;  oblegid  y  mae  yr  ewyllysiad 
yn  rhwym  o  ganlyn  wedi  i'r  penderfjTiiad  gymeryd  lle  ;  ac  y  maent 
hwy  yn  barnu  fod  angheurheidrwydd  yu  diuystrio  cyfrifoldeb.  Os 
gwrthddadleuir  eto  wedi'r  cwbl  fod  yr  ewyllysiad  diwcddaf  j^n  bech- 
adurus,  a  bod  y  meddwl  hyd  hyny  yn  hollol  ddiduedd  at  yr  hyn  sydd 
ddrwg,  yna  gelHr  gofyn,  Pa  beth  sydd  yn  tueddu  y  meddwl  yn  yr 
ewyllysiad  diweddaf  i  weithredu  yn  bechadurus  ?  Os  ocdd  y  meddwl  yu 
berflfaith  lân  nes  ewyllysio,  pa  fodd  y  daeth  yr  ewyllysiad  i  fod  yu  hal- 
ogedig  ?  Pa  Iwybr  bj'nag  a  gymerir  gan  yr  Arminiaid,  y  maeut  mor 
aualluog  a  ninuaii  i  roddi  un  rheswm  am  ddechreuad  drwg  moesol. 
Ac  heblaw  hyny,  y  macnt  yu  dyweyd  mewu  eíîaith  fod  dyn  yn  pechu 
ac  nad  yw  yu  pechu  yr  uu  pryd.  Yu  ol  eu  baru  hwy,  nis  gall  dyu 
fod  yu  gyfrifol  am  ei  weithredoedd  os  bydd  yr  ew}41ys  yn  caol  ci  ììjvf- 
odraethu  j-n  y  gradd  lleiaf  gan  agwedd  flaeuorol  y  meddwl ;  oblegid 
üs  bydd  uurh}^  ewyllysiad  yu  cael  ei  achosi  gan  rywbeth  jn  agwedd 
y  meddwl,  mae  hyuy  yn  distrywio  y  galhi  anymddibynol  sydd  yn  yr 
ewyllys  i  beuderfynu  drosti  ei  huu.  Ond  os  yw  y  meddwl  yn  hollol 
ddiduedd  nes  ewyllysio,  yna  y  mae  yn  ewyllysio  yn  bechadurus,  ac  yn 
gwneuthiu'  hyny  am  ei  fod  yn  dewis  gwueuthur  hyny  ;  pan  ar  yr  un 
pryd  uid  yw  yn  gogwyddo  at  ddrwg.  Yn  ol  eu  barn  hwy  hefyd,  nid 
yw  y  meddwl  yn  cael  ei  lywodraethu  yn  y  gradd  lleiaf  gan  ystyriaeth 
o  um'h}-w  ddyben,  oblegid  dywedant  fod  hyny  yn  dinystrio  rhyddid  jv 
evrj]ljs.     Oud  os  yw  dyn  yn  gweithredu  heb  ddyben,  uid  ocs  da  na 


454  PA  HAM  ?  A  PHA  FODD  ? 

(Trwg  moesol  511  perthyn  i'w  wcitlircd.  Ac  yn  mliellach,  yn  ol  y  farn 
hüu,  yi*  oedd  yn  ammhosibl  i  ddyu  bechu  mewn  un  modd.  Oblegid  j-i 
ydym  wedi  profi  yn  flaenorol,  nas  gall  fod  unrhyw  allu  anymddibjTiol  yn 
y  meddwl  i  l}Tvodracthu  jr  ewyllys.  Ac  y  maent  hwy  yu  dyweyd  uas  gall 
d}Ti  fod  yu  gyfrifol  am  ei  weithredoedd  heb  fod  yn  feddiaunol  ar  y  gaUu 
hwnw.  Ac  yn  olaf,  y  mae  gwrthwynebwjT  anghenrheidrwydd  moesol  yn 
euog  o  ddyweyd  mewn  eflfaith  uad  oes  saucteiddrwydd  yn  y  nef,  ac  nad 
oes  pechod  yn  uffern.  Nis  gellLr  cynuwys  y  meddwl  am  foment  fod  yn 
bosibl  i  Dduw  beidio  a  bod  yn  berfifaith  sanctaidd.  Ond  yn  ol  eu  barn 
hwy,  y  mae  yr  ammhosibh-^N-A'dd  hwn  yn  anghyson  â  rhinwedd.  Ehaid 
iddynt  gredu  hefyd  fod  yr  augylion  a'r  saintyn  y  gogoniant  0  angheu- 
rheidrwj'dd  bellach  yn  rh->vym  o  barhau  yn  eu  cyflwr  0  berffeithrwj'dd,  a 
bod  y  dananedigion  yn  uffern  dan  anallu  moesol  i  garu  Duw.  Ond  yn  ol 
eu  baru h-wy,  y  mae  aualhi  moesol  i  bechu  j-n  didd\Tnu  sancteiddrwydd, 
ac  y  mae  auaUu  moesol  i  wneuthur  da  yn  diddymu  pechadurusrwydd. 

Yn  awr  ui  a  welwn  fod  \v  Ai"miuiaid  er  myned  oddi  amgylch  trwy 
y  draiu  a'r  dyrysui  a  thros  y  rhagfuriau  i  geisio  diauc  0  afael  jt  an- 
hawsdra,  jn  gorfod  aros  }ti  y  diwedd  ar  lan  yr  un  dyfnder,  sef  dech- 
reuad  drwg  moesol.  Nid  oes  dim  yn  fwy  amlwg  pan  cdrychom  o'n 
hamgylch,  na  bod  gwahaniaeth  rhwng  daear  ac  awyr;  ond  wi^th 
edi'ych  tua'r  terfyngj'lch  ar  ddiwrnod  niwlog,  mae  yn  ammhosibl 
dyweyd  pa  le  y  mae  y  naill  yn  dechreu  a'r  llall  yn  dybenu.  Er  hyuy 
yr  ydym  yn  gwybod  fod  y  gwahaniaeth  yno  mor  wirioneddol  ag  ydyr^- 
yma,  ac  yr  yd}-m  yn  gwybod  hefyd  i  raddau  pa  beth  yw  y  gwahaniaeth 
hwnw.  Felly  nid  oes  dim  yn  fwy  sicr  na  bod  gwahaniaeth  hanfodol 
rhwng  ammherffeithrwydd  naturiol  ac  ammherfí'eithrwydd  moesol; 
oud  os  awn  i  geisio  oh-hain  y  "  pa  ham  a'r  pa  fodd,"  nis  gellir  dyweyd 
pa  le  y  mae  ammherffeithi'wydd  uaturiol  yn  dybenu,  ac  ammherffeitli- 
rwydd  moesol  yn  dechreu.  Ar  jv  un  pryd  mae  yn  anghem-heidiol  i 
ni  ddeall  yn  mha  beth  y  maent  yn  gwahaniaethu,  ac  yn  mha  beth  y 
mae  ein  hauallu  ninnau  i  amgyffred  y  "  pa  ham  a'r  pa  fodd  "  yn  gyn- 
nwysedig.  I'r  dyben  hyny  yr  wyf  yn  cynnyg  yr  hyn  a  ganlyn  yu 
ostyngedig  i  sylw  y  darllenydd ;  ond  dymunaf  iddo  ystyried  nas  gellir 
gwneyd  dim  tebyg  i  gyfìawnder  a'r  pwnc  yn  y  fan  hyn  0  ddiffyg  lle. 

Y  mae  pechadurusrwydd  dyn  yn  gynnwysedig  yn  agwedd  ei  deiml- 
adau  eneidiol.  Fe  allai  nad  yw  y  gair  teimìadau  yn  hollol  ddifai ;  ond 
nid  wyf  yn  gwybod  yn  bresennol  am  un  mwy  addas  heb  fyued  i  ffurfio 
geiriau  ansathredig.      Gellir  rhanu  holl  agweddau  y  meddwl  yn  ddau 


PA  H.UI  ?    A  PHA  FODD  ?  455 

dclosbartli,  sef  y  cleall  a'r  teimladau  fintcllect  and  cmotions).  Dyma  yì: 
liyn  a  olygir  pan  y  sonir  yn  gyffredin  am  y  gwaliauiaetli  rli^vng  y  peu 
a'r  galon  :  ac  y  mae  yu  ymddangos  i  mi  fod  yn  rliaid  i  ni  edrycli  am 
wi'eiddyn  moesoldeb  yn  y  dosbarth  olaf,  sef  y  galon  neu  y  teimladau. 
Nid  oes  neb  -^edi  ysgrifenu  mor  oleu  ar  ryddid  yr  ewyllys  â  Jonatlian 
Edwards  ;  ac  yr  wyf  yn  cydnabod  fy  mod  yn  fwy  dyledus  iddo  ef  nag 
i  neb  arall  am  gymhorth  i  ysgrifenu  hyn  o  draethawd.  Ond  fe  allai 
nad  yw  y  gwr  enwog  hwnw  wedi  bod  mor  ofahis  ag  y  byddai  ddymun- 
ol  i  gadw  y  gwahaniaeth  uchod  mewn  golwg.  Y  teimladau  ydyw 
enaid  yr  enaid :  ac  fel  y  mae'r  meddwl  yn  llywodraethu  y  corff,  er  ei 
fod  yn  derbyn  ei  holl  ddefnyddiau  i  weithredu  arnynt  trwy  y  corff ; 
felly  y  mae  y  teimladau  yn  Uywodraethu  y  deall,  er  mai  trwy  y  deall 
y  maent  yn  derbyn  y  defnyddiau  ar  ba  rai  y  maent  yn  gweithredu. 
Nis  gall  y  deall  bechu  ond  mor  bell  ag  y  mae  yn  cael  ei  lywodraethu 
gan  y  teimladau :  a  pha  ddrwg  a  ewyllysir  neu  a  weithredir  gan  ddyn, 
os  bydd  hyny  yn  tarddu  oddiar  ddifíyg  deall,  nis  gall  yr  ewyllys  neu  y 
weithred  hono  fod  yn  ddrwg  moesol  ond  yn  ddrwg  naturiol,  oni  fydd 
y  diffj-g  hwnw  yn  y  deall  yn  tarddu  oddiar  ryw  fai  yn  y  teimladau. 
Ac  yn  mhellach,  mae  yn  ammhosibl  i'r  deall  gyfeiHorni  na  chamsyn- 
ied  yn  y  cyflawniad  o'i  swydd,  mor  bell  ag  y  mae  y  wybodaeth  yn 
cp'haedd  yn  ol  pa  un  y  mac  yn  gweithredu.  Pan  yr  ydym  yn  cam 
farnu,  yr  jàjm  yn  gwneuthiu:  hyny  am  nad  oes  digon  o  dystiolaeth 
(evidences)  dan  olygiad  y  deall  yr  amser  hwnw.  Y  mae  iawn  ystyriaeth 
0  hyn  yn  ein  gaUuogi  i  ateb  y  gofyniad,  Pa  fodd  y  mae  dyn  yn  gyfrifol 
am  ei  farn  ?  Ehaid  addef  fod  y  deall  dan  rwj^mau  naturiol  i  farnu 
yn  ol  y  graddau  o  ddefnyddiau  gwybodaeth  sydd  gerbron  y  meddwl : 
a  phe  meddyliem  fod  un  yn  camfarnu  ar  ol  pob  ymdi-ech  i  gael  allan  y 
gwù-ionedd,  nid  yw  ei  gamfarn  ef  yn  feius ;  a  phe  meddyHem  fod  un 
araU  yn  dygwydd  barnu  yn  iawn  heb  wneuthur  un  ymdi-ech  i  gael 
aUan  y  gwirionedd,  nid  yw  ei  uniawn  farn  yn  ganmoladwy  mewn  ys- 
tyr  foesoL  Ond  y  mae  yn  rhaid  i  ni  gredu  hefyd  fod  y  Creawdwr 
wedi  rhoddi  digon  o  foddion  gwybodaeth  o  fewn  cyrhaedd  pawb,  nes 
ydynt  oU  yn  ddiesgus  :  ac  nid  ydynt  yn  euog  am  eu  camfarn  oud  mor 
beU  ag  y  mae  diffyg  ewyUysio  yn  rhwystro  y  deaU  i  dahi  sylw 
dyledus  i'r  moddion  gwybodaeth  sydd  o  fewn  eu  cyrhaedd  ;  ac  y  maey 
diffyg  hwn  yn  jì:  ewyUys  yn  deiUiaw  oddiar  ryw  fai  yn  agwedd  y 
teimladau.  Yr  un  modd,  y  mae  yn  rhaid  i  ni  olygu  fod  cyfrifoldeb 
dyn  am  weithrediadau  ei  gorff  yn  tarddu  oddiar  jx  un  gwreiddyu  a'i 


456  PA  HAM  ?    A  PIIA  FODD  ? 

g^-frifoldebamwcitlirecliaclau  oiddeall.  Yr  ydymyn  gyfrifol  i'r  ddeddf 
foesol  am  agwcdd  eiu  teimladaii  eneidiol  ynddyut  cu  hunain  ;  ond  nid 
ydym  yn  gjŵfol  am  ein  barn  na'n  gweithredoedd  ond  mor  bell  ag  y 
niaent  yu  tarddu  oddiar  agwcdd  cin  tcimladau. 

Felly  ni  a  "wclwn  yn  gyntaf,  mai  uid  gwaith  dyn  jn  cwyllysio  pccliu  a'i 
gwnaeth  yn  bechadurus.  Ffolineb  o'r  mwy'af  fyddai  dyweyd  mai  am  ei 
i'od  yn  cwyllysio  bod  yn  falch  ac  yn  anglircdiniol  jt:  aeth  efe  j'u  falch  ac 
yu  anghrediuiol.  Yr  oedd  ei  deimladau  ueu  ei  galou  yn  bechadurus  yu  y 
lle  gyntaf,  ac  wedi  hyny  yr  oedd  yn  rhwym  o  ewyllysio  yn  bechadurus. 
Ni  a  welwn  hefyd  yn  ail  mai  uid  camfaru  ua  diffyg  deall  a'i  gwnaeth  yn 
bechadur.  Pc  buasai  yn  camfaruu  o  ddiffyg  moddion  gwybodaeth,  ni 
f aasai  hyuy  oud  drwg  uaturiol ;  ac  os  darfu  iddo  gamfarnu  am  nad  cw- 
yllysiodd  dalu  sylw  dyledus  i'r  moddiou  hyny,  yua  yr  ocdd  pechod  yn 
gyutaf  fel  achos  o  hyny  yn  agwedd  ei  deimladau.  Y  mae  yr  Ai-miniaid 
yu  gy£Ei-edin  o  blaid  y  farn  gyutaf ;  ac  y  mae  y  rhau  îwjaî  o  amddiffyu- 
wyr  augheurheidrwydd  moesol  yu  ymddangos  fel  pe  baent  yn  dal  y  farn 
olaf.  Oud  mae  yn  amlwg  fod  y  ddwy  ochr  jn  rhoddi  yv  effaith  yu  lle  yr 
achos.  Nis  gallasai  dyu  ewyllysio  pechu,  ac  nis  gallasai  gamfaruu  yu 
bechadurus  oui  bai  fod  agwedd  ei  galon  yn  feius  cyu  hyny. 

Y'^n  awr  y  gofyniad  yw,  Pa  fodd  y  daeth  y  teimladau  i  fod  yn  feius  ? 
Pa  fodd  y  daeth  pechod  i  mcwn  i'r  galou  ?  Y  mae  rhai  o'r  awdwyr 
goreu  -  yn  barnu  fod  yr  egwyddor  foesol  a  elwir  cydwybod  yn  cael 
ei  ffurfio  yn  y  meddwl  oddiar  gydgyfarfyddiad  achosion  uatm*iol,  trwy 
rinwedd  y  gallu  hwnw  a  elwir  Association  ofldcas.  A  phaham  nas  gallwn 
gredu  fod  tuedd  foesol  bechadurus  yn  cael  ei  ffui-fio  yu  yr  uu  modd  ?  Nid 
yw  Ue  yn  caniatau  i  ni  jTuhelaethu  ar  y  mater  hwn  yu  bresennol ;  ac 
fe  allai  ua  fyddai  hyny  o  uu  dyddordeb  i'r  darlleuwyr  yn  gyffredinol.  A 
phe  buasem  yu  gwneuthur  hyny  uis  gallasem  ond  yu  uuig  brofì  y  pwuc, 
trwy  ddangos  fod  yn  ddichouadwy  i  hyny  gymeryd  lle.  "  Pa  fodd  "  y 
mae  y  gallu  uchod  yn  gweithredu  er  creu  tueddiadau  moesol  yn  y 
meddwl  uis  gallwn  amgyffred :  ond  js:  ydym  mor  analluog  i  amgyffred 
pa  fodd  y  mae  yr  euaid  yu  gwcithredu  mewn  dim,  megys  derbyn  syn- 
iadau  trwy  y  corff',  cofio  y  syniadau  hjnj,  ac  ymrcsymu  oddiwrthyut. 

Os  gofyuir  eto  "  i^a  ham  "  y  goddefodd  Duw  i  bechod  ddyfod  i'r  byd 
yu  y  dull  a  grybwyllwyd,  yr  ydym  yu  ateb  fod  pechadurusrwydd  pob 
gweithred  yn  tarddu,  fel  y  dywedwyd,  oddiar  agwedd  teimladau  y 
gweithredydd.     Ac  nis  gcllii'  ei  obhaiu  jn  mhellach  yu  ol ;  oblegid  y 

*  Gwel  Sis  James  1Iackixtosh's  Disscrtation  in  the  Encyclopoedia  Britannîca, 


PA  EAM  ?  A  PHA  FODD  ?  457 

mae  pecliaclin'usrwydd  y  teimladaii  yu  gynuwysodig  yu  natm*  y  teiml- 
adau,  ac  nid  yu  yr  achos.  Pe  priodolem  bechadurusrwydd  y  teimladau 
i'r  achos  a  barodd  iddynt  fod  felly,  ac  nid  i  natur  y  teimladau  eu 
hunain,  byddai  raid  i  ni  ei  symud  jti  ol  drachefu  i  ryw  achos  arall  a 
barodd  i'r  achos  hwnw  fod  felly.  Ae  er  oh'liain  pechadurusrwydd  y 
teimladau  yn  ol  o'r  naill  achos  i'r  Uall,  byddai  raid  i  ni  benderfynu 
wedi'r  cwbl  ei  fod  yn  gynnwysedig  yn  natur  rhyw  achos  dechreuol. 
Mae  yn  wir  uas  gallwn  ni  jn  wirfoddol  achosi  eiu  cydgreadur  i  gyf- 
lawui  gweithred  bechadurus  heb  fod  yn  euog  trwy  hyny  ;  oblegid  nis 
gallwn  wneutluu-  hyuy  heb  fod  ein  dybepion  yn  ddrwg.  Ond  nis  gellir 
dyweyd  eiu  bod  j'u  euog  o  bechadurusrwydd  y  weithred  a  achosir.  Y 
mae  pechadurusrwydd  y  weithred  yn  tarddu  oddiar  agwedd  teimLidau  y 
gweithredydd  ;  ac  y  mae  ein  pechadurusrwydd  niunau  wrth  ei  hachosi 
yn  tarddu  yu  uuig  oddiar  agwedd  eiu  teimladau  ninnau.  lë,  jv  oedd 
hyd  yn  nod  y  diafol  yn  hollol  ddieuog  o  bechadurusrwydd  trosedd  cyutaf 
dyn.  Nid  oedd  efe  yn  gyfrifol  oud  yn  unig  am  ei  ddrwg  ddybeuion  ei 
huu  wrth  ei  demtio.  Felly  er  eiu  bod  yn  baruu  fod  Duw  yn  Uywodr- 
aethu  meddyhau  dyniou  yu  y  modd  mwyaf  mauwl ;  eto  aufeidrol  bell 
oddiwrthym  ydyw  meddwl  na  dyweyd  ei  fod  ef  yn  euog  o  bechadurus- 
rwydd  eu  gweithredoedd".  Fel  y  dywedwyd  nis  gellir  oh-haiu  pechad- 
urusrwydd  unrhyw  weithred  yu  ol  jn  mhellach  na'r  gweithredydd. 
Ac  heblaw  hyuy,  y  mae  ei  ddybenion  ef  yn  y  cwbl  yn  berffaith  ddoetli 
a  da,  er  nas  gallwu  ui  yu  awr  eu  hamgyffred. 

Bellach  mi  foddyliwn  y  gallwu  bcuderfynu  fod  ein  hanallu  i  amgyff- 
red  "  pa  fodd"  y  daeth  pechod  i'r  byd,  yu  tarddu  oddiar  ein  hauaUu 
i  amgyfíxed  hoU  weithrediadau  yr  euaid.  Ac  y  mae  cin  hanallu  i 
amgyfíred  "pa  ham  "  y  daeth  pechod  i'r  byd  yu  tarddu  oddiar  ciu 
hanallu  i  amgyffi-ed  holl  ddybeuiou  Duw.  Y  maeut  yu  berffaith  eglur 
iddo  ef,  ac  nid  oes  neb  ond  efe  a  all  eu  cyunwys.  Y  mae  rhyfeddodau 
aueirif  uwchlaw  ein  gwybodaeth  ni  yn  auian  a  gweithrediadau  yr 
abAYydyn  gwaelaf  sy'u  yms}nnud  yn  Uwch  y  ddaear ;  a  pha  fodd  y 
gaUwu  amgyff'red  cyugor  a  ffyrdd  y  Duw  anfeidi'ol,  yn  yr  hwu  yr  ydym 
yn  byw,  yu  symud,  ac  yu  bod. 


2g 


458 


ADOLYGIAD  PREGETHAU 
Y  DIWEDDAR  BARCH.  D.  CHÀRLES  0  GAERFYRDDIN.* 

GwELWN  werth  yr  argraffwasg.  Oui  buasai  liou  ni  fyddai  yr  oes 
nesaf  yn  gwybod  ond  ychydig  am  un  o'r  dynion  mwyaf  a  fagodd 
Cymru,  a  buasai  y  trysorau  gwerthfawr  a  lanwent  ei  feddwl  eang 
•wedi  eu  claddu  flynyddoedd  o'i  ílacn.  Ond  yn  y  pregcthau  hyn  y 
mae  efe,  ■wedi  marw,  yn  llefaru  eto.  Y  mae  ysbryd  Charles  o  Gaer- 
f^-rddin,  yn  awr  yn  y  nef,  a'i  ran  farwol  mewn  dystawrwydd ;  ond  er 
hyny  ni  a  allwn  gymdeithasu  ag  ef  yn  ei  waith.  Yma  ni  a'i  gwelwn, 
nid  0  rau  ei  gorflí  mae  yn  wir,  na'i  enaid  chwaith,  ond  o  ran  agwedd 
ac  ansawdd  ei  feddwl.  Ni  a'i  clywn  ef  yn  ^Tuddyddau  heb  gy£i-wng 
j-madrodd  ;  ac  nis  gall  y  i^arlys  poenus,  nac  angeu  ei  hun,  ei  rwystro 
mwy  i  bregethu  yn  ddoniol  i  lawer  lliosocach  tyrfa  nag  a  fyddai  yn 
arferol  o  wrandaw  arno  yn  ei  fywyd. 

Mewn  cysylltiad  a  r  argraffwasg,  gwelwn  hefyd  werth  y  gelfyddyd 
0  ysgrifenu.  Pel  y  mae  y  cynllun  oedd  yn  meddwl  y  Creawdwr  mawr 
■wedi  ei  gyflawni  yn  nghreadigaeth  y  bydoedd  gweledig,  felly  y  mae  ef  e 
hefyd  -wedi  dysgu  ei  greaduriaid  mewn  rhyw  ystyr  i  rhoddi  bod  a  bywyd 
i'w  drych-feddyliau  hwythau  mewu  ysgrifen.  Ac  nid  hyuy  yu  uuig, 
ond  fe'n  dysgodd  hefyd  i  werthfawrogi  y  wybodaeth  hou  trwy  roddi  i 
ni  ei  air  yn  y  Bibl.  Trwy  y  ddwy  gelfyddyd  o  ysgrifeuu  ac  argraffu  y 
mae  yr  oesoedd  a'r  ynysoedd  pellaf  wedi  eu  dwyn  i'r  agosrwydd 
mwyaf ;  ac  y  mae  dyn  meidrol  yn  gallu  bod  o  rau  ei  feddwl  yu  bres- 
ennol  mewn  miloedd  o  wahanol  fanau  ac  mewn  gwahanol  wledydd  ar 
uuwaith.  Rhyfedd  fel  y  mae  pethau  agos  yn  cael  mwy  o  effaith  aruom 
nag  y  mae  pethau  mwy  eu  pwys  os  byddant  yu  mhellach  oddiwrthym. 
Dyma  yr  achos  fod  rhai  dyuiou  yn  cyfrif  areithio  yn  gymaint  mwy 
peth  nag  ysgrifenu.  Y  mae  effeithiau  areithyddiaeth  yu  bethau  a 
welir  ar  uuwaith ;  oud  y  mae  yr  argraffwasg  yn  gweithredu  yn  ddir- 
gelaidd,  ac  am  hyuy  y  mae  llawer  yn  methu  canfod  ei  gwerth.     Nid 

*0'r  "Detsorfa,"  am  1837,  1838. 


PREGETHAU  Y  DIWEDDAR  BAIÎCH.  D.  CHAKLE3.  459 

yw  liyn  yn  daugos  dim  ond  gwendid  meddwl;  oblegid  mae  yn 
ddiammlieu  mai  dyma  y  gallu  cryfaf,  er  da  ac  er  drwg,  sydd  heddyw  yn 
illirydain.  Ar  yr  un  pryd,  y  mae  yn  anghenrlieidiol  ystyried  na  wna 
yr  argraff\vasg  ddim  heb  aUu  hefyd  yn  yr  ysgrifenydd.  Y  mae  yn 
gofyn  meddwl  cryf  cyn  y  gollir  trin  y  peiriant  hwn.  Nid  oes  dim 
cyffelyb  iddo  am  brofi  dynion.  Y  mae  fel  bwa  Gwilym  y  Concwerwr  ; 
rhaid  cael  braich  gidarn  i  dynu  ynddo.  Y  mae  llawer  un  o  feddwl 
bychan  yn  medru  symud  ei  dafod  mor  lithrig  ac  yn  ei  tharo  mor 
chwyrn  yn  erbyn  taflod  ei  enau,  nes  y  mae  y  werin  auw^^bodus  yn 
edrych  arno  bron  yn  gymaint  areithiwr  a  Demosthenes.  Ond  y  cyrff 
gwacaf  yn  fynych  sydd  yn  gwneyd  y  swn  mwyaf.  0.3  ydych  am  ei 
brofi  gofynwch  iddo,  a  fedr  efe  dyuu  yn  y  bwa  hwn  ?  Y  mae  pob  dyn 
sydd  yn  berchenog  ar  feddwl  mawr  yn  medru  dangos  hyny  yn  ei  ys- 
grifeniadau.  Dyma  reol  heb  un  eithriad.  Hyd  yn  nod  pe  bai  pres- 
ennoldeb  y  corff  yn  wan  yn  ngolwg  dynion  cnawdol,  a'r  ymadrodd,  yn 
eu  barn  hwy,  yn  ddirmygas,  eto  y  mae  y  llythyrau,  neu  yr  ysgrifen- 
iadau,  yn  wir  yn  drymion  a  chryfion.  Un  felly  oedd  yr  Apostol  Paul, 
ac  un  felly  oedd  Charles  o  Gaerfyrddin. 

Beth  sydd  yn  gwneyd  pregethwr  poblogaidd  ?  Dyma  beth  ag  y  mae 
yn  haws  ei  ofyn  na'i  ateb.  Ond  gallwn  fod  yn  sicr  o  hyn,  fod  gwahan- 
iaeth  hanfodol  rhwnj  bod  yn  bregethwr  poblogaidd  a  bod  yn  bregethwr 
mawr.  Na  chamgymarer  ni.  Nid  ydym  yn  dyweyd  nad  yw  y  ddau 
yn  cydgyfarfod  weithiau  yn  yr  un  person.  Y  mae  rhai  yn  bregethwyrj 
poblogaidd  ac  yn  bregethwyr  mawr  hefyd.  Ond  yr  ydym  yn  dyweyd| 
hyn,  ac  ni  a  safwn  ato  ;  y  gall  dyn  fod  yn  bregethwr  mawr,  îe,  yn  un 
o'r  rhai  mwyaf,  301  ngolwg  y  cyffredin,  ac  heb  fod  yn  fawr  mewn  gwir- 
ionedd ;  ac  y  gall,  o'r  tu  arall,  fod  yn  fawr  mewn  gwiriouedd,  ac  yn 
ddîyst}T.'  yn  ugolwg  y  cyffrodiu.  Nis  gall  pob  dyn  synwyrol  lai  na  chredu 
y  gosodiad  cyntaf  pan  feddylio  am  lawer  o'r  rhai  sydd  yn  boblogaiddyn 
ein  dyddiau  ni ;  ac  fel  prawf  o'r  gosodiad  olaf  nid  oes  achos  i  ni  grybwyll 
am  neb  ond  awdwr  hybarch  y  pregethau  hyn.  A  pha  fodd  y  gall  pethau 
fod  yn  amgen  pan  y  mae  archwaeth  y  wlad  mor  isel  ?  Na  feddylied  neb 
TS'rth  hyn  ein  bod  yn  diystyru  ein  cydgenedl.  I'r  gwrthwyneb,  pe  cy- 
merid  dwsin  o'r  Cymry  ar  antur,  a'u  profi  mewn  pynciau  crefyddol  gyf- 
erbyn  a'r  un  nifer,  wedi  eu  dewis  yn  yr  un  dull,  0  blith  ein  cymydogion 
y  Saeson,  nid  ydym  yn  credu  y  safai  plant  Hengist  bum'  mynyd  o'u 
blt-en.  Ac  na  feddylied  neb  chwaith  ein  bod  yn  dirmygu  tlodi : 
oblegid  y  mae  yn  ddiau  genym  fod  cymaiut  0  wybodaeth  ysgrythyrol 


460  A.DOLYGIAD  PREGETHAU 

yu  mlililh  y  tlodion  ag  syJcl  yu  mhlitli  eiu  boucdcligion  ;  a  rhyngot  ti 
a  niunau,  ddarlleuydil,  uid  ydym  yn  ammheu  nad  oes  mwy.  Ond  er  y 
cwhl,  y  mae  yn  rhaid  addef  fod  ysbryd  barn  yn  hynod  o  brin  yn  mhlith 
pob  gradd.  Y  mae  yu  hysbys  i  gyfeillion  y  diweddar  Ebeuezer 
Eichards,  mai  uu  o'r  pethau  oedd  yn  achosi  y  gofid  mwyaf  i"w  feddwl 
yn  ei  ddyddiau  olaf,  oedd  archwaeth  lygredig  gwrandawyr  efengyl. 
"Byddaf  yn  aml,"  meddai  y  gwr  mawr  hwuw,  "yn  cael  fy  ngofidio 
yn  di'wm,  wrth  ymweled  a'r  eglwysi  yma  a  thraw,  pan  y  byddaf  yn 
clywed  dynion  ag  y  gellid  dysgwyl  gwell  pethau  oddiwrthynt,  yn  can- 
mol  rhyw  sothach  gwag  ag  yr  oedd  yn  gywilydd  i  ueb  ei  gyhoeddi 
allan  o'r  areitlifa." 

Y  mae  y  rhan  fwyaf  o'n  darllenwyr,  mae  yn  debyg,  wedi  clywed  yr 
hanes  canlynol.  Yr  oedd  un  oedd  yu  bregethwr  tra  phoblogaidd  yn 
ei  ddydd  yn  pregethu  ryw  Sabboth  mewn  tref  yn  Neheudir  Cymru,  lle 
yr  oedd  hen  flaenor  parchus  yn  gwrandaw  aruo,  yr  hwn  oedd  yn 
medru  barnu  drosto  ei  hun.  Ac  ar  ol  diwedd  yr  odfa  bu  ymddyddan 
rhjTigddynt  yu  debyg  i  hyn.  "  Mi  fum  yn  meddwl,"  eb  y  blaeuor,  "  fod 
yr  oes  hon  wedi  dyfod  yu  lled  oleu  ;  oud  yr  wyf  erbyn  heddyw  wedi  fy 
argyhoeddi  o'm  cyfeilioruad."  Apha  beth  sydd  yn  peri  i  chwi  feddwl 
yn  wahanol  yn  awr  ?  Ebe  y  gẁr  poblogaidd.  "  Wele,  mi  ddywedaf 
i  chwi.  Yr  oedd  Mr.  Charles  o  Graerfyrddin,  gyda  ni  wythnos  i  heddyw  ; 
ac  fel  arferol,  yr  oedd  pob  gair  a  ddy wedodd  yu  debyg  i  aur  pur  ;  ond 
1  nid  oedd  y  capel  ddim  hanner  llawu.  Ond  heddyw  daethoch  chwithau 
3rma  i  adrodd  hen  ystoríau  gwag,  ac  i  íloeddio  pentwr  o  ffoliueb,  ac 
;  üid  oedd  digon  o  le  i  gynnwys  y  gwrandawjn:.  Onid  yw  hyn  yn  dangos 
fod  y  wlad  yn  dywyll  iawn  eto  ?"  Yr  oedd  y  dywediad  yma  yn  llym, 
mae  yn  wir ;  ond  nid  oedd  yn  rhy  Ijnn  yu  yr  amgylchiad.  hwn. 

Pe  meddyliem  am  ansawdd  y  cyffredinoh-wydd  o  wrandawyr  efengyl 
yn  y  dyddiau  hyn,  pa  fath  ddynion  ydyut  ?  Dynion  sydd  yn  sylwi  ar 
swn  yn  fwy  nag  ar  sylwedd.  Dynion  sydd  a'u  chistiau  mewn  ysfa 
wastadol.  Dynion  sydd  yn  rhedeg  i  wi-andaw  y  pregethwr  poblogaidd 
oddiar  yr  un  egwyddor  ag  y  rhedant  di-auoeth  i  weled  ystranciau  y 
moìẃey  neu  y  monntebanh  ar  ben  ffair.  Ac  eto  wrth  fwynliau  canmol- 
iaeth  y  cyfi-yw,  rhyfedd  fel  y  gwelir  ambell  un  yn  penfeddwi.  Ehyfedd 
fel  y  mae  yn  ymgodi,  ac  yn  ymledu,  ac  yn  ymchwyddo  ;  nes  y  mae 
rhai  a  ddylent  wybod  gwell  pethau  yn  synu  fel  asynod,  ac  eraill  sydd 
yn  gwybod  gwell  pethau  yn  tewi,  rhag  ofn  cael  eu  cyhuddo  o  genfigen. 
Ond  nid  hir  y  parhâ  enwogrwydd  wedi  ei  sylfaeuu  ar  anwybodaeth.    "A 


Y  DIYTEDDAR  BARCH.  D.  CHARLES.  461 

gasgler  ar  farcb  malen  dan  ei  dòr  ydd  â,"  medd  yr  hen  ddíareb.  Gall 
y  byogen  geisio  addurno  ei  bunâpblu  y  paen,  ond  nid  bir  y  byddis  beb 
ei  badnabod !  Ni  a  welsom  weitbiau  ambell  greadur  asgellog,  wedi  ei 
fagu  yn  mbyllfa'r  gwyddau,  yn  ymddangos  fel  pe  buasai  wedi  cymeryd 
yn  ei  ben  i  gredu  mai  efe  oedd  brenin  yr  adar.  Pa  betb  a'i  cynbyi-f- 
odd  i  feddwl  byny,  mae  j'n  anbawdd  gA;vybod.  Ond  dywedwcb  a 
fynocb,  dacw  fe  yn  deg  ar  ei  adenydd.  Rbaid  ei  fod  yn  meddwl 
ymweled  â  Jupiter  neu  Saturn  cyn  dycbwelyd.  Anfertbol !  fel  y  mae 
mab  yr  wydd  yn  ymestyn  ac  yn  ysgrecbian  ;  ac  arutbrol  yw  y  bonllef- 
au  o  gymeradwyaetb  sydd  yn  dyspedain  trwy  wlad  y  gwyddau,  wrtb 
weled  eu  pen-campwr  yn  ysgwyd  ei  esgyll  afrosgo  oddeutu  pedair 
troedfedd  a  banner  uwcblaw  y  ddaear — nes  o'i  diwedd  y  mae  yn  syrtbio 
yn  swrtb  ac  yn  sỳn  ar  ei  domen  enedigol. 

Dyma  ddesgi-ifiad  rby  gywir  o  yrfa  llawer  un  a  gyfrifid  yn  fawr  gan 
y  cyffredin.  Ond  mor  wabanol  i  byn  oedd  Mr.  Cbarles.  Efe  ydoedd 
eryr  cryf,  cadarn,  yn  gallu  esgyn  beb  ddim  gorcbest  i  entrycb  y  ffurfa- 
fen,  ac  yn  ebedeg  mor  ucbel  nes  yr  oedd  trwy  byny  yn  bycbanu  ei  bun 
yn  ngolwg  y  werin.  Yr  oedd  llawer  yn  barod  i  feddwl  wrtb  edrycb 
arno  nad  oedd  ddim  yn  amgen  nag  aderyn  y  tô,  beb  yst}T.-ied  mai  eu 
Xîellder  hwy  oddiwrtbo  oedd  yr  acbos  na  fedrent  weled  ei  fawredd. 

C\Tnaint  a  byn  am  brcgetbwyr  y  dynion  angball.  Ni  a  drown 
bellacb  at  y  rhai  sydd  yn  fawr  mewn  gwirionedd.  Y  mae  dau  gy-; 
mbwysder  naturiol  yn  angbem'beidiol  i  wneyd  pregethwr  yn  fawi*! 
yn  ngolwg  y  call  a'r  angball  ar  unwaith.  Y  cyntaf  yw  dawn  v. 
lafiu:io  am  y  petbau  goreu  i'w  dyweyd ;  a'r  ail  yw  dawn  i  ddyweydj 
y  petliau  sydd  ganddo  fel  pe  byddent  y  petbau  goreu.  I'r  graddau'j 
y  byddo  pregethwr  yn  rhagori  yn  yr  ail  o'r  petbau  byn,  i'r  graddau 
byny  y  mae  yn  fawr  yn  ngolwg  y  werin.  Ond  yn  marn  pob  dyn 
synwyrol,  y  mae  y  cyntaf  yn  fwy  ei  wertb  na'r  ail  yn  gymaint  ag  y 
mae  y  meddwl  yn  rbagori  ar  y  corff.  Y  mae  rbai  pregetbwyr  heddy w 
yn  mblitb  y  Cymi-y  yn  meddu  ar  bob  un  o  honynt  i  raddau  hel- 
aetb.  Ond  y  mae  yn  debyg  mai  ycbydig  fu  erioed  yn  y  byd  yn  hlaenori 
yn  y  ddau.  Pe  goddefid  i  ni  fwrw  golwg  am  fynyd  ar  areitbwyr 
seneddol ;  yr  oedd  Pitt,  a  Fo^,  a  Sberidan  yn  enwog  am  y  peth  a  eilw 
y  Saeson  "  the  gift  ofthe  gah ;"  ond  addefir  yn  gyffredin  erbyn  heddyw 
nad  oedd  un  o  honynt  yn  gymaint  dyn  ag  Edmund  Burke,  yr  hwn  nid 
oedd  fawr  o  sôn  am  dano  fel  areithiwr.  Ond  i  ddychwelyd  at  y  rbai 
iiji^y  a  gysegrasant  eu  talentau  at  waitb  mwy  na  ueb  o'r  gw}Tr  ucbod. 


4G2  ADOIA'GIAD  PREGETnAU 

Yn  mlilith  y  rliai  a  fuout  yu  euwog  am  yr  ail  botli  a  notlwyd,  gcllir 
en\YÌ  Sauriu,  Massillon,  AYiiitcfield,  ac  fc  allai  y  diweddar  Mr.  Irviug, 
yr  hwn  yn  ddiau  oedd  yn  areithiwr  mawr,  er  fod  llawcr  o'i  boblog- 
rwydd  yn  tarddu  oddiar  achosion  eraill,  Ond  ni  a  feddyliem  nad  ocs 
neb  a  ddywed  fod  y  rhai  hyn  yn  haeddu  eu  cyíîelybu  o  ran  ëangder 
meddwl  i  Owen,  a  Howo,  ac  Edwards  o  America,  a  Charles  o  Gaer- 
fyrddin.  Na  ryfedda,  ddarllcnydd  hynaws,  ein  bod  yn  rhestru  un  o 
bregethwyr  y  Methodistiaid  gyda  y  "  tri  chedyrn  "  uchod.  Yr  oedd  y 
diweddar  Mr.  Howells  o  Long  Acre,  yn  cael  ei  gyù'if  gan  bawb  a'i 

Íhadwaenai  yn  uu  o'r  beirniaid  goreu  mewn  duwinyddiaeth,  a  byddai 
efe  yu  arfer  dyweyd  mai  Mr.  Charlcs  oedd  y  duwinydd  mwyaf  yn  ei  oes. 
Nis  gellir  gwada  fod  llawer  yn  rhagori  arno  mewn  dawn  areithio. 
Er  ei  fod  yn  dyweyd  y  pcthau  mwyaf,  eto  anaml  y  byddai  yn  eu 
dyweyd  fel  ])q  byddent  y  pethau  mwyaf.  Ac  yn  wir,  pan  yr  oedd 
ganddo  y  fath  gyflawnder  o  drysorau,  nid  rhyfedd  ei  fod  yn  taflu  perl- 
au  oddiamgylch  fel  pe  byddent  geryg  y  maes.  Ond  y  mae  mor  wir 
fod  üawer  oblegid  hyny  yn  methu  gweled  nad  ceryg  oeddyut. 

Ond,  fel  y  crybwyllwyd  eisoes,  nid  yw  y  dull  o  ddyweyd  ddim  ond  y 
plisgj'n.  Yr  hyn  sydd  yn  hanfodol  i  wneyd  pregethwr  mawr  yw 
meddu  ar  bethau  i'w  dyweyd.  A  dyma  lle  yr  oedd  Mr.  Charles  yn 
rhagori.  Ond  cyn  y  gaüasai  gyrhaedd  y  tir  hwn,  mae  yn  rhaid  ei  fod 
a  ran  ei  ysbryd  mewn  gweddiau  a  myfyrdodau  yn  poeni  llawer  yn  y 
gair  a'r  athrawiaeth.  Nid  ydym  yn  petruso  dyweyd  y  gallasai  hanner 
pregethwyr  Cymru  fod  yn  well  pregethwyr  o  lawer  oni  bai  dîogi  ysbryd. 
"Gwyn  ein  byd  pe  tueddid  rhai,  wrth  ddarllen  y  pregethau  hyn,  i 
ddysgu  meddwl.  Nid  segurwr  oedd  Charles,  Caerfyrddin,  ojjd  gweith- 
iwr,  a  gweithiwr  difefl  hefyd:  nid  Dandy  Preacher,  ac  nid  un  o'r 
Dounij  Doctors,  ond  un  yn  cioddio  i  berfeddion  yr  Ysgrythyrau,  ac 
yn  dwyn  allan  oddiyno  bethau  newydd  a  hen  :  nid  un  yn  poeni  yn 
unig  yii  nghjlch  y  gah',  ond  un  yn  poeni  yn  y  gair  a'r  athrawiaeth  :  nid 
un  yn  morio  rhwng  y  creigiau,  ac  yn  agos  i'r  traethydd,  oud  un  a  antur- 
iodd  i  ganol  y  cefnfor  ;  ac  nid  un  yn  hwylio  yn  unig  Ue  y  bu  eraill  o"i 
flaen,  ond  un  a  ddarganfyddodd  yn  yr  hen  athrawiaeth  ddrychfeddyliau 
newyddion  mwy  gwerthfawr  na  mwngloddiau  Mexico,  a  mwy  prydferth 
nag  Ynysoedd  Môr  y  De.  Er  hyn  i  gyd  nid  oedd  neb  yn  fwy  dirodi-es. 
Nid  oedd  dim  yn  ei  ddull  fel  yn  dyweyd  wrth  ei  frawd,  "  Eistedd  di  yna 
wrth  fy  stol-droed  i."  Nid  oedd  dim  mawredd  gosod  yn  perthyn  iddo. 
Mor  agos  ac  anwyl  y  byddai  yn  ymddyddan  â'r  cristion  gwanaf  am  ei 


Y  DIWEDDAR  BARCH,  D.  CHARLES.  4G3 

brofiad.  Hyd  yn  nôd  yn  ei  bregûtliaii,  pa  bryd  y  clybuwyd  un  lien 
wraig  dduwiol  ac  ysbrydol  yn  cwyno  ei  bod  yn  niefchu  ei  ddeall.  Ac 
yn  y  fan  yma  ni  a  adroddwn  hanesyn  bychaii.  Yr  oedd  Mr.  Charles 
mewn  rhyw  ardal  yn  Sir  Gaerfyrddin  yn  ymddyddan  à  mam  yn  Israel, 
yr  hon  oodd  braidd  yu  achwyn  ei  fod  mor  ddieithr.  A  oes  dim  modd 
i  chwi  ddyfod  yma  yn  amlach,  meddai  yr  hôn  wraig  ;  oblegid  rhaid  i 
mi  ddyweyd,  os  cefais  ddim  o'r  uefoedd  erioed,  i  mi  gael  peth  trwy 
eich  pregefchau  chwi.  "  Y  mae  y  gwin  yua  yn  gryf  iawn,  meddai 
yntau ;  a  fyddwch  chwi  yn  yfed  llawer  o  hono  at  y  iiregethwyr  ieuainc 
sydd  yn  dyfod  yma  ?"  Na  fyddaf  fì,  Mr.  Charles,  meddai  hithau,  ac  ui 
buaswn  yn  yfed  dim  o  hono  atoch  chwi,  oni  bai  fy  mod'yn  gwybod 
fod  eich  pen  yn  ddigon  crjî  i'w  ddal.  Uniawn  y  barnodd.  A  dyma 
iin  o'r  arwyddion  sicraf  o  fawredd  ei  feddwl.  Nid  oedd  neb  yn  fwy 
cymeradwy  gan  y  saint,  ac  nid  oedd  neb  yn  fwy  isel  yn  ei  olwg  ei 
hun.  Medrai  ehedeg  yn  uchel  yn  nghanol  ffurfafen  yr  oglwys,  a 
medrai  ddisgyn  gyda  yr  un  rhwyddiueb  i  ddyfnder  profìad  y  Cristion. 
Ni  fyddai  byth  yn  crwydro  allan  o  derfynau  yr  Ysgrythyr  i  ardaloedd 
gau  ddychymygion  a  gwág  dwyll.  Yn  ei  ehediadau  uchelaf,  nid 
dangos  ei  hun  oedd  ei  amcan ;  ond  cyrchu  danteithion  sylweddol  o 
fynyddoedd  y  pêr-lysiau  i  adfywio  a  dyddanu  y  rhai  gwanaf  yn  y 
Uwythau.  Y  cyfryw  oedd  Charles  o  Gaerfyrddin,  a'r  cyfryw  y  mae  yn 
ymddangos  yn  y  pregethau  hyn.  Yr  ydym  yn  bwriadu  myued  rhagom 
ryw  gyfie  eto  i  sylwi  arnynt  yn  fwy  uniongyrchol.  Yn  y  cyfamser 
nid  oes  genym  ond  erfyn  maddeuant  ein  darllenwyr  am  eu  cadw  cyhyd 
gyda  phethau  rhagbarotoawl. 


A  ddichon  dim  da  ddyfod  o  Nazareth  ?  Mynych  }t  ydym  wedi 
cyfarfod  á  gofyuiad  tebyg  i  hyn  wrth  ymddyddan  â'n  brodyr  y  Saeson. 
Angh}ŵedin  fel  y  maent  yn  tostmio  wrth  ein  hanwybodaeth.  Braidd 
yr  addefant  fod  y  Cymry  druain  yn  meddu  ar  gynneddfau  naturiol  fel 
dynion  craill.  Ond  hawdd  iawn  y  gallwn  hebgor  eu  canmoliaeth  a 
ninnau  yn  gwybod  ciu  bod  yn  y  pethau  mwyaf  eu  pwys  yn  rhagori 
arnynfc  fil  o  weithiau.  Gyda  golwg  ar  enwogrwydd  gwladol,  nis  gellir 
ffiurfìo  barn  gywir  am  danom ;  oblegid  nid  oes  modd  i  Gymro  fel 
Cymro  gael  lle  i  lafiu-io  yn  y  maes  hwn.     l'r  unig  dir  teg  i  wneyd 


4C4  ADOLyGIAD  PREGETnAT" 

C}TnliariaetIi  rliwng  y  ddwy  geuedl  yw  mewn  pctliau  crcfyddol.  Yn 
y  fau  yma  cto  y  mae  ganddjTit  liwy  lawer  gwell  mautcisiou  uag  sydd 
geuym  ui.  Ond  gadewcb  iddynt ;  y  mae  geuym  niuuau  gystal  cyfieith- 
iad  o'r  Bibl  ag  sydd  gauddyut  bwytbau  :  ac  o  rau  ei  ddcall  a'i  ddcfn- 
yddio,  uid  oes  arnom  ofu  dyweyd  mai  gwcU  yw  lloüiad  grawnwin 
Cymru  ua  cbasgliad  grawnwin  Lloegr. 

Yr  ydym  wedi  bod  jn  gwraudaw  y  rban  fwyaf  o  bregetbwyr  y 

Saeson  ag  y  mae  dim  son  am  danynt ;  ac  y  mae  yn  rbaid  i  ni  dystio 

nas  gall  y  Cymry  fod  yn  waelacb  yn  eu  golwg  bwy  nag  jàynt  bwy  yn 

ein  golwg  uinuau.    Nid  yd}Tn  yu  sicr  fod  mwy  na  dau  bregetbwr  gwir 

fawr  wedi  codi  yu  yv  oes  bon  allau  o  Gymru ;    a'r  ddau  byuy  yw 

R-obert  Hall  a  Dr.  Cbalmers.   Y  mae  craill  megis  Jay  o  Batb,  Parsons 

o  York,  a  James  o  Birmingbam,  yu  meddu  doniau  bynod  o  felus  ac 

^  adeiladol ;  a  diammbeu  fod  Dr.  Pye  Smitb  wedi  casglu  yu  ugbyd  lawer 

j  iawn  0  ddysgeidiaetb  ;    ond  nis  gellir  dyweyd  fod  ueb  o  bouynt  oddi- 

I  eitbr  y  ddau  ucbod  yn  percben  yr  byn  a  eilw  y  Saeson,  genius.  Y  mae 

rbyw  ycbydig  beblaw  byu  wedi  cyi-baedd  y  gauokadd,  ac  fe  allai, 

gydag  amscr,  y  gwelir  bwy  yu  yr  ucbeb-add.     Ond   am  y  lleill,  y 

doraetb  byd  yu  uod  o'u  pregetbwyr  mwj-af  parcbus,  betb  bynag  a 

ddaw  o  bouyut,  nid  rbaid  iddynt  ofui  yr  aut  bytb  yn  waelacb  uag 

iydyut ;    oblegid  y  maent  eisoes  wedi  c}a.-baedd  perffeitbrwydd  yn  y 

*gelfyddyd  o  ddyweyd  ycbydig  mewn  Uawer.     Os  oes  ueb  o'u  darllen- 

wyr  yn  barnu  yn  wabanol  darlleued  un  o'u  pregetbau  yu  y  Pulpit  neu 

y  Preacher,  ac  os  gall  wneyd  byuy  beb  bepiau  ni  a  gytunwu  i  alw  ein 

geiriau  yu  ol,  ac  nid  cjn  byuy. 

ìíid  yw  yn  aubawdd  espousio  o  ba  le  y  mae  y  gwabaniaetb  bwn 
rbwng  y  ddwy  gcuedl  yu  tarddu.  Ti  a  wyddost,  ddarlleuydd,  neu  o 
leiaf  ti  a  ddylit  wybod,  fod  acbos  i  bob  efi'aitb.  A'r  acbos  o  byn  yw, 
fod  ffrwd  y  meddwl  cyffi.-edin  yn  Lloegr  yn  rbedeg  ar  notels,  polities,  a 
pbrydyddiaetb.  Ai-  y  petbau  byn  y  mae  brou  yi-  boll  ddawn  a'r  atb- 
rylitb  sydd  ya  eu  plitb  yu  cael  eu  gwastraôu.  Djina  flaitb  auwad- 
adwy.  A  gall  y  ueb  a  fyno  gael  prawf  o  byn  wrtb  gymbaru  eu  bys- 
gi-ifeniadau,  yu  euwedig  eu  cyboeddiadau  C}-fuodawl.  Y  mae  yr 
ysgiifeuydd  treiddgar  bwuw,  Jobn  Foster,  wedi  cyfausoddi  traetbawd 
i  ddaugos  "yr  acbosiou  fod  cyu  llcied  o  arcbwaetb  mewn  dynion 
atbi-ylitbgar  at  atbrawiaetb  jv  efengyl."  Nid  ydym  yn  dyweyd  ein 
bod  yn  cydfyued  á  pbob  uu  o'i  resymau ;  ond  y  mae  ei  waitb  yn 
ysgrifenu  ar  y  pwuc  yn  profì  ein  gosodiad.    Aros  ycbydig  bacb,  ddar- 


T  DIWEDDAR  PAECH.  D.  CHARLES.  465 

Uenydd  mwyn  ;  ni  a  ddygwn  yr  yniresymiad  hwn  i  derf\-Tiiad  yn  union 
bellacli.  Ti  a  weli  mor  amlwg  a'r  liaiü  mai  gwehilion  y  Saesou,  yn 
gyffredin,  o  ran  dawn  a  chymhwysderau  naturiol  sydd  yn  meddwl  am 
y  weinidogaeth.  Ond  yn  Nghymru,  drwy  drugaredd,  y  mae  yn  hoUol 
i'r  gwrthwyneb.  At  wrandaw  neu  draddodi  pregethau  y  mae  y  genedl 
yn  gyfíredinol  yn  tueddu,  neu  fel  y  dywed  ambell  ŵr  ieuanc  y  dyddiau 
hyn,  yn  tueddbenu.  Ac  yn  ol  yr  hen  ddywediad,  "  yn  mhob  gwlad 
y  megir  glew  ":  ac  nid  yn  unig  yn  mhob  gwlad,  ond  yn  mhlith  pob 
graddau.  Os  oes  anghyfartalwch  yn  bod,  y  mae  yn  ddiau  fod  y 
rhagoriaeth  o  du  y  graddau  iselaf. 

Yn  awr  y  canlyniad  naturiol  yw,  fod  llawer  mwy  o  ddynion  doniol 
yn  bregethwjT.-  yn  Nghymru  nag  yn  Lloegr.  Dyma  i  ti  anghraiflft, 
ddarllenydd,  o'r  hyn  a  eilw  y  dysgedigion  yn  ymresymiad  a  prìori.  Pe 
na  buaset  wedi  clywed  na  gweled  x)regeth  erioed  gan  Gymro  na  Sais ; 
eto  os  wyt  yn  deall  fod  dau  a  dau  yn  gwneyd  pedwar,  y  mae  yn  hawdd 
i  ti  gael  allan  ar  ba  ochr  y  mae  y  rhagoriaeth  yn  rhwym  o  fod  yn  ol 
natur  pethau.  Nis  gellir  gwadu,  fel  y  dywedwyd  jn  ein  hysgrif  flaen- 
orol,  fod  llawer  yn  esgyn  areithfaoedd  gyda  nüinau  at  ba  rai  y  gellir 
cymhwyso  y  rhan  gyntaf  o  brophwydoliaeth  yr  hen  batriarch  am  ei 
fab  Isaachar ;  ond  nid  ydynt  yn  agos  mor  ddigymysg  felly  ag  y 
gwelir  hwy  yn  mhlith  ein  brodyr  y  Saxoniaid. 

Ond  pa  gysylltiad,  medd  rhyw  un,  sydd  rhwng  hyn  i  gyd  a'r  testun  ? 
Wele,  cymer  bwyll,  anwyl  gyfaill,  a  thi  ganfyddi  ein  bod  yn  ergydio 
mor  gywir  at  y  nod,  er  nad  a'n  llaw  chwith,  a  phe  buasem  o  deulu  y 
Benjaminiaid.  Nid  ysgrifenu  tocyn  canmoliaeth  i  neb,  nac  er  mwyn 
neb,  yw  ein  gwaith.  Nid  ydym  yn  dysgwyl  nac  yn  dymuno  i'n  dar- 
llenwyr  gjTneryd  ein  baru  ni  fel  rheol.  Ein  dyben  yw  dysgu  ein 
cydwladwyr  hoff  i  farnu  drostyut  eu  hunaiu  mewn  perthynas  i  bre- 
gethau  a  phregethwjT: :  ac  yna  y  mae  yn  ddiammheu  geuym  y  rhoddir 
un  o'r  lleoedd  blaenaf  yn  meddyliau  pawb  o  honynt  i  Charles  o  Gaer-j 
fyrddin  ;  ac  y  rhoddir  y  derbyuiad  gwresocaf  i'w  bregethau.  Er  ein' 
gofìd  yr  ydym  yn  gorfod  cyfaddef,  er  fod  gauddyut  lawer  o  zel,  ac  er  fod 
y  zel  hono  yn  cael  ei  chyfeirio  at  y  pethau  mwyaf  canmoladwy,  ac  er 
ein  bod  yn  credu  yn  ddh-agrith  ei  bod  yn  zel  Duw,  eto  joi  fyuych  nis 
gellir  dyweyd  ei  bod  ar  ol  gwj'bodaeth.  Er  cymaint  eu  breintiau,  y 
mae  yn  rhaid  dyweyd  y  gwrr — uid  yw  llawer  o  honyut  ddim  gwell  na 
]3lilantos  yn  bwhwinan.  Megys  mai  nid  wrth  ci  big  y  mae  adnabod 
cyfiylog,  felly  hyd  yn  nod  yn  Nghymru  hyd  yma  nid  wrth  ei  boblog- 


466  ABOLTGIAD  PREGETHAU 

rwydd  y  mao  aduabod  prcgethwr.  Yn  mhlitli  plant  gwragedd  ni 
chododd  neb  mwy  na  Charles  o  Gaerfyrddiu,  er  dyddiau  yr  Apostoliou. 
Nis  dywedwu  na  chododd  rhai  cymaint ;  oud  uid  ncb  mwy.  Ac  eto, 
yn  ei  fywyd  raor  ddibris  oedd  ei  weinidogaeth  uicwn  cymb{briaetli  i 
lawer  o'i  frodjr  y  rhai  nid  oeddj'ut  deiiwng  i  gael  eu  henwi  yr  un 
diwrnod  ag  ef.  Ac  yn  awr  ar  ol  ei  farwolaeth,  yr  ydym  yn  camsynied 
yn  mhell  os  na  fydd  y  rhan  f wyaf  o'r  rhai  a  fcdraut  frygawthan  tipyn 
ar  yr  "  iaith  ncsaf  atom",  yu  esgciiluso  prynu  y  pregethau  anghyd- 
marol  hyn  er  mwyn  gwastraffu  eu  hariau  am  ryw  sothach  Saesnig, 
rhyw  iiamhy  pnmhy  o  wlad  y  Cockneys.  Yn  yr  ysgrif  o'r  blacn,  ni  a 
amcanem  dJaugos  y  lle  sydd  yu  gweddu  i'r  Awdwr  hybarch  yn  mhlith 
eiu  cydgenedl :  ac  un  o'n  dybeuion  yn  yr  ysgrif  hon  yw  ^rofi  ei  ragor- 
iaeth  ar  y  rhau  fwyaf,  os  nid  pawb  o  weiuidogion  y  Saeson. 

Nid  oes  neb  o  bregethwyr  yr  oes  yn  Lloegr  heblaw  y  ddau  a  enwyd 

eisoee  yn  haeddu  eu  cyffelybu  am  hanner  mynyd  i  Charloe  o  Gaer- 

fyrddin.    Y  cyntaf  o'r  ddau  hyny  yw  Eobert  Hall.    Pe  dywedena  am  y 

g\Vr  enwog  hwu,  nad  oedd  yn  ddyn  o  feddwl  tra  mawr,  ac  o  gyi-haedd- 

iadau  tra  ëang,  ni  a  ddy  wedem  yu  groes  i'n  baru.    Y  mae  atlirylith  yn 

jserenu  yn  mhob  brawddeg  o'i  waith.     Y  mae  ei  ddrychfeddyliau  tan- 

'  baid  yu  ymddaugos  mewu  iaith  mor  dryloy w  fel  y  maent  yn  debyg  i 

"  afalau  aur  mewn  gwaith  arian  cerfìedig."    Yu  y  pethau  hyn  nid  oes 

neb  yn  ei  barchu  yn  fwy  na  ni  ein  hunain.     Dirfawr  yw  y  gwahan- 

iaeth  sydd  rhyngddo  a'r  cyffredinolrwydd  o  weinidogion  y  Saeson.  Ond 

i  fyned  rhagom,  y  mae  gan  Eobert  Hall  ddigonedd  o'r  danteithion 

mwyaf  costus  ar  ei  fwrdd  :    ond  wedi  y  cwbl  y  mae  rhyw  un  peth  yn 

ddiffygiol.    Nis  gallwn  byth  ddarllen  ei  waith  heb  gofìo  am  y  desgrif- 

iad  o'u  teimladau  a  roddir  gan  y  teithwyr  hyny  a  fu  yn  gorfod  byw 

mewn  manau  lle  yr  oedd  amledd  o  bob  math  o  fwydydd,  ond  heb  un 

•^gronyn  o  hal«i  o  fewn  yr  holl  wlad.    Dyma  yr  achos  o'r  diffyg  yr 

joeddym  yn  son  am  dano.     Ehy  fach  o  halen  athrawiaeth  gras  sydd 

!yn  ei  waith.     Ac  os  nad  ydym  yn  camfarnu,  dyma  ni  wedi  cael  allan 

un  achos  ei  fod  mor  ddiystyr  o  Dr.  Owen.    Nid  ydym  yn  dyweyd  ei 

fod  yn  gyfeiliornus  ei  farn.     Pell  oddiwrth  hyny.     Ond  y  mae  yn 

rhaid  addef  nad  yw  athrawiaethau  mwyaf  sylfaenol  yr  efengyl  yn  cael 

cy-maint  o  le  ag  sydd  yn  deilwng  iddynt  yn  ei  ysgrifeniadau. 

Yn  awr  ni  a  drown  at  Charles  o  Gaei-fjTrddin.  Yn  ei  bregethau  ef  y 
maedrychfeddyliau  mor  hardd  ac  mor  ogoneddus  a  dim  sydd  jn.  ngwaith 
Eobert  Hall ;  a'r  hyn  sydd  yu  coroni  y  cwbl  y w  yr  ysbryd  efeugylaidd 


/  DIWEDDAR   PARCH.  D.  CHARLES.  4G7 

sydd  yn  rhedeg  drwyddynt.  Yma  y  mae  ymarferiad  du'iyiol,  profiad 
crefyddol,  ac  athrawiaeth  gras  yn  toddi  yn  eii  gilydd.  Mae  yn  wir 
nad  oes  cymaint  o  ól  celfyddyd  ar  y  gemau  aneirif  sydd  ganddo.  Nid 
ydj^nt  yn  ymddangos  mor  Uyfu  oddiallan ;  ond  beth  er  hyuy  ?  Y 
maent  yn  fwy  gwerthfawr  o  ran  eu  maint,  ac  hefyd  o  ran  eu  natur  yn 
.lufewnol.  Fe  allai  nad  ydynt  wedi  eu  gosod  ychwaith  mor  drefnus. 
Y  macnt  yn  fwy  tebyg  i 

"  Orieut  pearla  at  rauiioin  strung." 

Ac  0  gymaiut  a  hyny,  y  masnt  yn  fwy  tebyg  i  waith  y  Creawdwr  ei 

hun.     Wrth  ddarllen  ysgrifeniadau  Eobert  Hall,  yr  ydym  yn  caol  ein 

harwain  drwy  ganol  y  gerddi  mwyaf  prydferth,  ar  hyd  y  rhodfcydd 

I  mwyaf  hyfiydlawn  ;    ond  wrth  ddarllen  pregethau  Charles  o  Gaer- 

'  fyi'ddin,  yr  yd}Tn  yn  teimlo  ein  hunain  yu  nghanol  creadigaethDaw — 

y  creigiau  ced}Tn  dan  ein  traed,  y  bryniau  oesawl  ar  bob  llaw,  jc 

<  ëaugder  anfesurol  yn  ymdaenu  o'n  blaen,  ac  yn  ymestyn  hyd  an- 

feidi'oldeb. 

Beth  bynag  a  ddywedwyd  genym  am  fawredd  Robert  Hall,  ni  a 
ddywedwn  yr  un  peth  yn  fwy  diysgog  eto  am  Dr.  Chalmers.  Efe  sydd 
un  wedi  derbyn  meddwl  digon  gaUuog  i  dreiddio  i  ddyfuderoedd  pob 
math  o  wybodaeth,  ac  y  mae  wedi  cysegru  y  cwbl  at  wasanaeth  yr 
efengyl.  Nid  oes  neb  yn  yr  oes  hon  wedi  ysgrifeuu  yn  fwy  llwydd- 
iannus,  nid  yn  unig  yn  erbyn  anjffyddiaeth,  ond  hefyd  yn  erbyii 
Armiuiaeth.  Efe  yu  ddiau  yw  uu  o  brif  amddiffynwyr  y  Bibl  a'i 
athra^YÌaeth.  Ond  y  mae  hyu  yn  peri  nad  oes  modd  gwueyd  cymhar- 
iaeth  deg  rhyngddo  a  Charles  o  Gaerfyrddin.  Y  mae  llwybr  y  ddau  yn 
dra  gwahanol,  Gwaith  y  naiU  yw  ymresymu,  a  gwaith  y  llall  yw 
traethu.  Gwaith  y  naill  yw  dangos  gwirionedd  y  Bibl,  a  pha  athraw- 
iaethau  a  gynnwysir  yn  y  Bibl;  ond  gwaith  y  llall  yw  dangos  pa 
bethau  sydd  yn  gynnwysedig  yn  yr  athrawiaethau  hyny,  Y  mae 
gau  bob  un  o  honynt  ei  ffordd  a'i  ddull  ei  hun,  Codwyd  hwynt  ar 
gyfer  gwahauol  umgylchiadau,  a  chafodd  pob  un  o  houynt  ei  ddonio 
yn  gyfatebol  i'r  gorchwyl  oedd  ganddo  i'w  gyllawni.  Ehy  anhawdd 
]  yw  peuderfyuu,  ac  nid  oes  achos  ceisio  peuderfyuu,  pa  un  yw  y  mwyat 
|o  honynt ;  ond  gellir  dyweyd,  eu  bod  ili  dau  yn  "  feistriaid  y  gynnull- 
'pidfa,"  "  yn  ^YCÌthwyr  difefl,  yn  iawn  gyfranu  gair  y  gwiriouedd." 

LYu  awr,  os  saif  y  pregethau  hyn  o  ddiffyg  cefnogaeth,  bydd  yu 
arth  tragywyddol,  ac  yn  golled  anadreradwy  i  ni  oil  fel  cenedl,     Nid 


468  ADOLYGIAD  PREGETHAU 

yw  eu  gwerthiacl  yn  cldim  i  ni  yu  bersonol.  Ond  er  mwyn  ein  gwlad, 
er  mwyn  oesoedd  eto  i  ddyfod,  er  mwyn  aclios  crefydd,  cr  mwyn  pob 
peth  sydd  yn  fwyaf  anwyl  a  gwerthfa^n-  yn  ein  golwg,  yr  ydym  yn 
gobeithio,  ac  yn  djTnuno  ar  iddynt  gael  derbyniad  cyffredinoh 


"  Beth  sydd  yn  myned  yn  mlaen  yn  y  Senedd  y  dyddiau  hyn  ?" 
Meddai  Dafydd  y  Gôf  wrth  Gruffudd  y  Tyddyn  du ;   "  A  oes  dim  sôn 
am  symud  rhj^faint  ar  y  beichiau  trymion  sydd  yn  attal  llwyddiant  y 
crefftwyr  ?"  "  Na,  nid  felly,"  mcddai  Gruffudd,  "  y  mae  llawcr  mwy  o 
angen  am  gyfreithiau  i  gefnogi  amaethyddiaeth."     Dyma  hi  yr  hen 
chwedl,  ebc  ninnau  wTth  eu  gwi'andaw.     Pob  un  atto  ei  hun.     There 
is  nothing  Uke  leather.     Awn  lle  y  mynom,  ni  a  gawn  yr  egwyddor  hon 
yn  gweithredu  yn  y  rhan  fwyaf  o  blant  dynion.    Dyma  yr  achos  fod  y 
fath  nifer  o'r  philosophyddion  hyny  sydd  yn  ymgyrhaedd  yn  benaf 
am  wybodaeth  o  gyfansoddiad  y  byd  hwu  yn  barod  i  haeru  nad  oes 
un  byd  ar  ol  hwn.     Ac  o'r  rhai  sydd  yn  credu  yn  amgen,  y  mae 
llawer  yn  ymddangos  fel  pe  byddent  yn  barnii  mai   myfyrío  ar  y 
greadigaeth  fydd  prif  orchwyl  y   saiut  mown   dedwyddwch  :    ie,  y 
mae  mwy  nag  un  awdwr  wedi  myued  mor  bell  a  dyweyd  na  fydd 
athrawiaeth  iachawdwriaeth  ddim  yn  ddigon  i  lanw  y  meddwl  dynol 
am  dragywyddoldeb.     Wfft  i  ffoliueb  rhai  dyuiou.     Y  mae  y  cyfryw 
dybiau,  nid  yn  uuig  yn  ddaearol  oud  yn  afresymol.     Pe  na  byddom 
yu  gwybod  dim  mwy  yu  y  nef  nag  a  wyddom  ar  y  ddaear,  eto  ni 
a  fyddwn  yu  gwybod  digon  i  wueyd  creadm'  sauctaidd  yn  bcrffaith 
ddedwydd  ya  oes  oesoedd.     Pwy  erioed  a  fliuodd  ar  unrhyw  wrth- 
ddrych  pau  yr  ocdd  cariad  diragrith  yn  ei  galou  tuag  atto  ?   I'r  gwrth- 
wyneb,  ouid  yw  ein  hyfrydwch  yn  ngwrthddrychau  ein  serch  yn  cyn- 
uyddu  wrth  ymgynnefiuo  â  hwyut  ?    Oud  nid  djTua  y  cwbl.     Nid  yn 
unig  y  mae  addasrwydd  yn  yr  iachawdwriaoth  i  enuill  y  serchiadau  ; 
ond  y  mae  yma  ddigon  i'r  deall  hefyd.     Yraa  y  gwelir  "  mawr  amryw 
ddoethineb  Duw."     Y  mae  ac  fe  fydd,  yu  y  drefu  sydd  gau  Dduw  i 
achub  pechadur,  fwy  o  ryfeddodau  a  djfnach  dirgeliou  uag  mewn  dim 
arall  o'i  waith.     Dyma  i  ni  gyuUuu  o  honyut  yn  y  rhif^-uau  sydd  yn 
awr  dan  eiu  sylw.     Os  oes  neb  yn  t^-bied  fod  maes  yr  Ysgrythyrau  yn 
rhy  gyf^Tig  i'w  feddwl,  neu  ei  fod  wedi  gweled  cjmaiut  ag  sydd  yuddynt, 


Y  DIWEDDAR  BARCH.  D.  CHARLES.  4G9 

[darllened  bregethau  Charles  o  Gaerfyrdcliu.  Caifif  yma  olygfeydd 
newyddion  ar  fydoedd  o  feddyliau,  a  phob  un  o'r  meddjdiau  hyny  yn 
cynnwys  cymaint  o  ddirgeledigaethau  fel  na  fydd  dim  oud  tragywydd- 
oldeb  yn  ddigon  maith  i'w  cyfrif. 

"Pan  bwy'n  rhyfeddu  unpeth, 
Peth  arall  ddaw  i'm  bryd, 
0  iachawdwTÌaeth  rasol, 
Ehj'ieddol  wyt  i  gyd." 

Dyma  ni  wedi  disgyn  o'r  diwedd  ar  un  o'r  rhagoriaethau  mwyaf 
arbenig  sydd  yn  iserthyn  i'r  pregethau  hyn,  sef  eu  gwreiddioldcb. 
(orifjinaìitìj.)  Dyma  un  o'u  prif  uodweddau.  Yn  yr  ychydig  o  honynt 
sydd  wedi  eu  cyhoeddi  yn  barod  y  mae  rhai  degau  o  ddrychfeddyliau 
na  chlywodd  ac  na  ddarllenodd  neb  o'r  blaen  er  dechreu  y  byd  :  ac  yr 
oedd  cyfansoddi  un  o  hon5''nt  yn  fwy  j^eth  na  chael  y  fraint  o  ddar- 
f;anfod  Uranus  a'i  lleuadau.  Wedi  eu  gweled  y  maeut  yn  ymddangos 
mor  amlwg  ac  mor  agos,  nes  ydym  yn  barod  i  synu  pa  fodd  na  buasem 
^yn  eu  cael  allan  ein  hunain ;  ac  o  braidd  y  gallwn  beidio  gofidio  na 
fuasai  rhai  o  honynt  wedi  eu  gadael  i  ninnau  fod  yn  awdwyr  o  honynt. 
Ond  un  pcth  yw  llafurio  am  olygiadau  newyddion,  a  pheth  gwahauol 
yw  myned  i  mewn  i  lafur  rhai  eraiU.  i'  mae  cymaint  o  faes  hollol 
newydd  yn  y  gair  i  ti,  ddarllenydd,  ag  oedd  i  Charles  o  Gaerfyrddin  • 
ond  y  gwirionedd  yw,  "  ]\Iai  o  ddyddiau  loau  Fedyddiwr  hyd  jn  awr 
yr  ydys  yn  treisio  teyrnas  nefoedd,  a  threiswyr  sydd  yn  ei  chipio  hi." 

Ar  yr  un  pryd  na  ddiystyi-ed  neb  y  cardotwyr  tlodion  sydd  mor 
ddiwyd  ac  amyneddgar  yn  lloffa  tywysenau  allan  o  waith  y  prif  awd- 
uron.  Y  mae  hyny  yn  annhraethol  well  na  llanw  pregethau  â  geir- 
iau  heb  ddim  meddyliau.  Pwy  a  ŵyr  wrth  iddynt  ymdrechu  yn  ddyfal 
i  bigo  y  tywysenau  goreu  o  feusj^dd  rhai  eraill,  na  ddeuant  bob  yn 

(^chydig  i  feddu  ar  faes  lled  gynuyrchiol  o'u  heiddo  eu  hun.  Ond  dyna 
ydd  yn  wael ;  fod  llawer  heb  ddim  eu  hunain,  ac  yn  rhy  ddíog  i 
offa.  Y  mae  hyn  yn  ymddygiad  nas  gellir  ei  esgusodi, — mewn  gair, 
yn  bechod.  Os  na  allant  gyfausoddi  pregeth  dda  heb  loflfa,  yna  hwy 
a  ddylent  loffa.  Os  bydd  hyny  yn  gofyn  llafur,  hwy  a  ddylent  lafurio. 
Os  bydd  mis  yn  ofynol  at  un  bregeth,  hwy  a  ddylent  roddi  mis  atti,  a 
dau  fis  os  bydd  achos,  a  hyny  yn  ddiílino.  Yn  y  duU  hyn  fe  all  pob 
pregethwr  fod  yn  dra  defnyddiol  os  bydd  yn  meddu  ar  gymhwysderau 
canolig.  Y  cymhwysder  cyntaf  sydd  yn  anhebgorol  anghenrheidiol  yw 
archwaeth  a  synwyr  cyflfredin  i  wahaniaethu  rhwng  y  gwerthfa"\vr  a'r 


470  A.D0LYOIAD  PREGETUAU 

g\yael,  ac  i  wybod  pa  beth  i'w  dilewis  a  plia  bctli  i'w  wrtliod,  yn  lle 
tiuceirddiaw  progeth  o  aur  a  phrcs,  haiarn  a  phridd,  yn  dcbyg  i  ddelw 
'Nebuchodouosor.  Ac  eilwaith,  wedi  cael  digon  o  ddcfnyddiau,  y 
defnyddiau  goreu  sydd  yn  ddichonadwy  iddo  eu  oael,  ni  fydd  fawr  o 
luu  na  harddwch  arnynt  er  eu  bod  i  gyd  o  aiu'  pur,  os  na  fydd  dim 
oad  hoelion  yn  eu  dal  wrth  eu  gilydd.  Y  mae  yn  rhaid  iddo  fwrw  jt 
holl  ddarnau  i  ffvs-rnes  ei  feddwl  ei  hun,  ac  y  mac  yn  rhaid  fod  ganddo 
ddigon  0  dàn  yn  ei  ysbryd  i'w  toddi,  a  digon  o  fodrusrwydd  i'w  Ihmiü 
a'u  ffurfio  mewn  dwysfyfjTdodau. 

Ond  er  fod  yn  dda  i  ni  gael  y  mân  fasnachwyr  i  gario  nwyddau  ar 
draws  y  wlad,  eto  ni  fuasai  ganddyut  ddim  nwyddau  i'w  cario  oni  bai 
fodrhywrai  fcl  Charles  o  Gaerfyrddin,  wedi  agor  gweithfeydd  mawriou 
i'w  darparu.  Megys  na  fuasai  genym  yr  un  Bibl  i'w  gyfieithu  oni  bai 
GÌ  fod  wedi  ei  ysgrifenu  mewn  rhyw  iaith  wreiddiol,  fclly  ni  fuasai 
g3nym  ddim  syniadau  ar  y  Bibl  i'w  bcnthyca  oni  bai  eu  bod  wedi  tyfu 
ar  ryw  feddwl  gwreiddiol.  A  phe  buasai  pawb,  er  cael  y  Bibl,  yn  gor- 
fod  ymfoddloni  ar  eu  syniadau  eu  hunaia,  y  mae  yn  hawdd  dcall  mai 
tlawd  fuasai  cyflwr  y  rhan  fwyaf  yn  ein  gwlad.  Gan  fod  yr  adolygiad 
hwu  wedi  ei  fwriadu,  nid  yn  uuig  i  ddangos  rhagoroldeb  y  pregethau 
dan  sylw,  ond  hcfyd  i  dynu  addysgiadau  oddiwrthynt  er  buddioldeb 
i  ni  ein  hunain  ac  eraill  o  bregethw^-r  Cj-mru ;  a  chan  y  geill  fod  rhai 
yn  mhlith  ein  darllenwyr  wedi  derbyn  digon  o  athrylith,  ond  ei  arfer, 
i'w  gwneyd  yn  gyfFelyb  i  Charles  o  Gaerfyrddin,  fe  allai  mai  nid  am- 
mhriodol  fyddai  ymofyn  cyn  mjTied  yu  mhellach  beth  yw,  a  pha  fodd 
y  mae  cyrhaedd,  gwreiddioldeb  meddwl. 

I  Yn  y  Ile  cyntaf,  y  mae  yn  anghem'heidiol  i  ni  sylwi  mai  md  meddyl- 
[iau  gwreiddiol  yw  pob  math  o  feddyliau  díeithr.  Y  mae  Ile  i  gi'cdu 
mai  barn  Ilawer  yw,  nad  ocs  modd  iddynt  gael  gafael  mewn  golyg- 
iadau  newyddion  heb  fyned  i  ryw  eithafiou  i  ohwilio  am  danynt. 
Pan  y  byddant  yn  mhell  oddiwrth  y  testyn,  ae  yn  mhell  hefyd  o 
derfynau  rheswm,  y  maent  j-n  tybied  eu  bod  yn  mhell  tuhwnt  i  neb 
a  fu  erioed  o'u  blaen.  Mewn  cysylltiad  â'r  mater  hwn  yr  ydym  yn 
cofio  clywed  hanesyn  am  y  gŵr  anwyl  ac  enwog  hwnw,  yr  hwn  y 
mae  calonau  miloedd  hyd  heddyw  yn  archolledig  ar  ei  ol,  a'r  hwn 
yr  ydym  yn  gobeithio  cael  yr  hyfrydwoh  galarus  o  adolygu  ei  gofiant 
cyn  bo  hir ;  fe  deimla  pawb  ein  bod  yn  cyfeiro  at  y  diwedda*-  Mr. 
Piicliards  o  Dregaron.  Aeth  un  o'r  gŵ'jT  uchod  atto  un  waith  i  ofyn 
am  esboniad  ar  ryw  ran  o'r  ysgrythyr.      Dangosodd  pitau  yn  eglur 


Y  DrWEDDAR  EARCH.  D,  CHARLES.  471 

beth  oedd  ystyr  llythyreuol  y  gair,  a'r  unig  ystjT  a  allasai  fod  i'r  gair 
hwnw.  "  le,"  meddai  y  dyu,  gan  edrych  yn  hynod  o  gall,  "  y  mae  yr 
eshoniad  yma  yn  hurion  mor  helled  ag  y  mae  yn  myn'd ;  ond  yr  wyf 
fi  yn  meddwl  fod  rhywbeth  pellach  na  hyna  ynddi."  "  0,  tebyg  iawn", 
Jmeddai  yntau,  "  tebyg  iawn";  ond  chwi  wyddoch  nad  wyf  fi  ddim  yn 
Igwel'd  yn  mhell."  Gellh'  dyweyd  am  lawer  cu  bod  yn  gweled,  neu  o 
leiaf  yn  ceisio  gweled  gormod,  i  weled  dim  newydd.  Y  maeut  fel  yr 
heu  Alchemists  yn  llafurio  yn  ddibaid  mewn  ymgais  diffrwyth  am  ryw 
sylwedd  dychymygol  i  droi  y  cwbl  yn  aur,  a  thrwy  hyuy  yu  gwario  yr 
holl  aur  oedd  ganddyut  yn  ofer  ac  am  ddim. 

Ond  os  oes  llawer  jn  methu  wrth  amcauu  gwueyd  gormod,  y  mae 
mwy  eto  yu  ymfoddloui  ar  ry  fach.  Y  mae  y  rhai  hyn  yu  berffaith 
wrth  eu  bodd  os  gallant  gael  digon  o  rywbeth  o  fewn  can"  miUtir  i'r 
testyn.  Ac  er  ffoled  yw  medd\'liau  rhai  dyuiou,  y  maent  yn  ddigon 
call  i  beidio  cymeryd  llawer  o  drafferth  i  chwiUo  am  bethau  uewyddion 
pau  y  maent  yu  cael  y  ffrwyu  yu  rhydd  i  grwydro  lle  y  myuout  gyda 
^hethau  cyfh'edin.  Yn  awr,  y  rheol  fawr  i  bawb  sydd  yu  dymuuo  cael 
jafael  mewn  syuiadau  gwreiddiol,  yw  sefydlu  eu  holl  gynueddfau  yu 
fanwl  ac  yn  ddiysgog  ar  yr  un  pwnc — Y  testyn,  yr  holl  destyu,  a  dim 
fond  y  testyn.  Wrth  y  testyu  yr  ydym  yn  deall,  uid  y  gwrthddrych  a 
nodir,  y  persouau  a  ddesgrifir,  ac  felly  yn  y  blaeu  ;  oud  y  gwiriouedd 
sydd  yu  ngolwg  yr  ysgrifenydd.  Y  ydym  yn  credu  yu  sicr  nas  gall 
neb  feddwl  yn  ddwys  ac  yn  ddyfal  am  unrhyw  ran  o'r  gwirionedd 
dwyfol  dros  ddiwrnod  cyfan,  na  hanuer  diwruod  ychwaith,  heb  weled 
yuddo  lawor  o  bethau  hollol  newydd.  Y  mae  dirgelwch  myfyrio  yu 
gyunwyscdig  mewu  dau  air,  uudeb  a  pharhad.  Pe  byddai  lioll  alluoedd 
y  meddwl  yu  cydweithredu  ar  un  mater,  ac  yu  para  i  gydweithredu 
felly,  fe  gai  y  meddwl  hwnw  afael  yu  fuau  mewn  cymaiut  a  allai  gario 
o  syniadau  gwreiddiol.  Ond  pan  y  mae  y  meddwl  yn  wasgaredig  gyda 
phob  math  o  bethau  yn  y  ffurfafeu  uchod,  ac  ar  y  ddaear  isod,  ac  yn  y 
dyfroedd  odditau  y  ddaear  ;  pan  y  mae  yu  gwibio  dros  bant  a  bryu, 
drwy  dref  a  gwlad,  yu  ngherbyd  dychymyg,  beth  eUir  ddysgwyl  oddi- 
wrtho  oud  cymysgedd  o'r  golygiadau  mwyaf  arwynebol.  Y  mae  yn 
rhaid  cj-meryd  rhyw  air  fel  testyn ;  ond  ni  fu  y  dyn  ddim  yn  aros  ddeng 
mynyd  yu  ddifrifol  uwch  beu  y  mater  sydd  yuddo  ;  a  chau  fod  galwad 
aruo  i  draethu  rhywbeth  am  dri  chwarter  awr,  neu  awr,  uid  oes  dim 
i'w  wneyd  ond  cymcryd  y  pethau  ucsaf  at  law.  Fe  ŵyr  y  rhai  sydd 
yn  ein  hadnabod  nad  ydym  yu  hoff  o  feio  ar  ein  brodyr  :  ond  y  mae 


472  ADOLYGIAD  PREGETnAU 

yu  rliaid  i  ui  gyfadtlef  ciu  bod,  wrth  wrando  aiubell  bregeth,  yn 
mron  cael  ei  cyuhyrfu  i  ddyweyd,  "  Pe  buasem  hefyd  yn  cael  ychydig 
o'r  testyn,  ui  a  gawsem  ychijdif/  o  bob  beth."  Y  mae  yn  ddiau  na  fydd 
neb  o'u  darllouwj'r  yu  anfoddlon  i  ni  adrodd  un  hanesyu  eto  am  y 
Gwoiuidog  hacddbarch  a  grybwyllwyd  yn  barod.  Dywcdai  unwaith, 
yn  ei  ddull  cyrhaeddgar  arferol,  ei  fod  bob  amser  yn  cael  ei  loni  yn  fawr 
wrth  glywed  rhyw  aduod  fehis  yu  cael  ei  darlleu  fel  testyn  ;  oud  am- 

Íbell  waith  byddai  yu  barod  i  waeddi  allau  yu  fuau,  "  0  fy  uhcstyii 
anwyl,  dacw  fe  yn  myu'd  ni  wela'  i  olwg  aruo  bellach  hyd  ddiwedd  y 
bregeth." 

Digou  tebyg  fod  rhai  nas  medraut  f^^fyrio  yn  sefydlog  ar  ddim.  Er 
hyuy,  yu  gyfîrediu,  uid  mewu  diffyg  cynueddfau  y  mae  y  bai ;  ond 
mewu  dififyg  galhi,  neu  yn  hytrach,  mewn  diffyg  ewyllys  i  sefydhi  cu 
cyuneddfau  ar  uurhyw  bwuc.  Y  mae  eu  meddwl  fel  plentyn  drwg  wedi 
myued  yu  rby  aflywodi'acthus  i  weithio.  Am  y  rhai  hyn  uid  oes 
dim  i'w  wneyd  iddynt  oud  eu  troi  gyda  a'u  gilydd  i  ddosbarth  y 
;  cardotwyr  ;  ac  os  byddaut  yn  rhy  ddiog  i  gardota,  eu  troi  o  bregethu. 
Eithr  na  auobeithied  neb  o'r  rhai  hyuy  ag  sydd  yn  gallu  meddwl 
drostynt  eu  huuaiu.  Bydded  iddyut  fyfyrio  cymaiut  a  Charles  o 
Gacrfyi'ddiu ;  ac  yna,  os  ua  chaut  afael  mewu  meddyliau  mor  fawrion, 
y  mac  yu  bur  debyg  y  caut  rai  mor  newyddiou  ag  yutau.  Yr  oedd  efe 
am  y  rhau  fwyaf  o'i  oes  yn  gorfod  rhoddi  cyfran  helaeth  o'i  amser  at 
orchwylion  tymmorol ;  oud  bob  dydd,  pau  yn  gweithio  yu  ddiwyd  i 
g}Tinal  ei  deulu,  yr  oedd  ei  "  awenyddfawr  gynueddfau  "  yn  treiddio 
yn  ddystaw  ac  yn  ddwfu  i  ddirgeledigaethau  athrawiaeth  yr  efengyl ; 
ac  wedi  dychwclyd  adref,  treuliai  yr  hwyr  gau  mwyaf  yu  ysgrifenu 
ffi'wyth  ei  fyfyrdodau.  Y  mae  yn  wir  mai  nid  Charles  o  Gaerfyrddin, 
yw  pawb ;  ond  er  hyny  gallwn  ddyweyd  ua  ddarfu  i  ni  erioed  gyfarfod 
âneb  hyuod  o  dduwiol  nad  oedd  hefyd  yn  meddu  ar  syniadau  hynod  o 
iwreiddiol.  Ac  nid  yw  yu  auhawdd  gweled  paham  ;  oblegid  y  mae  y 
■duwiol  a'i  "  ewyllys  yu  nghyfraith  yr  Ai'glwydd,  ac  yn  myfyrio  yn  ei 
gyfraith  cf  ddydd  a  nos." 

Y  mae  cymaiut  o  wahaniaeth  rhwng  meddyliau  plant  dynion  ag 
sydd  rhwug  eu  gwynebau.  Pe  byddai  mil  o  honyut  yu  myfyrio  yn 
astud  am  ychydig  oriau  ar  yr  uu  petli,  ac  yn  gadacl  eu  meddyliau  i 
gacl  eu  fi'ordd  natui-iol,  oud  gofahi  ar  yr  uu  pryd  am  cu  cadw  gyda  y 
tcstyn,  y  mae  yu  ddiau  y  byddai  rhai  o  lionynt  yn  gweled  yn  llawer 
pcllach  nag  eraill ;  ond  y  mae  yn  ddiau  hefyd  y  byddai  y  gwanaf  ei  olwg 


Y  DIWEDDAR  BARCH.  D.  CHARLES.  473 

yn  gweled  rhywbeth  nad  oedd  yn  ganfyddadwy  i'w  gymydog  mwyaf 
craff ;  ac  yn  gyífi-edin  fe  fyddai  golygiadau  gwahanol  y  naill  yn  olyg- 
iadau  newyddion  i'r  llall.  Er  nad  oes  talent  o  ras  cadwedigol,  y  mae 
talent  o  ryw  ddawn  gwreiddiol  yn  mhob  dyn  wrth  natur :  ac  nac  esgeu- 
lusedneb  y  ddawn  sydd  yuddo.  Y  syniadau  mwyaf  naturiol  bob  amscr 
yw  y  syniadau  mwyaf  gwreiddiol.  Goddefer  i  ni  egluro  hyn  trwy 
anghraifft.  Nid  y w  Syr  Walter  Scott  mewn  un  modd  wedi  treiddio  mor 
ddwfu  i'r  natur  ddynol  a  Shakespeare ;  ac  nid  yw  ysgrifenydd  poblog- 
aidd  y  dyddiau  hyn,  yr  hwn  a  eilw  ei  hun  Boz,  wedi  myned  yn  agos  mor 
ddwfn  a  Scott.  Ac  eto  y  maent  oll  yn  ysgrifenwyr  gwreiddiol,  oblegid 
i'r  graddau  ag  jv  oedd  pob  uu  o  hòuynt  yn  gweled  ac  yn  adnabod 
dynoliaeth,  y  maent  yn  ol  eu  gwahanol  ddoniau  wedi  ei  desgrifio  yn 
y  modd  mwyaf  naturiol.  Felly  am  yr  hen  John  Bunyan,  beth  all  fod 
yn  fwy  naturiol  na  "  Thaith  y  Pererin  ?"  Ac  eto  ni  fu  dim  erioed  yn 
fwy  gwreiddiol.  Pe  byddem  ni  yn  addas  i  roddi  cynghor  i'n  brodyr 
ieuainc,  dywedem  wrthynt,  os  ydych  yn  dewis  bod  yn  bregethwyr 
gwreiddiol,  dilynwch  eich  dawn  naturiol,  a  rhoddwch  ddigon  o  le  i'r 
dawn  hwnw  i  weithio.  Na  ddynwaredwch  neb.  Mewn  corff  a  meddwl, 
mewn  acen  ac  ystum,  mewn  edrychiad  ac  ysgogiad,  byddwch  y  peth  y 
gwnaeth  y  Creawdwr  chwi.  Na  cheiswch  fod  yn  fwy,  ac  nac  ymfodd- 
lonwch  i  fod  yu  llai.  Ac  i  grynhoi  y  cwbl  mewn  un  gair,  meddyliwch 
drosoch  cich  hunain,  ac  ymrowch  i  feddwl  jn  ddiarbed. 

Y  mae  son  am  bobl  ieuainc  wedi  codi  awydd  ynom  am  gael  ym- 
ddyddan  gair  a  rhai  o  honynt.  Dyma  un  sydd  newj'dd  ddechreu  ar  y 
gwaith  0  bregethu.  Mae  yn  dda  genym  weled  nad  oes  dim  rhodres 
oddiamgylch  iddo.  Y  mae  hyny  yn  arwydd  dymunol.  Dowch  yn 
mlaen,  frawd  ieuanc,  dowch  yn  mlaen.  Eisteddwch.  Byddwch  mor 
ëofn  yma  a  -phe  buasech  gartref.  Er  ein  bod  yn  ymddangos  fe  allai 
yn  lled  sarug  ar  yr  olwg  gyntaf,  j-r  ydym  yn  cofìo  am  yr  amser  pau 
oeddym  ni  ein  hunain  yn  ieuanc  fel  chwithau.  A  fyddwch  chwi  yn 
arfer  darllen  llawer?  "  Byddaf  yn  bur  hoíf  o  ddarllen,  Syr;  ond 
ychydig  iawn  o  lyfrau  sydd  genyf  eto."  Wel,  beth  pe  byddem  yn 
eich  cau  mewn  ystafell  ar  eich  pen  eich  hun,  a  fedrwch  chwi  ddarlleu 
yn  ddibaid  am  dair  awr?  "  Pe  cawn  lyfr  buddiol,  Syr,  yr  wj'f  yn 
meddwl  y  darllenwn  ef  trwy  y  dydd  heb  flino."  Da  iawn.  Byddai 
hyn  yn  gymaint  cosp  i  lawer  a  phe  troid  hwy  i'r  tread-milL  Ond  beth 
pe  byddem  yn  eich  cau  i  mewn  heb  un  llyfr  ?  A  fedrech  chwi  feddwl 
yn  astud  am  ryw  un  pwnc  dros  ychydig  oriau  ?  Neu  gadewch  i  ni  gacl 
-^  2h  


474  ADOLYGIAD  PREGETHAU  Y  DIWEDDAR  BAncn.  D.  CIIARLES. 

gwcled  yn  y  fau  yma  yn  awr.  Eistcddwch  yn  Donydd  am  bum'  mniyd, 
a  meddyliwch  o  liyd  am  y  pwnc  o  ail-eni.  *  *  -  Pa  le  y  mae  eich 
moddwl  erbyn  hyn  ?  Dyma  yr  amser  wedi  dyfod  i  fynii.  "  AVel,  ui 
feddyliais  i  eriocd  ei  fod  cf  mor  wammal.  A  dyweyd  y  gwir,  jt  oeddwn 
^Ti  meddwl  y  fath  inhstand  rhyfedd  yw  hwna  sydd  ar  y  bwrdd.  Fo 
aeth  y  meddwl  rywffordd  yn  ddiarwybod."  Ydyw,  y  mae  yr  inhatand 
yn  un  tra  chywrain.  Fe'i  danfonwyd  yn  anrheg  oddiwrth  hcn  gj'fair. 
caredig.  Ond  cofiwch,  fe  fydd  rhyw  gorn  du  o  hyd  yn  ymddangos 
o'ch  blaen,  ac  yn  eich  tynu  oddiwrth  y  testyn,  nes  yr  arferwcli  cich 

Imeddwl  i  ddwys-fyf}TÌo.  A  chofiwch  hefyd  na  ddaw  neb  byth  a 
phethau  gwreiddiol  i'r  golwg  heb  drciddio  i'r  gwraidd  i  ymofyn  am 
danynt.  Ond  cymerwch  gysur,  ni  ddaeth  neb  erioed  heb  ymarfcr. 
Dowch  yma  yn  aml :  bydd  yn  dda  genym  eich  gweled. — Aroswch.  Y 
mae  genym  un  gair  i'w  ofyn  eto.  A  ydych  chwi  wedi  darllen  prc- 
goíhau  Charles  o  Gaerfyrddin  ?  "  Ydwyf,  Sir,  wedi  darllon  y  ddau 
rifyn  cyntaf."  Beth  yw  eich  barn  chwi  am  danynt  ?  "Yr  wyf  yn 
meddwl  y  gallaf  ddyweyd  yn  sicr  na  ddarllenais  i  ddim  eriocd  gyda 
mwy  o  hyfrydwch."  Y  mae  yn  dda  genym  glywed  hyny.  Y  mac 
rhyw  obaith  am  bob  gŵr  ieuanc  sydd  yn  hoffi  pregethau  Charles  o 
jGaerfyrddin  :  ond  os  clywch  chwi  ryw  un  yn  eu  dîystyru,  gellwch 
jbenderfynu  am  hwnw,  pwy  bynag  fyddo,  nad  yw  yn  deilwng  i  gael  ei 
restru  gj'da  chreadnriaid  rhesymol.  Dyma  y  trydydd  rhifyn  cto. 
Gymerwch  ef  gyda  chwi ;  a  darllenwch  ef  yn  drwyadh 


475 


DANIEL    EOWLANDS.* 


EHAN    I. 


Y  MAE  rliai  amcanion  ac  ymdrecliiou  nacl  yw  yn  liawdcl  gwj'bod  pa 
beth  i'w  -wneutliur  o  bonyut.  Nid  oes  ynddynt  ddigou  o  ddrwg  fel  y 
teimlai  un  fod  arno  rwj'mau  cydwj'bod  i'w  gwrtîiwynebu  ;  ac  eto  nid 
ydyw  eu  daioni  mor  amlwg  ag  i  osod  angbenrlieidrwydd  ar  bawb  sydd 
yn  parcbu  rbinwedd  i  fod  yn  weitbgar  o'u  plaid.  Ond  afreidiol  ydyw 
ceisio  profi  mai  nid  uu  o'r  fatb  yma  ydyw  y  cynnyg  sydd  yn  awr  ger- 
bron  y  wlad  am  wneutbur  cofadail  i  Eowlands  o  Langeitbo.  Yr  byn 
sydd  yn  rbyfedd  ydyw,  fod  yr  acbos  bwu  wedi  ei  adael  mor  ddisylw 
am  gybyd  o  amser  ;  ac  nis  gwyddom  dros  ba  byd  eto  y  buasai  yn  aros 
3'n  yr  un  cyflwT:  oni  buasai  iddo  gael  ei  gymeryd  i  fynu  gan  ein  cyfaill 
brwdfrydig,  xv  bwu  sydd  yu  baeddu  ein  diolcbgarwcb  gwresocaf,  a'r 
bwn,  fel  yr  ydym  yn  deall,  nid  yw  yn  dwyn  un  bertbynas  a'r  Metbod- 
istiaid,  ond  yn  unig  fel  y  mae  yn  dwyn  pertbyuas  a  pbawb  sydd  yn 
ceisio  gwneutbur  daioni  mewn  byd  neu  eglwys,  pa  betb  bynag  fyddo 
eu  benwadau  neu  eu  daliadau.  Ond  nid  yw  mor  ryfedd  cbwaitb  wríb 
ystj'ried  mai  yn  lled  debyg  yr  ymddygodd  pob  cenedl  at  ei  dyuion 
gorcu  yu  mbob  oes.  Nid  ydyw  yn  ymddangos  fod  y  Saeson  yn  jv 
ystyr  yma  yn  rbagori  llawer  ar  y  Cymry.  Ond  ni  ddylai  byn  fod. 
Bai  ydyw  pa  le  byuag  y  ccir  ef :  ac  y  mae  y  Cymry  yn  fwy  euog,  o 
gymaint  ag  y  maent  bwy  yn  proffesu  bod  yn  fwy  crefyddol,  ac  yn  fwy 
j)arcbus  o  weinidogaetb  yr  efengyl  uag  un  genedl  arall.  Y  mac  yn 
wir  nad  ydyw  coffadwriaetb  Eowlauds  yn  sefyll  mewn  angen  am  gof- 
adail,  fel  y  dywed  y  bardd  o  Bant-y-celyn  : — 

Nid  rliaid  canu  dim  am  dano, 

Nid  rbaid  marhle  ar  ci  fcdd; 
Ofer  tynu  dim  o'i  bictiwr 

Ar  bapuryn  sal  ei  wedd  : 

*0'r  "Baner  ac  Ajiseraü  CyiiRU,"  am  1SG4. 


47Ö  DANIEL  EOWLANDS. 

Gwnaeth  ei  fanynad  yn  ci  fywjd, 

Ehodd  Gifarhle  yn  ei  le  ; 
Fe  3'sgrifenodd  arno  ei  cnw 

A  llythyrenan  piir  y  ne'. 

Ond  cr  focl  "WiUiams  yn  dyweclyd  yma,  "  Nid  rliaid  canu  dira  am  dano," 
yr  oedd  efe  ei  liim  yn  canu  am  dauo  wrfcli  ddywedyd  felly :  a'r  un 
modd,  er  ein  bod  ninnau  yn  cydnabod  gyda  Williams,  "  Nid  rliaid 
marhle  ar  ei  fedd,"  nid  yw  liyny  yn  profì  nad  yw  yn  ddyledswydd 
arnom  ddangos  ein  parcli  iddo  mewn  ffordd  o  gofadail.  Ac  i  ddywedyd 
y  cwbl  ar  hyn  mewn  un  gair — y  rliai  nad  ydynt  yu  sefyll  mewn 
angen  am  gofadail  tuag  at  gadw  eu  bonwau  mewn  cof  yw  y  rhai  sydd 
yn  wir  deilwng  o'r  anrhydedd. 

Meddyliem  nas  gall  y  cynnyg  hwn  fethu  bellach.  Y  mae  wedi  ei 
ymddiried  i  rai  o'r  dyuion  goreu  yn  Sir  Aberteifi  ;  ac  y  mae  yu  ddi- 
ddadl  fod  yu  Sir  Aberteifi  gystal  dynion  ag  a  geir  mewn  un  sir  yn 
Nghymru.  Cawn  eiu  somi  ynddynt  yn  fawr  os  na  Iwyddaut  yn  yr 
achos  hwn.  Ac  eto,  ni  ddymunem  iddyut  dybied  mai  gorchwyl  hawdd 
yw  yr  hyu  y  maeut  wedi  ymgymeryd  ag  ef.  Y  mae  rhyw  ryddfrydedd 
gau  a  phwdr  wedi  dyfod  i  mewn  i  blith  y  Methodistiaid,  yr  hAvu  sydd 
yn  peri  i  lawer  o  honynt  dybio  yn  well  am  bawb  nag  am  eu  pobl  eu 
huuaiu,  ac  yn  gwisgo  pob  achos  a  mawredd  yu  gyfatebol  i'w  bellder 
oddÌAvrthyut.  Tra  y  mae  eraill  yn  ei  wneuthur  yn  amcaii  gwastadol 
i  ymdi'echu  dros  Iwyddiaut  eu  heglwys,  ueu  eu  henwad,  y  mae  aruyut 
hwy  bron  gywilydd  o'r  enw  Methodistiaid.  Y  mae  rhyddfrydedd  yn  dda, 
os  ceir  ef  o'r  iawn  ryw  ;  oud  y  mae  pob  peth  gau  yn  ddiflas ;  ac  o'r  holl 
bethau  gau  sydd  yn  y  byd  i  gyd,  nid  oes  dim  yu  fwy  diflas  na  rhydd- 
frydedd  gau.  A'r  hyn  sydd  yn  profi  ei  fod  yn  uu  gau  yw  ei  fod  yu 
groes  i  ddeddfau  natur,  y  rhai  sydd  wedi  trefuu  fod  sugudyniad  yu 
mwyhau  yn  ol  agosrwydd  y  gwrthddrychau.  Gwrthweithiad  yw  y 
duedd  hon  o'r  heu  ysbryd  cul  sydd  wedi  bod  yu  rhy  gyfErediu  yn 
mysg  yr  heu  bobl ;  ac  fe  aiff  hj'u  heibio  yn  raddol,  fel  pob  ynfydrwydd 
arall.  Yn  y  cyfamser  y  mae  perygl  i  ui  gymeryd  yn  ganiataol  fod  y 
wlad  yu  teimlo  mwy  o  barch  nag  ydyw  i  goffadwriaeth  y  tadau  Meth- 
odistaidd.  Y  mae  yn  rhaid  dei'uyddio  moddion  priodol  i  oleuo  yr 
oes  sydd  yu  codi  am  weithrediadau  yr  hen  gewri  gyut.  Fel  y  maent 
yn  arfer  cerdded  y  terfyuau  ar  amseroedd  peuuodol,  er  mwyn  ar- 
graff'u  ar  feddyliau  y  plant  syniadau  cywir  am  y  rhandiroedd  sydd 
yn  perthyn  iddyut,  felly,  nid  anaddas  mewn  ystyr  grefyddol  fyddai 


DANIEL  ROWLANDS.  477 

rhoddi  ambell  ddiwrnocl  weithiau  i  "  gerdded  y  terfjTiau."  Nid  oes 
yr  aughenrheidrwydd  lleiaf  i  hyuy  fod  yn  feithriniad  i  bleidgarwch ; 
ond  yn  hytrach,  i  genedlgarwch,  ac  i  grefyddgarwch.  Ac  er  mwyu 
gwneuthur  rhyw  ychydig  tuag  at  gynuorthwyo  yn  y  gorchwyl  hwn, 
ni  a  roddwn  yma  rai  o'r  prif  ffeithiau  yn  hanes  Eowlands  o  Lan- 
geitho. 

Ganwyd  ef  yn  y  flwyddyn  1713,  mewn  Ue  a  elwir  Pant-y-beudy, 
yn  mhlwyf  Llancwnlle,  tua  dwy  filldir  i'r  gorllewin  o  Laugcitho. 
Ond  er  mwyn  cael  golwg  arno  yn  ei  berthyuas  â'r  oes  yr  oedd  yn  byw 
ynddi,  efallai  y  byddai  yn  well  i  ui  chwauegu  iddo  gael  ei  eni  y 
flwyddyu  o  flaen  marwolaeth  y  freuhiues  Anue ;  ei  fod  ddeng  mlynedd 
ieuangach  na  Wesley,  uu  flwyddyn  yn  hýn  na  Whitefiehl  a  Howcl 
Harris,  bedair  blynedd  yn  hỳn  na  Williams  o  Bantycelyu ;  ac,  yn  ei 
berthynas  a  Uenyddiaeth  yr  oes  houo,  ei  fod  bedair  blynedd  yn  ieuang- 
ach  na  Dr.  Johuson,  a  dwy  flynedd  yn  ieuangach  na  Hume  yr  An- 
ffyddiwr.  Erbyn  hyn  yr  oeddHugh  Owen  o  Fron-y-clydwr,  yr  olafo'r 
hen  Aughydâurfwyr  Cymreig,  wedi  marw  er  ys  pedair  blyuedd  ar  ddeg. 
Yr  enwocaf  yn  Lloegr  fel  cynurychiolwr  y  Puritaniaid  y  pryd  hwn  yd- 
oedd  Dr.  Watts  ;  ac  er  ei  fod  ef  yn  ddyu  da  a  duwiol,  nid  oedd  ond  duw- 
inydd  egwan.  Dadleuir  gan  rai  nad  oedd  crefydd  yn  y  cyfnod  hwn  mewn 
cyflwr  isel ;  ond  carem  gael  g'wybod  gan  y  rhai  sydd  yu  dadleu  felh', 
pa  bryd,  ac  yn  mha  amgylchiad,  y  gellir  dyweyd  fod  crefydd  yn  isel. 
A  ydyw  crefydd  mewn  cyflwr  isel  neu  uchel  y  dyddiau  hyn  yn  Ffrainc, 
neu  Awstria,  neu  Affi-ica  ?  Ac  nid  mewn  cyflwr  isel  yn  uuig  yr  oedd 
crefydd  yu  Nghymru  hyd  ues  y  daeth  aduewyddiad  trwy  lafur  Grifäth 
Joues,  a  Harris,  a  Eowlauds  ;  oud  yr  oedd  mewn  cyflwr  gwaeth  na  bod 
yu  isel ;  oblegid  yr  oedd  yn  myned  o  hyd  yn  fwy  isel.  Gall  cynnull- 
eidfaoedd  fod  yn  fychain  ac  auaml,  a'r  olwg  aruynt  er  hyny  yu  obeith- 
iol.  Gallant  fod  o'r  tu  arall  yu  fawi'ion  a  Ihosog,  ac  eto  yr  olwg 
arnynt  yn  ddigalou,  am  eu  bod  wedi  dechreu  gwywo.  Oud  yr  oedd. 
yr  hyn  sydd  wael  ac  isel  yn  y  ddau  amgylchiad  yma  wedi  c^'dgyf- 
arfod  yn  y  cyfuod  yr  ydym  yn  son  am  dano  ;  oblegid  er  fod  Grifîith 
Jones  wedi  ei  eui  yn  y  flwyddyn  1683,  nid  oedd  eto  wedi  dechreu  ar 
ei  waith  fel  diwygiwr.  Nid  yn  uuig  yr  oedd  eglwysi  efengyhTÌdd  yu 
fychaiu,  oud  yr  oeddyut  yn  myued  yn  ILai.  Nid  yn  unig  yr  oeddyut 
yn  anaml,  oud  yr  oeddyut  yn  myued  yn  anamlach.  Dyma  yr  olwg 
oedd  ar  Gymru  pan  gauwyd  Daniel  Eowlands  yn  Paut-y-bcud}',  j'u 
mhlwyf  Llaucwnlle. 


473  DAMEL  ROWLANDS. 

Ei  (líicl,  yr  b-wn  octld  offciriad,  o'r  un  cnw  ag  yntau,  a'i  dygodd  i 
fynn  i'r  ■weinidogaeth,  er  nad  ocdd  nema^u'  arwyddion  o  ddifrifoldeb 
i'w  gweled  ynddo  pau  yn  ieuane.  Cafodd  ei  ddysgeidiaeth  mewn 
ysgol  rammadegol  yn  Hcnffordd ;  ac  yn  hyn  y  mac  ei  hanes  yn  gwa- 
haniaethu  oddiwrth  y  Diwygwyr  Cymreig  yn  gyffredin  a  fuasai  o'i 
flaen,  y  rhai  a  ddygwyd  i  fynu  yn  y  Prifysgolion,  oddigerth  Grifläth 
Jones.  Bu  Dr.  Morgan  ac  Edmund  Prys  yn  Nghaergrawnt.  Dj'gwyd 
y  lleill  i  fynu  yn  Ehydychain  ;  sef  William  Salesbury,  Dr.  Eichard 
Dayies,  Dr.  Davies  o  Mallwyd,  Dr.  Parry,  Ficar  Prichard,  Wroth, 
Powel,  Erbury,  Walter  Caradoc,  Vavasor  Powel,  Peregrine  Philliiis,  a 
Hugh  Owen,  Bron-y-clydwr.  Nid  j'dyw  hyn  o  bwys  mawr  ;  ond  y  mae 
yn  dangos  o  leiaf  mai  nid  rhyw  babwyr  o  ddynion  ocdd  hen  ddi- 
wygwyr  Cymru ;  ac  efallai  ei  fod  yn  dangos  hefyd  nad  ydyw  Prifysgol- 
ion  mor  beryglus  ag  y  mae  rhai  yn  tybied.  Pa  fodd  bynag,  cafodd 
Piowlands  ddysgeidiaeth  o'r  im  natur,  er  nad  mor  drwyadl,  yn  Hen- 
ffordd.  Cafodd  ei  ordeinio,  yn  ol  tystiolaeth  ei  fab,  pan  yn  ugain  oed ; 
ac  ymddengys  iddo  fod  yn  pregethu  am  ddwy  neu  dair  blynedd  cjm 
bod  ganddo  un  syniad  am  bwysigrwydd  ei  swydd.  Dywed  ei  fywgraff- 
icdydd,  Mr.  Owen,  "  Ei  fod  yn  llawn  o  fywiogrwydd  cynhenid,  ac  yn 
gyfarwj'dd  yn  mhob  rhyw  gámpau  a  chwareuon  ofer  yr  oes.  Yr  oedd 
yn  heinif  a  gwisgi,  o  faintioli  cyffrediu,  yn  gadarn  o  wneuthiiriad,  ac 
yn  rhagori  yn  mron  ar  bawb  mewn  pob  math  o  chwareuon  a  arferid 
YD.  y  dyddiau  hyny."  Yr  hyn  sydd  fwyaf  athrist  ydyw,  ei  fod  yn 
dilyn  y  chwareuon  hyu  ar  y  Sabboth,  wedi  bod  yn  yr  eglwys  yn  darllen, 
yn  gweddio,  ac  yn  pregcthu  yn  y  bore.  Ond  defíi-owyd  ei  ystjTÌaethau 
wrth  wrandaw  ar  Grif&th  Jones,  yn  Llanddewibrefi ;  ac  o  hyn  allan,  yr 
oedd  yn  pregethu  fel  dyn  yn  credu  yr  hyn  yr  oedd  yn  ei  lefaru. 

DjTua  ni  wedi  dyfod  yn  awr  at  ddechreuad  ei  yrfa  fel  diwygiwr ;  ond 
pa  nn  a  ddyUd  edrych  ar  hyn  fel  dechreuad  y  Diwygiad  yn  Nghymru, 
nid  yw  yn  hawdd  penderfynu.  Os  goíynir,  Pwy  oedd  yr  offerjTi  cyntaf  i 
ddeffro  Cymru  o'r  trwmgwsg  yr  oedd  wedi  sjnrthio  iddo  ar  ol  dyddiau 
yr  hen  Anghydfìurfwyr,  ac  i  fod  yn  rhagflaenor  y  Diwygiad  Methodist- 
aidd — y  mae  yn  rhaid  myned  yn  ol  at  Griffith  Jones  o  Landdowror. 
Os  gofjTiir  di-achefn,  Pwy  oedd  y  cyntaf  yn  yr  oes  hono  a  dorodd  allan 
o'r  Eglwys  Sefydledig  i'r  prif  ffyrdd  a'r  caeau — yr  ateb  ydyw,  Howel 
Harris.  Ond  os  gofynir,  Llafur  pwy  yn  fwyaf  neillduol  a  roddes 
fod  dan  fendith  y  Goruchaf  i'r  Methodistiaid  yn  Ngh}Tni"u  fel  cyfun- 
deb  — ^yr  ateb  ydyw,  Daniel  Eowlands.    Gobeithiwn  yr  ymfoddlona  y 


DANIEL  ROWLANDS.  47 í' 

Metliodistiaicl  i  dalu  gTrarogaetli  i'r  tri,  lieb  geisio  clyrcliafii  nn  o 
lionynt  ar  draiü  darostwug  y  lleill.  Y  mae  drachefu  yu  llawn  moi 
anhawdd  penderfynu  yn  sicr  rhwug  Harris  a  Eowlands,  pa  nn  oedd  y 
cyutaf — ai  Harris  y  tu  allan,  neu  Eowlands  y  tu  fewu,  i  furiau  yr 
Eglwys  Sefydledig.  Nid  oes  ammheuaeth  mai  yn  y  íiwyddyn  1736  y 
dechreuodd  Howel  Harris.  Nis  gallasai  fod  wedi  dechreu  cyn  hyny. 
gan  mai  yn  Tachwedd,  1735,  yr  aeth  i  Eydychaia,  ac  nid  wedi  hyny, 
oblegid  y  mae  efe  ei  hun  yn  hysbysu  ei  fod  yn  mÿned  oddi  amgylch  i 
gynghori  yn  1736.  Ond  o  barth  i  Rowlands,  nid  yw  yr  hanes  mor 
eglur.  Dywed  Joshua  Thomas  am  dauo  jm  "  Haues  y  Bedyddwyr  :'" 
"  Yr  wyf  yn  cofio  i  mi  ei  glywed  o  gylch  1737  yu  Sir  Gaerfyrddiu. 
Yr  oedd  yno  liaws  yn  gwrandaw  ;  ac  mi  glywais  rai  o'r  YmneiIIduwjT- 
yn  son  am  y  bregeth  wrth  ddychwelyd  adref.  Yr  wyf  yn  cofio  mai 
rhan  o'r  ymadrodd  oedd  hyn,  '  Ni  chlywsom  ei  gyffelyb  yn  Eglwys 
Loegr,  ond  Mr.  Griffith  Joues.  Ni  fu  yn  eiu  dyddiau  ni  y  fath  oleuni 
yn  mhlith  pobl  yr  Eglwys.'  "  Yn  nechreu  y  flwyddyn  1739,  y  mae 
Howel  Harris  yn  dywedyd  mewn  llythyr  at  Whitefìeld,  "  Y  mae 
diwygiad  mawr  yn  Sir  Aberteifi  trwy  uu  Mr.  Dauiel  Eowlauds  ;  a 
chafodd  ei  arddel  a'i  fendithio  yn  fawr  yn  Sir  Gaerfyrddin."  Felly  y 
mae  yn  rhaid  ei  fod  yn  pregethu  yn  Sir  Gaerfyrddin  tua  1737 ;  ac  nid 
yw  yn  debyg  y  buasai  yn  myued  yno  heb  gael  lle  i  feddwl  fod  ei 
weinidogaeth  yn  fendithiol  gartref  am  ryw  ysbaid  o  amser  cyn  hyuy. 
Fe  allai  mai  gormod  fyddai  casglu  dim  yn  benderfjmol  oddiwrth  rai 
awgrymiadau  yu  Marwuad  Williams  ;  ac  eto,  y  mae  yn  auhawdd 
tybied  y  buasai  yn  canu  fel  y  gwnaeth  pe  buasai  yn  gwybod  fod  Harris 
■wcdi  dechreu  o  flaen  Eowlands  : — 

Ti\n  oedd  tywyll  nos  trwy  Brydain, 

Heb  im  argoel  codi  gwawr, 
A  thrwm  gwsg  oddiwrth  yr  Arglwydd 

Wedi  goruwch-guddio  y  llawr  ; 
D.iniel  chwj'^thodd  yn  yr  udgorn, 

Gloyw  udgorn  Sinai  frjTi, 
Ac  fe  grynodd  creigiau  cedyrn, 

Wrth  yr  adsain  nerthol  hj^u. 
Eoenerges  oedd  ei  enw, 

Mab  y  dra-an  danll^'d  gref, 
Sydd  yn  siglo  yn  ddjchrynllj'^j 

Holl  golofnau  dae'r  a  nef  : 
*'Dewch,  dihunwch  (oedd  yr  adsain) 

Y  mae  'n  dinas  ni  ar  dan, 
Ffowch  oddiyma  mewn  mynj-d}  n, 

Ynte  cwch  yn  idw  man  ! " 


480  DANIEIi  EOWLANDS. 

Yn  Uangeitho  fe  ddcchreuodJ 

Gwaeddi  dystryw  'r  anwir  fy', 
Milocdd  ffodd  o'r  De  a  Gogledd, 

Yn  un  dyrfa  yno  'nghyd : 
Arswyd,  syndod,  dychryn  ddalioùd 

Yr  lioll  werin  fawr  a  man, 
Nid  ocdd  gwcdd  wyrebpryd  ini-gv.r 

Fel  y  gwelwyd  ef  o'r  blaeu. 

Gliniau  'n  crynu  gan  y  daran, 

Fel  pe  buasai  angau  ei  hun 
Wedi  cym'ryd  llawn  berch'nogaeíh 

Ar  y  dyrfa  bob  yr  lui ; 
"Beth  a  wnawn  ain  safìo  'n  henaid  ?  " 

Oedd  yr  unrhyw  gydsain  lef  ; 
Chwi,  sy  am  wybod  hanes  Danic!, 

Dyma  fel  dechrcuodd  ef. 

Daeth  y  swn  dros  fryniau  Dewi 

Megys  fflam  yn  Uosgi  llir, 
Nes  dadseinio  creigydd  Tow ;, 

A  hen  gapel  Ysfcrad-ffin  ; 
Lle  daeth  siroedd  yu  finteioei^l, 

Werin  o  aneirif  ri', 
Wrth  gref  adsain  udgom  gloyw 

Cenadwi'i  'r  nefoedd  fry. 

Dyma  ddyddiau  pur  gyffeìyb 

I  rai  Sinai  heu  o'r  blaen— 
Llais  yr  udgoru,  a  Uef  geiriau, 

Tarth  a  thymmhestl,  mwg  a  th<T:i, 
Mynydd  maAvr  yn  crynu  'n  danbai.l, 

Ac  yn  chwareu  o  eigion  byd, 
Yn  dadguddio  yn  erbyn  pechod 

0  bob  rhyw  aufeidrol  lid. 

Dyma  'r  pryd  daeth  Harris  fywic^ 

Yn  arfogaeth  fawr  y  nef, 
Megys  taran  annyoddefol, 

Yno  i'w  gyfarfod  ef ; 
Dyma  ddyddiau  sylfaen  gobaith, 

Dyddiau  gwewyr  llym  a  phoen, 
Wrfch  gael  esgor  ar  ei  meibioi?, 

Newydd  wraig  yr  addfwyn  Oeu. 

Pump  o  siroedd  penaf  Cymru 

Glywodd  y  taranau  mawr, 
A  chwympasant  gan  y  dychryn 

Megys  celaneddau  i  lawr ; 
Clwyfau  gawd,  a  chlwyfau  dyfuiou, 

Ac  fe  fethwyd  cael  iachad, 
Nes  cael  eli  o  Gaffaria, 

Dwyfol  ddẁr  a  dwyfol  wacd. 


DANIEL  EOWLANDS.  481 

Yn  mhellacb  yn  mlaen  yu  yr  im  farwnacl  dyweflir  mai 

Rowlands  startiodd  allan  gyntaf ; 

yr  byn  sydcl  yn  ymddangos  fel  yn  penderfynu  y  mater ;  oblegid  nid 
oedd  ueb  yu  meddu  gwell  mautais  i  wybod  na  Williams.  Ond  y  mae 
perygl  i  ni  fod  yn  rhy  frysiog :  oblegid  nid  ydyw  yn  sicr  fod  yma  gyf- 
eiriad  at  Howel  Harris.  Er  hyny,  pe  buasai  Harris  wedi  "  startio 
allan  gyntaf,"  nid  ydyw  yn  debyg  y  buasai  Williams  yn  angbofio  y 
ffaith  wrth  gyfansoddi  y  Farwnad  ;  ac  y  mae  yn  ddiau  y  buasai  hyny 
yn  ei  rwystro  i  ddefuyddio  geiriau  mor  gryfion  am  lîowlands. 

jMewn  perthynas  i  natur  gweiuidogaeth  Eowlauds  yn  y  tymmor 
hwn,  dywedir  yn  yr  un  Farwnad  iddo 

Bregetliu  'r  ddeddf  dymmhestlog, 
Rai  blynyddoedd  yn  y  blaen. 

Byddai  yn  dda  i  bregethwyr  gofio  fod  annuwiolion  i'w  cael  eto,  ac  y 

dylai  eu  hachubiaeth  fod  yn  uu  o'r  amcauiou  blaeuaf.     Y  mae  yn 

gweddu  i  hyn  gael  ystyriaeth  arbeuig  gan  begethwja'  ieuaiuc.    Ac  eto, 

y  mae  yn  iawu  i  ni  gydnabod  nad  ydynt  hwy  yu  yr  uu  amgylchiadau 

a  Rowlauds ;  ac  ui  ddylid  eu  beio,  os  gwelir  fod  rhyw  bwynt  i'w  preg- 

ethau,  a  bod  ganddyut  ryw  ddybeu  mewn  golwg  heblaw  daugos  eu 

hunain.  Hyd  y  gellir  canfod,  nid  rhyw  lawer  o  gymhwysderau  gwein- 

idogaethol  oedd  gan  Eowlauds  ei  hun  y  pryd  hw^n  heblaw  amcan  cy- 

wir  ac  augerddoldeb  ei  ysbryd.     Dywedir  ei  fod  ar  y  cyutaf  braidd  yn 

ddiffygiol  mewn  syniad  am  rai  o  athrawiaethau  crefydd ;  ac  adroddir 

hanesyn  i  brofi  hyn,  yr  hwn  sydd  yn  weith  ei  gadw  mewn  coffadwr- 

iaeth,  nid  er  mwyn  ei  iselu  ef,  ond  i  roddi  y  clod  sydd  jm  deilwug  i 

hen  weinidog  duwiol  oedd  yu  byw  yu  agos  atto.     Wedi  dyfod  tuag  i 

fynu  o  Langeitho  am  tua  hanner  milldir  ar  hyd  y  ffordd  sydd  yn  ar- 

waiu  i  flaen  y  dyffryu  prydferth  y  mae  Aeron  yn  rhedeg  trwyddo,  os 

trowch  ar  y  dde,  ac  os  dringwch  i  fynu  ar  hyd  ffordd  led  serth  ac  an- 

sathredig  nes  cyrhaedd  i  gopa  y  bryn,  chwi  a  ddeuwch  yn  fuan  at 

gapel  bychan  a  elwir  Llwyn-piod.   Yma,  yn  yr  adeg  hono,  yr  oedd  uu 

Mr.  Pugh  yn  weinidog  i  gyunulleidfa  fechan  o  Ymneillduwyr.     Nid 

yw  y  pellder  ond  rhyw  ddwy  filldir  i  Langeitho;    ac  nid  rhyfedd 

iawn  pe  buasai  yr  hen  weinidog  ffyddlawn  yn  tcimlo  i  ryw  raddau  yn 

anghysm'us  wrth  weled  y  tyrfaocdd  yn  ymgasglu  i  Langcitho  i  wran- 

daw  y  pregethwr  ieuanc.     Ac  nid  hir  y  bu  cyn  cael  digon  o  csgus,  po 


482  DANIEL    ROWLANDS. 

buasai  j^n  caru  cael  esgus,  i  geisio  diradclio  Eo-^'lauds.  Fcl  y  dywed 
ei  fywgraffydd,  "  Nid  oedd  oa  ilynwj'r  Mr.  Pugh  yn  gallu  cymeradwyo 
pregetliiad  Eowlauds  j'u  gyfangwbl  ar  y  cyutaf.  Tra  y  cyboeddai  rai 
gwirioneddau  yn  gywir,  yn  rymus,  ac  yn  ysgrythyrol,  triuiai  rai  eraill 
mewn  modd  na  chydweddai  yn  gwbl  â'r  cfengyl.  0  herwydd  hyn, 
achwyuent  arno  wrth  Mr.  Pugh."  Dyma  gyfle  iddo  ddyfod  allau  yn 
erbyn  Rowlands,  dan  rith  cariad  at  y  gwiriouedd.  lë,  oni  buasai  ei 
fod  yn  fwy  hunanjTuwadol  na  chyûredin,  gallasai  yn  hawdd  dwyllo  ei 
huu,  a  thybied  ei  fod  yn  gwneuthur  gwasanaeth  i  Dduw  trwy  wrth- 
wj-nebu  cyfeiliornadau  yr  Eglwyswr  poblogaidd.  Ond  yr  ateb  a  rodd- 
odd  iddyut  ydoedd  hyn  : — "  Gadewch  ef  yn  llonydd.  üfferyn  ydyw  ag 
y  mae  yr  Ai-glwydd  yn  ei  gyfodi  er  gwneuthur  rhyw  waith  mawr  yn 
y  byd.  Efe  a  ddiwygia  mewn  amser.  Gwna  Duw  ei  ddwyn  i'r  iawn 
bob  yn  ronjTi."  Kid  ydym  yn  gwybod  am  ddim  yn  holl  hanes 
Eowlands  ei  him  sydd  yn  dangos  mwy  o  fawredd  moesol  ua'r  dywed- 
iad  hwn  o  eiddo  gweinidog  yr  Ymneillduwyr  yn  Llwyn-piod. 


EHAN     II. 


PEOFFWYDOLLYETn  yr  heu  weiuidog  duwiol  am  Eowlauds  a  drodd  allan 
yn  wirionedd.  Dysgwyd  ef  yn  fanylach  gan  ei  Dad  Nefol :  ac  y  mae 
"Williams  yn  y  Farwnad  yn  rhoddi  pwys  mawr  ar  gywirdeb  ei  olygiad- 
au  am  athrawiaethau  crefydd,  a  díysgogrwydd  ei  ymlyniad  wrthynt. 
Bu  y  ddeddf  iddo  ef,  fel  i  eraill  o'i  flaen  ac  ar  ei  ol,  yn  athraw  at 
Grist.  Ac  nid  yw  hyny  yn  rhyfedd ;  oblegid  y  mae  perthynas  agosach 
nag  y  mae  llawer  yn  ei  dj'bied  rhwng  argyhoeddiad  dwfn  o  ysbrydol- 
rwydd  y  gyfraith  a  chrediniaeth  ya  mherson  a  gwaith  Crist  jti  unig 
am  iachawdwriaeth.  Nid  deddfoldeb  ydyw  pregethu  y  ddeddf ;  ond 
jn  hollol  i'r  gwrthwyneb.  Y  mae  ysbryd  deddfol  bob  amser,  i  raddau 
mwy  neu  lai,  yn  colli  golwg  ar  ysbrydoh'wydd  a  mauybwydd  y  ddeddf, 
a  thrwy  hjnj  i'r  im  graddau  yu  arwain  dyn  i  ymorphwys  yn  ei 
himan-gyfiawnder,  ac  yn  ci  gadw  yn  ddideimlad  o'r  anghenrheidrwydd 
am  Gyfryngwr.  üud  nid  y  ddoddf  fel  crynodeb  o  drefniadau  sydd  yn 
cyuuyi'chu  yr  effeithiau  hyu  ;  cithr  y  ddeddf  fel  y  mae  yn  ddadguddiad 
o  saneteiddrwydd  Duw.      Yr  oedd  Rowlauds  wedi  gweled  Duw,  ac  yn 


DANIEL  ROWLANDS.  483 

teimlo  ei  fod  wecli  clerbj'n  cenadwri  oddiwrtho,  ac  am  lij'ny  yn  llefaru 
fel  un  ag  awdurdod  gauddo.     Gallasai  fod  yn  ddigou  cj^wir  yu  ei  gred- 
iniaeth  o  bynciau  y  Bibl,  ac  eto  fod  yn  rhy  wan  i  eflfeithio  ar  y  rhai 
oedd  o'i  amgylch  ;  ond  jv  oedd  gweled  Duw  yn  y  gwirionedd  yn  peri 
fod  y  gwirionedd  ynnerthol  "  i  fwrw  cestyll  i'r  llawr."      Deallodd  y 
bobl  yn  fuan  fod  yno  ffynnonell  o  fywyd  anorchfygol  wedi  tarddu  allan 
yn  Llangeitho.     Yn  raddol  trwy  ei  lafur  ef,  ac  eraill,  ymdaenodd  y 
s\Vn  trwy  Gymru ;  ac  ar  y  rhai  hyny  oedd  yn  credu  y  dystiolaeth  yr 
oedd  yn  effeithio  yn  lled  gjŵlyb  i'r  haues  yn  ein  dyddiau  ni  am 
ddarganfyddiad  cloddfa  o  aur  yu  Awstralia.     Y  gwahaniaeth  ydyw, 
fod  y  bobl  anwybodus  hyn  yn  amser  eiu  teidiau  yn  crcdu  fod  yr  enaid 
yn  fwy  ei  werth  na'r  corff,  a  bod  tragywyddoldeb  yn  fwy  pwysig  nag 
amser.      Dyma  fel  yr  oeddynt  hwy  yn  credu  yn  ddiysgog,  ac  yr  oedd- 
ynt  yn  gweithredu  yn  gyfatebol.     Hawdd  iawn  i'r  rhai  hyny  sydd  yn 
arfer  geiriau  heb  feddyliau  ydyw  penderfynu  y  mater  hwn  trwy  ddy- 
weyd  nad  oedd  y  cwbl  ond  penboethni ;  oud  y  mae  aiddgarwch  o'r 
fath  yma,  hyd  yn  nod  pe  byddai  yn  nglỳn  â  dybeuion  mor  goel-gref- 
-aldol  a  Ehyfeloedd  y  Groes,  neu  bererindod  i  Mecca,  yn  profì  wedi  y 
cyfan  fod  dyn  yn  rhyw  beth  mwy  nag  anifail.  Bendith  fawr  i  um*hyv.^ 
ddynion  ydyw  cael  eu  deffroi  i  feddwl  am  v;rthddi'ychau  uwch  nz 
manteision  bydol,  neu  fwyniant  anifeilaidd.     Ond  heblaw  hyu,  yr 
oedd  yma  greadigaeth  newydd.     Y  mae  pererindodau  y  Pabyddiou  a'r 
Mahometaniaid  yn  cyffwrdd  â'r  dychymyg;  oiid.  yr  oedd  y  daith  i 
Langeitho  yn  gadael  argraff  arosol  ar  y  galon  a'r  gydwybod,  ac  yr 
oedd  y  pererinion  hyn  yn  dwyn  ffrwythau  addas  i  edifeii'wch. 

Nis  gallwn  ddangos  natm*  yr  athrawiaethau  a  bregethid  gan 
Eowlands,  yn  nghyd  a'r  effeithiau  a  gynnyrchid  ganddynt  ar  y  gwran- 
dawjT.',  yn  well  na  thrwy  ddilyn  Williams  o'r  lle  y  gadawsom  ef  o'r 
blaen  ;  a  diau  gcuym  y  bydd  llawer  un  yn  ddiolchgar  i  ni  am  roddi 
dyfyniad  lled  faith  o'r  Farwnad  ardderchog  hon,  oblegid  er  ei  bod  yn 
aduabyddus  i'r  cyfíi-edin  o'n  darllenwyr,  bydd  yn  dda  ganddynt  gael 
Y  cylle  hwn  eto  i  ail  ddarllen  y  desgrifiad  caulyuol :— 

'Nol  pregethu  'r  dcieddf  dymmliestlo^ 

Eai  blynyddau  yn  y  blaen, 
A  rhoi  llawer  yn  friwedig, 

'N  awr  cyfueu'id  •miaeth  ei  gân  ; 
Tc  gyhoeddodd  iachawdwriaeth 

Gyflawu  hollol,  berffaith  lawu, 
Trwy  farw'olaeth  y  Messia 

Ar  Galfaria  uu  pryduav>-u. 


484  DANIEL  ROWLANDS, 

Crym  ei  cathrawiaethau  melus 

Bellach  oedd  meithrymi  fF.vdd, 
Trwy  ddadguddio  y  C'yfryngwr, 

Sylfaen  iachawdwriaeth  rydd  ; 
Dyn  a'r  Duwdod  ynddo  'u  trigo, 

Wedi  piynu  a'i  ddwyfol  wacd, 
HoU  drysorau  nef  y  nefoedd, 

I  gredadyn  tlawd  yn  rhad. 

Dyna  'r  pryd  daeth  Whitefield  cnwo^, 

Ar  adenydd  dwyfol  ras  ; 
'  Lawr  i  Gymru  i  gael  profi 

Y  newydd  win  o  ddwyfol  lîas ; 
Dyma  'r  pryd  yr  hyfryd  asiwyd 

O  fewn  ffwrnes  fawr  y  nef, 
Sais  a  Chymro  mewn  athrawiaeth 

Loyw,  ddisglaer,  gadarn,  gref. 

Pan  oedd  athrawiaethau  cymysg 

Wedi  llanw  'r  wlad  yn  un, 
Baxter,  Armiu  a  Phelagius, 

Y'nghyd  a  hoU  ddyledswydd  (ìyn, 
Y  rhai'ii  a  waeddodd  yn  eu  herbyn, 

Fe  ysgymmunwyd  hwynt  i  maes, 
Ac  fe  blanwyd  trwy  'r  eglwysi 

Athrawiaethau  dwyfol  ras. 

Dj'ma  'r  pryd,  boed  cof  am  dano, 

Gauwyd  yr  Associasiwn  îciwr ; 
Âg  sydd  er's  hanner  cant  o  flwyddr.'.i 

Yn  cadw  i  fynu  hyd  yn  awr ; 
Yn  gwueyd  undeb  athrawiaethau, 

Ac  yn  clymu  cwlwm  crwn, 
îías  gall  rhagfarn  na  drwgdybirai 

Fyth  i  ddattod  dim  o  hwu. 

'Nawr  y  penaf  un  ddiangodd, 

Piowlands  sy  heddjrw  yn  y  nef, 
Wedi  derbyn  coron  euraidd, 

Hyfi-yd  íFrwyth  ei  lafur  ef ; 
Talent,  ddeg,  a  roddwyd  iddo, 

Fe'u  marchnatodd  hwj'ut  yn  iawn, 
Ac  o'r  deg  fe'u  gwnaeth  hwy'n  gannoedd, 

Cyn  machludo  ci  haul  brydnawn. 

Nid  oes  un  o  siroedd  Cymru, 

Braidd,  na  phlwy'  sy'n  perchen  cred, 
Na  bu  Eowlauds  yn  eu  teithio, 

Ar  eu  hŷd  ac  ar  eu  lled ; 
Tros  fynyddau,  trwy  afonydd, 

Ac  aberocdd  gwaetha'  sy, 
0  Dy  Ddewi  i  Lauandras, 

0  Gaergybi  i  Gaerdydd. 


DANIEIi  ROWLANDS.  485 

Deiiwcli  trosocld  i  Langeitho, 

Gwelwch  yno  ol  ei  law, 
Milosdcl  meitliion  jno  'n  dj'sgwyl, 

Llu  oddiyma,  llu  o  draw ; 
A'r  holl  dorf  yn  'mofyn  ymborth 

Amryw  'n  dywedyd,  p'odd  y  cawn  ? 
Pawh  yn  íFrostio  wrth  fyn'd  adref, 

Iddo  gael  ei  wncyd  yn  llawn. 

Gwelwch  Ddaniel  yn  pregethu, 

Yn  y  tai'th,  y  mwg,  a'r  tan  ; 
Mil  ar  unŵaith  yn  moliannu 

Haleluia  yw  y  gan  ; 
Nes  b'ai  dorf  o  rai  annuwiol, 

Mewn  rhyw  sj-ndod  dwfwn,  mud, 
Ac  jrn  methu  rhoi  eu  meddwl 

Ar  un  dim  ond  diwedd  byd. 

Ond  rliaicT  ymattal  yn  rbywle ;  er  ein  bod  mewn  profedigaetb  i  ys- 

grifenu  yr  boll  Farwnad.  Bydd  byn,  pa  fodd  bynag,  yn  ddigon  i  roddi 

golwg  ar  y  dull  yr  aetb  y  Diwj'giad  yu  ei  ílaen.    Nid  ydym  yn  câel 

hanes  am  ddim  neülduol  wedi  dygwj-dd  am  ddeuddeng  mlynedd  i 

beri  aflwyddiaut.     Ond  er  fod  Eowlands  wedi  newid  yn  nbôn  ei  breg- 

etbau,  ac  wedi  myned  i  aros  yn  fwy  ar  atbrawiaetbau  yr  efengjd,  y 

mae  lle  i  gasghi  mai  diôÿgiol  iawn  mewn  gwybodaetb  am  bynciau 

sylfaenol  crefydd  oedd  yr  eglwysi  yn  gyffredinol.     Dywedodd  ben 

grefyddwr  wrtb  Mr.  Cbarles  o'r  Bala,  ei  fod  ef  ei  bun  ac  eraill  wedi 

bod  yn  aelodau  eglwysig  mewn  un  man  am  bum'  mlynedd  beb  wybod 

dim  yn  mron  mewn  ystyr  dduwinyddol  am  Berson  Crist ;  a'u  bod 

mor  dywyll,  fel,  pan  glywsant  bregetbwr  unwaitb  yn  cyffwrdd  â'r 

mater  bwn,  uas  gwyddent  yn  iawn  at  ba  betb  yr  oedd  yn  cyfeirio.    Y 

mae  byn  yn  proíi  nad  oedd  y  pwnc  mawr  bwn  ar  y  cyntaf  yn  cael 

llawer  o  ystyriaetb   oddiwrtb   y  pregetbwyr  eu  bunain,  onide,  nis 

gallasent  fod  mor  ddistaw  am  dano  ;  ac  y  mae  befyd  yn  rboddi  rbyw 

gymaint  o  egbirbad  ar  y  gwrtbwj-nebiad  a  gododd  yn  erbyn  golygiad- 

au  Howel  Harris.     Ac  y  baae  yn  rbaid  addef  ei  fod  yntau  yn  arfer 

rbai  ymadroddion  nas  gallasai  ei  frodjT  anwylaf  a  mwyaf  deallus  mo'u 

cymeradwyo  yn  boUol ;  a'r  diwedd  fu,  i  ymraniad  gymeryd  lle  rbwng 

Harris  a  Eowlands  mewn  cymdeitbasfa  a  gynnelid  jn  Llanidloes  yn  y 

flwyddyn  1751.  Y  mae  dynion  wedi  dyfod  yn  ddigon  doetb  erbyn  byn  i 

fedru  penderfynu  mai  gwaelcdd  a  gwendid  i  gyd  oedd  yr  acbos  o  bob 

ymrysouau  a  fu  erioed  yn  ngbylcb  atbrawiaetbau  penaf  y  Bibl,  ac  nad 

ocs  dim  yn  wertb  gwneyd  ymrauiad  o'i  blegid  ond  rbyw  betb  allanol 


480  DANIEL  ROWLANDS. 

mewu  crefydcl.  Diclion  y  byddent  yn  fwy  cymedrol,  pe  coficut  mai 
hen  ddadl  y  Pabyddion  ydyw  yr  ymrysonau  sydd  rhwng  Proteataniaid 
a'u  gilydd.  Gwcrthfawr  ydyw  heddwch,  ond  iddo  beidio  bod  yn  hedd- 
wch  y  bedd.  Nid  ocs  dim  y  dylid  rlioddi  mwy  o  bris  arno  na  chariad ; 
ond  byddai  yn  ddymunol  i'r  cariad  hwnw  fod  yn  ddigon  eang  i  gymer- 
yà  i  mewn  yr  hen  Ddiwygwyr  a  fu  yn  ymladd  dros  yr  hyn  a  farnent 
hwy  yn  wirionedd,  er  fe  allai  fod  yn  anhawdd  gwybod  yn  sicr  weith- 
iau  pa  ochr  oedd  yn  fwyaf  cywir.  Gyda  golwg  ar  y  ddadl  hon  rhwng 
Harris  a  Eowlands,  byddai  yn  annioddefol  i  ni  geisio  dyrchafu  y  naill 
ar  draul  darostwng  y  llall.  Gwirionedd  mawr  oedd  yr  hyn  y  dadleuai 
Harris  drosto  ;  ac  er  ei  fod  yn  ymddangos  yn  newydd  i  lawer  o'r 
Cyrury  yn  yr  oes  hono,  y  mae  yn  sicr  ei  fod  yn  yr  Eglwys  Gristion- 
ogol  o'r  dechreuad.  Y  mae  yn  amlwg  mai  ei  feddwl  oedd,  fod  tragy- 
w}'ddol  Fab  Duw  wedi  bod  yn  ufudd  hyd  angeu — ac  nid  ei  natur 
ddj-nol  yn  unig.  Yr  oedd  y  cwbl  a  ddywedid  ganddo  yn  wir  am  berson 
y  Mab ;  ond  pan  ddjnyedai  fod  Duw  wedi  marw  yr  oedd  yn  rhoddi 
achlysur  i  gamddealltwriaeth.  Ymddangosai  y  dywediad  i  Eowlands 
yn  anysgrythyrol ;  ond  y  mac  sail  i  farnu  ei  fod  yntau,  ar  rai  amserau, 
yn  arfer  dull  o  ymadroddi  oedd  yn  cyfyngu  y  darostyngiad  yn  ormodol 
i  natur  ddynol  y  Cyfryngwr.  DjTaion  cywir  oeddynt  er  hyny ;  ac  yr 
oedd  eu  dj-benion  yn  gywir,  er  nad  yn  ddigymysg,  pan  yn  gwrthwyn- 
ebu  eu  gilydd.  Pe  buasai  cylch  eu  darlleniad  yn  helaethach  buasont 
yn  dangos  mwy  o  oddefgarwch.  Ac  nid  ydym  ychwaith  yn  barod  i 
ganiatàu  mai  drwg  yn  unig  a  darddodd  o'r  ymi'aniad  hwn.  Y  mae 
pob  bywyd  daearol  mewn  angcn  am  nos  yn  gystal  a  dydd,  am  y  gauaf 
yn  gj^stal  a'r  haf ;  a  phwy  a  ẃyr  nad  oedd  y  tymmor  tywyll  gauafaidd 
a  ddilynodd  jv  ymraniad  yn  fuddiol  i  grefyddwyr  Cymru,  i  di'oi  eu 
hystyriaethau  yn  fwy  at  athrawiaethau,  ac  i'w  gwreiddio  yn  ddyfnach 
mewn  egwyddorion  ? 

Ond  yn  lle  siarad  yn  nghylch  y  mater,  gwell  fyddai  i  ni  roddi  gol- 
3-giadau  Harris  a  Piowlands  yn  eu  geiriau  hwy  eu  hunain.  Yr  hyn  a 
ganljTi  sydd  gyfìeithiad  0  eiriau  Harris : — 

"Tua  diwedd  y  ílwjddyn  ]749,  aethum  i  Lmidaiu ;  ac  yn  lonawr,  1750,  ym- 
adewais  â'm  cyfeillion  a'm  brodyr  yno,  gan  ddeisyf  arnynt  edrjch  at  yr  Arglwydd 
yn  unig,  a  pliregôthu  ei  Dduwdod  a"i  farwolacth  gyda  gallu  i  galonau  y  g^vi-an- 
dawyr,  fel  yr  iinig  sylfaen  i  adeiladu  arni.  Wrth  ddyfod  i  lawr  i  Gymru,  gwelais 
yn  fwy  nag  erioed  yr  athrawiaeth  am  anfeidroldeb  ein  Ceidwad,  yn  ei  enedigaeth, 
ei  fywyd,  a'i  ddioddefìadau,  anfeidroldeb  ei  gyfraith  a'i  efengyl  mewn  rhyw  ystyr, 
ac  anfeidroldeb  ei  ras  maddeuol  a'i  drugaredd,  heb  eisieu  dim  yn  wir  ond  Eíe.    Yr 


DANIEL  EOWLANDS.  487 

oeddwn  yn  ei  garu  Ef  yn  ci  holl  weithredoedd,  ond  j-n  fwy  ncillduol  jti  holl  gara- 
rau  ei  ddarostyngiad  rhyfeddol.  Ccfais  ohvg  ar  ymadawiad  dedwydd,  ac  y  cawn  foil 
i  dragywjaldoldeb  gydag  ef.  Gwelais,  er  fy  mod  yn  hiraethu  am  yr  amser  ded- 
wydd,  nad  oedd  mil  o  flynyddoedd  ond  dim  i  ddysgwyl  y  fath  ddedwyddwch.  Fel 
y  darf)i  i'r  Arglwydd  ci  hun  fy  anfon  o  amgylch  y  wlad  ar  fy  nghychwj'niad  cyntaf, 
a  rhoddi  ynof  ddymuniad  i'w  foddio  Ef  yn  unig,  a'm  cynnorthwyo  i  lefaru  gwir- 
ioneddau eglur,  felly  y  pryd  hwn  gosodwjHl  anghenrheidrwjdd  arnaf  i  bregethu  y 
gwirioncdd  mawr  hwnw  a  ddadguddiodd  Efe  i"m  hcnaid,  scf  y  rhyfeddol  ymos- 
tyngiad  a'r  dirgelwch  o  Dduw  yn  ein  natur,  yn  cymmodi  y  byd  âg  Ef  ei  hun,  heb 
gyfrif  iddyut  cu  peehodau.  Duw  oedd  Efe  yn  mru  Mair,  pan  gyraerodd  ein 
natur,  gan  osod  ynddo  ei  hun  sylfaen  ein  iachawdwriaeth  a'n  gwaredigaeth.  Duw 
Goruchaf  oedd  efe  yn  ei  enedigaeth  dlawd,  ac  yn  y  cadachau.  Efe  oedd  yr  Ydwyf 
mawr,  yr  Alpha  a'r  Omega,  yn  ei  holl  ddioddefiadau,  ac  nid  oes  T)uw  arall  ond 
Efe :  y  rhai  sydd  yn  addoli  Duw  arall  heblaw  Efe  ydynt  yn  addoli  eilun  ;  '  Ynddo 
ef  y  mae  holl  gyÜawnder  y  Duwdod  yn  preswylio  yn  gorfforol.'  A  phan  ddaeth  yr 
amser  i  wneyd  iawn  dros  eiu  pechodau  ni,  pan  ddyrchafwyd  yr  Aberth  mawr  ar 
allor  y  groes,  yr  oedd  holl  natur,  daear,  ac  iiffern,  mewu  cynnhwrf  a  chyffro ;  yr 
haul  a  dywyllwyd,  y  ddaear  a  grynodd,  y  meirw  a  ddeíiioisant  ac  a  gyfodwyd,  fel  y 
gallai  pawb  ofyn,  'Pa  beth  yw  achos  ac  ystyr  hyn  i  gyd?'  'Duw'r  Creawdwr 
mawrfufarw;'  Watts.  Aethum  jaulaen  fel  hyn  trwy  Gymru  am  rai  blynydd- 
au,  gan  ddwjai  fy  nhystiolaeth  i'r  gwirioneddau  hyn  ger  bron  proffeswyr  cuawdol, 
Ariaid,  a  Sociniaid,  y  rhai  a  siaradent  yn  chwerw  i'm  herbyn.  Er  i  hyn  achlysuro 
llawer  o  rwgnach,  anghydfod,  ac  ymraniad,  eto  y  mae  genyf  obaith  by wiol  y  bydd 
i'r  Arglwydd  fendithio  ei  wirioneddau  yn  ei  amser  da  ef  ei  hun.' 

Ar  ryw  olwg,  y  mae  yu  ofìdus  mecldwl  fod  ueb  o  frodyr  Howel 
Harris  'wedi  gwrtliwynebu  yr  atlirawiaeth  ìiou.  Ac  eto,  nis  gellir 
gwadu  fod  yma  ymadroddiou  aueglur ;  y  rliai  j^n  liawdd  a  allasent 
roddi  lle  i  dybied  ei  fod  yn  gyfeiliornus  yn  ei  farn,  nid  yn  unig  am 
Berson  y  Cyfryngwr,  oud  am  Drindod  o  Bersonau  yn  y  Duwdod.  Felly 
yr  oedd  yu  ymddangos  i  Eowlands ;  a  cliyfiawuder  âg  yntau  yw  rhoddi 
ei  olygiadau  ef  ar  y  mater  yn  ei  eiriau  ef  ei  hun,  fel  y  ceir  hwynt 
mewn  llyfryu  bychau,  dan  yr  euw,  "  Ymddyddau  rhwug  Mcthodist 
Uniawngred  ac  Un  Camsyuiol,"  yr  hwn  ni  ddygwyddodd  i  ni  weled 
uu  cyfciriad  ato  gan  neb,  er  iddo  gacl  ei  argrafTu  ddwy  waith  o  leiaf — 
yr  ail  waith  yn  1750.  Nid  oes  euw  uu  awdwr  ar  y  wyneb-ddaleu ;  oud 
yn  niwedd  yr  ymddiddan,  fel  yn  uiwedd  llythyr,  y  mae  yr  euw  "  Daniel 
riowhiud  "  yn  argraffedig.  Dechreua  Uniawngml  trwy  amddiffyn  ei 
hun  yu  erbyn  y  cyhuddiad  o  fod  yn  Ariad.  Ar  ol  ymresymu  ychydig 
ar  hyu,  eir  ymlacn  i  ystyried  ysgrythyroldeb  y  gair  "  Personau," 
wrth  son  am  Dduw.  Wedi  hyuy,  ymddyddenir  am  y  prif  bynciau 
mewn  dadl  fcl  y  canlyu  : — 

"  Cam.  Chwi  a  cllwch  alw  enwau.  Dyma'r  peth  yr  wyf  fi  yn  ei  gredu — fod  y 
Tad,  yn  gystal  á'r  Mab,  wedi  cael  ei  wneuthur  yn  gnawd,  dioddef,  a  marw.  Oud, 
attolwg,  a  ydych  yn  credu  i  Dduw  farw  ?" 


488  DANIEL  ROWLANDS. 

üni.  Ysbryd  yw  Duw,  lieb  gorff,  rhanau,  na  dioddefiadaii,  ac  felly  ni  all  ddi- 
oddef,  na  marw.     Fe'i  gelwir  cf  yr  Anfarwol  Dduw,  ac  am  byny  ni  ddichon  farw. 

Cam.  Yr  wj'f  yn  dyweyd  i  Dduw  ddioddef,  a  marw. 

TJnì.  Yr  wyf  fi  yn  credu  i'r  ail  Berson  yn  j'  Drindod  fendigedig,  Duw  y  Mab, 
gymmerj'd  arno'r  natur  ddynol ;  yr  hwn  a  ddaeth  i  fod  yn  un  Person  yn  y  Duw- 
ddyn  :  ond  yr  oedd  y  ddwy  natur  mor  bell  yn  wahanol  oddi  wrth  y  naiU  a'r  llall, 
fel  y  mae  y  natur  ddynol  a  ddioddefodd,  ac  a  fu  farw.  Oud  fel  ac  yr  oedd  hi  wedi 
ci  huno  â'r  Duwdod,  yr  hjTi  a  wnaeth  ac  a  ddioddefodd  oedd  o'r  cyfryw  werth  a 
liacddiant  anfeidrol,  ac  y  boddlonodd  gyfiawnder  Duw  am  bechod  dyn.  Y  'Sgry- 
thjrau  canlynol  sy'n  dangos  yn  oleu  mae  yn  ei  natur  ddynol  yn  unig  a  fu  Crist 
farw.  1  Pcdr  iii.  18.  Wedi  ei  farwolaethu,  neu  a  fu  farw,  yn  y  cnaiod,  sef  ei 
natur  ddynol.  2  Cor.  xiii.  4.  Ei  groeshoelio  ef  o  ran  gwendid,  neu  megys  ac  oedd 
cf  yn  ddyn.  1  Pedr  ii.  24.  Yr  h^vn  ei  hun  a  ddug  ein  pechodau  ni  yn  ei  gorff  ar 
y  pren. 

Cam.  Yr  wj'f  fi  yn  credu  fod  y  fatli  undeb  rhwng  y  ddwy  natur,  fel  y  darfu  i 
Dduw,  yn  gystal  a  dyn  fai-w. 

Uni.  Felly  chwi  a  'chwanegasoch  Hercsi  yr  Eutychiald  at  y  ddwy  arall.  Ond 
yr  wyf  fi  jni  crcdu  y  Gwirioncdd  yr  hyn  y  mae  Athanasius  yn  ei  ddal,  sef  fod  ein 
Harglwydd  lesu  Grist  yn  berffaith  Dduw,  a  pherffaith  Ddyn,  ond  un  Person,  ac 
hj'nj'  nid  wrth  gymmysguW  Sylwedd,  ond  trwy  undeb  Person  ;  Un,  nid  trwy  ym- 
chwelydy  Duwdod  yn  Gnawd,  megj's  ac  'rwyfi  yn  diall  eich  bod  chwi  yn  ei  osod 
ef  allan,  ond  gan  gymmeryd  y  Dyndod  at  Dduw. 

Cam.  Onid  yw'r  'Sgrythyr  yn  dyweyd  fod  y  Gair  wedi  cael  ei  wneuthur  ^m 
Gnawd  ? 

Uni.  Y  mae'r  Esgob  duwiol  Beferidge,  yr  wyfi  yn  meddwl,  yn  gosod  y  Gwir- 
ionedd  hyn  mewn  goleuni  eglur :  '  Pan  gymmerodd  ein  Harglwydd,  medd  ef,  ein 
natur  ni  arno,  fe  ddaeth  yn  Ddyn,  yn  gystal  ac  yn  Dduw.  Y  Natur  ddynol  ynddo 
ef  nid  oedd  yn  cael  ei  chymmysgu,  fel  ped  fuasai'r  ddwy  Natur  yn  awr  wedi  ei 
Avneuthur  yn  im.  Yr  oeddynt  eill  dwy  yn  aros  yn  wahanol  oddi  wrth  eu  gilydd 
jTiddynt  eu  hunain,  er  eu  bod  wedi  cael  eu  hujio  yn  y  cyfryw  Fodd  ac  yr  oeddynt 
jTi  gwneuthur  ond  un  Person.'  Y^n  fy  Marn  i,  i  ddywedyd  fod  Duw  yn  marw,  a 
Duw  j'n  dioddef  sj'dd  Gabledd  ofnadwy.  Heresi  y  Saheliaid  sydd  yii  eich  arwain 
i  osod  heibio  arferyd  yr  Arglwydd  Tesu  fel  Cyfryngwr  a  Dadleuwr  gyda'i  Dad  ;  a 
Heresi  yr  Eutychiaid  sydd  yn  eich  arwain  i  haeru  fod  Corff  Crist  ymhob  man  yn 
gystal  a'i  Dduwdod. 

Ca7n.  Y'r  ydwj'fi  yn  dywedyd  fod  y  fath  Undeb  rhwng  y  dd\vy  Natur,  fel  lle 
bj'ddo  im,  y  bydd  y  llall  hefyd. 

Uni.  Mae  fj'  Meibl  i  yn  dywedyd  wrthyf  fod  Corff  yr  Arglwj'dd  lesu  wedi 
esgyn  i'r  Nefoedd ;  a'i  fod  ef  i  aros  yno  hj-d  amseroedd  adferiad  pob  peth.  Nid  yw 
Credo'r  Apostolion  a'ch  Credo  chwi  yn  cyttuno.  Ehyfedd,  y  fath  gymmj'sgiad  o 
Heresiau  yr  ydych  wedi  bentyru  j'nghyd.  Heblaw  eich  bod  chwi  yn  Antinomiad, 
yr  ydych  yn  Sabeliad,  Patripassiad,  Eutychiad,  ac  yn  Ubicuitariad. 

Cam.  Dyma  fy  Mam  i ;  Beth  bynnag  ac  y  wnaeth  Grist  yn  im  Natur,  fe  a'i 
gwnaeth  ef  yn  y  ddwy  :  ni  wnaeth  ef  ddim  mewn  un  Natur  yn  wahanol  oddi  wrth 
yUaU. 

Unî.  Os  felly  y  mae,  fe  f u  Chwant  Bwyd  ar  y  Duwdod  ;  fe  gj'sgodd,  ac  a  fu  yn 
ddarostyngedig  i'r  cyfryw  Wendidau  ;  yr  hyu  yw  Cabledd  erchyU  j'n  wir.  Ac  os 
j'w  y  Peth  'rydych  chwi  j'n  ei  haeru  yn  \ás:,  sef,  Btth  bynnag  ac  y  wnacth  Crist  yn 


£>AKIEL  ROWLANDS.  489 

un  Natur,  fe  a'i  {jumaeth  e/yn  y  ddwy  ;  ni  \v\'ddai  Crist,  fel  ac  yr  oedd  ef  yn  Dduw, 
pa  Bryd  y  Byddai  Dydd  y  Farn  ;  ac  wrth  hyny  nid  oedd  efe  ddim  yn  wir  üd\iw  yn 
eicli  Barn  cliwi,  gan  nad  oedd  efe  ddira  yu  hoU-wybodol.  Gwelwch  yn  awr,  pwy 
yw'r  J^ríaíí." 

Yr  oedd  tegwch  yn  galw  am  roddi  y  dyfyniad  hwn,  gan  mai  ychydig 
sydd  yn  gwybod  pa  olwg  a  gymerid  gan  Eowlands  ar  y  pynciau  mewn 
dadl,  na  pha  resymau  oedd  ganddo  dros  ei  wrthwynebiad  i  Harris. 
Ond  wrth  droi  oddiwrth  yr  hanes  am  yr  ymraniad,  cysurus  ydyw 
darllen  yn  Mywyd  ac  Amserau  Lady  Huntingdon,  am  gyfarfod  a  gyn- 
naliwj'd  yn  Trevecca,  yn  mis  Awst,  1769,  mewn  cysylltiad  â'r  athrofa 
oedd  ganddi  hi  yn  y  Ue  hwnw ;  a  chyfarfod  cyffelyb  wedi  hyny  yn 
1770,  pan  oedd  lUaws  o'r  gweinidogiou  enwocaf  yn  Nghymru  a  Lloegr 
yn  cyd-bregethu,  ac  yn  cyd-gyfranogi  o  Swper  yr  Arglwydd,  ac  yn  eu 
plith  Howel  Harris  a  Daniel  Eowlauds. 

y  mae  un  gwahaniaeth  bychan  arall  yn  werth  ei  gofnodi.    Arosodd 

Harris  mewn  undeb  á'r  Eglwys  Sefydledig  hyd  ei  farwolaeth  :  oud  bu 

Eowlands  yn  Ymueillduwr  am  y  rhan  ddiweddaf  o'i  oes.    Y  cyntaf  o'r 

Diwygwyr  Methodistaidd  a  gafodd  y  fraint  o  fodyn  Ymueillduwr  oedd 

Williams,  Pant-y-celj^n ;  ond  dilynwyd  ef  gan  Eowlands  yn  y  flwydd- 

yn  1763.    Difyr  yw  darllen  yn  "  Methodistiaeth  Cymru  "  am  y  duU  y 

llwyddodd  yr  hen  ddiacon  crafifus  o  Dolau  bach  i  gael  allan  brofion  i 

ddangos  fod  Eowlands  yn  Ymneillduwr  ewyllysgar.      Nid  oes  un  ym- 

resymiad  cadarnach  yn  Euclid.     Ond  er  fod  Eowlands  yn  parotoi  i 

ymadael,  tj'nodd  yr  Eglwys   Sefydledig  arni  el  hun  yr  anfri  o'i  droi 

allan.    Os  oedd  y  pechod  o  sism  yn  gysylltiedig  o  gwbl  a'r  amgylchiad 

hwn,  y  mae  yn  rhaid  mai  yr  esgob  a'i  trodd  ef  allan  oedd  yn  euog  ; 

ac  nis  gwyddom  uad  y  w  yr  cuogrwydd  hwnw  yn  gorwedd  hyd  hcddyw 

ar  yr  eglwys  o'r  hon  y  cafodd  ei  ddiarddol.      Ond  cyn  gadael  y  mater 

hwn,  y  mae  i  ni  air  hefyd  a'r  Ymneillduwyr.      Cymerir  yn  ganiataol 

ein  bod  ni  yn  yr  oes  hon  ryw  bellder  mawr  o  flaen  yr  oesoedd  a  aeth- 

ant  heibio  gyda  golwg  ar  egwyddorion  Ymneillduaeth  ;  ac  nid  ydym 

yn  ammheu  nad  oes  goleuni  chwanegol  wedi  ei  roddi  ar  ryw  ranau  o'r 

achos  hwn,  fel  achosion  eraill.     Ond  pan  gly wn  y  dynion  mwyaf  yu 

cael  eu  diraddio,  y  mae  yn  creu  gradd  o  wrthdarawiad  yn  ein  meddwl 

ac  yn  peri  i  ni  ymofyn  a  oeddynt  hwy  ddim  yn  gweithredu  oddiar  ryw 

egwyddor  yn  gystal  a  ninnau.      Egwyddor  fawr  y  Puritaniaid  ydoedd 

gwirionedd  ;  ac  egwyddor  fawr  yr  hen  Fethodistiaid  ydoedd  achubiaeth 

y  byd.  Ymneillduodd  y  Puritaniaid  o'r  diwedd  am  eu  bod  o  gydwybod 
2i 


490  DYNIEL  EOWLANDS. 

yn  methu  gwncyd  yr  hyn  yr  oetld  jt  Eglwys  Sefyclledig  yn  ei  ofyn ; 
hyny  yw,  yn  methu  dyweyd  anwiredd.  Ymncillduodd  y  Methodist- 
iaid  am  eu  hod  o  gydwybod  yn  gorfod  gwneyd  yr  hyn  yr  oedd  yr 
Eglwys  Sefydledig  yn  ei  wahardd ;  hyny  yw,  ymdrechu  hyd  y  gallent 
i  achub  eu  cyd-ddynion.  Felly  yr  oedd  Ymneillduaeth  yr  hen  Anghyd- 
ffurfw^-r  a'r  hon  Fethodistiaid  yn  dwyn  perthynas  yn  fwyaf  neillduol 
a  chydwybod ;  ond  gellid  meddwl  weithiau  fod  Ymneillduaeth  yr  oes 
hon  yn  dwj-n  perthynas  yn  fwyaf  neillduol  a"r  llogell.  Beth  os  yr  hen 
Anghydffurfwyr,  a'r  hen  Fethodistiaid,  wedi'r  cwbl,  ydoedd  ar  y  tir 
cadarnaf  ? 

Adroddir  am  Eowlands,  iddo  ddywedyd  cyn  ei  droi  allan,  "  Fe  ddaw 
y  bobl  gyda  fì."  Pa  un  a  ddywedodd  efe  y  geiriau  hyn  ai  peidio,  mae 
yn  hysbys  mai  fel  hyn  y  bu.  Codwyd  capel  helaeth  iddo  yn  ddioed 
mewn  man  cyfleus  ;  ac  yno  y  bu  yn  gweiuidogaethu  wedi  hyny  am 
27  o  flynyddau.  Grofalai  yn  arbenig  am  fod  yno  unwaith  bob  mis,  ar 
Sul  y  cjTnmundeb,  pryd  y  byddai  dim  llai,  meddir,  na  phedair 
neu  bum'  mil  yn  arfer  ymgynnull.  Dywed  ei  fywgraffiedydd  mai 
tebycach  i  ffau-  fawr,  o  ran  niferi,  oedd  yr  ymgynnull ;  ond  uad  oedd 
yno  ddim  o  ddadwrdd  na  therfysg  ffair,  gan  fod  nerth  anorchfygol  y 
weinidogaeth  yn  eu  sobreiddio.  Ehyfyg  o'r  mwyaf  fyddai  i  ni  geisio 
desgrifio  Eowlands  fel  pregethwr.  Yn  ol  tystiolaeth  y  rhai  mwyaf 
cymhwys  i  farnu,  yr  oedd  yn  ddigyffelyb.  Dywedai  Mr.  Charles  yn  yr 
hen  "  Drysorfa,"  fod  ucheledd  a  phob  rhagoriaethau  yn  ei  ddoniau — 
dyfnder  defuyddiau,  grym  a  phereidd-dra  llais,  ac  eglurder  a  bywiog- 
rwydd  yn  traddodi  dyfnion  bethau  Duw,  er  syndod,  a'r  effeithioldeb 
mwyaf  ar  ei  wrandawyr.  Dywedai  y  diweddar  Mr.  Griffiths  o  Nevern, 
yr  hwn  oedd  wedi  gwrandaw  llawer  ar  y  gweiuidogion  enwocaf  yn 
Lloegr,  a  Chymru  mai  Eowlands  oedd  y  pregethwr  mwyaf  a  godid- 
ocaf  a  glywodd  erioed.  Mae  yn  amlwg  fod  jTiddo  gymhwysderau  natur- 
iol  mwy  na  chyffrediu;  ond  am  ansawdd  y  cymhwysderau  hyny  nid  oes 
genym  ond  hysbysrwyd'l  ammherffaith.  Nid  oedd  yn  canu  nac  yn 
bloeddio.  Nid  ydym  yn  dywedyd  hyn  i  ddiystyru  y  naill  na'r  Uall :  ac 
yn  sicr  ni  ddymunem  golli  yr  hen  dón  serchiadol,  na'r  floedd  soniarus, 
o  bulpudau  Cymru.  Ond  y  mae  hyn  yn  dangos  nad  ydynt  yn  anheb- 
gorol,  ac  na  raid  i  neb  feddwl  nas  gall  bregethu  yu  cffeithiol  er  nad 
yw  wedi  ei  gynnysgaethu  a  dawn  i  ganu  nac  i  floeddio.  Siaradai 
Eowlands  yn  naturiol  a  bywiog ;  dyrchafai  ei  lais  yn  raddol  wrth 
fyned  ymlaen ;  a  phan  ddeuai  at  ddiwedd  y  mater,  byddai  y  don 


DANIEL  ROWLANDS.  491 

hono  drosoclcl,  a  decbreuai  yntau  yn  bwj-llog  dracbefn  ar  fater  arall. 
Ond  fel  y  dywedodd  ef  ei  hun  nas  gellid  trosglwyddo  i  bapur  yv  clfen 
fywiol  oedd  yn  ei  bregetbau,  felly  nis  gellir  rboddi  un  nieddylddrycli 
am  danynt  trwy  ddesgrifiad.  Yr  oeddynt  yn  llawn  o  dan  byw.  Yr 
oedd  rbyw  angerddolder  ofnadwy  ynddynt ;  ac  yr  oeddynt  o  ganl^'^n- 
iad  yn  effeitbio  yn  gyfatebol  ar  y  gwrandawyr. 

Ond  y  mae  yn  rbaid  i  ni  derfynu  gyda  dyweyd  fod  torf  wedi 
ymgynniül  i  Langeitbo  fel  arferol  un  dydd  Sadwrn,  pan  ddaetb  y 
newydd  fod  yr  efengylwr  serapbaidd  wedi  ei  gymeryd  oddiwrtbynt 
i  fyd  yr  ysbrydoedd,  Bu  farw  Hydref  16eg,  1790,  pan  oedd  ei  oedi-an 
yn  77. 


O.Y. — Pan  yn  ysgrifenu  y  rban  gj^ifaf  o'r  ertbygl  bon,  yr  oeddym 
wedi  darllen  gwabanol  fywgraffiadau  am  Howel  Harris,  y  rbai  ydynt 
oll  yn  dyweyd  ei  fod  wedi  decbreu  o  flaen  Eowlands.  Ond  wrtb 
gydmbaru  y  tystiolaetbau  a'u  gilydd,  yr  oedd  byn  yn  ymddangos  yn 
dra  ammbeus.  Ac  wedi  byny,  wrtb  ddarllen  jn  mlaen  i  ddiwedd  banes 
Howel  Harris,  gan  Mr.  Morgau  o  Syston,  daetbom  at  lytbyr  wedi  ei 
ysgrifenu  gan  Harris  ei  bun,  yu  jr  bwn  y  mae  yn  dywedyd  ei  fod  ef 
a  Rowlands  wedi  decbreu  tua'r  un  amser ;  ond  nad  oeddynt  joi  gwybod 
dim  am  eu  gilydd  byd  nes  y  daetb  Rowlands  i  Eglwys  Defynog  i  bre- 
getbu  yn  y  flwyddyn  1737.  Felly  yr  oedd  Rowlands  yn  pregetbu  yn 
Sir  Frycbeiniog  y  flwyddyn  wedi  i  Harris  ddecbreu.  0  ganlyniad  y 
mae  bron  yn  ddiammbcuol  fod  y  diwygiad  v,'cdi  íori  aUan  yn  Llan- 
gcitbo  y  flwyddyn  o'r  bUien,  üd  yn  17SG,  y  íiwyddyn  y  dcclircuodd 
Harris,  os  nad  cyu  byny. 


<»92 


HOMEB. 

Dyma  un  o'r  enwan  sycld  -v\-cdi  cnuill  y  lle  ucliaf  ynliancs  llenyddiaetli 
y  byd  ;  ac  eto  pe  rLoddid  cyfieitliiad  cywir  o'r  gweithiau  sydd  wedi 
gwneutliur  yr  enw  hwn  nior  hysbys  ger  bron  llawer  darllenydd  gwy- 
bodus,  ac  hyd  yn  nod  ger  bron  ambell  un  a  gyfrifir  yn  fardd  awen- 
yddol,  nid  yw  yn  annhebyg  y  clywid  y  cyfryw  rai,  neu  y  cyfrywun,  3'n 
gofyn  mewn  syndod,  Ai  rhywbeth  fel  hyn  oedd  barddoniaeth  yr  hen 
oesoedd  ?  Ai  dyma  y  dyn  a  edmygir  fel  un  o  feirdd  penaf  y  byd  ? 
Bernid  yn  ddiammheuol  fod  y  neb  a  gymerai  y  drafferth  o'i  gyfieithu 
yn  euog  0  gamdreulio  ei  amser.  Er^  hynj,  gan  ein  bod  wedi  arfer 
myned  yn  groes  i  farn  y  Hîaws,  jt  ydym  bron  yn  ddigon  caled  i  gynnj'g 
ar  y  gorchwyl.  Er  mor  anghyson  ac  afresymol  y  gallai  ymddangos, 
credu  yr  ydym  y  byddai  yn  lles  nid  bychan  i  lawer.  Byddai  pob  dar- 
llenydd  gonest,  pa  mor  ammheus  bynag,  yn  rhwym  o  ddywedyd  wrtho 
ei  hun,  ar  ol  ymbwyllo  ac  ystyried  :  "  Beth  os  myfi  sydd  yn  cyfeiliorni 
wedi'r  cwbl  ?  Mae  yn  wir  nad  oes  genyf  lawer  o  ymddiried  yn  y  cyf- 
ieithydd  preseunol,  oblegid  y  mae  efe  yn  llawn  0  dybiau  mympwyol ; 
ond  dywedir  wrthyf  fod  rhai  o'r  dyuion  mwyaf  yn  y  dejTuas,  megys 
Mr.  Gladstone  a  larll  Derby  wedi  bod  yn  cyfieithu  Homer.  Dywedir 
hefyd  fod  dyn  duwiol  fel  Cowper  wedi  rhoddi  ei  amser  i'w  gyfieithu 
gynt,  a  bod  dyn  mor  wybodus  a  Syr  John  Herschel  wedi  cyhoeddi 
cyfieithiad  o  hono  yn  ddiweddar.  Mae  yn  rhaid  fod  rhyw  fawredd  yn 
perthyn  i'r  dyn  hwn  cyn  y  buasai  y  rhai  blaenaf  mewn  dysg  a  duwiol- 
deb  trwy  jt  oesoedd  yn  talu  gwarogaeth  iddo.  Yn  lle  cymeryd  yn 
ganiataol  fod  y  rhai  hyn  i  gyd  yn  camsyuied,  oni  fyddai  yn  fwy  diogel 
i  mi  ammheu  fy  marn  fy  hun  ?  Dyma  fi  wedi  bod  yn  beiruiadu  beirdd 
a  phregethwjT  yu  ol  rhyw  safou  ocdd  genyf  i  mi  fy  huu  ;  beth  os  yw 
y  safou  hono  yn  anghj^ir  ?  Djaua  waith  a  gyfrifir  3'u  farddoniaeth 
o'r  fath  oreu,  ac  sydd,  meddir,  wedi  derbyn  canmoliaeth  y  dynion 
mwyaf  cymhwys  i  farnu  am  yu  agos  i  dair  mil  0  flynyddau,  ac  eto  nid 
oes  ynddo  oud  ychydig  neu  ddim  o'r  hyu  y  byddwn  i  yu  arfer  ei  ystyr- 


HOMER.  493 

ied  yn  arddimol  neu  yn  brydferth.  Yr  wyf  yn  dechreu  ofni  fod  rhyw 
ddirgelwch  mewu  barddoniaeth  nad  wyf  cto  yu  aUuog  i'w  amgyffred." 
Ond  er  y  credwu  mai  rhywbeth  tebj-g  i  hyu  fyddai  yr  cffaith  a  gyu- 
nj-rchid  gau  gyficithiad  cyflawn  o'r  hen  fardd  Groegaidd,  yr  ydym  yu 
gadael  y  gorchwyl  i  rai  sydd  yn  meddu  mwy  o  allu  ac  amser,  ae  yn 
cyfyugu  ein  huuain  i  ddau  o  ddaruau  byrion  fel  anghraifftiau.  Ym- 
ddangosodd  un  o  houyut  yn  y  "  Traethodydd"  amryw  flyuyddocdd  yu 
ol.  Yn  hwuw  cj^merwyd  y  mesur  7  a  6.  Oud  wedi  hyuy  argyhoedd- 
wyd  ui  fod  y  luesur  hwu  yu  rhy  farwaidd  i  Homer,  ac  y  byddai  y  llin- 
ellau  yn  fwy  tebyg  i  "  Hexametcrs"  pe  cymerid  y  mesur  a  arferir  yn 
gyffredin  mewu  pryddestau.  Er  mwyu  amrywiaeth  efallai  mai  gwell 
fyddai  gadael  i  rai  lliuellau  yu  achlysurol  ddiweddu  mewn  geiriau  uu- 
sill.  Ehoddir  yma  anghraifft  yu  y  mesiir  hwu  o  ddechreu  y  llyfr  cyutaf 
o'r  Iliad  : — 

ACHILLES  AC  AGAMEMNON. 

DiGLLONEDD  dinystriol,  dadgana  0  Dduwies, 
Achilles  fab  Peleus,  i"r  Groegiaid  a  roddes 
Oíidiau  fyrddijTiau,  a  dewrion  ysljrydoedd 

0  arwjr  a  yrodd  i  Hades  yn  Uuoedd, 

I'r  cwn  roes  eu  cyríf,  a'r  hoU  adar  yn  'sglyfaeth ; 
Ond  fclly  yr  oedd  lau  yn  cyflawni  ei  arfaeth 
O'r  pryd  cyntaf  ífraeodd  mewn  creulawn  ysgarnies 
Atreides,  teyrn  dynion,  a'r  arwr  AchiUos. 

O'r  duwiau  pwy  barodd  rhwng  y  ddau  y  fath  j-mdriuî 
Mab  Leto  a  lau :  can's  yn  ddig  wrth  y  brenin 
Pla  gododd  trwy  'r  fyddin,  a'r  bobl  ddyfethwyd, 
Am  na  Avnaeth  Atreides  i  C'hrj'ses  syberwyd, 
Offeiriad,  yr  hwu  ddaethai  at  longau  y  Groegwyr, 
Er  rhyddid  ei  ferch  yn  dwyn  rhoddion  difesur. 
Coronau  Apollo  'r  pell-saethydd  a  ddygai 
Ar  euraidd  deyrnwi:.len  ;  â'r  Grocgiaid  ymbiliai, 
Meib  Atreus  yn  benaf  ddau  uchel  gadf ridog : 
Meib  Atreus,  a'r  UeiU  o'r  Achaiaid  wŷr  arfog, 

1  chwi  rhoddo  'r  duwiau  breswyliant  Olympus 
Ddinystrio  tref  Priam,  a  dychwcl  yn  drefuu?. 
Rhyddhewch  f'  anwyl  blentyn,  a'rpridwerth  dcrbyniwch, 
Apollo  'r  pellsaethydd,  mab  lau,  cydnabyddwch. 
Cytunai  y  UeiU  o'r  Achaiaid  yn  union 

I  barchu  'r  offeiriad,  a  derbyn  ei  roddion  : 
Ond  bryd  Agamemnon  fab  Atreus  ni  foddiai, 
Ond  gyrai  ef  ymaith,  a  gair  garw  chwanegai. 

Ti  henAvr,  na  chaífwyf  di  'n  agos  gofala, 
Yr  awrhon  yn  oedi,  neu  eto'n  dod  j'^ma ; 
Can's  yna'r  deyrnwialen  a'r  goron  ni  thycia. 


41)4  HOMER. 

Ond  bi  ni  rj'ddhaf — cynt  caiíThcnaint  ei  haros 
Yn  f_v  nghartref,  o"i  gwlad  yn  dra  phell,  draw  yn  Argos, 
Yn  gweithio  wrth  y  gwỳdd,  ac  yn  trefnu  fy  ngwely  ; 
Ond  dos,  na  chythrudda  fi,  os  bywyd  ddewisi. 

Yr  henwr  a  grynodd,  a  phlygai  'n  ufuddol ; 
Yn  fud  aeth  hyd  draeth  y  mr.r  amrywseiniol. 
Ond  pan  wrtho'i  hun,  rhoes  eirchion  Ihiosog 
At  y  brenin  ApoUo,  mab  Leto  walltfodrwyog. 

Yr  arianfwaog,  yr  hwn  Chrysa  a  gedwi, 
A  Cilla,  a  thros  Tenedos  sy'n  nerthol  reoli, 
Clyw  fì,  os  erioed  dy  deml  a  addumais, 
Os  iti  erioed  bras  forddwydydd  a  logais, 
O'r  teirw  neu  'r  geifr,  cj'tîawna  fy  eisiau, 
Par  i'r  Groegiaid  â'th  saethau  wneyd  iawn  am  fy  nagrau. 
Hyn  dd'wedai,  a  Phoibos  ApoUo  a'i  clywodd, 
Mewn  digder  o  uchder  Olynipus  disgynodd  ; 
Ei  íwa  ar  ei  ysgwydd,  a'i  gawell  cauedig, 
Ei  saethau  a  drystient  pan  ruthrai  jti  orddig; 
Yn  debyg  i'r  nos  drwy  y  wagwybr  aeth, 
Draw  'mhell  gwnaeth  ei  sedd,  a  gollyngodd  ei  saeth ; 
O'r  bwa  arianaidd  dychrjnllyd  y  swn, 
Tarawodd  jti  gyntaf  y  mulod  a'r  cwn  ; 
Yna  'r  djmion  brofasant  y  saeth  lem  a  chwerw, 
Gwastadol  y  Uosgai  coelcerthi  'r  cyrff  meirw. 
Naw  dÌAvrnod  bu  'r  saethau  yn  tramwy  trwy  'r  gwersyll, 
Y  degfed  AchiUes  alwai  'r  bobl  i  ymgj-null. 
Can's  hyn  yn  ei  fryd  roddes  Here  deg  fwyngu 

0  serch  at  y  Groegiaid  wrth  eu  gweled  yn  trengu. 
Pan  ddaethant  ynghj'd  yn  un  ymgynulliad, 
AchiUes  fuandroed  a  safodd  i  siarad. 

Mab  Atreus,  mi  dybiwn  jn  awr  fod  angenrhaid, 
Er  gochel  marwoiaeth,  i  ni  ddychwel  yn  grwydriidd 
Gan  fod  pla  gyda  rhyfel  yn  difa  'r  Achaiaid. 
Ond  gad  i  ni  ofyn  i  offeiriad  neu  brophwyd, 
Neu  freuddwj'd-ddeonglwr,  can's  o  lau  y  mae  breuddwyd ; 
'R  hwn  dd'wed  pam  yn  gymaint  y  digiodd  Apollo, 
Al  yn  herwydd  adduned  neu  aberth  mae  'n  beio, 
C:s  myn  sawyr  wjm,  neu  eifr  perffeithryw, 

1  fwynhau  er  mwjni  atal  oddiwrthym  ni  ddystryw. 

Risteddodd  :  a  Calchas  gyfododd  i'w  canol, 
Mab  Thestor,  o'r  brudwjr  y  m-nyaf  rhagorol, 
'R  hwn  wyddai  beth  sydd,  ac  a  fydd,  ac  a  fuasai ; 
A  llongau'r  Achaiaid  i  Ilion  ddygasai 
Trwy  ei  ddawfi  a  roed  iddo  gan  Phoibos  ApoUo; 
Llefarai  a  d'wedai  o'i  serch  atynt  eto. 

AchiUes,  gorchymyni  i'm  ddangos  ar  lafar 
DdigUonedd  ApoUo  y  tejTTi  i^eUgyrhaeddgar  : 
Mi  dd'wedaf  gan  hyny,  ond  tm-y  Iw  rhaid  it  addavi' 
Fy  helpu  'n  ewyUysgar  â  geiriau  ac  â  dwylaw, 
Can's  gwn  digiaf  un  sy'n  rheoU'r  Argeiaid, 
Ac  sy'n  derbyn  uf udd-dod  oddiwrth  yr  Achaiaid. 


1 


HOMER. 


495 


Trecli  brenin  pan  tldigia  wrth  (Ulyn  o  rarld  iscl ; 
Os  ceidw  'r  pryd  hwnw  ei  ddigder  yn  ddirgel, 
Mae  yno  j-n  ei  galon  o  hyd  i'w  gyflawni ; 
Ond  d'wed  di  y  gair,  a  ^vnai  fy  ngwaredu. 

Gan  ateb  dywedai  'r  buandroed  Achilles, 
Llefara  yn  hyf  y  gair  sy'n  dy  fynwes. 
I^Iyn  Apollo  fab  lau  i'r  hwu  'r  wyt  ti  'n  gweini, 
Calchas,  ac  i"r  Groegiaid  ei  eiriau'n  hysbysu, 
Tra  bwyf  íì  ar  y  ddaear  yn  fyw  ac  yn  gweled, 
Chaiff  neb  roi  Ilaw  amat  ger  y  Uongau  er  nÌAved, 
O'r  Groegiaid,  pe'r  enwit  hyd  yn  nod  jV.gameîuuon, 
Yr  hwn  dybia  'i  hunan  y  goreu  o  ddigon. 

Y  prophwyd  gan  hyny  Icfarai  'n  hyderus  ; 
i^m  adduned  neu  aberth  nid  ydym  yn  feius, 
Ond  am  yr  offeiriad  ddibrisiodd  Agamemnon 
Urwy  atal  ei  ferch  a  thrwy  wrthod  ei  roddiun. 
Am  hyn  gwaeau  wnaeth  ef,  ac  eto  a  wna  ; 
Ac  oddiwrth  lu  y  Groegiaid  ni  symud  y  pla, 
Nes  rhoddir  i'w  thad  y  ferch  ieuanc  Iygadlon, 
Heb  bryniad  na  gwerth,  ac  nes  anfon  gwych  roddion 
I  Chrysa  :  brj^d  hyny  bydd  Apollo  yn  fod  llon. 

'N  ol  d'wedyd  eisteddodd,  a  chododd  yr  arwr, 
Mab  Atreus,  Agamemnon  yr  ëang-reolwr, 
Mewn  gofid.     Gan  lid  ei  feddyliau  'n  ymdduo 
A  lenwid  :  a'i  Iygaid  fel  tân  yn  dysgleirio. 
Wrth  Calchas  Ìlefarai  gan  edrych  yn  hyll : 

Ddrwg  brophwyd,  ni  thraethaist  er  fy  Ues  erioed  siU. 
Rhagdd'wedyd  rhyw  ddrygau  erioed  yw  dy  bleser ; 
üim  da  ni  fynegaist,  ni  waethost,  un  amser  ; 
Ac  yr  awThon  i'r  Groegiaid  dywedi  fel  dewin, 
Mai  am  hyn  dug  ApoIIo  i'w  plith  y  pla  gerwiu, 
Am  wrthod  o  honof  fi  bridwerth  mor  hael 
Am  y  ferch,  gau  y  mynaf  i'm  cartref  ei  chael ; 
Can's  gwell'genyf  hi  na'm  g\\ir  wraig  Clytemnestra : 
Nid  yw  o'i  chymharu  à  hono  y  waela' 

Mewn  gwedd,  nac  mewn  bryd,  mewn  meddwl  na  gweithrcd. 
Er  hyn  mi  a'i  rhoddaf,  os  hyn  yw  fy  nyled  ; 
GweÌl  genyf  yw  by wyd  y  bobl  na'u  hangau : 
Ond  chwiliwch  am  rodd  yn  ddiatreg  i  minnau, 
Fel  na  b'wvf  fi  'n  unig  yn  anghyfiawn  heb  im, 
Can's  gwelwch  na  chaf  fi  fy  rhodd  fwyn  fy  hun. 
AchiUes  gadarndroed  atebodd  yn  union  :^ 
Fab  /\treus,  y  gwychaf,  y  glewaf  o  ddynion, 
Pa  fodd  rhydd  y  Groegiaid  mawrfrydig  it  wobrwy  T 
Nis  gwyddom  am  chwaneg  o  roddion  rhanadwy. 
HoII  ysbail  y  trefydd  sydd  wedi  ei  ranu  ; 
I'r  bobl  ei  ddwyu  yma  drachefn  nid  yw  'n  gweddu. 
Ond  ti  i  ApoUo  y  ferch  ieuanc  traddoda; 
Yn  driphlyg,  pedwa^jlyg,  genym  ni,  gwŷr  Achaia, 
Cei  dâl  pan  rydd  lau  i'n  gymeryd  Caerdroia. 


496 


Gan  ateb  llefarai  y  teyrn  Agaraemnon  : 
Er  cystal,  na  thwylla  fel  liyn  jni  dy  galon, 
Achilles,  ni  Iwydili  trwy  dwyll  na  thrwy  foiLl. 
Ai  dewis  yr  wyt  it'  dy  hnn  galTael  rhodd  ?    . 
A  luinnau  i  eistedd  yn  ddyn  ysbeiliedig  ? 
Ac  a  fyni  i  mi  ro'i  hon  ymaith  yn  ddiddig  ? 
Ilyn  wnaf  os  y  Groegiaid  rydd  imi  rodd  brj-dfcrtli, 
Yn  ateb  i'm  bryd,  yn  ymddangos  yn  gydwcrth. 
Os  na  rcdi'ant,  jTia  gan  ddyfod  y  deuaf, 
A'th  rodd  di,  neu  Aias,  neu  Odysseus  gymcraf  ; 
A  hwnw  at  bwy  bynag  y  deuaf  gaifF  ddigio  : 
Ond  hyn  rywbryd  eto  ymddyddanwn  am  dano, 
Yn  awr  dowch  a  gwthiwn  y  Uong  ddu  i'r  dyfndcr, 
Ac  iddi  y  casglwn  o'r  rhwyfwyr  iawn  nifcr. 
Yr  aberth  digonol  i'r  duw  roddwn  ynddi, 
A'r  hardd-deg  Chryseis  ei  hun  ddygwn  iddi. 
A  rhj-w  un  o'r  cynghor  gaiff  fod  yn  arwcinydd, 
Idomeneus,  neu  Aias,  neu  Odysseus  ysblenydil, 
Neu  ti,  0  fab  Peleus,  ofnadwyaf  o  ddynion, 
I  gymodi  Apollo  trwy  offrwm  teg  roddiou. 

Achilles  fuandroed  atebodd  yn  wgus, 

0  wisg\vr  haerllugrwydd,  y  rheibiwr  trachwantns, 
P'odd  cred  un  Achaiad  i'th  eiriau'n  barodlon, 

1  fyned  ar  hynt,  neu  i  wrthladd  rhai  dewrion? 
Mi  ni  ddaetliym  yma  achos  milwjr  Caerdroia 

I  ymladd ;  ni  wnaethant  i  mi  y  cam  Ueia' ; 

Fy  meirch  a  fy  ychain  i  nid  ysbeiliasant, 

A'r  cnydau  yn  Phthia  erioed  ni  ddifasant, 

Wlad  ífrwythlawn  a  phoblog,  can's  bryniau  cysgodol 

Sydd  rhyngom  yn  lluoedd,  a'r  weilgi  adseiniol. 

Ond  er  dy  fwjm  di,  y  dig'wilydd,  daethom  yma, 

I  ennill  anrhydedd  oddiwrth  bobl  Caerdroia 

I  dy  frawd  ac  i  tithau,  y  dyn  gwynebgiaidd. 

Genyt  ti  am  hyn  oll  ni  chawn  barch  na  gair  mwynaid  I; 

A  bygythi  dy  hunan  ddwyn  ymaith  fy  rhodd 

A  ennillais,  ond  gefais  gan  y  Groegiaid  o'u  bodd. 

Nid  wyf  byth  yn  derbyn  i  ti  yn  gyfartal 

Pan  fyddo  y  Groegiaid  yn  ysbeilio  rhyw  ardal. 

Yn  y  rhj'fel  cyffrous  fy  llaw  i  sy'n  gwneyd  mwyaf ; 

Ond  pan  ddel  y  rhaniad  ti  gaiff  y  rhodd  benaf  : 

Mi  gydag  ychydig,  ac  eto  jm  ddiddig, 

Sy'n  myn'd  at  fy  llongau,  gan  fy  ngwaith  yn  ílinedig. 

Ond  yn  awr  af  i  Phthia,  gan  mni  Ilawer  gwell  ydy  w 

Dychwelyd  tuag  adref  gyda'rllongau  cyfanryw. 

Bod  yma  heb  fri  nid  yw'n  fwriad  i  mi 

í  gasglu  cyflawnder  a  chyfoeth  i  ti. 

/  tebodd  yn  imion  Agamemnon  teym  dynica, 
Dos,  dianc,  os  hyny  yw  ewyllys  dy  galon. 
Myfi  nis  gofynaf  er  fy  mwyn  i  ti  oedi : 
Gvda  mi  y  mae  eraiU  a  fedrant  fy  mh-archu. 


HOMER.  497 

A  lau  y  cjnghorwr  o  honj-nt  3-0  bcnaf ; 

Ond  ti  o'r  breninocdil  i  mi  yw'r  adg.isaf. 

Hoff  genyt  yn  wastad  yw  ffrae  a  chyfiafan, 

Os  w_vt  lawer  crj'facli,  Duw  roddes  y  cyfan. 

Gyda'tli  longaii  a'tli  g^'fcillion  dos  adref  oddiyma  ; 

.A  c  ar  y  Myrmidoniaid  f.an  hono  teyrnasa. 

Mi  nid  wyf  jm  teimlo  o'th  blegid  im  prj'der, 

Ac  nid  wyf  yn  ofni  o  herwydd  dy  ddgder. 

Bygythi.ad  yn  mhellach  fel  hyn  _\chwanegaf, 

Gan  fod  Phoibos  Apollo  yn  ei  ch^'merjal  oddiarnaf, 

Gyda'm  llong  a'm  cyfeillion  anfonaf  Chryseis  ; 

Ond  minnau  gj-meraf  y  landeg  Briseis, 

Dy  rodd  di,  gun  ddod  at  dy  babell  i'w  chyrchu, 

Fel  gwypech  pa  faint  arnat  ti  wy'n  ragori, 

Ac  yr  ofno  pawb  arall  fel  cydradd  fy  ateb, 

Neu  hyf  ymgystadlu  â  mi  ger  fy  wyneb. 

Hyn  dd'wedai.     Poen  meddwl  a  lanwodd  Achillea, 
A'i  galon  ymranai  ddwy  ffordd  yn  ei  fynwes, 
A  dynai'r  llym  gledd,  yna  gwasgar  y  dynion, 
A  lladd  yn  ddîatreg  y  teyrn  Agamemnon  ; 
Ai  attal  ei  fàr,  a  darostwng  ei  ddigder. 
Pan  oedd  ynghylch  hyn  yn  ei  feddwl  mewn  pryder, 
A  phan  oedd  o'r  wain  yn  tj'Uu'r  cledd  mawr, 
Y  dduwies  Athene  o'r  nef  ddaeth  i  lawr ; 
Can's  Here,  Inn  dduwies,  a'i  gyrodd  yn  glau, 

0  gariad  a  gofal  yr  un  wedd  am  y  ddau. 
O'i  ol  hi  a  safai,  j-n  ei  wallt  euraidd  cydiai, 
Iddo  ef  yn  jTnddangos,  neb  arall  nis  gwtlai : 
Achilles  a  syrcdd,  yn  ol  fe  edrychodd, 

A  Phallas  Athene  yn  ddíoed  adnabyddodd ; 
Wrth  ganfod  ei  llygaíd  ofnadwy  dychrynai, 
Ac  ■wrtlii  mewn  geiriau  adeiniog  dywedai, — 

Ferch  lau  y  Tariannog,  paham  daethost  \  ma  ? 
Ai  i  wel'd  Agamemnon  yn  dangos  ei  draha  ? 
Ond  d'wedaf,  a  thybiaf  cj-flawnir  hyn  hefyd, 
Cyn  hir  trwy  ei  falchder  e  gyll  ef  ei  fywyd. 

Athene.  lygadlj^m,  atebodd  yn  gyíiym, 

1  attal  dy  ddig,  os  gwrandewi,  y  daethym, 

O'r  nef  wedi  'm  danfon  gan  Here  gain  dduwics, 
Yn  caru  a  gofalu  am  y  ddau  yn  ei  mynwcs. 
Ond  paid  â'r  ymrj-son,  y  cleddj-f  na  thyn, 
Ond  dannod  mewn  geiriau  betli  rydd  ar  ol  hyu  : 
Can's  d'wedaf  jaa  awr,  yr  hyn  hefj-d  g}  tiawuir, 
Ryw  ddyild  am  y  dirmyg  hwn  eto  fe  roddir 
I  ti  gymaint  deirgwaith,  anrhegion  0  fri; 
Ond  attal  dy  hun,  rho  ufudd-dod  i  ni. 

Gan  ateb  dj^edai  'r  buandroed  Achilles, — 
Anghenrhaid  j^w  sjdwi  ar  eich  gair  chwi,  O  dduwicg, 
Hj'd  nod  mewn  mawr  ddigter,  can's  hjmy  sydd  orau  : 
A  wrandawo  i'r  duwiau  efe  glywant  hwytliau. 


498  HOMER. 

Yna  ar  y  carn  arian  oi  law  drom  fe  roililod  1, 
I'r  -waln  y  cletUl  gwthioiUl,  nid  anufuddhaodd 
Orohymyn  Atheno ;  i  Olympus  acth  hithau 
I  drigfa  'r  Tariannog  at  y  UeiU  o'r  duwiesau. 

Mab  Peloiis  ar  unwaith  â.  chwerw  jrmadrodd 
Gyfarchodd  fab  Atrcus,  oddiwrth  ddigter  ni  phcidiodd.- 

Y  dyn  llawn  o  win,  gwj'ncb  ci,  calon  hydd, 
Ymarfogi  i  ryfcl  gyda  'r  lluaws  yn  rhydd, 
Neu  fyncd  i'r  cynllwyn  j-n  mysg  y  rhai  gorau 
O'r  Achaiaid  ni  fciddiaist,  i  ti  mae  fel  angau. 
Mae  'n  llawer  mwy  dillin  trwy  'r  holl  eang  fyddÌE 
Ysbeilio  pob  un  dd'wcdo  air  yn  dy  erbyn. 
Deyrn  poblddifaol  yn  rlicoli  gwehilion, 

Onidc  troseddasit  y  waith  olaf  yr  awrhon. 

Ond  d'wcdaf  i  ti,  a  mawr  Iw  rof  yn  mhellach, 

lë,  ni}'!!  fy  nheyrnwialen  'r  hon  ni  ddwg  byth  mwyach 

Na  deilen  na  brigyn,  er  pan  ar  y  mynydd 

Y  boncyíT  adawodd,  ac  ni  thyf  o  newydd, 
Can's  hi  oddiamgylch  a  naddodd  y  fwyall 

Y  dail  gyda  'r  rhisglyn  ;  yn  awr  mewn  gwcdd  arall 
Hi  meib  yr  Achaiaid  yn  eu  dwylaw  a  ddabant, 
Cyiìawnder-wcinyddwyr,  y  rhai  hyny  gadwant 
Yr  uchel-gyfreithiau  oddiwrth  laii  ddaeth  i  lawr : 
Ond  yr  awrhon  i  ti  hyn  yw  fy  llw  mawr  ; 
Dymiiniad  yn  brudd  am  Achilles  a  fydd 

I  feib  yr  Achaiaid  yn  gyfain  ryw  ddydil ; 

Ac  er  dy  boen  llym  nis  gelli  wneyd  dim, 

Pan  fo  'r  Uu  o  flaen  Hector  yn  syrthio  'n  ddi-rym  ; 

A  thithau  meAvn  gwyd  .'yddi  'n  gwaeo  'r  un  pryd 

Na  pherchaist  y  goreu  o'r  Achaiaid  i  gyd. 

Mab  Peleus  hyn  dd'wedodd,  ac  ar  y  llawr  taflodd 
Ei  aurhoeliog  deyrnwialen,  ac  yna  eisteddodd. 
Mab  Atreus  a  lidiai ;  ond  codai  'n  gyfagos 
Fwyn  Nestor,  yr  hyawdl  areithydd  o  Pylos. 
Llais  redai  o'i  enau  na  mel  yn  fwy  melus  ; 
Yn  awr  dwy  genedlaeth  o  ddynion  parablus 
Fuasent  feirw,  rhai  gydag  ef  gynt  a  fagesi.l 
Yn  Pjlos  ardderchog,  ac  yno  anesid  ; 
Ar  drydedd  genedlaeth  yn  awr  y  teyrnasai ; 
Ef  wrthynt  gan  geisio  eu  lles  a  lefarai. 

O  gwae  fi  :  i  wlad  yr  Achaiaid  mae  tristwc!», 
Ond  Priam  a'i  blant  yn  ddiau  gaent  hyfrydwcìi, 
A'r  lleill  o  wyr  Troia  laweuhaent  yn  cu  calou, 
Pe  clywent  am  danoch  fel  hyn  yn  ymryson, 
Rai  penaf  o'r  Groegiaid  mewn  cynghor,  ac  i  frwydro, 
Ond  pwyllwch  ;  ieuaagach  na  mi  ydych  eto. 
Cyn  hyn  e  f um  i  gyda  gwell  gwyr  na  chwi 
Yn  byw,  ac  ui  roisant  i"m  amgen  na  bri. 
Ki  welais  eu  bath,  ac  ni  welaf  byth  eto  ; 
Peirithoos,  a  Dryas  fel  bugail  yu  Uywio, 


499 


Kaineus,  ac  Ecsaclios,  a'r  g\vj-ch  Polyphemos, 
A  Theseus  mab  Aegeiis,  i'r  cluwiau  'n  gyfagos, 
0  ddynion  y  ddaear  y  cryfaf  hwy  ocddjnt, 
y  crj-faf,  ac  â  y  rhai  cryfaf  ymleddynt, 
A'r  cewri  mjmyddig  nes  yn  hollol  eii  lladd. 

0  ardal  bellenig  ganddynt  hwy  ce's  fy  ngwadd ; 
Pan  ddaethym  o  Pylos  â  hwy  cyfeillechais, 

A  minnau  hyd  eithaf  fy  ngalhi  ymleddais. 
O'r  rhai  sydd  yn  awr  yn  farwolion  y  llawr 
Nid  oes  a  wrthsafai  y  rhai  hyny  am  awr. 
Ac  eto  'r  cynghorion  roddwn  i  a  ystyrient, 
Ac  ar  fy  ymadrodd  yn  ufucUl  gwrandawent. 
Ufudd-dod  gan  hyny  rho'wch  chwithau  eich  dau, 
Can's  llawer  iawn  gwell  i  chwi  yw  ufuddhau. 
Tydi  Agamemnon,  mor  uchel  dy  swydd, 
Ka  chymer  trwy  drais  y  ferch  ieuanc  o'i  wydd : 
Ond  gad  hi,  can's  iddo  yn  gyntaf  y  rhoddochl 
Holl  feib  yr  Achaiaid  y  wobrwy  o'u  gwirfodd. 
A  thithau,  fab  Peleus,  na  fycld  jti  awyddus 

1  ymryson  â'r  brenin,  yr  hyn  nid  yw  weddus. 
Can's  nid  yw  yn  perthyn  anrhydcdd  cyfFrediii 
I  un  sydd  yn  dwyn  teyrnwialen  fel  brenin, 
Pr  hwn  rhoddes  lau  ogoniant  yn  ddibrin. 

Os  trech  wyt,  os  duwies  yw  un  o'th  rieni, 

Efe  sydd  yn  uwch,  can's  ar  fwy  mae  'n  rheoli. 

Mab  Atreus,  tawela,  rho  heibio  o'th  fynwes — 

]Myfi  sydd  yn  gofyn — dy  lid  at  Achilles, 

Yr  hwn  i'r  holl  lloegiaid  gyfrifìr  yn  gyfiawn 

Y  gwrthglawdd  cadarnaf  rhag  rhyfel  echryslawn. 

Y  teym  Agamemnon  gan  ateb  ddj'wedai, 
Hyn  oU,  yr  hen  wron,  lefaraist  jm  ddifai. 
Ond  h-wn  sydd  yn  mynu  uwch  eraill  ymhoni, 
Ar  bawb  f od  yn  A  rglwydd,  ar  bawb  gael  rheoli ; 
Ufucld-dod  i  hyn  ni  feddyliaf  ei  roddi. 
Os  ef  wnaeth  y  duwiau  sy  'n  byw  byth  yn  ymladdwr, 
A  y'nt  yn  rhoi  iddo  am  hyn  fod  yn  gabl^yr  ? 

Ond  yna  ar  ei  draws  atebodd  Achilles, 
Cei  "m  galw  yn  llwfrddyn  diog  a  diles, 
Os  ihliaf  i  ti  yn  mhob  peth  wyt  yn  ofyn  : 
Eheola  rai  eraiU,  i  mi  na  orchymyn  ; 
Can's  nid  wyf  fi  'n  meddwl  rho'i  mwy  it'  ufudd-dod. 
Ond  d'wedaf  beth  arall  ;  dal  ef  mewn  myfyrdod ; 
A  thi  na  neb  arall  am  y  ferch  nid  ymladdaf, 
Gan  eich  bod  chwi  a'i  rhoddodd  yn  ei  d^yn  oddiamaf. 
Ond  o'r  pethau  eraiU  a  feddaf  ynghyd 
Wi-th  y  llong,  ni  chei  ddwyn  dim  yn  groes  i  fy  mryd. 
Neu  tyred,  gwna  brawf,  fel  y  g\v'ypo  'r  holl  hi ; 
Dy  waed  bobtu  'r  bicell  toc  red  yn  fTrwd  thlu. 

Fel  hyn  â  chroes  eiriau  y  ddau  ymrysonent ; 
\"na  'r  dorf  wrth  y  Uongau  yn  rhydd  hwy  oUyngent. 


500  noMEit. 

Achilles  at  ei  bebyll  a'i  longau  cyflawnion 
Acth  gj'ila  Patroclus  a'r  lleill  o'i  g}  feillion. 
Mab  Atrtus  a  lusgodd  long  g_\  tìym  i'r  mor, 
Ac  ugain  o  rwyfwyr  ddewisoild  :  a  stor 
Digonol  roes  jnddi  o'r  tcirw  yn  aberth 
I'r  duw  ;  a  chymerodd  Chryscis,  ferch  brydferlh, 
Gan  ei  thirion  arweddyd  ;  Odysseus  acth  hefyd, 
Yu  iií.enor,  y  doethaf  o  ddynion  trwy  'r  hollíyd. 


HECTOR    AC    ANDEOMACHE.* 

'NoL  dywedyd  hyn  o  eiriau,  helm-arfog  Hcctor  gnn 
Oddiyno  acth  yn  ebrwydd  i'w  annedd  lawn  ei  hun. 
Andromache  fraich-wendcg  ni  chafodd  yn  y  tý  ; 
Can's  hi,  ynghyd  á'i  phlentyn,  a'i  morwyn  daclus  gn, 
Ar  ben  y  tẁr  eisteddai,  gan  ochencidio  'n  ddwys: 
A  Hector,  pan  na  chafodd  yn  tŷ  ei  briod  Iwys, 
Ar  drothw-y  'r  neuadd  d'wedai  wrth  y  Ilancesau  oll, 
Lancesau,  dowch,  mynegwch  i  mi  y  gwir  digoll ; 
Andromache  fraich-wendeg,  i  ba  lc  'r  aeth  o'r  tŷ  ? 
Ai  at  rai  o"i  chwiorydd-yn-nghyfraith  hardd-dt^'  cu? 
Ai  ynte  i  deml  Atheno,  Ile  mae  Troesau  coeth, 
Gwallt-bryferth,  yn  cymmodi  y  ddigllawn  dduwics  ddoeth  ? 

Y  benaf  o'r  morwynion  ddywcdai  wrtho  'n  glir; 

0  Hector,  gan  it  erchu  i  ni  fynegu  'r  gwir, 

Nid  aeth  at  ei  chwiorydd-yn-nghyfraith  hardd-deg  cu, 
Na  chwaith  i  deral  Atheue,  Ile  mae  Tröesau  'n  llu 
Gwallt-brydferth,  yn  cymmodi  y  ddigllawn  dduwes  grcf ; 
Ond  esgyn  wnaeth  i  gopa  tŵr  uchel  Dion  dref : 
Can's  clywodtl  fod  y  Troiaid  yn  cael  eu  gwasgu  'n  Ilym 
Gan  ymgyrch  yr  Achaiaid,  rai  creulawn  mawr  eu  grym. 
At  gaer  y  dref  hi  redodd,  o'i  chof  gan  faint  ei  ch«yn ; 
A'r  plentyn  hefyd  ddygid  yn  mreichiau  'r  fammaeth  fwyn. 
Fel  hyn  dywedai  'r  Ilances  :  yn  union  Hector  aeth, 
Ar  hyd  heolydd  llydain,  drachefn  y  íTordd  y  daeth, 
Nes  cyrhaedd  at  byrth  Scaia,  'n  ol  tramwy  'r  ddinas  faith ; 
Can's  yuo  'r  oedd  mynedfa  o'r  dref  i  macs  i'r  paith. 
Ac  yno  i"w  gyfarfod  ei  wraig  a  ddaeth  mewn  pryd, 
Andromache,  ferch  hawddgar  Eetion  hael  ti  fryd ; 
Eetion  'r  hwn  breswyliai  Hypophac  goediog  glyd, 
Yn  Thebes  lle  rheolai  'r  Ciliciaid  dewr  i  gyd. 

1  Hector  fawr  bres-helmog  rhoddasai  ef  ei  ferch, 

Yr  hon  dtlaeth  i'w  gyfarfod  yn  awr  yn  llawn  o  sercli : 
A  gyda  hi  y  forwyn  yn  cario  ar  ei  bron 

Y  pleutyn  hoff,  mab  Hector,  fel  seren  loew  lon. 

*  O'r  "Traethodydd,"  am  1852. 


IIOMER. 

Scamandrios  oedd  yr  emv  gan  Hector  gafodd  ef, 

Astyanacs  gan  eraill,  can's  Hector  gadwai  'r  dref. 

Ei  dad  yn  ddystaw  wenai  wrth  wel'd  ei  blentyu  glw}'3, 

A'r  fam  gerllaw  a  safai  gan  dywalît  dagrau  dwys. 

Wrth  law  ei  gvvr  y  glynai,  a  d'wedai  wrtho  'n  rhydd- 

Anwjdj'd,  gan  dj^  ddewrder  dyfethir  di  ryw  ddydd. 

Ac  at  dy  blentyn  tyner  dideimlad  wyt  yn  wir, 

A  minnau  'r  hon  a  fyddaf  yn  unig  yn  y  tir. 

'R  Achaiaid  toc  a'th  laddant,  pan  ddeuant  oll  yn  llii: 

Ond  gwell  i  mi  na'th  golli,  fyn'd  lawr  i'r  ddaear  ddu. 

Dim  C3'sur  ni  fydd  imi  pan  gwympi  yn  y  gad ; 

Can's  genyf  nid  oes  mwyach  na  hybarch  fam  na  thad. 

Fy  anwyl  dad  a  laddwyd  gan  gledd  A  chiles  f a-wr, 

A  phoblog  dre'r  Ciliciaid  ddinystriwyd  hyd  y  Uawr, 

Sef  Thebes  fawr  uchelborth — Eetion  laddodd  ef, 

Er  hyny  nid  yspeiliodd,  can's  ofnodd  fara  y  nef. 

Ond  ef  â'i  arfau  cywrain  a  losgodd  yu  y  tân, 

Ac  uwch  y  llwch  yn  arwydd  fe  gododd  grugvn  glàn : 

A  llwyfydd  prydferth  hefyd  a  blanwyd  i'w  amgau, 

Gan  gain  dduwiesau  'r  mynydd,  plant  y  tarianawg  lau. 

'fí  oedd  genyf  saith  o  frodyr  yn  nhŷ  fy  nhad  yn  by w ; 

Ond  oll  un  dydd  hwy  aethant  i  fro  'r  uíFernol  Dduw, 

Achiles  ddewr  fuandroed  a'u  lladdodd  fawr  a  mân, 

■phth  ychain  gwar  traed-drymion,  a  defaid  gM'ynion  gl.'ia. 

Fy  mam,  yr  hon  a  lywiai  Hypoplac  goediog  glyd, 

A  ddygwyd  ganddo  ymaith,  a'r  eiddo  oU  i  gvd. 

Ond  am  dUderfyn  bridwerth  gollyngodd  hi  ar  frys, 

Ac  Artemis,  saethyddes,  a'i  lladdodd  yn  y  llys. 

Ond  ti  i  mi,  fy  Hector,  wyt  dad  a  niam  dy  hun, 

Brawd  hefyd  yr  un  ffunud,  a  thi  yw'm  priod  cun. 

0  tyr'd  yn  awr,  tosturia,  ac  aros  ar  y  twr, 
Ámddifad  na  wna'th  blentyn,  na'th  wraig  i  golli  ei  g.vr. 
Gerllaw  y  ffigyswydden  sefydla  di  dy  wŷr, 

Lle  mae  y  dref  yn  hygyrch,  a  gwanaf  y  w  y  mur. 

Tair  gwaith  y  dynion  blaenaf  a  wnaethant  ymgais  hyf  ; 

Y  ddau  ddychrynllyd  Aiacs,  Idomeneus  gryf, 
A  meibion  Atreushefyd,  a  gwrol  fab  Tydeus  ; 

Pa  beth  at  hyn  a'u  denodd  sydd  imi  yn  ammheiis  ; 
Pa  un  ai  rhyw  un  hysbys  mewn  dyfnion  goelion  cudd, 
Ai  hunan-farn  a'u  gweithiodd  i  lawn  gynhyríìad  rhydd. 

1  hon  ar  hyn  atebai  helm-arfog'Hcctor  fawr  : 

Y  pethau  hyn  a  enwaist  i  gyd,  fy  ngwraig,  a'm  dawr  ; 
Ond  Troiaid,  a  Thröesau,  sy'n  gwisgo  dillad  llaes, 
Beth  dd'wedant  os  íì  welant  yn  cilio  'n  Ilwfr  o'r  mues  ? 
Nid  hyny  chwaith  yw  'm  tuedd,  can's  dewr  y  dysgais  fod; 
Yn  mysg  y  Troiaid  goreu  mewn  brwydrau  bu  fy  nod, 

I  gynnal  mawr  ogoniant  fy  nhad  a  uiinnau  '  nghyd. 
Ond  hyn  a  wn  yn  ddíau  mewn  meddwl  ac  mewn  bryd ; 

Y  daw  y  dydd  ryw  amser  pan  syrthio  Ilion  làn, 
A  Phriam  arfog  hefyd,  a'i  bobl  yn  ddiwahan. 


COl 


602 


Ond  am  ofidiaii  'r  Troiaid  nid  cymaint  yw  fy  ngh^\-yn, 

Ka  Hecabe  a'm  magodd,  na'r  brenin  Priam  fwyn, 

Na'm  brodyr  cr  mor  auwyl,  y  rbai  yn  aml  a  fflwch 

Dan  ddwj'law  dynion  creulawn  a  syrthiant  yn  y  llwch, 

A'r  eiddot  ti,  fy  mhriod,  yn  gaeth  pan  ddygir  di, 

Gan  ryw  Achaiad  arfog,  a'th  ddagrau  'n  ífrydio  'n  lli'. 

Dy  waith  fydd  gwau  yn  Argos  mewn  rhyw  estronol  gell, 

A  chario  dwr  Meseis,  neu  H_viiereia  bell, 

Yn  erbyn  úy  ewyllys,  dan  liwysau  creulawn  raid  : 

A  d'wedant  pan  y'th  welant  yn  wylo  yn  ddibaid  ; 

Hon  oedd  gwraig  Hoctor  unwaith,  yr  hwn  tìaenorai  'r  gad, 

Yn  mysg  marchogion  Troia  o  amgylch  Ilion  fad. 

I  ti,  pan  dd'wedant  felly,  dwfn  drallod  uewydd  ddaw, 

0  ddiÉfyg  g"  r  mor  nerthol  i  gadw  'r  aflwydd  draw. 
Ond  dan  y  pridd  yu  bentwr,  yn  farw  cuddier  fi, 
Dyn  clywyf  am  dy  drallod,  a'th  drist  gaethiwed  di. 
Ar  hyn  estynai  Hector  i'w  bleutyn  hoff  ei  law ; 
A'r  plentyn  yn  ddiattreg  a  giliai  'n  ol  meAvn  braw, 

1  f^-nwes  fwyn  eijfammaeth,  gan  waeddi  a  llechu  'n  nes, 
Ehag  g^vedd  ei  dad  serchoglawn,  ac  ofn  y  dysglaer  bres, 
A'r  anferth  grib  farchrawnog,  a  wisgid  yn  y  gâd, 

Yr  hon  ysgydwai  'n  wgus  ar  gopa  hehn  ei  dad. 

Y  tad  yn.  siriol  wenodd,  a'r  fam,  edmygawl  fun  ; 

A'i  benwisg  hardd  yn  ebrwydd  d^'osgodd  Hector  gim; 

Ac  ar  y  llawr  fe'i  dododd  yn  ddysglaer  o  bob  tu : 

Ac  'n  ol  cusanu  ei  blcntyn,  a'i  lon  gofleidio  'n  hy', 

At  lau  cj'feiriodd  weddi,  a'r  duwiau  eraill  oll; 

O  lau,  a'r  duwiau  eraiU,  cenadwch  yn  ddigoll, 

I'm  plentyn  hwn,  fel  finnau,  fod  yma  'n  barchus  iawn, 

A  chyrhaedd  nerth,  a  ll^'^yio  yii  gadam  Ilion  lawn ; 

Fel  d'wedo  rhyw  un  eto,  fod  hwn  yn  well  na'i  dad, 

0  ryfel  pan  ddj-chwelo,  a  chario  yspail  mad, 

'X  ol  lladd  rhyw  gawr  gelynol,  nes  lloni  bryd  ei  fam. 

Hyn  dd'wedai,  a  gosodai  ei  blentyu  yn  ddinam, 

Y^n  nwylaw  ei  anwj'l  briod,  yr  hon  me'wn  siriol  swyn, 

I'w  mynwes  beraroglaidd  a'i  cym'rodd  ef  yn  fwyn, 

Gan  wenu  trwy  ei  dagrau.     A'i  gŵr  pan  welodd  hyn, 

Dosturiodd,  ac  a  sychodd  ei  grudd,  gan  dd'weyd  yn  llyn: 

Anwj'lyd,  na  ofidia  'n  ormodol  yn  dy  fryd ; 

isid  oes  yn  groes  i  dynged  a'm  gyr  i  maes  o'r  byd : 

Oud  tynged,  gwn  nas  gallodd  un  dyn  erioed  osgoi ; 

Na'r  Uwfr  na'r  mwyaf  cadarn,  nis  gallant  rhagddi  íToi, 

Yn  awr,  dos  dithau  adref  at  dy  orch^yj'lion  maith, 

Y  cogel,  a  llywodraeth  y  merched  glân  a'u  gwaith: 
Ond  gofal  dwys  y  rhj'f el,  y  gwj'r  a  gaiff  ei  ddwyn, 
!Myfi,  ac  nid  fi  'n  unig,  ond  pawb  yn  Ilion  fm'n. 
'Xol  d'wedyd  hj'n  o  eiriau,  yr  enwog  Hector  fawr 
Gymerai  'r  hebn  farchrawnog  orweddai  ar  y  Uawr : 
A'r  wraig  hawddgaraf  hithau  aeth  tua  'i  chartref  coeth, 
Gan  edrych  'n  ol  yn  fynych,  a  thywollt  dagrau  pocth. 


noiiEn.  503 

Yd  fuan  hi  gyrhaeddodd  i  mewn  i  boblog  dy 

Y  dewr  ddynladdwr  Hector,  a  cbafodd  joio  lu 

0  ferched  oedd  yn  g^'cini ;  a  Uefain  AíTiaeth  pob  iin 

Am  Hector,  er  me^ra  bj'^yyd,  o  fe'wn  ei  dŷ  ei  hun. 

Ef,  meddynt,  ni  ddychwelai  'n  ddiangol  mwy  o'r  gâd, 

0  ganol  grymus  ddw\iaw  'r  Achaiaid  mawr  eu  brâd. 


NODIADAü. 

Nicl  oes  yn  Homer  ond  ycliydig  o'r  hyB  a  gyfrifìr  yn  brydferthwch 
gan  lawer  yn  Nghymru ;  ac  eto,  rywfodd,  mae  y  dynion  callaf  yn  mhob 
oes  wedi  talu  gwarogaeth  iddo  fel  tywysog  y  beirdd.  Mae  yn  debyg 
mai  yr  achos  o'r  naill  a'r  llall  ydyw,  nad  oedd  efe  yn  ceisio  gwella 
anian  ;  ond  ymfoddloni  i'w  chymeryd  fel  jx  ydoedd. 

Ni  fuasai  cyfieithiad  Pope  mor  boblogaidd  oni  buasai  iddo  ychwan- 
egu  llawer  o  addurniadau  o'i  waith  ei  hun  at  Homer :  ond  y  mae  pob 
dyn  o  feddwl  coethedig  yn  rhoddi  y  blaen  i  Cowper,  o  gjTaaint  ag  y 
mae  yn  fwy  llythyrenol. 

Yn*y  cyfieithiad  uchod,  yr  amcan  oedd  ei  wneuthur  mor  llythjTenol 
ag  y  gellid.  Y  gamp  wrrth  gyfieithu  yw  rhoddi  yr  ystyr,  yr  holl  jstyr, 
a  dim  ond  yr  ystyr.  Ni  ddylid  ychwanegu  at  feddjdiau  y  bardd,  mwy 
nag  y  dylai  y  bardd  ychwanegu  at  brydferthwch  anian. 

Y  mae  meddwl  i  bob  gair  yn  Homer.  Y  mae  pob  ansoddair  yn 
dangos  rhyw  briodoledd  arbenig,  yr  hon  a  ddylid  ei  chadw  wrth  gyf- 
eithu.  Ond  y  mae  ystyr  rhai  o  honynt  yn  ammheus.  Er  anghraifí't, 
nid  yw  yn  hollol  eglur  pa  fodd  y  dylid  cyfieithu  y  gair  eilipodes.  Cyf- 
ieithasom  ef  "  traed-drymion,"  gan  amcanu  at  uno  y  golygiadau  a 
roddir  gan  Buttmann  a  Passow. 

Yn  y  darn  uchod  y  mae  dwy  linell  y  rhai  a  gyfrifir  yn  mysg  y  rhai 
anhawddaf  i'w  cyfieithu  yn  yr  holl  "Iliad."  Ar  ol  son  ei  bod  wedi 
colli  ei  thad,  a'i  mam,  a'i  brodyr,  y  mae  Andromache  yn  dyweyd  wrth 
Hector  fod  yr  holl  berthynasau  hyn  yn  cydgyfarfod  ynddo  ef. 

Ond  ti  i  mi,  fy  Hector,  wj't  dad  a  mam  dy  hun, 
Brawd  hefyd  yt  im  ffunud,  a  thi  yw  'm  priod  cun. 

Yr  anhawsder  yw  dwyn  i  mewu  jt  holl  cnwau  hofí",  tad,  mam, 

brawd,  a  phriod,  a  rhoddi  ueillduolrwydd  hefj'd  i'r  olaf,  mewn  dwy 

liuell,  fel  y  maent  gan  Homer.     Yr  oedd  hyd  y  geiriau  yn  rhoddi  i  ni 

•  Uû  fantais  nad  oedd  gan  y  cyficithwp  Scisnig,  y  rhai  ydynt  oll  wcdi 


504  HOMER. 

bod  i  ryw  raddau  yn  aflwyddianuus.     Dyma  y  cyücitLiadau  Seisnig 
vn  canlyu,  fel  y  gallo  y  darllenydd  eu  cymliaru  : — 

Yet  all  these  gone  from  me, 
Thou  amply  render'st  all,  thy  life  makes  still  my  father's  be, 
My  mother,  brothers,  and  besiiles  thou  art  my  husband  too, 
Most  loved,  most  worthy.     l'ity  then,  dear  Iove,  aud  do  not  go. 

Chapman. 
But  thou  my  Hector,  art  thyself  alone, 
My  iiarents,  brothers,  and  my  lord,  in  one.  Dryden. 

Yet  while  my  Hector  still  survives,  I  see 

My  father,  mother,  brothren,  all  in  thee. 

Alas  !  my  pareuts,  brothers,  kindred  all 

Once  more  wiU  perish,  if  my  Htctor  fall.  PoPE. 

All  these  are  lost,  but  in  thy  wedded  love, 

My  faithful  Hector,  I  regain  them  all.  Cowr£K. 

Y'et  thou,  my  Hector  !  thou  art  all,  alone, 

Sire,  mother,  brethren,  husband,  all  in  one.  Sotiieby. 

Y  gwaelaf  o  honynt  oll  yn  ddiammheu  yw  Pope,  yr  h-wn  sydd  yn 
gadael  allan  y  gair  "  priod  "  yn  hollol:  ac  yr  oedd  yn  rhaid  iddo 
ychwanegu  dwy  linell  at  Homer,  yr  hwn  oedd  eisoes  wedi  dyweyd  y 
cwbl  oedd  yn  anghem-heidiol,  a'r  cwbl  a  allesid  ei  ddyweyd  heb  anafu 
y  meddylddrych.  Y  mae  Dryden  yn  dda  fel  arferol ;  ond  y  mae  yn 
colli  trwy  uno  tad  a  mam  yn  y  gair  "parents,"  yn  Ue  eu  cadw  ar 
wahan,  fel  y  maent  yn  Homer.  Nid  yw  Cowper  ychw^aith  yn  y  lle 
hwn  yn  ddigon  manwl.  Y  mae  wedi  crynöi  tad,  mam,  a  brawd,  yn  y 
gair  "  all,"  yn  lle  eu  henwi ;  ond  y  mae  wedi  cadw  y  berthynas  briod- 
asol.  Fe  allai  mai  }-r  hen  Chapman  w  y  goreu  o  honynt  oll,  er  ei 
fod  yntau  yn  methu  trwy  adael  allan  y  gaù-  Hector,  a  thrwy  beidio 
cjTinwys  yr  holl  feddwl  mewn  d\^-y  linell.  Y  mae  Professor  Wüson  yn 
rhoddi  y  flaenoriaeth  i  Sotheby ;  ond  y  mae  yn  ei  gyfìeithiad  ef,  fel 
yr  eiddü  Dryden,  un  bai,  yr  hwn  sydd  yn  andwyo  y  cwbl.  Y  mae 
Homer  yn  rhoddi  arbenigrwydd  i'r  berthynas  briodasol,  yr  hwn  sydd 
wedi  ei  golli  yn  Sotheby.  Gellid  cyfìeithu  y  llineliau  gwreiddiol,  air 
am  air,  fel  y  canlyn : — 

Ond,  Hector,  ti  i  mi  vryt  dad  a  pharchus  fam, 
Ac  hefyd  brawd,  a  thi  i  mi  wyt  briod  cun. 


m; 


CYHOEDDIADAU    CYFNODOL    Y    CYMEY.* 


"YE    EUKGEAWN    CYMEAEG." 


EHAN   I. 


*' Yn  awr  am  clipyn  o  dcladleuaetli.  Y  mae  Cymru  y  dytldiau  liyn  yn 
rhy  lonydd  o  ddim  rheswm.  Y  mae  meddyliau  y  bobl  wedi  myned 
mor  ferfaidd  a  hen  ferddwfr,  Gwir  fod  y  '  Dysgedydd '  yn  llafurio 
yn  ffyddlawn  a  pliarliaus  i  godi  rliyw  gynnliwrf  yn  mysg  y  gwahanol 
bleidiau  crefyddol ;  ond,  fel  y  mae  gwaethaf  yr  helynt,  nid  oes  neb  yn 
ediych  ar  hwnw,  druan,  yn  werth  hanner  mynyd  o  sjdw.  Ond  yn  awr, 
dyma  y  '  Traethodydd '  yn  cymeryd  y  misolion  mewn  llaw ;  a  gwydd- 
om  fod  gair  o'i  eiddo  ef  yn  diasbedain  o  Gaergybi  i  Gaerdydd." 
Tebyg  i  hyn,  ond  odid,  fydd  iaith  rhai  o"n  darllenwyr,  pan  welant  yr 
enwad  sydd  uwchben  yr  erthygl  hon.  Ond  rhaid  iddynt  ganiatàu  i  ni 
hysbysu  cyn  myned  yn  mhellach,  nad  ydym  y  tro  hwn  yn  bwriadu 
cyflawni  eu  dysgwyliad.  Pa  fodd  y  bydd  pan  ddeuwn  i  sylwi  ar  fisol- 
ion  yr  oes  hon,  nis  gallwn  eto  benderf}Tiu.  Daw  hyny  i'r  golwg,  fel 
pob  peth  arall,  ^ti  ei  amser  priodol.  Ond  yn  gyntaf,  er  mwyn  parchu 
henaint,  y  mae  genym  rês  o  hen  gyhoeddiadau  i'w  dwyn  ger  bron,  y 
rhai  oeddynt  wedi  gwneuthur  eu  hymddangosiad  hanner  can'  mljmedd 
neu  ragor  o  flaen  y  rhan  fwyaf  o'r  ^ilauedau  sydd  yn  a"m:  yn  goleuo 
yn  ô'urfafeu  lenyddol  y  Dywysogaeth. 

Y  mae  talm  o  amser  bellach  er  pan  gawsom  afael  ar  hen  lyfr,  heb 
im  ddalen  euwol,  jv  hwn  oedd  wedi  bod  yn  perthyn  i  ddiacon  tra 
pharchus  gyda'r  Methodistiaid  Calfinaidd  yn  Sir  Feirionydd  :  a  mawr 
oedd  ein  llawenydd  wrth  ddeall  ein  bod  wedi  dyfod  o  hyd  i'r  cyhoedd- 
iad  cyfnodol  cyntaf  a  argraô'wyd  crioed  yn  yr  iaith  Gj-mraeg.  Y  mae 
yn  ammheus  genym  a  oedd  gorfoledd  Columbus  yn  fwy  pan  ddargan- 

*0r  "TEAETnoDyDD,"  am  1848-49. 
2k 


500  OYHOEDDIADAU  CVFNODOL  Y  CYMUY, 

fyddodcl  Amcrica.  Yn  mlieu  enyd  ar  ol  hyny  gwelsom  yr  un  llyfr  yn 
mhlitb  lluaws  o  lyfraii  da  eraill  oedd  wcdi  bod  unwaitli  yu  feddiant  i 
\in  o'r  diaconiaid  mwyaf  deallus  a  ffyddlawn  gyda'r  un  cnwad  yn  Sir 
Ddinbycli.  Ac  yma,  nis  gallwn  fyncdlicibio  hcb  sylwi  mai  darllenwyr 
mawr  oedd  yr  holl  grefyddwyr  goreu  yn  yr  ocs  a  aetb  beibio  heb  un 
eithriad.  Yr  oedd  y  ddaii  hen  frawd  a  grybwyllwyd  yn  hynod  mewn 
duwioldcb  a  defnyddioldeb  ;  ac  ^a*  oeddynt  mor  hynod  mewn  ysbryd 
darllengar.  0  ganlyniad,  jt  ocdd  eu  meddyliau  yn  jmL'augu  ;  ac  er 
nad  oeddyut  ond  dyuion  isel  o  ran  scfyllfa  fydol,  yr  oeddynt  yu  rhag- 
ori  mcwn  gwj'bodaeth  gyffredinol,  ac  mewn  tymher  foneddigaidd.  Pe 
buasent  byw  yn  y  dyddiau  hyn,  diau  y  buasent,  fel  y  mae  pawb  sydd 
yn  debyg  iddynt,  yn  bleidwyr  gwresog  i'r  '*  Traethodj^dd."  Ond  pa 
fodd  bynag  am  hyny,  coficd  ein  cyfeillion  ieuainc,  os  ydynt  am  ddilyn 
yr  hen  bobl  fwyaf  duwiol,  fod  yn  aughenrheidiol  anhebgorol  iddynt 
lynu  wrth  ddadlen.  Nid  oes  achos  i  ni  ofyn  maddeuant  am  droi  cy- 
maiut  a  hyu  o'r  llwybr  i  ddyweyd  gair  o  blaid  Ilafurio  am  wybodaeth. 
Nid  ydym  byth  yn  hofíì  teithio  mor  gyflym  trwy  unrhyw  barth  o  wlad, 
fel  na  cheir  hamdden  i  edrych  oddeutu  ar  brydferthwchygreadigaeth, 
ac  i  ymdd^^ddan  ychydig  yn  achlysurol  â'r  trigolion.  Hyn  ydyw  un 
rheswm  cryf  sydd  genym  yn  erbyn  y  cerbydau  tän.  Ond  dyma  ni  o'r 
diwedd  yn  dychwelyd  at  y  pwnc* 

Y  mae  yn  ymddaugos  na  argraffwyd  dalen  enwol  i'r  Uyfr,  oblegid 
iddo  gacl  ei  adael  yn  anorphenedig.  Oud  yn  yr  un  y  buom  mor  ffodus 
a  tharaw  wrfcho  yn  Sir  Ddinbych  y  mae  amlen  yr  ail  rifyn  wedi  ei 
chadw  yn  ofalus  :  a  rhoddwn  yma  ail-argrafi&ad  o  houi,  gan  ei  bod 
yn  cynnwys  darluuiad  mewn  rhyw  radd  o  ausawdd  y  cyhoeddiad.  Ni 
adewir  allan  y  Ilyfrwerthwyr  yn  ngwaelod  y  ddaleu  ;  oblegid  yr  ydym 
yn  ystyried  pawb  oedd  yn  dwyn  y  berthynas  leiaf,  pe  na  bae  ond  y 
nawfed  àch,  â'r  gwaith  hwn,  yn  deilwng  o'u  cofuodi :  ac  nid  annif}T 
fydd  gweled  euwau  y  rhai  oedd  yn  gwerthu  llyfrau  yu  mhrif  drefydd 
Cymru  yn  yr  oes  hono. 


•  Teimlem  fod  enwati  y  ddan  ddîacon  nchod  yn  haeddu  eu  cofnodl.  Y  cyntaf  ocdd  Mr.  Robert 
Grifiath  o'r  Bala;  a'r  llall  oedd  Mr.  Robert  Llwyd  o  Rutliin.  Yn  ol  pob  hanes  a  gawsom  am 
danynt  yr  oedd  y  ddau  mor  eawog  am  nawseidd-dra  eu  hysbryd  ag  am  eu  bym&rweddiad 
dichlyuaiJd. 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY.  507 

TEYSOEFA    GWYBODAETH, 

N£U, 

EURGRAWN    CYMRAEG. 

[Pris  Tair  Ceiniog  yu  unig]  yr  II.  EAN, 
0  ddydd  Sadwrn,  Mawrth  3,  hyd  ddydd  Sadwrn,  Mawrtli  17,  1770. 

I.  Wyth  tu-dalen  o  Hanes  Cymru,  o  amser  Cadwaladr  Brenin  Prydain, 
hyd  at  Leweljm  y  diweddaf  o  Dywysogion  Cymru,  a  'sgiifenwj'd  gan 
Caradog  o  Lancarfau,  dan  yr  enw,  Bruty  Tywysoyion. — Yr  ystori  ìion 
a  drefuir  yn  y  cyfryw  fodd  ag  y  gellir  ei  rhwymo  wrthi  ei  hun,  pan 
ei  gorphenir. 

n.  Wyth  tu-dalen  arall  fydd  yn  cynnwys  Ymresymiadau  ar  amry wiol 
Destunau,  sef,  Holiad,  A  fyddwn  ni  yn  adnabod  ein  gilydd  yn  y  nef- 
oedd  ? — Taith  Obida. — Cyngor  rhag  y  peswch. — I  wybod,  pan  y  bo 
dyn  wedi  cael  ei  gnoi  gan  gi,  pa  un  ai  bod  y  ci  yn  gynddeiriog,  neu 
nad  oedd. — Y  modd  i  wellhau  tir. 

m.  Wyth  tu-dalen  o  Brydyddiaeth,  yn  cynnwys,  Hunan-Ymddyddan 
wrth  rodio  ar  hyd  y  nôs. — Y  xix.  Salm,  gan  y  diweddar  Barchedig  Mr. 
ií/smrí7í/ií/s,o'rGwernllwyn,ym  MerthyrTydfil. — Càn  o  alarnadarol 
arlwyddes  hawddgar  a  defnyddiol,  yr  hon  a  ymadawodd  yn  ddiweddar 
er  mawr  dristwch  a  gofid  i  Ìaweroedd,  ac  yn  gosod  allan  rai  o'i  rhin- 
weddaupenaf. — Canmoliaeth  i'r  Trysorfa  Gwybodaeth,  ar  rai  o'rped- 
war-mesur-ar-hugain. — Englynion  at  y  Cyhoeddwyr,  ac  at  y  Cymry. 

IV.  Wyth  tu-dalen  o  Newyddion  cartrefol  aphellennig, — yn  cynnwys, 
Gwrthryfel  yn  llywodraeth  y  Twrc  ;  Hanes  hynod  am  Mungo  Cam- 
bel,  yr  liwn  a  farnwyd  i  farw  am  ladd  arlwydd  Eglinton  ;  Hysbysiad 
byrr  o'r  ationyddwch  presennol  yn  Llundain, — Nodau  ar  bregeth 
Methodist,  &c.  &c.  &c. 

Omne  tulit  Punctum,  qui  miscuit  utile  ffulci, 
Lectorem  deltctando,  pariíerque  monendo.         HoR. 

Argrapliw3'd  g.-in  I.  Ross ;  ac  ar  wertli  gan  R.  Rliydderch,  yng  Nghaerfyrddin ; 
Mr.  Williaras,  o  Fleet-street,  Llundain  ;  Mr.  Cadel,  ym  Miisto;  Mr.  Eddowes,  yny 
Mwythig;  Mr.Thomas  Bowen,yn  Llanfair-muallt;  Mr.  L  Hughes,  yn  Niwbwrclî,  sir 
Fòn;  Mr.  W.  Jones,  yn  y  Bala;  Mr.  C.  Lloyd,  yn  Aberystwyth  ;  Mr.  Rogers,  yn  y 
Fenni;  Mr.  Jones,  yn  Aberhonddu ;  Mr.  Savus,  yng  Nghaerdûdd :  Mr.  Beedles, 
Pont-y-pẃl;  Mr.  Rees,  yn  Nghastell-Nedd;  Mr.Awbry,  yn  Abertawe;  Mr.  Wright,  a 
Mr.  B.  Jones,  yn  Hwlffordd;  Mr.  Harris,  yn  Aberteiíì;  Mr.  N  Watkins,  yn  Llan- 
ymddyf  ri ;  Mr.  E<lwards,  yn  Llandeilo-fawr ;  Mr.  I.  Jones,  Rhwymwr  Llyfrau,  yn 
Nghaernarfon  ;  Mr.  Pughe,  yn  Llaurliwst,  sir  Ddinbych  ;  dan  lun  y  Llew  Gwynn, 
ym  Machynlleth,  sir  Drefaldwyn ;  Mr.  Rees,  New-liin  ;  Mr.  D.  Evan,  yu  Henllan- 
am-Goed ;  a  loan  Efan,  Carriwr  o  Gaerfyrddin  i  Aberteifì. 

Fe  ddeisyfir  ar  y  cyfryw  Foneddigion,  ac  eraill,  sydd  yn  meddiannu  hen  Law- 
'sgrifcniadau  Cymraeg,  ac  yn  ewyllysio  eu  cael  yn  gyhoeddus,  eu  danfon  at  Gy- 
hoeddwr  yr  Eurgrawn  Cymraeg,  i  ofal  y  Parchedig  .\lr.  Josiah  Rees,  o'r  Gelligron, 
gerllaw  Ca<tell-Nedd ;  R.  Rhyddcrch,  Gwerthwr-Llyfrau ;  ncu  I.  Ross,  Argraph- 
ydd,  yng  Nghaerfyrddin. 


508  CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY. 

Enw.  Gwclir  mai  enw  y  cyhocdcliad  lnvu  ocdd  "  Trysorfa  Gwybod- 
aetb,  neu  Eurgrawn  Cymraeg."  Tebyg  mai  wrtb  yr  olaf  o'r  ddau  yr 
aduabyddid  ef  yn  fwyaf  cyô'redin ;  oblegid  y  mae  y  gobcbiaetbau  wedi 
eu  cyfcirio  bron  i  gyd  "  At  Gybocddwyr  yr  Eurgrawn  Cymraeg."  Yn 
un  man  yr  ydym  yn  cael  y  nodiad  a  ganlyn  ar  waelod  y  ddalen;  "  Ymae 
Eurfirawn  wedi  myned  yn  air  angbynnefin  ;  ond  fe  ellir  ei  arfer  fel  enw 
llyfr,  gan  nad  yw  o  fawr  bwys  pa  un  ai  gwybyddir  mai  Trysor  yw  ei 
feddwl  yn  ngbyfraitb  Hywel  Dda,  neu  bcidio,  cybyd  ag  y  gwyddys  pa 
ryw  lyfr  sydd  yn  myucd  dan  yr  cnw.  Yn  gymmwys  fel  Magazine  yn 
Bacsueg." 

Peis  a  Maint.  Gwelir  befyd  mai  ei  bris  oedd  tair  ceiniogy  rbifyn — 
yn  dyfod  allan  unwaith  bob  pytbefnos — a  pbob  rbifyu  yn  cynnwys  32 
o  dudalenau,  wytb-blyg  bycban.  Yr  oedd  pob  rbifyu  bcfyd  yn  bedwar 
dosbartb,  a  pbob  dosbartb  yn  wytb  tudalen  wedi  eu  rbifuodi  ar  waban. 
Ac  felly,  erbyn  rbwymo  y  Uyfr,  y  mae  geuym  120  tudalen  o'r  ben 
Laues  Cymreig  a  elwir  Brut  y  Ti/ivì/sogion ;  yr  un  nifer  o  dudaleuau  yn 
cynnwys  Ymresymiadau  ar  amrywiol  destunau  ;  yr  un  nifcr  dracbefn 

0  Brydyddiaetb ;  ac  yn  olaf,  yr  un  nifer  yn  llawn  o  Newyddion  cartref- 

01  a  pbellenig. 

Amser.  Mewn  traetbawd  yn  y  **  Penny  Cydoj^cedia,"  dan  y  gair 
Welsh,  un  o'r  rbai  goreu  a  ymddaugosodd  eto  ar  lenyddiaetb  y  Cymry, 
dywedir  i'r  "  Eurgrawn  "  gael  ei  gyboeddi  oddeutu  y  flwyddyn  1770. 
Ac  mewn  attodiad  i'r  trydydd  cyflyfr  o  Adroddiadau  y  Dirprwywyr, 
dywed  Jobn  James  ei  fod  yu  baufodi  oddeutu  1760  i  1780.  Nid  ydym 
yn  syuu  mewn  un  modd  at  auwybodaetb  Jobn  James.  Petb  rbyfedd  na 
buasai  yn  baeru  iddo  ymddangos  rywbryd  cyn  y  diluw.  Ond  gallesid 
dysgwyl  i  Watts,  awdwr  y  traetbawd  yn  y  "  Pe?m?/  Cyclopcedia,"  SbC 
yutau  yn  dwyu  pcrtbynas  á'r  British  Museum,  fod  yu  fwy  manwl.  Nid 
oddeutu  y  flwyddyu  1770,  oud  yn  y  flwyddyu  bono,  yr  ymddangosodd. 
Cyboeddwyd  y  rbifyn  cyutaf  ddydd  Sadwru,  Mawrtb  3ydd,  1770 ;  a'r 
olaf,  ddydd  Sadwru,  Medi  ISfed  yn  yr  un  flwyddyu.  Nifer  yr  boll 
rifynau  a  ddaetbant  allan  oedd  pymtbeg.  Hyd  yma  y  mae  yn  cyr- 
baedd  yn  y  ddau  gyfargraff  a  welsom  ni ;  a  tbebyg  ydyw  mai  y  pryd 
bwnw  y  bu  farw,  sef  y  löfed  o  Fedi,  1770,  yu  y  bymtbegfed  bytbefuos 
o'i  oedrau  ;  a  byny  o  ddiffyg  ymgeledd.  Cwyna  y  cyboeddwyr  yn  erwin 
o'r  acbos  yu  y  rbifyu  olaf  fel  y  canlyu  : — 

"  Fe  amcanwyd  y  gwaith  liwn  jn  gystal  er  difyrwcli  ag  er  adeiladaeth  i'r  Cymry, 
gan  ewyllysio  adfywio'r  hen  iaitL  ardderchog  (ym  mha  un  y  derbyniasom  ni  a'n 


CmOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY.  509 

tcidiau  gyimifer  o  fendithion)  trwy  ddiwygio  moesau,  a  cliyiinyddu  gwybodaeth  yn 
ein  plith  :  Ac  yr  oeddym  yn  gobeithioy  buasai  pawb  o  hiliogacthyr  hen  Frytaniaid 
a  garent  eu  gwlad  yn  ein  cynnorthwyo  yn  y  gwaith.  Eithr  trwy  profiad  cawsom 
allan  ein  camsynied  canys  y  mae  rhai  yn  gommedd  llettu  i'r  llyfran  caredig  sy'n 
curo  wrth  eu  drysau,  ar  ol  teithio  yn  galed  ar  hyd  Ddeheubarth  Gwjmedd  i  geisio 
g^raeuthur  lles  i'w  wladwyr,  ac  eraill,  yn  Ue  ei  goleddu  (fel  yr  haeddai  cymmwjni- 
aswr  cy  wir)  yn  ei  ddirmj'gu  a'i  ddiarcbu,  gan  ddewis  newyddion  a  barablir  yn 
Sais'naeg,  yn  hytrach  nâ  chydymaith  ífyddlon  yn  siarad  iaith  eu  mam,  amhyny  jt 
ydym  dan  anghenrhcidrwydd  i  roi  heibio  argraphu  yr  Eukgra.wn  mwyach,  oni 
fydd  i  ryw  Foneddigion  ac  ewyllyswyr  da  i'w  gwlad,  cstyn  eu  dwylaw  yn  fuan  i'n 
cj^nnorthwyo  i'w  ddwjm  ym  mlaen  :  canys  wrth  gydmaru  'r  draul,  â'r  ennill,  yr 
ydym  yn  cj'frif  ein  hunain  yn  golledwyr  eisoes  o  gant  o  bynnau,  ac  uchod  ! — Os 
ydj'w'r  Cymrj''  yn  ei  wrthod  oblegid  rhyw  ddiffj^g,  ncu  am  nad  yw  mor  fyddiol  ag 
y  dymunent,  bydded  y  cyfryw  mor  fwyn  a  hysbysu  i  ni  trwy  lythyr,  pa  beth  fydd 
yn  ddiffygiul  ynddo,  neu  pa  fodd  y  mynent  ei  drefnu  fel  y  byddo  yn  fwy  buddiol 
i'r  wlad,  ac  ni  a  amcanwn  ddiwygio  o  hyny  allan  :  pa  fodd  bynnag  yr  ydym  j'n 
cydnabod  ein  rhTs^medigaeth  i'r  cyfryw  a'n  cynnorthwyasant  â"u  \Sgrìfeniadau,  i 
gyfoethogi  'r  Eurgrawn  hyd  yn  hyn,  a'u  Caredigrwydd  a  gofir  gj'd  a  diolch  gan 

Y  Cyhoeddwyr. 
"N.B...Y   sawl  sy'n  ewyllysio  perffeithio //a?!es  y  Cymrií  anfoneut  eu  henwau 
ar  frys." 

GoLYGWYR. — Ì^Iewn  bywgrafifiad  am  y  Parcli.  Eliezer  Williams,  mab  y 
Parch.  Peter  Williams,  yn  y  "  Cambro-Briíou,"  tudal.  452,  dywedir — ■ 

*'  Oddeutn  y  ílwyddyn  1770,  yr  j'Sgolaig  Cymraeg  a'r  bardd  enwog  h'HTiw,  y  di- 
weddar  Barch.  Evan  Evans  {alias  Prydydd  Hir),  awdwr  y  '  Specimens  of  Ancicnt 
Welsh  Poetry,^  ac  amrywgyhoeddiadau  eraill,  a  arferai  ymweled  yn  fynych  a"i  dad, 
[sef  Peter  Williams]  ac  yn  yr  amser  hwnw  daeth  !Mr.  Eliezer  Williams  i  gj'dna- 
byddiaeth  gyfeillgar  ag  ef,  ac  jm  y  canlyniad  cyrhaeddodd  wybodaeth  fanwl  yn  ci 
iaith  gynhenid,  at  yr  hcn  y  daeth  i  deimlo  serch  mawr.  Tua'r  amser  hwn  hefyd  bu 
ei  dad  jm  offerynol  i  gychwyn  cyhoeddiad  Cymreig  dan  yr  enw  '  Eurgrawn  Cymv- 
aeg.'  Hwn  oedd  y  gwaith  cyfnodol  cyntaf  a  ymddaugosodd  yn  jt  iaith  hono  :  golj'g- 
id  ef  yn  benaf  ganddo  ef  ac  un  £van  Thomas,  bardd  Cj^mreig  o  Sir  Drefaldwyn,  yr 
hwn  oedd  jm  by w  y  pryd  hwnw  yn  Nghacrfyrddin.  CynnwysMÌ  y  cjdioeddiad  hwn, 
1.  Brut  y  Tywj'sogion  ;  2.  Traethodau  a  sylwadau  ar  amrjwiol  destynau  ;  3.  Prj'd- 
yddiaeth;  4.  Newyt.ílion  tramor  a  chartrefol.  Cynnwysai  y  dosbarth  prj'dyddol 
rai  o  gyfausoddiadau  leuan  Prydydd  Hir,  Ilugh  Hughes,  a  lîobert  Ilughes  o 
Fon,  .lohnThomas,  a'i  fab  Evan  Thomas,  o  Sir  Drefaldwjm,  lorwcrth  ab  Gwilj-m, 
alias  lolo  Morganwg,  ac  amrjnv  eraill.  Yma  hefyd  yr  ymddangosodd  rhai  o  gyfans- 
oddiadau  cyntaf  ein  bardd  ieuanc." 

Wrtb  yr  "  ef  "  yn  jt  hanes  iichod,  yr  hwn  ocdd  yn  golygn  yr  "  Enr- 
grawn  "  gydag  Evan  Thomas,  y  mae  yn  amlwg  y  dylem  olygu  Peter 
Williams.  Hyn  hefyd  yw  tystiolaeth  Mr.  Watts,  yn  yr  erthygl  a  gry- 
bwyllwj'd  yn  y  "  Pcnny  CyclopmMa.'"  Ond  mewn  hanes  am  y  Parch. 
Eliezer  Williams,  yn  y  "  Gwladgarwr  "  am  Eagf^-r,  18-iO,  dywedir  mai 
efe  yn  benaf  oedd  y  golygydd.  Sylfeinir  y  dybiaeth  hon  ar  linellan  o 
ganmoliaeth  i'r  "  Eurgrawn,"  yn  y  rhai  y  cenir,  "  Gwel  waith  Sais, 
ddyfais  wiw  dda."      líonir  mai  wrth  y  Sais  hwn  y  mac  i  ni  ddcall  y 


510  CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY. 

Parcli.  Eliozcr  ^YiUiams,  oblcgicl  ci  fotl  wcdi  treulio  llaY/cr  o'i  fywyd 
yn  mlilith  y  Saeson.  Ond  pe  buasai  yr  ysgrifenydd  yn  darllen  yr  lioll 
linellnu  liyd  y  di^Ycdd,  cawsai  wcled  mai  y  Sais  y  cyfcirir  ato  oedd  yr 
nrgraffydd,  Mr.  Ross.  Ac  licbla\v  liyny,  nid  oedd  Mr.  Eliczcr  Williams, 
pan  gylioeddwyd  yr  "  Eurgrawn,"  ond  un-ar-bymtlieg  ocd  :  ac  nid  oes 
dim  lle  i  fcddwl  iddo  fod  erioed  cyn  liyny  allan  o  Gymru.  Pan  oedd 
oddeutu  un-ar-ddeg  neu  ddcuddcg  ocd  anfonwyd  cf  i  Ysgol  Eamadegol 
Cacrfyrddin  ;  ac  yno  yr  arosodd  ncs  y  symudwyd  cf  i  Rydycliain.  Ein 
penderfyniad  ni  gan  liyny  ydy w,  mai  y  golygwyr  oedd  Peter  Williams 
ac  Evan  Thomas.  Ar  yr  un  pryd  gcllir  casglu  fod  gan  Ross  ei  hun 
ryw  law  mewn  cydwcithrcdiad  á  hwy  yn  yr  olygiacth  :  a  diau  eu  bod 
hcfyd  yu  derbyn  cynnorthwy  effeithiol  a  gwerthfawr  oddiwrth  leuan 
Brydydd  Ilir. 

Nid  rhaid  i  ni  h^-sbysu  i'n  darllcnwyr  pwy  oedd  Peter  Williams  ;  er, 
efallai,  mai  ychydig  o  honynt  oedd  jti  gwybod  o'r  blaen  ei  fod  yn  ar- 
olygu  y  cyhoeddiad  cyfnodol  cyntaf  a  ddaeth  allan  yn  yr  iaith  Gymraeg. 
Ei  enw  ef  yw  un  o'r  rhai  cyntaf  a  bareblir  gan  blant  bach  y  Cymry; 
ac  y  mae  wcdi  ei  gydblcthu  jai  meddyliau  miloedd  o  honynt  gyda'r 
coüon  am  yr  hen  Fibl  mawr,  o'r  hwn  y  darllcnai  eu  tadau  neu  eu  teidiau 
y  bennod  i'r  teulu  bob  boreu  a  hwyr.  Hir  y  parhao  ei  gofi'adwriaeth 
yn  fendigedig.  Ond  pwy  oedd  Evan  Tliomas  ?  A  oes  dim  o'i  hanes 
ef  ar  gael,  heblaw  ei  fod  yn  fab  i  un  John  Thomas  o  Sir  Drefaldwyn  ? 
Y  crybwylliad  cyntaf  a  fetirasom  ni  loffa  mewn  perthynas  iddo  oedd 
ar  wyneb-ddalen  yr  ail-argraffiad  o  "Ymroddiad"  (neu  Ymadroddiad) 
Morgan  Llwyd,  yr  hon  sydd  fel  hyn  ;  "  Yr  Y^mroddiad,  neu  Bapuryn, 
gau  Morgan  Llwyd.  Wedi  ei  ddiwygio  yn  ofalus  gan  Ifan  Thomas, 
Argrafìydd.  Mwythig,  argraffwyd  gan  W.  Williams.  17G5."  Yn 
1765,  yr  oedd  yn  Nghaerlleon  gydag  loan  Harvie,  fel  y  gwelir  oddiwrth 
y  llyfr  a  gaulyn  ;  "  Helaethrwydd  o  Ras  i'r  Penaf  o  Bechaduriaid.  Sef 
Hanes  loan  Buuyan.  W^edi  ei  gyfìeithu  o  newydd  gan  Ifan  Thomas, 
Ai-graffydd.  Caerlleon,  argrafìwyd  gan  loau  Harfie,  tros  Pedr  Morris 
o  Lanrwst.  1766."  Yr  un  flwyddyn  ymddengys  iddo  argraffu  llyfryn 
o'i  waith  ei  hun,  dan  yr  euwad  a  ganlyn  ;  "  Anfcidrol  werthfawrog- 
rwydd  Enaid  dyn,  ac  anhraetliadwy  ffolineb  y  dyn  a  fo  diofal  am  dano. 
Y'nghyd  ag  annogaeth  ddifrifol  i  bechaduriaid  droi  at  Dduw,  a  derbyn 
iechyd'p'riaeth  i'w  heneidiau.  Gan  Evan  Thomas,  Argrafìydd.  Caer- 
lleon,  argraffwyd.  1766."  Rywbryd  cyn  y  flwyddyn*  1770  aeth  i 
GaerfjTddin,  Ue  y  bu,  mae  yn  debygol,  am  rai  blynyddau.     Ond  yr 


OYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY.  511 

ydym  yn  cael  iddo  cldycliwelyd  i'r  Amwythig  ;  oblegid  gwelsom  fwy 
nag  un  o  bcn  lyfrau  wedi  cu  liargraffu  yuo  yn  y  flwyddyn  1781,  yu 
cynnwys  ycliydig  o'i  liaues  ar  y  ddalen  olaf  yu  y  geiriau  hyu — "Gan 
T.  Wood,  Gwerthwr  Llyfrau  yn  y  Mwythig  ;  y  gellir  cael  argraffu  pob 
math  0  lyfrau  yn  gywraint,  a  chopì'au  Cymraeg  wedi  eu  diwygio  yn 
ofahis  gan  Ifan  Thomas,  cyssodydd  a  diwygydd  yr  argraffiad  cyntaf  o'r 
Bibl  Cymraeg  yng  Nyhaerfyrddw,  yr  hwn  sydd  yn  awr  yn  byw  gyda 
T.  Wood.  Gellir  cael  yno  hefyd  bob  math  o  lyfrau,  a  chyffyriau  i 
iachau  pob  math  o  glefydon  a  doluriau  (gyda  chymmorth  Duw),  y  rhai 
ydynt  wedi  eu  hawdurdodi  gan  y  Breuin  er  lles  i'w  ddeiliaid  trwy'r 
deyrnas."  Y  mae  genym  hefyd  hen  lyfr  arall  yn  ein  mcddiant,  yr 
hwn  a  argraffwyd  yn  yr  Amwythig  gan  T.  Wood,  "  lle  gellir  cael  ar 
graphu  pob  math  o  Lyfrau  Cymraeg  wedi  eu  diwygio  yn  ofalus,  gan 
Ifan  Tomas.  1783."  Hyd  yma  yr  oeddym  w^edi  ei  oh'haiu  pan  an- 
rhegwyd  ni  gan  gyfaill  yn  Sir  Drefaldwyn  â'r  nodyn  canlynol,  a 
dderbyniasai  efe  oddiwrth  yr  hybarch  Walter  Dayies.  Nid  ydym  yn 
credu  fod  neb  arall  yn  Nghymru  a  fuasai  yn  medru  rhoddi  hysbys- 
rwydd  mor  gyflawn.  Ond  pa  beth  na  ŵyr  Gwallter  Mechaiu  ?  D}'- 
lasai  fod  yn  esgob  er  ys  llawer  blwyddyn  ;  a  gresyn  na  bai  ein  brodyr 
yn  Eglwys  Lloegr  yu  ymryddhau  oddiwrth  y  llywodi-aeth,  fel  y  galleut 
ddewis  dynion  o'r  fath  hyn  i'r  swydd  esgobawl. 

"  Mvfi  a'i  hadwcaenwn  'o  herwydd  ei  weled'' — ac  yn  yr  Amwytliig,  yn  argraffloft 
Thomas  Woocl,  cyhoecldwr  cyntaf  y  Shreicÿhury  Chronicle,  y  gwelais  ef. 

Efe  a  fiiasai  o  gvlch  y  ílwyddyn  1770  â  llaw  yn  y  gwaith  o  argraffu  yr  ^  Eur 
fjrawn,'  gyda  loan  lìoss  yn  Nghaerfyrddin.  Ehol  o  ddyn  coríl'ul  oedd,  ac  efe  a 
yfai  gwrw  fel  yr  ỳf  yr  ŷch  ddwr.  Cysodydd  llythyrenau  ydoedd  mewn  argraíFdy, 
mwy  felly  nag  awdur  y  llyfr  a  argraflai.  Efe  a  gyhoeddodd  Almanac  Cymraeg 
(pris  8c.)  yn  ei  enw  ei  hun — yr  enw  barddonol  a  gymerai  arno  ei  hun,  fycldai  leuan 
Fardddu.  Ei  daid  oedd  Thomas  Abel,  o'r  Wtra  Weu,  plwyf  Llanfair  Caereinion, 
Sir  Drefaldwyn ;  a'i  fab  ef  oedd  John  Abel,  ac  ef  ocdd  uu  o  ddilyuwyr  Ilowell 
Harris  o  Drefecca,  ac  elai  ar  deithiau  i  bregethu  h}  d  y  wlad,  a  gelwid  ef  John 
Thomas — dim  scn  am  Abel  mwyach. 

Amrai  lyfrau  bychain  a  gyhoeddwyd  rhwng  y  blwyddau  1770  a  1780,  gan  Ey-an 
(neu  Ifan)  Thomas,  argraphydd  ;  a  dim  chwaneg  o  hysbysrwydd  yn  ei  gylch.  Pri- 
ododd  Evan  Thomas  ferch  o  deulu  cyfrifol,  merch  Cac  Ceirch,  ger  Dolgellau. 
Chwaer  oedd  hi  i  Mrs.  Erasmus  Evans  o  dre  Llanfyllin,  a  chwaer  hefyd,  os  da  fy 
nghof,  i  dad  y  Prif  Yuad  y  Cyllid-Iys  YC/íif/Än-o/i  o/  the  Court  of  Exdi(quer )  Sir 
Richard  Eichards,  marchog,  ac  aelod  o'r  Senedd  Brydeinig  am  fyr  yabaid. 

Dyma  i  chwi  ddigon  o  son  am  un  na  wnaeth  erioed  f awr  o  son  am  dano  ei  hun ; 
yn  hyn  yr  oedd  yn  lled  debyg  i'r  Sais,  bedd-argraff  yr  hwn,  meddynt,  oedd  fel 
byn:— 

*  Here  lyeth  the  body  of  John  Nohes, 
Who  liv'd  and  dy'd  Iike  other  folks  ! '  W.  D.'' 


512  CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CyiIRY. 

Argeaffydd. — \x  j  pcu  lnvu  uid  ocs  dim  annilysrwydd ;  gan  fod  yr 
amlen  yn  mynegu  ei  fod  yn  cael  ei  argrafifu  gan  I.  Eoss,  yng  Nghaer- 
fyrddin.  Sais  oedd  efe,  o  rau  ei  enedigacth,  yr  un  modd  a  rhai  o  brif 
argi-affwyr  Cymru  ar  ol  hyuy  :  a  cheisiodd  un  Dauiel  Thomas  wneyd 
defnydd  o'r  ffaith  hon  i  godi  rhagfarn  yn  ei  erbyu,  ar  ddiwedd  llyfryn 
a  argraffwyd  ganddo  yn  y  ílwyddyn  1773,  dau  yr  euw  "  Llythyr  oddi- 
wrth  rhyw  un  at  Mr.  Jones  o  Ystrafûn,"  yu  yr  hysbysiad  a  ganlyn 
oddiwrth  yr  argraffydd  at  y  CjTnry,  yr  hwn  sydd  yn  werth  ei  gadw  fel 
anghraifft  o  haerlhigrwydd.  Gofaled  y  cyssodydd  am  adael  pob  llythyr- 
en  yn  union  fcl  y  mae.  *'  Foneddigion — 0  ran  bod  ein  gwlad  er  ys 
talm  heb  (o  bossibl)  un  Argraphydd  o  GYMEO,  ac  fedrau  breiutio  yn 
gywraint ;  a  thrwy  hyny  yn  gorphod  cael  Argraphwyr  pellenig  yw 
mhysg.  Bydded  hysbys  i'r  holl  Dywysogaeth  ;  y  ^ellir  cacl  Argraphu 
yn  LlanjTnddyfri,  gan  Dan.  Thomas,  pob  math  o  Lyfrau,  &c.  &c.  yn 
y  modd  mwya  cywraint  yn  Europe,  gwedi  eu  darlunio  yn  ol  ffurf  y 
Saison,  a'r  Ffrangcod,  jTnhlith  pa  rai  y  darfym  hela  y  rhan  ifangcaf 
o'm  amser."  Ond  er  fod  Dan.  Thomas  wedi  "hela  y  rhan  ifangcaf 
o'i  amser  "  yn  mhlith  y  Saison  a'r  Ffrangcod,  digon  prin  y  mae  yn 
dyfod  i  fj'uu  yn  y  diwedd  ag  argraffwasg  Caerfyrddin.  Y''mddeng5's  i 
Eoss  fod  yno  am  ryw  yspaid  jn  cydargraffu  gyda  Ehys  Thomas ; 
oblegid  ar  wjnieb-ddalen  "Atteb  Philo-Evangelius  i  Martha  Phüo- 
pm-,"  gan  Williams,  Paut-y-celyn,  dywedir,  "  Caerfyi'ddiu  :  Arpraph- 
wyd  gan  Ehys  Thomas  a  J.  Eoss,  yn  Heol  Awst,  1763.  Lle  y  dygir 
Argraphyddiaeth  ym  mlaen  yn  ei  holl  rannau,  ar  Lythyi'cnau  New- 
yddion  yu  y  dyll  mwyaf  ciwrain."  A  oes  neb  yn  teimlo  tuedd  i  ys- 
grifenu  hanes  Argraffwyr  Cymru  ?  Pa  bryd  bynag  y  gwneir  hyny, 
dylai  loan  Eoss  gael  un  beunod  helaeth.  Er  mwyn  gwneyd  a  allom 
ni  i  gadw  ei  enw  mewu  coffadwriaeth,  rhoddwnyma  y  llinellau  bardd- 
onawl  y  soniasom  am  danynt  yn  barod.  Barncd  y  darllenydd  pa  un  ai 
at  Eoss  ai  àt  Mr.  Eliezer  Williams  y  maent  yn  cyfeirio. 

AT    BEIXTIT\-r.    Y    TEYSOEFA    GWYBODAETH. 

"  Ee  bod  gormod  o'r  Cymry  mor  goegfalch  ddiystyr  o'u  Mam-iaith,  na  fynnant  ei 
liarfer,  etto  y  mae  yn  iaith  sj'lweddol,  sylfaenol,  hyspysol,  a  gwell  grammad- 
aeg  iddi  nâ  nemawr  o  ieithoedd  eraill ;  er  argyhoeddi"r  cyfryw  na  Iwyr  ddi- 
fFoddodd  ei  chywreinrwydd,  ac  i  roddi  prawf  o  brif  farddoniaeth,  y  cyfansoddais 
y  Llinellau  hyn  o  Ganmoliaeth  i'r  Trysorfa  Gwi'Büdaeth,  neu"r  Eurijrawn 
Ci/mraeff;  gan  ddisgwyl  y  cyffry  beirdd  Deheubarth  i  goledd  a  chefnogi  yr 
unrhyw  Fesurau. 


CYHOEDDIADAU  CYFN'ODOL  Y  CYMRY.  ^^^ 

I. 

GWEL  Waith  Sais,  cldjfaia  wiw  dJa, — a  hoUawl, 
Ddeallwr  Aeg  Cameria  ; 
C'wilydd  i  ni,  coledd  wna 
Araith  amhur  'r  laith  yma. 

11. 

Gorchest-Waith  odiacth  yäyvr 
Ar  yr  iaith  orau  o  ryw ; 
Coffestr  ni  fii'r  cyfryw — un, 
le  Magasm  megis  yw. 

IIT. 

( — Wych  yw'r  Sais,  ci — ais  ar — oedJ, 
p  !  — Wr  yw  ef  i — weirio'r  iaith 

■  °'       I  — Ymro-ae — amhur ;  a — oedd 

— oll,  ei — wellhau — orau — waiíh 

IV. 

Pob  Tre,  Llc,  a  Lla—  1 

-^    .        j  Cof  restr  Uawer  Lle —  i 

^      1  Feirdd-waith  llawnfaith  llo —  , 

Hanes  llech-res  'lly ) 


V. 


Fel  addewaist,  1    .    , ,  .,      , ,., 

.,.,,..'  \  fydd  iV  ddil-.n. 

A  feddyhaist,  )     '' 

Gyr  Newyddion,  ]       „       ^     t,- 

_,'.._  r  ,, .  ^  o  Gaerf yrddin. 

Gau- 1  reirduion,  J 


VI, 

P.  P.  ion. 

— arch  i  Uoss  enwog — erchir  ei  son — 
— arod  mae'n  cynig — arhaed  'i  amcan — 
— uro  yFnulainiaith — ôr  o  fryd  un — 
— ybyr  hyfforddir — awb  o'r  hoff  feirdd— 

— rysur  roddir  newydd ellenig, 

— eri  i'r  Aeg  ysig  —  ara  i  rag  oes — 

VIL 

Deheubarth  lojrsy-barth  hvy^s — 'r  un  mesur 
Moeswch  ddawn  gyfrwys, 
I  ganmawl  gsvaith  mor  gymmwys, 
Rhoes  mewn  hedd  o  Wynedd  Wys. 

I.  Tomas,  o  Sir  ürefaLIwyn. 


511  CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYJIKY. 

Gan  nad  yw  yn  del)yg  focl  gan  neb  ddim  yn  ychwaneg  i'w  ofyn  o 
bartli  amgylchiadau  yi-  "  Eurgrawn,"  a'r  dull  o'i  ddwyn  yn  mlaen,  ein 
gorchwyl  nesaf  fydd  sylwi  ar  ei  gynnwysiad.  Ond  o  herwydd  fod 
yma  facs  mor  doreithiog,  rliaid  i  ni  adael  y  rlian  fwyaf  o  hono  hyd  y 
rhifyn  nesaf.  Cymerer  y  waith  hon  ryw  ycliydig  fel  blaen-brawf. 
Dechrcuwn  gj-da  thraethawd  hjr  ar  Foddlonrwydd,  nid  o  ran  ei  fod 
yn  rhagori  ar  lawer  o  ddarnau  eraill,  ond  am  mai  dyma  y  cyntaf  yn 
nosbarth  y  tracthodau. 

"  Y^GHYLCH    EODDLOMEWYDD. 

Tuag  í\t  ddj'Pgn  ncii  gyrhacdd  Boddlonrwydd  rliaid  cin  bod  yn  gyntaf  wedi  cin 
pylfaenn  yn  dda  yn  y  gred  o  raglnniacth  Duw,  yn  llj' wio  ac  yn  rlicoli  pob  peth. 
Fan  y  byddoni  yn  gwybod  ac  yn  credu  fod  llygad  Duw  dros  yr  hoU  fyd,  yn  cyfar- 
wyddo  neu  yn  goddef  pob  damweiiìiau,  yn  ol  ei  anfeidrol  ddoethineb  a'i  ddaioni ; 
lijTi  a'n  g^-na  ni  yn  foddlon,  pa  beth  bynag  a  fyddo  ein  cyHwr  a'n  hamgylchiadan 
yn  y  byd  :  hyn  a  ddysg  i  ni,  mcgis  St.  Panl,  pa  fodd  i  ymostwng,  a  pha  fodd  i  ym- 
hehaethu ;  ac  a"n  cyfarwydda  ni  ymhob  lle,  ac  ym  nihob  peth,  pa  fodd  i  ymddwyn 
me^-n  hawddfyd  ac  adfyd,  i  fod  yn  llavi-n  ac  yn  newynog,  mewn  helaethrwydd  ac 
mewn  prindèr.  B oddlonrwydd  dan  y  cystuddian  trymmaf,  a  bâr  i  ni  ddilyn  amyn- 
edd  ac  ymostynglad  Job  ;  neu  os  bydd  yr  annuwiol  yn  ein  hammharchu,  ni  a'i  cym- 
mer\íii  mewn  addfwynder,  megis  y  gwnaeth  Dafydd  oddi  wrth  Simei,  o  herwyddi 
Dduw  oddef  iddo.  Y  mae'r  gwir  Gristion  yn  credu  fod  pob  peth  yn  gweithio  er  daioni 
i'r  sawl  sj-'n  carn  Duw ;  ef e  a  wyr  nad  yw  Crëawdwr  daionus  pob  peth  ddim  yn  cys- 
tuddio  gwaith  ei  ddwylaw  ei  hun  yn  ewyllysgar;  ac  oddi  ar  y  gred  hon  y  mae  e'n 
wastadol  jti  ddiolchgar,  yn  daM-el,  ac  yn  foddlon,  dan  bob  math  o  Ragluniaethau. 

Ond  na  feddylied  neb  fod  Boddlonrwydd  yn  gjmhwysedig  mewn  tymher  ddiofal, 
segnr  a  didg :  mor  belled  oddiwrth  hyn,  Jel  ag  y  mai'r  cyf ry w  fath  o  ddynion  yn 
gyffredin  yw  y  rhai  mwyaf  anfoddiongar ;  ac  yn  wir,  braidd  y  gallant  lai  nâ  bod 
feUy  ;  yn  gymmaint  ag  mai  hwynt  hwy  yn  fynychaf  yw  awdwyr  y  croesau  a'r  an- 
fanteision  ag  fo'n  j'n  eu blino ;  ac  na's  gallant,  o  eisiau  diwydrwydd,  symmud  ymaith 
y  drygau  hynny  ag  y  mae  eu  hamynedd  mor  Ueied  danj'nt. 

NiD  yw  tlodi  ddim  cyílwr  dymunol ;  er  y  bj'dd  gwr  doeth  yn  foddlon  iddo,  etto  y 
mae  efe  bob  amser  yn  barod  i  j  maflyd  j'm  mhob  cyfie  teg,  ac  i  arferyd  pob  modd- 
ion  cyf reithlon  i  wellhau  ei  gyflwr;  ond  jm  hytrach  nâ  chotleidio  neb  rhyw  ofFerynau 
anghyf reithlon  ;  efe  a  ddewis  farw  dan  ei  Iwyth,  ac  ymostwng  j'n  esmwyth  i'r  rhan 
honno  ag  y  mae  e'n  tybied  a  gafodd  ei  gosod  iddo  gan  Ragluniaeth.  Os  cynnydda 
golud,  nid  yw  efe  ddim  j'u  rhoddi  ei  galon  amo  ;  os  lleiha  efe,  nid  yw  efe  ddim  yn 
gi-wgnach  o  blegid  y  golled,  gan  wybod  nad  y'nt  o  ddim  gwasanaeth  yn  hwy  nâ'r 
bj'wyd  hwn,  ac  mai  ei  ddyledsydd  ef  yw  ymofyn  am  drysor  mwy  parhaus.  Dyma'r 
fath  yw  dedwyddwch  meddwl  boddlongar. 

Pe  dysgai  dynion  fod  j-n  foddlon  jm  eu  hararywiol  sefjdlfaoedd  ;  pe  gallent  ond 
gwybod  pa  bryd  y  mae  ganddynt  ddigon,  neu  ddysgu  ymostwng  pan  b'o  eisiau 
mewn  gwirionedd  arnynt;  neu  pe  ni  chwennychent  byth  gael  ychwaneg,  ond  oddi 
ar  y  dj'muniad  canmoladwj'  o  fod  yn  fwy  gwasanaethgar  i'w  cjmmydogion,  j'na 
darfj'ddai  yn  gwbl  am  bob  rhyfel  a  difrawd,  creulondeb  a  gormes,  twyll  ac  anud- 
on :  byth  ni  roddid  gwobrwy  er  gwyro  barn,  canys  y  gwr  boddlongar  ni  throseddai 
ei  ddyledswydd  oddi  ar  y  fath  ystyriaeth :  gwlad  ni  chyfodai  gleddyf  yn  erbyn 
^wlad,  ac  ni  chynnygiai  un  dyn  j'speilio  araU.      Oddi  wrth  Foddlonrwydd  y  tardd 


CYIOEDDIArAU  CY'NÎDOL  Y  CYMRY.  515 

trefn  a  chysondeb,  cyfia'wnder  a  g\virioiiedd,  trngaredd  a  hedd-\vcli ;  ac  o  ddifiyg 
Boddlonrw_vdd  y  tardd  yr  holl  ddrygau  sydJ  yn  cystuddio  dynol-ryw." 

Y  mae  genym  ryw  feddwl  i  ui  ddíirllen  y  chwedl  a  ganlyu  yu  Saes- 
neg.  Ond  y  luae  jn  werth  ei  hargraffu  uuwaith  eto,  yn  euwcdig  mewn 
dyddiau  fel  hyn,  pan  y  mac  cj^maiut  o  addoli  Mammon,  a  chymaiut  o 
ddiystyru  y  tlawd  am  oi  fod  yu  dlawd. 

"  YSTOEI    Y    GWR    BONHEDDIG    a'r    EASGETWR. 

Ynghanol  yr  ynysoedd  hynny  ag  sv'n  myned  dan  yr  enw  Ynysocdd  Solomon, 
y  mae  un  o  faintioli  llawer  mw}'  na'r  Ileill.  Un  o  hynafiaid  y  tywysogion,  ag  sy'n 
llywodraethn'r  ynys  hon  yn  bresennol,  a  fu'n  achos  i'r  ynysoedd  yma  gael  eu  galw 
yn  Ynj'soedd  Solomon,  o  herwydd  y  doethiaeb  hynny  gyd  â  pha  un  y  diwygiodd 
efe  foesau'r  bobl. 

Ehyw  wr  bonheddig  yn  yr  ynys  ddedwydd  hon,  gan  ddiystyru  yr  holl  gynheddfau 
da  hynny  ag  a  lewyrchasent  yn  ei  hynafiaid  ef,  ni  feddyliai  am  ddim,  ond  pa  fodd 
i  gynnal  ei  gymmeriad  a'i  anrhydedd,  trwy  falchder  anwybodus,  a  thueddiad  holl- 
ol  i  ganlyn  digrifwch.  Yr  oedd  ganddo  ef  dŷ  ar  lan  y  môr,  ym  mha  le  y  treuliai  y 
rhan  fwyaf  o'i  amser  mewn  hela  a  physgotta.  Ond  rhwystr  blin  iddo,  wrth  ganlvn 
ei  ddifyrwch  pwysfawr,  ydoedd  lain  hir  o  forfa,  llawn  o  gyrs  ag  oedd  yn  gorwedd 
rhwng  ei  dỳ  ef  a'r  múr.  Ac  o'r  diwedd,  gan  farnu  nad  cymmwys  ydoedd  i  wr  o'i 
radd  cf  gymmeryd  ei  rwystro  yn  ei  bleserau,  er  mwyn  esmwythdra  neu  gyíleustra 
creíTtwr  taeog ;  ac  wedi  gwneuthur  Ilawer  cynnyg  ar  brynu'r  Ilain  gan  ei  berchen- 
nog,  yr  hwn  ydoedd  Fasgetwr  tlawd,  eithr  onest  a  diwj'd,  bywoliaeth  pa  un  oedd 
yn  ymddibynu  ar  weithio'r  cyrs  hynny,  mewn  modd  priodol  iddo  ei  hun ;  y  gwr 
bonheddig,  ar  ddiwmod  o  wynt  uchel  a  orchymynodd  i'w  weision  losgi'r  cyrs,  ac 
felly  i  symmud  y  rhwystr  oddi  ar  y  ffordd. 

Y  basgetwr,  gan  weled  ei  hun  wedi  hollol  anafu,  a  achwynodd  ani  y  gormes  a 
gawsai,  mewn  geiriau  mwy  cyfattebol  i'w  deimlad  ef  o'i  golled,     npg   i'r   parch 

ag  ydoedd  yn  ddyledus  i  radd  y  troseddwr  :  a'r  wobr  a  bwrcasodd  ei  achwyniad 
cf  ydoedd,  yr  anchwanegiad  o  ergydion,  tafod  drwg,  a  phob  math  ar  ddirmj^g  a 
diystynvcli. 

Nid  oedd  ond  un  feddyginiaeth  i'w  chael,  a  honno  a  gymmerth  ef :  canys,  gan 
fyned  i'r  Ilys  ger  bron  y  brenin,  yn  Ilawn  o  nodau  drwg  driniacth,  efe  a  fwriodd  ei 
hun  wrth  ei  draed  ef,  ac  a  gafodd  ddyfyn  neu  wys  er  dwyn  ei  orthrymmwr  ger 
bron  :  yr  hwn,  gan  addef  y  cwyn,  a  geisiodd  amddifFyn  ei  ymddygiad,  trwy  haeru 
bod  y  gwT  tlawd  yn  anystyriol  o'i  ymostyngiad,  ag  sydd  j'n  ddyledus  oddi  wrth  y 
werin  i  wr  bonheddig  o  uchelradd. 

Ond  attolwg,  ebe"r  brenliin,  o  ba  radd  oedd  eich  hen  dad  cu  chwi,  jjan,  ac  efe  yn 
holltwr  coed  ym  mhalas  fy  hynafiaid,  y  dyrchafwyd  ef  o  Idith  y  werin  hynny,  am 
ba  rai  yr  ydych  chwi  yn  son  mor  ddiystyrllyd,  mewn  ífordd  o  wobr  am  yr  hvfdra 
a'r  ffyddlondeb  nodedig  a  ddangosodd  efe  wrth  amddiffyn  ei  feistr  ?  Etto  yr  oedd 
ei  ragoriaeth  ef  yn  Ilawer  ardderchoccach  ná'r  eiddo  chwi ;  rhagoriaeth  o  deihn"- 
dod  ydoedd,  ac  nid  o  ddamwain.  Y  mae'n  ddrwg  genyf,  fod  gwr  bonheddig  yn  fy 
nheyrnas  mor  ddiddj^all  a  bod  heb  wybod,  na  chaniattawj'd  hawddfyd  a  helacth- 
rwydd  o  bethau  da'r  byd  iddo,  ond  fel  y  gallai,  gan  fod  yn  rhj'dd  oddi  wrth  y 
gofalon  o  ddarparu  drosto  ei  hun,  droi  meddwl  ci  galon,  ei  ben,  a'i  ddwjdaw  at 
ddaioni  cyhoeddus  eraill. 

Yna  y  brenin,  gan  attal  ei  ymadrodd,  a  daflodd  ei  olwg  gyd  â  soriant  ar  y  tros- 


516  CYHOEDDIADAÜ  CYFNODOL  Y  CY?JUY. 

eddwr  balch,  yr  hvm  occltl  jm  ymddangos  yn  dra  digUon  ei  vreûd,  ac  rn  si.sial  allan 
ei  anfoddlonrwyiUl  i'r  annogacth  a  roddai'r  iTordd  hyn  o  farnu  i'r  bobl  gyffi-edin  ; 
pa  rai  (eb  efe)  nid  ydynt  i'w  hystyricd  ond  fel  pcrsonau  o  ddim  anrhydedd,  mewn 
cydmariaeth  i  ddynion  ag  a  anwyd  i'w  hanrhydeildu.  Lle  bo  ystyriaeth  yn  eisiau 
(eb  yr  brcnhin,  gyd  â  g^yên  o  ddij'styrwcli)  rhaid  i  ddynion  deimlo  eu  dilTygion  ym 
mhoen  eu  dioddefiadau.  Yanhumo,  ebe  efe,  wrth  un  o  gadpcini  ei  longau,  dihatr- 
wch  y  gorthrymwr  a'r  colledwr,  a  dygwch  hwy  i'r  pellaf  a  mwyaf  barbaraidd  o'r 
ynysoedd,  rhoddwch  hwynt  ar  dir  yn  y  nos,  a  gadewch  hwynt  iU  dau  yno  i  gym- 
meryd  eu  helynt. 

Y  lle  ym  mha  un  eu  gosodwyd  ar  dir  ydoedd  forfa,  dan  gysgod  cyrs  pa  un,  yr 
oedd  y  g^yr  bouheddig  yn  gobeithio  y  gallai  efc  ymguddio,  a  diaugc  oddi  wrth  gyd- 
ymaith  ag  oedd  mor  anaddas  yn  ei  olwg  ef.  Ond  y  goleuni  yn  y  llong  a  gynhyrf- 
odd  y  barbariaid  ag  oedd  yn  preswylio'r  ynys,  ac  amryw  o  honynt  a  redasant  i 
wared  ;  ac  yn  y  borau  hwy  a  gawsant  y  dieithriaid  yn  eu  lloches  Ile  yrymguddias- 
ent.  Gan  roddi  bloedd  arswydus  a  gresynol,  hwy  a'u  hamgylchynasaut;  a  chan 
ddynesu  atj'nt,  íl  math  o  bastynau  yn  eu  dwylaw,  dangosasant  la^vn  fwriad  i'w  di- 
henyddu,  heb  ddim  teimlad  o  lettygarwch  na  thrugaredd.  Dcchreuodd  y  gwr 
bonheddig  weled  erbyn  hj'n,  nad  ocdd  rhagoriaeth  ei  waed  ef  ond  gwagedd :  canys, 
rhwng  ei  deimlad  ef  o  gywilydd,  ac  anwyd,  dan  y  noethni  na  phrofodd  efe  erioed 
o'r  blaen  ;  ofn  y  canlyniad  oddi  wrth  ymgyrch  creulon  y  barbariaid,  ac  eisiau  medr 
i'w  difyru  hwj'nt,  ac  i  dawelu  eu  gwylltineb,  efe  a  gìvympodd  y  tu  cefn  i'w  gyfaill, 
gan  wneuthur  arweinydd  o'r  dyn  hwnnw,  ac  a  gyfrifasid  ganddo  yn  anheilwng  o 
gael  ei  ystyried  yn  gydymraaith  iddo. 

Y  basgetwr,  ar  y  Ilaw  arall,  i  ba  un  yr  oedd  tlodi  ei  gyflwr  wedi  gwneuthur 
noethni  yn  gynnefin ;  i  ba  un  yr  oedd  by wyd  o  boen  a  hunan  jnnwadiad  wedi 
gwneuthur  marwolaeth  ymron  yn  ddymunol ;  a  chof  pa  un  am  ei  fedrusrwydd  mewn 
crefft,  ag  na  wyddai'r  barbariaid  ddim  am  dani,  a  roddodd  iddo  obaith  am  ddiog- 
elwch,  sef  trwy  ddangos  y  gallai  ef  fod  yn  ddefnyddiol,  a  ymsymmudodd  gyd  ág 
eonder  a  gwroldeb  ;  ac  wedi  tynu  dyrnaid  o'r  cyrs,  efe  a  eisteddodd  i  lawr  yn  ddigy- 
ffro;  a  chan  wneuthur  awgrym  y  dangosai  efe  iddynt  ryw  beth  teilwng  o'u  sylw, 
efe  a  ddechreuodd  weithio  dan  wenu  ac  amneidio ;  tra  yr  oedd  y  barbariaid  yn 
nesâu,  gan  ddyfal  graffu  arno  mewn  disgwyliad  o  weled  rhyw  gywreinrwydd. 

Ni  bu  e  ddim  yn  hir  cjti  iddo  blethu  math  o  dalaith  neu  goron,  o  waith  tacclus  a 
chyAvraint ;  a  chan  gyfodi,  gyd  â  pharch,  ac  yn  ddiofu,  efe  a  nesaodd  at  un  o'r 
barbariaid  ag  oedd  yn  ymddangos  fel  eu  pennaeth,  ac  a'i  rhoddodd  yn  dirion  ar  ei 
ben  ef  ;  ymddangosiad  pa  un,  dan  yr  addum  newydd  yma,  a  ynnülodd  gymmaint 
ar  ei  gaulynwyr  ef,  fel  y  taflasant  i  lawr  eu  pastwynau,  ac  y  gwnaethant  ddawns  o 
roesaw,  gj-d  â  mawr  lawenydd,  o  amgylch  awdwr  rhodd  o  gymmaint  gwerth  yn 
eu  golwg. 

Nid  oedd  un  yn  eu  plith,  nad  oedd  yn  amlygu  dymuniad  cryf  am  gael  el  wneuthur 
mor  dacclus  a'i  bennaeth  :  ac  felly  yr  oedd  erbyn  hyn  gan  y  basgetwr  druan  lonaid 
ei  ddwylaw  o  waith.  A'r  barbariaid,  wrth  weled  un  yn  gwbl  segur,  tra  yr  oedd  y 
UaU  mor  ddiwyd  jm  eu  gwasanaethu  hwynt,  a  gymmerasant  eu  harfau,  o  blaid 
cyfiawnder  naturiol,  ac  a  ddechreuasant  ddirwyn  rhesymau  celyd  arno  er  atteb  eu 
diben. 

Yn  awr,  tosturi  y  basgetwr  a  wisgodd  ymaith  y  goffadwriaeth  o'i  ddioddefiadau ; 
ac  felly  efe  a  gyfododd,  ac  a  amddiffynnodd  ei  orthrjTnmwr,  gan  wneuthur  aw- 
grym  na  fedrai  efe  ddim  o'r  gelfyddyd ;  ond  y  gellid,  os  rhyngai  bodd  iddynit  hwy, 
ei  osod  yntef  ar  waith  i  gyrchu  cyrs  i'w  ddiwaUu  ef,  cyn  gynted  ag  y  gallai  ef  eu 
gweithio  hwj'nt. 

A'r  cynnyg  hyn,  yn  ddamweiniol,  a  gydweddodd  â  dymuniad  ag  a  amhgasai'r 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CY3IRY.  üi  / 

barbariaid  o  gael  aros  yu  segur,  fel  y  gallent  sefyll  o  amgylch,  ac  i  cdrych  ar  y 
gwaith,  ag  oedd  yn  rhoddi  cymmaint  o  bleser  iddynt.  Am  hynny  hwy  a  adawsant 
y  gwr  bonheddig  at  ei  ddyledswydd  yng  ngwasanaeth  y  basgetwr  ;  gan  ei  ystyried 
ef,  o  hynn)'  allan,  fel  gwr  ag  oedd  i  gael  ei  gyfrif  a'i  drin  megis  un  o  is  radd  na'u 
cymmwynaswr. 

Gwyr,  gwragedd,  a  phlant,  o  bob  cwr  i'r  ynys,  a  ddaethant  yn  dorfeudd  i  gael 
coronau  :  a  chan  ddodi  y  gwr  bonheddig  ar  waith,  i  dorri  a  chasglu  gwrysg  a  pholion, 
hwy  a  -wnaethant  fwth  trefnus  uwch  ben  y  basgetwr :  ac  a  ddygasant  i  wared  yn 
feunyddiol  o"r  wlad  y  cyfryw  ymborth  ag  yr  oeddent  hwy  eu  hunain  yn  byw  arno ; 
gan  gymmeryd  gofal  na  chaífai  y  gwas  (sef  y  gwr  boneddig)  ddim,  hyd  nes  byddai.'r 
meistr,  (sef  y  basgetwr)  wedi  darfod  bwj-tta. 

Tri  mis  o  ystyriaeth  jti  y  cyílwr  annymunol  yma,  a  roddodd  dro  newydd  a 
chymmwysach  i  feddyliau  y  gwr  bouheddig  :  yn  gymmaint  ag  iddo  un  noswaith, 
tra  yr  oedd  yn  gorwedd  yn  ddihun,  ac  yn  wylo,  gyfaddef  ei  ffolineb,  a  datgan  ei 
farn  o  blaid  y  basgetwr.  '  Mi  a  fum  yn  feius  ;  ac  yn  fyr  o  ddyall  i  wahaniaethu 
rhwng  damwain  a  theilyngdod.  Pan  y  dylaswn  i  ystyried  nattur,  ni  wnaethum  i 
ond  edrych  ar  wagedd.  Y  rhagoriaeth  a  wna  damwain  fydd  wag  a  disylwcdd  :  ac 
mi  a  welaf,  yn  rhy  ddiweddar,  mai  pethau  defnyddiol  yn  unig  sydd  deilwng  o  an- 
rhydedd.  Y  mae  amaf  gywilydd,  pan  y  cydmarwyf  fy  malais  i,  i  feddwl  am  eich 
tynerwch  a'ch  tosturi  chwithau.  Ond  pe  cawn  i  fy  adferu  etto  i'r  mwynhad  o'm 
hanrhydedd  a'm  dedwyddwch,  mi  a  roddwn  i  chwi  hanner  a  feddwyf  yu  iawn  am 
y  cam  a  gawsoch  genyf. 

Efe  a  addawodd,  ac  a  gyflawnodd  ei  addewid  :  canys  y  brenin  yn  cbrwydd  wedi'n 
a  ddafonodd  y  cadpen  a'u  dygasai  hwynt  yno,  i'w  cyrchu  yn  ol  drachefn.  Ac  y 
mae  e'n  ddefod,  hyd  y  dydd  hwn,  yn  yr  ynys  honno,  i  ddif reinio  pawb  boneddigion, 
ac  na  allant  roddi  gwell  rheswm  dros  eu  balchder  nâ  darfod  iddynt  gael  eu  geni  i 
fod  yn  segur.     A'r  gair  am  y  gosp  ddyledus  hono  yw, — 

'  Dan/omoch  efat  y  Basgetwr.^  " 

Yu  y  Principality,  ycbydig  yn  ol,  ymddangosocTd  beirniadaetli  yn 
collfaruu  y  gair  bychau  ag,  pau  arferir  ef  fel  rliagenw,  megys  yn  yr 
ymadrodd  "  Un  o  liynafiaid  y  tywysogion  ag  sy'n  Uywodraethu'r  ynys 
hon."  Oud  canfyddir  oddiwrth  y  dyfyniadau  uchod  nad  ocdd  y  rhëol 
yma  yn  cael  ei  dilyn  yn  yr  "  Eurgrawn."  Ysgrifeuydd  medrus  yw 
golygydd  y  Principality ;  ond  credwn  iddo  syrthio  am  uuwaith  i  amry- 
fusedd.  Dadleua  nad  yw  Dr.  Pughe  yn  ei  gyfrif  yn  un  o'r  rhagenwau ; 
ond  pe  edrychasai  i'r  "  Geirlyfr,"  cawsai  mai  yr  unig  anghraifft  a 
roddir  gan  Dr.  Pughe  dan  y  gair  ag  yw,  "  Plant  y  fall  arj  oeddynt." 
Amlwg  ydyw  mai  yr  un  ystyr  sydd  i  arj  yn  y  frawddeg  hon,  ag  yn  y 
rhai  a  gollfernir  gan  y  PrincipaUty.  Kid  yw  o  bwys  pa  un  a  elwir  ef 
yn  rhagenw  neu  arddodair.  A  chryfach  awdurdod  na  Dr.  Pughe  ei 
hun  yw  arfer  gwlad,  na'r  hyn  nid  oes  dim  yn  uwch  oddicithr  rhcolau 
tragywyddol  cyfiawnder  a  rheswm.  A  dealler  mai  dadleu  yr  ydym 
yn  unig  dros  ei  gyfreithlondeb  yn  y  manau  hyny  llc  y  mae  eisocs  yu 
arferedig. 


518  CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY. 

Ond  yu  y  fan  yma,  wrth  edrycli  pa  ddyfyuiad  i'w  gymeryd  yu  uesaf, 
y  mae  yn  dyfod  i'n  cof  ddarfod  i  ui  unwaitb  roddi  yr  "  Eurgrawn  " 
yn  llaw  cyfaill,  yr  bwn  wedi  darllen  yr  amlcu  yn  ei  ddechi'cu,  a  ofyn- 
ai  yu  gyntaf  oll,  Beth  yw  y  sylwadau  yma  sydd  ganddo  ar  bregeth 
Methodist  ?  Ehag  y  bydd  eraill  yn  teimlo  cyffelyb  anesmwythder, 
efallai  y  byddai  cystal  i  ni  ddyweyd  nad  oes  yma  nemawr  o  gaumol- 
iaeth  nac  o  anghymeradwyaeth  ;  ac  uid  hawdd  yw  gwybod  pa  beth 
oedd  amcau  yr  ysgrifenydd.  Ond  gau  uad  yw  yr  holl  uodiad  yn  faith, 
rhoddwu  ef  fel  y  mae  ger  brou  y  darllenydd. 

"  AT    GiHOEDDWYR   YR    '  EURGRAWN  CYMRAEG.' 

Fonetldigion, 

Ryw  hrijd  r)ioedi  llofruddio  Mr.  Williara  Pwel  o  Lanareth,  dìgwyddodd  i  mìfyned 
Iieibio  lle  'r  oedd  Methodist  hynod  yn  areilhio  i  yynnulleidfa  liosog  ;  mi  fum  mArr 
ynmala  ag  oedi  ychydig  i  wrando,  a  chlywais  yr  hynod  y madrodd  canlynol ;  yrhwn 
os  cyflewch  yn  eich  'Eurgrawn'  dafydd  gan  eich  dyfal  ddarllenydd,  etc. 

Gobeithio,  ebe  efe,  y  hydà  i  oergwymp  galanas  y  Bonheddig  hwnnw  gael  effaith 
dda  ar  swyddogion  a  phobl  ein  gwlad.— Myfi  a  glywais  neu  a  ddarllenais  yn  rhyw 
le,  am  wr  a  gyhuddwyd  o  lofruddiaeth,  ac  yr  oedd  tystion  digonol  i'w  brofi  yn 
euog,  eithr  llwch  aur  a  ddallodd  y  tystion,  a  Ij'grodd  y  dadleuwyr,  a  siommodd  y 
bamwyr,  ac  a  dwyllodd  y  rheithwyr  (jury)  fel  y  dyg%v}  d  i  me%vn,  Dieuog!  a'r 
drwg-weithredwr  a  ryddhawyd  :  eithr  dialedd  Duw  a  ganlynodd  yr  adyn  ystryw- 
gar,  ac  a'i  nododd,  debygid,  â  nôd  Cain  ;  canj-s  yr  oedd  o  hjTiny  allan  yn  atgas  gan 
bawb,  ac  a  geisiodd  ymddifyru  mewn  adeiladaeth,  &c.  eithr  ni  fedrai  ymljleseru'n 
iawn  mewn  dim  oddi  eithr  trawsedd  a  gorìhrymder ;  ac  wrth  ymddiddan  nid  allasai 
gymmaint  ag  edrych  yn  daer  yn  wyneb  gwv  onest.  Ac  o'r  diwedd  mintai  o  oferwyr 
anhydyn  wedi  cydfwriadu  i'w  erbyn  a  ruthrasant  arno  fel  ar  Eglon  yn  ei  barlawr, 
ac  a'i  lladdasant :  ar  ba  achos  torf  o  oferwyr  anllad  anysty wallt  a  ddaliwyd  ac  a 
roddwyd  yng  ngharchar,  lle  y  cadwyd  o  fewn  terfynau  fel  llongau  a'r  chwarren 
ynddi,  rhag  i'r  pla  o  fradwriaeth  lygru'r  wlad  ;  o  ba  le,  am  na  feddent  allwedd  aur, 
ni  fedrent  ddiangc,  eithr  derbyniasant  daledigaeth  teilwng  o'u  g^yeithredoedd,  ac 
wrth  y  pren  dioddef  ymddangosodd  eu  bod  yn  euog  o  ddirdra  haeddiannol  o'r 
crogbren  amryw  weithiau  o'r  blaen :  ond  yr  oeddyut  yn  offeryuau  parod  yn  nwvlaw 
rhai  dynion  drygionus,  y  rhai  a'u  coleddent  rhag  íHangell  cyfiawnder.  Wele ! 
gymmaiut  ddrvgioni  a  dyfodd  o  gyd-ddwyn  à  phechod,  a  gwj'ro  bam  er  gwobr  neu 
ffafr ;  a  chofied  pawb  os  bydd  i  drawsedd  a  chreulonder  ddiangc  rhag  cospedigaeth 
ddynol,  y  caulyn  dialedd  Duw'r  euog.  ÄIi  glywais  res^vm  (er  y  dichon  fod  hyny 
yn  ddychymyg  coel-grefyddol)  lle  y  byddai  liawer  o  Iygod  yn  heidio  mewn  tŷ,  y 
byddai  yn  argoel  o  gyfnewidiad  mawr  yn  y  teulu  hwnw.  Y  mae  achos  i  ofni  pan 
y  byddo'r  wlad  yn  Ilawn  gan  heidiau  o  rai  anniwair,  gloddestwyr,  yspeilwyr  a 
llofruddion,  fod  rhyw  fam  wrth  y  drws,  ac  y  daw  cyfnewidiad  anhyfryd  ar  y 
genedl  lle  y  dioddefir  y  cyfryw  bethau." 

Y  mae  yn  bryd,  erbyu  hyn,  i  ui  droi  at  y  cyfausoddiadau  prydyddol. 
Ehaid  addef  fod  yma  lawer  o  gymysgedd — rhai  yu  wych,  a  rhai  yn 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYiIEY.  519 

•wael.  Hwyrach  mai  mewu  rhyw  ddosbarih  cauol,  rhwug  y  gwaol  a'r 
gwych,  y  dylid  cyfleu  y  peuuilliou  a  gaulyu  :  oud  yr  ydym  yn  eu  hail- 
argraffu  o  barch  i  ferched  ieuaiuc  Cymru,  ac  oddiar  ofal  am  dauyut. 
Llaweu  oedd  geuym  weled  cyuuygiad  yu  yr  "  Amserau  "  yn  ddiweddar 
am  fisolyn  iddyut  h^vy  yn  beuodol ;  a  gobeithiwn  yr  à  ymlaen  yn 
llwyddianuus.  Nid  ydynt  eto  wedi  derb}Ti  digon  o  sylw  yu  yr  uu  o'r 
cyhoeddiadau  Cymreig  ;  oud  fel  rhyw  fath  o  iawu  am  yr  esgeulusdra, 
ac  fel  cais  egwau  at  gyfleuwi  y  diflfyg,  dyma  i  chwi  rai  cynghoriou 
buddiol,  ferched  hawddgar,  allau  o'r  hcu  "  Eurgrawu  Cymraeg." 

*'  PenniUion  a  ganwyd  i  Ferch  îeuanrjc,  ag  oedd  yn  bwriadu 
priodi  Oferddyn,  gan  ei  Thad-bedydd. 

I. 

Mae  genn'i  Ferch-fedydd,  mor  bêr  ei  Lleferydd, 
Yii  cani  Llawenydd  gwycli  beunydd  mewu  Byd  ; 

Lluosog  mae  'n  lleisio,  does  dim  yn  ei  blino, 
Nac  achos  i  gofio  fawr  Gofid. 

IL 

Mae  ynddi  ryw  Fwriad,  a'i  bygwtli  mae  bagad, 
Mae  drwg  yw'r  Canluniad,  oer  Brofiad  rj'w  br_v  d 

Y  daw  ar  fyrr  etto,  trwy  weled  a  theimlo, 
I  wylo  wrth  gofio  am  y  Gofid. 

IIL 

Mae  liyn  jti  wir  ddigon  am  bawb  o  Blant  Djniion, 
Nad  Mawredd  eu  Moddion,  rai  beilchion  niewn  bjd, 

A'u  gwna  nhwy'n  wir  happus,  a'u  cadw'n  gyssurus 
Rhag  bod  yn  anafus  gan  Ofid. 

IV. 

Mae  hyn  ya  wir  hefyd,  heb  Gj'fran  o'r  Golud 
Na  threulir  y  Bywyd  yn  hyfryd  jm  hir  ; 

Y  Dewra  o  blant  Djmion  wrth  brofi  Diifygion, 
Yn  ddigon  digalon  fe  'i  gwelir. 


Mae  'r  le'ngctid  yn  hoywon  a'u  Nwjdau  fj'dd  gryfion, 
Y  rhai'n  fel  Olwynion  yn  rhwyddion,  a  rêd 

I  Gj'flwr  tra  gorthrwm,  yn  groes  i  bob  Rheswm ; 
Nes  mj'ued  dan  Gwlwm  cyn  gweled. 

VI. 

Fel  Haid  o  Eyfelwyr,  heb  Osteg  nac  Ystyr, 
A  rythrant  i'r  Frwydr  aimifyr  yw'r  Nod, 

Cyu  dyall  eu  Cj-flwr,  na  gwrando  Cjf'rwj'ddwr 
Ani  Nerth  eu  Gwrth'uebwr  na'i  'nabod. 


620  CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY. 

VII. 

'Nol  myn'd  i  Gyfyngder,  a  Tlinilloil  a  Phrindcr, 

Fe  laesa  'r  Gwrolder  a'r  Gwychder  i  gyd  ; 
Yr  awchus  a'r  nchel  a  ddaw  yn  war  isel 

Wrth  ymdrech  mewn  Gafael  a'r  Gofid.      Iorwebth  ab  Ioan." 

Dyma  ycliyclig  eto  ar  destun  arall,  oncT  ar  yr  un  mesur  :  a  mesur 
melus  ydyw.  Cenid  llawer  arno  gan  amryw  o'r  heu  brydyddion,  megys 
Ehys  Pricliard,  Huw  Morys,  ac  Edward  Eichards  o  Ystradmeurig. 

♦'  GJUR    O    GYNGHOR    i'r    CYFOETHOG. 

I. 

Chwychwi  '  rhai  ariannog,  a  gwladwyr  goludog, 
Bon'ddigion  cyfoethog,  ac  enwog  Wyr  g^yych, 

Gosodwch  ar  gyhoedd  o'ch  Arian  a'ch  Tiroedd, 
Kyw  Gyfran  o  Gannoedd  sydd  genych. 

II. 

I  roddi  'n  llaw  'r  Werin  Orchwylion  cyffredin, 

A'i  dal  i'w  eu  dilin  yn  ddiflin  o  dde  : 
Amddiffyn  Gonestrwydd,  a  Rhinwedd  a  Sobrwydd, 

Ceínogi  diwydrwydd  hyd  adre, 

III. 

Dwg  hynny  Wirionedd  a  chrefydd  a  Ehinwedd, 
Yn  lle  pob  Gormodedd,  a  Thrawsedd  ni  thrig ; 

Fe  ddyry  foddlonrwydd  i'ch  Meddwl  yn  ebrwydd, 

Fe'ch  ceidw  rhag  Gw'radwydd  Uygredig.         Lewis  Hopcin." 

Y  mae  y  rlian  fwyaf  o'n  darllenwyr  wedi  clywed  am  y  creaduriaid 
annaturiol  liyny  a  adnabyddir  yn  y  dyddiau  byn  wrth  yr  enw  *'  Ty- 
Iwyth  Dic  Sion  Dafydd."  0  ba  le  yv  hanasant  nid  yw  yn  hysbys. 
Ond  nis  gellir  gwadu  nad  oeddynt  yma  er  yn  foreu ;  a  thost  iawn  oedd 
y  blinder  a  barent  i'r  hen  ysgrifenwyr  oddeutu  dau  cant  neu  ychwaneg 
o  flynyddau  yn  ol.  Y  mae  achos  hefyd  i  ofni  eu  bod  yn  j-r  oes  hon  yn 
myned  ar  gynnydd.  Ehai  o  honynt  hwy  fu  yn  ddiweddar  yn  dwyn  cam- 
dystiolaethau  gwaradwyddus  yn  erbyu  y  Cymry,  Dyma  y  dynion  sydd 
yn  dibrisio  pob  llyfr  a  ddaw  allan  o'r  wasg  Gymreig.  Hwy  sydd  jn  rhy 
falch  i  ysgrifenu  yn  Gymraeg  at  fasnachwyr  Lloegr,  ac  yn  dwyn  gwarth 
ar  eu  gwlad  trwy  eu  Saesneg  anghelfydd.  Cyfarfyddir  à  hwynt  yn 
heidiau  yu  y  trefydd  mawrion,  lle  yr  ânt  i  wrandaw  y  Saeson,  oblegid 
nad  oes  pregethu  digon  "  dealldwriaethol  "  iddynt  hwy,  yr  epaod  di- 
synwyr,  yn  addoldai  y  Cymry.     Os  bu  neb  erioed  yn  haeddu  fílangell, 


CYHOEDDIADAU  CYFNOrjOL  Y  CYMP.Y.  521 

dylai  y  tylwytb  hjn  ci  cliael  yn  diTiarbed  :  a  dyma  lii  yn  barod  wrtb 
lav/  yn  yr  "Eurgrawn." 

•'  Ychjdij  Be.vnillion,  yn  crnhwyìl  yn  fyrr  am  y  ffoledd  aydd  yn  rhai  o'r  Cijmry, 
fod  mor  cliwannoj  i  droi  yn  Saeson,  a  gioadu  eu  Jlialth  eu  Iiunain." 

1  I'cH  mysg  y  mw^'nion  Gymry, 
Trwy  gariad  rwy  yn  gyrni, 
Ychydig  gŵynion  mwynion  maitl. 
Mewn  cynnes  iaith  i'w  cann. 

2  'Rwy'n  gweled  er  ys  dyddiau, 
Av  rai  o'r  Cymry  feiau, 

Am.  droi  yn  Saeson  sirion  waith, 
A  gwadu  iaith  eu  mammau. 

3  í^e?  iaith  yr  hen  Frutanied, 
Oedd  wycha  gwjT  a  faged, 
Ac  yn  fawr  eu  parch  a'u  c!od, 
Cyn  son  am  fod  Saesonied. 

6     Eiu  henafiaid  ui  oedd  bobol, 

0  ílodau  a  graddau  gwreiddiol, 

A  ddaethant  g'.nta  i  mewn  j'u  wir, 

1  Frydain  dir  hyfrydol. 

6  Erenhinoedd  a  thywj'sogion, 
Arglwyddi  a  marchogion, 

O  uchel  waed  oedd  wychion  wedd, 
A  boneddigaidd  duigon. 

C     A  fu  jm  rheoli  Lloegr, 
A  Llundaiu  a'i  hoU  bwer, 
Heb  siarad  ond  Cymraeg  yn  bur, 
A  hynny  'n  hir  o  amser. 

7  Ni  ddylai  neb  fod  eto, 
Yn  brysur  i  ddibrisio, 

Mo"r  iaith  i  ni  a  roddes  Duw, 
A  chyfiawn  yw  ei  chofio. 

8  Ac  eto  mae  rhai  dynion, 
Yn  coelio  j'n  eu  cahm, 

Mai  rhyw  anrhydcdd  mawredd  maith, 
Yw  sisial  iaith  y  Saeson. 

9  A  llawer  llangces  landeg, 

A  ymrydda  i  Sais  yu  anrheg, 
Yn  ei  chyfri  ei  hun  yn  sâl, 
Nes  medru  sisial  Saesneg. 

10     A  llawer  cocg  gymhennig, 
A  atteb  wr  bonhcddig, 
Dim  Cymracy  na  rnedra  mî, 
A  llediaith  íoli  Seisnig. 


622  CYHOEDDIADAU  CYFNOÜOL  Y  OYMKY. 

11  A  braidd  y  medr  hitbau, 
liefaru  chwech  o  eirÌMi, 
Chwaethach  siarad  Sacsneg  iawn, 
Na  b'ont  yn  llawn  o  feiau. 

12  Tra  fyddo'r  cyfr,vw  bcthan, 
A'r'Saeson  nid  oes  cisiau, 
Achos  cymuiwys  ar  bob  cam, 
I  chwerthin  am  cu  peunau. 

13  Pob  Cymro  mwyn  siaraded 
Gymraeg,  a'i  wlad  na  w.ided  ; 
Na  roed  ormod  fyth  ychwaith 

O'i  serch  ar  iaith  dieithriaid.  R.  E." 

Terfynwn  3in  liysgrif,  fel  y  mae  yr  "Eurgrawn'  yn  terfynu  ei 
**  ymresymiaclau,"  gyda  desgrifiad  o  gyflwr  Ewrop  yu  y  dyddiau 
hyny:—    ' 

"  CYFLWR    PBESENNOL    EUEOP. 

Y  Eussiaid  ■ — ■  yn  rhyfela. 

Y  Twrciaid  —  yu  ífoi. 

Yr  AUmacniaid  (Germans)                           yn  gloddesta. 

Yr  Holandiaid  (Dutch)                           yn  ynniU  arian. 

Y  Ffrancod  yn  ymgrymu  ac  yn  twyllo. 

Y  Scotiaid  yn  cael  swj'ddau  dau  y  goron. 

Y  Gwyddelod  ■ — —  yn  grwgnach. 

Y  Sacson  — —                yn  diogi  ac  yn  gwneuthur  dim. 

Y  Cymry  (sef  y  rhai  a  brynant  yr  Earrjrawa)  yn  darllen  newyddioa 

am  danynt  oU." 


NoDiAD,  Dywedai  Sydney  Smith  nas  gellid  gyru  johe  i  benau  yr 
Ysgotiaid  lieb  oruchwyliaeth  anianyddol.  A  rhag  y  dichon  fod  rhai 
o'r  Cymry  yii  debyg  iddynt,  dymunwn  iddynt  esgusodi  y  cyfeii-iad  at 
y  "  Traethodj-dd  "  jm  nechreu  yx  erthygl,  a  chofio  fod  y  cwbl  yn  cael 
ei  ysgrifenu  ar  y  cyntaf  o'r  gadair  olygyddol.  Dylid  hysbysu  hefyd 
fod  yr  hyn  a  ddywedir  am  y  "  Dysgedydd  "  yn  cyfeirio  ut  yr  hyo 
ydocdd,  ac  nid  at  yr  hyn  ydyw. 


OTHOTIDDTADAU  CYFÎîODOL  Y  CTMBY.  623 


EHAN    II. 


Y  MAE  yn  heu  sylw  fod  y  rlian  fwyaf  o  dcTa'wn  awdurol  yr  ocs  hon  yn 
rlicdeg  i'r  cyhoeddiadan  cj'fnodol.  Felly  y  mae  wcdi  bod  yn  Lloegr  er 
pan  sefydlw5''d  yi'  "  Edinhurgh  Beiieic,''  i'r  hwn  o  bryd  i  bryd  yr  ysgrif- 
cnai  Jeffrey,  Sydncy  Smith,  Brougham,  Macintosh,  a  Macaulay.  Er 
rawyn  gwrthwynobu  y  cyhocddiad  galluog  hwn,  cychwynwyd  y  "  Quar- 
irrly  Bcvieiv"  yn  Llundain,  yx  hwn  a  gynnelid  yn  benaf  gan  Gifford, 
Syr  Walter  Scott,  Southcy,  Locldiart,  a  Wilson  Croker,  Yn  "  BìncU- 
irood's  Magazine  "  yr  ymddaugosodd  cyfansoddiadau  campus  y  Professor 
AVilson,  y  rhai  a  wnaethant  y  cylchgrawn  hwnw  y  mwyaf  poblogaidd 
o'r  holl  fisolion.  Y  mae  Thomas  Carlyle  wedi  bod  yn  ysgrifenu  ar 
gylch  i'r  rhan  fwyaf  o'r  cyhoeddiadau  cyfnodol,  heb  ofalu  i  ba  blaid  y 
perthynent ;  ond  yn  benaf  i  "  Fraser,"  yn  yr  hwn  y  gwnaeth  ci  '*'  Sartor 
Resartm"  ei  ymddangosiad  cyntaf.  Meddyliem  fod  Thomas  Dc  Quincey 
or  ys  amryw  flynyddau  wedi  cyf^'ngu  ei  hun  i  "  Tait"  yn  jy  hwn  y 
cynnorthwyir  ef  gan  Gillílllan.  Bu  John  Foster  yn  ysgrifcnydd  cyson 
am  hir  amser,  a  Eobert  Ilall  yn  achlysurol,  i'r  "  Ecìectic  Bcview"  Yu 
y  gofrestr  lion  nid  ydym  wedi  son  am  neb  ond  y  rhai  ydynt  ncu  oedd- 
ynt  jT.-  ysgrifenwyr  blaenaf  yn  Lloegr  a'r  Alban ;  a  gwelir  cu  bod  oll 
wedi  cysylltu  eu  henwau  wrth  ryw  gyhoeddiadau  cyfnodol. 

"  Yn  enw  pob  synwjT,"  mcdd  rhywun,  "  bethyw  dyben  y  rhagym- 
adrodd  mawreddus  hwn  ?  At  ba  beth  y  mae  hyn  i  gyd  yn  arwain  ?  " 
Caniatâer  i  ni  ateb  ei  fod  yn  arwain  yn  uniongyrchol  at  yr  •'  Eurgrawn 
C^'mraeg."  Fel  y  mae  cyffelyb  achosion  yn  cynnjTrchu  cyffelyb  cffcith- 
iau,  mae  yn  amlwg  fod  yr  amser  yn  nesu  pan  y  bydd  yn  rhaid  i  ni 
«edrych  i  gyhoeddiadau  cyfnodol  y  Cymry  os  mynwn  ffurfìo  barn  gywir 
am  ei  llenyddiacth.  Y  mae  felly  eisoes  mewn  rhan;  ond  nid  i'r 
graddau  a  ellir  ddysgwyl  mewn  amser  dyfodol.  Hawdd  yw  gweled, 
gan  hyny,  fod  y  gangen  yma  o  lenyddiaeth  Gymreig  yn  haeddu  sylw 
arbenig,  ac  mai  dyledus  yw  rhoddi  un  erthygl  cto  i'r  "  Eurgrawn,"  yr 
hynaf  o'r  holl  gyhoeddiadau  cyfnodol.  Ein  gorchwyl  y  tro  hwn  fydd 
desgrifio  ei  gynnwysiad  ;  ac  nis  gallwn  wneuthur  hyny  yn  well  na 
thrwy  roddi  lliaws  o  anghreifftiau  ger  bron  ein  darllenwyr.  Nid  oes 
un  ffordd  arall  i  amlygu  ei  ansawdd,  gan  nad  yw  yn  arddangos  un- 
rhyw  egwyddorion  neillduol  mcwn  duwinyddiaeth  na  gwladychiacth. 


62't  CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMT.T. 

Dyma  un  o'i  íldifFygion  ponaf.  Nid  oes  ganddo  un  pwynt  pcnodol.  Er 
liyny  y  mae  ynddo  amryw  dracthodau  buddiol  ar  grefydd  brofiadol  ac 
yraarferol ;  megys  yr  un  a  ddyfynwyd  yn  cin  rliifyn  diweddaf  ar 
"  Foddlonrwydd."  Un  o'r  rliai  goreu  yw  "  Ymddyddan  ynghylch 
Gwlad  newydd,"  yr  liwn  sydd  wedi  ymddangos  yn  barod  yu  y  cylch- 
grawn  bychan  a  clwir  "  Y  Geiniogwerth,"  ac  am  hyny  nid  yw  wiw  ei 
argraffu  yma.  Ond  rhoddwn  ddwy  anghraifFt  yn  mliellach  dan  y  pcn 
]iwn.  yn  y  rhai,  os  nad  ydym  yn  camsyniaí'  nid  yw  yn  anhawdd  canfod 
dullwedd  y  Parch.  Peter  Williama. 

A?.r  EIN  GWYBODAETH  YN  Y  NEFOEDD. 

"  Y  MAE  llawer  o  wyr  duwiol  a  dysgedig  yn  casglu,  odJi  wrtTi  amryw  .imgylcli- 
iadau,  y  cawn  ni  adnabyddiaeth  bersonol  o'n  giiydd  _vn  y  nefoedd  ;  ac  y  maent  yn 
sylfaenn  eu  harn  ar  waith  Adda  yn  adnabod  Efa  mewn  cyüwr  o  ddiniwcidrwydd, 
a  dammcg  y  goludog  a  Lazarus;  yughyd  â  llawer  o  leocdd  eraill  yn  y  'sgrylhurau  i'r 
un  perwyl.  Ac  yn  ddiau,  os  yw  gwj'bodaeth  i  gael  ei  pherffeithio  yn  y  byd  gwell 
a  gogoneddusach  f ry,  fe  fydd  i  ni  adnabod,  er  mai  gyd  â  serchiadau  gwahanol  oddi 
wrth  y  rhai  sydd  genym  yr  awr  hon,  ein  cyfeiUion,  perthynasau,  a'n  cydnabod. 
Yn  breseunol  ni  allwn  ni  weled  ond  yehydig  i  raewn  i  fesuron  a  goruchwyliaethau 
Ilhagluniaeth  ;  eithr  pan  symmudir  ymaith  _v  llen,  ac  y  gwisgir  y  golygon  yma  âg 
aiifaiwoldcb,  j-na  y  cawn  weled  mewn  modd  llawer  egluraeh  a  pherffeithiach  nag  y 
mae  yn  bosibl  i  ni  wneuthur  â'n  galluoedd  presennol.  Ac  O  !  y  llawenydd  a'r 
gorfoledd  annhraetliadwy  a  leinw  feddyliau  y  cyfrvw  anfarwolion,  wrth  gyfarfod 
á'u  c^d-bererinion  wedi  cMraedd  yn  ddiogel  i  ben  eu  taith,  ac  yn  cyd-gyfranogi  o 
Lleserau  diddiflanedig  a  chynhyddol.  0 !  fy  enaid,  na  threulia  mo'th  amser 
ynghylch  ymofyniadau  anfuddiol  ac  anmherthynasol,  eithr  canlyn  y  pethau  mwyaf 
pwysfawr  a  chyfrifol  fydd  yn  ymgynnyg  i  ti ;  gwybydd  yn  sicr  na  bydd  eisieu  dim 
yn  y  nefoedd  ag  a  ddichon  gyfrannu  at  dy  wynfyd  di,  yno  y  cyfarfyddi  ag  un  an- 
sawdd  barhaus  o  hapusrwydd,  un  fflam  ddigwmmwl  o  ogoniant,  un  dydd  tragy- 
wyddol  diderfyn.  0  !  fy  enaid  astudia  wers  fawr  bywyd  dynol.  lîydd  fyw  i  farw, 
a  bydd  farw  i  fy  w  byth.  Anadla  tuag  i  fynu,  cyfod  tua  thrag^vyddoldeb,  ymestyn 
tua'r  nefoedd,  a  chymmer  olwg  ar  yr  ardaloedd  uchod.  A  glywi  di  y  gerddoriaeth, 
onid  hyiryd  y w  gan  dy  glust  ei  felus  gydgordiad  ?  Wele !  fel  y  raaent  yn  canu,  fel  y 
maeut  yu  ymlonni,  yn  llawenhau,  ac  yn  gorfoleddu !  0  !  f y  enaid,  ymgysura  ac  ym- 
orfoledda,  canys  ar  fyr  amser  y  bwri  heibio  wisgoedd  ll^-'gredigaeth,  ac  y'th  arwisgir 
âg  anfarwoldob.  Etto  yra  rahen  ychydig  o  amser  ti  a  gei  dy  drosglwyddo  o'r  Uwch 
i  anllygredigaeth,  a'th  dywys  trwy  entrych  ehang  y  ffurfafen,  hyd  oni'th  ddyger 
i  mewn  i  balas  disglair  a  gogoneddus  yr  Hollalluog,  i  gael  dy  wneuthur  yn  im  o'r 
gymdeithas  nefol.  E  fydd  y  nefoedd  yn  llamrau  ar  dy  fynedial  i  mewn,  a'r  ang}l- 
ion  a'r  seintiau  yn  llafar  ganu,  '  Croesaw  it'  i  dý  dy  Dad.'  Rhoddir  coron  gogon- 
iant  ar  dy  ben,  a  phalmwydden  tangnefedd  yn  dy  law ;  cei'th  lonaid  o  lawenydd  a 
hyfrydwch,  a  chystudd  a  galar  a  íFy  ymaith  yn  dragywydd." 

CYFAP.WTDDIADAU  I  lAWN  DEEFNU  EIN  EYWYD. 

"Na  phwysa  oruch\vyliaethau  'r  nefoedd  yn  nhafol  rheswm  tj'wyll  ac  amhei- 
£Faith,  eithr  ymostwng  yn  ddistaw  i  law  yr  Hollalluog.  Pan  y  byddo  rhagluniaeth 
mewn  ymddaugosiad  yn  gwgu  arnat,  a'r  byd  yn  dy  gernodio,  nac  anesmwytha. 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY.  525 

Cofìa  na  (Idanfonir  barnedigaethaii  yn  ofer,  ac  na  chyfrannir  trugareddau  heb 
orch\ niyniad.  Y  mae  Duw  yn  gweithredu  'n  wa.stadol  yn  y  modd  gorau.  Na  mg- 
nnch  ddim  gan  hyny,  o  herwydd  dy  gyílwr  marwol ;  eithr  cymmer  y  'sfcd  bre.?cnni  1 
bob  amser  mewn  cysswllt  ;Vr  un  fydd  i  ddyfod.  Y.styria  m.ai  nid  y  byd  hwn  yw'r 
cwbl  a  hanfod  ;  ac  cr  nad  wyt  ysgatfydd  >  n  mwynhan  dy  gvfran  y  tu  yma  i'r  ledd, 
ctto  ymg'sura;  canys  os  ydwvt  wir  dduwiol,  ti  a  gai  feddiannau  helaethach  yr 
ochr  draw. 

Trwy'r  moddion  yma,  gwrthddndleuon  yn  erbyn  rhaghiniaeth  a  ddiflannnt,  n, 
phob  penbleth  raewn  bywyd  a  fydd  hawdd  ei  ddiddyrysu.  Ystyria  y  derfydd  dv 
adfyd  ar  fyrr,  nc  y  bydd  terfyn  i"r  chwerwaf  o'th  gystuddian.  Y  cymmylau  a'r 
tyAvyllwch  fydd  yn  awr  j'n  amgylchu  ac  yn  cj'sgodi  hoU  ardaloedd  dy  fynwes,  a 
ddilianant  oU  pan  wawrio'r  dydd,  a  phan  gyfodo  yr  haul  yn  ei  nerth,  ni  welir 
gwmmwl  mwy :  os  tra  byddo  dy  ysgraff  bychan  yn  marchogaeth  ar  y  weilgi  ter- 
f\::glyd  (ocean)  y  byd  yma,  y  par  awelon  g^yrthwyneb  a  thymestloedd  gerwin  i  ti 
ofni,  etto  cofìa  nad  yw'r  daith  yn  hir,  ennyd  etto  a  phob  perygl  a  ddiflana,  ac  ni 
wnei  ond  coíìo  ei  fod :  ac  er  y  dichon  yr  wybren  dy wyllu,  a  du-dew  gymylau'r  nefoedd 
dy  ddychrynu,  etto  cred  yn  sicr  caiff  dy  Ij'gad  yn  fuan  weled  golygiadau  cglurach, 
o'r  fath  ag  a  rydd  hyfrydwch  annh-aethadwy  i'th  enaid.  Er  rhuo  o'r  tonnau,  ac  j-m- 
ddyrchafu  o  honj^nt  megis  mynyddocdd,  cto  pob  gwynt,  tymmcstl,  terfysg,  an- 
nhrefn,  a  mirwolaeth,  a  gydweithiant  oU  i'th  drosglwyddo  i'r  ardaloedd  nefol. 

Bydded  i'r  j'styriaeth  o  anwadalwch  a  brauder  bywyd  i'th  gvmmell  j'n  oestadol 
at  ddyledswyddau  dy  sefyllfa  :  dal  sulw  ar,  a  bj'dded  j'n  gofus  gennyt  arii;y'Ìdlon 
marwolaeih,  agwua  frenhin  y  dychryniadau  yn  gyfaiU  i  ti,  trwj'  gofio  fod  angau  i'r 
saint  yn  derfyn  gofid,  ac  yn  fynediad  i  fywyd.  Disgwyl  ddyfodiad  dy  Arglwydd  a 
bj'dded  dy  hoU  weithredoedd  megis  j'ng  ol wg  yr  holl-wybodol  Dduw ;  golch  dy 
galon  ac  ymdrwsia  beunydd  fel  na'th  geffir  yn  amharod.  Na  fydd  fel  y  goludng  yn 
vr  efengyl,  yr  hwn  a  ddywedodd  wrth  ei  cnaid,  '  Fy  enaid,  y  mae  genny  t  dda  lawer 
wedi  eu  rhoi  i  gadw  dros  lawer  o  flynyddoedd  ; '  rhag  cael  o  honot  yr  un  ateb  ag 
yntef,  sef  '  0  jTifyd,  y  nos  hon  y  gofynir  dy  enaid  oddi  wrt'uyt !  ac  eiddo  pwy  a 
fydd  y  pe'hau  a  barotoaist  ? '  Na  chais  drysori  llawer  o  gyfoeth  i  ti  dy  hun  ar  y 
ddaeir,  a,z  na  chwennych  fawredd  y  byd ;  bydded  dy  ddeisyíìad  ar  Dduw  megis 
yr  eiddo  A<jur,  '  Na  ddyro  i  mi  na  thlodi  na  chyfoeth.' — Os  byddi  yn  rhydd  oddi- 
wrth  drueni  a  chyfyngder  y  naill,  ti  elli  fyw'n  gysurus  ac  yn  foddlongar  heb  ym- 
Iwytho  a  gofalon  a  gofidiau  y  llall ;  ac  felly  boddlnnrwydd  a  rydd  i  ti  ddiddainwh 
brcuhinol  dros  dy  holl  fywyd,  a  threuli  dy  ddyddiau  mewn  hyfrydwch.  Er  dim 
nac  edrych  ar  bethau  tymmhorol  fel  peth  sicr,  eithr  cofia  y  diflanant,  fel  ffrwythi'.u 
haf ;  ac  yr  ehedant  ymaith  fel  adar  arall  wlad.  Fe  ddichon  cyfnewidiadau  annis- 
gwyliadwy  droi  olwynionllwyddiantyn  eu  hol:  a  throion  disyfed  a  chroesau  blinion 
all  ddyfo-4  pan  b'o  leiaf  o  edrych  am  danynt.  Na  osod  gan  hyny  dy  ddedwyddwch 
mewn  pethau  diüanedig,  ac  nac  cstyn  dy  dd\vylaw  i  ymaflyd  mewn  cysgod.  Nac 
adeilada  gestyll  yn  yr  awyr,  ac  na  obeithia  me-wn  aneilyn.  Parottoa  erbyn  y 
gwaetliaf,  a  chadw  dy  hun  mewn  parodrwj'dd  gwastadol  i  ymladd  ag  adfyd. 

Phylip  brenhin  Macedon,  a  orchymynai  i  wr  ei  gyfarch  ef  bob  borau  yn  y  modd 
hyn  Fhillippe  homo  es :  h.  y.  Phylib,  dyn  ydwyt ;  fel  trwy  gael  ei  ddodi  mewn  cof 
o  freuolder  by  wyd  dynol,  yr  ymddj'gai  tu  ag  at  ei  gyd-greaduriaid  megis  y  g^veddai 
i  un  yn  cydnabod  nad  oedd  ond  crcadur  marwol  ei  hun.  Y  mae  rhj-buddion  o'r 
fath  yma  yn  angenrheidiol  i  bawb,  ac  jm  fuddiol  (os  derbynir  yn  iawn)  i'n 
gwneuthur  yn  ofalus  ynghylch  ein  hachosion  tragywyddoL  Fe  ddichon  pob  peth 
mewn  nattur  gael  ei  ddefnyddio  fel  rhybudd  i'u  coffàu  am  farwoldeb  ein  corph.  Y 
mae  i  fy wyd  dyn  ei  flaendarddiad  a'i  Üodau  ;  rhai  a  welant  eu  haf  ;  a'r  hyn  a  adawo'r 
hydref  yn  ol,  gauaf  marwolaeth  a'i  hj'sguba  ymaith.  Yr  ydym  oU  yn  hwylio  tu  a 
thragy  wyddoldeb  ;  ac  y  mae  llawer  o  greigydd  perj'glus  i' w  gochelyd,  rhag  drylüo  'n 


52G  CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY. 

hysgraffau  bychain  yn  chwilfriw.  ystormytld  a  ili/mmoslloadd  yu  dJiammau  a 
gyfodant ;  ac  ni  chair  morio  bob  amser  ar  ddyfroedd  tawol.  Y  tarauaii  yn  fyiiycU 
a  drystiant  yn  ddychrynllyd  uwch  ein  pennau,  a'r  tonnau  a'n  tallant  gyda  grym 
angerddol.  Morio  yr  y'm  ni  oll  tu  a  gwlad  dragywyddol:  a  rliaid  i  ni  hwylio  trwy 
gyfyng-for  raarwolacth  cyn  y  tiriom  yng  ngoror  y  trigfanuau  nefol. 

Braidd  y  tâl  holl  gyfoeth  euraidd  yr  India  in'  afreiddio  pcryglon  y  moroedd  yn 
cu  cylch,  nicwn  cydniariaeth  i'r  cyfoeth  sylweddol  a  pharhaus,  yr  hwn  a  goroi:a 
lafur  y  C'ristion,  ac  a'i  llona  ar  ben  y  daith.  Pa  ddyn  a  esgcuhisai  y  cyfryw  wrtli- 
ddrycliau  gogoneddus,  rhag  ofn  i  ambell  awcl  wrthwyncb  ei  gyfurfod  ar  y  ffordd? 
Yu  sicr  nid  yw'r  dyn  hwnw  deilwng  o  anherfynol  drysorau  'r  nef,  a  ofno  f\'nod  i'r 
perygl  o  golli  ychydig  o  wael  bethau  diliaucdig  i  feddiamiu  hawddi'yd  o  auhracthol 
laweuydd,  ac  o  dragywyddol  barhad." 

Tclid  cryn  sylw  yu  yr  "  Eurgrawn  "  i  amaetliycldiaotli ;  oud  gan  fod 
y  gelfyddyd  Louo  wedi  nowid  ei  gwcdd  yu  bollol  yn  y  blyuyddau  di- 
weddaf,  y  mae  y  cyuglio.'iou  a  goir  yma  wedi  myued  erbyu  byn  yu 
anamseroL  Oud  os  yw  yr  beu  ddall  o  amaetbu  wcdi  myned  bcibio,  y 
mae  yr  iaitb  Gymraeg,  ac  ymddygiadau  rbai  o"r  Cymry  tuag  ati,  yu 
aros  beb  iicwid  dim ;  fel  y  gwelir  oddiwrtb  y  llytbyr  a  ganlyn,  yn 
ngbyd  â'r  anercbiad  yn  ei  ddiwedd  o  waitb  Dr.  GruíTydd  Piolcrts,  yu 
y  flwyddyu  1üG7  : — 

♦'  AT  GYHOEDDWYr.  YP.  '  EUEGRAWN  CYMRAEG.' 

FoNEDniGION-, 
Yn  gj'mmaint  a'm  bod  i  yn  Gymro  gencdigol,  a  chennyf  fawr  barch  i'r  íaith 
Gymraeg,  y  mae'n  flin  gennyf,  ac  yn  faich  dauddyblyg  ar  fy  yspryd,  welcd  amryv(- 
bobl  coeg-feilchion  (a  anwyd  ac  a  fagwyd  ynghanol  Cymru,  i  ba  raî  y  mae  yn  rhaid 
ei  bod  yn  famiaith)  yn  ei  diystyru,  ei  sathru  a'i  hanmliarchu,  megiy  pe  b'ai  arnyut 
gywilydd  ei  harddel,  ac  yn  ffieidd  ganddynt  ei  chymraeryd  o  fewu  eu  gwefusau 
llygredig.  Arnryw  o'r  fath  liyn  a  gyfarfum  yn  fy  ocs,  ac  y  maent  mor  bengaled  a 
'gwrthnysig,  na  waeth  i  mi  geisio  dangos  iddynt  cUlmas  fawr  Caerludd,  o  Aber-dau- 
glechlau,  na  dangos  iddj'ut  werthfawrogrwydd  a  godidowgrwydd  ein  hen  iaith ! 
Ond  yn  anad  un,  y  mae  mab  i  heu  eilliwr  a  anwyd  ac  a  fagwyd  mewn  tref  lom 

dlawd  (C II  N dd),   yn  fy  nghydnabyddiaeth,  yn   fy   synnu  yn  fwy  nag  a 

allaf  f\  negu,  o  herwydd  ei  fod  ef  wedi  derbyn  cytìawn  urddau  offeiriad  er's  agos 
i  ílwydd^'n,  ac  heb  chlarllain  g^yasanaeth  na  phregeth  mewn  un  eglwys  etto,  gan 
anturào  dywedyd  na  fedr  ddarllain  Cymraeg,  er  na  f u  allan  o  sawyr  mwg  simnai  ei 
fam  erioed. — Beth  ellir  feddwl  am  y  fath  walch  a  hwn,  ond  ei  fod  wedi  ei  wenwyno 
gan  falchder,  a  chan  uchder  ei  ffroen  ni  chais  Dduw  1 — Hyn,  ac  amryw  o'r  cyffelyb, 
Bydd  yn  fy  nghymraell  i  anfon  i  chwi  'r  'sgrifen  tufcwnol,  Ue  mae  laith  Cambr  yn 
siarad  drosti  ei  hun,  wrth  y  ffigiwr  a  elwir  Prosopopcia. — Os  y  'sgrifen  hon  a  fydd 
gymmeradwy,  caf  ddeisyf  iddi  le  yn  eich  '  Eurgrawn '  blasus,  gan  obeithio  y  caiff 
Iwyddiannus  argraff  ar  y  fath  ragddy  wedig  goeg-ddynion  :  Hyn  yw  dymimiad 
Eich  Cydwiadwr,  a  gwastadol  Ddarllenydd  yr  '  Eurgrawn.' 

BBITTWN." 

"lAITH  GAMBR,  YN  AN-NERCH  YR  HYGAR  DDARLLENYDD. 

Aeistotl,  gwr  o  ragoriaeth  mewn  dysg  a  gwybodaeth,  a  ddywaid  am  bob  celfydd- 
yd,  mai  bychan  ac  anhrefnua  fydd  eu  dechreuad;    ac  yna,  bob  ychydig  tyfu  ae 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYJIP.Y.  527 

ymdaclu  a  wua,  nid  ar  unwaith,  ond  o  amfîer  i  aniüer,  trwy  fod  eraiU  yn  gweled  ac 
yn  bwrw  at  y  dechrenr.d  ryw  beth  nis  canfu'r  cyntaf  na'r  ail — Er  bod  y  dechreu 
f ynychaf  yn  llai  na'r  darn  a  roddwyd  witho  ;  etto  y  maa'n  galetach,  ac  .vn  fwy  clod 
dychymygu  ychydig  o  newydd,  nag  yw  trefiiu  hynny  a  chwanegu  yn  helaethwych. 
Am  hynny  na  fyddcd  diystyr  na  diflas  gennyt  fy  ngweled  i  yn  ymddangos  mor 
ddifas  ac  nior  anhylwybr,  canyshon  yw'r  awr  gyntaf  yr  amcanwyd  fy  nwvn  i  Iwybr 
celfyddyd.  Yr  oedd  y  beirdd  ar  hyd  Cymru  yn  ceisio  fy  nghadw  rhag  colli,  neu 
gymmysgu  â'r  Saisneg  :  ond  nid  oedd  ganddynt  ífordd  yn  y  byd,  nac  i  ddangos  yn 
fyrr  ac  yn  hyíTordd,  y  godidowgrwydd  sydd  ynof,  rhagor  nag  mewn  llawer  o  ieith- 
oedd,  Ea  chwaitli  i  fanegu  rheswm  ani  fagad  o  ddirgelion  a  gaid  eu  gweled  ond 
chwilio  yn  fanwl  am  danynt,  mal  y  mae  gramadegwyr  yu  gwneuthur,  pawb  yn  ei 
iaith  ei  hun.  0  herwydd  hyn,  gan  nad  wyf  ond  dcchreu  etto,  rhaid  i  ti  (ddarllenydd 
hawddgar)  pan  welych  ar  hyn  o  gais,  ddim  a  allasid  ei  ddendyd  wedi  ei  adael  allan, 
neu  ryw  beth  wedi  ei  gyfleu  allan  o'i  ddyledus  le,  neu  ddifFyg  mewn  rhyw  ffordd 
arall,  beidio  a  gwaradwyddo'r  neb,  o  ewy llys  da  i  mi,  a  amcanodd  fy  nwyn  i  fraint 
celfyddyd.  Eithr  os  perffeithi  di  y  pcth  a  ddechreuodd  ef,  heb  ddcudyd  iddo  mor 
absen,  nes  dwyn  hynny  i  ben,  mae  i  ti  fawr  ddiolch,  gennyf  fi  a  chanddo  j-ntau ; 
canys  uid  ydy w  ef  yn  tybied  fod  hyn  ogos  i'r  períFeithrwydd  y  gweddai  iddo  fod ; 
eithr  i  geisio  denu  y  rhai  a  fedrai  yn  v.e1l,  ef  a  wnaeth  oreu  ag  a  allodd,  j'n  y  dra- 
fferth  a'r  blinder  y  mae  ynddo,  heb  gael  ennyd  i'm  tacluso  mal  y  dymunai,  ac  heb 
genfigen  wrth  y  neb  a  wnelo  yn  well  nag  cf,  ond  díoleh  yn  gynt  iddo,  am  ddwyn  i 
ben  y  peth  a  wnaethai  cf  ci  hun  pe's  gallasai.  Na  ryfedda  chwaith  weled  cymainto 
feiau  wrth  brintio ;  canys  yr  ydoedd  y  dynion  oedd  yn  gwcithio,  heb  fod  nac  vn 
gyfarwydd  yn  yr  iaith,  nac  yu  ddiesgculus  ar  eu  gorchwyl,  nac  yn  rhy wiog  eu  trin, 
ac  i  gyweirio  y  pethau  a  fethai  ganddynt.*  Heb  lar/  hyn  yr  oedd  arnynt  eisiau 
Uythyrennau  ac  amryw  nodau  a  fuasai  raid  wrthynt  i  argTaphu  yn  g\  flawn  bob 
pwngc  a  bcrthynai  attaf ;  rhaid  i  mi  ddymmio  ar  bob  Cj-mro  bonheddig  a  rhywiog, 
na  bo  mwy  annaturiol  i  mi  nag  yw  pobl  eraill  i  iaith  eu  mammau.  E  fydd  v/cithiau 
yu  dostiu-  ar  fy  nghalon,  wrth  weled  Ilawer  a  anwyd  ac  a  fagwyd  im',  yn  deudyd  yn 
ddiystj'^r  ganddynt  am  danaf,  gan  geisio  ymwrthod  ä.  mi  ao  ymgystlwug  ag  estron- 
iaith,  cyn  adnabod  dim  o  honi.  Canys  chwi  a  gewch  rai  yn  gyttrym  ag  y  gwclant 
afon  Hafren,  clochdai'r  ilwythig,  a  chlywed  Sais  yn  dweud  Good  raorrow,  dechrcu- 
ant  ollwng  eu  Cymraeg  dros  gof,  a  siarad  yn  fawr  eu  llcdiaith ;  eu  Cymraeg  fydd 
Saisnigaidd,  a'u  Saisneg  (ysy waeth)  yn  rhy  Gymreigaidd.  A  hyn  sy'n  dyfod,  naill  o 
wii  íToIcdd,  yntau  o  gocgfalchdcr  a  gorwagrwydd ;  canys  ni  welir  fyth  un  dyn  cy- 
weithas,  r-hiuweddol,  a  wado  na'i  dad,  na'i  fam,  na'i  wlad,  na'i  iaith.  Eithr  mi  a 
obeithiaf  o  hyn  allan,  ti'wy  nerth  Duw,  athrjdith  ddiwydrwydd,  a  gwiw  fyfyrdod 
fy  Nghymru  cariadus  y  bj'dd  ganthynt  fwy  o  screh  i  mi,  a  chennyf  fiunau  fwy  o 
ddiddanwch  a  golud  iddynt  hw\  than  :  o  blegid  hyn  ydwyf  yn  attolwg  i  bob  natur- 
iol  Gymro,  dülu  dyledus  gariad  i'r  iaith  Gymraeg;  fcl  na  allo  neb  ddywedyd  am  lui 
o  honynt,  Mai  pechod  oedd  byth  eu  magii  ar  laeth  bronnau  Cymracs,  am  na  ddy- 
munent  yn  well  i'r  Cymraeg.     Bydd  wych  " 

Y  mac  rhai  o  feibion  yr  hcu  eilliwr  yu  fyw  cto,  y  rliai  a  "  auturiant 
ddywedyil  na  fredrant  ddarllain  Cymraeg,  er  na  fuaut  allan  o  sawyr 
mwg  simuai  eu  mam  criocd."  A  gwelwn  oddiwrtli  yr  ancrcliiad  uchod 
eu  bod  yn  haufodi  mor  foreu  ag  amser  y  Dr.  Gruftydd  Robcrts.  "  Eu 
Cymraeg,"  medd  cf,  "  sydd  Saisnigaidd,  a'u  Saisneg  (ysywaetli)  yn 

*  "  Dyallcd  y  darllenydd,  mai  yn  Lloegr  yc  argraphwyd  y  'Sgrifên  hon  gan  y  Sacson,  yr  nn 
amser  ag  y  cyhoeddwyd  Gramadcg  Mr.  Roberls,  sef  yn  y  flwyddyn  o  ocd  Crist,  1567." 


523  CTHOEDDTADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY. 

rliy  Gymreigaitld."  Gcllir  cu  haclnabod  wrtli  cu  clull  mursenaicld  o 
siarad  Saesncg,  a'u  parodrwydd  i  fcio  ar  Sacsncg  pawb  arall.  Ond  os 
ocs  rliai  yn  awr,  fol  y  pryd  hyny,  yn  dirmygu  yr  iaitli  Gymracg,  mae 
yn  dobyg  fod  mwy  yn  cin  dyddiau  ni  yn  ei  choledd  ;  ac  cr  mwyn  y  rliai 
hyny  rhoddwu  yma  ysgrif  o  walth  Dafydd  louawr,  yn  cynnwys  amryw 
gynghorion  búddioi  yn  ngliylcli  cyfausoddi  yn  Gymracg. 

"  AT  GYHOiIDDWYR  YR  '  EURGRAWN  CYiIRAEG.' 
FONEDDIGION, 

Gan  eicli  bod  yn  adilaM'  derljyn  gvd  â  pliarch  dylcdus  bob  cynny;^ion  i  g^Tinal  ac 
adgy weirio  'r  iaitli  Gymrac-g,  nii  a  ddanfonais  attoch  yr  ycliydig  nodau  a  ganlyn  i  ba 
rai  ni  ddisgwyliaf  ragor  na  pharch  dylcdus  oddiwrthych  chwi  na'ch  darllcnyddion, 
sef  eu  hystyricd  gyd  a'r  un  rhyddid  ag  yr  ysgrifenwyd  hwynt,  ac  yna  cu  derbyn 
ueu  eu  gwrthod  yn  ol  cu  tcilyngdod.  Ni  ddyhii  'r  gwyr  da  a  gynhaliasant  eich 
llyfr  weled  yn  chwith  y  rhyddid  a  gymerir  á'u  'sgriíeniadau,  gan  na  honnir  dim 
awdurdcd,  ac  na  ddisgw_\lir  dim  ymostyngiad,  ond  i  gymliwysder  yr  hyn  a  tkly- 
wedir.  Ac  os  trwy  hyn  y  gwuair  un  gradd  o  Wasan^ieth  i"ch  'Eurgrawu,' bydd 
da  gan, 

Eich  darllenydd  a'ch  cwjdlysiwr  da, 

I)afvud  ap  raîisiAnT. 

YNGIIYLCH  CYFANSODDI  YN  GYMRAEG, 

Hhagoriaeth  pob  moddion  sydd  yn  gyfatebol  i'w  cymhwysder  i  ateb  i'w  diben  ; 
a  chan  mai  dibcn  iaith  yw  cyfranu  ein  meddyliau  i'n  gilydd,  pa  egluraf  a  chryuoaf 
y  gAvnair  hyny,  gorauapherSfcithiaf  i  gyd  ydyw. 

I.  Pihaid  gan  hyny,  ymlaenaf  ])eth,  i'r  rhai  a  gyfansoddant  yn  Gymracg  edrych 
ar  fod  eu  hiaith  yu  eglur,  ac  yn  hawdd  ei  dyall.  A  hyny  yn  gystal  o  ran  y  geiriau 
neuUduol  ag  o  rau  eu  cydosodiad  yn  yr  jmadrodd.  Nid  oes  harddwch  yn  y  byd 
mewn  tywyllni,  a'r  Ysgrifcnwyr  parchcdiccaf  ymhob  iaith  ac  oes  yw  y  ihai  a  gyf- 
rannaut  eu  syniadau  gyd  â  mwyaf  o  oleuni  i'r  darllenydd,  ar  y  gelfyddyd  neu  'r 
testyn  a  driniont.  Tiiag  at  hyn,  anghenrheidiol  yw  fod  y  gciriau  neuUduol  yn  sathr- 
edig  ac  yn  gyffredin  yn  y  wlad,  h_\d  ag  y  gellir  :  ac  er  y  dylid  cyd-ddwyn,  o  ran 
anghcnrheidrwydd,  ac  ymbell  hen  air  annghymiefiu,  eto,  pan  y  mae  yr  awdur  yn 
ymhoífi  yn  y  cyfryw,  pau  fyddo  geiriau  eglurach  ac  mor  bured  gerllaw,  nid  oes  ar 
y  darllcnydd  fawr  o  rwymau  iddo  am  ei  ddyrysu,  a  pheru  iddo  ymbalfalu  fel  dall 
ar  bared.  Beth  pe  dywedwn  wrth  ryw  greÊrtwr,  Yr  hercwn  idJofeuHn  neii  f/arcj- 
lald  0  lüirawd  cunnach,  am  dduUo  ccthri  ynghimranau  fij  ngwilog  ?  Oni  'm  tybiai 
allan  o'm  pwyll  ?  Ac  ni  byddwn  ronyn  nes  i  gael  fy  ueges  o  sicrhau  iddo  mai 
hrythoneg  anymgyliydr  ddiledryiu  a  siaredais. — Barued  y  darllenydd  ai  cymmwys 
arfcr  y  fath  eiriau  â  selgyngian,  aeg,  ymornest,  ffliireg,  ffelaig,  Gwyryfa,  Mairgledd, 
liadafia,  y  Pwyl,  Clydhyttin,  Ilelytin,  Caeriverydd,  Caerodor,  d;c.,  mewn  gwaith  a 
amcenir  i  gyfranu  gwybodacth  i'r  weriu,  yn  gystal  ag  i  adgyweirio  'r  iaith  Gymraeg. 
Nis  dylid  yu  wir  fabwysio  geiriau  o  ieithoedd  dieithr,  pan  y  mae  gennym  rai  mor 
ddyalladwy  o'r  eiddom  ein  hunain  ;  ond  pan  y  mae  geiriau  Sae'^neg  neu  eraill  eis- 
oes  wedi  eu  derbyn  i  mewn,  a'u  harfer  yu  gyffredin,  f'allai  mai  gorraod  petrusder 
yw  eu  gwrthod  ;  yn  enwedig  gan  fod  geunym  y  fath  yn  nghyfieithiad  y  Bibl ;  megis 
help,  zel,  titl,  posibl,  siwr,  matter,  dawnsio,  <L-c.  Nis  gwn  i  gan  hyny  pa  un  a  fyddai 
orau,  'ígrifeuu  cyngaws,  rheithwyr,  a  dedryd,  neu  yute  treiul,  cwest,  aferdit  nea 
seníens,  y  rliai  a  aiferir  \n  gyffredin,  ac  a  ddyallir  yn  wcll  gan  y  rhan  fwyaf.    Oad 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYiIRY.  529 

mewn  perthynas  i  enwau  gwlcdyJJ  a  dinasoeilcl  a'r  cyfTclyb,  y  mae  'n  ddiddadl 
gennvf  mai  yr  enwau  mwyaf  adnabyddus  yw  y  rliai  cymwysaf,  ac  nad  y  w  ddigon 
eu  heglurliau  mewn  cromfachau,  (     )  o  hcrwydd  byrdra  cSf  y  darllenvdd.* 

II.  Gof \  nir  hefyd  fod  y  iaitli  yn  bur,  ac  yn  gy wir,  neu  yn  Ramadegaidd  ;  h.  y. 
dylai  'r  geiriau  fod  yn  Gyraraeg  loyw,  hyd  ag  y  gollir  yn  gyttunol  ag  eghudor,  ii  ■■ 
nid  cymmwys  cydymíTurlìo  â  llygriadau  cyffredin.  Mewn  amryw  o  fannau  yiig 
Nghymru  y  dywedir  ynnost  ac  attast,  Viv  eu  gllydd,  i'weudwylaw,  <l-c.,  ond  pa  mor 
chwithig  a  fyddai  hyn  mewn  cyfansoddiad  ysgrifenedig  neu  argraphedig  ?  Yr  ua 
pcth  a  ellir  ddywedyd  am  allanol,  tufewnol,  hyd  nod,  aberr/ofi,  o'r  braidd,  yn  eu 
holau:  yn  lle  oddiallan,  oddifcwn,  hyd  yn  noed,  ebargofì,  braidd  (neu  o  fraidd),  yn 
eu  hol.  t  -Ni  buasai  raid,  debygid,  dy wedyd  .'iadler,  labrer,  pistols,  pan  y  buasai 
cj'frwywr,  gweithiwr,  jjistolion,  yn  burach  ac  etto  mor  hawdd  eu  dyall. — Yr  un 
gofal  sydd  raid  ei  gymmeryd  i  gyssylltu  'r  geiriau  yn  yr  ymadrodd  yn  ol  r)ieolaa 
Gramadeg.  Ac  yma,  gobeithio  y  maddeuir  i  mi  os  cyíTyrddaf  yn  gyiinil,  a  chyd  â 
gwylder  dyladwy,  a  rhai  pethau  a  allasent  fod  yn  gywreiniach  o  ran  Gramadeg  yn 
y  rhanau  o'r  blaen  o'r  'Eurgrawn,'  a  h\  ny  nid  i  hyíTûrddi  'r  gwyr  da,  ond  i'w  gosod 
yn  fwy  ar  eu  gofal.     Can  gi-oesaw  fydd  iddynt  hwythau  i'm  difeio  innau. 

'  Y  breniu  a  ddywedodd,  mai  yn  gymaint  a'u  bod  mor  daer — yr  enwai  %îe  iddvnt,' 
&c.  Ymres.  tudal.  3.  Ouid  yw  7nai  yma  yn  aunghymmwys?  '  Etto  ymhen 
ychydig,'  tudal.  10,  yn  lle  ynihen  ychydig  etto.  '  Yr  achos— yw  diffyg  o  ystyried — 
neu  yn  camdybied,'  tudal.  20,  yu  lle  neu  gamdybied.  '  Yr  achos  sydd  yn  arwain 
cymmaint',  ibid,  yn  lle  cynnifcr.  '  Terîysg  a,  gyfododd' — gan  Wat  Tvler,  tudal. 
21,  yn  lle  gyfodwyd.  'Dedwyddwch  aneirif,'  tudal.  23,  yn  lle  aneirif  ryioiau  o 
ddedicyddwch,  neu  rywbeth  o'r  fath,  ^an  nad  oes  i'r  gair  dedw^-d  Iwch  rif  lliosor'. 
'  Y  siryf  a  ddygodd  y  Ilofruddion  i'w  dihenyddio — ac  a  drowyd  ymaith,'  ntw.  tu- 
dal.  G2,  yn  lle  a  hwy  a  drowyd  ymaith.  '  Yjnddengys  fod  i  bwy  Ijynag — a  laddo 
ysgyfarnog — gael — ei  garcharu — ac  a  fflangellir,'  tudal.  35,  yn  lle  a'i'  fflangeUu. 
'  Ifan  Ifan  yr  hwn  a  gondemniwyd,'  tudal.  40 — yma  y  mae  ymadrodd  amherffiiith, 
sef  enw  hchferfyn  ei  ganlyn. 

III.  Fe  chwanega  lawer  at  brydferthwch  cyfansoddiad,  os  arferir  mor  lleicd  o 
eiriau  ag  a  ellir,  i  amlygu  'r  meddwl.  Y  mae  dwy  ffordd  j-n  f^^nych  i  ddyweilyd 
yr  im  peth,  a'r  naill  mor  gywir  a'r  Ilall:  yn  yr  achos  hyn,  y  ferraf  yn  gyÜ'rediu 
fydd  orau  a  harddaf.     Ychydig  o  siamplau  a  wnaut  hyn  yn  eglur : — - 


Yr  ydwyf  yn  cael  fy  nysgu  Dysgir  fì,  neu,  fe'm  dysgir. 

Niil  ydwyf  fi  dilim  yn  foddlon.  Ni  foddlonaf,  neu,  nid  wyf  yn  foddlon, 

Nid  ydwyf  fì  ddim  yn  gwybod.  Ni  wn,  neu,  ni's  gwn  i. 

Fe  fydd  hyn  yn  cael  ei  ddarllain.  Darllenir  hyn,  neu,  hyn  a  ddarllenir. 

Myfi  a  gefais  fy  ngwrando  gantho.  Gwrandawodd  fi,  iieu  efe  a'm  gwraudawodd. 

Y  mae  efe  wedi  cael.  Efe  a  gafodd. 

Bydded  ein  bod.  ni  [mewn  cynghor].  Byddwn. 

♦  Y  mae  Eiirgrawn  wedi  myned  yn  air  aníhynnefln,  ond  fe  ellir  ei  arfer  fel  enw  llyfr,  gan  nad 
yw  o  fawr  bwys  pa  un  ai  gwybyddir  raai  Trysor  y w  ei  feddwl  yn  nghyfraith  Hywel  Ddn,  neu  bcidio, 
cyhyd  ag  y  g«ydilys  pa  ryw  lyfr  fydd  yn  myned  dan  yr  enw.  Yn  gymmwys  fel  Magazine  Saes'neg. 

+  "  Tybia  llawer  fod  aeg  yn  air  Gymraeg,  ac  yn  arwyddoccau  iaith.  Ond  nid  y^y  yn  air  Cymraeg 
oll.  0«el  aeg  yu  Dr.  Dafies.  Nid  ywjflureg  chwaith  air  Cynirueg,  mtdd  Ed.  Lhwyd,  ond  Cerniweg. 
Dr.  Dafies  a'i  esponia  Prora,  ncu  y  pcn  hlaen  i  long,  ar  awdurdod  Lib.  Land.  Tybia  Jíd.  Lhwyd 
mai  yr  un  y w  hwn  á  Geir-lvfr  Corniweg  y n  Lly frdy  Cotton  yn  Luudain,  ac  nid  y  gwir  Ly/r  Llanda/, 
yr  hwn  a  welodd  Mr.  Lhwj-d  yn  llyfrgell  y  gẁr  bonheddig  o  Liinnerch,  yng  Ngw  ynedd,  a  cliopi  o 
houo  yn  Jesus  CoUege  yn  Khydychen.  Nid  oes  yn  hwn  mo 'r  geiriau  a  nodir  â  Líft.  X,aiuí.  yng 
eirlyfr  Dr.  Dafîes  ;  yr  hyn  a  ddylui  ddysgu  i  bawb  ochclyd  arfcr  y  geiriau  a  nodir  felly,  heb  ryw 
awdurdod  yn  ychwaueg.    Gwel '  Arch.  Brilannica  ' :  tudíJ.  223." 


530  CYnOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY. 

Ystyricd  yr  ysgrifenwr  a  yàyw  y  fTorild  fcrrrif  yn  gosod  allau  lioU  rym  a  hclacUi- 
rwycUl  ci  syniadau  ncu  beidio,  ac  os  ydyw',  ni  bydd  anhawdd  gantho  eu  dewia. 

IV.  Y  mao  dull  ymadrodd  ymhob  iaith  a  elwir  traws-syuuuliad,  (melaphor) 
jian  aiforer  gciriau  mewn  ystyriaeth  anigcn  ná'r  un  gwrciddiol  ncu  briodol,  ar  gyf- 
rif  rhvw  gvíìel.\brwydd  ncu  gyfattebolrwydd.  Fcl  hyn  y  gair  Uw>/lhof/  a  arwyddocfi 
iin  â'i  gorph  dau  lwi/(h  neu  faich  ;  ond  yn  ol  y  duU  yinadrodd  hyn,  fc'i  cymhwysir 
yn  fynych  at  o/(/neu  flinder  jti  y  meddwl.  Duw  yn  y  írurfafen,  yn  briodol,  sydd  yn 
tarunu  ;  ond  nid  jn  angh^mmwys  y  dywedir  fod  y  drylliau  mawrion  yn  taranu 
mewn  brwydr,   neu  y  gelwir  llythyrau  esgymmundod  y  pab  yn  daranau  lìhufa'm. 

Y  mac  'r  Ysrrrythyr  yu  llawn  o'r  fath  eiriau  a'r  rhai'n,  megys,  llafurío,  trysorl, 
rhedif/,  gwylio,  a'r  cyfrelyb,  am  bethau  yspryth)!  ncu  pcrthynol  i  cnaid  :  Saul  yn 
dncì/thu  bygythiau,  Äct.  ix.  1 ;  y  GaUitiaid  wcdi  eu  Ui/jadti/nu,  Gal.  iii.  1 ;  a  gcir- 
iau  o'r  f.ith  yn  aneirif. 

Pan  arferer  y  íTordd  hyn  o  lafaru,  fe  ddysgwylir  fod  y  geiriau  yn  gynuawys,  yn 
hardd,  ac  yn  gryf  yn  trosglwyddo  syniadau  'r  cyfansoddwr  i'r  darllcnydd.  A  phan 
osoder  amryw  o  honynt  ynghyd,  neu  y  parhaer  y  traws-s^miudiad  trwj'  bwngc  cyfan, 
gofynnir  fod  pob  rhan  yn  gysson  ac  yn  cyfatteb  i'w  gilydd.  Siam^)!  ragorol  o  hyn  a 
gair  y\\  yr  'Eurgrawn,'  ymr.  tudal.  27,  Hc  mae'r  morwr  cywrain  yn  hwylio  yu  dra 
llwyddiannus  trwy  aneiiif  beryglon,  ac  o'r  diwcdd  yn  tirio  'n  ddiangol,  heb  na  gosod 
ei  long  i  farchocjatth  ar  y  cefnfor,  na'i  thori  ar  ben  mynydd,  neu  mcwn  anîcdwch. 

Y  sawl  a  fynno  welcd  siamplau  'sgrythurol  o'r  un  cyssondeb,  edrychcd  Salní 
lxxx.  S— 16;  Maíh.  xi.  28,  &c.  ;  Eph.  ii.  20,  21,  22. 

Y  mae  papur  yn  y  ' Spectator^  {vol.  S)  ar  y  testyn  hyn,  yr  hwn  a  haeddai  ystyr- 
iaeth  y  darllenydd  :  ac  er  y  gall  awdwyr  da  weithiau  droseddu  y  rhcol  hou  o  dra 
esgeulusdra,  eto  uid  cymmwys  ueb  i  gyfansoddi  mewn  un  iaith  ar  nad  yw  yn  ei 
dyall. 

O.S. — Yr  hyn  a  ddywcdwyd  uchod  ynghylch  hcn  eiriau  disathr  a  bcrthyn  yn 
unig  i  ryddiaith  (prose),  ac  ni  amcanwyd  nio  houo  i  lywethyrio  awcn  y  beirdd. 
Digon  o  orchest  i'r  rhai'n  yw  cadw  eu  hodlau  a'u  cjuighaneddion  a'u  mcsurau  yn 
rheolaidd,  wrth  yr  hen  Eamadegau,  a  thrueni  f  \  ddai  ceisio  eu  hattal  rhag  crwydro'n 
rhydd  ddinvystr  trwy  hoU  derfynau'r  iaith,  pan  fo  arnynt  eisiau  gair  cj'mmwys  i 
berffeithio  'r  cylymmiad,  neu  gvtìawni  'r  mesur.  Y  rhyddid  hyn,  gobeithio,  a 
ganiateir  i  lorwerth  ap  loan,  lorwerth  Gwilym,  Lewys  Hopcin,  leuan  Fardd  du, 
loau  Singcin,  Y  Crythwr  dall,  ac  i  minnau  Dafydd  ap  Risiart,  Bon  y  gler.  Pc 
bawn  brif-fardd  neu  beucerdd,  mi  a'i  cyhoeddwn  i  bawb  yn  ddiwahardd,  heb  gau 
allan  onid  awdur  y  FUGEILGERDD  gywrain,  yr  hwn  a  roddes  brawf  i'r  byd  y 
medr  gauu  yn  orchestol,  etto  yu  ddyalladwy,  ac  felly  nad  rhaid  iddo  wrtho, 

Fy  nydd  sydd  yn  nyddu  yn  fanwl  i  fynu, 
A'r  nos  fydd  yn  nesu  '  roi  'u  isel  fy  mhen  ; 

Ac  im  nid  oes  geiiny',  er  wylo  ar  oer  Avely. 
Pan  fo  i  mi  glaf ychu,  glyw  f'  ochain. 

0  Torwerth !  paham  y  mae  dy  hihgoed  felusgerdd.,  cyhyd  yn  ddystaw  ?  Ai  an- 
nheilwng  y w  yr  '  Eurgraw^n '  o'th  gynnorthwy  di  ?  neu  ai  chwith  geunyt  f wrw  dy 
aur  i'r  Drysorfa  j'mhlith  hadlingau  dy  gyd-wladwyr  ?  " 

Yr  lorwerth  a  gymhellir  mor  daer  yn  niwecld  jìc  ysgrif  ucliod  i  an- 
fon  ei  gyfansoddiadau  i'r  "Eurgrawn,"  ac  o  waith  yr  hwn  y  rhoddir 
uu  pennill  fel  anghraiíît,  oedd  Mr.  Edward  Eichard  o  Ystradmeurig, 
gẃr  dysgedig,  ac  un  o'r  prydyddion  goreu  yn  ei  oes.     Ond  nid  yw  yn 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL,  Y  CYiIEY.  531 

ymclcTangûs  i'r  alwad  eíTéitliio  cr  cTihimo  awen  y  barcTcT,  yr  liwn  oecTcl 
erbyu  liyu  mewn  gwtli  o  oecTran,  ac  a  fu  farw  mcwn  unigccTd,  mcdd 
rliai,  yn  ol  rliagfyuegiad  y  pennill,  yn  y  flwyddyn  1777. 

"W'rtli  daflu  goTwg  di-os  yr  ysgrif  ucliod,  yr  ydym  yn  cydsynio  yn 
hollol  ú'r  ysgrifeuydd  am  yr  anghenrhcidrwydd  o  arfer  gciriau  cyíîrcdiu, 
hyd  y  byddo  hyny  yn  ddichonadwy.  Gwcll  geuym  ni  o  lawer  yw 
teitliio,  pau  fycTdo  achos,  íiv  hyd  JJ'ordd  haiarn,  nsLrhciliibrdd;  uid  ydym 
yn  bleidiol  iawu  i'r  tiir/el,  mor  bell  ag  y  mae  a  fynom  á'r  gair ;  ac  am 
bob  math  o  gibli,  uis  gwyddom  pa  uu  i'w  fíìeiddio  fwyaf,  y  gair  ai  yr 
arfer  a  cTdyuodir  gauddo.  Mae  y  naill  yu  deilwiig  o'r  llall.  Oiid  braidd 
nad  aem  yu  mhellach  na'r  ysgrifcnydd  hwn  mewu  defuyddio  gciriau 
anghyffredin  yn  hytrach  na  geiriau  o  ieithoedd  cstronol :  ond  gofaler 
am  iddjTit  gydfyned  ág  auian  y  Gymraeg. 

Cyfarfyddir  yn  yv  "  Eurgrawn  "  â  chwccTl  ddifyr,  yr  hou  a  gyhocdd- 
wyd  gjmtaf  gau  Mr.  E.  Lhwyd  yu  ei  "  Archaolofjia,"  fel  cyfieithiad  o'r 
Geruywaeg.  Gwelsom  hi  hefyd  yn  Saesneg,  wedi  ei  hysgrifenu  fel  yr 
adroddir  Iii  mewn  rhyw  barthau  o'r  Iwerddoii.  Oud  gau  iddi  ym- 
ddaugos  yn  yr  "  Eui'grawu,"  cymerwn  y  cyfle  hwn  i'w  chyflwyno  i'n 
darllenwyr  : — 

"  YSTOPJ    IFAN. 

(A  gymmerwyd  allan  o'r  '  ArcJiccoIogia  Iblliann'.ca.' ) 

Yr  oecld  gynt  j'n  trigo  yiu  inlilwyf  Llan  Llafan,  cldyu  a  benyw  yn  y  lle,  a  elwir 
Tŷ  Hwrdd. 

2  A'r  gwaitli  a  ddigAryddodd  yn  brin.  Ac  felly  (medd  y  dyn  wrth  ci  wraigì 
mi  a  fynnaf  fyn'd  i  cliwilio  aiu  waitli  i'w  wneuthur,  a  chwi  a  cllwch  gynnal  eich 
bywoHaeth  yina. 

3  Cennad  teg  ef  a  gymmerws,  ac  ym  inhell  i'r  Dwyrain  yr  ymdeithiws  ;  ac  o'r 
diwedd  dwad  a  oiyg  i  dŷ  *taeog  a  chwilio  a  oryg  yno  am  waith  i'w  wucud. 

4  Pa  orchwyl  a  elli  di  wneuthur  ?  medd  y  tacog.  Pob  gorchwyl  a  alLi,  mcdd 
Ifan.     Yna  cyttuno  a  orygaut  am  dair  puut  gwobr  yn  y  flwyddyn. 

5  A  phan  ddaeth  diwedd  y  flwyddyn,  ei  feistr  a  ddangosws  iddo  y  tair  puiit. 
Edrych  Ifan,  medd  ei  feistr,  dyma  dy  wobr :  ond  os  mynni  di  ei  roi  i  mi  eto,  mi  a 
ddj'Sga  i  ti  bwngc  o  athrawiaeth. 

6  Ehowch  yma  nhw,  medd  Ifan.  Na  ro  ddim,  medd  ei  feistr :  mi  a  fynuaf 
lefaru  i  ti.  Cymmerwch  chwithau  nhw,  medd  Ifan.  Yno,  medd  ci  fcistr,  Cymm:r 
ofal  rliaçi  rjadael  y  Jj'ordd  hen  er  mu-yn  ffordd  nen^ydd. 

7  Yno  cyttuno  a  wnaethant  dros  flwyddyn  mwy  am  yr  un  cyflog  :  a  phan  ddaeth 
diwedd  y  flwyddyn,   y  meistr  a  gyrchodd  y  tair  punt.     Edr^'ch  Ifan,  medd  ci 
feistr,  dyina  dy  -wobr  :   ond  os  mynni  ci  roi  i  mi  diachefn,  mi  a  ddysgaf  i  ti  bwngc 
o  athrawiacth. 

8  Pa  ham  ua  rowch  chwi  uhw  yma,  medd  Ifan.     Na  ro  ddim,  medd  ei  feistr : 

•  Llaíurwr. 


OÓI  CYnOF.nDtADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY. 

iDÌ  a'i  llafara  i  ti.     Cymmerwch  cliwitlian  uhw,  uicdd  Ifan.     Yno,  mcdd  ei  feistr: 
Ci/mmfr  o/al  na  wnei  letlija  ìle  bo  ilipi  hen  yn  ddijweddediij  á  meni/w  i/<iiiìjc. 

9  Yno  cyttuno  a  wnaethant  am  ílwyddyn  mwy  ;  a  phaii  daeih  diwedd  y  ílwj'dd- 
yn,  ei  feistr  a  hercws  y  tair  punt.  Edrych  Ifan,  niedd  ei  feistr :  llyma  dy  wohr  : 
ond  os  ui\uni  ei  roi  i  mi  drachefu  mi  a  ddysga  i  ti  bwugc  gore  oU  o  athrawiacth. 

10  Pa  ham  na  rowch  chwi  uhw  i  mi,  uiedü  Ifan.  Na  ro  ddiin,  mcdd  ei  feistr : 
mi  a'i  llafaraf  i  ti.  ('ymmerwch  chwilhau  nhw,  medd  Ifan.  Yna,  medd  ci  fei&tr, 
Bi/dd  darawedij  ddwìj  wa'ith,  cyn  turo  un  waìíh,  canys  honno  yw' r  jamp  sijnhwyruîa 
oÌl. 

11  Aycithian  Ifan  ni  fynnai  wasanacthu  ym  mhellach  ;  cithr  ef  a  fynne  fyn'd  tu 
a"i  wraig.  Nag  ei  hcddyw,  mcdd  ei  feistr,  mac  'ngwraig  i  yn  pohi  y  foru,  a  hi  a 
wneiff  deiscn  i  ti  i  ddwad  adre  at  dy  wraig. 

12  A  nhw  a  fwriasaut  y  naw  punt  yn  y  deisen.  A  jihan  oryg  Ifan  gymmerjMl 
ei  gennad  ;  Dyma,  raedd  ei  feistr,  y  mae  teisen  i  ti,  i"w  dwyn  adref  at  dy  wraig  :  a 
l)hau  fj'ddi  di  a'th  wraig  lawena  yngliyd,  yna  torrwch  y  deisen  a  dira  cynt. 

13  Cennad  teg  efe  a  gymmcrws  a  thua  thre  efe  a  drafaeliws,  ac  ar  y  diwedd  efe 
a  ddoes  i  Wayn  Iler ;  ac  yua  y  cwrddws  a  thri  marsiaudwyr  o  dre  Ilhyn,  (gwyr  ci 
blwy)  yn  dwad  adre  o  ffuir  Caer  Esc. 

14  0  ho  Iian,  meddan  nhw  !  Dowch  gyd  â  ni :  Uawen  ydym  ui  o'ch  gwclcd. 
Ple  y  biiost  ti  yr  holl  amser  yma  ? 

15  !Mi  a  fum,  medd  Ifan,  yn  gwasanaethu,  a  bellach  yr  ydwyf  yn  myned  tua 
thi-e  at  fy  ngwraig.     0  !  meddan  nhw,  dos  gyd  â  ni,  a  chroeso  fydd  i  ti. 

IG     Y  nhw  a  gymmerasant  y  ffordd  newydd,  ac  Ifan  a  geidws  yr  hen  ffordd. 

17  Ac  wrth  fyned  hcilúo  i  Caeau  y  tai  yn  y  Waiui,  a'r  marsiandwyr  heb  goUi 
yn  neppell  oddiwrth  Ifan,  oui  thrawe  lladron  wrthyn  nhw. 

18  A  nhw  ddechreu'saut  weiddi :  a  chyd  â'r  gweiddi  a  wnaeth  y  mai'siandwyr, 
Ifau  hefyd  a  wacddodd,  Lladron,  lladron  ! 

19  A  chan  y  gwaedd  a  oryg  Ifan  wneuthur,  y  lladron  a  ymadewj's  a'r  marsiand- 
wyr.     A  phan  ddaethent  i  farchnad  lou,  yno  y  cwrddasant  eilchwaith. 

20  0  Ifan,  medden  nliw,  rhwymedig  j'dj'm  ni  i  chwi :  oni  buasai  rhagoch  chwi, 
ni  a  fysem  i  gyd  wyr  coUedig.     Tyre  efo  ni,  a  chroesawus  ti  a  fyddi. 

21  A  phan  orugant  ddwad  i'r  ty  Ue'r  arferynt  lettya,  medd  Ifau,  ef  a  gyst  i  nii 
weled  *osp  y  tŷ. 

22  Osp  y  tỳ,  meddant  hwy :  pa  beth  a  fynui  di  wneud  âg  osp  y  tŷ  ?  yma  y  mae 
geuym  ni  -íyspes,  ac  ifaugcyw  hi :  os  mynni  di  weled  osp  y  tŷ,  cerdd  i'r  gegin  di  a'i  cei. 

23  A  phan  orug  ef  ddwad  i'r  gegin,  yna  efe  a  welws  osp  y  tý  :  a  dyn  hen  oedd 
ef,  a  gwau,  yn  troi'r  ber. 

24  0,  medd  Ifan,  yma  ni  fynuaf  fì  lettya,  eithr  yn  y  tŷ  nesaf.  Nid  etto,  medd- 
ant  hwy  îcwynosa  efo  ni,  a  chroeso  a  fydd  i  ti. 

25  Vn  awr  am  wraig  y  tŷ  ;  hi  a  gytlf wriadws  câ  rhyw  fynach  ag  oedd  yn  y  dref, 
i  ddihenyddio"r  hen  ddyn  yn  ei  wely  y  nos,  tra  bydde  y  Ileill  yn  cysgu,  a  gosod  y 
gyílafan  ar  y  marsiandwj'r. 

2'j  A  phau  oedd  Ifan  yn  ei  wely,  yr  oedd  twll  yn  nhal  y  tŷ,  ac  efe  a  welws  oleu: 
ac  tf  a  gwnnws  i  maes  o'i  wely,  ac  a  wrandaws,  ac  a  glyws  y  mynach  yn  llafaru. 
A'r  mynach  a  drows  ei  gefn  at  y  twll,  Vsgatfy  dd,  medd  ef,  y  mae  neb  yn  y  ty 
nesaf  a  oryg  weled  eiu  hagar  wrthiau  :  a  chan  hynny  y  Hgyffoden  efo'i  marchogwas 
a  ddienyddiws  yr  heu  ddyn  yn  ei  wely. 

27  A  chau  hynuy  Ifau  ai  gyllell  a  dorrws  drwy'r  twll,  allan  o  gefn  gv"vn  y  myn- 
ach  ddarn  pur  grwn. 

23     A'r  bore  nesaf,  y  gyffoden  a  ddechreuws  grochweiddi  am  fod  ei  hanwylyd 

•  Y  talainwr.         +  T  daíarnv,raig.  í  Swppera.         |l  Eutain,  sef  y  Dafaruwraig. 


CYTTO'^T>riT>r>\r  CA'FyODOT^  Y  CV!vrr.Y.  533 

^redi  ei  ddihenrdflio;  a  cluin  nad  oedd  na  dj'n  na  plilentjni  yn  y  ty,  ciílir  y  marsiand- 
■u'\  r  y  nliw  a  ddylynt  eii  crogi  am  dano  ef. 

20  Yna  y  marsiandwyr  a  gymmerwyd,  ac  i'r  carcliar  y  dygpwyd  nliw  :  ac  yn  y 
diwedd  Ifan  a  acth  attynt. 

30  Gwae  ni,  Ifan,  meddant  hwy,  y  mae  calcd  dynged  i  ni :  y  mac  ein  llcítywr 
ni  wedi  ei  l:\dd  neithiwr,  a  nyni  a  grogir  am  dano  ef. 

31  Chwi  oU  !  deisyfwch  ar  yr  Ustysir.id,  mcdd  Ifan,  wj-sio  y  dynion  a  orygant 
y  gorchwyl  ger  bron. 

oií  Pwy  a  ŵyr,  meddant  hw\-,  pwy  a  ory^g  j'  (\vv,g  orchwyl .'  Medd  Ifan,  Onls 
medraf  fi  brofi  pwy  a  oryg  y  drwg-orchwyl,  mi  a  fynnaf  fy  nghrogi  rhagddo. 

3',}  Llafarwch  yntan,  meddant  hwy.  Neithiwr,  mcdd  Ifan,  jmn  oeddwn  yn  fy 
ngwely,  mi  a  wehiis  ole  ;  ac  mi  a  safais  i  fynu,  ac  yr  oedd  twll  yn  nhal  y  ty. 

34  A  neb-un  fynach  a  drows  ei  gefn  yn  erbyn  y  twlh  0  ddamwain,  medd  ef, 
y  mae  neb  yn  y  ty  nesaf  yn  gweled  ein  hagr  weithredoedd. 

35  A  chan  hynny,  íl  fy  nghyllell  y  torres  d(harn  drwy'r  twll,  dani  pnr  grwn,  i 
maes  o  gefn  gv'vn  y  mynach  ;  ac  i  wneud  y  geiriau  yna'n  brofedig,  dyma  y  darn  yu 
fy  nghoden  i'w  weled. 

3G  A  chan  hynny  y  marsiandwyr  a  gawsant  eu  rhjddhau,  a"r  fenyw  a'r  mj-nach 
a  gymmerwyd  ac  a  grogwyd. 

37  Yno  hwy  a  ddaetliant  ynghyd  allan  o  Farchnad  loii :  ac  ar  j^  diwedd  dyfod 
a  orugant  hwy  hj'd  Goed  Carn  y  Wjdfa,  ym  mhlwyf  Byrrian. 

38  Yno  j'r  ocdd  flfordd  ddeuliarth  ;  a'r  mar.=i;  n  Iwj'r  a  f j'nnent  i  Ifan  fyn'd  adre 
efo  nhw,  ond  y  pryd  hj'uny  ef  ni  fj'nnai,  eithr  ef  a  fjnne  fyn'd  adref  at  ei  wraig. 

39  A  phan  oedd  ef  wedi  ei  golli  oddi  wrth  y  marsiandwyr,  cf  a  wag-dreiliws  ei 
amser  i  brofi  a  oedd  ei  wraig  yn  cadw  diweirdeb  yn  ei  gyfer,  oedd  hi,  ai  nid  oedd  hi. 

40  A  phan  oryg  ef  ddj'fod  at  y  drws,  efe  a  glywai  ryw  un  arall  yn  j'  gwelj'. 
Ef  a  darawai  ei  law  ar  ei  *fidog  i'w  lladd  iU  dau  ;  ond  efe  a  bryderws  fod  j'u  rhaid 
dioddef  ddwy  waith  cj'U  taro  un  waith. 

41  Ac  ef  a  ddaeth  allan  drachefn,  ac  yno  cnociws.  Pwy  sydd  yna  o  barth  Duw  ? 
jnedd  hi. 

42  Yr  ydwyf  fi  j'ma,  medd  Ifan.  Y^n  enw  Mair,  pwj'  a  glywaf  fi,  medd  hi  ?  os 
If.in  ydych  chwi,  dowch  i  mewn.  üowch  chwithau  a  goleu,  medd  Ifan.  Y'na  hi 
a  ddaeth  à  goleu. 

43  A  phan  orj'g  Ifan  ddyfod  i  mewn,  medd  ef,  Pan  orj'g  i'm  ddwad  at  y  drw?i 
mi  a  glywn  ddyn  arall  yn  y  gw'elj'. 

44  O  Ifan,  ebe  hithau,  pan  orygasoch  chwi  fyned  i  bant,  yr  oeddìvn  ni  tgfledig 
o  dris  gan  blentyn  ;  ac  yn  awr  y  mae  i  ni  faban  îchueg  yn  y  gwely,  hoflf  gan  Dduw 
y  byddo.  % 

45  Ebe  Ifan,  mi  a  ddyweda  i  ti,  Fy  meistr  a'm  meistres  a  rois  i  mi  deisen,  a" 
a  ddywedasant  wrthj'f,  Pan  fj'ddwn  ni  a'm  gwraig  lawena  ynghj'd,  dorri'r  deisen, 
a  dim  cj'ut ;  a  bellach  y  mae  achos  i  ni  fod  yn  llawen. 

4G  Yna  nhw  a  dorres  y  deisen  ;  ac  j'r  oedd  naw  punt  yn  y  deisen.  A'r  arian  a 
gawsnnt,  a'r  bara  a  fwyttasant ;  ac  ni  fu  na  sen  nac  ymrj'son,  nac  ymrafael  rhyng- 
ddynt  o  hynny  allan.     Ac  fellj'  y  terfyna." 

Dyma  ni  erbyn  hyn  wecli  casglu  y  clarnau  goreu  yn  nosbartli  yr 
"  ymrcsymiadau,"  ac  am  hyny  ni  a  drown  bellach  at  y  rhan  brydydd- 
ol.  Nid  Ua'wer  o'r  enwau  mwyaf  adnabyddus  yn  mlilith  y  beirdd  a 
geir  yma.     Yr  ocdd  William  Wyn,  o  Langynhafal,  wedi  marw  er  ys 

•  Cy r oH  glun.  +  Feichiog  non  fraisg.  t  Prj-dferth. 


rsi 


rYHOEr>nT\Tì'.r  rvTynr>nT,  t  r'\'Amv, 


dcug  mlyiiedd,  a  LewisMorris  erys  pump:  ac  am  Y  Goronwy,  yr  ocdcl 
ef,  cr  gwartli  òesol  i  Gymru,  yr  ochr  arall  i'r  weilgi,  wedi  tewi  cr  ys 
tair  Wj'Bcdd,  ac  yn  ol  pob  tcbyg  wcdi  marw.  Yr  ocdd  Williams,  Pant- 
y-cclyn,  yn  ei  lawn  ncrtli ;  ond  prin  y  cyfrifid  cf  yn  dcilwng  o  gacl  ei 
ddcrbyn  i  blitli  y  Bcirdd  yn  yr  ocs  liono,  nac  yn  yr  ocs  lion  hyd  j'n 
ddiwcddíir  pan  y  dychaf^yyd  cf  i'w  lc  priodol  gan  y  "  Traethodydd  :  "  ac 
ofer  yw  chwilio  am  ddim  o'i  waith  yn  yr  "Eurgrawn."  Un  o'r  go- 
hebwyr  yn  y  dosbarth  barddonawl  oedd  Lewis  Hopcin  o  Forganwg, 
gv;aith  yr  hwn  a  gyhoeddwyd  wcdi  hyny  yn  llyfr  bychan  dan  yr  enw 
"  Y  Fel  Gafod."  Y  mae  yma  rai  cyfansoddladau  o  waitli  Hugh  Hughes 
a  Eobert  Hughcs  o  Fon ;  ac  un  llcd  wacl  gan  lolo  Morganwg,  yr  hwn 
a'i  geilw  ci  hun  lorwerth  Gwilym,  Trcflcmin.  Ond  y  pcnaf  o'r  gohcb- 
wyr  barddonawl  oedd  y  Parch.  Evan  Evans,  yr  hwn  a  adwaenir  yn 
well  wrdi  yr  cnw  Icuan  Brydydd  Hir.  Nid  yw  wedi  anfon  ond  un 
cywydd,  yr  hwn  sydd  fel  y  canlyn.  Mae  j^nddo  rai  camargraffiadau 
amlwg ;  ond  cyhocddwn  cf  fcl  y  mae  ar  lawr  yn  yr  "  Eurgrawu :" — 


"  CYWYDD    METHIANT. 

GwAF,  a  fwrio  goel  oferwas 

Biyd  ar  y  b_vd  bi'adwr  bas, 

A  fo  doetli  a  chyfoothawg, 

G  wych  a  rhydd,  ac  iach  y  rhawg. 

Pe  beiddicm  bawb  a'i  addef, 

B.vr  ir.wn  yw  ci  bara  ef. 

Ti-a  f  i,m  i  mewn  tyrf.iau  mawr, 

"Was  ynfyd  ifango  sonfawr. 

Ebrwjald  ehedrwydd  hydrum, 

A  chryf  iiwn  yn  chwarae  fum. 

A  heddyw  'n  glaf  anafus, 

Yn  unlle  'n  rhw.\  m,  yn  Uawn  rhus, 

Ni  chcrddaf  nychu  yddwyf, 

A  rhodio  'n  iach,  rliy  drwm  wyf, 

DJg  wyf  yn  ol  mabolaeth, 

Ac  hvbu  ydd  wyf  hciljio  ydd  aeth. 

Fal  gel}n  noeth  cyfocth  cof, 

I'm  heuaid  tra  fu  ynof. 

Ìj\\  ma  ydd  wyf  yn  llonyddach, 

Fod  a  wnai  f  enaid  yn  iach. 

Duw  a  rannodd  drueni, 

Càr  y  w,  a  phoen,  i'm  corph  i. 

Megis  anrheg  o  bregeth, 

Wyf  i'r  byd  ofer  o  beth. 

Lhin  fy  hun  wyf  i'm  haint, 

Ac  wyf  fel  mewn  gofelaint. 


CyiIOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYJIRY.  635 

Fa,l  un  o'r  tri  brenhin  gwar 

A  dduoclcl  yn  y  ddacar, 

Ysgeiriau  j'n  ysgyrion, 

A  fydd  i'ni  (Tydd  }'n  ddwy  fTon, 

Ysgwyddau  anysgeiddig, 

A  chorpli  hcb  na  lliw  na  chig. 

Gleiniaii  fy  nghefn  a  drefuwyd, 

Yn  gerrig  craig  neu  gorc  rhwj'd. 

Ehj'fccUl  yw'r  ais  a'i  rhifo, 

Fal  cronglwyd  lle  tynnwyd  tò. 

Fel  íîìstiau  giau  gwaywon, 

Yw'r  ddwy  fraicli  ar  y  ddwy  fron, 

A'r  dwylo  cj'r  mai  deiliog, 

^lal  dclwau  cigweiniau  côg. 

Yn  brychl  y  grydd  ac  yn  grych, 

!Mal  gwydr  amlwg  yn  edrych  : 

A'm  llygaid  ym  nihell  cigiawn, 

I'in  pen  iâd,  ond  poen  iawn. 

Crynedig  i'm  croen  ydwyf, 

Crynfa  dalen  Eiithncn  wyî  ; 

Cwr  oerach  nag  Eryri, 

A  berwyn  wyf  i'm  barn  i. 

Ni  thyn  na  chlydwr  na  thân, 

ÎSTa  dillad  f'  anAvycl  alhm. 

Troi  a  scfyll  tra  safwj-f, 

Tan  grafangau  'r  angau  'r  wyf : 

lîhoed  Duw  bwyll  rhaid  i'm  bellac, 

lîyngu  bodd  j'r  angau  bach. 

Wcddyg  wyt  f'  Arglwydd  Icsu^ 

I'th  fardd  mM'yaf  gobaith  fu  ; 

lesu,  fal  y  dewiswyf, 

Arch  i'm  rym  can's  erchi'r  wyf. 

Os  iechyd  gennyd  a  gaf, 

I'm  henaid  y  dymunaf. 

Cymmod  cyn  bod  mewn  bedd, 

I'm  cymmwj^s  am  bob  camv,edd. 

Dwg  lor  i  le  digcrydd, 

F'  enaid,  wrth  fy  rhaid  yn  rhydd. 

I'th  làn  nef  a'th  olcuni, 

A'th  wlad  Duw,  i'th  weled  di." 

Ifan  büydydd  iiir.. 

Coir  yma  hefyJ  amryw  cTdarnau  o  waitli  yr  lieu  feirdd,  o  Talieoiii  i 
fynu  liyd  at  y  Bardd  Cwsg.  Dywenydd  gan  lawer  fydd  gwelcd  y  Salm 
ganlyuol  gan  au'dwr  byglod  y  "  Bardd  Cwsg,"  yr  lion  sydd  yn  dcilwn;^' 
o  lc  oblegid  rliagoroldcb  y  cyfansoddiad,  yn  gystal  ag  oblcgid  cuwoj- 
rwydd  y  cyfansoddwr. 


J533  OYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY. 

"  PSALM  CXLVIII. 

O  Gyjighaneddlad  y  Parchedtg  Mr.  Ellis  "Wì^'N'j:, 
Awdwr  y  '  Bardd  Ctcsj.' 
I. 

O  MOL'wcn  yr  Arglwydd, 
O'r  Nef  wen  lawen  In, 
Clodforwch  E'n  un  swydd 
HoU  fro  ncheldcr  fry  ; 
Angylion  gllu 
Moliennwch  ef, 
IIoll  Inoedd  nef 

0  fawr  i  fàn. 

II. 

Cliwi  haul  a  lloer  er  llcs, 
'A'r  ser  a'r  j.'olcu  i  gj'd, 
Ncf  a'r  holl  nefoedd  nes 
Fch  Brenhin  rhowch  bol>  pryd 
Dda  fawl  ddifcth 
Ffurfafen  draw, 
Cymmylau'r  gwlaw 

Gwnewch  chwi'r  un  pcth. 

III. 
Ehoent  oll  i'r  Arglwj-dd  nef 
Eu  glân  Greawdwr  glod, 
Drwy  ei  orchj-myni  ef 
'Maent  oU  fel  hyn  yu  bod, 

Mewn  deddf  dda  don 
Drwy  hir  na  byrr 
Yr  un  ni  thyr 

Mo'r  gyfraith  hon. 

IV. 

HoU  bethau'r  ddaear  ddwy.s 
Clodforwch  Dduw'n  ben  gwaith, 
Chwi  ddreigiau  garwle  gwys 
A'r  hoU  ddyfnderau  maith, 

A'u  rhoes  mawrhaent, 
Tân,  cenUysg,  ód, 
Tarth,  gwynt  pob  nod, 
Ei  air  a  wuant. 

V. 

Mynyddoedd  bryniau  oU, 
Coed  fFrwj'th  a'r  cedrwydd  cyd, 
GwyUtfilod  yn  ddigoU 
A  hoU  'nifeiHaid  byd, 

Dewoh  at  fawl  Duw 
Pob  amr\  w  bry' 
HoU  adar  fry, 

Hyfrydaf  ryw. 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY.  C37 

VI. 

Erenhmoedd  daear  gron 
A'r  bobloedd  oU  ynghyd, 
Pob  t'wysog  sydd  ar  lion 
Uoll  sw_)  ddwyr  barnwyr  byd, 
Pob  llangc  gwell  yw, 
Pob  morwyn  glau, 
Pob  hen,  pob  iaii 

Addolwch  Dduw. 
VII. 
Can's  tra  rhagorol  yw, 
Ei  unjg  enw  ef, 
35i  ardderchowgrwydd  g^"iw, 
Sy  mheH  uwch  dae'r  a  nef, 
Can's  codi  y  bydd 
Gorn  grym  a  pharch 
I'w  bübl,  a'u  hareh 

A  glyw  bob  dydd. 
VIII. 
Dadseinied  ei  holl  saint 
Ar  led  ei  lawnglod  glûn 
Dadganant  ei  fawr  fraiut 
Elant  Israel,  fawr  a  màn, 
A  phawb  a  nes 
I  wneud  a  bair, 
Ef  yn  ei  air 

I'w  Iwydd-fawr  lofi. 
IX. 
Trown  oll  i'r  Tri  yn  Un 
Sy'n  tystiolaethii  fry, 
Y  Tiul  a'r  Mab,  cyttun 
A'r  Yspryd,  gariad  cry', 
Fel  'roedd  erioed 
^lae  yr  awr  hon, 
ü  bob  gwir  fron 

Byth  feUy  boed." 

Llawer  o  brydyddu'  sydd  wGdi  bod  ar  Sulni  xix.  Y  mae  yma  ddau 
gynaygiad,  a  pliob  un  yu  bur  Ihyyddiaunus.  Nid  annifyr  uac  au- 
fuldiol  i'r  darlleuydd  fydd  eu  cymbaru  à'u  gilydd : — 

Y  XIX  PSALM. 

Gaii  y  dlweddar  Baechedig  Mr.  Ri.sivrt  Ruys,  ó'r  G wcrUivy:ì, 
yin  Mertliyr  Tydjil. 


*'MAE'r  nefoedd  fry  yn  dadgan  î  ni  ogoniant  Duw, 
Uwch  ben  y  mae  'r  fi'urfafen  yn  dysgu  dvnol-ryw  ; 
Mae  'r  haul  a'r  sei',  a'r  lleuad,  a'r  hoU  blanedau  ■nghŷd, 
Yn  g'uiícr  o  bregethwyr  i  amry  w  barthau  'r  byd. 
2m 


'S8  CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYJinY. 

11. 

Mae  'r  dydd  a'r  nos  ol  yn  ol  yn  traethu  yn  gyttûn, 
Gan  ddysgu  gwersau  distaw  i  bob  ystyriol  ddyn  ; 
Ac  er  nad  oes  na  thafod  na  'madrodd  gan  y  rhai'n, 
îíid  oes  na  g\vlad,  na  phobl,  lle  ni  chyrhaedda  "u  sain. 

m. 

Yr  haul  jti  enwedigol  'r  hwn  sydd  a'i  babell  fry 
Sydd  un  ddysgawdwr  hynod  ym  mysg  y  nefol  hi ; 
Pan  godo  yn  y  dwyrain  ar  foreu  t.'olcu.  gwn 
'Does  un  priodfab  hardd-deg  mor  hoy  wed  ag  yw  hwn. 

IV. 

Bob  dydd  tu  a  thŷ  'r  gorllewin  mae'n  symmud  ar  ci  daith, 
Mor  wisgi  ag  un  rhedegwr,  am  draws  yr  wybrcii  faitli; 
Ao  yn  ei  gylch  blynyddol  i'r  gogledd  ac  i'r  de', 
Fe  ddwg  ei  wres  ar  droion  i  lonni  pob  rhy  w  le. 

V. 

Mae  gwaith  y  greadigaeth  a  gwaith  rhagluniaeLh  Duw, 
Yn  dweud  mai  hanfod  nerthol  a  doeth  anfeidrcl  yw  ; 
Rhaid  oeJd  wrth  allu  i  wneuthur,  ac  wrth  ddoet'aiueu  mawr» 
1  drcfuu  "r  h_)  n  a  wnaethpwyd  o'r  dechreu  hyd  yn  awr. 

VI. 
Yn  llyn  mae  'r  pethau  welir  yn  dysgu  pawb  i  dd'od 
I  baichu  ac  anrhydeddu  yr  hwn  a  roes  eu  bod  ; 
M;te  hyd  yn  oed  Paganiaid  heb  esgus  gwir,  na  phlo, 
Ü3  bod  yn  amiiolchgar  a  wnant  hwy  iddo  'fe. 

VII. 

Ac  er  bod  ein  dyledswydd  yn  cael  ei  rhoi  mewn  rhan 
O'r  blaen  yn  Uyfr  nattur,  nid  yw  y  golau  ond  gv,an; 
Os  awn  ni  i'w  gydmaru  â'r  dadgoddiadau  wn.~.ir 
Yu  y  'sgrythurau  sauctaidd,  y  'sgrifenedig  alr. 

VIII. 

Mae  hon  yn  rheol  berffaith  i  arwain  dyn  yn  >'] 
I  union  ffordd  sancteiddrwydd  o'i  Iwybrau  lii.iidd  ffôl ; 
Tystiolaeth  sicr  ydy  w  yn  do'd  a  rhai  o  fy  sg 
Gwúijuiaid  auwybodus  i  gyrhaedd  iachus  dJysg. 

IX. 

Mae'r  rhai'n  yn  werthfawroccach  nag  aur  pr.  fodig  coeth, 
Ac  yn  felysach  hefyd  nâ  mel,  i'r  galon  ddoetli ; 
Rhag  drwg  ar  bob  amserau  cair  rhybudd  ynJJynt  hwy, 
O'u  cadw  'n  gydwybodol  mae  gwobr  mwy  ua  mwy. 

X. 

Ond  hyn,  O  Arglwydd,  ydyw  fy  anhappusrwydd  i 
Fod  mod  i'n  ffaelu  dilyn  dy  reol  bei-ffaith  di ; 
'Rwy  wrth  gydmaru  'mywyd  â'r  hvn  sydd  yao  i  laWT 
Yn  gweld  fy  auwireddau  yn  Uiosogi  'n  fawr. 


CYHOEDDIADAU  CYTNODOL  Y  CYiniY,  539 

XI. 

'Ewy  'n  erfyn  ar  dr  fawredd  i  rasol  ganniattau, 
Im'  gael  oddi  wrth  fy  meiau  cuddiedig  fy  nglanhau  ; 
A  gwared  fi  'n  enwedig  rliag  pob  rhyf  vgus  fai, 
Ac  yna  fy  euogrwydd  a  fydd  yn  llawer  Uai. 

XII. 

Attolwg  boed  derbyniad  grasusol  ger  dy  fron, 
Fy  Ngbrnig  a'm  Prvnwr  nertliol,  i'r  gàn  a'r  gyffes  hon; 
A  phan  ddyrchafwyf  attat  fy  ng^yeddi  clyw  fy  llef, 
Gogwydda  'ih  glust  i  wraudo  o"th  aiinedJ  yn  y  nef.'-' 


*'  CYWYDD   AB   YSTYR    Y   XIX    SAL3I. 

1  Y  Nef  sy  'n  datgan  i  ni. 
Ogoniant  Duw  heb  g^^ni, 
A'r  íFurfafen  bob  cnnyd, 

Ei  waith  yn  berífaith  i'r  byd. 

2  Pob  diwrnod  ei  glod  yn  glau, 
Yniadrodd  fel  y  medrai ; 

O  nos  i  noS;  d-os  daeth 
Y  byd  i  lawn  wybodaeth. 

3  Nid  oes  un  iaith  ry  faith  fodd, 
Medru»  na  chwaith,  ymadrodd, 

Xa  chlybuwyd,  ixi  chuddiwyd  cliwr.lLji 
Eu  lleferydd  Ilafariacth. 

4  Eu  geiiiau  acth  ^-n  g}-wrain, 
Trwy  'r  ddaear  gyssongar  sain  ; 
A  thyfiad,  hyd  cithafoedd. 
Pob  gyfrau  yn  gyfan  ar  goodd, 
I'r  haid  gosododd  ar  hynt, 
Llawa  ddiül  ei  babell  ynddyiit. 

5  II wn  a'i  fri,  fel  gwr  priod, 
A'i  yrfa  mal  rhedfa  rhod, 
Was  dilyr,  o'i  ystafell, 
Goleuni  byd,  glaiu  o  bcll, 
C'yflym  yn  ei  rym  yr  â, 
Cawrfodd  yn  rhcdeg  gyrfa. 

6  0  eitha  y  nef,  aeth  i'w  nod, 
A'i  arfaeth  ya  d  liorfod, 
0"i  amgylch  ef  ni  ymgudd, 
Dim  rhag  ei  wres  dêg  y  dyd  J. 

7  Cyfraith  yr  lon,  cyfion  caid, 
Trwy  rinwcdd,  yn  troi'r  euaid  : 
Goreu  rheol  tystiolaeth, 

Yr  Arglwyd  I  dedwydd  a  doct]i ; 

Cafwyd  yn  sicra  cyfoeth, 

Y  gwirion  ddyu,  gwar  yn  ddo.tli. 


540  CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMIIY, 

")  Dcdclfau  'r  Naf,  liwyaf  liawl, 
l'niawn  ydynt  liynodawl ; 
lilawcuu  heb  gelu  'r  galon, 
Cywir  ei  fnd  ceir  y  fron  ; 
(lorcbymyn  Duw  byw  lieb  wad, 
Lliwga;-  goleuo  'r  llyga  l. 

9  ( )fn  yr  Arglwydd  a  Iwydda, 
Yn  bur-lau  diddau  a  dá  ; 
E  beru  o  hyd  bura  hawl, 
Trwy  g'oeddiad  yn  dra^'wyddawl, 
Barnau  'r  lon  sydd  wirionedd, 
Cyíìawn  eu  gyd,  hyfryd  heàd : 

10  -'.Iwy  dymunol  nâ  golud, 

/\ur  tra-mor,  neu  drysor  drud; 
Melusach  bereiddiach  bri, 
( Mael  enwog)  na  mel  iui. 

11  Jluddiol  ydj-nt  rhybuddir, 
A  diau  mai  geiriau  gwir, 

O"  II  cadw  hwy  mae  gwobrwyoa, 
O  ras  a  bryuüdd  yr  lon. 

12  Pwy  mor  gall  a  ddyallodd, 
Ei  fai  a'i  addef  o"i  foJd  ? 
Glauha  '  nghamwedd  duedd  dig, 
C'oedd  adwjth,  a'r  cuddiedig, 

13  Attal,  'rwy'n  deisyf  iti, 
Dy  was,  a'th  ras  uu  a  thri, 
llhag  pob  pechod  trallod  trwcli, 
riin  oddef  aflonyddwch  ; 

Yna  perffeithir  f  enaid, 
lìhag  düyn  anhydyn  haid, 
Eaich  adwyth  o  bechodau, 
Goleuni  hedd  i"m  glanhau. 

1-i  Bydded  'madroddiou  buddiawl, 
l'm  genau  mwy,  ganu  ma^\  1 : 
Myfyrio  heb  gario  gwg, 
Y  galon  yn  ddigilwg, 
A'm  bwriad  yn  safadwy, 
Yr  hyd  yn  y  byd  y  b'wy, 
Ger  dy  fron  lor  dirion  dwr, 
Pur  euwog  Craig,  a'm  Prynwr.     Amcn. 
Hlw  ab  Huw  dì  cyssylltmld  : 

Foed  y  clod  i  JJduw.'. 

Tua'r  amser  yr  oedcl  y  cylcligrawn  sycld  yn  awr  clan  eiu  sylw  yn 
dyfod  o'r  wasg,  yr  oedd  Sandemaniaetli  yn  declireuymosod  ar  Gymru. 
Pleidiwyd  y  g^-fundraeth  syclilyd  lion  gyda  phenboetLni  mawr  gan  un 
Mr.  Popcin,  yr  liwn  a  alwyd  i  gyîríî  gan  y  Methodistiaid  mewn  cym- 
doitliasfa,  pan  y  gwrtliwyneb^^d  ei  ddaliadau  yn  efeiíiiiol  a  llwydd- 


c — rA'-'^-TvnvT-  crTN'ODOL  y  CYr.nîY.  541 

iannus  gan  Williains,  Pant-y-celyn.  Parodd  yr  cgwyddor'on  Sande- 
manaidd  dwysged  o  aflonyddwcli  ar  cl  liyn  yn  Ng^nedd,  lle  yr  am- 
ddiffynwyd  hwy  yn  egniol  gan  Jones  o  Ramoth,  ac  y  buant  am  yspaid 
byr  yn  radd  o  fagl  i  Christmas  Eyans.  Ceir  amlygiad  o  natur  y 
gyfundraith  yn  y  g;\n  sydd  yn  canlyn.  Ymddcngys  nad  oedd  ganddi 
y  prj'd  hyny  ond  ychydig  o  ddysgyblion  yn  Nghymrn — "  o  gylch  Caer- 
fyrddin  ddau  neu  di-i,  ac  Abertawy  ddwsin."  Y  Popcin  a  grybwyllwyd 
yn  barod  yw  y  P n  y  cyfeirir  ato  yma  : — 

"hanes  y  gau  eeophwyd  o*r  alban. 

1  Mae  'n  amser  tra  plieryglii!', 

Ni  ddylein  bawb  yn  ddihs, 
Mewn  gwlad  ag  eglwys,  wilio  rîiag 
Athrawon  gwag  ymífrostus. 

2  Fe  gododd  rhyw  anghynfil, 

O'r  Alban  'nawr  fel  moifil, 
Ei  holl  hyfrj'dwch  ef  a'i  fwyd, 
Oedd  rhwj^go  rliwyd  'r  Eiei.gyl. 

3  Fe  landiodd  mewn  i  L\mdain, 

A  rliai  o  aberoedd  Brydain  ; 

Ac  i  Loegr  newydd  dros  y  d.'\'r, 

Mae'n  grj'n  drafaelwr  íìlain. 

4  Fe  liacrodd  yn  dra  eon, 

Ei  fod  ef  wedi  ddanfon, 
Gan  Frenhin  nef  yn  gennad  glan, 
I  wneud  negesau  mawrion  : 

5  Diwygio  'r  holl  eglwj'si, 

Sy'n  marwol  gyfeiliorni, 
Er  dyddian  'r  Apostolion  gynt, 
Mai  twyllwyr  y'nt  yn  gredu. 

G  Fc  rwA-godd  rai  eglwysydd, 
A  rhai  eneidiau  annedwydd 
Aeth  er  ei  ol  ef  yn  ddibwyll, 
Gan  goelio  'i  dwyll  a'i  gelwydd. 

7  Fe  hudodd  ddau  bysgodyn, 

Yr  enwog  Piíe  á'r  P n  ; 

A'i  rith  o  gred  a'i  araith  gref, 
Fw  'ddoli  ef  a'i  duilyn. 

8  Ac  fel  y  Phariseaid, 

Ei  frodyr  a"i  hynafiaid, 
0  for  i  for  fe"i  gjTodd  fo, 
Hwy  i  wneuthur  proselytiaid. 


542  OYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMBY, 

9  Fc  rowd  i  ni  rybuddion, 
y  codai  gau  athrawou  ; 
Maent  wcdi  d\  fod  "nawr  i'n  bro, 
Wíth  amryw  o  arwyddion. 

10  Mac  'rliai'n  am  'sglyfio  r  dcfaid, 

Condemnio'r  gwir  fugciliaid, 
A  phawb  nad  yw  o'u  nieddwl  \\vry, 
A"u  diras  fympwy  diriaid. 

11  Mae  genym  hynod  hancs, 

Ara  Janncs  gynt  a  Jam1)rcs ; 
Y  ddau  swymvr  hudwr  hyll, 
Fu  yn  gwrthscfyll  Moses. 

12  !Maeut  hwythau  yr  un  agwcdd, 

Yn  llawn  o  amryfuscdd  ; 

Y'n  ceisio  dala  fynu'n  dynn, 

Yn  crbyu  y  gwirioncdd. 

13  Ni  raid  wi-th  droedigaeth, 

Wrth  reol  eu  hathrawiaeth, 
Gwnant  ddyn  yn  Gristion  cyfion  coctli 
Ond  Uyncu  r  noeth  grediniaeth. 

11  O^  unwch  chwi  á'r  frawdoliaeth, 

Cewch  gym'ryd  rhyddid  hehaeth, 
Cewch  eillio'ch  barf  ddydd  Sul  mewn  £Ìop, 
Ac  arfer  pob  chwaryddiaeth. 

15  Am  hyn  gochcled  dynion, 

Ehag  llyngcu  eu  bi-esych  gwylltion, 
Ou'te  cant  welcd  ar  ol  hyn, 
Fod  angau  yn  y  crochan. 

IG  Gochelwch  gwn  a  bltiddiaid, 
A'r  tecca  o  hereticiaid  ; 
Can's  yr  athrawiaeth  maent  yn  ddwyn, 
Sy  waeth  na  gwenwyn  aspiaid. 

17  Ond  defaid  Crist  sy'n  dirnad 

Eu  hyspryd  cul  digariad  ; 

Eu  profi  a'u  nabod  aUant  hwy, 

Yn  union  trwy  'r  eneiniad. 

18  E,hyw  gant  neu  bedwar  ugain, 

Hudasant  hwy  yn  Lhnulain  ; 
A  chylch  Caerfy'rddin  dau  neu  drî, 
Ac  Abertawy  ddwsain. 

19  Mae  achos  iddjmt  ofui, 

^Mai  rhai  oedd  heb  &ylfaenu 

Ar  y  wir  graig  na  derbyn  gras, 

Yw'r  dynion  ga"s  eu  denu. 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYIIEY.  51' 

20  Nid  lliM'or  yvr  exi  Ihwdiliant, 

I'r  Arglwydd  bo'r  croíoniant ; 
Nid  ant  _vn  nhepell  rh.ag.ldynt  inwy, 
Oud  odid  hwy  ddiílanant. 

21  Can's  pol)  ]ilanhig5'n  rhithiol, 

ISTa  phlaiinodd  ein  Tad  nefol, 
Diwreiddir  hwynt  medd  C'rist  ei  hun, 

0  eisiau  'r  iin  peth  rheidiol. 

22  Os  na  ddaeth  etto  i'r  golwg, 

Eu  tw^dl  a'u  dichell  fawrddrwg, 
Eu  hoU  ynfydrwydd  maes  o  law, 

1  bawb  a  ddaw  yn  amlwg. 

23  Mae  rhai'n  yn  mawr  ddirmygu, 

Y  Duw  y'm  ni'n  was'naethu  ; 

G  in  ddweud,  y  tv<  eliant  ef  o'n  b'a'n, 
Fel  hyn  y  maent  hwy'n  cablu. 

24  Ehyfygus  ynt,  nid  ofnant, 

Ond  cablu  'r  hyn  ni  wj'ddant ; 
Cablu  gwaith  Yppryd  Duw  a'i  ras, 

0  herwydd  na's  profasaiit. 

25  Oud  hwy  gânt  wel'd  yn  hollol, 

Fod  ein  Duw  ni'n  dân  ysol : 
Bydd  gwae  'i  ddirmj-gwj'r  ef  ryw  bryd, 
A  gwyn  eu  byd  ei  bobol. 

20  Chwi  weinidogion  Cymrn, 
A  ffyddlon  weisioii  Iestt, 
Ymrowch  i  ymdrechu  o  bh\id  o  ffydd, 
Yu  erbyn  crefydd  Sandy. 

27  Gwcddiwch  dros  y  rhei'ny, 

Y  dynion  gas  eu  denu ; 

Ar  DJuw  o'i  ras  eu  dwyn  yn  ol, 

1  gorlan  rasol  Iesu. 

2S  Os  defaid  yn't  dychwelant, 

O'r  d'ryswch  y  crwydrasant ; 
Duw  mawr  a'u  hargyhoeddo'n  brudd, 
l  droi  i'r  ffj'dd  ddiffuant. 

29  Duw  argyhoeddo  'r  bwystfil, 

Y  twyllwr  rhwj-g\vr  rliigyl ; 
Nerth  braich  ac  ysgwydd  sy'n  ymroî, 

I  Iwj'r  wyrdroi  'r  Efengyl. 

30  Cymmerwch  hj'n  o  hanes, 

Y  prophwyd  gau  a'i  broffes. 

Y  sawl  sy'n  chwcnnych  gwybod  mvrv, 
Darllenant  hwy  ei  gjiîes." 

GaN  D.  J.,  CaRWR  V  clWIRIONEDD." 


5i-l  CYHOEDDIAPAU  CYTN'ODOL  Y  CYMRY. 

Gall  fod  }■  clyfyiiiadau  iichocl  yn  ddigon  fol  angbreifftiau  o'r  dosbai-tli 
l->nrddona^vl.  Nid  oes  yma  ddim  ych'n'ancg  yn  galw  am  sj-lw,  odui- 
cilhr  yr  Ilancsion,  y  rhai  nid  ydynt  o  gymaint  gwcrth  i  ni  yn  yr  oey 
hon,  gan  eu  bod  wedi  eu  cymeryd  i  fynu  bron  yn  hollol  gyda  helyntion 
gwladol.  Diflyg  mawr  yn  y  cyhocddiad  yw,  ei  fod  mor  brin  mewn 
hancpiacth  grcfyddol.  ^lor  werthfawr  yn  y  dj-ddiau  hyn  fuasai  ad- 
roddiadau  manwl  am  wcithrcdiadau  yr  hen  bregethwjT  yn  yr  ocs  hono, 
yn  nghyd  â  chofnodau  cu  cyfarfodydd.  Ond  nid  oes  yma  air  o  gry- 
bw}iliad  am  fwy  nag  un  cyfarfod  crcfyddol,  yr  liwn  a  gynnaliwynl.  yn 
Trefecca,  Awst  24ain,  1770.  Ceir  yx  hanes  fel  y  canlyn  yn  y  rhifyn 
olaf  ond  un,  yr  hwn  a  gyhocddwyd  dydd  Sadwi-n,  Medi  laf,  1770 : — • 

"  Dj-c1d  Gwener,  wj'tlinos  i'r  «liweJJaf,  y  cynhaliwyjy  gj'mmanfa  íìjTiyilcloI  ynçf 
nghaiipel  jt  arglwj'cldes  Hnntington,  yn  Nhrcfecca,  ]le  cyfarfii  dros  ildwy  fil  o 
hobl,  ar  fedr  pa  rai  yr  oeddit  wedi  parottoi  ciuiaw  ;  a  phob  peth  a  reohçj'd  gyd  ;Vr 
harddwch  a'r  gweddusder  mwyaf.  Yn  y  bore,  y  Parchedig  Mr.  Fletcher  a  brcg- 
ethodd  yn  Saesonaeg,  a'r  Parch.  P.  "Williams  yn  Gymraeg,  a'r  Parch.  Mr.  Glascott, 
cappelwr  yr  arglwyddes  Huntington  yn  Saesonaeg  y  prj'dnhawn.  Heblaw'r  iarlle.=!, 
yr  ocdd  yr  arglwyddes  Ann  Erskin,  ]\Iiss  Hert,  Miss  Scot,  ac  amryw  eraiU  o  waed- 
oliaeth  yn  bresennol." 

Y  mae  hanes  yr  un  cyfarfod  yn  helaotliach  o  lawcr  yn  "  ilywyd  ac 
Amserau  yr  larlles  Huntingdon :  "  ond  pa  fodd  i  gysoni  y  ddau  â'u 
gilydd  nis  gwyddom.  Y  maeut  yn  cyfateb  jn.  beríîaith  o  ran  y  dj'dd 
o'rmis,  ond  nid  un  cam  \n  mhellach.  Yn  ol  yr  hanes  hwnw,  nid  oedd 
lír.  Fletcher  na  Peter  Yy^illiams  yn  gwneuthur  dim  heblaw  darllen  a 
gweddío :  y  rhai  oedd  yn  pregethu  yn  Gymraeg  oedd  Mr.  William 
■\Yillianis  \n  y  boreu,  a  Mr.  Eowlands  jn  y  prydnawn.  Oddiar  dyb- 
iaeíh  fod  ysgi-ifenydd  y  "  Coíiant "  wedi  camsynied  yr  amser,  troisom 
at  hanes  y  cymanfaoedd  blynyddol  cyn  ac  ar  ol  y  flwj'ddyn  hon,  ond 
y  maent  oll  yn  ein  gadael  mewn  c}-maint  dyryswch  ag  o'r  blaen,  hcb- 
law  fod  y  dydd  o'r  wythnos  yn  pallu  ateb.  Gan  y  dichon  y  bydd  rhai 
o'n  darUenwyr  yn  fwy  Uwyddiannus  na  ni  i  amgyffi'ed  y  pwnc  hwn, 
ac  am  fod  y  dyfyniad  ei  hun  hefyd  mor  addysgiadol,  ni  a  roddwn  yma 
gyfieithiad  o'r  hanes  fel  y  mae  yn  "  T/íe  Life  and  Times  of  Selinuy 
Countess  of  Huntingdon."     Cyf.  ii.  tudal.  109. 

"  Ar  y  ISfed  o  Awst,  1770,  daeth  yr  Arglwyddes  Huntingdon,  gyda  Mr.  Shirley, 
a  Mr.  Venn,  i  Brislington,  yn  agos  i  Bristol,  preswylfod  James  Ireland,  Ysw., 
gŵr  tra  adnabyddus  yn  y  byd  cre;yddol,  a  chyfaill  i'r  hoîl  bleidiau.  Yr  oedd  Mr. 
Ẁesley  y  pryd  hyny  yn  Bristol,  lle  yr  oedd  wedi  bod  yn  aros  gydar  dysgw\liad  » 
fyned  gyda'i  Harglwyddiaeth  i  Gymru,  i  fod  j-n  wyddfodol  ar  yr  achlysur  o  g;  Ich- 
•wyl  flynyddol eu  hathrofa,  yr  hv, n  oedd  ya  awr  jn  agosháu  i'r  Ue  y  gwahoddesid.  eí  y 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYÎIRY.  "  545 

flwj'ddrn  flaenorol.  Oml  yr  occlcl  yr  arglwyddes  wedi  ffurfio  pendcrfyniad  o'i  gau 
ef  allan  o'i  phulpudau,  tra  y  daliai  yr  egwyddorion  y  dadleuid  yn  eu  cylch  yn  y 
gynnadledd  ddiweddar,  ac  yn  ganlynol  hi  a  ysgrifenodd  ato  i'r  pwri^as  hwnw.  Ni 
ddycliwolodd  Mr.  Wesley  unrlij'w  atebiad  i'r  llythyr  hwn,  ond  gadawodd  Bristol 
ara  Gornwall  drannoeth  ;  ac  ni  phregethodd  byth  mwyach  yn  nghapeli  yr  Arg- 
Iwyddes  Huutingdon. 

Y  dydd  canlynol  i  ddyfodiad  ei  Harglwj'ddiaeth  i  Brislingbon,  yr  hwn  ocdd  y 
Sabboth,  pregethodd  Mr.  Shirley  a  Mr.  Venn  i  gynnulleidfaoedd  tra  lliosog  yn 
eglwys  St.  George,  Kingswood,  a  St.  James,  Bristol.  Ar  yr  21ain,  Arglwyddes 
Huntingdon,  yn  nghyd  á'r  Arglwyddes  Anne  Ersliine,  Miss  Orton,  Mr.  Ireland, 
Mr.  Lloyd,  a'r  gweinidogion  oedd  yn  ei  chanlyn,  a  aethant  i  Drefecca,  ac  a  dder- 
byniwyd  gan  Mr.  Fletcher,  Mr.  "WiIIiara  WiUiams,  Älr.  Rowland,  Mr.  Petcr 
WiIIiams,  Mr.  Howel  Harris,  ac  araryw  bregelhwyr  Ileygol,  a  chynghorwyr.  Ani 
naw,  boreu  dranoeth,  gweinjaldwyd  y  Sacrameut  gan  Mr.  Shirley  ;  ac  am  ddeg, 
pregethodd  Mr.  Fletcher  yn  y  capel.  .Am  ddau,  rhoddodd  Mr.  Venn  annerchiad  i  r 
myfyrwyr ;  ac  am  bedwar,  pregethodd  ^lr.  Howel  Harris  yn  y  cwrt  i  gynnulleidfa 
fawr.  Gweinyddwyd  y  Sacrament  gan  Mr.  Venn  bore  dydd  lau.  Am  ddeg,  prcg- 
ethodd  Mr.  Rowland  a  Mr.  WiIIiams  yn  y  cwrt;  holodd  Mr.  Shirlcy  y  myfyrwyr, 
a  thraddododd  anerchiad  am  ddau  o'r  gloch  ;  ac  am  bedwar,  pregethodd  Mr.  Petor 
WiUiams  yn  y  capel,  tra  yr  oedd  rhai  o'r  cynghorwyr  jm  cyfarch  y  gynnr.Uciuía 
allan  yn  y  cwrt.  Yn  y  prydnawn  cyrhaeddodd  Mr.  Berridge  yr  athrofa,  ac  amry  w 
bersonau  o'r  wlad  oddianigylch,  fel  ag  yr  oedd  y  cyunulliad  o  bobl  boreu  dranoelli 
yn  fawr  dros  ben. 

Am  chwech  o'r  gloch  yn  y  boreu,  ar  24ain  o  Awst,  cyimaliwyd  cyfarfod  gwedri 
cyhoeddus  yn  y  capel,  i  erfyn  am  fendith  Pen  mawr  yr  eglwys  ar  yr  athrofa,  ci 
sylfaenydd  haelionus,  a  holl  weinidogiou  Crist  y  rhai  a  gydlafurieut  â  hi  yn  ngwait'.i 
cysegredig  Duw  a  gwirionedd.  Er  mor  foreu  oedd  yr  awr  ar  yr  hon  y  cynnelid  y 
cyfarfod  hwn,  yr  oedd  tyrfa  liosog  wedi  ymgynnull  iddo,  ac  yr  oedd  y  ddanwad 
nefol  a  orphwysai  ar  y  gynnulleidfa  yn  cael  ei  ystyried  yn  gyffredin  fel  'arwydd  er 
daioni,'  ac  fel  ernes  hyfryd  o'r  hyn  a  ellid  ei  ddysgM'yl  drwy  y  gwasanaeth  crefyddol 
cysylltiedig  à'r  gylchwyl.  Meistri  Powland,  Williams,  Harris,  a  Berridge,  a  gy- 
merasant  bob  un  ran  yn  y  gorchwyl  hyfryd  hwn :  ar  ol  yr  hyn  gweinyddwyd  y 
Sacrament  gan  Mr.  Fletcher,  fel  lly  wydd  yr  athrofa,  yn  gyntaf  i'r  gwjn-  eglwysig, 
o'r  rhai  yr  oedd  deg  yn  bresennol  ar  yr  achlysur  hwn,  yna  i'r  myfyrwyr,  yr  Arg- 
Iwyddes  Huntingdon,  ac  aelodau  teuluaidd  ei  harglwyddiaoth,  ac  yna  i'r  gynnnl!- 
eidfa,  o'r  hon  y  darfu  i  nifer  mawr  ymgymuno  i  golio  am  gariad  eu  Harglwydd  a'u 
Hiachawdwr  yn  marw. 

Dechreuodd  y  gwasanaeth  cyhoeddus  am  ddeg  o'r  gloch,  pryd  yr  ymgynnidlodd 
tyrfa  anferth  o  bobl  o  bob  parth.  Cyfodwyd  esgynlawr  yn  y  cyntedd,  ar  yr  hwu 
yr  oedd  yr  holl  wyr  Eglwysig,  y  pregethwyr  YmneiUduoI,  y  pregethwyr  Ueygol, 
a'r  myfyrwyr  yn  eistedd.  DarUenodd  Mr.  Fletcher  Weddíau  yr  Eglwys  Sefydledig, 
yngbyd  â  rhanau  detholedig  o'r  Hen  Destament  a'r  Newydd,  cyfaddas  i'r  achlysur. 
Wêdi  hyny,  Mr.  Peter  Williams,  o  Gaerfyrddin,  mewn  g^veddi  daer  a  difrifol,  a 
atoh'godd  am  fendith  Duw  ar  y  g^reinidog  oedd  yn  myned  i  lefaru — ar  iddo  fod  yu 
íTyddlawn  i  Dduw,  yn  ffyddlawn  iddo  ei  hunan,  ac  yn  iTyddlawn  i  eneidiau  ei  wran- 
da\vyr  ;  ac  hefyd  ar  y  gynnulleidfa,  ar  iddynt  wrandaw  megys  erbyn  tragywydd- 
oldeb,  a  rhoddi  pob  diwydrwydd  at  y  pethau  aberthynent  i'w  tragywyddol  heddwch, 
gan  edrych  i  fynu  at  Dad  y  goleuni,  a  deisyfu  arno  roddi  i  '  holl  eiriau  y  bywyd* 
fynediad  helaeth  i  mewn  i'w  calonau.  Yna  y  dyrfa  Uosog  a  ganasant  gyda'r  dy- 
hewyd  mwyaf  bywiog, 


54G  CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY. 

'  Arm  of  ihe  Lord,  awalcc,  awahe! 

Thìne  own  immortal  stren(jth  put  on,^  ttc. 

( '  0  f raicli  yr  Arghvydd,  dt'ffro  yn  awr  ! 
Dy  nerth  anfarwol  gwisg,'  &c.) 

Ar  ol  JT  liyn  esgynodd  Mr.  Sliirley  i'r  pulpud,  a  pliregctliodd  bregeth  ragorol,  dra 
ihyfaddas  i'r  achlystir,  oddiar  1  Cor.  i.  21  :  "  Canys  o  hcrwydd  yn  noethineb 
J)uw  *  *  *  fe  -^A-elodd  Duw  yn  dda  trwy  ffohneb  pregethu  gadw  y  rhai  sydd 
>n  credu.'  Wedi  iddo  ef  orphcn,  prcgcthodil  Mr.  William  WiUiama  yn  Gyraraeg, 
hyd  un  o'r  gloch.  Am  ddau,  darfu  iddynt  oU  giniawa  ;  ac  yn  y  cyfwng  rhwng  y 
gwasanaeth  cyhoedilus,  yr  ocdd  y  bobl  yn  parhau  i  ganu  a  gweddio,  yn  y  capel  ao 
yn  y  cwrt.  Dechreuodd  y  gwasanaeth  nesaf  am  dri  o'r  gloch,  pryd  y  darfu  i  Mr. 
Jìerridge  argymhell  esiampl  a  llwyddiant  gweinidogion  cyntaf  Crist,  oddiar  Marc 
X vi.  20:  ' A  hwythau  a  aethant  allan,  ac  a  bregethasant  yn  mhob  man,  a'r  Arglwydd 
yn  cydweithio,  ac  yn  cadarnhau  y  gair,  trwy  arwyddion  y  rhai  ocdd  yn  caulyn. 
AA'edi  iddo  dJiweddu,  cj'farchodd  Mr.  Rowland  y  dyrfa  gynnuUedig  yn  Gymraeg, 
yn  ei  dduU  arferol  hyawdl  a  thra  grymus.  Ei  dcstun  oedd  1  Cor.  i.  2.3 :  '  Eithr 
nyni  ydym  yn  pregethu  Crist  wcdi  ei  groeshoelio  : '  oddiwrth  yr  hwn  y  dangosodd 
b^vnc  gweinidogaeth  pob  gweinidog  i  Grist— docthineb  a  daioni  Duw  yn  gorchymyn 
ar  i'r  efengjd,  swm  a  sylwedd  yr  hon  yw  Crist  croeshoeliedig,  gael  ei  phregethii 
'yn  mhob  man — cyfaddasrwydd  yr  cfengyl  i  sefyllfa  dyn,  a'i  chyhoeddiad  y  modd- 
ion  appwyntiedig  i  ddychwelyd  pechaduriaid;  ac  yn  olaf,  comisiwn  e\i  Meistr,  a  fu 
luiwaith  yn  grocshoehedig,  ond  sydd  yn  awr  wedi  ei  gyfcdi  a'i  ddyrchafu,  j'r  hwn 
sydd  eto  yn  parhau  me^\Ti  grym,  a'raddewid  o'i  bresennoldeb  grasol  ef  '  hyd  ddi- 
wedd  y  byd.' 

Yn  y  prj'dnawn,  anerchodd  Mr.  Venn  y  mj-fyru'yr,  y  gweinidogion,  a'r  prsgeth- 
wyr  lleygol,  y  rhai  oedd  yn  gj'nnuUedig  j'n  yr  athrofa  ar  yr  achlysur  hwn,  oddiar 
2  Tim.  iv.  2:  'Pregetha  y  gair — bydd  daer  mewn  amser  ac  allan  o  am.ser.'  Oddiwrth 
y  geiriau  hjm  efe  a  wasgodd  yr  anghenrheidrwydd  anhebgorol  o  bregethu  y  gwir- 
ionedd  fel  y  mae  yn  jt  lesu,  yn  zelog  ac  yn  ffj'ddlawn — o  fod  yn  barod  i  fyned  allan 
ar  bob  adeg  i  gyhoeddi  geiriau  y  bywj'd  tragywyddol — a'r  pwys  sydd  mewn  cael 
tcimlad  parhaus  o  ymddibyniad  llwyr  ar  y  dylauwad  o  eiddo  yr  Yábryd  sydd  yn  cael 
ei  addaw,  i  '  gadamhau  y  gair,  trwy  arwyddion  y  rhai  oedd  yn  canlyn,'  ac  i'w  cjrn- 
nal  o  dan  bob  anhawsder  a  phrofedigaeth  ag  y  gelwid  hwy  i'w  goddef  j'n  nghyflawn- 
iad  ffyddlawn  y  weinidogaeth  a  dderbyniasent  gan  yr  Arglwydd.  Diweddodd  Mr. 
Fletcher  gyda  gweddi  ar  Ben  mawr  ei  eglwyn  a'i  bobl,  am  dywalltiad  neiUduol  o'i 
Ysbryd  ar  wahanol  ranau  j"-  gwasanaeth  cysylltiedig  â'r  gymanfa  ;  ar  yr  athrofa,  ar 
iddi  brofì  yn  fendith  arosol  i  eglwys  Crist,  ac  ar  iddo  fod  jti  nerthol,  trwy  Dduw,  i 
fwrw  cestyll  Satan  i'r  llawr — ar  ei  sylfaenj'dd  anrhydeddus,  ar  fod  i  gariad  y  Gwar- 
cdwr  losgi  yn  ddysgleiriach  ac  yn  gryfach  ar  allor  ei  chalon,  ac  ar  iddi  gael  ei  gadael 
yn  hir  i  fedi  niewn  gorfoledd  o  ffrwythau  ei  llafur  haelionus  a  didwyll — ac  ar  y 
gweinidogion  a'r  mj-fyrwyr,  ar  iddynt  fod  yn  saethau  gloywyn  nghawell  y  Prynwr, 
yn  zelog,  yn  ymdrechgar,  ac  j'n  Uafurus  mewn  taenu  g^vybodaeth  o"u  Meistr  dwy- 
fol,  ac  ar  iddynt  jti  y  dj'dd  mawr  olaf  eu  cael  ar  ei  ddeheulaw,  a'i  glywed  yn  Uefaru 
wrthynt  wobr  ei  gymeradwyaeth,  '  Da  weision  da  a  ffyddlon,  ewch  i  mewn  i  law- 
euydd  eich  Harglwydd.' 

Fel  hyn  y  terfynodd  aü  gylchwyl  athrofa  ei  harglwyddiaeth.  Yr  oedd  yr  ysbryd 
mwyaf  hyfryd  o  dduwioldeb  a  chariad  brawdol  yn  treiddio  trwy  yr  holl  gyfnod 
dyddorawl  hwn ;  ac  yr  oedd  presennoldeb  grasol  Duw  j'n  cael  ei  brofì  yn  helaeth  gan 
bawb.  Yr  oedd  y  cynnuUeidfaoedd  yn  anghyffredin  o  liosog,  ac  yn  talu  sylw  dwfn 
a  dwys ;   ac  yr  ocdd  dylanwad  bendithiol  oddi  uchod  yn  gorphwys  ar  y  tyrf aoedd 


CTHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMKY.  5-Ì7 

cyimulledig.  Am  saltli  o'r  glocli  boreu  dranoeth,  cynnaliwj-d  cyfarfod  i  wcddio  yn 
y  capel,  pryd  y  darfu  i  Meistri  Shirley,  Venn,  Berridge,  a  Fletcher,  gyflwyno  cu 
hunaia  a' u  brodyr  yn  y  weinidogaeth  i  fendith  Dmv  cyn  iddynt  ymwasgaru  i'w 
gwahanol  gartrefleoedd.  Yn  fuan  wedi  hyny,  gadawodd  yr  Arglwyddes  Hun- 
tingdon  a"i  chj-mdeithion  Drefecca  am  Berwiclí,  trigle  Thomas  Powys,  Ysw.,  yn 
sir  Amwythig.  Dranoeth,  yr  hwn  oedd  Sabboth,  pregethodd  Mr.  Venn  jti  y  boreu 
i  nifer  mawr  o  bersonau,  ac  yn  y  prydnawn  cyfarchodd  Mr.  Berridge  gynnulleidfa 
fwy  lliosog.  oddiar  y  geiriau  pwysig  hyny,  *  Cyn  wired  a  bod  yr  Arglwydd  yn  fyw, 
a'th  enaid  dithau  yn  fyw,  nid  oes  ond  megj's  cam  rhyngof  fi  ac  angeu.'  Darfu  i'r 
Arglwyddes  Huntingdon  yn  nesaf  fyned  yn  mlaen  i  Worcester,  lle  yr  arosodd 
ychydig  ddj'ddiau,  ac  j-na  aeth  jti  mlaen  i  Bristol,  lle  y  cafodd  j'r  hyfrj-dwch  o 
gj'farfod  â  Mr.  Charles  Wesley,  yr  hwn  yu  fuan  wedi  hyn  a'i  canlj'nodd  i  Bath  ac  a 
bregethodd  araryw  weithiau  yn  y  capel." 

Yr  unig  grybwylliad  arall  o  daeclcl  grefyddol  y w  yr  liyn  a  ganlyn  am 
y  Parcli.  George  Wliitefield  yn  Ebrill  14eg,  1770  :— "  Dydd  Sadwrn 
diweddaf  y  dychwelodd  y  Parchedig  Mr.  George  Whitcfield  yn  iach  i 
Lundain,  o  Georgia  yn  America."  Pa  fodd  bynag  y  dylid  esbonio  yr 
adroddiad  ani  gymaufa  Trefecca,  y  mae  yn  eithaf  diammheuol  fod  yr 
hanes  hwn  yn  anghywir.  Nid  jn  unig  jr  oedd  heb  gyrhaedd  i  Lun- 
dain  jt:  amscr  a  nodir  uchod,  ond  ni  ddychwelodd  yno  byth  mwyach ; 
oblegid  bu  farw  jn  America  y  mis  Medi  canlyuol. 

Gyda  y  coffhad  hwn  am  }t:  anfarwol  Whitefield  yr  ydym  yn  ymad- 
ael  á'r  "Eurgrawn  Cymraeg,"  yn  nghymdeithas  yr  hwn  y  cawsom 
lawer  o  hyfrydwch  ac  adeiladaeth.  Y  mae  ei  olygwjT:  gwladgarol,  pwj 
bynag  oeddynt,  a'u  hoU  ohebwjT  }T  un  modd,  erbyn  hyn,  ■wedi  huno 
yn  jr  angeu.  Byddwn  ninnau  yn  fuan  wedi  myned  ar  eu  hol.  Gad- 
ewch  i  ni  feddwl,  tra  y  cawn  aros  yn  hyn  o  fyd  cyfnewidiol,  am  fod  o 
ryw  ddcfnydd. 


013  CrnOEDDIADAU  OYFN'ûDO'.  Y  CYlir.Y, 


EHAN    III. 
"Y    CYLCHGr.AWN    CYNMr.AEG." 

n-WN  yw  yi*  ail  o  rnn  amser,  lijcl  y  cfwyddom  ni,  sycTcT  j'n  cTyfoLT  cTnn 
sylw  ■wrth  ysgrifenu  hanes  yr  hcn  rioalon  Cymreig.  Yn  y  rhifyn 
cj'ntaf  a'r  ail  golwir  ef  "  Cj'lchgrawn  Cynmraeg ;  "  oncT  yn  y  üydycTd, 
gacTewir  allan  jt  N  yn  y  gair  Cynmraeg,  a  gelwir  ef  "  Cylchgrawn 
Cymraeg,"  Yr  oecTcT  yn  dyfod  aTlan  bob  tris  mis  yn  Trefecca,  Tle  \r 
argraffwyd  Iliaws  mawr  o  hen  Iyfraii  buddiol.  Ei  olygydd  oedd  Morgan 
ab  loan  Ehus.  Fel  hyn  y  sillebir  ei  enw  mewn  Ilyfryn  bychan  a  ys- 
grifenwyd  ganddo  am  "  Y  drefn  o  gynnal  Crefydd  yn  Unol-Daleithiau 
America  :  "  ao  fel  prawf  fod  genj'm  fwy  na  thraddodiad  dros  gyfrif  yr 
olygiaeíh  iddo  ef,  gellid  crybwyll  fod  y  rhan  fwyaf  o'r  llyfr  hwnw  wedi 
ymddangos  o'r  blaen  heb  un  enw  yn  y  "  Cylchgrawn  ;  "  ac  hefyd  fod 
cyfres  fer  yn  ei  ddiwedd  o  "  Iyfrau  ar  werth  gan  yr  awdur,"  yn  mhlitb 
y  rhai  y  mae  "  Y  Cylchgrawn  :  Ehifynau  yr  II.  III.  IV.  a'r  V.,  lu-is  6c. 
bob  un.  Pwy  bynnag  fyddo  yn  foddlon  i^ymadael  â'r  cyntaf,  rhoddir 
Gc.  am  dano."  Ac  yn  niwedd  y  gyfres,  cT^^wedir,  "  Yn  myned  i'r  wasg 
cyn  gynted  ag  y  byddo  digon  o  Eag-dalwjT.-,  Pigion  o  Hymnau,  o 
waith  yr  Awdwyr  hynottaf  yn  yr  Oes,  at  ba  rai  y  chwanegir  amryw  o 
Hymnau  newyddion,  pris  Is.  heb  ei  rwymo.  Bydded  i  bwy  bynag 
sydd  am  annog  y  gwaith  hwn  yn  mlaen  ddanfon  eu  henwau  gyda 
brys  at  yc  Awdiu-,  i  Gaerfyrddin,  am  ei  fod  yn  meddwl  na  fydd  ei 
arosfa  ond  byr  yng  Nghj-mru."  Wrth  gysylltu  yr  hysbysiadau  hyn 
â'u  gilydd,  y  mae  lle  i  feddwl  na  chyrhaeddodd  y  Cylchgrawn  jrx 
mhellach  na  Ehif^-n  V.  Ond  er  chwilio,  a  chwalu  y  Ilwch  oddiar 
lawer  pentwr  o  hen  Iyfrau  yma  a  thraw,  ni  fuom  ni  hyd  yn  hyn  mor 
fiocTus  a  tharaw  wi-th  ychwaneg  na'r  pedwar  rhifyn  cyntaf.  Os  oes  neb 
o'n  darllenwAT:  yn  meddu  y  pummecT,  gwnacnt  dwrn  da  i  ni  pe  aufon- 
ent  wybodaeth  o  hyny  i  Mr.  Gee.  Y  mae  wyneb-ddalen  y  rhifyn 
cyntaf  yn  debyg  i'r  hjn.  a  ganlyn  : — ■ 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY. 


eio 


CYLCH-GEAWN 


CYNMRAEG; 


DEYSOEFA    GWYBODAETH, 

Eliifyn  Cyntaf,  Pris  Clmo  clieinio^. 
Am  CuwEFROE,  1793, 


YN   CYNWiTS   Y   rETlIAU   CANLYMOL, 


Cyfarwyddiadan  i  ddyau  darllain 

Llj-thyr  G.  Owaln  o  Feirion 

Difinyddiaeth 

Yr  Ysgrythyr  uni?  reol  ffyJd,  &c. 

Ydwyf  tr  Hwk  Ydwyf 

Hanes  Crefydd  o  ran  ei  llwyddiant 

Gwerth  Crefydd  yn  awr  angeu 

Myfyrdod  ar  Alier  Ddwfr 

Hanes  Crefydd  o  ran  ei  dirywiaeth 

Ehydd  ymofyniad  am  y  gwirionedd 

Anecdotau 

Prophesia,  Sancti  Thomoe  SlartjrU 

Biographi  Hou-ard 

Soward's  Eulogy 

Llythyr  Dudith  at  Beza 

Biographi  Dudith 

Calculations  bÿ  £.  W. 


Hanes  Herlodigaeth 
Epistol  cyntaf  Philadelphng  at 
Cyfarwj-ddiadau  i  gynnal  lechyd 
At  wellhau'r  Dwymnyn 

— Clwyfan, ffit  o'r  Colic 

Cyfarwyddyd  i  godi  Aeron  y  ddaear 

Am  Lywodraeth 

Am  Semiramis,  &c. 

Y  dechreuad  o  ymladd  Ceiliogod 

Cwestiwnau 

Drych  olwg  ar  Lyfrau  Cymmraeg 

Tri  Aderyn 

Awdlau  ar  destynau'r  Gwyneddii'ion 

ar  Oes  Dyn 

ar  Ehyddid 

ar  Wirionefîd 

Arwyddion  yr  Amseraa 


Y   GWIR  YN   EEBYN   Y  ByD. 


Na  ymddiried  i'lìi  fijn',  ond  i  Dduw  ai  ddisgyUion. — Tali'_:^i:i. 


TEEFECCA : 
Ai'gi'apîiwyd  yn  y  Flwydclyn  1703. 

Bu  ìlorgan  ab  loan  Elius  am  ryw  j^spald  yn  weinidog  i  eglwys  y 
Bedyddwj-r  yn  PontypooL  Tua'r  amser  hwuw  y  torodd  y  chwyldroad 
inawr  allan  yn  Ffrainc  ;  a  dywedir  ei  fod  mor  llawn  o  frwdfrydedd  yn 
achos  rhyddid,  fel  yr  aeth  drosodd  i  Paris  er  mwyn  cael  y  boddhad  o 
fod  yn  llj'gad-dyst  o  ddymchweliad  trii-arglwyddiaeth  yn  y  wlad  hono. 
Ond  tybygid  iddo  gael  allan  yn  raddol  er  ei  fawr  somiant,  nad  oedd 
i'hyddid   wedi   enniU   nemawr    trwy  weithrediadau   Piobespierre  a'i 


650  CYHOEDDIADAU  CYITÍODOL  Y  CYMRY. 

gyfeillion ;  oblegid  mae  yn  llefaru  am  danynt  j-n  y  "  Cylchgrawn,"  yu 
enwedig  yu  y  pedwerydd  rbifyn,  gyda  llymdostedd.  Yn  y  rliifyn 
cyntaf,  y  mae  yu  son  am  ddieuyddiad  Lrcnin  Ffrainc  fel  liyn  :  "  Y  mae 
dieuyddiad  Brenin  diweddaf  Ffraiuc  (Lcwis  XVI.)  wedi  peri  mawr 
gynnwrf  yn  Ewrop,  a  cliwedi  cbwanegu  at  elyuion  y  deyi-nas  liono. 

Y  maent  mewn  rhyfel  yn  bresennol  âg  ymberawdwr  Germani,  breniu 
Prusia,  brenin  Sardinia,  brcnin  Lloegr,  Statbolder  Holland,  breuiu 
Hisbaen,  ymberodres  Eussia,  electors  Germani,  a'r  Pab  o  Euiain, 
Cafodd  y  Ffrancod  gymaint  o  Iwyddiaut  yr  Hydref  a'r  gauaf  diweddaf 

.fal  y  mae'r  byd  yn  dycbrynu  rbag  ofu  eu  begwyddorion  lìenrhyddJ''' 

Y  mae  y  gair  penrhjdd  mewn  llytbyreuau  Italaidd,  yr  byn  sydd 
yn  peri  i  ni  feddwl  fod  yma  wawdiaitb  ddirgelaidd  ac  nad  oedd  efe  ei 
hun  y  pryd  bwuw  yu  golygu  fod  yr  egwyddorion  yu  beurbydd  mewu 
gwiriouedd.  Yn  y  trydydd  rbifyn,  ar  ol  crybwyll  am  lofruddiad 
Marat,  y  mae  yu  ycbwanegu,  "  Yr  oedd  y  Marat  hwn,  mae'n  debyg, 
yu  uu  o'r  Jacobius  mwyaf  yn  Paris,  ac  o  bosibl  yn  dymuno'u  dda  i'r 
wlad."  Hyd  yu  hyn,  mae  yn  amlwg  ei  fod  yu  methu  rhoddi  lle  i  an- 
obaitb  Uw}t:  o  barth  y  cbwyldroad :  ac  yr  ydym  yn  ei  barchu  am  hyny ; 
oblegid  gwell  yw  meddwl  yn  rby  dda  am  ddyuolrj^,  na  bod  yn  du- 
eddol  bob  amser  i  dybied  y  gwaethaf.  Ond  pau  ddaeth  y  newydd  am 
ddieuyddiad  ysgeler  brenines  Ffrainc,  ymddengys  i'w  hoU  hyder  yntau 
ddiflanu.  Ar  ol  haues  ei  marwolaetli  yn  y  pedwerydd  rbifyn,  cawn  y 
sylw  a  gaulyn :  "Y  mae'r  newyddion  diweddaf  o  Ffrainc  yn  gosod 
aUau  greulondeb  y  blaid  sydd  yn  Uywodi-aethu  yno'n  bresennol,  mewn 
modd  arswydus  :  y  mae  yn  sicr  ua  aU  ueb  eu  hamddiffyu,  Yr  unig 
beth  y  gaU  dyniou  ymgysm-o  yuddo  yw  hyn,  na  pharhaodd  uu  lywodr- 
aeth  greulou  yn  hir  erioed  :  y  mae  yn  dyfetha  ei  hun.  Y  cwbl  a  eUir 
ei  ddywedyd  am  eu  creuloudeb  yw,  eu  bod  yu  offerynau  cymhwys  i 
ddiwi-eiddio  Pabyddiaeth  o'r  byd  ;  ac  y  mae'n  ddigon  tebyg  mai  hwynt 
yw'r  bobl  y  mae'r  HoUaUuog  wcdi  godi  i  h^my." 

Nid  oedd  ond  Ue  tlawd  yn  Mhrydain  y  dyddiau  hyny  i  clyuion  gor- 
mes.  Yr  oedd  gau  Pitt  ei  ysbiwyr  yn  mhob  congl  o'r  deyruas,  yu 
barod  i  gyhuddo  pob  dyn  a  ddywedai  air  yn  erbyn  gwastraflf  ac  aughyf- 
iawnder  y  Uywodraethwyr.  Y^n  yr  amgylchiadau  hyn,  pendcrfyuodd 
Morgan  ab  loan  Pihus  i  adael  gwlad  ei  euedigaeth,  a  chyfeirio  ei  wyneb 
tuag  Amcrica,  Oud  cyu  cauu  yn  iacli  i'r  heu  Gymry,  aurhegodd 
hwynt  á'r  Uyfryn  a  grj-bwyUwyd  uchod.  Y  mae  yn  dechreu  fel  y 
caulyn : 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CVMr.y.  651 

••y    DREFX  o  Gynnal  CREFYDD 

TN 

Unol-Daleithiau    A  M  E  R I C  A  ; 
Ynghyd     â    Darluniad    Lyr     o     K  e  n  t  u  c  k  y  , 

A  Rhesymau  digonol  i  gyfiawnhau'r  cj'fryw  sy'n  mj-iied  o'r  Wlad  liou  i  Ar.iLiacA, 
a  Cbyngor  i'r  CYMF.y. — Pris  2c.  ueu  \ts.  Gc.  y  Ddysen. 


'  Brydain  !  na'd  Rufain  oer,  afìacli — o'th  ddawn 

'  I'th  ddwyu  yn  dywyllach, 

'  A'r  Pab  drin  dy  gyfriuach  : 

'  I  Ddiawl  boed ',  a"i  ddelwau  bach.'  *  Dai.  ii^.  20. 


Gan  MORGAN  ab  IUAN"  RHUS. 


"Wedi  treigl  miloedd  o  fljTiyddoedd,  ymha  rai  yr  oedd  dynolrjrw  yn  cr.el  cu 
amharchu  gan  bob  math  o  draws-lywodraeth,  braidd  ymhob  rhan  o'r  byd,  y  mae'ii 
hyfryd  gweled  hyd  neuydd,  ymha  un  y  preswylia  cyíiawuder,  wedi  ei  sefydlu  gaii 
Dduw  ar  y  ddaear.  Gwlad  yn  codi  i'w  dinasaidd  fraiut,  j'u  y  mwyniant  o  gj'síal 
lly\vodraeth  ag  a  sefydlwyd  erioed  ar  y  ddaear,  lle  mae  rhyddid  a  threfn  wedi  cu 
huno  yn  y  fath  fodd,  fel  y  mae  gogyfuwch  gynnj'g  gan  bob  dyn  i'r  cyfrj-w  fesur  o 
ddedwj'ddwch  ag  a  ddichon  Araeud  ei  greadigaeth  j-n  feudith  a  chj-ssur  iddo.  Y 
mae  i'w  gj'frif  j'mhlith  y  mesuron  doethuf  o'r  eiddo  deddfwyr  America,  iddynt 
adael  mcddwl  dj'u  y  man  lle  caw.sant  ef,  j^n  rhydd,  ac  lieb  ei  Ij'fetheirio,  a  goddef 
i'r  grefydd  grist'nogol  r  egluro  ei  nhcrth,  ac  amlygu  ei  gwirionedd,  trwy  ledu  ac 
ymdaenu  heb  gymmorth  y  swj'ddwj'r  dinasaidd. — Dyma'r  wlad  gjnitaf  a  wj-ddom 
am  dani  a  wnaeth  y  prawf  hwn,  ac  j'  mae  'r  cíTaith  jn  debjg  o  fod yn  wobr  o  rj'ddid 
parhaus  a  dedwj'ddjd,  na  chlj'buwj'd  sou  am  ei  fath." 

Yna  y  mae  yn  myned  yn  mlaen  i  ddangos  egwyddorion  rliyddid 
crefyddol  fel  y  maent  yn  cael  eu  gosod  allan  mewn  gweithred  a  sefydl- 
wyd  yn  ngliynnulleidfa  Yirginia,  yn  y  ílwyddyn  1786.  Y'^n  nesaf,  ca-'.vu 
grynodeb  byr  o  agwedd  crefydd  yn  y  gwahanol  daleithiaii,  yn  nghydü 
darluniad  o  Kentucky,  yr  hon  a  gyû-ifid  y  pryd  hwnw  yn  dalacth 
newydd.  Hyd  yma,  uid  yw  y  llyfryn  dan  sylw  ond  ail-argrafifiîid  o 
draethawd  a  ymddangosasai  yn  y  "  Cylchgrawu."  Oud  yn  ei  ddi- 
•wedd  y  mae  ychwanegiud  heb  fod  o'r  blaen  yu  argraffedig ;  ac  am  fod 
yr  ychwancgiad  hwn  yn  rhoddi  amlygiad  hohietbach  o  syniadau  yi.- 
awdwr,  rhoddwu  eí  gcr  brou  eiu  darllcuwyr. 


'"^•-  tYUOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYJIRY. 

*'  Bhesymau  diyonol  i  fjyfiawnhou'r  ryfnjw  sydd  yn  viyned  oV  Wlad 
hôn  i  Unol-daltithiau  America. 

Yn  gyntaf,  Gorchymjn  Crist,  'Pan  y'cli  erlidiant  yn  y  ddinas  hon,  ffowch  i  nn 
arall.'  Y  mae  Dr.  Watson,  esgob  Llandaf,  wedi  profi  'n  ddigon  egliir,  fod  yr  ho]l 
YmneiUduwyr,  yn  y  deymas  hon,  dan  erledigaeth.  D\  ma  ei  ciriau,  '  Y  mao  cauad 
allan o  swyddau  gwledig  yn  erledigaeth ;  nid  erledigaeth  y  Chwil-'ys  na  Smithjìeldyn 
■\vir  ydy\v  ;  y  mae  yn  wahanol  mewn  gradd,  ond  yn  gyífelyb  mewn  rliyw.  Yr  wyf 
li  wedi  ymrcsymmu  fy  hun  i'r  synniadau  yma,  yn  y  modd  canlynol :  cosp  am  syn- 
niadau  crefyddol  sy'n  erledigaeth,  a  drwg  o  un  math  a  osodir  ar  un  trwy  awdurdod 
y  llywodraethwr,  sydd  yn  gosp.  Fe  all  y  drwg  hwn  niweidio  g\vT,  naill  ai  yn  ei 
bersoD,  neu  rj-ddid,  neu  feddiannau,  neu  enw  da.  C'auad  gwyr  allan  o  swyddau, 
tnvy  gyfraith,  sydd  ddrwg  niweidiol  i'w  meddiannau,  a"u  henwau  da  ;  i'w  henw 
da,  trwy  beri  i'r  wlad  eu  cj'frif  yn  ddinasyddion  drwg,  neu  yn  ddeiliaid  anfifyddlon; 
i'w  meddiannau,  tm-y  gymmeryd  oddi  wrthynt  y  posiblrwydd  o  gyrraedd  y  man- 
teision  ag  sy'n  cyd-fyned  â  rhai  swyddau  gwledig.  Y  mantcision  hjTi,  pa  un  ai 
cyfoeth,  gallu,  awdurdod,  neu  anrhydedd  yn  benaf  fo'n  eu  gwneud  i  fynu,  ydynt  o 
ryw  werth ;  fe  all  eu  gwerth  ymddangos  yn  wahanol,  i  wahanol  ddynion  ;  etto  gan 
eu  bod  o  ryw  werth,  y  posiblrwydd  o"u  cyrraedd  sydd  o  ryw  werth,  a  chjmmeryd 
ymaith  y  posiblrwydd  hynny  oddiwrth  uu  dyu,  o  herwydd  ei  grefydd,  fydd  yn 
erledigaeth.' 

CaU'sai'r  esgob  'chwanegu,  ei  fod  yn  erledigaeth,  yn  ol  iaith  seneddwyr  America, 
i  rwym©  un  d^-n  i  gynnal  dyn  arall,  pan  nad  yw  yn  g^vneud  un  gwasanaeth  iddo 
mewn  gwlad  nac  eglwys ;  felly  y  cyfrif  y  Crynwyr,  yn  y  wlad  hon,  yr  holl  arian  y 
maent  yn  eu  rhoddi  at  wasanaeth  eglwys  Loegr  yn  erledigaeth. 

Y  mae  rhai  yn  ei  gyfrif  yn  rheswm  digonol  am  adael  gwlad  eu  genedigaeth,  'Eu 
bcd  yn  myned  i  sefyllfa  lle  nad  oes  dim  achos  iddynt  gynnal  anghrist  mwyach,' 
Os  porthir  y  buttain,  nid  oes  lle  i  ddisgwyl  y  bydd  hi  marw.  Y  mae  rhai  wedi 
ymrwymo,  na  roddant  gymmaiut  a  hadling,  o'u  bodd,  mwy  na'r  Cryuwyr,  i  gynnal 
Ìabylon.* 

"\Vrth  ystyried  fod  gw'lad  rydd,  ehang  a  ffrwythlon,  â'i  breichiau  yn  agored  i'w 
derbyn,  y  maent  yn  bamu  mai  eu  dyledswydd,  yn  ol  cyngor  Crist,  y  w  myned  iddi ; 
yu  enwedig  pan  ystyriont  fod  cyfreithiau  mewn  grym  yn  y  wlad  hon,  ag  a  ddichon 
eu  diíeddiannu  o'u  holl  eiddo,  ac  alltiidioeu  personau  lle  mynno'rllywodraeth,  am 
ddim  yn  y  byd,  ond  gwahanol  fara,  mewn  pethau  crefyddol,  megis  am  athrawiaeth 
y  Drindodjt  &c.  Yr  ydys  wedi  j-mbil  ar  y  llywodraethwyr  i  ddileu  y  fath  gyfraith 
arswydus  :  ond  ui  wnant.  Beth  ali  fod  eu  meddwl,  oddieithr  eu  bod  yn  chweimych 
ei  gosod  mewn  grym  ?  Nid  ydym  heb  weled  yr  yspryd  erledigaethus  hwn  yn  ym- 
tldangos  yn  barod. — Y  mae  Uawer  o"n  cydwladwyr  yn  dywedyd  fod  crogi  neu  losgi'n 
rhy  dda  i  ni. — Y  dylem  ni  gael  ein  dirdynnu  a"n  damio  rh-nng  ceffylau  gA\yIItion. 
Ond  am  beth?  Dim  j'u  y  byd  ond  dymiino  daioni  iddyoit  hwy,  a  cheisio  agor  eu 
llygaid  i  weled  eu  hawl  ddinasaidd  ac  eglwysaidd  :  ond  hj^d  yn  hyn,  y  maent  yn 
caru'r  tywyllwch  yn  fwy  na'r  goleimi.  Bydded  i'r  hwn  a  ddywedodd,  'Haul  saf,' 
i  ddywedyd  etto  am  i  haul  gwyhodaeth  i  gyfodi  ar  Frydain  ;   yn  amgeu,  mai  achos 

i  ofni  y  bydd  i'r  hyn  a  ddywedodd  V e,  mewn  Uythyr  at  Chestei-field  i  gael  ei 

gyfir.wiii.  "Wrth  giybwyll  am  ymddygiad  y  wlad  hon  at  wledydd  eraiU,  fel  yr  oedd 
wedi  ymg}foethogi  yn  ninystr  y  tlawd,  a  bod  gloddest  a  rhysedd  wedi  gwreiddio 

•  Sylfaen  Bahylon  yw  crefydd  sefydledig. 

+  Pwy  bymiag  a  ddywedo  neu  'sgrifenno  yn  erbyn  athrawiaeth  y  Drindod,  yn  ol  credo  Athan- 
aaiaí,  sydd  i  gael  ei  ddifeddiannu,  a'i  alltudio,  v,Tth  gyfraith  Lloegr;  a  gwaeth  na'r  cwbl,  yn  ol  y 
gredo,  y  mae  i  gael  ei  ddamnio  yn  uü'em  i  bob  tragywyddoldeb. 


CYHDEDDL\.nAU  cyf:codol  y  cymey.  553 

ynddi — Y  mae'n  dweud  '  Y  byddai  iV  cbyfoetli  ysu  fel  cancr,  a'i  fod  j'n  ofni  na 
fyddai  ddim  yn  ei  phwer  i  leihau  dyled  y  goron  ;  o  ganlyniad  na  fyddai  i  feichinu'r 
tlodion  ddim  gael  cu  hysgafnhau.     Nid  yw,  eb  efe,  y  rhai  sydd  yn  llywodraethu 

eich  b ieuajngc  ddim  yn  deall  nattur  g-\vir  ryddid — ond  ynghanol  eu  rhwysg, 

ynfydrwydd  a  dallineb,  os  nid  peth  sydd  waeth,  yr  ydwyf  yn  g\\'eled  byd  tiewydd 
yn  agor,  ag  a  fj'dd  yn  noddfa  i"ch  celfyddydwyr  a'ch  llafurwyr  diwyd.  Bydd  i 
ychydig  o  flynyddau,  'rwy'n  meddwl,  i  ddangos  na  fydd  yn  cyfaneddu  ynys  Bryd- 
ain  ond  dau  fath  o  anifeiliaid,  Gormeswyr  a  CHAETflioy.' 

Dywedodd  un,  Arclieyúoz,  ysgrifenwr  o  Germani,  yn  y  Ü'.vyddyn  1789,  'maiy 
rhyfel  cyntaf  ag  y  byddai  Lìoegr  mor  ynfyd  a  rhuthro  iddi,  a'i  dinystriai,  o  ran  ei 
hawdurdod  a'i  pharch  ymhlith  gwledydd  eraill.  Yr  ydwyf  megis  yn  gweled  y 
Uywodraeth  jti  awr,  ebe  fe,  yn  prysuro  at  y  dibyn — ac  nid  oes  dim  ysbryd  yn  y 
bobl  i'w  hattal,  fe  debygid  nad  oes  le  iddi  ochelyd  y  farn.'  0  Fryda'm,  gwrando 
beth  y  mae'r  philosophyddion  hyn  yn  ei  ddywedyd  am  danat,  os  na  wiaudewi  ar 
lais  yr  Arglwj'dd.  Y  mae  tuchan  ac  och'neidiau'r  EÜLÌopiaid  duon  wedi  mj'ned  i 
glustiau  Arglwydd  y  lluoedd ;  ac  y  mae'n  sicr  y  daw'r  farn  arnat  am  eu  cadw  cy- 
hyd  mewn  caethiwed,  ac  etto  ni  fynni  eu  gollwng  j^n  rhydd.  Cofia  Pharao.  Tithau 
Gymru,  dlawd,  ymysg%vyd  o'r  Uwch,  bwrw  dy  ddiogi  heibio,  golch  j'maith  dy  bech- 
odau,  galw  ar  enw'r  Arglwydd,  ymofyn  am  wybodaeth,  ystj'ria  dj-  ffj^rdd,  bydd 
ddiwyd  i  sylwi  ar  arwyddion  jt  amserau,  rhag  dy  gael  yn  gwrthrj-fcla  yn  erbyn 
Duw ;  gochel  geisio  cadw  i  fynu  yr  hyn  y  mae'r  Arglwydd  am  ei  dynnu  i  lawr.  Gwell 
i  ti  ddioddef  carcharau,  na  chymmeryd  arfau  creulondeb  yn  dy  law  i  ddifetha  dy 
gyd-greaduriaid. — Coíia,  yr  hwn  a  laddo  á  chleddyf,  a  leddir  â  chleddyf.  Rho 
heibio  bob  math  o  Iwon  ;  y  mae  cwyn  rhwng  j-r  Arglwj^dd  â  phreswylwja-  y  wlad 
o'u  plegid.  Darllen  Mat.  v.  33 — 37,  a  lago  v.  12.  Y  mae  'n  ddiddadl,  os  iawn 
ystyri  di  eiriau  Crist,  na  wnai  di  Iw  byth  ar  uu  achlysur,  gymmaint  ag  i  gailarn- 
hau'r  gwirionedd,  Cofia  nad  oedd  neb  o'r  prif  Grisínogion  yn  cadarnhau  dim  t\:\vy 
ìw.  Y  mae'r  dull  hynny  wedi  darfod  gyd  á'r  grcfydd  luddewig.  Nid  oedd  yr 
Albigenses,  Waldenses,  a'r  hoU  hen  Fedj'-ddwjT,  bytli  yn  cymmeryd  llw,  er  cael  eu 
Uosgi  am  beidio. — Y  mae  ymddygiad  y  Crynwj^r,  yn  y  dyddjau  presennol,  yn  fwy 
cysson  â  chrefydd  Crist,  mewn  perthynas  i  Iwon  a  rhyfeloedd  nag  un  bhiid  arall — 
raor  belled  ag  y  maent  hwy  j'n  dilyn  Crist  bj-dded  eu  hj'mddj-giad  j'n  siampl  i 
ninnau.  0  Gymru  !  cj'mmer  addj'sg. — Tyred  fy  mhobl,  dos  i'th  ystaftlloedd.  Yr 
ail  wae  a  aeth  heibio,  wele,  y  mae  y  drydedd  yn  dyfod  ar  f rys,  os  nìd  wedi  dechreu  ! 
Dat.  xi." 

Profa  y  cTyfyniad  Lwn  fod  yr  awdwr  jn  deall  uatur  rliyddid  yn  dda, 
ac  yu  elyn  anghymmodlawn  i  bob  trais.  Yr  oedd  son  am  anghyfìawuder 
yn  peri  i'w  wacd  ferwi  o'i  fewn  o  goryu  y  pen  liyd  wadn  y  troed.  Y 
mae  liefyd  o  ran  ei  olygiadau  ar  Iŵou  a  rhyfelocdd  yn  deilwug  o  gael 
ci  restru  gyda'r  diwygwyr  a"r  dyngarwyr  blaenaf  yu  ei  oes.  Er  hyny,  pe 
buasai  byw  yn  ein  dyddiau  ui,  i  weled  ysbryd  rhyfelgar  a  gorthrymus 
yr  Americaniaid,  a'r  nodded  a  roddir  i'r  caethwasanaeth  creulouaf  a 
ífieiddiaf  yn  jr  holl  daleithiau  deheuol,  hwyrach  y  buasai  yn  teimlo  ei 
fod  wedi  neidio  i'r  tân  er  mwyn  gochelyd  y  mwg,  ac  y  buasai  yu  barod 
i  gyfarch  yr  Hcu  "Wlad  yn  ugeiriau  y  bardd  Seisnig ; 

"  England,  with  all  thy/auUs,  I  love  tlice  stHL'" 
2n 


554  CYHOEDDIADAU  OYFNODOL  Y  CYMRY. 

YmdcTeng3's  idclo  adacl  Cymru  yn  y  flwyddyn  1791 ;  ac  y  mae  genym 
ycliydig  o  hanes  ei  weitlii'cdiadau  hyd  Awst  y  flwyddyu  ganlynol, 
mewn  llythyr  a  ysgrifenwyd  ganddo  ef  ei  huu,  yr  hwn  a  argrefFir  yma 
yn  gyflawn  fcl  y  mae  yn  y  rliifyu  cyutaf  o'r  "  Geirgrawìi "  am  Chwef- 
ror,  179G. 

«LLYTHYR    ODDIWRTH    MORGAN    AP    JOAN    RHYS, 

AT  EOBERT   EOBERTS,    CAEREFROO   NEWYDD. 

Clywais  y  neithiwr  dy  focl  ar  gycliwyn  tu  a  g^vla(l  dy  enedigaeth.  Parodd  y 
new\'dd  i  mi  beth  anesmwythder,  rhag  it'  hwylio  cyn  i  mi  gyraedd  Caerefrog 
Xewydd. 

Yr  j^dwyf  ar  fy  nhaith  yn  cyrchu  tu  ag  atti  er's  mwy  na  mis.  Gadewais  wlad  yr 
Indiaid  i'r  gogledd  orllewiu  o'r  afon  Ohio  o  gylch  canol  Gorphenaf.  Yr  oeddwn  yn 
bwriadu  fcl  y  gwyddot,  myned  heibio  i  Detroit,  a'r  llynau  gogleddol  i  Loegr  New- 
ydd  :  eithr  attaliodd  ymddugiad  atgas  rhai  o'r  swyddogion  Lloegr  hen,  sy'n  byw  yn 
Canada  im'  fyned  i'r  ffordd  hono.  Y  mae  pobl  yr  Unol  Daleithiau,  yn  bresennol 
yn  debyg  i  wneiid  cyngrair  heddychol  a'r  hoU  Indiaid  o  fewn  eu  cyíîiniau  ;  ondnid 
y w  llys  Brj'dain  ddim  yn  hoíH  y  fath  waith ;  y  maont  wedi  gwneud  dim  a  fedrent 
i  attal  yr  Indiaid  i  ddyfod  i'r  cj-ngrair.  Y  mae  cion  y  rhyfel  yn  sychedu  o  hyd  am 
waed,  ac  am  yrru'r  hoU  fyd  ben  ben  ;  i'r  diben  iddynt  gael  brashau  eu  hunain  yn 
uinystr  ereill,  ond  'e  ddy wed  y  ddiareb  gymmraeg,  '  a  ddymuno  ddrwg  i'w  gym- 
mydog  iddo  ci  hun  y  daw.'  Nid  hwyrach,  na  ddarostyngir  balchedd  yr  hon  sydd 
wedi  ymdeccau,  ac  ymchwyddo,  gan  slw  ei  hnn  yn  frenhines  y  gicledydd.  *  Pa 
hwya  fyddo  Duw  cyn  taro,  llwyr  y  dial  pan  y  delo.' 

Yr  ydwyf  gwedi  danfon  amrywiol  o  lythyrau  at  y  Cymry,  ond  rhag  ofn  eu  bod 
heb  eu  derbyn,  mi  roddaf  i  ti  hanes  fer  o'm  taith,  er  pan  gadewaist  fì  yn  Samnah. 
Yn  ol  ymdeithio  o  gylch  dau  fis  yn  Georgia  a  íS'.  Carolina,  nii  groesais  y  mynydd 
glas  a'r  mynydd  moel  i'r  dalaith  newydd  a  elwir  Cumherland.  Oddi  yno  mi  aethym 
i  Rentuclcy.  Y  mae'r  wlad  ffrwythlon  hon  yn  y  rhan  fwyaf  o  bethau  yn  ateb  i'r 
portreiad  a  argrephais  yi\  gymraeg.  Hynod  y  cj'nnylliad  sydd  iddi  o  bob  cwr  o 
America.  Nid  wrth  y  cantoedd,  ond  wrth  y  railocdd,  y  mae  dieithriaid  yn  ffrydio 
iddi  bob  blwyddyn.  Y  mae  hyn  yn  gosod  allan  werthfawrogrwydd  y  wlad,  yn  well 
nag  y  dichon  un  iaith  ddadgan  ei  gogoniant.  IMewn  ychydig  ílynyddau,  gyd  a  di- 
wydrwydd,  a  bendithion  cyffredin  rhaghmiaeth,  yn  y  wlad  hon,  'e  aiff  y  hwth  yn 
haîas,  ac  fe  gyferfydd  y  tlawd  a'r  cyfoethog  wrth  yr  un  bwrdd,  i  fwyta  danteithion 
y  tir. 

Nid  wyt  ddim  i  ddyall  wrth  hyn,  fy  mod  yn  canmol  pob  rhan  o  Rentuchj.  Y 
mae  yma,  fel  llefydd  ereill,  dir  drwg,  a  Uawer  o  bethau  annymunoh  Ni  ddylai  neb 
bwi'casu  tir  yn  America  heb  ei  weled,  yn  gjmtaf,  a  gwybod  ei  deitl  yn  dda.  Y  mae 
Uawer  o  bobl  fel  y  diaf ol,  yn  myned  beunydd  oddiamgylch,  gan  geisio  pwy  bynnag 
a  allont  lyngcu.  Y  maent  yn  cymmeryd  dieithriaid  i  mewn,  ond,  nid  fel  y  gorch- 
'mynnodd  Crist  iddynt  gael  eu  cymmeryd  i  mewn. 

O  Kentucky  mi  es  i'r  sefydhadau  newydd,  draw  i'r  afon  Ohio.  Mi  hwyliais  i  fynu, 
ac  i  wared  i'r  afon  hon,  o  gylch  tri  chan  miUdir.  Y  mae  peth  mawr  o'r  tir  i'r  gog- 
ledd  orUewin  i'r  afon,  mor  fras,  a  ffrwythlon,  o  bosibl,  ag  un  rhan  o'r  byd,  ac 
mewn  amryw  ystyriaethau  yn  weU  Ue,  i  wneud  sefydUad,  na'r  deheu  orUewin  i'r 
afon.  Un  peth,  mae  teitl  y  tir  yn  sicr  o  fod  yn  dda,  am  fod  yn  ihaid  ei  gael  yn 
imion  odcUwrth  y  Congress,  neu  o'r  peUaf  ar  yr  aU  neu'r  drydedd  law.     Peth  araU, 


CraCEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CY3IRY,  5<Jc> 

nîd  oes  dim  fath  1)eth  a  dwyn  caethweision  dros  yr  afon,  yr  hjn  sy'n  cael  ei  oddef 
yn  rhai  o'rtaleithiau,  er  mawrwaradwydd  i  ddynoliaeth. — Y  mae'r  gogledd-orllewin 
i'r  afon  hefyd  yn  cael  ei  dyfrhaii  yn  well  na  Chentuchf.  Y  mae'r  holl  afonydd 
sydd  yn  rhedeg  i'r  Oliio  i'r  gorllewin  ogledd  yn  tarddu  yn  agos  i'r  llynau  gog- 
leddol,  yr  hyn  a  wnaiff  y  wlad  mewn  ystyr  masnachol  yn  werthfawr  i  ryfeddu, 
am  y  gellir  dw^'n  pob  math  o  ddefnyddiau  i  mewn  ac  allan  o'r  wlad,  ar  hyd  yr 
afonydd.  Y  mae  yn  y  wlad  hon  hefyd,  yn  ol  myned  yn  mliell  i  mewn  iddi,  y  fath 
wairglodydd,  a  meusydd  mawrion,  fel  na  fydd  mcwn  ystyriaeth  ddim  trafferth  ar 
y  sefydlwyr  i  lanhau  a  chwrteithio'r  tir,  &c.  Ond  rhaid  i  mi  dewi.  Mi  a'th  glywaf 
yn  dy wedj'd,  '  Y  mae'r  Indiaid  yna : '  digon  gAyir,  y  maent  yn  hyvr  yn  mhell  i  fynu 
i'r  wlad  :  mi  fum  dros  dair  wythnos  yn  eu  plith.  Yr  oedd  yn  Greenville,  lle  mae 
byddin  yr  "Unol  Daleithiau,  rh^"ng  chwech  a  saith  cant  o  Indiaid  yn  gwneud  hedd- 
wch  gj^da'r  Penciwdawd,  Wayne.  Yr  oedd  mwy  o  Bennaethiaid  y  llwythau  (chiefs) 
wedi  (<}farfod  ynghyd,  nag  ar  un  achlysur  o'r  fath,  yn  y  wlad  hyn  o'r  blaen.  Mae'r 
heddwch  yn  debyg  o  gael  ei  sefydlu  ar  sail  cyfiawnder,  ac  y  mae  lle  i  obeithio  y 
bydd  yn  barhaus.  Y  mae  rhan  fwyaf  o'r  Indiaid  wedi  blino  rhyfela  â'r  Unol  Dal- 
eithiau.  Mi  gefais  gyíieusdra  i  ymddiddan  â  rhai  o  honynt  am  bethau  crefyddol. 
'E  debygid  eu  bod  yn  foddlon  i  dderbyn  gwybodaeth.  Mi  bregethais  o  flaen  y 
Penciwdawd,  unwaith,  ar  y  pwugc  o  anfon  cenhadau  i'w  plith.  Nid  oes  nemmawr 
0  gynnygion  wedi  cael  eu  gwneud  eto,  i  anfon  yr  Efengyl  i  blith  y  trueiniaid  hyn, 
Gwell  gan  lawer  o  bregethwj'r  yn  ein  dyddiau  ni  syrthio  allan  a'u  gilydd,  ac  ym- 
gomio  ynghylch  pjmgciau  na  ddeallant  byth,  na  chadw  gorch'mynion  Crist :  *  Ewch 
a  dysgwch  yr  holl  genedloedd — Pregethwch  yr  efengyl  i  bob  creadur,'  &c.  0  na 
bai  holl  weinidogion  lesu  yn  fwy  teby^i'r  Angel  a  welodd  loan  '  yn  ehedeg  yn 
nghanol  y  nef.'  Mae'r  Morafiaid  wedi  bod  yn  gryn  ddiwyd,  ac  y  mae  amryw  o'u 
disgyblion  y'mhlith  j'r  Indiaid  gogleddol.  Gobeithio  nad  yw'r  dydd  ddim  y'mhell, 
pan  y  bydd  i  '  rhai  sydd  y'mro  a  chysgod  angau  weled  goleuni  mawr, 

Doed  yr  Indiaid  at  yr  orsedd, 

Doed  y  Negro'Hua  'i  liw  ; 

Doed  pob  Il\7yth,  ac  laith,  o  bobloedd, 

Doe'nt  yn  fuan  at  eu  Duw  : 

Doed  i  dderbyn  lechydwriaeth, 

Doed  i  ganmol  am  y  gwa'd, 

Doed  pob  enw  'nawr  ar  unwaith, 

I  seinio  iechydwriaeth  ràd. 

Ond  yma  yr  wyt  yn  barod  i  ofyn,  a  ddichon  y  Cymry  sefydlu  yn  ddiogel  a  diofn 
draw  i'r  afon  Ohio?  O'm  rhan  fy  hun  nid  wj^f  yn  gweled  llawer  mwy  o  berygl  yno, 
na  rhan  arall. —  Y^'mae  yno  fìloedd  o  bobl  wedi  sefydlu  yn  barod,  a'r  trefydd  yn 
Uiosogi  'n  rhyfcdd  ar  yr  afon  Olùo.  'E  fydd  milwyr  yn  cael  eu  cadw  mewn  llefydd 
caerog  sydd  wedi  'u  hadeiladu  trwy  'r  anialwch  :  a  thra  fj'ddo  'r  Indiaid  yn  hedd- 
ychol,  y  maent  yn  cael  eu  cyfrif  y  cyfeillion  goreu.  Mewn  blwyddyn  neu  ddwy  'e 
fydd  y  wlad  mor  lliosog,  fel  na  fydd  dim  mwy  o  ofn  yr  Indiaid  ar  y  trigolion  sy  'n 
byw  ar  yr  Olùo,  nag  sydd  ar  drigolion  Philadelphia. 

Os  bydd  y  Cymry  j'n  chwennych  gwladychu  gyd  a'u  gilydd,  ac  yn  dewis  myned 
i'r  gorllewin — yr  wyf  wedi  golj'gu  tyddj-n  o  dir,  ar  yr  afon  Ohio,  a'r  afon,  Big 
Miami,  o  gylch  Lat.  3S|-.  Y''  mae  yma  le  i  gael  dau  can''  mil  o  erwi,  heb  un  erw 
ddrwg,  o  bosibl,  ynddynt — ac  ni  bydd  y  pellaf  ddim  chwaneg  na  deg  milldir  oddi- 
wrth  un  o'r  ddwy  afon.  Y  mae  mewu  sefyllfa  rhagorol  i  osod  tref  neu  ddwy,  i 
lawr;  ac  y  mae  i  lawer  math  o  gelfj'ddydwyr  yn  barod,  fwy  o  anogaeth  j'n  y  wlad 
hon,  uag  im  Ue  arall  yn  America,  ac  mae  cyflogau  da  yu  gyífredin  i  bob  math  o 


55G  CTHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  Ci^IRY. 

weitbwyr,  a'r  yraborth  am  lai  na  hanner  y  pris  y  ceir  cf  yn  nhrefydd  yr  Atlantic. 
Nid  oes  dim  golwg  y  bydd  yr  ymborth  yn  ddryd  yn  y  wlad  hon,  yn  ein  hoes  ni : 
Canv8  y  mae  'r  tir  mor  ffrwythlon,  ac  y  d^-g  pob  crw  gymmeint  a  dwy  neu  dair, 
mewn  un  lle  arall  a  wn  i  am  dano. 

Yr  wyf  wedi  clywed  fod  rhai  o'r  Cymry  wedi  cychwj'n  i'r  rhan  ogleddol  o  dal- 
aith  Caerefrog  Newydd  ( New  York).  Yr  wyf  yn  baniu  yr  ediíarhant  cyn  natolig, 
canys  yn  ol  yr  hanes,  y  mae'r  gauaf  lawer  caletach,  a  hwy  yno,  nag  ar  yr  Wyddfa. 
Ni  ddylai  y  Cymry,  yii  fy  marn  i,  ddim  myn'd  i  le  gwaeth  na'u  g^vlad  eu  hunaÌD. 
'Rwy'n  meddwl  fod  y  climate  goreu  yn  America  i'w  gyfarfod  o  Lat.  37  i  40.  Os  eir 
y'mhellach  i'r  de,  neu  i'r  gogledd,  mae  naiU  neu  'r  haf,  neu  'r  gauaf  yn  rhy  hir  i'r 
Europëaid.  Mcwn  perthynas  i  wrès  yr  hâf — mae'n  agos  mor  frwd  i'r  gogledd  a'r 
de,  dros  ychydig,  yn  y  wlad  hyn :  ond  nid  yw  yr  oerni  ddim  felly  yn  y  gauaf. 
Gan  hyny,  gwell  debygaf,  yw  sefydlu  me^ra  gwlad  iachus,  lle  byddo'r  gauaf  yn  fyr. 
Ond  yn  lle  llythyr,  'e  gymmerai  lyfr  bychan  i  osod  allan  ragoriaeth  rhai  llefydd 
yn  y  wlad  hj-n  ar  y  lleill.  Yr  wyf  yn  bwriadu  cyn  gynted  ac  y  cafFwyf  amser,  rhoi 
hanes  yr  holl  ddeithau,  eu  sefyllfa,  Swyl,  Mar.siandiaeth,  &c.  &c.,  o  flaen  y  Cy- 
mry,  fel  y  galJo  pob  un  farnu  dros  ei  hun — Fel  un  a  gafodd  drugaredd  i  deithio  o 
gylch  pedair  mil  o  fìlldiroedd,  yn  y  byd  newydd,  yr  wyf  ynbwriadu  teithio  o  gylch 
dwy  fil  o  filldiroedd  yu  ychwaneg  trwy  Loegr  Newydd,  &c.  ac  yma  mi  argraphaf 
hanes  mor  ddiduedd  ac  a  fedrwyf,  o"r  hoU  wlad  :  daioni  a  drygioni  ei  thrigolion,  &c. 

Mi  ddymunaf  Iwyddiant  i  ti  ar  dy  daith  i  Frydain.  Cofia  fi  'n  garedig  at  bob  un 
fyddo'n  gofyn  am  f j'  heljmt,  dywed  wrthynt,  fod  Bugail  Israel  wedi'm  tywys  trwy 
lawer  o  anialwch :  ond  y  mae'n  debyg  mae  ffordd  union  oedd  i'r  ddinas,  saer 
ac  ade^dydd  yr  hon  yw  Duw.  Yr  ydwyf  wedi  pregethu  ar  fy  nhaith  gyd  â 
phob  plaid,  fol  y  byddai  cyfleusdra  j'n  rhoi.  Er  maint  mae'r  bwystfil  rhagfam  yn 
rhuo,  mae  'n  colli  tir  bob  dydd,  mae  'n  gofyn  iddo  fod  yn  ddiwyd  ronyn  bach, 
canys  mae  ei  amser  yn  agos. 

Y  mae  John  Evans  gwedi  myn'd  o'r  diwedd  i  fynu  i'r  afon  Missouri,  ar  ei  helfa 
am  yr  Indiaid  Cymraeg.  Fe  gafodd  ei  gymmeryd  gan  yr  Hispaniaid,  a'i  osod  yn  y 
carchardy  yn  St.  Louis  ar  y  Mississippi.  Trwy  erfyniad  Cymro  a  elwir  Jones  yn 
byw  yn  y  lle,  fe  gafodd  rhyddid.  Y'n  agos  i'r  un  pryd  y  daeth  y  barnwr  Turner  i 
ardal  Caholcia  a  Chascashe,  ar  yr  afon  Muisissippi,  i  gyflawni  ei  swydd  dros  y  wlad 
i'r  gogledd  orllewin  i'r  afon  Ohio.  Ymwelodd  pen  llywydd  St.  Louis  ag  ef,  ac  a 
fynegodd  fod  un  John  Evans  gyda  hwynt  yn  meddwl  myned  i  fynu  i'r  afon  Missouri, 
a'i  fod  gwedi  ei  attal  hyd  oni  chaffai  wybod  ei  hanes  a'i  gennadwri.  Yr  oedd  y 
bamwr  Tui-ner  wedi  clywed  am  John  Evans,  ac  yn  gwybod  ryw  beth  o'i  hanes. — 
Fe  erfyniodd  gyda'r  penUywydd  am  ei  adael  i  fyned  y'mlaen  ar  ei  daith — gan  hys- 
pysu  os  na  fyddai  iddo  gyfarfod  a'r  bobl  yr  oedd  yn  ymofyn,  y  byddai  ei  daith  er 
budd  cyffredin  i'r  byd.  Ar  hyn,  addawodd,  nid  yn  unig  i  oddef  i  J.  Evans  i  fyned 
yanlaeu  ar  ei  daith,  ond  rhoddi  llythyrau  iddo  yni  y  iaith  Hispaneg,  Ffrangeg,  Saes- 
oneg,  i'w  gyflwyno  ar  ei  daith,  ynghyd  a'r  cyfrj^  bethau  ag  a  fyddai  yn  fuddiol 
iddo  i'w  rhoddi  i'r  Indiaid.  Yn  Uj-nn,  y  mae'r  pethau  sydd  yn  debyg  o  fod  yn 
rhwystrau  yn  ein  gyrru  'n  gynt  ar  ein  taith.  Bu'r  barnwr  Turner  mor  fwyn  a 
rhoddi  pob  cyfarwyddyd  angenrheidiol  i  J.  E.  mewn  perthynas  i'w  ymddygiad 
gj'da'r  Indiaid, — cadw  ei  ddyddlyfr,  &c.  fel  y  mae  yn  fwy  tebygol  o  Iwj'ddo  yn 
bresennol  nag  erioed.  Cyn  ei  ddychweliad,  y  mae  i  ddilyn  yr  afon  Missouri  hyd 
at  ei  tharddiad,  i  ymweled  a'r  mynydd  Tan ;  ac  os  gall  ddwyn  prawf  ei  fod  wedi 
cyffwrdd  a'r  Mor  Heddychol  (Padfic  Ocean)  'e  fydd  iddo  dderbyn  dwy  fil  o  ddolars 
oddiwrth  Sywodlaeth  yr  Hispaen.  Yn  Uynn,  y  mae'r  Cymro,  os  caiff  einioes  i 
ddychwelyd  o'i  daith,  pa  un  WTielo  ai  lhvyddo  ai  peidio  mewn  perthynas  i'r  Indiaid 
Cymraig,  yn  debyg  o  gael  bywoliaeth  gysurus  yn  niwedd  ei  oes.  'E  fydd  ei  ddydd 
goffadwriaeth,   os  cadw  'fe  hi  'n  daclus,  yn  werth  rhai  cannoedd  o  bun'au  iddo. 


CÌTÎOED ^I.'OJAU  CYF.nODOL  Y  CYîíRY.  557 

Mi  fiim  mewn  cyfrinach  ag  un  o'r  Americaniaid  sydd  wedi  cychwj^n  yn  ddiweddar  i'r 
afou  Missouri,  ac  i  aros  i  fasnach  gyda'r  Indiaid  rhai  blynyddau.  Pihoddais  iddo 
amiyw  o  eiriau  Cj'mraeg  a  Saesoneg,  fel  os  digwydd  iddo  gyfarfod  a  neb  o'r  Cy- 
mry,  y  byddo  iddo  ei  adnabod.  Y  mao  wedi  bod  yn  barod  mewn  cyfrinach  a  mwy 
o  Indiaid  nag  un  dyn  gwyn  yn  y  wlad.  Y  mae  'n  ofni  nad  oes  dim  o'r  fath  bobl 
i"w  cael.  Hyn  sydd  sicr  fod  Uawer  o  Indiaid  gwynion  yn  byw  y'mhell  ar  yr  afon 
Missouri,  ac  yn  byw  yn  fwy  taclus  na'r  Indiaid  yn  gyffredinol.  Bydd  wych,  a'r 
hwn  sy'n  dal  y  mor  y'nghledr  ci  law  a'th  gadwo,  ac  a'th  ddygo  yn  ddihangol,  nid 
yn  unig  i  dir  Cymry,  ond  i  dir  y  bywyd.  Y  mae  yn  ddrwg  gennyf  ddywedyd  fod 
achos  Duw  yn  bresennol  yn  America  yn  rhwyfo  yn  erbyn  ffrwd  o  anghrediniaeth — 
gûd  iddo,  mae'n  debyg  fod  yn  rhaid  dinoethi  hyd  yn  oed  sylfeini  Babilon  goelgref- 
yddol  cyn  adeiladu  'r  Jerusalem  newydd,  '  Pan  ddel  Mab  y  dyn  a  gaiff  e'  ffydd 
(y'mhawb)  ar  y  ddaear  ? '  Trwy  drugaredd  yr  wyf  yn  cael  Ue  i  obeithio,  na  fu"  m 
taith  ddim  yn  ofer  yn  yr  Arglwydd,  y  tro  hwn. 

I  Dduw,  ac  i  air  ei  ras  i'th  orch'mynaf, 

Ydwyf  dy  ffyddlon  gyfeiU, 
Dinas  Washington,  Awst  21,  1795.  M.  ap  Joan-  PiHYS." 

Yn  America  y  dybenodd  ei  yrfa  di-affertlius  :  ond  -pa,  bryd  y  bu  farw 
nid  yw  hysbys.  Dicbon  y  bydd  rhai  yn  meddwl  wrth  ddarllen  ei  haues, 
ac  efallai  nad  oedd  ef  ei  hun  heb  radd  o  deimlad,  iddo  di'eulio  ei  oes 
yn  bm'  ddiddefnydd.  Dyma  ddyn  yn  cysegru  ei  holl  fywyd  i  ymladd 
yn  erbyn  gorthrymder  a  thrais,  ac  yu  marw  mewn  gwlad  bellenig,  heb 
ddim  coffa  am  dano  ef  na'i  ymdrechiadau,  ac  heb  adael  dim,  hyd  y 
gellir  canfod,  o  argraff  ei  lafur  ar  y  byd.  Ond  gwylia,  ddarllenydd  hyn- 
aws,  rhag  barnu  yn  rhy  f}n.'bwyll.  Nid  â  un  amcan  cymr  byth  jm  ofer. 
Y  mae  pob  dafn  o  ddyhe^^'j'd  o  blaid  rhyddid  yn  cynnorthwyo  i  wneyd 
i  fynu  y  diluw  sydd  o  hyd  yn  chwyddo  ac  yn  llenwi,  ac  yn  rhwym  o 
fyned  rhagddo  nes  glanhau  y  ddaear  oddiwrth  bob  anghyfiawnder. 
"  Y  mae  Duw,"  meddai  Augustine,  "yn  amyneddgar,  oblegid  ei  fod 
yn  dragywyddol."  Pe  baem  ninnau  yn  gweled  yn  mhellach,  ni  fyddem 
mor  dueddol  i  ddigaloni. 

Er  fod  yr  ysgrif  hon  wedi  myned  eisoes  yn  ddigon  maith,  nis  gallwn 
derfyuu  heb  roddi  rhai  anghreifftiau  o'r  cyfansoddiadau  a  geir  yn  y 
"  Cylchgrawn,"  gan  adael  y  rhelyw  hyd  y  rhifyn  nesaf.  Nid  yw  at  ei 
gilydd  mor  ddifyr  a  doniol,  nac  j^n  dangos  cystal  chwaeth  a"r  "Eur- 
grawn."  Ond  mewn  un  peth  y  mae  yn  rhagori,  sef  mewn  bod  ganddo 
fwy  o  bwynt  penodol ;  a'r  pwynt  hwnw  yw  rhyddid  crefyddol  a  gwladol. 
Cymerer  yr  hyn  a  gaulyn  y  tro  hwn,  am  "liaues  Crefydd  o  ran  ei 
Dirywiaeth." 

"  Cyhoeddwyr  cyntaf  yr  efengyl  a  rag-welsant  ei  dirywiaeth.  *  Yr  yspryd, 
trwyddynt,  oedd  yn  dywedyd  yn  eglur,  yr  ymadawai  ihai  yn  y  dyddiau  diweddaf 


558  CTHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY. 

o.lcli  wrth  y  fiFydd,  gan  roddi  coel  i  ysprydioncyfeiliomus,  ac  atbrawiaethau  cythreul- 
iaid: '  1  Tim.  vi.  1.  '  Yr  yrudJangosai  'r  dyn  pechod,  mab  y  golledigaeth : '  2  Thes. 
ii.  3,  &c.  &c.  Y  mae  Paul  yma  yn  darlunio  dull  gwrth-gwymp  yr  eglwys,  fal  pc  bu- 
aaai  yn  ei  weled  o  tlacn  ei  lygaid  ; — ac  nid  hir  y  l)u  anghrist  heb  ymddangos  i  eraiU 
yn  ei  yspryd  cyfrwys  a  gormcsol.  Pan  dechreuwyd  cymysgu  gwag  philosophi  âg 
athrawiaethau  syml  yr  efeugyl,  y  dechreuwj'd  ymbleidio,  a  dadleu  pob  pwnc  o  gref- 
ydd  gvd  â  chyfrwysder  a  chrculondeb;  a'u  hamcan  ymhob  ymryson  oedd  disodli'r 
naiU  y  llall.  Defnyddiau  newydd,  fal  esgym  cynnen,  oedd  beunydd  yn  cael  eu  codi; 
ac  esponiadau  anghyson  yn  cael  eu  mabwysiadu,  a'u  hamddiffyn  yn  wrthnysig. 
Pob  ymrafael  a  ddygai  allan  ryw  wahanol  derfyniad ;  a  phob  terfyniad  a  genhedlai 
rvw  wrth-ddadl  newydd,  ac  a  ennynai  greidonach  ymryson — a'r  cwbl  i  gyd  am 
oruchafiaeth : — pwy  a  sefydlai  ffydd  y  crist'nogion  ?  Wrth  geisio  olrhain  pethau 
uwchlaw  cyrraedd  dyn  ;  a  gosod  allan  gAvestiynau  rhy  sal  i  sylwi  arnynt ;  yr  oedd 
cyffesau  ffydd  beunydd  yn  cynhyddn,  a  geiriau  ncwydd  o  wahaniaeth  yn  cael  eu 
bathu  a'u  cyssegru  :  pennau  athrawiaethau  ac  erthyglau  yn  afresymol  amlhau ;  ac 
i'r  diben  i  gj-nnal  eu  gau  bj-ngciau,  hoU  anghysondeb  a  thwyll  ymresymiad  ysgol- 
heigaidd  a  arferid  :  a  dwyfol  awdurdod  a  briodolid  fwy  fwy  i  'sgrifenadau  dynion. 

Mal  yr  oedd  athrawiaethaur  efeugyl  yn  cael  eu  dirdynuu  oddi  wrth  eu  dechreuol 
oymlrwydd,  yr  aethant  j'n  anghymmwys  i  gyffwrdd  a'r  galon  nac  i  effeithio  'r  ym- 
arweddiad.  Yn  lle  bod  j^n  annogaeth  i  sancteiddnvydd,  yr  oeddynt  yn  agor  drws 
i  bob  math  o  halogrwydd  a  thrueni.Gorchymynion  yr  efengyl  hefyd,  pa  rai  o  ran  eu 
heglurdeb  a'u  symlrwydd,  sj'dd  yn  dw\  n  awdurdod  gyd  â  hwynt,  a  dywyllwyd  yn 
y  fath  fodd,  fel  y  dyryseut  y  dyall  yn  hytrach  na  chyffroi  'r  gydwybod :  yn  fyr, 
rheolau  yr  efengyl  yn  raddal  a  roddwyd  heibio  ;  ac  anwes,  pennyd,  pardynau, 
peidio  priodi,  i^erei-iudod  i  Eufain,  llechu  mewn  monachdai, — a  chant  o  bethau  rhy 
faith  i'w  hadrodd,  a  osodwyd  i  fynu  yn  lle  cyfraith  Crist. 

Y^'r  addoliad  crist'nogol  hefyd  ni  ddiangodd  rhag  y  pla.  Anffurfiwyd  yn  fuan  â 
seremoniau  luddewig,  ac  yn  ganlynol  â  rhai  paganaidd,  ynghyd  ag  eraill  oedd  yr 
eglwys  yn  eu  hordeiuio  bob  dydd  wrth  ei  phleser.  Bedydd  a  Swpper  yr  Arglwydd 
a  weinyddwyd  gyd  a'r  fath  rwysg  a  gwag-rodres,  fel  y  tebygid  eu  bod  yn  rhy\v 
ddirgeledigaethau  arswydys  :  rhinweddau  newydd  yn  cael  eu  gyfrif  iddynt,  ac  an- 
f  jrth  rwyf  yn  cael  ei  arferyd  -wrth  eu  cysegru.  Llygredigaeth  y  diweddaf  a  der- 
fynodd  yn  yr  anghenôl  traws-sylweddiad*;  ac  mswu  perthynas  i'r  cyntaf  prin  y 
coeha  llawer  gymmaint  o  afresymmol  rinwedd  a  briodolid  iddo :  yr  oedd,  meddent, 
yn  gwneud  dynion  yn  blant  i  Dduw,  yn  eu  hail  eni,  a  golchi  ymaith  eu  pechodau ; 
a  phwy  bynag  fyddai  marw  hebddo  (mal  y  dywedai  'r  athrawon  yn  yr  amseroedd 
tywyll  hyny)  byddai  'n  sicr  o  gael  ei  ddamnio.  Och  !  gymmaint  o  ffoledd  a  ddaeth 
i'r  byd  gyd  á  choel  grefydd  !  Arswydus  meddwl !  fod  neb  mor  ynfyd  a  thybied 
bod  rhinwedd  mewn  ordinhadau  i  fyned  â  dynion  i'r  nef,  pa  un  bynag  ai  hen  ai 
ieuangc fyddant ! 

Pihy  faith  fyddai  son  am  yr  holl  ddefodau  a  ddygwyd  yn  raddol  i  mewn ;  oddi 
wrth  ymffrostio  yn  nghroes  Crist,  j-r  aethant  i  wneud  defnj'dd  o  arwydd  y  groes,  fel 
swyn-gyfaredd,  agos  ar  bob  achlysur ;  oddi  wrth  weddio  dros  y  meirw,  yr  aethant 
i  weddio  ar  y  meirw ;  oddi  wrth  adgoffa  'r  merthyron,  yr  aethant  i'w  haddoli ; 
oddi  wrth  barchu  eu  creiriau  (relicsj  i  gyfrif  iddj'nt  y  gallu  o  wneud  gwyrthiau  ; 
oddi  wrth  oddef  lluniau  a  delwau  j'n  yr  eglwysi,  yr  aethaut  i  syrthio  i  lawr  o'u 
blaen  ;  ymprydiau,  gwyliau,  a  gwleddoedd  heb  rifedi,  oedd  beunydd  yn  cael  eu 
sefydlu,  a  gweddiau  byr  a  syml  a  estyuent  i'r  fath  ffurf  faith  a  chymmysgedig,  nes 
gwenwyno  'r  addoliad,  á'u  diflas  draddodiadau. 

!Nid  llai  ars-n-j'dus  y  llj'grwyd  gwir  yspryd  crist'nogaeth.     Er  bod  yr  Apostolion 

*  Transubstaníiation. 


CYHOEDDIADAU  CYFXODOL  Y  CY^raY.  559 

dan  ysprydoliaeth,  nid  arglwyddiaethent  ar  ffydd  neb  :  2  Cor.  i.  24.  eithr  yr  oedd- 
ynt  yn  cydj'mddwjTi  a  dynol  wendid  yn  y  pcthau  nad  oedd  yn  niweidio  hanfod  eii 
crefydd  :  Rhuf.  xv.  1,  &c.  a'u  hanathemau  a  gadwent  at  ddigywilydd  ddryginni. 
Ond,  Ow !  gynted  yr  anghofìodd  eu  canlynwyr  ymadrodd  Crist,  '  Y  njae  arglwj'ddi'r 
cenedloedd  yn  arglwyddiaethu  amj'ut  hwy,  ond  na  fydded  felly  yn  cich  plith  chici.' 
Ond  crist'nogion  yr  oesoedd  canlynol  a  droisant  y  tcstyn  fal  hyn,  'Byddcdfelly  yn 
eich  plìth  chwi:''  o'r  hyn  lleiaf  dj'na  fal  y  bu  ;  rhaid  oedd  derbyn  eu  credo,  eu  ansicr 
opiniwnau,  a'u  hir-bell  gasgliadau  oddi  wrth  j'r  ysgrythur,  ynghyd  á'r  holl  eiriau  cy- 
segredig  a  fathent  i  osod  eu  barn  allan ;  yn  amgen,  hwy  a  ysgymmunent  ddyn  i  le 
gwaeth  na  'r  purdan :  a  hyn  i  gj^d  am  wahaniaeth  geiriau  ;  pan  ar  yr  un  pryd  y 
goddefant  bob  math  o  anfoesoldeb,  heb  gymmaint  a'i  fygwth  a'r  cerydd  ysgafnaf. 

Gwaith  blaenoriaid  yr  eglwys,  mor  gynted  ag  y  gosododd  yr  Ymerawdwyr  y 
pwer  j'-n  eu  dwylo,  oedd  crafangu  am  gyfoeth,  anrhydedd,  a  dÌDasaidd-awdurdod  : 
oíTeiriadol  urddau,  hefyd,  oedd  yn  amlhau  yn  gethin  ; — Esgobion  yn  rhyfygu  uchel 
anfodd,  Arch-esgobion  a  Phatriarchiaid  j^n  ymddyrchaf u  uwch  eu  llaw  hwynt : 
yr  oeddid  nid  yn  unig  yn  ysgraffiuio  am  bob  esgobaeth  gyd  ág  anweddaidd  draha, 
cithr  arferid  y  ddyfais  mwyaf  gwael  i'w  pryuu  :  un  esgobaeth  fyddai  'n  ymgommio 
â'r  llall  am  oruchafiaeth,  i'r  diben  i  wenheithio  balchder,  ac  ymawdurdodi  ar  gyd- 
wybodau  dynion.  Yn  yr  holl  eglwysi  y  cj^nhyddodd  y  drwg  hwn,  ac  ni  wyddid  yn 
hir  pa  le  i  sefydlu  y  gadair  anfifaeledig ;  nes  o'r  diwedd,  i  gyfrwysdra  esgob  Ehufain, 
trwy  rith  gostyngeiddrwydd,  gael  j'r  uwchafiaeth  arnynt  oll, — mal  j'  dj'godd  fren- 
hinoedd  y  ddaear  i  blj'gu  wrth  ei  amnaid,  gan  ei  wneud  yn  vicar  Crist,  yn  dduw 
ar  y  ddaear,  ac  anj'mddibynol  awdurdod  ;  j'r  hon  a  ddilys  ddefnyddiodd  trwj'  or- 
mesu  hyd  y  gallai  ar  bawb.  Cadaruhaodd  yr  hen  lygredigaethau,  a  chwanegwyd 
beunj'dd  aty  ddirywiaeth,  nes  ]l.vnv.''r  bj'd  à  phob  math  o  dwyll  ac  eulunaddoliaeth. 

Yn  Rhufain  mae  anghrist  yn  ei  oed,  yn  ben  arglwj-dd,  a'i  goron  dri-phlyg  ar  ei 
ben.  Ond  fal  y  mae  arglwyddiaethu  ar  gydwybod  j'u  anghrist  j'mhob  man,  j'n  y 
tŷ  addoliad  distadlaf  j'  mae  'r  un  fath  ormesdeyrn  j'n  anghrist,  fal  baban  begryn 
ar  y  fron ;  canys  gorsedd  Duw  y w  'r  gydwj'bod,  a  ph-wy  bynag  sj-dd  yn  ceisio 
traÌ£«feddiannu  ei  orsedd  ef,  aughrist  j'w. 

Yr  ydym  wedi  sylwi  'n  barod  ar  ddirywiaeth  j''  grefydd  grist'nogol  d.an  dri  phen 
sef  yr  athrawiaeth,  yr  addoliad,  ac  yspryd  cristianogaeth.  Pwy  bynag  a  chwen- 
ycho  adnabod  anghrìst,  dj-ma  nôd  Anwybodaeth  tn  yr  Athrawiaeth,  coel 

GEEFYDD    YX    YK    ADDOLIAD,    AC    YSPBYD   HEltLIDIîAETHÜS.      Dywcd  y  pabj'ddion 

Mammaeth  duwioldeb  ydy  w  anwybodaeth,  ond  y  mae  Duw  yn  dyTvedj'd  Y  bobl  a 
ddifethyr  o  eisieu  gwybodaetfi.  Wrth  hj'u  y  mae  anwybodaeth  j'n  fammaeth  dam- 
nedigaeth. 

Sylwed  proflfeswyr  crist'nogaeth  o'r  bi'on  ar  j^r  enw  fj'dd  yn  nhalcen  y  wraig 
Dat.  xvii.  5. — Y  mae  wedi  osod  i  lawr  mewn  Llythyrennau  mawrion  fel  y  gallo 
pawb  ei  ddarllen  Dirgelwch,  &c.  Llawer  o  son  sydd  gan  ddynion  yn  gj'ffredin 
am  y  dirgelwch  hyn  ar  dirgelwch  arall  mewn  crefydd. — Ond  nid  oedd  j'n  nghref- 
j'dd  Moses  ddim  dirgelwch.  Y  pethau  amlwg  a  roddiuyd  i  ni  ac  i'n  plant.  A  c  nid 
oes  j'n  nghrefjdd  lesu  Grist,  ynte  yn  sicr  ddim  dirgelwch.  Goleuni  'r  byd  ydoedd 
ef, — ac  y  mae  ei  athrawiaeth  yn  dj'sgleirio  felyr  haul,  yn  ei  symylrwydd  ei  hunan. 
Fe  dybygid  wrth  hyn  fod  pawb  ag  sy'n  dwyn  ryw  ddirgeledigaethau  arswydys  i 
grefj'dd  lesu  Grist,  yn  perthyn  i  Babj-lon,  ac  j'n  dw^'n  Nod  Anghrist — Nid  oes  neb 
yn  ammeu  nad  oes  dirgelwch  yn  Nuw,  gnd  iddo  ef  y  mae'n  perthyn ;  a  dirgeledig- 
aethau  na  ellir  moi  amgyffred  ymhob  creadur, — oud  nid  ydj'ut  un  rhan  ogrcfydd — 
Fe  ddichon  fod  Ilawer  o  bethau  anhawdd  ei  dyall  me^Ti  crefydd,  ac  etto  heb  fod  jm 
ddirgelwch ;  fel  y  byddo  'r  dj'sgybl  j'n  cvnhyddu  mewn  gwj'bodaeth  o  briodoliaethau 
Duw,  y  mae  yu  dyfod  i  amgyffred  pethau  Duw  yn  fwy  cyson — ond  am  y  dirgcled- 
igaethau  mai  Duw  wedi  gadw  iddo  ei  hun,  fe  wyr  y  baban  guauaf  mewn  crefydd 


5C0  CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY. 

rrymmaint  am  danjTit,  ar  dlsgybl  lienaf — g:in  liyny,  mae  'n  ddìrywìacth  mawr  mewn 
crefydd,  vn  ein  barn,  i  neb  gymeryd  arnynt  ddarlunio  'r  Unio  ddoeth  DDUwmcwn 
un  dull  o  fod,  nad  yw  wedi  dadguddio  ei  hun,  a  chymeryd  arnynt  ddy wedyd  pa  sut 
yr  oedd  Duw  yn  gwneuthur  yn  nhragywyddoldeb  cyn  bod  bydoedd,  a  pha  fodd  y 
bydd  yn  gwcithrcdu  etto  ymhen  myrddiynau  o  flynyddoedd — Tebygid  wrth  gly wed 
rhai  yn  pregethu  fod  eu  holl  grefydd  o  flacn  llyfr  Genesis  ac  ar  ol  llyfr  y  Dadguddìad 
— ac  0  !  fel  y  mae  'r  gwreng  yn  rhyfeddu  wrth  glywed  y  fath  ddirgelcdigaethau  !  ! 
O'r  fath  ddocthineb  ! !  !  Pan  o  bosibl  y  mae  'r  cwbl  i  gyd  yn  dywyllwch  !  ! — Y 
mae  hyn  jti  dwyn  i'u  cof  ymddiddan  rhwng  dau  o  wrandawyr  mewn  perthynas  i 
ddwy  bregeth.  — '  Pa  un  oedd  y  pregethwr  mwyaf  yn  eich  barn  chwi,'  ebe  un,  at- 

tebodd  y  llall  Mr. '  Nid  ydwyf  fi  o'r  un  farn  a  chwi,'  ebe'r  cyntaf.       '  Pa  fodd 

yr  wyt  yn  meddwl  ei  fod  yn  f wy  pregcthwr  ? '  '0  ebc  ynteu  yr  oeddwn  i  yn  deall 
pob  gair  ag  oedd  cich  pregethwr  chwi  yn  ei  ddwcud,  ond  am  y  llall  nid  oeddwn  i 
yn  dyall  dim  ag  oedd  yn  ei  ddyweud;  mae  'n  rhaid  mai  pregethwr  maAvr  oedd  y  fo.' 
Mae  achos  i  ofni  fod  gormod  o  frodyr  gan  hwn  yn  nghymru,  yn  byw  ar  y  sŵn  heb 
ddeall  dim,  yn  wylo  a  llawenhau  wrth  glywed  y  gair,  ond  wedi  myned  allan  o'r 
sŵn  nid  oes  dim  yn  aros — Onid  dirj'wiaeth  mewn  crefydd  yw  hyn  ?  Dymunem  fod 
pawb  ag  sydd  yn  myned  ynghyd  a  dysgu  eraill,  yn  gwybod  yr  A.  B.  C.  o  leiaf,  cu 
himain.  Fal  y  gallont  yn  ol  y  gorchymyn  fyned  a  '  Dysgu  'r  hoU  genhedloedd ' — 
uid  eu  gAvneud  yn  fwy  dwl  nag  o'r  blaen  ;  ac  yn  saith  grwaeth  meibion  y  fall,  nac 
oeddynt  cyn  eu  proselytio.  Ond  ni  a  brysyrwn  i  osod  ger  bron  y  darllenydd  y 
ddirywìaeth  waethaf  oll,  mewn  crcfydd  h.  y. 

Y  DULL  O'l  ChYNNAL. 

Remofe  íhe  cause  <&  ihe  ejfect  will  cease, 

Y  mae  cj^feiliornad  yn  darfod  bod  yn  berj'glus,  pan  y  byddo  caniattad  dirwystr  i 
ddywedyd  j'n  ei  erbyn,  heb  neb  i'n  rhwymo  i  gynal  opiniynau  nad  J'dym  yn  credu 
eu  bod  yn  wir. 

Pob  math  o  draws-lywodraeth  me-wn  crefydd  sydd  anghristaidd.  Nid  rhyfedd 
fod  y  corph  anrhj^deddus,  a  elwir  yn  Cwaceriaid,  yn  cj-frif  y  degwm  a'r  oífrwm,  a 
gjTnmerjT  oddiwrthjmt  bob  blwj"ddj-n,  trwy  drais  yn  erledigaeth,  canys  y  peth 
nesaf  at  fywj'd  gwr  j'w  cj-mmeryd  ei  feddiant  a  hj'ny  at  borthi  dynion  nad  yw  yn 
gwneyd  un  gwasanaeth  yn  y  byd  iddo  ef. 

Onid  dianrhj'Jedd  mawr  i  grist'nogion,  eu  bod  yn  rhwj-mo,  Deistiaid  ac  Atheist- 
iaid,  j-nghj'd  a'r  hoU  gablwyr  iiffernol  sj''n  j'  bj'd,  i  gjTial  eu  crefj'dd  i  fynu  ? — Pa 
fodd  yr  argyhoeddant  y  rhain  o  ■wirionedd  eu  crefydd,  tra  maent  j'n  traws-feddianu 
eu  heiddo  ?  Onid  j'w  j'n  eu  tueddu  i  feddwl  uad  yw  j'r  hoU  swn  am  grefydd  ond 
twyll  offeiriadaeth  at  gadw  'r  cj'ffredin  bobl  mewn  ofn,  ac  anwj'bodaeth  ? 

Yn  yr  oesoedd  cj'ntaf,  a  phuraf,  o  grist'nogaeth,  mae  'n  sicr  mae'r  peth  blaenaf, 
a  phenaf  o  flaen  gweinidogion  lesu,  oedd  argyhosddi  'r  byd  o  wirionedd,  a  phwys 
cu  crefydd  ;  ac  nid  j'mhel  ar  ol  bywiolaethau  mawrion  i  gael  byw  j'n  segyr  yn  y 
byd.  Beth  bynag  y  mae  'r  un  Apostol  a  ddywedodd,  '  Xid  wj'f  j-n  ceisio  'r  eiddo 
chwi :  ond  chj-chwi  j-n  dywedyd  hef j'd — dylai  rhai  sy  'n  pregethu  'r  efengyl  fyw 
ar  yr  efengyl.  Teüwng  i'r  gwcithiwr  ei  fwyd. — A  chofied  plant  Adda  mae  trwy 
fod  yn  weithgar  y  bwj'tant  fara  cj-freitlilon.' 

j!sid  oes  un  drefn  sefj-dledig  wedi  gosod  i  lawr  jm  y  Testament  newydd  at  gjmal 
pregethwj'r,  oddieithr  1  Cor.  xvi.  1,  2.  Hefyd  am  y  gasgl  ír  saint ;  megys  yr  or- 
deiniais  i  eglwysi  Galatia,  felly  y  gwneicch  chwilhau. — Y  dydd  cyntafoW  wythnos,  pob 
un  0  honoch  rhodded  heibio  yn  ei  ymyl  gan  drysori,  fel  y  Ihcyddodd  Duw  ef,  fel  na 
byddo  casglpan  dclwyfi.  X  mae'n  anmhosibl  cael  gwell  trefn  na  hon,  a  phe  byddai 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY.  661 

pawb  crist'nogion  yn  sefyll  atti,  ni  fyddai  byth  eisieuarian  ar  eglwysi  Crist  i  fyned  âg 
achos  Diiw  ymlaen. — Os  bydd  achosion  neiUduol  j'n  galw  fe  fedr  Duw  agor  calonau 
dynion  i  roi  oU  ag  a  feddont,  mcgys  wrth  draed  yr  apostolion. — Nid  oes,  dan  or- 
uchwyliaeth  yr  efengyl,  un  gyfraith  ond  Caeiad,  a  thros  agos  i'r  tri  chant  cyntaf 
ar  ol  Crist,  yr  oedd  y  crist'nogion  yn  cyfranu  yn  eu  gallu  at  gynal  eu  pregethwyr 
a'r  tlodion,  &c.  Eithr  offrymau  ewyllysgar  oedd  y  cwbl.  Nid  oeddent  yn  cael  eu 
rhwjmo  gan  neb — '  Nam  nemo  compellitur,'  medd  TertuUian,  '  Sed  sponte  confert. 
Hoec  quasi  deposita  pietatis  sunt. 

Oddiwrth  yr  offrymau  duwiol  hyn  yr  oedd  yr  amddífad  a'r  weddw,  yr  hcn  a'r 
methedig  yn  cael  eu  cynal  yn  gysurus,  canys  yr  oedd  Duw  yn  bendithio  eu  Uafur. 
— '  Ceisiwch  deyrnas  Dduw  a'i  gyfiawnder  ef,  a  phob  peth  arall,  yn  ychwaueg,  a 
roddir  i  chwi.'  " 

Yn  nesaf,  rhoddwn  ddau  lytliyr  oddiwrth  y  Dr.  Pughe,  yr  hwn  oedd 
mor  foreu  a  hyny  wedi  dechreu  ar  y  gorchwyl  o  ddiwygio  Llythyraeth 
y  Gymraeg.  GweHr  ei  fod  yn  ysgrifenu  z  yn  lle  dJ,/jn  llejf,  a  v  yn 
/;  yr  un  modd  ag  yn  yr  argraffiad  cyntaf  o'i  "  Eii-lyfr."  Ilefyd  yn  Ue 
ch  y  mae  ganddo  ç.  Dymunol  fyddai  pe  medrid  dwyn  y  gwelliant  hwn 
i  arferiad  cyffredin ;  ond  fel  y  dywedy  ddiareb,  "  Yr  aderyn  a  faceryn 
uffern,  yn  uffern  y  myn  drigaw." 

**  AT    ORUCHWYLWYR   Y    CYLCHGRAWN    CYNMRAEG. 

HoF  iawn  oez  genyv  glywed  yr  hanes  o'ch  bod  yn  bwriadu  rhozi  allan  y  cyhoeziad 
o'r  pa  un  y  mae  y  dalenau  cynnrychawl  yn  zechreuad.  Yr  wy'n  dj'muned  i  chwi 
lwj'ziannu  ;  ac  yr  un  pryd  chwennychwn  hevyd  y  gwna  eich  amcan  vod  yn 
oferyn  ynmhlith  pethau  Uesawl  craiU,  i  zwjti  i  ben  y  diwj-giad  y  syz  eisiau  yn  jt: 
Egwyzawr  Gynmreig.  Nid  oes  mo'r  achaws  am  zarbwyUiadau  i  zangaws  fod 
amryw  veiau  ynzi,  drwy  arver  gyf redin ;  etto  gwiw  ydyw  dwyn  ar  gôv  lawer  o 
honynt  a  eUid  eu  dilëu  yn  hawz  iawn  :  ac  yn  ziammhau  geUir  dysgwyl  y  g^vTia  pob 
ewyUysiwr  da  i  Gynmru  fod  yn  gjmnorthwy  i'r  perwyl;  ac  yn  enwedig  pan  eu 
gwneir  yn  hysbys  mai  nid  drwy  wag  vreuzwydion  o  adluniaw  yr  iaith  yr  ydys  yn 
bwriadu  hyn,  ond  er  mwyn  ei  dwyn  yn  ol  i"w  chysevin  harzwch,  mal  ei  harverid 
yn  yr  hên  amserau,  sef  oesoz  dysg  a  chelvyzyd  y  Cynmry. 

Yr  oez  gynt  yn  yr  Egwyzawr  lythyrcn  yn  perthyn  i  bob  sain  yn  yr  iaith  ;  sef 
un-ar-bymtheg-ar-hugain  ;  ond  y  pryd  hyu  yr  ydys  yn  gorvod  rhozi  dwy,  neu  dair 
Uythyren  i  wasauaethu  un  saiu,  er  mawr  wrthuni,  ac  anmherthyuas.  Y  seiniau 
hyny  syz  yn  vyr  o  lythyrenau  cymhw^'s  i'w  hansawdd  yw  y  rhai  canlynawl — ch, 
dd,  ff,  ng,  ngh,  U,  ph,  th,  rh,  nh,  mh.  Yn  Ue  dd,  cymhwys  vyzai  rhozi  z,  fal  ac  y 
mae  mewn  dwy  gaingc  o'r  Gynmraeg  er  ys  amryw  oesoz  ;  sev  yn  y  Lydawaeg  a'r 
Gernyweg.  Yn  Ue  ff,  iawn  vyzai  arver  f,  val  cynt :  ac  adveryd  v,  i'w  braint  ei  hun, 
hevyd  cynt,  yn  Ue  yr  f.  Yn  Ue  yr  ng,  gellid  arveryd  yr  P,  yr  hon  syz  lythyren 
new3'z.  Yn  Ue  ph,  dylid,  yn  ol  angen  yr  Egwyzawr,  arfer  f,  am  yr  un  achaws  ag 
yr  arverir  v,  yn  gyvnewid  ansawz  o'r  Uythyren  b  ;  gan  mai  yr  un  berthynas  syz 
rhwng  p  ac  f,  ag  y  syz  rhwng  b  ac  v  yn  uuiawn.  Am  y  Uythyrenau  eraiU,  sef  U, 
th,  rh,  mh,  nh,  hwyrach  mai  gwell  fyz  eu  cadw,  hyd  oni  zclo  y  Uythyrenau  new- 
yzion  y  soniais  am  danynt  yn  gyvarwyzach  gan  y  wlad,  rliag  Uwythaw  deall  y 
cyf redin  â  gormod  ar  unwaith ;  ac  yna  byz  hawzach  eu  bwrw  ymaith  ryw  dro  aralL 


6G2  CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRT. 

Tn  yr  hen  Egwyzawr  yr  oez  y  llythyrenau  yn  canlyn  eu  gilyz  mewn  trevn,  yn  ol 
yr  ansawz  pcrthynawl  y  syz  rhwng  y  naill  a'r  llall,  val  hj'n — 

Y  Llavariaid : 

a,  â,  e,  C,  i,  o,  ù,  u,  ŷ,  w,  \",  y 

Y  CysciniaiJ : 

b,  V,  m,  p,  f,  mh, — d,  ■/.,  n,  t,  th,  nh — c,  ch,  ngh,  g,  ng — h.  chw, — 11,  1 — rh,  r — s. 

Gwasanaethed  hyna  am  y  Llythyrenau  :  yn  nesav  sonir  am  eu  cywir  arver  mewn 
geiriau.  Pawb  a  vj'z  g)-varw3-z  yn  yr  iaith  Gynmraeg  a  ^njt,  mai  ci  hiawn  angen 
yw  bod  pob  llythyren  mewn  gair  yn  cadw  ei  cbyviawn  sain  ei  hun  yn  groyw  ;  neu 
jTi  ymnewiJiaw  û  llythyren  arall  o  berthynas  ansawz.  Deallir  wrth  hyny  mai 
avreidiawl,  ac  anghymhwys  y w  dwyn  i'r  gair  y  cyfryw  lythyren  nad  yw  yn  dyfod 
yn  rhywiawg  o  wrei^yn  y  fath  air.  Evelly,  anghywir  yw  ysgrivenu  val  hyn — 
Pennau,  Peimaeth,  Bronnyz,  Tynnii,  Ehannu,  Torriad,  Cammu,  &c.  gan  vod  pwys 
yr  acan,  drwy  gysevin  angen  ar  y  sill  olaf  ond  uu,  mae  lleveryz  y  geiriau  yn  cael  ei 
gynnal  yn  gywir  gystled,  heblaw  vod  ansawz  gwreiziawl  y  gair  yn  ymzangaws  yn 
eglur,  pe'i  ysgrivemd  y  cynnyrch  uchawd  val  hyn — Penau,  Penaeth,  Bronyz, 
Tynu,  Pihauu,  Toriad,  Camu,  &c.  Yr  un  amser  dalier  sylw,  mai  niJ  iaìvn  vyddai 
ysgrivenu  y  vath  eiriau  á"r  rhai  canlynawl,  oud  yn  y  moz  y  maent  yma ;  sef  An- 
noeth,  Tannau,  Cynnwys,  Cynnal,  &c.  gan  eu  bod  j'n  treiglaw  o  eiriau  yn  gyvan- 
sozawl  â  llythyrenau  cyttras  yn  ymgyvnewidiaw  y  naül  i  ansawz  angen  eu  gilyz  ; 
sef  y  geiriau  cyseviu  hyn — an-doeth,  tant,  cyd-dwys,  cyd-dal.  Gwell  fyzai  pe'i 
ysgrifenid  y  geiriau  syz  yn  canlyn  val  hyn — cymod,  cymysg,  cymhwys,  &c.  yn  lle 
cymmod,  cymmysg,  c\Tnmwys  :  canys  cystal  yw  eu  treigliaw  ozi^Trth  cy-bod,  cy- 
mysg,  cy-pwys,  â  pe'u  treuglid  oziwrth  cyv-bod,  cj^'-mysg,  a  cyv-pwys,  o  herwyz 
harzach  vyzant  evelly ;  a  gwelai  pawb  mai  tra  gwrthun  vyzai  geiriau  o'r  vath  hyn — 
Cymmhwysiaid,  cymmhlethu,  cymmharu,  &c.  ;  ac  velly  dylid  eu  hysgrivenu  wrth 
eu  treiglaw  yn  y  moz  diwezaf.  Y  peth  olav  y  sylwav  am  dano  y  tro  yma  yw 
ynghylchy  Silau  caua:'nlezy  v,  athawzlezyf ;  seZ  rhai  val  hyn — brwyJr,  dw^'r,  cevn, 
lly^-n,  av,  Jl,  anaJl,  llezv,  Jezv,  a'r  vath  ;  harzach  a  chy wirach  vyzai  eu  hysgrivenu 
val  cynt ;  ac  val  yr  yJys  yn  awr  yn  eu  llavaru  hefyJ  yn  gyfreJin;  sev  val  hyn — 
brwy Jyr,  Jw\-yr,  cevyn,  lly\-yn,  aw Jyl,  ana Jyl,  ìlezyx,  Jezy v ;  on J  rhaiJ  coUi  yr 
y,  wrth  eu  treiglaw,  val  hyn — brwyJraw,  Jyvr,  cevn,  ac  velly  ymlaen. 

Ve  wel  y  cyvarwyz,  wrth  ^'wrw  golwg  Jros  yr  £gwyzawr  Gynmraeg,  naJ  oes 
onJ  eisiau  ei  Jwyn  yn  ol  i'w  chysevin  gywreinrwyz,  i"w  gwneuJ  yn  arzerchocach, 
ac  i  vlaenori  ar  bob  un  arali  JrAvy  yr  holl  ieithoez  a  ■n'yzis  am  Janynt ;  îe,  gellir 
honi,  naJ  oes  un  a  eill  ymgystaJlu  á  hi  Jrwy  'r  byJ.  BarneJ,  gau  hyny,  y  sawl  y 
syz  yn  hofi  athrawiaeth  eu  gwlaJ,  ai  niJ  gwiw  vyzai  izynt  gynnorthwyaw  y  Jiwyg- 
iaJ  hwn,  vai  y  bo  izo  zerbyniaJ  cj-freJin,  mewn  amser,  Jrwy  holl  Gynmru.  Pa 
bai  yr  amcan  weJi  ei  gyvla-\ì-ni,  heblaw  pob  lles  arall,  byzai  llyvrau  Cynmraeg 
yn  gynnwysach  o  im  ran"  o  zeg,  a  chan  hyny  yn  rhatach  o'r  un  vaint.  Ehag  gor- 
mesu  ar  amynez  y  Jarllenyz,  digoneJ  hyn  a  zywedais  i'w  gynhyr\'u  i  ystyried  yr 


amcamon. 


G.  OwAiN  0  'Veiiiioìi. 


AT    ORUCHWYLWYE    Y    CYLCHGEAWN. 


Yn  y  traethawJ  Jiwezav  cynnygiais  rai  crybwylliaJauynghylch  JwynyrEGWYZÄ.WE 
Gynmeeig  i  well  trevyn  nag  y  syz  ami  yr  awr  hon,  ac  annogaeth  i'm  cyJ-wlaJwyr 
ei  hadyeryd.  i'w  hazumiant  cysevin ;  cymhwys  y  canlyn  rhywraint  o  ystyriaeth  £ur 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY.  563 

y    BSIAU    MWYAV    AMLWG    MEWN    Pi;i!TnYNAS    l'w    DEFNVZ,  SEV    CYWIRDEB    lAITH 
MEWK  CYVAKSOZIAD. 

Gan  nad  yw  vy  amcan  ond  mali^ai  er  tori  y  brasav,  ni  zaliaf  sylw  y  tro  yma  ond 
ar  zau  o'r  beiau  mwyaf  anharz  a  chyfredin  ;  y  rhai  hyn  yw  ;  ya  gyntaf,  hvijU  ym- 
adrozìad,  ueu  gam  osodiad  rhanau  ymadrawz  yn  ol  eu  pwys  wrth  sylwez  y  Gyn- 
mraeg ;  a'r  ail  yw  arfer  geiriau  dieilhyr,  neu  anghyfiaith  heb  raid. 

Gwreizyn  y  bai  cyntav  yw  adrawz,  neu  arver  Cj'nmraeg  mewn  anwybodaeth  o'i 
hansawz  herwyz  braint  ac  angen,  yn  ol  dysg  a  gwybodaeth  o  ieithoez  eraill,  ansawz 
pa  rai,  yn  lle  cydredeg,  a  eill  fod  drwy  ddamwain  gan  fynyched  yn  ei  g\vrthwyn- 
ebu  ;  ac  un  achaws  o  amlder  y  bai  hwn  yw,  yn  ol  y  dull  Seisoneg,  gosawd  yr  enw 
gwan  o  vlaen  yr  enw  cadarn,  pan  y w  grym  a  sail  y  Gynmraeg  yn  govyn  yn  gyfredin 
i'r  enw  cadarn  rag\-laenu  yr  enw  gwan  :  neu  mal  y  gellir  dywedyd  yn  wcll,  y  sylwez 
ragflaenu  ei  ansawz  ;  ond  yn  amyl  iawn  y  mae  yr  areithyz  a'r  ysgrivenyz  yn  eii 
harver  yn  y  gwrthwyneb.  Mae  pethau  eraill  a  ellid  son  am  danynt  tau  y  zosbarth 
hon ;  ond  gan  nad  wy^'  ond  megis  rhoi  }•  darllenyz  tan  rybyz  o  fod  beiau,  craved  a 
chwilied  yntau  am  danynit,  er  mwyn  eu  dilëu ;  gan  hyny  av  ynnilaen  i  zangaws 
rhwysg  ac  anharzwch  y  bai  arall. 

0  arver  geiriau  dieithj^r  ac  anghyviaith,  mae  dau  zrwg  neilltuawl  a  zylld  eu 
gochelyd.  Yn  gyntav,  yr  ydj's  heb  achaws  yn  gwrthunaw,  ac  yn  auharzu  yr  iaith 
syz  gyylawn  o  zefnj-z  a  gallu,  herwyz  pwjdl  eu  geiriau,  a'i  hj'madrozion  i  arwez  y 
sj-nwyr,  a'r  ystyr,  j^n  gydred  â'r  amcan,  er  dyvalu  pob  peth  a  zichon  mezwl  dyn  ei 
sylvvezu  ;  evelly,  trwy  ballu  o  j^megniad  dyledus  gau  y r  areithj-z,  neu  yr  j'sgrivenyz, 
y  maent  jti  vj'nych  jm  syrthiaw  i  waelder  mwy  cywüj-zus  na  basder  sathredig  a 
gwladaiz  yr  annysgedigion,  neu  siarad  y  cyfrediniaid.  Ond  y  canljTiiad,  a'r  drwg 
mwyav  y  sj-z  yn  tarzu  o'r  bai  hwn,  o  arver  geiriau  anghyviaith,  yr  un  a  zylid  ei 
ovni  hevj'd,  yw  ei  vod  yn  gwanâu,  ac  yn  tywyllu  grym  geiriau  cyfredin  am  yr  un 
ystjT  mezwl ;  a  thrwy  hyny  yr  j'dys  mewn  amser  j-n  dilëu  pwys  y  peth  a  zarllenir, 
neu  a  glj'wir,  pa'r  un  bynag,  ai  yr  ysgrythyr,  ai  llyvrau,  ac  ymadrozion  o  lai  devn- 
yz.  Nid  oes  mor  eisiau  amlj'gu  hynj',  canys  nid  rhaid  ond  ei  sj'nied  j'n  unig,  i 
grafu  vod  y  bai  jrn  vawr  ei  rwysg;  a  bod  athrawon  y  wlad  megis  heb  ei  ystyriaw,  ac 
jTi  arver  geiriau  salw  yn  Ue  rhai  da  a  chyfredin,  a  glywir  yn  ngenau  y  werin.*  Gall 
rhai  atteb — '0  !  ond  dyma  eiriau  sathredig  y  rhan  o'r  wlad  lle  dylywn  ni  ein 
galwad.'  Wel  y  mae  hjny  jti  zigon  tebj'g ;  ac  o  herwyz  hyny  mwyav  yw  y  drwg; 
canys  covied  y  cyvryw  eu  bod,  wrth  gydunaw  ag  arver  neültuawl  o  zieithraw  geir- 
iau  cyfredin,  j'n  tywyllaw  grym  yr  ysgrythyr,  yn  neall  trigolion  y  wlad  lle  bj'zant 
yn  gwasanaethu,  drwy  beri  izynt  anghofio  neu  o  beri  leiaf  iddj'nt  fod  yn  avrugyl 
ar  y  rhai  cyfredin,  wrth  glywed  ond  y  rhai  neUltiiawl  yn  cael  eu  harver. 

Yr  wy V  vi  yn  gAveled  vod  yn  hyn  j'stj'riaeth  syz  yn  govyn  sjoiied  dwysav  y  rhai 
syz  dan  y  goval,  ac  er  mwjm hj'uy  y  cj'vlwjnais  y  sy Iwadau rhag\'laenawl  ar  gylcli. 

G.  Owaix  o  Yeieio.n." 

Y  mae  y  llythyrau  liyn  yn  rlioddi  cyfle  i  ni  di'aetbu  ein  meddyliau 
yn  fyr  ar  bwnc  sydd  wedi  achosi  llawer  o  ymryson  yn  mhlith  dysged- 
igion  Cymru,  sef  orgraff  yv  iaith  Gymraeg.     Y  mae  yn  hysbys  i'r 

•  Gellir,  yn  lle  geiriau  a  (IdyUd  eu  colezu,  eu  cyfrediniaw,  glywed  rhai  o'r  Tatü  byn  i'w  tywyUu— 
promiso,declario,  describo,  commandio,  concicerio,appicyntío,  pwrcasu,  lastio ;  ac  hevyd,  cicestiwn, 
prins,  profid,  congewest,  pris,  anecdotau,  biographi,  'stad,  temtasiwn ;  ac  etto  gwacth  na  ditn, 
Mathematics,  Affricans,  Swedes,  a  digonez  o'r  vath.  Pä  am  y  rhaid  i'r  rbai  parchedig  6yz  yn  can- 
lyn  gael  eu  dieithraw  gan  y  vath;  sef— oratt',  manegi,  dadgan,  erchi,  darostwng,  penodi,  prynu, 
archwaethu ;  a  goj'yniad,  tywysaicg,  buz,  buîugoliaeth,  gwerth,  chwedlau,  buchez,  {neuoamyiih- 
Bywcjiaphiai))  teyrnas,  pro/edigaeth. 


5Gi  CynOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY. 

darllen\7yr  liyny  sydd  yn  craffu  ar  y  cyfryw  betliau  e'n  bod  yn  gyffreidn 
yn  amcanu  dilyu  y  Dr.  Pughe.  Nid  ydym  eto  wedi  gweled  lliw  na 
llun  o  reswm  dros  }t  hen  gyfundraetb,  yr  hon  nid  yw  yn  gyfundi-aetb 
o  gwbl,  oblegid  nid  oes  ganddi  drefn  na  rbeol  sciydlog  o  fatb  yn  y  byd. 
Nid  oes  neb  bron  o'i  hamddiffynwyr  mor  ffol  ag  ysgrìîenupenn,  rhann, 
camm,  éc,  ac  felly  nis  gallaut  hacru  fod  dwy  gydsain  yn  ofynol  i  wa- 
liauiaethu  y  sain  fer  oddiwrth  y  sain  hir ;  ac  eto,  mynant  i  ni  ysgrif- 
enu  pennau,  rhannu,  cammu,  &c.  Os  oes  yma  reswm,  y  mae  yn  llechu 
yu  rhywle  mor  guddiedig  fel  na  ddicbon  ncb  ei  ganfod.  Ond  nid  yw  y 
Dr.  Pughe  jti  amlhau  y  cydseiniaid  heb  achos  amlwg  a  digonol.  Er 
hyny,  gellid  meddwl  fod  modd  gwella  ycbydig  ar  ei  ddull  yntau,  er  ei 
wneyd  yn  fwy  syml,  a  mwy  cydnaws  àg  arferiad  cyffredin,  heb  droseddu 
yx  un  0  reolau  sylfaenol  y  gyfuudracth.  Er  anghraiô't,  byddai  o  efallai 
yu  well  nag  aw  yn  niwedd  y  parwyddiaid,  oddieitbr  y  rhai  hyny  sydd 
yn  cadw  yr  aw  yn  eu  holl  dreigliadau ;  megys,  cofio,  pwyso,  treiglo,  gan 
eu  bod  yn  yr  amser  dyfodol  yn  gwneyd  cojìaf,  pwysaf,  treirjlaf:  ond 
ysgrifen  er  gwrandaw,  taraw,  gadaw,  gan  fod  y  rhai  hyn  yn  gwneyd 
gwrandawaf,  tarawaf,  gailawaf. 

Ond  i  ddychwelyd  at  y  "  Cylchgrawn."  Y  mwyaf  ffyddlawn  o'i  holl 
ohebwyr  oedd  Dafydd  Ddu  o  Eryri.  Y  mae  yma  liaws  mawr  o  gyfan- 
soddiadau  y  gwr  enwog  hwnw  ;  ond  nis  gallwn  gael  lle  yn  y  rhifyn 
bwn  i  ychwaneg  na'r  ddau  sydd  yn  canlyn : 

"  TEAETHA'UT)      AH     DDDI. 

Yn  gyntaf,  os  ystyriwn  hjmafiaetli  DiM,  y  mae'n  hj'nach  na'r  Ijj'd  ei  hun  ;  pa  beth 
oedd  yn  bod  cyn  Uunio  'r  greadigaetb  ?     DiM. 

DiM,  sydd  yn  anfesurol,  anfeidrol,  anîymmudol  ac  anghvfrauol ;  cj'mmerwch  y 
lìcth  a  fynoch  ymaith  oddiwrth  Ddim,  efe  a  fydd  yn  ■wastad  yr  un,  gan  nad  oedd 
dechreuad  iddo,  ni  fydd  diwedd  iddo  chwaith.  Efe  yw  tad  pob  peth,  pob  peth  yn 
Xatur  a  darddodd  o  hono  ef.  Y  corfF  disglair  hwnnw,  yr  Haul,  y  Ser  llewychedig, 
y  coedydd,  y  maesydd,  afouydd,  y  moroedd,  mynyddoedd  a  dyífrynoedd  a  grewyd 
ar  y  cyntaf  o  Ddim.  Pan  ystyriom  y  rhan  hono  o  ddjoiol-ryw,  sy'n  ymfifrostio  yn 
wastadol  yn  hynafiaeth  eu  hiliogaeth  anrhydeddus,  y  rhai  o  wir  orwagedd  a  balch- 
der  anwybodus  ydynt  yn  ymchwyddo  i  wneuthur  eu  nyihod  yn  uchel,  gan  edrych 
i  lawr  ar  y  rhelyw  o'u  cyd-greaduriaid  gyd  a'r  fath  ddiystyrwch,  mal  pe  buasent 
hwy  eu  hunain  wedi  cael  eu  gwneuthur  o  burach  defnyddìau  na'r  cyffredin  o  ddyn- 
ol-ryw — ìe,  meddaf,  pe  baem  yn  olrhain  achau  rhai  tylwythau,  tywjsogion  ac  ar- 
dderchogion  eraill,  dros  ychydig  genhedlaethau,  caem  weled  eu  bod  oU  yn  deilliaw 
ar  y  cyntaf  o  Ddim. 

Pa  beth  sydd  yn  rhyddhau  meddwl  dym,  oddiwrth  ofalon  a  blinderau  y  bywyd 
hwn,  ond  bod  yn  meddu  DiM. — Y  philosophydd  hwnv/  Bias,  a  datlodd  ei  aur  a'i 
arian  i'r  mor,  er  mwyn  bod  yn  rhydd  oddiwrth  y  rhwystr  oeddynt  yn  wneuthur 
iddo,  ymfawrygodd  yn  fwy  yn  yr  ymadrodd  hwn,  nac  unrhyw  beth  arall,  h.  y. 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMUY.  565 

'  Oìnnîa  mecum  porto.^ 

'Rwy  'n  dwyn  fy  holl  eiddo  gyd  â  mi. 

Efe  a  gyhoeddaî  'n  fjmych,  na  wybu  efe  beth  oedd  gwir  ddedwyddyd,  hyd  nes  y 
daeth  i  fwynhau  Dui.  Gellir  cadariihau  fod  yr  hwn  sydd  yn  meddu  Dim,  yn 
rhydd  oddi  wrth  aflon^'ddwch  a  niiloedd  o  ofnau  y  rhai  sydd  yn  blino  eraill,  nid  yw 
yn  ofni  rhyfel,  ac  ni  chythruddir  ef  trwy  osodiad  trethau  newj'ddion,  ni  flinir  ef 
gyd  âg  ymweliadau  oddi  wrth  y  cyfreithiwr  ffals;  y  dadleuwr  dau-wyncboj',  a'r 
plyaygw-r  gwenieithus,  nid  ydynt  yn  dychymygu  un  ddichell  i'w  ddifeddianu  o'i 
eiddo,  nac  í'w  ddifuddio  o'i  iechyd ;  nid  oes  un  etifedd  gwastraíTus  yn  chwenych  ei 
farwolaeth,  ni  arferir  na  gwenwyn  na  dirgel-fradwriaetb,  tuag  at  brysuro  ei  ddi- 
weddiad,  gadewir  iddo  fyw  nes  y  gwelo  Natur  yn  dda  alw  am  dano  ;  y  mae  efc  yn 
ymddangos  yn  esmwyth,  pan  fyddo  'r  byd  o'i  aragylch  yn  cael  ei  yspeilio. 

Os  cyfrifir  y  rhai  sy  'n  boddloni  ar  Ddim,  y  rhai  dedwyddaf  o  ddynol-ryw,  gellir 
yatyried  y  dynion  hyny,  y  rhai  mwyaf  cywrain,  y  rhai  a  gawsant  afael  yn  }•  ffordd 
i  fyw  ar  Ddim  ;  os  bydd  gan  wr  lawer  o  blant,  wrth  ystyried  ei  lafur  tu  ag  at 
ynniU  bywioliaeth  iddynt,  e  fydd  yn  rhyfeddu  yn  fawr  wrth  feddwl  am  yr  hwn  a 
fo'n  byw  ar  Ddim.  Yn  nesaf  gadewch  i  ni  ystyried  y  mawr-lles  o  DiM,  yn.  dyr- 
chafu  clod  dynion  ;  edrychir  ar  y  dyniou  na  ofnant  Ddim,  fel  y  rhai  mwyaf  calonog; 
y  rhai  na  chystuddir  o  achos  Dim,  a  gyfrifir  yn  ddoethaf  ;  a'r  rhai  ni  welsant  fai  ar 
Ddim,  a  gyfrifir  y  rhai  mwyaf  hynaws. 

Hyd  yn  hyn  y  soniasom  fod  Dim  yn  beth  o  bwys  mawr  yn  ngalwedigaethau 
dynion  neilltuol,  ond,  os  cymmerwn  olwg  gyffredinol  ar  drefniadau  gwledydd  a 
theyrnasoeild,  cawn  weled  ei  fod  yn  beth  mwy  o  bwys  nag  yngalwedigaethau 
dj'nion  neilltuol. 

Os  edrychwn  i  fywyd  Alecsander  fawr,  cawn  weled  fod  y  rhan  fwyaf  o'r  rhyfel- 
oedd  gwaedlyd  hyny,  drwy  ba  rai  yr  ynnillodd  y  fath  fawr-air  wedi  eu  gwneuthur 
i  Ddim. 

Os  ystyriwn  yr  j'merodraeth  RufdhmUhl,  yn  enwedig  yn  ei  gwanychiad,  cawn 
weled  ddarfod  llunio  amryw  ddichelliou,  bradwriaethau  creulawn,  a  chyfreithiau 
celyd,  i  ddwj-n  ymaith  fywydaii  y  rhai  mwyaf  rhinweddol  o'r  lüiufdniald,  a  hynj' 
am  Ddim. 

Os  darllenwch  hanes  yr  ynys  Gotha,*  cewch  wclcd  ar  amser  nodedig,  i  reolau,  t  a 
llywodraeth  gael  eu  dyrysu  a'u  taflu  i'r  anhrefnusrwydd  mwyaf,  a  hyny  o  achos,  Dim. 

Cewch  weled  hanes  am  yr  amryw  ammodau  o  heddwch  a  luniaethwyd  rhyng- 
ddynt  â  theyrnasoedd  cymmydogaethol,  ac  i'r  holl  ammodau  gael  eu  torri  a'u 
dwyn  i  Ddim. 

Yn  y  dywededig  hanes,  cewch  weled  i'r  naill  deyrnas  roddi  ci  hun  i'r  llall,  sef, 
ei  gelynion,  a  hyny  am  Ddim;  yr  uii  pryd  hi  a  gwerylodd  gyd  â  rhai  o'i  chyfeiUion 
goreu,  ac  a  syrthiodd  allan  â  hwj-nt,  am  Ddim. 

Pa  faint  o  drafferth,  a  thraul  a  gymmerwyd  i  barottoi  Uyngesau  a  gwyr  ac 
arfau,  &c.  yn  y  gwrthryfel  diweddar  j'n  yr  Aìuerig;  a  pha  faint  well  ydyw  Lloegr 
j'n  awr,  yn  ol  treulio  cymmaiut  o  arian,  a  choUi  cymmaint  o  waed  ?     Dim. 

Gellir  dilyn  y  testyn  hyd  at  achosion  crefyddoh  Pa  sawl  g^weinidog  ffydcUawn 
sy'n  llafurio'n  ddiwyd  yn  y  gair  a"r  athrawiaeth,  ac  yn  treiüio  ei  nerth  j-n  ofer,  ac 
am  Ddim  ?  Pa  gynnifer  o  wrandawyr  sy'n  cj-rchu  i  leoedd  o  addoliad  ;  a  pha  faint 
weU  j'dynt  wedi'r  cwbl  ?     DiM. 

Yr  wyf  yn  awr  yn  barod  i  ddibenu,  ysgatfydd  na  fydd  rhai  yn  fy  marnu  yn  ffol, 
am  'sgrifenu  fel  hyn  am  Ddim.  EraiU  am  barnant  yn  wybodus,  am  i  mi  drin  y 
pwngc  mor  ddcheu,  ond  jt  wyf  j-n  cadw  mewn  cof  yr  ymadrodd  hwnw  o  eiddo 
Socrates,  y  Philosophydd ; 

•  Prydain.  +  Scf,  o  lCiO,  i  ICGO. 


666  CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMBY. 

'  JIoc  unum  sc'io,  qnod  nihil  scio.'     Sef 
Jll/n  yn  unig  a  wn,  nad  wyfyn  gu-yhod  DiM. 

GaUasem  ynilielaethu  llawcr  ar  y  testyn,  ond  ni  a  orphwyswn  ^m  bresennol,  gan 
ddiweddu  yngeiriau  "r  Ddiharcb  ; 

Ke  quid  nimis. 
Nid  da  gormod  o  Ddim.  D.  DDU." 

Dichon  y  tosturia  rhai  -^rth  cin  hanwybodaeth  os  dywedwn  nad 
ydjTn  ar  nn  cyfrif  yn  ystyried  y  traethawd  hwn  yn  deilwng  o  Dafydd 
Ddu.  Y  mac  ynddo  ormod  o'r  ffug-gywi-einrwydd  sydd  mor  dderbyn- 
iol  ond  ar  yr  un  pryd  mor  beryglus,  i  ddynion  o  chwaeth  lygredig ;  a 
rhoddasom  le  iddo  yma  er  mwyn  rhybuddio  pobl  ieuainc  i  beidio  a'i 
efelychu.  Ond  awn  rhagom  at  yr  ail  lythjT,  yr  hwn  a  ysgrifenwyd 
gan  y  bardd  pan  yn  trigiannu  yn  Llanfair  Bettws  Geraint  yn  Mon. 

"  LLYTHYE  AT  Y  CYaiRY. 

Garedigion, 
Wcle,  fy  anwyl  Gydwladwyr,  dyma  Gylchgrawn  cymmraeg  neu  Drysorfa  Gwy- 
bodaeth  ar  gychwyniad  ;  yr  wyf  yn  hyderu  y  bydd  yn  foddion  i  dasnu  gwybodaeth 
fuddiol,  drwy  boU  Gymru ;  os  nad  ydyw  'r  gwaith  yn  llwyr  ddifai,  y  mae  'r  amcan 
yn  ganmoladwy,  ac  yn  haeddii  achles,  cynnorthwy  a  derbyniad  gan  bob  gwir  Gy- 
mro.  Pa  fwy  anfoesgarwch  ar  ddŷn  na  gwadu  ei  famnaturiol,  jt  hon  a'i  hymddûg, 
a  honi  perthynas  ag  Estrones  ?  Pa  faint  gwell  yw  cyflwr  yr  hwn  sy'n  gwadu  rieu'n 
diystyru  iaith  ei  fam,  bernwch  chwi. — 0  gan  hyny,  chwychwi  Ddysgedigion  a 
Gwybodyddion,  deffrowch  yn  unfryd,  a  rhoddwch  ryw  gyfran  o'ch  dy.sgeidiaeth 
allan  i'r  Byd,  fal  y  byddo  eraill  jti  well  erddi ;  felly  y  gwnewch  gymmwynas  i'ch 
cyd-wladwyr,  ac  jr  attebwch  ddiben  eich  anfoniad  i'r  Byd. — Ow,  Ow  !  a  gaiff  pob 
cenedl  ragori  ar  y  Cymry,  mewn  dysg  a  gwybodaeth  ?  Na  atto  Duw.  Pe  buasai'r 
dysgedigion  gynt  mor  ddifraw  a  chysglyd,  a  rhai  fydd  yn  myned  dan  yr  enw  dysg- 
awdwyr  jti  yr  oes  hon,  nyni  a  fuasem  heddyw  yn  ymbalfalu  mewn  dugn  anwybod- 
aeth  a  tbywyllwch  dudew ;  ond  y  mae  gennym  gyfleusdra  teg  yn  awr,  a  gochelwn 
er  dim  ei  gam-arferu. — Chwychwi  Gymry  uniaith,  trigolion  Gwlad  Ganiber  na  es- 
geiduswch  yr  adeg  brydlon  hon,  ac  na  wrthodwch  wybodaeth  a  diddanwch  syl- 
weddol,  na  adewch  i  falchder  na  chybydd-dod  eich  lluddias  rhag  derbyn  y  cynnygiad 
amserol  hwn  ;  drwy  'r  cyfryw  foddion  a  hyn,  y  gall  y  Bugail  mynyddig  ddyfod 
mor  ddoeth  a'r  Dinasydd  tewglyd  ;  y  moddion  hj-n  a  ddichon  eich  arwain  at  ddi- 
ddanwch  a  bery,  pan  fyddo  cybyddion  a  thyrchod,  a'u  haur  a'u  harian  yn  cyd- 
losgi ;  ond  ysgatfydd  y  dywed  rhai  o  honoch,  nad  ydych  yn  deall  Cymraeg  yn  dda, 
ond  eich  bod  yn  cael  bob  gwybodaeth  ddymunol  mewn  Uyfrau  seisnig  :  caniattewch 
i'm  ddywedj'd,  os  nad  ydych  jm  deall  Cymraeg  mwyaf  yn  y  Byd  y  cjrwilydd,  ac  03 
nad  oes  ond  chwychwi  yn  unig  yn  deall  saisneg,  &c.  pa  beth  a  ddaw  o'r  Cymry 
Tmiaith  ?  0  na  fyddwch  mor  angharedig  ac  anghjTumwynasgar  a  gadael  iddynt 
fyw  a  marw  mewn  anwybodaeth,  mae  'n  resj^n  eich  bod  yn  diystyru  eich  laith 
gjmhenid,  laith  a  roddes  i  chwi  faeth  a  sugn,  laith  y  "Wlad,  ymha  un  j-r  agorasoch 
gjrntaf  eich  amrantau  i  weled  goleu  dydd.  Pa  leshád  yw  i  chwi  fod  yn  gydnabyddus 
mewn  gwledydd  peUenig  ac  yn  ddieithr  gartref  ?    0  chwychwi,  feibion  anffyddlon 


CYHOEDDIADAU  CYFN'ODOL  Y  CYirRY.  567 

Camhria,  gwridwch  a  chyTrilyddiwch  am  y  gwall,  — wrth  fyfyrio  ar  brydferthwch 
yr  laith  Gymraeg,  y  torodd  un  Bardd  allan  ac  y  cant  fal  hyn  : 

'laith  ber,  laith  Gomer,  laith  gymen, — laith  Iwys 
laith  lesol  i^'  pherchen  ; 
laith,  a'i  gTí-aith  o  wyth  gwythen, 
laith  a  saif,  er  eitha  sen, 

Ysgatfydd  y  rhyfyja  rhywun  ddywedyd  nad  oes  dim  a  dal  edrych  amo  3-n  yr 
laith  Gymraog  ;  ond  j)wy  b^mag  a  chwilio  yn  ddyfal  a  genfydd  ynddi  drysorion  o 
ryfeddod  i'r  Byd. — Drwg  genyf  glywed  fod  rhai  o  honoch  yn  achw^'n  fod  y  Cylch- 
garwn  yn  rhy  la^rn  o  Dduwioldeb,  eraill  yn  chwen^'ch  ychwaneg  o  Ganiadau, 
Hynafiaeth,  newyddion,  &c.  Gymry  anwyl,  rhoddwch  heibio  yr  holl  wrthddadl- 
euon  diles  hyn,  ac  ystyriwch,  mai  adeiladaeth  gj'flfredinol,  sydd  fwj'af  defnyddfaAvr 
i'r  Byd,  y  peth  a  fo  yn  ddifias  gan  un  a  all  fod  yn  gymeradwy  gan  y  Uall :  nid  un 
saig  a  foddia  bob  archwaeth. — Bellach  myfi  a  gymeraf  fy  nghenad,  gan  obeithio  y 
gwelir,  y  rhan  fwyaf  o'm  Cydwladwyr,  yn  '  cyd-fawrhau  doniau  dysg ;  Diddan 
gofleidio  addysg.' 

Wyf ,  (Ewyllysiwr  da  im  Gwlad  am  laith, ) 

Llanfair  Bettws  Geraint,  ym  Mon,  T.  THOMAS." 

Goì-phenaf  15,  1793. 

Dyma  ddigon  o  hanes  y  "  Cylchgra-wn "  am  un  tri  mis ;  ond  er 
mwyn  amrywiaeth,  cymerer  y  dyfyniadau  canlynol  eto  fel  ddiweddglo. 

"  CAREEG   Y    PHrLOSOPHYDD. 

Y  CHWEDL  a  aeth  allan  am  Cosmo  de  Medicîs,  ardderchog  Dduc  Tuscany  (oblegid 
ei  aruthr  olud)  ei  fod  wedi  cael  allan  garreg  y  Philosophydd,  neu  'r  gelf j-ddyd  o 
droi  mettel  lygredig  yn  Aur.  Gwedi  clywed  hyn,  Pendefig  urddasol  o  Venice,  a 
ddaeth  atto  ryw  ddiwrnod,  gan  osod  yr  holiad  yn  deg  o'i  flaen,  ac  a  ofynodd  i'r 
Dnc,  a  oedd  ef  wedi  cael  Carreg  y  Philosophydd  ai  nid  oedd?  '  Fy  nghyfaill,* 
ebe'r  Duc,  '  myfi  a'i  cefais  ;  ac  o  blegid  bod  gcnnyf  barch  i  ti,  myfi  a  roddaf  it  ys- 
grifen  cyfarwyddyd  am  dani  mewn  ychydig  eiriau. 

Yn  gyntaf,  Ifid  wyfhyth  yn  ceisío  gan  arall  icneuthur  un  peth  a  allwyfel  wneuth- 
arfy  hun. 

Yn  ail,  Nid  wyfhyth  yn  oedi  hyd  yforu  yr  hyn  a  ellir  ei  wneuthur  heddyw. 

Yn  drydydd,  Nid  wyf  chicaith  hyth  yn  íyhied  unrhyio  heth  mor  ddi-ystyr  ag  na 
haeddai  gymmeryd  sylw  arno.' 

Yna  y  Pendefig  a  ddiolchodd  i'w  radlawn  f awrhydi  am  ei  gyfrinach ;  ac  wrth 
ddilyn  ei  reolau,  a  ddaeth  yn  berchen  golud  mawr. 

"  TRI    PHETH    A    GADAWODD    DUW    IDDO    EI    HUN. 

Pan  oedd  y  Jesuits  yn  annog  Stephen  Brenin  Poland,  i  erlid  y  Protesíaniaid. 
Attebodd,  '  Na  feiddiai ;  fod  iri  phcth  a  gadwodd  Duw  iddo  ei  hun  ;  Gallu  Cread- 

IGOL, — GwyiîODAETH  O'R  PETHAU  I  DDYFOD,  AC   AWDURDOD  AR  GyDWYBOD.'      AjH 

hynuy  ni  all'sai  lai  na  rhoddi  gogyfuwch  ryddid  i'w  holl  ddeiliaid." 


568  CYHOEDDIADAU  OYFNODOL  Y  CYMRY. 


EHAN    IV. 

Yn  uu  o'r  papyi-au  bywiog  liyny  o  waitb  Professor  'Wilson,  a  ymddang- 
osodd  flynyddau  yn  ol  yn  Ngreal  Blackwood,  yn  y  rhai  yr  arolygid  ac  y 
cymlierid  y  gwahanol  gyfieithiadau  o  "lUad  "  Homer,  ar  ol  beirniadu 
yn  gampus  mewn  un  mau  ar  y  dull  y  cyfieithesid  rhyw  linellau  pen- 
odol  gan  Pope,  Cowper,  ac  eraill,  gofyna  yr  awdwr  yn  ddisymwth, 
"  Ond  pa  le  yr  holl  amser  hyn  y  mae  yr  hen  Chapman  ?  " — sef  yr  hen 
gyfieithiad  o  waith  Chapmau  mewn  cyflyfr  uuplyg.  Ar  ol  chwilio  yn 
aflwyddiannus  am  dano  yu  mysg  y  llyfrau  ar  y  bwrdd,  ac  ar  y  cadeir- 
iau  o'i  amgylch,  y  mae  yn  cael  allan,  er  mawr  ddifyrwch  i'w  ddarllen- 
wyr,  ei  fod  er's  rhal  oriau  yn  eistedd  ar  y  cyflyfr  du,  teneu,  oedd  yn 
cynnwys  llafur  barddonawl  yr  hen  Chapman.  Nid  pell  fuom  ninnau 
oddiwrth  syrthio  i  amryfusedd  cyffelyb.  Crybwyllasom  yn  y  "  Traeth- 
odydd"  diweddaf  ein  bod  heb  weled  y  pummed  rhifyn  o'r  "Cylch- 
grawn."  Ond  yr  ydym  yn  deall  erbyu  hyn  ei  fod  ar  y  pryd  mor  agos 
atom,  fel  y  gallasem  ei  gael  y  diwrnod  a  fynem  heb  gost  na  thrafferth. 
Derbyniasom  lythyr  hefyd  oddiwrth  gyfaill  yn  Bethesda  yn  cynnyg  ei 
fenthyg.  Y  mae  dynion  glewion  ryfeddol  yn  by w  rhwng  y  creigiau  acw 
yu  sir  Gaernarfon.  Yr  ydym  yn  ddiolchgar  iddo  am  ei  garedigrwydd : 
ond  yr  oedd  y  rhifyn  yn  ein  meddiant  cyu  i  ni  dderbyn  ei  lythyr. 

Ac  yn  awr,  y  mao  genym  gadarnhad  ychwanegol  i'r  hyu  a  ddywed- 
asom  o'r  blaen,  sef  mai  pump  rhifyn  o'r  "  Cylchgrawn  "  a  ddaeth 
allan;  oblegid  yn  nechreu  y  pummed  rhifyu,  yr  hwn  a  argraffwyd  yn 
Nghaerfyrddin  gan  Eoss  a  Daniel,  dywedir  fel  y  canlyu  : — 

"  Y  CYHOEDDWYPw  AT  EU  GOHEBWYR,  a'r  CYiIRY  YX  GYFFREDIN. 

Gydwladwyr  Hynaws, — Gwnaethom  ein  goreu  ar  eicli  gwasaaaethu  'n  ddidu- 
edd  dros  y  flwyddyn  a  aeth  heibio  ;  ond  o  ddififyg  cael  yr  annogaeth  ofynol  yn  y 
rhif  vn  diweddaf,  sef  digon  o  ragdalwyr  i'n  cynnorthwyo  i  fyned  trwy  draul  yr  ar- 
grafifwasg,  rhaid  rkoi  i  fynu,  er  maint  ein  hawydd  i  wasanaethu,  ac  amcanyd  goleuo 
ein  cydgreaduriaid.  Dywedwyd  am  weddw  gynt,  '  Yr  hyn  a  allodd  hon  hi  a'i 
gwnaeth.'  Felly  ninnau,  ymdrechasom  i  ddosbarthu  'r  Cylchgrawu  mor  gyflawn 
ag  y  medrem  trwy  Gymru ;  eto  i  gyd,  fe  fethwyd  ei  anfon  i  Jawer  parth  o  eisieu 
cyfleusdra.  Os  gellir  trefnyd  rhyw  fifordd  i  gyflwyno'r  fath  lyfr  gyda  brys  trwy'r 
Gogledd  a'r  Dê,  o  boaibl  y  bydd  i  rywrai  sy'n  caru  eu  gwlad,  i  fyned  ynghyd  â'r 
gorchwyl  o  argraflfu  Cofiadur  Cy'iiRAEG,  pris  Tair  Ceiniog,  i'w  ddosparthu  bob 
I^ythefuos  yn  y  Deheudir,  a  phob  mis  trwy'r  Gogledd,  pris  Chwe'  Cheinìog.  Os  ceir 
annogaeth  i  argrafifu  'r  fath  lyfr  a  hwn,  dealled  y  Cymro  mai  Hanesion,  Newyddion, 
a  Dadleuon  y  Senedd  fydd  ei  gynnwysiad,  ynghyda  rhyw  ychydig  o  Farddoniaeth 
ag  a  fyddo'n  gymmwysiadol  at  yr  amserau.  Bydded  i'r  Cymry  ystyried  yr  amnaid 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY.  569 

hon,  a  dcíTroi  i  gj'nnortliwyo'r  fatli  orchwyl;  a  chofied  pawb,  os  aifFy  gwaith  ymlaen, 
na  fydd  dim  dadleuon  crefyddol  i  gael  lle  jTiddo,  ond  pob  math  o  hancsion  am  ry- 
feloedd,  &c.,  &c.,  fel  y  byddo'r  Cymro  'n  cael  ei  gadw'n  fyw  i  ystyried  Arwyddion 
yr  Amserau,  ac  i  farnu  drosto  ei  hun,  beth  sydd  uniawn." 

Pca  betli  a  ddaeth  o'r  "  Cofìadur  "  nis  gwycldom.  Mae  jn  debyg  maî 
i'r  dim  yr  aeth  yr  amcan  hwn,  fel  llawer  un  o'i  fath  ar  ei  ol.  Ond  à'r 
•'  Cylchgrawn  "  y  mae  a  wnelom  ni  y  tro  hwn  eto.  Ei  ohebydd  ffydd- 
lonaf  a  galluocaf,  fel  y  sylwasom  yn  y  rhifyn  o'r  blaen,  oedd  Dafydd 
Ddu,  Eryri.  Dyn  mawr  oedd  Dafydd  Ddu.  Dechreuodd  wedi  hyn  ar 
gyhoeddiad  o'i  eiddo  ei  hun,  dan  yr  enw  "  Eurgrawn,"  yr  hwn,  pe 
cawsai  dderbyniad,  a  fuasai  yn  llyfr  gwerthfawr,  Efe  oedd  tad  yr  oes 
ddiweddaf  o  feirdd  yn  Ngogledd  Cymru.  Meddyliem  mai  cfe  oedd 
awdwr  yr  ysgrif  a  ganlyn,  yr  hon  sydd  yn  haeddu  sylw  neillduol  oddi- 
wrth  bregethwyr  ac  ysgrifenwyr  ieuainc  ' — 

"  GAIR  AT  AWDWYR  AC  AREITHWYR. 

Llyma  fwyn  Dn-scrfa  fydd, 

I  ddynion  yn  ddywenydd; 

Ehoddion  y  Cymry  hyddysg, 

Awdnron  doethion  mewn  dysg; 

Mewn  îs  cylch  minnau  os  caf 

Diau  hadling  dyhidlaf.  Daftdd  0  Ap.FOK. 

Y  PETH  wyf  i  sylwi  arno  yw  hyn :  sef  fod  rhai  Awdwyr  ac  Areithwyr  yn  euog  o 
ymestyn  gormod  at  dduU  ry  uchel  o  ysgrifenu  a  llcfaru,  joi  annaturiol :  a  hynny 
nid  yn  unig  o  arfer  geiriau  rhy  uchel  y  pryd  y  mae  eraill  yn  weddusach  at  y  testyn  ; 
ond  arfer  cyffelybiaethau  anghyson  a  chymmj'sgedig,  yr  hyn  beth  sydd  yn  tarddu 
naiU  ai  oddiar  anwybodaeth,  neu  oddiar  ysfa  o  ymddangos  yn  oruwch-ddysgedig, 
a  rhagori  ar  eraill  mewn  ffrwythlondeb  o  ddj'^chymygion  :  hyn  sydd  yn  fynych  yn 
eu  harwain  i  wrthdroi  synwyr  yn  ffolineb,  er  mawr  anharddwch  â  g^yrthuni  iddynt 
eu  hunain,  a  dyryswch  i'w  Darllenyddion  a'u  Gwrandawyr  :  mae  'n  hysbys  ddigon, 
mai  peryghis  yw  c'odi  gormod  o  hwyliau  i'r  gwynt  pan  fyddo  llong  yn  ysgafn  o 
Iwyth — drwy  ymorchestu  i  addurno  gwaith  yn  rhy  bell,  gellir  yn  hawdd  ei  ddi- 
fetha.  Er  mwyn  rhoddi  cais  i  osod  hyn  yn  eglurach,  myfi  a  sylwiaf,  mai  diben  cyfTel- 
ybiaeth  yw  cyfi%vyno  meddyliau  dan  rithiau  neu  ddelwau,  y  rhai  a  fyddont  fwyaf 
cyfaddas  i  effeithio  neu  weithredu  ar  y  syn.yyrau  ;  nid  oes  un  peth  yn  y  Byd  nad 
ellir  ei  gyffelj'bu  i  amnjw  bethau,  wrth  ei  ystyried  mewn  gwahanol  oleuni ;  ond  yr 
anffawd  yw,  fod  yr  Ysgrifenydd  neu'r  Areithj'^dd  anghelfydd  yn  cymmysgu  cyffelyb- 
iaethau  mor  anghyson,  fal  na  fydd  yn  y  diwedd  un  cyffelybrwydd  yn  y  peth  ;  dim 
ond  dyryswch  tywyllwch  a  gwrthuni.  ilj'u j-ch  y  cyffelybwyd  Uhyfelwyr  dewrwych 
i  fellt  y  daran,  i  Lew,  i'r  Môr,  &c.  Ond  wrth  gam-driniaeth  j'n  y  gyffelybiaeth,  y 
mae'n  digwydd  weithiau  i'r  Bolltgael  ei  chwyrndaflu  dros  derfyiiau'r  greadigaeth: 
y  Llew  gael  ei  faethu  i  eithafon  yr  uchelder,  y  Môr  ddylifo  dros  benau  y  mynydd- 
oedd.  Y  mae'r  gwrthuni  yn  ymddangos  yn  amlwg  yn  jt  Engraph  uchod.  Cry- 
bwyllais  o'r  blaen  mai  rhithiau  neu  ddelwau  o  bethau  sydd  yn  gweithio  ar  y 
syiinwyrau,  yw  cyffelybiaeth.  Delw  o  beth  a  fyddo  yn  dueddol  o  daro  neu  effeithio 
ar  y  llj'gad,  ni  elHr  gyd  âg  uu  mesur  o  gysondeb  ei  chymmwyso  at  y  Glust.  Pe 
dywedwn  fy  mod  yn  gweled  Ilais,  neu  'n  clywed  goleuni,  diamau  y  bernid  ü  yn 
ynfyd  :  felly  nid  llai  y w  'r  amhriodoldeb  o  osod  un  creadur  i  wneuthur  peth  mewn 
2o 


570  CYHOEDDIADAU  CYFKOr>OL  V  CiJIRY. 

ffonlil  gyffelybiaethol,  iia  ddichon  ei  wTieuthiir  yn  ci  gvfhvr  naturiol.  Un  awdwr 
a  ys^rifeDodd  fal  liyn :  '  Y  fîlangelliad  chwerw  a  ddisgynodd  oddiwrth  cich  ysgrif- 
cli :'  mae  "n  debygol  y  clywsai  son  am  fustl  yn  difcru  oddiwrth  Bin  ysgrifenu,  ac 
ftin  niangelliad  tostlym  mewn  ccrydd  ;  fclly  er  mwyn  rhagori  ar  eraill,  cysylltodd 
y  ddau  yn  un,  a  thm-y  hynny  y  bu  yn  euogowrthuni  anfad.  Bwriwch  fod  Gùryn 
d:il  yn  ei  law  Bin  j'sgrifenu,  a  dernyn  helaeth  o  reffyn  wedi  ei  glyrau  wrtho.  Pa 
o.chcst  dvbygech  a  wnae  cf  gyd  á'r  imrhyw?  Nid  rhaid  yn  hir  ddisg^ryl  am  eich 
atteb,  nac  ymdraffei-thu  i  ddangos  y  gwrthuni  a'r  angliys  jndeb.  Y  mae'r  peth  yn 
ci  ddatguddio  ei  hun  i  bob  dyn  deallus.  Diau  nad  yjna  y  mae  i  ni  ymofyn  am 
ílodaii  ffraethineb. 

Yr  wyf  yn  cofio  im'  ddarllen  ddarfod  i  gydymaith  ieuangc,  wrth  ysgrifenu  at  ei 
Gariadferch,  ymhoethder  ei  serchawgrwydd,  ddigwydd  dywedyd,  fod  ynddi  fyd  o 
hawddgarwch  :  oddiar  y  cyfryw  achlysur,  efe  a  ddygodd  y  geffelybiaeth  yn  y  blaeii 
cyn  belled,  f.d  ac  y  dyfalodd  f  )d  ei  Gariadferch  yn  meddu  pegwn  gogleddig  a  pheg- 
wn  deheuo',  ac  felly,  dilynodd  hi  o'r  n»ill  begwn  i'r  llall. — 

Ni  j'chwauegaf  ar  y  testyn  hwn  y  tro  yma,  mae  hyn  yn  ddigon  i  ro'"  ac  yn  ormod 
i  eraill." 

Er  mwyn  yr  hynafiaethwyr,  rhoddwn  yma  ysgrif  arall  o  waith  yr 
un  gwr  am  Gantrer  Gwaelod  : — 

"  HYNAFIAETH. 

Ychydig  Hanes  am  Gantbb'p.  Gwaelod,  mewn  Llythj'r  oddiwrth  D.  Ddc  Eryri, 

at  Ieüan  Lleyn. 

ANWYL   GYFAILL, 

Ymherthynas  i'ch  holiadau  yughylch  CanireW  Gwaelod,  jt  hwn  sydd  yn  awr  yn 
orchuddiedig  gan  y  mOr,  ni  ddigwyddodd  i  mi  weled  fawr  hanes  sicr  yn  ei  gyloh  ; 
ond  yr  hyn  a  wn  i  am  dauo  a  gewch  chwithau  ei  wybod,  yn  rhwydd  ac  ewj'llysgar ; 
gan  hynnj',  creffwch  ar  yr  hyn  a  ganlyn.  Y'r  ydys  yn  barnu,  j'n  ol  yr  hanesion, 
ddarfod  i'r  mòr  ddylifo  drosti,  o'r  flwyddj-n  540  i'r  flwyddyTi  550,  neu  560  o'r  pellaî ; 
sef  amser  Gwyddno  Goronhir,  tad  Elphin;  yr  hwn,  medd  y  chwedl,  a  gafodd  afael  yn 
y  cjTi-fardd,  Taliesin,  mewn  cod  groen,  j'ng  ngored  Gwyddno  ei  dad :  er  coffhad  o 
gwynfan  Gwyddno,  o  herwydd  y  golled  hon  y  mae  gennym  dystiolaeth  y  bardd, 

Grwnan,  Owÿddno  Ooronhir, 
Pan  droes  y  don  dros  ei  dir. 

Gwyddno,  brenin  Cantre'r  Gwaelod,  a  briododd  Ystradwen,  ferch  Cadell  Deym- 
llug,  brenin  Powys.  Gwyddno  a  geahedlodd  Elphin,  Elphin  a  genhedlodd  Belyn, 
Beljm  a  genhedlodd  Tudur,  a  Thudur  a  genhedlodd  Dyfnwal.  Belyn  a  fu  farw  yn 
y  ílwydd\-n  729,  Tudur  jrn  y  flwyddyn  750.  Dyfnwal  a  laddwyd  gan  y  S  leson,  yi: 
ílenffordd,  jm  amser  Rhodri  iMolwynog,  yn  y  flwyddjTi  757.  Yr  ydys  yn  meddwl 
fod  clawdd,  fel  y  clawdda  wnaed  yn  ddiweddar  ym  Malltraeth,  wedi  cael  ei  wneuth- 
ur  i  gadw'r  mor  rhag  dylifo  dros  yr  iscl-dir  bras  hMTmw,  Cantre'r  Gwaelod; 
ysgatfydd  mai  olion  y  cyfryw  glawdd  yw  Sam  Badríg,  am  yr  hon  y  gwyddoch  chwi 
ac  eraül  o  drigolion  Lleyn  yn  well  na  mi.  Tybir  hefyd  mai  diofalwch  ceidwaid  y 
dyfr-ddorau  a  fu  'r  achos  o'r  gorllifiad :  ond  y  peth  tebyccaf  i  daflu  goleu  ar  yr 
hanes  dywyll  hon,  y^-'r  caniad  canlynol,  a  gopíwyd  allan  o  Lyfr  Dû  Caerfyrddin, 
gan  y  diweddar  hynafiaethydd  digymmar  Mr.  Lewis  Morys,  ac  allan  o'i  waith  ef  a 
gopiwyd  gennyi  íinnau.     Dyma  fo. 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYlIEi.  571 

"CANIAD  pan  aetli  y  Mor  dros  y  Canteef  Gwaelod,  allan  o'r  Lbjfr  Dû 

O  6AERFVRDDiy. 

Seitliinen  sawde  allan,  )    b    ^    Seitbinen,  saf  di  allan, 

Ac  edrych  virde  varanres,  >-   2    •<    Ac  edrych  ■«'erydre  f aranrhes 

Mor  maes  Gwitno  rytoes.  y         (    Mor  maes  Gw^'ddno  rhydoes,  &c. 

Boed  emendigaid  y  morfin  )    w  (   -n     w  ii^.-     -i      „• 

,   ,    ,,          ?,•',.           .  (     5     )   Boed  felltigaid  y  mm  mjr 

A 1  hellyní'odd  gwydi  y  cwm,  >•   §  ■<     .i-      n          ii          t       ■      t 

^.          •'    °.       ^    ■'       ,     ,.  (    r  )   A 1  gollyngodd  g^-edi  gwm,  &.c. 

Ffynnon  eífenestr  mor  terhn.  )  (         h     j   o        b          o       . 

Boed  emendigaid  y  fachtaith  Diaspad  mererid  y  ar  gwinau, 

A'i  helhngodd  gwyd  y  gwaith :  Cadair  cedawl  Duw  a'i  i  gorau ; 

Ffynnon  íTenestr  mor  ddiffaith.  Gnawd  gwedi  gormod,  cisiau. 

Diaspad  fererid  ar  for  caer,  Diaspad  mererid  a'ni  gorfydd, 

Hyd  ar  duu  y  dodir,  Heno,  ac  nid  hawdd  gorawydd, 

Gnawd  wedi  traha,  trangc  hir.  Gnawd  gwedi  traha,  tramgwydd. 

Diaspad  fererid  y  ar  fur  caer,  Diaspad  mererid  a'm  cyramell, 

Heddyw  hyd  ar  Dduw  y  dadolwch,  Heno  y  wrth  fy  'stafell, 

Gnawd  Avedi  traha,  attregwch.  Gnawd  gwedi  traha,  trangc  pell. 

Y  mae"r  ENGLYN  canlynol  ymysg  ENGLYNION  Beddau  Milwyr  Ynys  Brydain. 

Bedd  Seithinin,  synwyr  wan. 
Rhwng  Caer  Cenedig  a  Glan, 
Mor  *mawrhydig  cyrhan. — *Mawrhyddig  cynrhan. 

*  t  •  Nid  oes  enw  un  Awdwr  wrth  y  caniad  uchod. 

"Wrth  y  geiriau,  A'i  hellyngodd  gwedi  gwin,  yn  yr  ail  bennill,  mae  lle  i  feddwl, 
mai  o  achos  msddwdod  ceidwaid  y  dv/f  r-ddorau  y  digwyddodd  y  tros-ddylifiad, 

Yr  ydys  yn  meddwl  mai  enw  rhyw  amddiffynfa  oedd  cadair  cedawl. 

Tybygir  y  dylid  darllain  y  pedwerjdd  peimill,  Oddiar  f ur  caer  hyd  ar  Dduw 
y  dodir,  &c. 

Gwinau  a  allai  fod  yn  enw  lle,  ysgatfydd  mai  Gwynedd  yw'r  ystyr. 

Mor  y  Werydd,  yw  Mor  y  Werddon. 

Pwy  oedd  Seithüiin,  a  pha  le  yr  oedd  Caer  Cenedig,  chwilied  y  cywrain. 

Ond  y  mae  lle  a  ehvir  Caer  Wyddno,  rhwng  Sarn  Badrig  ac  Aberyst^^-yth. 

Cafwyd  carreg  yn  y  mor,  yn  agos  i  Abermaw,  ar  ba  un  yr  oedd  argrajjh ;  y  llyth- 
yrenau  oeddynt  Rufeinaidd,  ond  yr  iaith  yn  anadnabyddus.  Myfi  a  anfonaf  i  chwi 
ychydig  o  hanes  EiiUi  yn  y  llythyr  nesaf.  üyma'r  gloch  un  yn  canu,  feUy  rhaid 
terfynu'r  hane'.  ar  hyn.     Wyf  yr  eiddoch  yn  garedig, 

Llanfair- BeUws-Geraint,  ym  )  D.  Ddü  Er.YEl. 

Mon,  lonawr  24,  1793.       \ 

Yn  nesaf  rliocldT;vn  olwg  p.r  Dafydcl  DcTu  fcl  bardd  : — 

"ENGLYNION 

Myfyrdod  y  Bardd  yn  ei  wely,  wrth  glywed  yr  adar  yn  canu.   Y"  rhai  hyn  a  gânty 
Bardd  pan  oedd  yn  Athraw  Ysgol  j-n  Llanystumdwy,  EbriU  y  15,  1792. 

Mae  'r  adar  cynar  yn  canu— felus 
Wiw  foliant  i'r  lesu  ; 
Galwant,  adeiniog  wiwlu, 
Foreuddydd  ar  Ddafydd  Ddu. 


672  CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMEY. 

Dym.i  'r  gíln,  hoywlan  yw  hi — gu  lawen, 
A  glywaf  o'r  llwyni ; 
Olyw  ein  llais,  a'n  adlais  nî, 
Y  cysgadur,  cais  godi. 

Clyw  ddatgan  un  rhan  yn  rhwydd, — iaith  gofu% 
O'th  gyfiawn  ddyledswydd ; 
Dyro  fawl,  rasusawl  swydd, 
Diweirglod  i  dy  Arglwydd. 

Yn  man-goed,  glas-goed  y  glyn — pregethwr 
Pur  goeth  yw'r  aderyn ; 
E  gân  glod,  hynod  yw  hyn, 
Boreugerdd  ar  y  hrigyn. 

Minnau  â'm  trom  awenydd — ífaeledig, 
Ffol  ydwyf  o  bryd^^dd ; 
E,hy  sych  yn  fynych  a  fydd 
Fy  enaid  yn  Eüionydd. 

Erfyniaf  ar  Naf  yn  fy  nydd — gu  nerth, 
Ei  gynnorthwy  beunydd, 
I  dreulio'n  ia,vm  radlawn  rydd, 
Fy  einioes  yn  Eitionydd. 

Pan  ddcl  oes,  byr-oes  i  ben — e  dyuir 
Dannedd  y  geufigen  : 
Caf  orwedd  dan  lygredd  len, 
Mor  dawel  â  mrawd  Owen.* 

Af  i  orwedd  at  feirwon, — i  gaerau, 
0  gyrhaedd  gelynion ; 
Tyf  uwch  priddlyd,  fraenllyd  fion, 
Flodau,  gwiw  lysiau  gleision. 

Ar  ben  yr  ywen  irwerdd,  o  gariad, 
Agorir  hiraeth-gerdd ; 
Yr  adar,  ar  gynar  gerdd, 
Dysgant  fy  mhriodas-gerdd. 

Hen  gynfam  ddinam  i  ddynion, — a  chwaer, 
0  cherir  hi'n  íFyddlon, 
Fy  nghj^wely,  fy  nghalon, 
Fy  mhriod  hynod  yw  hon. 

Daw'n  rhwydd  ddystawrwydd  ystyriawl — i'r  bod, 
Neu'r  abwydyn  marwawl ; 
Pa  ddaear  f ud — pw-y  ddyry  fawl 
Yn  eigion  bedd  unigawl  ? 

Fy  enaid,  pan  derfyna — fy  einioes, 
Ar  fyuyd  cyf^^nga', 
Cymer,  0  anwyl-bcr  Na', 
I  dy  ddwylaw  'r  dydd  ola'."  D.  T. 

•"  Owen  GmfEydd,  y  Prydydd,  a  gladdwyd  yn  Uanystumdwy,  B.A.,  1730.' 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY.  573 

Y  mae  yma  hefyd  rai  cyfansocldiaclau  barddonawl  o  waith  Sion 
Lleyn  ;  a  da  genym  gael  rliyw  esgus  cTros  eu  hailargrafifu  • — 

"COFFADWRIAETH 
O'r  Parcliedig  Mr.  ROWLANDS,  Llangeitlio. 

Aeth  Rowlands  ddoetli  oreulwydd,  f ii  cnwog, 

I  fynwes  ei  Arglwydd  ; 

I  dderbyn  gwobr  ine^vn  sobrwydd, 

Anwyl  was  lor  yn  ol  ei  swydd. 

Swyddog,  g^yeinidog  ei  Naf,  meddianydd 
0  ddoniau'r  Gorucliaf  ; 
Gwasgarog  bren  brigog  braf, 
Ffraeth  ddylanwad,  ffrwythlonaf. 

Cerub  yn  fflamio  cariad,  i'r  bobloedd 
O'r  Beibl  a'i  agoriad  : 
Athraw  enwog  uthr  ynad, 
Ysprydol  a  duwiol  dad. 

Gweinidog;  bywiog  y  bn,  i'w  gencdl 
Ac  iawnach  trwy  Gynmru, 
Canwyll  hardd  yn  cynnull  llu, 
Aur  ei  lais  ar  ol  lesu. 

Pregethodd,  chw^'sodd,  wych  wlwsant — ei  Naf 

A'i  nefawl  ogoniant, 

A  phob  peth  yn  rhy  fethiant, 

Dan  y  sêr,  oud  Oen  i  sant. 

Arian-llais  ymgais  amgen — nag  Aaron, 
A'i  gy  wfain  wahanlen, 
A  chymwysach  uwch  Moesen, 
Oreu-lan  Sant  Howlands  hen  ; 

M\yy  cryf  na  Selyf,  seiliodd,  na  Dafydd 
Mwy  difeth  y  rhodiodd  ; 
O'i  enau  mâd  rhediad  rhodd, 
Duw  i  ni  a  dywynnodd. 

Mel  a  llaeth  odiaeth  ydoedd,  a  gwinwydd 
0  ganol  y  nefoedd  ; 
(Cywir  ei  râs)  cario'r  oedd, 
Olew  Ir  i  lawerocdd. 

çj        _  l  Canwyllau  fyrdd  cynuUwyd 

•^^  'o      Gwel,  oll,  ynt,  a'u  goleu  llwvd, 

ö  5  f>i      Eithr  i  haul  (arutlir  yw  hwn 
pq  P  to  ■' 

\  Noeth  begwn)  ni  thebygwyd. 

S  l  Ca'dd  ei  râdd  o  neuadd  Nèr 

Es  J    Deg  enwawg  o  dỳ  Gwiw-Nêr 

"  1    Uwch  plaid  Cerubiaid,  croywber,  Apostol 

g  \  Cain  nefol,  uch  cynifer. 


57-1 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY. 


Daniel  aed,  doniawl  ydoedd, — gan  Gcrub, 

I  gariad  y  nefoedd  ; 

Yu  entrycli  llewyrcli  lluocdd, 

Mwy  cnwog  ŵr,  mae,  nag  oedd. 

Yu  ei  fedd  y  gorwcddodd, — ŵr  cnwo^, 
Ar  wyncl)  ddj'sgleiriodd, 
Llangacthaw,  lle  in'  gweithiodd, 
Pridd  y  tir  ;  prûdd  yw ;  a'i  tôdd. 

SioN  Lleyn  a'i  cant. 

N.  B.— Os  hjäd  yr  Erîglynion  rhain  yn  addas  i  gacl  lle  yn  cich  Cylch-Grawn,  dymnnaf  arnoch  eu 
goFod  yn  rliyw  ífwi-r  iddo:  gobeithiaf  fod  cyfajisoddiad  yr  Enf/lynion  yn  agos  i'ch  boddlon- 
rwydd.  Ilyderaf  fod  cu  gwrthddrych  testynawl  yn  deilwng.  Hyn  o  ddymuniad  eich  ewyll- 
ysiwr  da  yu  eioh  gorchwyl  o  gario  y  Cylch-Grawn  yn  y  blacn.    'Wyf,  &c., 

JoHN  RoBEBTS,  Tŷ-yii-y-Lón,  Dyneio,  ger  llaw  PwUheli" 

"  CoFFADWRiAETH  am  Mr.  W.  W.,  Awdwr  Ilymuau  Cymreig. 


CoD  awenydd,  o'r  cadwynan, 
A  diangc  o'r  maglau ; 
Torr  y  rhwym  :  T»vr  yr  Hymnau, 
Gwiwdcg  wedd  sj-dd  gy/cdi  gau. 

Cauwyd,  dyfn-guddiwyd  y  gerdd, 
I  seler  bach,  is-law'r  bwrdd  : 
Ni  chacd  o  ddysg  ymysg  myrdd, 
Ail  am  saiü  i  Wüliams  hardd. 


dûon 


Cawg  aur  enwawg  wr  unawl, — a'i  a&bri 
0  ysbryd  barddonawl. 
Gwŷch  yn  gwau  Hemynaii  mawl, 
Hoywaf  rediad  h)  frydawl. 

Haul  ai'aul  heb  ei  wryd — i'r  cglwys 
Periglor  uchclfryd, 
Llawn  asbri  Ilon  ei  ysbryd, 
Toituriol  w:th  farwol  fyd. 

Yn  iach  awenydd  na  chaniad,  r.c  odl 

Yn  cydlais  na  Marwnad ; 

N ych  yw  sôn,  yn  iach  seiniad, 

Y  fraint  aeth,  bu  farw  eiu  t.id."  SioN  Lleyn. 

"CYWYDD    Y    GEEUEDIGAETH. 


PwY  luniodd  fcsurodd  ser, 
Ac  a  ledodd  y  gloywder, 
Mor  didor  mawr,  dywedwch, 
Oddiar  traeth  a'i  ddw'r  trwch  ? 
Llunio  daear  llawn  dj-allt, 
Creua  hwn  y  croy  w  a  hallt ; 
Caf  le  mellt  yn  cyflym  wau, 
Ymciliant  á'r  cymhylau  ; 
Difeth  gorchymyn  Dofydd, 
Eilw  y  rhai'n  i  oleu  ihydd  ; 
Dywedant,  Nid  da  oedi, 
(Pw  wiwlan  arch)  wele,  ni ; 
Pwy  biau'r  llais  p_\  bur  llawu, 
A  rwygodd  i  lawr  eigiawn, 
Trwst  oerlais  mal  trist  erlid, 
Trwy  un  lcf  taranau  llid  ? 
Pwy  law  fu'n  lluniaw  llennydd, 
Glana'  des  goleuni  dydd, 
Haul,  Iloer,  ser,  pob  aderyn, 
Gwyllt,  g^yellt,  gwâr,  daear,  a  dyn  ? 


Lluoedd  caf  i'r  ífufafen, 
Cynt  yw  eit  rhwysg  cantwyr  hen  ; 
Toi  f  hygar,  adar,  ydynt, 
Troen'  o  gylch  tra  yn  y  gwynt ; 
Heigiau'r  niyr,  hygar  eu  modd 
Pellenig,  pwy  a'u  Iluniodd  ? 

Ef  a  luniodd  filiynau 
Afrifaid  o  bryfaid  brau ; 
Cedyrn  ymlusgiaid  coedydd, 
Llc  mae  rhai'n  llam  yr  hŷdd ; 
Caruolion  gwylltion  a  gwfir, 
Diau  er  hiliaw  daear, 
Phoes  y  rhain  cain,  fyrdd  cant, 
I  gynnal  ei  ogoniant. 

Pob  Ue'n  deg,  pob  Uwyn  a  dail, 
Hyfrydwch  y  fawr  adail, 

Y  lliwiau,  lluniau  llonwych, 
Gwyrdd,  rhuddion,  gwynion  a  gwych 
Dolydd  a'r  coedydd  deiliog, 

Y  bronydd  a'r  creigydd  crog ; 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYSIRY. 


575 


Mynyclclan,  mal  tj'rau  teg 
l'r  adail  hardd  oreu-deg. 

Ti  yw'r  Pen,  wyt  Aer  y  parcli, 
A  gafodd  neb  dy  gyfarch, 
Am  curo  nef  mawr  iawn  wyd, 
Dy  waith  adwaen,  doeth  j'dwyd, 
Yn  dal  y  ser  dy  law  sydd, 
Mawr,  a  man,  mor,  a  mynydd. 

Glanach  y^v  dy  ragluniactb, 
Llaw'n  awr  sy'n  lliwio  a  wnaetli 
Maith  helynt  y  trym-wynt  tiodd 
Dy  ddwrn,  a  gaeci  oddiarnodJ, 
Gosod  i'f  mor  wregysau, 
(A'i  ddw'r  gwyilt)  dy  ddor  i'w  gau, 
Cadwyno'r  tân  glân  dy  glod, 
Ehoi  0  mewn  a  rhwymynod ; 
Ehwymo'r  gwres  yn  haul  tesu, 
Hoelio  ynghj'd,  y  byd,  bu — 
Dy  gyfoeth  diau  gafwyd 
Mor,  a  thir,  byrddir  a  bwyd 
Porthi  a  bwyd  fo  perthyn 
(Awdwr  doeth),  adar  a  dyn 
Gwiwlys,  a  diogelwch 

Y  pryfaid  yw  llaid  y  Uwch  ; 
Creigiau  anneddau  i'r  naill, 

Y  gweryd  a  gai  eraiU  ; 
Pawb  i'w  lle,  a'u  cytìe,  caf 
Ddewiswyd  yn  addasaf. 

Enwog  gyfoethog  weithydd, 
Llaw  y  Saer  yn  llywio  sj'dd  ; 
Cyfyd  i'r  lan  fo  gwanaf, 
I  lawr  yn  dwyn  cawr  y  caf, 
Dial  y  trais  a'i  dal  trwm, 
l'r  cedyrn  yn  rhoi'r  codwm. 


Cadarn  yr  wyt  yn  bamu 
Dewr,  a  llcsg,  dacar,  a'i  II ii, 
Saif  neb  a'th  wrthwynebydd, 
Lle  byddych,  a  fj'nnj'ch  f}  dil 
Doi  a  niwaid  dû  newyn, 
Baich  yw  tost  am  bechcd  uyu. 
Rhifi  i  gledd  y  rhyfel, 
Ac  wrth  dy  air  y  sai'r  sel ; 
Agori  ddrysau  gweryd, 
I  gucldio  gweilch  beilch  y  byd ; 
Pob  awdurdod,  pob  dewrder, 
AUu  a  nerth,  sy'n  llaw  Xer : 
Da  a  fydd  dwyn  dy  fodcl  di, 
Da  i  filoedd  dy  foli ; 
Am  eglur  waith  ma^vT-faith  mad, 
011  o'r  bron,  a  llwyr  bryniad. 

Pwy  rydd  ei  glod  peraidd  glùn, 
Di  golliant  j^n  deg  allan  ? 
Testun  cadeir-ddyn  dewr-ddoeth  ? 
A  thrig  hwn  i  Athraw  coeth ; 
Pob  tafod  i'w  fawr-glod  fo, 
A  chalon  i  wych  eilio, 
Dyfal  i  foli  Dafydd, 
Pihedo  dawn  ar  hj-d  y  dycld. 

DIWEDD. 

A  oes  neb  wyncb  unawl — dda  anian 
A'i  ddoniau  barddonawl, 
Rhydcl  o'i  fodd  y  rhoddo  fawl 
I  degwch  prynedigawl  ? 

Rhoir  mawl  mwy  breiniawl  am  bryniant 
Gan  dorf,  diderfyn  y  canaut; 
Parod  à  thafod,  a  thaut, 
Y  gwciuir  ei  ogoniant. 

SiON  Lleyn  a'i  cant." 


Cyunwysa  y  Cylcbgrawn  uu  ueu  ddwy  o  ganiadau  eraill,  y  rliai  uid 
ydym  yu  liollol  foddlawu  i'w  gadael  ar  ol ;  oud  rliag  bliuo  eiu  dar- 
Ueuwyr  â  gormod  o  farddoniactb,  yr  ydym  yn  troi  at  dri  llytbyr  yu  y 
pummed  rbifyu,  wedi  eu  bysgrifeuu  gau  Morgan  Llwyd  at  ci  cbwacr 
a'i  fam.  Pa  le  y  mae  yr  ysgrifeuiadau  eraill  o  waitb  yr  uu  awdwr,  y 
rbai  oeddynt  yu  mcddiant  Dr.  Jcukius,  o  Wrecsam  ?  A  oes  ncb  o 
biliogaetb  Dr.  Jcubins  yn  fyw  ?  Ac  a  oes  dim  papyrau  o  waitb  Morgan 
Llwyd  ganddyut  bwy  yu  awr  ?  Rboddem  eu  pwysau  o  aur  ddwy  waitb 
trosodd  am  gauiatád  i'w  bargraffu ;  ac  ymrAvymem  i  anfon  yn  ol  yr 
ysgrifiou  gwrciddiol  yu  ofabis.  Yu  y  cyfamscr  bydded  ein  darllcnwyr 
yu  ddiûlcbgar  am  yv  byn  a  ganlyn : — 


676  CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  OYMRY. 

LLYTHYKAU    MORGAN    LLWYD    O    WYNEDD. 

Yr  yt^m  J'n  mcddwl  y  byJd  y  llythyrau  canlj^nol  yn  ddcrbyniol  i  lawer  o'n  dar- 
llenyddion  :  y  niae  ILiwer  o  waitli  yr  iin  awdwr,  yr  ydyra  yn  dcall,  yn  mcddiant  y 
Dr.  Jenlcins,  o  Wrccsam,  yr  hwn  sydd  yn  foddlon  i'w  cyflwyno  i  ni,  os  bydd  y 
wlad  vn  galw  am  hynafiaeth  o'r  fath  hyn :  mae  y  rhan  fwyaf  o  honynt  wedi  eu 
hysgrifenu  o'r  flwyddyn  1G4G  i'r  flwyddyn  1G5S;  ond  nid  yw'r  mis,  na'r  dydd  o'r 
wythnos,  wedi  osod  wrth  amryw  o  honyut. 

LLYTIIYU   I. 

"  Ni  wn  i  pa  bcth  a  wneir  i  chwi  yn  y  wlad  yna,  nes  y  del  amser  Duw  :  llawer  o 
rybuddion  a  gawsoch,  llawer  o  fariau  sydd  j'n  eich  meddyliau  dirgelaf.  Heb  iawn 
ddefiFro  nid  oes  iawn  wcithio,  nac  ychwaith  fywiogrwydd  hcb  ddiwydi-wydd  :  ond 
y  mae  rhyw  hunan-feddwl  dirgel  yn  rhwystro  hâd  Duw  i  flodeuo  ei  flodeuyn  yn 
amlwg ;  a'r  gydwybod  a  ẃyr  ei  bod  yn  esgeuluso  y  goleu  a'r  nerth  a  roddes  Duw  i 
ni.  Gwir  mawr  yw,  y  diwedda  Duw  ei  adeiLad ;  am  hyny,  cysur  fydd,  os  myn  yr 
enaid  ymsuddo  i  lawr  oddi  fewn,  yn  y  meddwl  yn  ddibaiJ,  gan  ddysgwyl  beth  yw 
e-nyllys  Duw  ynddo  ef  ei  hunan.  Gwahaned  rhwng  hon  a'i  cwyllys  ei  hun,  er  bod 
y  ddau  yn  j'r  un  dyn  neu  ddyncs.  Fy  chwaer  Dorothi,  na  hiraetha  am  un  wlad 
dan  yr  haul :  yr  anialwch  sydd  ynot  ti  dy  hunan,  nid  yn  y  wlad.  Rhaid  oedd  i  rai 
gynt,  ac  i  eraill  cto,  fod  yn  y  diffaethwch  ddeugain  mlynedd  (neu  ddiwrnodau), 
ond  gwylia  rwgnach  yn  anialwch  dy  gyflwr;  fe  rydd  un  ddwfr  i'r  anfeiliaid  yn  y 
diffaethwch;  Esay  xliii.  19,  20.  Annerch  íì  at  fy  chwaer  Elizabeth.  Bydd  ddiwyd, 
a  bydd  iach.  M.  Ll." 

llythye  ii. 
"fy  anwyl  fam, 

Ymofyn  yn  eich  Ilythyr  yr  ydych  ynghylch  y  Crynwyr,  y  rhai  elwir  felly :  mi  a 
safaf  ar  fy  nj-sgAvyIfa;  Hah.  ii.  1,  2:  ac  wedi  sefyll  enyd,  fy  ngwaith  i  yuo  fydd, 
dysgu  a  dilyn  daioni  pob  un,  a  gwrthod  drygioni  pob  math  ;  ymresymu  â  phawb  a 
ddel  ataf,  heb  gj^thrwfl,  yn  ymwrando  beth  a  ddywed  j-r  Arglwydd  wrthyf,  a'i 
•\\-yneb  i  gj-dseinio  â'r  gj-dwybod  oddife\vn.  Lle  y  bo  cythrwfl  y  mae  Ilwgr  yn  y 
meddwl :  y  mae  amoch  chwithau  yna  hefyd  eisieu  deffroad,  a  nithiad,  a  dynoethiad 
eich  proffes  j-n  amlycach.  Ond  pan  fo'r  gsvynt  garw  j-n  ch'syythu,  gadewch  i  ûs  y 
meddj'Iiau  f  j-ned  gj-dag  ef .  G wir  j-  maent  hwy  yn  ei  ddywedyd,  ond  nid  yr  holl  wir : 
ac  ni  a  wj-ddom  mai  rhaid  wrth  ddwfr  cj-stal  a  thân  j-sbrj'dol.  Prj-nwn  yr  amser; 
ymwrandewch  û  Duw  yn  unig  o  ddifrif,  nid  o  chwareu  yu  hannerog  fel  y  mae'r  rhan 
fwj-af.  'Ewj-f  fi  yn  credu  y  siglir  rhai  lawer  mwy  nag  eto,  fel  y  dywedais  yna  wrth 
rai  na  chlywsant  ymlaen  llaw  j-  pryd  diweddaf.  Gwylied  H.  Hughes,  ac  Efan,  a 
chwithau  j-n  Nghynfel,  gj-sgu  ueu  j-mwj-lltio.  'Ewy'n  danfon  i  chwi  lyfr  i'w  gy- 
ffelj-bu  â'r  llyfr  oddifewn. 

Ar  frys  â"m  hannerchion  atoch,  ac  at  ein  chwiorydd  a'n  ffryns.  Os  bydd  dim  a 
fyno  neb  o  honoch  á'm  fi,  danfonwch  ar  frys,  rhag  i  mi  fod  lieb  glj-wed  oddiwrth- 
ych,  neu  gael  fy  ngalw  oddiyma  i  ryw  le  arall.  Byddwch  sobr,  byddwch  effro ; 
diwyd  hyd  y  g^vyddoch,  a  doeth  i  wrthwynebu  creulondeb  trwj'  f-n-yueidd-dra. 

Eich  ufudd  fab, 

M.  Ll." 

LLYTHYE.  in. 

Caerloyy:,  Äwst  24* 

"FY  ANWYL  ANP.m-DEDDUS  FAM, 

ÎÍT  cheis  i  odfa,  er  pan  ddaethum  i  o  Gymru,  i  ysgrifenu  ond  ychj'^dig  at  neb,  am 
fod  yr  hela  diweddaf  j-ma  mor  brj-sur,  a"m  cj^nllwyn  mor  wastad,  na  che's  amser : 


CYIIOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY.  577 

mae'n  hir  genj'f  eisieu  clywecl  pa'r  un  a  wnaetli  y  gelyn  ai  dyfod  i  Gymru  ai  peidio. 
Os  daeth  ef,  ni  wyddom  waethaf  dyn  sydd  a'i  anadl  yn  ei  ffroeuau  ;  Esay  li.  12,  13. 
Mae'n  rhaid  iddynt  gael  tipyn  o  rwysg  cyn  marw,  am  nad  j'dynt  hwy  eto  ddigon 
uchel  i  gwympo,  na  ninnau  yn  ddigon  isel  i  godi :  ond  cyn  diwedd  y  cynhauaf  yn 
Nghymru,  medd  gẁr  i  Dduw,  fe'u  delir  hwynt  yn  y  fagl.  Ni  fuom  mewn  peryglon, 
ond  mae  Duw  o'i  ras  yn  ein  cadw,  ac  yr  ydym  ni  yn  iach,  a'n  hyfrydwch  sydd  yn 
yr  Arglwydd.  Na  fyddwch  drist  o'n  plegid  ni,  canys  y  mae  llawenydd  mawr  yn 
agos.  Er  gwaetha  dynion  a  chythreuliaid  fe  geidw  Duw  ei  air  a"i  blant.  Mari  a 
ddewisodd  y  rhan  oreu,  na  ellir  ei  ddwyn  oddiarni.  Mae'n  hir  genyf  am  glywed  pa 
íodd  y  mae  fy  ngwraig  a'm  teulu,  a'r  rhai  â'n  cûr.  'Ewyf  íì  yn  tybied  cyn  ho  hir 
y  dychwelaf  :  felly  mi'ch  gorchymynaf  i'r  Arglwydd.    Eich  ufudd  fab,      M.  Ll." 

Hawdd  fyddai  cyfansoddi  pregeth  faitb  ar  y  llytliyrau  liyn  :  ond  nid 
oes  genym  ofod  nac  arfod  i  wneyd  mwy  nag  enwi  rhai  o'r  penau  ;  ac 
fel  arferol  cawn  ddeclireu  gj'da  y  rlian  ddiweddaf  i'r  testun. 

1.  Gwelwn  fod  Morgan  Llwyd  yu  meddu  jí:  liyn  yr  oedd  eiu  cyfaill 
doniol  M.  H.  yn  liiraethu  am  i  Finney  ei  gael,  fel  y  gallai  gael  man- 
tais  i  ddeall  pechod  gwreiddiol — sef  }nv  hyny,  gu-raig. 

2.  Y  mae  yn  amlwg  oddiwrth  y  llythjTau  uchod  fod  Morgan  Llwyd 
am  ryw  yspaid  yn  canlyn  byddin  y  senedd.  Ond  nid  yw  hyn  yn  cyn- 
nwys  ei  fod  yn  rhyfela  yn  weithredol,  oblegid  yr  oedd  y  fyddin  sen- 
eddol  yn  cadw  amryw  weinidogion  i  bregetbu  i'r  milwjT:, 

3.  Gwelwn  hefyd  fod  ei  fam,  ac  efallai  ei  chwacr,  yu  rhai  o  duedd 
grefyddol :  a  thra  addysgiadol  ysv  crafifu  ar  y  dull  y  mae  yn  ysgrifenu 
atynt,  ac  yn  enwedig  y  parch  a  ddangosir  ganddo  i'w  fam. 

Yn  y  lle  nesaf,  gan  fod  cymaint  o  dwf  a  dadwrdd  yn  y  dyddiau  hyn 
am  yr  Undeb  rhwng  yr  Eglwys  a'r  Wladwriaeth,  dichon  mai  nid  an- 
nifyr  gan  lawer  fyddai  darllen 

"HANES    DEGYMAÜ. 

PwYbyuagsyddyn  y  mesur  lleiaf,  yn  gydnabyddus  â 'sgrifeniadau  yr  Hen  Desta- 
ment  a  ŵyr  fod  degisTn  o  osodiad  dwyf ol,  dan  y  lly wodraeth  luddewaidd.  Ond  nid  oes 
nemawr,  yn  yr  amser  presennol,  mor  ynfyd  a  cheisio  profi  fod  gan  neb  hawl  ddwyfol 
i  ddegymau,  am  eu  bod  wedi  dyspeiddio  gyd  â'r  llywodraeth  ddwyfol  (Thtocracy). 
Y  mae'r  cyffredin  bobl  yn  ddiweddar  yn  darllen  cymmaint  ar  y  Testament  New- 
ydd,  fel  ag  y  mae'r  offeiriaid  yn  g^yeled  yn  wiw  iddynt  geisio  profi  eu  hawl  i 
ddegymau  oddiar  un  sail  arall  oud  cyfreithiau  eu  gwlad,  ao  er  clod  i  lawer  o  hon- 
ynt — y  maent  am  ddiddymu  yr  hen  arfer  lygreilig  a  chynnenllyd.  Un  o'r  ysgrif- 
enwyr  goreu  yn  yr  Eglwys  Sefydledig  (Paley)  a  ddywed  fel  hyn  am  ddegymau, 
'  Arddwriaeth  sy'n  cael  ei  rhwystro  gan  bob  sefydliad,  ag  sy'n  gollwng  y  cyfryw, 
nad  yw  yn  gofalu  dim  am  y  gwelliant,  i  fod  yn  gyfranog  o'r  elw.  Y  mae'r  gns-rth- 
reswm  hwu  yn  gymmwysiadol  at  bol)  arferiad  arglwyddiaethol  ag  sy'n  rhwymo'r 
meddiannydd  ar  farwolaeth  arglwyddi  neu  adeilad,  neu  drosglwyddiad  jt  etifedd. 
iaeth,  i  fforffed  o  werth  g\vellhad  y^  tir. — Ond  o  bob  sefydliad  sydd  yn  y  ffordd  hon 
yn  wrthwyneb  i  lafurwaith,  neu  arddwriaeth  ac  ammaethiad,  nid  oes  un  mor  ni- 
weidiol  a'r  djgymau. 


5/8  CYHOliDÜIAUAU  CYFNODOL  Y  CYIIRY. 

'  Y  gofynydd,  s}  dd  j'ma  yn  dyfod  i  mewn  i  flfrwyth  y  tir  heb  gyfranu  dim  at  y 
draul  a'u  dvgodd.  Pan  fyddo  blynyddocdd  o  lafur  a  lluddcd  wedi  gwellliau  a 
brashau  tyddyn,  pan  fyddo'r  llafurwr  yn  gwelcd  cnydau  toreithiog  yn  addfeiu  yn 
ol  ci  draul  a'i  ddiwydrwydd. — Y  funud  y  Ijyddo  yn  barod  i  fwrw  ei  gryman  i'r  ŷd, 
y  mac  yn  gorfod  rhanu  ei  gynhauaf  g>'da  dicithr,  nad  yw  yn  pcrthyn  iddo,  nac  yn 
ei  waîjanaethu  'chwaith.  Degymau  ydynt  drcth  nid  yn  unig  ar  ddiwydrwydd,  ond 
ar  y  diwydrwydd  hyny  sy'n  porthi  dyuol  ryw,  ar  y  cyfry  w  ymdrechiadau  ag  y  mae 
amcan  pob  cyfreithiau  doeth  eu  hanog  a'u  meithrin,  am  eu  bod  yn  cys\  lltu  swra  yr 
elw  ag  y  mae'r  wladwriaeth  yu  ei  dderbj'n  oddiwrth  holl  drefn  marsiaudaeth  a 
llwyddiant  eu  masnacli.  Ac  ynghyd  a'r  hoU  aughyíleustra  sy'n  perthyn  i  osodiad 
y  dcgwm,  y  mae'r  drwg  hwn  yn  'chwauegd,  ci  bod  yu  dreth  ar  dir  porfa.  Y  mae 
baich  y  dreth,  os  nid  ei  hoU  bwysau,  yn  disgyn  ar  wrteithiad  ncu  welliant ;  hyuy 
yw,  ar  y  ffordd  hyny  o  wellhad  ag  a  ddylai  y  Uywodraeth  ei  eamwythau  a'i  wobr- 
wyo,  mewu  rhagoriaeth  i  im  aiall.'*  Ond  ni  a  brysurwn  i  roddi  ychydig  o  hanes 
degymau.     '  '«li.>'  '^  ■"■  l'í' 

Cyu  dyddiau  Cystenyn  fawr  nid  oedd  un  math  o  gyflogau  eglwysaidd  wcdi  sef- 
ydlu.  Yu  y  llwyddyn  322  y  gwnaeth  ryw  fath  o  gyhoeddiad  i'r  dyben  hyuy  ;  ond 
nid  oes  son  am  ddegwm  yu  hir  wed'yn — yn  y  pedwerydd  cant  yr  oedd  y  dcgfed  yn 
cael  ei  ofl'rymu  yn  yr  Ital  at  wasanaeth  yr  eglwys,  a'r  gwyr  llen  yu  dechreu  gwaeddi 
am  cu  tulu  yn  rheolaidd.  0  gylch  yr  amser  hyny,  Ambrose,  esgob  Milan,  a  hacrai 
wrth  y  bobl  os  na  thalent  hwy  y  ddegfcd  y  cymerai  Duw  y  naw  rhan  arall  oddi- 
wrthyut  hwy.  Augustiue,  esgob  Hippo,  fygythiai  yr  un  gosb  ;  ond  y  mae  yn  eg'ur 
mai  ymofyn  degwm  yr  oeddid  yn  yr  amser  hyny  yn  fwyaf  i.e.Ilduc  1  i  gynnal  y 
tlawd,  canjs  y  mae  Augustine  yn  dywedyd  y  byddai'r  cyfryw  na  thalent  ddegwm, 
i  fod  yn  euog  wrth  frawdle  Duw  o  farwolaeth  y  tlawd.  Yn  Rhufain  ac  Antioch  ni 
&  wyddom  oddiar  dystiolaeth  dda  fod  miloedd  o  dlodion  yn  cael  eu  cynnal  ar  draul 
yr  eglwys.t  Oud  megys  tra  yr  oedd  y  dirywiaeth  yu  cyimyddu  y  tlodion  a  ddi- 
brisiwyd.     • 

Yn  Mrydain,  cyu  dyfodiad  y  Saxons,  oddeutu  canol  y  puramed  cant,  yr  oedd 
anfoesoldeb  i'w  ryfeddu  yn  tyccio  yrahlith  yr  offeiriaid  yn  gystal  a'r  gwreng.  Dy- 
wed  Gildas  hefyd,  yr  hwn  oedd  yn  byw  oddeutu  canol  y  chweched  cant,  '  Nad  oedd 
bugeiliaid  Bryduin  ond  bugeihaid  meAvn  enw  ;  eu  bod  ar  bob  achlj  sur  yn  f wy 
av,'yddu3  i  borthi  eu  hunain  na'r  praidd  ;  heb  erioed  eu  galw  i'r  weinidogaeth,  ond 
gafaelyd  j'uddi  fel  crefft,  yn  annog  eraill  i  roddi  elusen  yn  helaeth,  ond  heb  gyff- 
hAvrdd  â'u  cod  eu  hunain  ;  yn  ymgais  am  ddyrchafìad  yn  yr  eglwys  yn  hytrach  nag 
jrn  y  nefoedd  ; — yn  anwybodus  yn  athrawiaethau  yr  ysgrythyr,  ond  yn  gelfyddgar 
iawn  yn  mhethau'r  bj'd,  ac  yu  euog  o  bechodau  echrydus.  '  Beth  gan  hyny,  ebe 
fe,  a  allasyd  ei  ddysgwyl  oddiwrth  y  fath  ddynion.' 

0  gylch  y  flwyddyn  593,  yr  anfonodd  Pab  Gregory,  Ausfe'n  fouach,  ac  eraill,  i 
Locgr  i  ledu  Cristionogaeth  ymlilith  yr  Anfflo  Saxons,  ac  i  sefydlu  trefn  llywodr- 
aeth  eglwysig :  jt  oedd  ef  i  gadw'r  temlau  paganaidd,  a'u  cysegru  at  addoliad 
Crist'nogol,  trwy  eu  taenellu  â  dwfr  sanctaidd. — Cj'n  dyfodiad  y  monach  hwn  i 
Frydain  yr  oedd  llawer  o'r  offeiriaid  wedi  dyoddef  erledigaeth  lem  oddiwrth  y 
Sajcons ;  ond  me^vn  amser  byr  wed'yn  y  rhoddodd  brenin  Kent  dir  i  Au&tin  a'r 
rhai  oedd  gj'dag  ef,  ac  fal  yr  oedd  rhoddion  o'r  fath  hyn  jti  debyg  o  gynnyddu, 
anfonodd  Austin  at  y  pab  am  gyfarwyddyd  pa  fodd  i  drefuyd  rhoddion  ac  offrym- 

*  "Pale-j's  3Ioral  and  Politieal  Philosophy."    Cyf.  ii.  tadal.  406. 

+  "  Auguä  tine  sy'n  tysüolaethu  fod  ei  holl  f eddiannau  daearol  yn  gystal  a'i  ddoniau  at  wasanacth 
y  bobl.  Gregùry  ìíaziaiizen  a  ddywed  am  Bazil,  esgob  haelionus  yn  Cesarae, '  Mai  ei  gyfoeth  oedd 
mwynhan  dim,  diystyru  gloddest,  rhysedd,  a  byw  fel  y  cyfTrodia  ar  ymborth  a  dillad.'  Jerom  a 
ddywed,  '  Gogoniant  esgob  yw  gofalu  am  y  tlawd,  ac  mai  ei  warth  oedd  ymgyíoethogi  ei  hutt. 
Rhaid  gan  hyay  i  esgob  fod  yn  ddiargyhoedd,  &c.  meda  Paul :  1  2im  ÜL" 


CYHOEDDIADAU  C\TX0DÜL  Y  CYMRY.  ^79 

au'r  Crist'nogion.  Atebodd  Gregory  mai  arfer  yr  eglwys  oedd  eu  rhanu  yn  bc(lv  av 
rhan  ;  i'r  esgob  gael  un  rhan,  yr  offeiriaid  un  arall— y  drydedd  ran  i'r  tlodion,  a'r 
bedwarydd  at  adgyweirio'r  llannau.  Ac  yn  agos  yn  y  modd  liyn  y  gosodwyd  allan 
drysor  yr  eghyys  dros  hir  amser.  Nid  oedd  yr  offeiriaid  ond  megys  goruchwylwyr 
i  edrych  bod  yr  arian  yn  cael  eu  cj'franu  yn  ol  rheol  yr  eglwys. 

Y  mae  hen  ganon  a  gyfrifir  i  Egbert,  archesgob  York,  yn  yr  wythfed  cant,  yn 
ordeinio  fod  y  degwm  i  gacl  ei  ranu  rhwng  yr  offeiriaid  a'r  tlodion,  ac  i  adgy weirio'r 
llannau ;  a'u  bod  uhwy  i  gael  eu  cyfranu  coram  testibics  o  fiaen  tystion,  rhag  ofn  i'r 
offeiriaid  gadw  gormod  iddynt  eu  hunain.  Yn  gyttunol  â'r  canon  hwn,  y  mae 
Selden  jm  dywedyd  fod  crynodeb  o  ganons,  dan  y  tiU  Stalutci  synodonimo  wedi  eu 
cael  yn  Abbey  St.  Aujustim  yn  Canterbury;  a.  hoi  yn  heanod  De  division  Deci- 
marum,  pa  un  sydd  yn  rhoddi  cyfarwydJyd  i  gyfrauu  'r  degwm  yn  dair  rhan  fal 
uchod,  o  flaen  tystion. 

Oddiwrth  gyfreithiau  Ethelfred  a  Ilawer  eraill,  a  ellid  eu  defynu,  mae  yn  eglur 
eu  bod  yn  arfer  hir  ddosbarthu'r  deg\vm  yn  dair  rhan,  wcdi  rhoi  i  fynu  yr  hen  arfer 
o'i  rhanu  yn  bedwar. 

Yn  yr  amser  cyntaf  y  sefydlwyd  offeiriaid  plwyfol  yr  ocdd  degwm  y  plwyf  yn 
cael  ei  ddosparthu  yn  bedwar  rhau  ;  un  at  yr  esgob,  un  at  gynnal  y  Ilan  i  fynu,  un 
at  y  tlodion,  a'r  bedwarydd  at  yr  offeiriaid  yn  gwasanaethu'r  plwy f — ond  pan  fyddo'r 
esgobaeth  yn  myned  yn  gyfoethog  trwy  roddion,  gwarafynyd  i'r  esgob  gymeryd  ei 
ran  o'r  degwm.* 

Oddeutu  canol  y  seithfed  cant  y  rhanwyd  esgobaeth  Canterbury  yn  blwyfau,  ac 
y  sefydlwyd  offeiriaid  i  aros  ymhob  plwyf.  Cyn  hyn  yr  oeddynt  yn  teithio  i 
bregethu  a  gweinyddu  ordinhadau  o  fan  i  fan.  Ond  yn  yr  amser  hjTiy  fe  sefydl- 
wyd  cyflogau  iddjmt  yn  hoU  dej'masoedd  yr  Ileptarclnj,  trwy  dreth  ag  oeddynt  yn 
ei  alw"n  Kirk-shot.  Hyd  yr  wythfed  cant  yr  oedd  yr  offeiriaid  yn  Lloegr  yn  cael 
eu  cynnal  gan  gnwd  y  tir  a  roddwyd  iddynt  gan  freuhinoedd  ac  eraill.  Trwy  dreth 
o  un  geiniog  Saxon  ar  bob  tŷ  o  gymaint  o  ardreth,  a  thrwy  offrwm  ewyllysgar  y 
bobl.  Ond  nid  oes  dim  dadl  nad  oedd  yr  offeiriaid  yn  Lloegr  yn  gystal  a  gwled- 
ydd  eraiU  cyn  hyn  yn  ymofyn  y  ddegfed  yn  ol  cyfraith  Moses.  Mae  Agaboard, 
esgob  Lyons,  tua  diwedd  yr  wythfed  cant,  yn  gwadu  nad  oedd  un  gymanfa  wedi 
chynnal,  na  chj^reithiau  wedi  sefydlu  i  bederfynu  pa  faint  oedd  y  cyffredin  bobl  i 
roddi  i'r  offeiriaid,  nag  at  adeiladu  llannau. 

Montesquieu,  wrth  son  am  sefydliad  degymau,  sy'n  dywedyd,  '  Nid  oes  neb  yn 
amau  nad  oedd  yr  offeiriaid  yn  agoryd  eu  Biblau,  ac  yn  pregethu  rhoddion  y  Lefi- 
ticus  cyn  amser  Charlemagne,  ond  mi  anturiaf  ddywedyd,  cyn  teyrnasiad  y  tywysog 
hwnw,  er  fod  y  degAvm  yn  cael  ei  bregethu  i  fynu,  nad  oedd  erioed  wedi  sefydlu 
trwy'r  gyfraith.'  Ond  yn  senedd  Franckfort,  yr  hon  a  gj'nhaliwyd  dan  Charle- 
magne  yu  y  flwyddyn  749,  y  cawsant  annogaeth  bwysig  i  dalu  degwm.  Gwnawd 
math  0  bennod  yn  y  sj-uod  h\  ny  ymha  un  y  dy wedir,  '  Yn  y  newyn  diweddaf  uid 
oedd  dim  ŷd  yn  y  tywyî,  yr  ysprydion  uffemol  a'i  difethasant  i  gyd,  ac  yr  oeddynt 
yn  eu  clywed  yn  edliw  i'r  bobl  am  beidio  talu  degwm  :  mewu  canlyniad  i  hyn  fe 
ordeiniwyd  fod  pawb  ag  oedd  a  thir  eglwys  gauddynt  i  dalu  degwon  yn  ddiattrcg ; 
a'r  canlyniad  nesaf  oedd  i'r  rhwymau  gael  ei  estyn  at  bawb,  A  phwy  all'sai  lai  na 
thalu  degwm  a'r  diafliaid  yn  gorchymyn  iddynt.' 

Yn  yr  oes  hon,  yr  wythfed  cant,  yr  ydoedd  coel-grefydd  yn  cynnyddu  yn  gynt 
nag  o'r  blaen.  Adeiladwyd  Uawer  o  fonachdai  yu  Lloegr,  a  j;hobI  o  bob  rhy  w  oedd 
yn  dylifo  iddynt. 

Gyda  choel-grefydd  ddistadl  y  gwreng,  yr  oedd  cribddail  a  thwyll  yr  offeiriaid 
yn  cynnyddu,  nes  o'r  diwedd  iddynt  haeru  fod  y  ddegfed  o  hoU  feddiannau'r  gwreng 
yn  ddyledus  i'r  offeiriaid.     Jure  dicino. 

*  "  Blaclistont's  Cron."    Cyf.  i.  tudal.  S8i. 


680  CYHOEDDL\DAU  CYFNüüOt,  Y  CYMRY. 

•Cvn  yr  wythfed  cant,'  mcdd  Blackstone,  '  Nid  oedd  un  gyfraith  yn  Lloegr  am 
dalu  dcgymau.  Canon  a  wneid  yn  y  llwyddyn  786  sydd  yn  annog  i  dalu  degwm, 
ond  nid  j'n  rhwymü'r  gwreng.' 

0  gylch  y  flwyddyn  794,  Olîa,  brcnin  Mcrcia,*  a  laddodd  Ethelbert  brenin  yr 
East  Anglcs,  ac  a  gymcrodd  ei  deyrnas  trwy  frad,  ar  amser  ag  oedd  OlTa  yn  ymofyn 
Elpida  merch  Ethelbert  yn  wraig.  Ni  adawodd  cydwybod  OíFa  cf  yn  llonydd  am 
y  weithred  greulon  hon,  eithr  goiíu  fyncd  at  y  pab  i  Riifain  am  faddeuant.  Cafodd 
faddeuant  gan  y  pab  ar  y  telcrau  iddo  gyfranu  yn  haclionus  i'w  offeiriaid.  I  wneud 
iawn,  gan  hyny,  am  ei  gamwedd,  rhoddodd  ddegwm  ei  hoU  deyrnas  at  yr  cglwys. 
Hhoddodd  hefyd  i  eglwys  E-huf ain  y  drcth  a  elwyd  ceiniogau  Pedr  (  Peter  pence), 
Bcf  trcth  o  geiniog  ar  bob  teulu  trwy'r  Uywodracth. 

Yn  y  flwyddyn  854,  Ethclwolph,  ty^wysog  gwan  a  choel-grcfyddol,  a  \rnaeth  yr 
ordinhad  gaulynol  mewn  pcrthynas  i'r  cglwys,  '  Mylì  Ethelwolph,  trwy  ras  Duw, 
brenin  y  dwyrciniol  Saxons,  &c.  ydwyf  er  iechyd  fy  enaid,  daioni  fy  mhobl,  a 
llwyddiant  fy  nheyrnas  wedi  cymcrj'd  yr  ymroad  doeth  a  g^vasanaethgar,  o  ganiatau 
y  degfed  rau  o  bob  tir  trwy  fy  nheymas  at  j'r  eglwys  a  gwasanaeth  crefydd.  Y 
mae'r  caniatad  hyn  yn  cael  ei  roddi  genjTn  ni  i'r  eglwys,  cr  anrhydedd  i  lesu  Grist, 
a'r  fendigedig  forwyn,  a'r  hoU  saiut.' 

Dywed  Hume,  '  fod  y  gwyr  eglwysaidd  yn  yr  oes  anwybodus  hyny  yn  cynnyddu 
yn  y  fath  rwysg  a  gallu,  nes  iddynt  wneud  â'r  gwreng  a  welant  yn  dda.  Gallasyd 
meddwl  wrth  eu  holl  bregethau  a  u  homiliau,  fod  Crist'nogaeth  i  gyd  yn  gynnwys- 
edig  mewn  talu  degwm  ac  offrwm.  Hwj^  aethant  mor  belled  a  haeru  fod  ganddynt 
ddwyfol  hawl  i'r  ddegfed  ran  o  bob  Uafurwaith,  marsiandaeth,  hyriau  gweithwyr 
a  milwyr.  lü,  yr  oedd  rhai  canonists  yn  sicrhau  fod  gan  yr  offeiriaid  hawl  i'r  ddeg- 
fed  ran  o  ennill  putteiniaid  wrth  eu  galwad.'  Heblaw  hyn,  yr  oedd y  gwyr  eglwys- 
aidd  i  gyd  yn  rhydd  oddi  wrth  bob  treth,  canys  yr  oedd  yr  offeiriaid,  meddant,  er 
cynddrwg  eu  g^yaith,  yn  blant  Duw,  a  chan  hyny,  fod  y  plant  yn  rhyddion  oddi 
v/rth  bob  treth  yn  y  deymas." 

Nid  annhebyg  i'r  dyddiau  presennol  oedd  yr  amseroedd  pan  gy- 
hoddwyd  y  "  Cylcligrawn :  "  a  gellid  meddwl  mai  gyda  golwg  yn 
bendifaddeu  ar  yr  oes  lion  yr  ysgrifenwyd  yr  liyn  a  ganlyn  : — • 

"HYNOD    WELEDIGAETH 

GWR  BOXHEDDIG  O  FFRAINGC, 

Tra  ydoedd  ymhell  oddi  Cartref,  yn  ymdeithio  yn  un  o  Wledydd  y  Dwybain. 

[A  'jìjmmerwyd  allan  o  Waith  a  elwir — The  Patbiot.] 

Sefyll  yr  oeddwn  wrthyf  fy  hun  ar  ben  bryn,  uchben  carnedd  anferth,  ac  anialwch 
o'r  dyrysaf  yn  gorchuddio'r  fan  ;  lle  y  buasai  unwaith  yn  sefyll  un  o'r  dinasoedd 
teccaf  ar  wyneb  y  ddaear.  A'r  olwg  a  barodd  i  mi  syn-fyfyrio  ar  líaws  o  bethau 
perthynol  i'r  byd  gwag  presennol,  a  chyfnewidioldeb  pob  peth  dan  haul.  Ac  wedi 
gorwedd  i  lawr  i  orphwys  (gan  nad  oedd  dim  i'm  rh\Yystro)  dilynais  fy  myfyrdodau, 
ne's  dyfod  cwsg  yn  ddiarwybod  i  gloi  fy  synwyrau,  a  mi  a  freuddwydiais  fel  y 
canlyn :  — 

Gwr  ieuangc  a  safuj  (dybygswn)  yn  fy  ymyl,  o'r  glanaf  a  welais  erioed  ;  ac  mi  a 
gasglais  yn  uniongyrch,mae'nrhaid  mai  Angel  ydoedd,  ac  uid  djTi.  A  chyn  i  mi 
cael  cyfle  i  ymholi  dim  ag  ef,  efe  a'm  cipiodd  i  fynu  yn  uchel  i"r  awyr,  ne's  bod 

•'TÄe  hingdom  of  Mercia  included  the  middle  counües  of  England,  anl  extended  from  thi 
Thame*  Us  the  Mumber,frûm  the  Severn  to  the  Kinadoms  of  Essex  and  East  Âangles." 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY.  581 

amrywiol  deymasoedd  y  ddaear  yn  isel  odditanom.  Oddi  yno  canfum,  ymhlith 
eraill  f y  ngwlad  anwyl  fy  hun  ;  a  rhyfodd  fu  gennyf  weled  rhy w  gyffro  anghyffredin 
ymhlith  yr  holl  drigolion,  a  phawb  yn  ymgyrch  am  y  cyntaf  i'r  lle  mwyaf  cyhoedd- 
us,  ne's  bod  yno  dyrfa  afrifed  o  bobl.  Ac  er  cuwch  yr  oeddwn  uwch  eu  penau,  yr 
oedd  swn  eu  llcfcrydd  yn  cyrraedd  joi  amlwg  hyd  attaf,  ac  yr  oeddwn  yn  abl  i 
amgyffred  amryw  o  j'madroddion  a  lafarid  ganddynt  jti  dra  eglur.  Megis  y  rhai  a 
ganlyn  :  '  Ni  allwn  ni  ddim  goddef  pethau  yn  hwy  fel  ag  y  maent.  Yr  ydym  yn 
byw  mewn  gwlad  dda  a  ffrwythlon,  ac  etto  y  mae'r  bara  mor  brin,  a  phob  rhyw 
ymborth  mor  ddrud,  fel  ag  yr  ydym  bron  newynu.  Y  mae'r  ILafurwr  mor  ddi-arian, 
a  phob  gwaith  a  masnach  mor  farwaidd,  fel  ag  yr  jalym  yn  methu  cael  lle  i  ennill 
ein  bywioliaeth.  Y  mae  ein  trethi  yn  anneirif,  ac  ymron  yn  annioddefol,  ac  etto 
y  mae  cri  am  ychwaneg  o  arian.  Y  mae  gennym  fyddinoedd  lliosog  o  filwyr  trwy'r 
deyrnas,  ac  etto  nid  yw  ein  personau  na'n  meddianau  ddim  mewn  diogelwch.  A 
pha  beth  all  fod  yr  achos  o'r  hoU  anhrefn  a'r  anuedwyddwch  yma  ? '  Dyma'r  fath 
oedd  yr  achwynion  a  glywn  yn  ddibaid ;  ne's  i  ryw  un  sefyll  i  fynu  ynghanol  y 
dyrfa,  a  chynghori  i  bawb  oll  ymrannu  yn  ddicij  blaid  wahanol.  Yr  oedd  un  blaid 
i  gael  ei  wneuthur  i  fynu  o  lafurwyr,  crefftiuyr,  a  phawb  ag  oedd  trwy  ryw  oruch- 
wylion  neu  gilydd  yn  wasanaethgar  i'r  wladwriaeth.  Ar  y  rhai'n,  yn  wir,  nid  oedd 
ond  agwedd  dLawd,  a'u  crwyn  wedi  melynu  a  garwino  gan  wres  yr  haul  a  phob 
rhyw  dywydd  garw,  yn  druain  yr  olwg  o  achos  caled-waith  a  thlodi,  a'u  dillad  mor 
garpiog,  fel  mai  braidd  yr  oeddynt  jm  cuddio  eu  noethni.  A  thyma'r  blaid  amlaf 
o  lawer.  Yn  wir,  nid  oedd  dim  cydmariaeth  o  ran  rhifedi  rhyngthi  a'r  blaid  arall. 
Hono  a  wnaed  i  fynu  o  dduciaìd  ac  arghoyddi,  esgohion  ac  offeiriaid  o  uchel  radd,  a 
sioyddogion  ac  uchelwyr  o  amrywiol  fath.  A'r  rhai  hyn  oeddyntyn  disgleirio  mewn 
pob  math  o  wisgiadau  hardd  a  chostfawr,  j'n  gyflawn  eu  gwedd,  fel  rhai  fai'n  cym- 
meryd  byd  da  yn  helaethwych  beunydd;  heb  ond  ychydig  i'w  wneuthur,  nanemmor 
i'w  blino. 

Wedi  i'r  ddwy  blaid  yma  sefyll  ennyd  ynghyfer  eu  gílydd,  mi  a  welwn  yr  im 
amlaf  yn  cael  ei  chyffroi'n  yn  ddirfawr  gan  anfoddlonrwydd,  Ilid,  a  chynddeiriog- 
rwydd  ;  a  hyny  a  barodd  i'r  blaid  arall  ddangos  pob  argoelion  arswyd  ac  ofn.  Yna, 
(ebai'r  blaid  liosog  wrth  y  Uall)  '  Paham  yr  ydych  chwi  yn  cadw  o'r  neilldu  oddi- 
wrthym  ni  ?  Onid  yr  un  peth  y'ch  chwi  a  ninnau  ? ' — '  Nage  ddim,  (ebai'r  blaid 
fonheddig)  Y  bobl  y'ch  chwi,  eithr  gwyr  mawr  ydym  ni,  o  rywogaeth  a  graddau 
llawer  uwch  na  chwi ;  ac  y  mae  i  ni  gyfreithiau,  a  defodau,  a  breintiau  priodol  i  ni 
ein  hunain.' — Oud  '  Pa  wasanaeth  a  wnewch  yn»cin  plith  ni  ?  (cbe'r  bobl).  *  Dim 
dim,  (ebe'r  bonheddigion)  ni  wnaethpwyd  mo  honom  ni  i  wasanacthu.' — 'Pa  fodd 
yntau  (ebe'r  bobl)  y  daethoch  chwi  i  berchen  cymmaint  o  feddianau  ? ' — Attebasant, 
*  Wrth  eich  llywodraethu  chwi  ? '  '  Ein  llywodraefhu  ni  ?  (ebe'r  bobl)  beth  all  fod 
eich  meddwl  wrth  hyny  ?  Yr  y'm  ni'n  gweithio  ac  yn  chwysu,  ac  yr  y'ch  chwithau 
yn  mwynhau  ffrwyth  ein  llafur:  yr  y'm  ni'u  casglu,  acjry'ch  chwithau  yn  gwas- 
garu.  Attolwg,  gan  nad  y'ch  chwi  o'r  bobl,  sefwch  ar  eich  pcnau'ch  hunaiu,  03 
gwelwch  fod  yn  dda ;  cedwch  mwyach  ar  y  neiUdu,  a  Ilywodracthwch  eich  hunain 
yn  ein  Ile  ní.' 

Erbyn  hyn  mi  a  welwn  y  dyrfa  leiaf,  sef  y  gAvyr  mawr,  \n  dodi  eu  penau  j'^nghyd 
i  ymgynghori  â'u  gilydd  pa  beth  i'w  wneuthur;  ac  ebe  rhai  o  honynt  oedd  gallach 
na'r  lleill  '  Gwell  i  ni  etto  ymgyssylltu  â'r  bobl,  ac  uno  gyd  â  hwyut  i  ddwyn  yr  un 
beichiau,  a  chyflawni'r  un  gorchwylion  ;  oblegid  dynion  ydynt  hwy,  a  dynion  ydym 
ninnau.' — 'Na  well,  na  well,  (ebe'r  lleill)  peth  rhy  wael  a  gwaradwyddus  0  lawer 
fyddai  fe  ynom  ni  i  ymgymysgu  â'r  werinos.  At  weithio  a  gwasanaethu  yr  am- 
canwyd  hwynt ;  ond  yr  ydym  ni  yn  rhywogaeth  wahanol.' 

Yna  daeth  swyddogion  y  iLÌadwriaeth  ymlaen,  a  dywedasant,  '  Gadewch  rhyng- 
om  ni  â'r  bobl ;  ond  cymmeryd  ffordd  iawn  gyd  à  hwynt,  y  maeut  yn  ddof  eu 


502  CTnOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYMRY. 

g^vala,  wecli  cynncfino  â'r  iau,  ac  arfer  gwasanaethu.  Ni  a  f_vgythi\vn  y  hrcmn  a'r 
fjyfraith  amynt,  ac  yno  fe  geir  gweletl  pob  im  yn  dychwelyd  etto  i'w  le,  ac  at  ei 
waith.' — '  Bohl,  ewch  adref  at  eich  gorchwidion,  y  mae'r  òre?ím  yn  gorchymN-n  i 
ch^ri.'  Hwythau  yn  im  llais  a  atebasant,  '  Ni  ddylai'r  brenin  orchymyn  dim  ond 
a  fo'n  tueddu  er  daioni  i'w  bobl ;  ac  ni  faidd  efe  orchymyn  dim  ond  a  fyddo  yn  gyt- 
tun  â'r  gyfraith.  A  pha  beth  yw'r  gyfraith  ond  cwylbjs  y  bobl  yn  gyffredin;  a  hyn 
yw  ein  hcwyllys  ni,  scf  cael  trefn  newydd  ar  bethau. 

'Y  mae'r  hrenai  o'n  hochr  ni,  (ebe'r  swyddogion)  ac  y  mae  cfc'n  gorchymvn  i  chwi 
i  ymostwng.' — Ond  fe  attebai'r  bobl,  '  Y  mae'r  swydd  frenhinol  yn  cael  ei  dech- 
reuad  oddi  wrthym  ni,  y  rhai  a  ddetholwn  un  o'n  plith  ein  hunain  i  gyflawni  y 
swydd  honno,  er  mwyn  y  daioni  cyffrcdin.  Y  mae  cysylltiad  diwahan,  gan  hynny, 
rhwng  brenhinoedd  a'u  pobl,  ac  nid  oes  un  brenin  doeth  a  da  a  wna  ddira  a  fo'n 
groes  i  fantais  ei  bobl.' — 

Erbyn  hyn  gwelwn  sicydJog'on  y  filwriaelh  yn  jTnddangos,  gyd  ú'u  gerwindeb 
cjTinefinol,  a  chlj'wn  hwy'n  dywedyd,  '  Ga  lewch  y  matter  i  ni ;  ni  thraid  i  ni  ond 
bygwth  y  bobl,  a  chwi  a  gewch  eu  gwelcd  yn  llonydd  eu  g%vala.  Deuwch,  filwyr, 
at  eich  arfau,  a  cheryddwch  y  sothach  pobl  anfoesgar  yma.'  Ond,  ebe'r  bobl  wrth 
y  milwyr,  '  ystyriwch  pwy  ydym.  Onid  j^dych  chwi  a  ninnau  o'r  un  gwaed  ?  Ac 
a  darewch  chwi  cich  hroiyr?  Os  distrywir  y  bobl,  o  ba  le  y  cewch  chwi  fara  ? — 
Erbyn  bod  y  geiriau  o"u  genau,  dyna'r  milwj'r  yn  taflu  i  lawr  eu  harfau,  gan  ddy. 
wedyd  wrth  eu  pennaethiaid,  'Na  atto  Duw  i  ni  gyffwrdd  a'r  bobl:  rhai  o'r  Lobl 
ydym  niunau,  a  gelynion  pob  gorthrymder.' 

Yna,  cbe'r  Ilywodraethwyr  eglwysaidd,  wedi  gweled  aflwyddiant  anhappns  yr 
holl  fesuron  blaenorol,  Gadewch  i  ni  wneuthur  cynnyg.  Nid  yw  y  bobl  (diolch  da 
i  ni  !)  ddim  heb  ryw  fesur  o  goel-grefydd.  Rhaid  i  ni  geisio  eu  bradychu  a  geiriau 
ynghylch  Duw  a  pliethau  crefyddol.  Yna  y  dechreuasant  araith  fel  y  canlyn ; 
'  Anwyl  garedig  frodyr  !  blant  anwyl  a  hoff !  ewyllys  ac  appwyntiad  Duw  yw  i 
chwi  wasanaethu  a  dwyn  yr  iau,  ac  ymostwng  i  bob  ordinhad.'  '  Ai  ìe,'  ebe'r  bobl, 
'  dangoswch  i  ni  eich  dwyfol  awdurdod.' — '  Rhail  bod  genych  ffydd,'  ebai'r  offeir- 
iaid,  'ni  wna  rheswm  ond  eich  arwain  ar  gj'feiliom.' — 'Beth,'  ebe'r  bobl,  'a  ydych 
chwi,  -wyr  da,  yn  Uj'wodraethu  heb  reswm?' — '  Y  mae  Duw'n  gorchymjTiheddwch,' 
ebe'r  offeiriaid,  '  y  mae  crefydd  yn  goiyn  ufudd-dod  ! ' — '  Gwir,'  ebe'r  bobl,  '  ond 
rhaid  bod  cj-fiawnder  yn  sj-Kaen  i  heddwch ;  ac  fe  ddjdai  pawb  wybod  a  deall 
y  gyfraith  ag  y  b'ont  i  ufuddhau  iddi.'  Ebe'r  offeiriaid,  '  Dyn  a  aned  i  flinder,  ac 
a  amcanwyd  i  ddioddef  adfyd.'  '  Os  felly,'  ebe'r  bobl,  '  dangoswch  chwi  y  ffordd 
i  ni,  rhoddwch  chwi  siampl  o'n  blaen  ni.' — '  A  ellwch  chwi,'  ebe'r  offeiriaid,  '  fyw 
heb  flaenoriaid  ? ' — '  Gallwn,'  ebe'r  bobl,  'f j'W  heb  orthrymwyr  a  thwj'IIwyr,  heb  na 
gwyr  llys  na  gwj-r  llen  :  y  mae  gwasanaeth,  y  cyfryw,  (pe  haeddai'r  enw)  j'n  costio 
llawer  mwy  nag  a  dalo.  Ni  a  drafodwn  ein  hachosion  ein  hunain  o  hyn  i  maes — 
ac  yn  ddigon  da  heb  eich  help  chwi.' 

Yna,  ebë'r  blaid  leiaf,  mewn  dygn  anobaith,  '  Darfu  am  danom  !  y  mae'r  Uiaws 
wedi  agor  eu  Ilygaid.' — '  Nage,'  ebe'r  bobl,  'yr  ydych  yn  camsjmied.  Os  mynnwch, 
fe'ch  achubwj-d.  Gwir  yw,  f od  y  gallu  genym  ni ;  ond  gan  ein  bod  wedi  ein  goleur, 
ni  chamarferwn  ni  ddim  mo  hono.  Nid  y'm  ni'n  ceisio  dim  ond  ein  breintiau.  Ni 
a  ddioddefasom  lawer  oddiar  eich  dwylo  chwi,  yr  j'dj-m  j-n  maddeu'r  cwbl.  Dros 
rydd-did  yr  ydym  jn  cj'd-sefj-U,  ac  ni  a'i  mynnicn.' 

A'r  geiriau  yma  a  lafarwyd  cuwch  (dybygswn)  nes  crynu  o'r  awj^r  hj'd  entrych  y 
nefoedd ;  ac  ar  hyny  dihunais  ;  ac  wele  nid  oedd  y  cwbl  ond  breuddwyd. — "     G. 

Ehaid  i  ni  bellach  ganu  yn  iach  i  Morgan  ab  loan  Ehys,  a'i  "  Grylch- 
grawn  "  defnYddiol.    Cwyna  rhai  fod  erthyglau  y  "  Traethodydd  "  yn 


CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYJIRY.  583 

rliy  feitliion.  Beth  pe  gwelent  gylioedcliadau  trimisol  y  Saeson,  y  rhai 
BÌ  chynnwysant  yn  gyffredin  uwchla-w  saith  neu  wyth  o  draethodau 
mown  un  rhifyn,  er  fod  poh  rhifyn  yn  coìtio  cymaint  hedair  gwaith 
a'r  "  Traethodydd  ?  "  Pa  fodd  hynag,  gcllid  mcddwl  y  hydd  ein  had- 
olygiadau  ary  "  Cyhoeddiadau  Cyfnodol "  yn  cyd-daraw  âg  archwaeth 
y  Cymro  mwyaf  byr  ei  anadl ;  ohlegid  y  mae  pob  un  wedi  ei  wueyd  i 
f\Tiu  o  amrywiacth  o  wahanol  erthj'glau,  a'r  rhai  hjmy  yn  hufen  y 
Grealon  Cymreig.  Os  tybia  neb  ein  bod  wedi  manteisio  mwy  nag  a 
ddylasem  ar  y  rhagorfraint  a  berthyn  i'r  swydd  olygiaethol,  trwy  roddi 
cormod  o  ddyfyniadau  o'r  llyfrau  a  adolygid,  nid  oes  genym  ond  dadleu 
fo  1  dyeithrwch  y  Cymry  i'r  llyfrau  hyny  yn  ddigon  o  esgusawû. 

Wedi  i  ni  ysgrifeuu  hyny  o  sylwadau  a  wnaed  genym  yn  yr  ysgrif 
uchod,  cawsom  ddau  o  lythyrau  eraill  yu  cynnyg  benthyg  y  rhifyn  olaf 
o'r  "  Cylchgrawn,"  am  y  rhai  yrydym  yn  dychwelyd  ein  diolchgarwch. 

Derbyniasom  hefyd  ohebiaeth  oddiwrth  y  Parch.  W.  Piowhmds,  y 
gweinidog  Wesleyaidd,  yn  awr  yn  Machyalleth,  mewn  perthynas  i  ol- 
ygiaeth  y  "  Cylchgrawn."  Y  mae  efe  yn  tueddu  i  feddwl  mai  nid 
Morgan  ab  loan  Ehys  oedd  y  golygydd,  oblegid  fod  hanes  y  Bedydd- 
%vyr  yn  y  Deheudir  yn  dywedj-d  mai  yr  *'  Eurgrawn  Efengylaidd  "  a 
olygid  ganddo,  mewn  cysylltiad  âg  un  arall  o  weinidogion  y  Bedydd- 
wyr.  Gan  fod  Mr.  Eowlands  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  cyfarwydd  yn 
hanes  llenyddiaeth  y  Cymry,  parodd  ei  lythjT  i  ni  ail-ystyried  y  pwnc  : 
ond  yr  unig  effaith  a  gafodd  hyny  oedd  ein  gwneyd  yn  fwy  diysgog  yn 
ein  crediniaeth  mai  Morgan  ab  loan  Ehys  oedd  golygydd,  neu  o  leiaf 
priY-olygydd  y  "  Cylchgrawn."  Nid  yw  y  ffaith  ei  fod  ef  yn  golygu  yr 
"  Eurgrawn  "  yn  un  prawf /míí  oeddyn  golygu  y  "  Cylchgrawn."  Ond 
o'r  tu  arall,  y  mae  genym  y  rhesymau  canlynol  dros  gredu  cifml  yu 
golygu  y  "  Cylchgrawn." 

1.  Tystiolaeth  yr  hen  bobl.  Yr  enw  a  glywsom  gan  amryw  o  hon- 
ynt  ar  y  **  Cylchgrawn  "  oedd  "Mar/azine  Morgan  Ehys." 

2.  Arferid  rhoddi  rhyw  enw  jm  y  "  Cylchgrawn  "  wrth  yr  Iioll  er- 
thyglau  oddiwrth  ohebwyr.  Ond  ymddangosodd  ynddo  erthygl  heb 
un  enw  ar  "  Hanes  Crefydd  yn  America,"  yn  jv  hon  erthygl  y  mae  yr 
ysgrifenydd  j'n  arfer  y  rhagenw  golygyddol  "  Ni."  Er  anghraifft,  dy- 
wedir  ynddi,  "  Ehy  faith  fyddai  i  ni  roi  hanes  pa  fodd  y  cafwyd  y  lle 
ffrwjihlon  hwn  allan  ar  y  cyntaf."  Argraffwyd  jr  hanes  hwn,  gydag 
ychwanegiadau,  yn  Ilyfryn  bychan,  yr  hwn  syddyn  awrj'n  ein  medd- 
iant ;  ac  yn  ei  ddechreu  dywedir  ei  fod  wedi  ei  ysgrifenu  gan  Morgan 
ab  loan  Ehvs. 


ÜS-Í  CYHOEDDIADAU  CYFNODOL  Y  CYJrRY. 

3.  Ar  ddiwedd  y  llyfryn  liwn  o  waith  Morgan  ab  loan  Ehys,  neu 
Rhus,  y  mae  hysbysiad  am  ychydig  lyfrau  ar  -werth  gan  yr  awdwr,  yr 
hwu  y  mae  yn  cgUir  nid  oedd  yn  werthwr  llyfrau  wrth  ei  grefift ;  ac 
yn  eu  iilith  y  mae  y  "  Cylchgrawn." 

Gyda  golwg  ar  weithrediadau  Morgan  ab  loan  Ehys  yn  America, 
cawsom  hyd  i'r  hyn  a  ganlyn  yn  y  rhifjii  cyntaf  o'r  "  Greal,  neu  Eur- 
gi-awn,  sof  Trysorfa  Gwybodacth,"  yv  hwn  a  ddaeth  allan  yn  Nghaer- 
narfon,  lonawr  lOfed,  1800,  dan  olygiad  leuan  ap  Ehisiart,  Bryncroes. 
Hysbysir  fod  y  llythjT  wedi  dyfod  oddiwi'th  Gymro  yn  drigiannol  yn 
agos  i  Gaerefrog  Newydd,  at  ei  gyfaill  yn  sir  Gaei'narfon.  Ni  roddir 
un  enw  wrtho,  ond  "  True  Bntton."  Y  mae  wedi  ei  ddyddio  Ebrill 
20fed,  1800 ;  oud  rhaid  fod  hyny  yn  gamgymmeriad.  Nid  yw  yr  ys- 
grifenydd  yn  haeddu  nemawr  grediniaeíh ;  oblegid  hawdd  gweled  ei 
fod  dan  lywodraeth  rhagfarn  gref.  Ond  barnasom  mai  teg  yw  rhoddi 
y  dyfyniad  a  ganlyn,  gyda  hyn  o  rybydd,  ger  bron  ein  darllenwyr. 

"  M N  R S,  j'n  y  flwyddyn  1796,  a  gasglodd,  yn  y  mis  Mehefin,  yr  wjf 

yn  tybied,  lawer  o  gantoedd,  os  nid  müoedd,  o  ddolars,  i  brynu  tir  i'r  Cymry  ar 
gyffiniau  yr  afon  Ohio :  yr  arian  hjn,  y  rhan  fwyaf,  yr  oedd  wedi  eu  cael  gan 
Gymry  tlodion,  y  rhai  oeddent  wedi  eu  hjnnill  yn  galed,  wrth  laf ur  eu  dwjlaw  yn 
York,  Philadelphia,  a  Baltimore.  Gwj'l-mihangel  diweddaf  yr  un  haf,  efe  a  gy- 
mer'ih  daith  drachefn  i'r  gorllewin,  i  esgys  prj^nu  yr  imrhjTV  dir ;  djchwelodd  yn 

01  oddeutu  Calangauaf,  gan  wneud  gwag-esgiisodion  am  dir  jr  Ohio  ;  ac  a  brjnodd 
dir  ar  jr  AUrjanni-mountain,  sef  mjnydd-dir  na  phrjnasai  neb  ond  Cymry  mo 
hono :  a  chj-maint  ac  a  gafwyd  ac  a  geir  (mae'n  debjg)  gan  y  gwr  uchod,  am  dir  jr 
Ohio,  ydyw  siarad  am  dano ;  a  pha  beth  a  wnaeth  a'r  arian  ni's  gwyddis.  Dyma'r 
gŵr  ac  oedd  yn  rhoddi  cjmaint  clod  i'r  America,  jn  j  '  Cylchgrawn, '  ac  yn  annog  y 
CjTnry  drawsglwyddo  eu  hunain  jno,  er  ei  fudd  a'i  elw  ei  hun,  mae'n  debjgol. 
Mae  newjddion  sal  iawn  am  ei  ddisgyblion  hyd  j  djdd  hwn.  Pedwar  ugain  miUtir 
o  Fortpitt,  ao  oddeutu  dau  cant  a  hanner  o  Philadelphia ;  a'r  tir  jno  jn  ddau 
ddolar  yr  Acr  ;  a  pha  fodd  y  telir  am  dano  mor  bell  o  farchnad,  (os  byth  y  dwjn  y 
tir  gnydau)  heb  na  mor  nac  afonjdd  jn  agos  ?  " 

Mewn  cyferbyniad  i'r  enllib  uchod,  jt:  hwn  sydd  yn  gwrthbrofi  ei 
hun,  rhoddwn  yma  yr  hanes  a  geir  am  yr  un  gwr,  gan  Dr.  J.  Evans, 
ar  ddiwedd  y  "  Camhro-British  Biographyy 

"Yn  Penygam  (gerllaw  Pontypool,  sir  Fjnwy)  bu  y  Parch.  Morgan  J.  Rhees 
yn  llafurio  gjda  ffyddlondeb  a  medrusrwydd.  Aeth  oddi  yno  i  America,  lle  y 
derbjuiwj'd  ef  gan  Dr.  William  Rogers,  gjda'i  diriondeb  a'i  garedigrwjdd  arferol, 

2  Ue  y  bu  farw  yn  1804,  yn  nghanol  ei  ddefnyddioldeb  a'i  Aveithgarwch,  er  galar  i 
gjlch  Uíosog  o  gyfeillion  ac  i'w  weddw  a'i  deuiu  trallodedig.  Ni  fu  un  gweinidog 
trwy  Gymru  ya.  deall  egwyddorion  Ymneillduaeth  jn  fwy  Uwyr,  ac  yn  eu  dadleu  yn 
fwy  hjf.  Hawl  pob  dyn  i  farnu  drosto  ei  hun,  a  digonolrwjdd  yr  Ysgrythjrau  Sanct- 
aidd  oedd  ei  bynciau  hoíF,  ar  y  rhai  y  traethai  gjda  gwresogrwjdd  diflino.  Gwyddai 
mai  djma  sylfaen  Protestaniaeth  a  gogoniant  Cristionogaeth  Ysgrythyrol.     Un  o'i 


CYHOEDDLA.DAU  CYFNODOL  Y  cyMRY.  583 

îeibion,  trwy  gyfrwng  Dr.  Eogers  oThiladelphia,  a  ddanfonodd  i'r  cyhoeddwr  fedd- 
argraff  ei  dad  hybarch,  wedi  ei  gj^meryd  ganddo  o'r  gareg  fedd  yn  y  gladdfa  sydd  yji 
perthyn  i  Eglwys  gyntaf  y  Bedyddwyr  yn  y  ddinas  hono.  Bydd  ei  ymddangosiad 
yma  jti  foddhad  i'w  gyfeillion  Uîüsog  yn  y  Dywysogaeth." 


A    TRIBÜTE    OF    AFFECTION, 

IN   MEMOEY  OF 

THB    REY.  MORGAN    JOHN    EHEES 

A    NATIYE   OP 

GLAMORGANSHmE,     SOUTH    WALES, 
Eorn  December  8th,  1760, 

Wno  DIED 

AT    SOMERSET,     PENNSYLYANIA, 

Decemher  Ith,  1804. 

Tlie  Patriot  desisted  from  the  service  of  his  adopted  conntrr 
The  Christian  ceas'd  in  this  Tabernacle  to  groan, 
The  Preacher  of  Jesus  finished  his  testimony  1 

In   1806,    hìs  Bemains  were  removed  to   this  Famibj    Vault,* 

FROM   WHENCE 

THE    GOSPEL    OP    JESUS    INSURES 

A    EESUERECTION. 

"  Comc  ■waft  on  high  í "  the  heavenly  envoys  cry, 
■"  We  wait  to  bear  thy  spirit  to  tho  slty ;  " 

We  heard  with  transport,  bade  the  world  adieu  — 

On  their  bright  pinions  up  to  heaven  he  flewl 

Isow  in  the  bosora  of  his  Saviour  God 

He  finds  a  calm,  a  joyful,  safe  abode — 

Uis  precious  dust,  here  mingling  with  the  ground, 

P>est  hopeful,  till  the  Archangel's  trumpet  sound; 

Then  fashion'd  lilie  its  Lord  the  soul  shall  see 

The  Mortal  put  on  Immortality  I  — 

Adicu  lov'd  friend — soon  shall  our  spirits  meet, 

And  cast  their  radiant  crowns  at  Jesus'  íeet!" 

Deallwn  fod  Dr.  Phillips  wecli  cael  clyddlyf  i  Morgan  ab  loan  Eliys 
yn  America,  ac  T;vedi  casglu  llawer  o'i  lianes,  ac  liefyd  fod  yr  hanes  a'r 
dyddlyfr  yn  cael  eu  cyhoeddi  yn  '•  Cylchgrawn."  Mae  y  gwasanaet^ 
îiwn  yn  teilyngu  ein  diolchgarwch  fel  cenedl. 

♦  Of  the  Losloys,  into  which  ho  married. 


2p 


660 


LLENYDDIAETH    A    GWYDDIANT. 

Un  0  arwyddion  yr  amserau  yu  y  dycldiau  hyn  yw  y  rhagfarn  cynnyddol 
a  ddangosir  yn  crbyn  yr  ieitlioodd  clasurol.  Y  mac  byn  yn  tarddu  i 
raddau  oddiwrth  liosawgrwydd  y  darganfyddiadau  diweddar  yu  y  byd 
anianyddol ;  a  dichon  ei  fod  hefyd  yu  effaith  gwrthdarawiad  naturiol 
yn  erbyn  y  x)arch  gormodol  a  delid  i  ddysgeidiacth  yn  yr  oesau  a 
aethant  heibio,  mewn  cymhariaeth  i'r  gwyddianuau.  Buwyd  uuwaith 
}Ti  edrych  yn  rliy  ddirmj'gus,  ac  hyd  yu  nod  yu  ddrwgdybus,  ar  bob 
ymchwihadau  i  ddeddfau  natur.  Bu  seryddiacth  a  fferylliaeth  yu  wrth- 
ddrychau  rhagfarn  cyffrcdiu :  ond  y  maent  hwy  yu  awr  wedi  ennill  eu 
lle,  ac  yu  cadw  meddiaut  o  houo  heb  ddim  gwrthwyuebiad.  Nid  yw 
dacareg  eto  wodi  cyi-haedd  y  safle  hwn  ;  ond  y  mae  hithau  j'u  sicr  o 
ddyfod  o'r  brwydrau  }-n  fuddugoliaethus,  er  efallai  y  bydd  raid  iddi 
roddi  i  fj'uu  amryw  o'r  hawliau  y  mae  rhai  o'i  hamddiffyuwyr  yn 
dadleu  drostynt.  Y  porj'gl  yu  awr  ydyw,  i'r  uewydd  ormesu  ar  dcr- 
fyuau  yr  hen,  yu  lle  ymfoddloui  ar  y  tiriogaethau  helaeth  nad  oedd 
ueb  AYcdi  cjTneryd  meddiant  o  houyut.  Y  mae  llawer  o  àmddiffyuwyr 
y  gwyddiannau  yn  daugos  aw^ydd  i  ddiorseddu  llenyddiaeth,  yn  enw- 
edig  lleuj'ddiaeth  jv  hen  oesoedd,  ac  yu  dadleu  y  dylid  alltudio  Groeg 
a  Lladin  o'r  ysgoliou  er  mwyu  cael  lle  i  bethau  eraill  sydd  yn  ym- 
ddaugos  iddyut  hwy  yu  fwy  buddiol. 

Y  prif  reswm  a  ddygir  ymlaen  o  blaid  y  gwyddiannau,  ac  yu  erbyu 
lleuyddiaeth,  yw  sicrwydd  y  uaill  ac  ansicrwydd  y  llall.  Nid  yw  yn  holl- 
ol  gywir  i  ni  gyfrif  rhifyddeg  gyda'r  gwyddianuau ;  ond  caniatawu  hyuy 
er  mw^yu  rhoddi  pob  mantais  i  wrthwyuebwyr  llenyddiaeth.  Ac  y  mao 
yn  rhaid  addcf  fod  yma  sicrwydd.  Beth  bynag  a  ammheuir,  uis  gellir 
ammheu  yr  hyn  a  brofir  trwy  rif  a  mesur.  Ac  os  cymerir  y  gwydd- 
iannau  mewn  ystyr  mwy  priodol,  y  mae  llawer  o  honynt  erbyu  hyu, 
neu  ranau  o  houynt  o'r  hyn  lleiaf,  wedi  eu  deall  yu  drwyadl,  a'u  dwyn 
i  eglurdeb  diammheuol.  Cymerwch  uu  o'r  llyfrau  goreu  ar  ddeddfau 
eeryddiaeth,  yr  ydych  yu  rhwym  o  gredu  cywh'deb  yr  ymresymiadau. 


LLENYDDIAETU  A  GWYDDIANT.  587 

Oncl  pa  fodd  y  mae  mewn  Uenyddiaeth  ?  Nid  oes  yma  yn  y  bedwar 
edd-ganrif-ar-bymthcg  fwy  o  sicrwydd  uag  oedd  yn  amser  yr  ysgrifen- 
wyr  boreuaf.  Er  jr  holl  lafur  nid  yw  yn  ymddangos  fod  dim  eto  wedi 
ei  orphen.  Mewn  ymchwiliadau  anianyddol  y  mae  dynion  yn  dyfod 
o'r  diwedd  i  gytundeb  à'u  gilydd ;  ond  mewn  materion  moesol  nid 
oes  un  arwydd  y  deuant  byth  i  gydweled.  Am  ychydig  amser  y  maent 
yn  rhedcg  ar  ol  Hamiltou,  yna  ar  ol  MiU,  wedi  hjmy  yn  myned  yn  ol 
at  Coleridgc,  nes  y  mae  yn  anhawdd  gwybod  pa  beth  i'w  gredu.  Mewn 
barddoniaeth  drachefn,  a  beirniadaeth,  nid  oes  genym  un  safon  sefydl- 
og.  Y  mae  rhai  yn  canmawl  Teunyson  ;  ond  dywed  eraill  fod  Browning 
yn  rhagori.  Bu  Jeffrcy  unwaith  yn  benaeth  y  beirniaid,  ond  erbyn 
hyn  nid  oes  neb  bron  yn  darllen  ei  waith.  Bu  Macaulay  yn  dra  phobl- 
ogaidd,  ond  dechreuant  sibrwd  ei  fod  yntau  wedi  ei  godi  yn  uwch  na"i 
haeddiant.  Mae  yn  amlwg  fod  yma  wahaniaeth  haufodol,  yr  hwn  sydd 
yn  achosi  fod  mantais  neillduol  yn  perthyn  i'r  gwyddiannau  fel  tes- 
tunau  efrydiaeth.  Nid  ydym  am  guddio  y  fantais  hon,  uac  am  wadu 
buddioldeb  y  gwyddiannau  fel  y  mae  gw^'bodaeth  drylwyr  o  honynt  yn 
rhoddi  meistrolaeth  sicr  i  ryw  fesur  ar  anian  a'i  deddfau. 

Pe  na  buasai  a  fyno  dyn  ond  yn  unig  á'r  byd  anianyddol  ni  fuasai 
genym  ychwancg  i'w  ddywedyd.  Buasai  y  cwbl  wedi  ei  bcnderfynu 
ar  unwaith,  a  dyledswydd  pawb  fuasai  rhoddi  eu  holl  fryd  ar  y  gwydd- 
iannau,  heb  drafferthu  eu  hunain  gyda  ieithyddiaeth,  na  hanesydd- 
iaeth,  na  barddoniaeth,  na  moes-ddysgeidiaeth,  na  duwinyddiaeth. 
Ond  os  oes  byd  moesol  yn  bod,  ac  os  yw  y  byd  hwnw  yn  fwy  ac  yn 
uwch  na'r  byd  aniauyddol,  y  mae  hyn  yn  rhoddi  goleu  newydd  ar  yr 
holl  achos  :  a  dichon  nad  yw  y  gwahaniaeth  gyda  golwg  ar  sicrwydd 
y  uaill  ac  ansicrwydd  y  llall  ond  yr  hyn  sydd  yn  tarddu  yn  anghen- 
rheidiol  o'r  gwahaniaeth  rhwng  yr  anianyddol  a'r  moesol.  Gall  ein 
bod  yn  sicr  yn  nghylch  yr  anianyddol  o  herwydd  ei  fod  yn  Uai,  ac  yn 
îinsicr  yn  nghylch  y  moesol  o  herwydd  ei  fod  yn  fwy.  Pan  fyddo  dyn 
yn  llyAYodraethu  peiriauwaith  y  mae  yn  gwneutliur  hyny  gyda  sicr- 
wydd,  ac  yn  medru  rhagddywedyd  ei  sjTnudiadau  gyda'r  manyhrwj'dd 
niwyaf :  ond  pan  íyMo  gauddo  fodau  dynol  dan  ei  lywodraeth  y  mae 
elfenau  ansicrwj'dd  yn  dyfod  i  mewn ;  ac  er  hyny  y  mae  llywodraethu 
dynion  yn  uwch  swydd  na  llywodraethu  peiriannau.  Mae  yn  wir  fod 
dynion  dan  lywodraeth  deddfau,  yn  enwedig  yn  yr  achosion  lleiaf  sydd 
yn  pcrthyn  iddynt,  ac  i'r  graddau  hyny  gcllir  ffurfio  gwyddiant  i  es- 
bonio  eu  symudiadau.   Ond  po  uchaf  fyddo  yr  achos,  mwyaf  anhawdd 


588  LLENYDDIAErn  A  GW^'DUIANT. 

yw  cjThacdd  sicrwydd  yn  ei  gylch  ;  ac  nid  yw  yn  ormod  dyweyd  am  y 
materion  sydd  j-n  dyfod  dan  sylw  yn  gyffredin  mewn  ysgrifeniadau 
llcnyddol  cu  bod  yn  ansicr  oblegyd  eu  bod  yn  anfcsurol.  Er  byny,  y 
mac  sicrwydd  o  natur  uwcli,  sef  sicrwydd  moesol,  yr  liwn  yw  yr  unig 
sicrwydd  y  gallwn  ei  gael  yn  ein  hymdriniaetliau  â'n  cyd-ddyniou ;  ac 
y  mae  hjm  yn  rhoddi  gwerth  arbenig  ar  lenyddiacth.  Pc  na  buasai 
genym  ddim  i'w  wncuthur  ond  trin  peiriannau,  buasai  y  gwyddiannau 
yn  ddigon  :  ond  y  fynyd  gyntaf  y  llefarwn  air  wrth  ein  cyd-ddynion, 
yr  ydym  yn  dyfod  i  gyfifyrddiad  â  gwirionedd  a  chyfiawnder,  ac  yn  cael 
ein  hunain  yn  myd  yr  egwyddorion  moesol  sydd  jn  gwncyd  i  fynu  y 
rhan  fwyaf  o  lenyddiaeth  }t:  oesocdd. 

Ymddengys  gan  hyny  fod  y  rheswm  penaf  a  ddygir  ymlaen  i  ddangos 
rhagoriaeth  y  gwyddiannau  yu  profi  i'r  gwrthwyneb,  wrth  ei  chwilio 
ya.  bwyllog,  ac  yn  ein  harwain  at  un  o"r  rhesymau  cadarnaf  o  blaid 
llenyddiaeth.  Wrth  lenyddiaeth  y  golygwn,  yr  efrydiaethau  hyny 
sydd  yn  dwyn  perthynas  yn  fwyaf  ueillduol  â  dyn  fel  dyn ;  y  rhai, 
oblegid  hyny,  a  adnabyddir  yn  y  prif-ysgolion  wrth  yr  enw  Literac 
Humaniores.  Dyma  yr  efrydiaethau  sydd  yn  cyfarfod  â  gofynion  dyn 
fel  bôd  moesol,  ac  yn  tueddu  i  ddiwyllio  a  choethi  ci  holl  feddwl.  Hyd 
yn  nôd  pe  cyfyngem  ein  sylw  at  y  galhioedd  ymresymiadol,  y  rhai  y 
dywedir  fod  efrydiaethau  gwyddiannol  yn  eu  cryfàu  mewn  modd 
arbenig,  meddyliem  y  dylid  rhoddi  y  flaenoriaeth  i  lenyddiaeth.  Teiml- 
wn  ar  jn:  un  pryd  y  dylem  ofahi  rhag  pob  haeriad  eithafol ;  ac  nid 
ydym  jn  gwadu  nad  oes  manteision  neiUduol  yn  perthyn  i'r  ymehwil- 
iadau  hyny  yn  y  rhai  y  mae  sicrwydd  yn  gyi-haeddadwy.  Efallai  mai 
y  brif  fautais  ydyw  trefnusrwydd,  ac  yn  ddiau  nid  mantais  fechan 
ydyw  hon :  a  braidd  na  feddyliem  mai  dyma  yr  achos  fod  y  Ffrancod 
yn  rhagori  mewn  trefnusrwydd  ar  bob  cenedl  arall.  Pa  fodd  bynag,  y 
mae  yma  reswm  da  dros  annog  dynion  ieuainc  i  roddi  rhyw  gymaint 
o'u  hamser  i  efiydu  y  gwyddiannau,  ac  i  fod  yn  gyfarwydd  yn  egwydd- 
orion  rhif  a  mesur,  pe  na  byddai  dim  mewn  golwg  ond  eu  dysgu  i 
feddwl  yn  drefnus.  Ar  yr  un  pryd  y  mae  hanes  y  Ffrancod  yn  dangos 
y  perygl  sydd  yn  nglyn  à'r  fantais  hon.  Y  maent  hwy  wedi  eu  dysgu 
o'u  mebyd  i  amcanu  yn  mhob  peth  at  drefnusrwydd  mathematical ;  o 
ganlyniad  y  maent  wedi  arfer  edi-ych  ar  eu  gilydd,  ac  o'r  diwedd  wedi 
myned  i  edrych  arnynt  eu  hunain,  fel  cynnifer  o  beiriannau.  Mae  yn 
anghenrheidiol  cofìo  o  hyd  fod  rhywbeth  mewn  dyn  nas  gellir  ei  fesur 
na'i  bwyso.    Wrth  ymresymu  yn  nghylch  dyn  a'i  weithredoedd  y  mae 


LLENYDDIAEin  A  GWYDDLVNT.  589 

yn  rhaid  cyineryd  y  meddwl  i'r  cyfrif,  y  mae  yn  rbaid  rhoddi  lle  i'r 
gydwybod  a'r  ewyllys,  neu  yr  ydym  yn  sicr  o  fethu.  Er  i  bob  darn 
o'r  ymresymiad  fod  yn  ei  le  yn  berffaitb  di'efnus,  ac  er  i'r  cwbl  gyda'i 
gilydd  fod  yn  gadarn  fel  y  graig,  eto  os  bydd  yr  egwyddorion  moesol 
wedi  eu  gadael  allan,  yr  ydym  yn  teimlo  fod  yno  ddiffyg  mwy  andwyol 
na'r  diffyg  hwnw  a  barodd  i  Robert  ap  Gwilym  Ddu  ofyn,  "  Plwm  yw 
yr  bin;  p'le  mae'r  baul  ?  "  Diammbcu  fod  rbyw  fath  o  leuyddiaeth 
yn  niweidiol,  fel  y  mae  goleuni  yr  haul  yn  cffeitbio  yn  ddrwg  mewn 
rhai  amgylchiadau.  Ond  nid  yw  hyn  yn  profi  dim  namyn  yr  angben- 
rheidrwydd  i  wahaniaetbu  yn  ofahis  rbwng  llyfrau  drwg  a  llyfrau  da. 
Ac  os  edrycbir  ar  y  mater  yn  bwj'llog  gwelir  mai  yx  hjn  sydd  yn  galhiogi 
llenyddiaeth  i  fod  yn  waetb  na'r  gwyddiannau  yw  yr  hyn  sydd  yn  ei 
galluogi  befyd  i  fod  yn  well,  megys  mai  yr  un  achos  sydd  yn  ei  gwneutb- 
ur  yn  alluadwy  i  ddyn  fod  yn  waeth  ac  yn  well  na'r  anifel,  sef  y  ffaith 
o'i  fod  yn  greadur  moesol.  GelHr  casglu  gan  hyny  fod  mwy  o  synwyr 
nag  y  mae  llawer  yn  dybied  yn  ngwaith  yr  hen  bobl  yn  gosod  cymaint  o 
bwys  ar  ddysgu  llyfrau  mewn  ysgolion,  heblaw  petbau.  Os  oes  ar  ddyn 
ieuanc  eisieu  dysgu  ymresymu,  rbodded  fisoedd  ar  fisoedd  i  ddarllen 
rhai  o'r  llyfrau  goreu  mewn  unrhyw  iaith,  megis  Hooker's  Ecclesiastical 
PoUíy,  Howe's  Living  Temple,  neu  Jonathan  Edwards  ar  yr  Ewyllys. 
Buddiol  fyddai  ei  fod  yn  hyddysg  cyn  hyny  yn  EucUd,  neu  ryw  waith 
da  ar  Eesymeg  er  mwyn  bod  yn  feistr  ar  y  drefn  a'r  ffiu'f  o  ymresymu. 
Ond  wrth  fyned  at  y  llyfrau  a  enwyd  y  mae  yn  esgyn  uwchlaw  y  ffurf 
at  y  sylwedd,  ac  yn  dysgu  cymbwyso  y  gallu  o  ymresymu  at  y  materion 
ucbaf  sydd  yn  pcrthyn  i  ddyn  fel  bûd  moesoL 

Ond  y  mae  mwy  mewn  dyn  na  gallu  i  yruresymu.  Y  mae  yn 
anghenrheidiol  deffro  ei  grebwyll,  a  phuro  ei  cbw^aeth  at  y  prydfertb. 
Dyma  amcan  barddoniaeth ;  nid  pob  peth  a  elwú-  yu  farddoniaeth  yn 
yr  oes  hon,  ond  yr  byn  sydd  yn  wir  deilwng  o'r  enw.  Dadleuir  weith- 
iau  yn  erbyn  llyfrau  barddonol  eu  bod  yn  llawn  o  ddychymygiou,  ac 
am  hyny  nas  gallant  fod  yn  werth  eu  darllen.  Wrth  chwilio,  mcddir, 
i'r  byd  anianyddol,  yr  ydym  yn  dyfod  o  hyd  i  wirionedd ;  ond  yn  holl 
ysgrifeniadau  y  beirdd,  o  Homer  i  lawr,  nid  oes  ond  cruglwyth  o  gel- 
wyddau.  Nid  yw  yr  hoU  ddcsgrifiad  o  ryfel  Caerdroia  yn  Homer  ond 
dyfais  y  bardd :  ac  nid  yw  yn  debyg  fod  y  fath  ddynion  á  Hamlet,  neu 
Lear,  neu  Macbeth,  wedi  bod  erioed  fel  y  darlunir  hwy  gan  Sbakspeare. 
Ond  y  mae  yr  holl  ddadl  bon  wedi  ei  sylfaenu  ar  gamgymeriad.  Y 
mae  pob  barddoniaeth  ddiledry w yn  wn ;  ac  ir  graddau y  mae unrhyw 


590  LLENYDDIAETU  A  ÜWYDDIANT, 

fryfansodcliacl  clau  yr  ouw  barddoniactli  yu  pclhiu  oddiwi-tli  y  gwir,  i'r 
graddau  hyuy  y  mae  yu  pelláu  oddiwrth  fod  yn  farddouiaeth.  Y  mao 
yn  wir,  nid  am  ryw  bersouau,  ac  am  ryw  oes,  ond  am  y  natnr  ddynol 
yii  mhob  oes.  Y  mac  desgrifiadau  yr  hcu  fcirdd  yu  wir  lieddyw,  ac  y 
mae  profion  beunyddiol  o'u  gwirionedd  i'w  ca^l  o'u  hamgylch.  Y 
macut  mor  wir  â'r  traethodau  gorcu  ar  seryddiaeth,  neu  ddaeareg  ; 
gyda  hyn  o  wahaniaeth,  fod  y  gwirionedd  yn  ngwaith  y  beirdd  yn 
wLrionedd  o  ausawdd  llawer  uwch  na  dim  a  geir  jti  y  ser  na'r  creigiau. 
Y'"  mae  hefyd  o  ansawdd  uwch  na  llawer  o'r  hyn  sydd  yn  wir  am  ber- 
sonau.  Y  mae  i  bob  person  ei  hynodiou ;  a  phc  rhoddid  desgrifìad 
cywir  o'r  hyuodiou  hyny,  ni  fyddai  yn  wir  am  bersonau  eraill.  Oud 
y  mae  y  beirdd  goreu  yn  esgyn  uwchlaw  yr  hyn  sydd  wir  mewn  rhyw 
amgylchiadau  at  yr  hyu  sydd  wirioncdd  cjŵcdinol,  yr  hyn  o  ganlyn- 
iad  y  mae  ^iob  darllcnydd  yn  teimlo  ei  fod  yn  dwyn  perthyuas  ag  ef 
ei  hun. 

Y'n  nesaf  at  farddoniaeth,  fel  rhan  o  lenyddiaeth,  gellir  nodi  ysgrif- 
eniadau  y  prif  areithwjT.  Y  rheol  ílaenaf  a'r  bwysicaf  mewn  areith- 
yddiaeth  yw  dilyn  natur;  ac  heb  hyny  nid  yw  celfyddyd  na  dysgeidiaeth 
vn  atcb  un  dyben.  Ond  y  mae  natur  }-n  gyffredin  yn  pleidio  y  mwyaf 
ymdrechgar ;  ac  amcan  pob  dysg  yw  dwyu  natur  i  weithrediad.  Nid 
oes  ncb  yn  fwy  aunaturiol  gyda  phob  gwaith  ua'r  dyn  sydd  heb  ddysgu. 
Edrychwch  ar  y  bachgen  jn.  ceisio  ysgrifenu  am  y  tro  cyntaf ;  mor 
anuaturiol  y  mae  yn  jTuaflyd  yn  yr  ysgrifell,  ac  mor  auuaturiol  yw 
holl  agwedd  ac  ystum  ei  gorff.  Felly  mewn  areithyddiaeth  nid  oes 
neb  yn  cyfansoddi  yn  natm'iol  heb  lawer  o  hifur  i  dclysgu  :  a'r  ffordd 
sicraf  i  ddysgu  w  trwy  ddarllen  y  cyfansoddiadau  goreu  sydd  i'w  cael 
o  waith  y  prif  areithwyr.  Nid  yw  hyn  yn  cau  allan  amrywiaeth  ; 
oblegyd  y  mae  amrywiaeth  yn  mysg  yr  areithwjT  goreu,  tr^^^y  fod  yr 
hen  gyfansoddiadau  areithyddol,  fel  yr  adeiladau  clasurol,  yn  fwy  syml, 
tra  y  mae  cj'fansoddiadau  rhai  o'r  areithwyr  diweddaraf,  fel  adeiladau 
y  canoloesoedd,  yn  fwy  addurniadol.  Oud  pa  un  ai  hen  ai  diweddar, 
y  mae  un  peíh  i'w  ddysgu  oddiwrthynt  oU,  sef  nad  oes  dim  i  gael  lle 
mewu  araetli,  mwy  nag  mewn  adeilad,  heb  ei  fod  yu  anghenrheidiol. 
Oá  bydd  rhyw  ddarn  yn  anghenrlieidiol,  gellir  ei  wneyd  mor  addurn- 
iadol  ag  y  byddo  modd ;  ond  y  mae  yr  anghreiffíiau  goreu  yn  ein  dysgu 
nad  oes  un  darn  i  fod  mewn  adeilad  er  ei  fw}Ti  ei  hun  yn  unig,  dim 
na  fyudo  yn  effeithiol  mewn  rhyw  radd  i  wneuthur  y  cwbl  yn  fwy 
cadam  neu  yn  fwy  prydferlh  ;  na  dim  i  fod  mewn  araeth  er  mwyn 


LLENYDDIAETH  A  GWYDDL\NT.  591 

ymcldangosiad  yn  unig,  dim  y  gellir  ei  adael  allan  lieb  fod  Lyny  i  ryw 
raddau  yn  gwanâu  neu  yn  anurddo  jv  hoU  gyfausoddiad.  Pa  add- 
urniadau  bynag  a  ychwanegir,  dylid  gofalu  na  fyddont  yn  gwrthdaraw 
yn  erbyn  unoliaeth  y  cynllun,  nac  yn  tynu  oddiwrth  y  symledd  sydd 
yn  perth}Ti  i  bob  arddull  clasurol.  Ac  y  mae  hon  yn  wers  nas  gellir 
ei  dysgu  heb  lawer  o  hifur. 

Ehan  arall  o  lenyddiacth  ydyw  hanesyddiaeth.     Nid  ydym  yn  dy- 
muno  dywedyd  un  gair  i  ddiystyru  daearcg,  }T.'  hou  sydd  yn  rhoddi 
haues  y  ddaei.r,  a"r  cyfnewidiadau  aruthrol  sydd  wcdi  ei  dwyn  i'r 
■wcdd  sydd  arni.  Oud  os  yw  hanes  y  creigiau  yn  deilwng  o  efrydiaeth, 
onid  yw  haues  dyn  yn  fwy  pwysig  ?      Pa  beth  oedd  y  cyfuewidiadau 
yr  aeth  y  ddaear  drwyddynt  ond  darpariaethau  tuag  at  ei  gwneyd  yn 
addas  i  ddyn  ei  phreswylio  ?  Ac  wedi'r  cwbl,  onid  oes  mwy  o  Dduw  i'w 
weled  yn  y  byd  moesol  nag  yn  y  byd  anianyddol  ?  Siaredh-  weithiau  fel 
pe  byddai  pob  cyfnewidiad  yn  y  byd  moesol  yn  cael  ei  ddwyn  oddiam- 
gylch  gan  ddynion  yn  annibyuol  ar  Dduw,  ac  fel  pe  byddem  yn  dyfod  i 
fwy  o  agosrwydd  at  y  Creav,-dwr  wrth  chwilio  am  dano  yn  ngwaith  y 
grcadigacth  ddireswm.  Ond  os  cydnabyddwn  lywodraeth  Duw  ar  y  byd, 
byddyn  rhaid  i  ni  addef  ei  fod  yn  dyfod  i"r  golwg  mewn  ystyr  uwch  yn 
hanes  dynobyw  nag  yn  haues  y  creigiau  a'r  hoU  amrywiaeth  o  gread- 
m-iaid  a  ddarganfyddir  yuddynt.     Yr  hyn  a  ddysgir  gan  ddaeareg 
ydj'w,  fod  llywodraeth  berfîaith  yn  cyrhaedd  trwy  holl  bellder  amser, 
fel  y  mae  seryddiaeth  yn  dysgu  fod  yr  un  llj^odi-aeth  yu  cyrhaedd  trwy 
holl  bellder  lle.     Y  mae  pob  gwers  mewn  daeareg  yn  dangos  trefu  yn 
cael  ei  dwyn  allan  o  anuhrefn,  a'r  gaUuoedd  cryfaf  mewn  natur  yn 
rhoddi  ufudd-dod  cyson  i  ddeddfau.  Ac  yn  ddiau  nid  caffaeHad  bychan 
i  ddyn  ydyw  gwcled  trefn  a  rheol  yu  nghyflead  a  ffurfiad  y  creigiau, 
lle  uad  oedd  yn  tybied  o'r  blaen  fod  dim  oud  tryblith  a  damwain.  Am 
y  wybodaeth  werthfawr  hon  yr  ydym  yn  ddyledus  i  ddacareg.      Oud 
ar  ol  sylwi  ar  drefuusrwydd  y  preswylfod,  yn  nghyd  a  hanes  y  gwaith 
o'i  adeiladu,  onid  y^f  yn  werth  i  ni  chwilio  i  hanes  y  preswylwyr,  a 
hanes  eu  henafiaid  ?     Ni  ddaeth  y  rhai  hyn  at  eu  gilydd  trwy  ddam- 
wain,  mwy  na'r  meini  sydd  yn  yr  adeilad,  ac  nid  ydynt  yn  hyw  gyda'u 
gilydd  heb  ryw  reolau  a  threfuiadau.  Y  mae  trefn  i'w  gweled  yn  hanes 
ieithoedd ;  y  mae  trefn  uwch  yn  hanes  teyrnasoedd ;  ac  y  mae  trefn  uwch 
drachefn  yn  hanes  egwyddorion  a  barnau.     Ond  yn  y  byd  moesol,  fel 
yn  y  byd  anianyddol,  yr  ydym  ar  rai  amserau  yn  canfod  nerthoeddyn 
tori  allan  o  ddyfnderoedd  y  natm"  ddynol,  ac  yn  rhoddi  bod  i  gyfnod 


592  LLENYDDIAETH  A  GWYDDIANT. 

newrdd  yn  hancs  dj-noliaetb,  a'r  cyfrjrw  nerthocdd  yn  cydweitlircdu. 
û'r  deddfau  sydd  yn  eu  llywodracthu  i  ddwyn  y  byd  i  well  trefn.  Nid 
yw  y  gwcrsi  liyn  wcdi  eu  dysgu  mor  fanwl  hyd  yma  j-n  y  byd  mocsoî 
ag  yn  y  byd  anianyddol :  ond  yr  achos  o  hyny  ydyw,  fod  meddyhau 
dynion,  a'r  deddfau  y  maent  yn  ddarostyngedig  iddjmt,  yn  fwy  uchel,. 
ac  yn  fwy  anhawdd  eu  hamgyffred,  na  holl  wrthddrychau  a  dcddfau 
y  byd  gweledig. 

Oud  os  d}-munem  gael  golwg  cang  ar  hanesyddiaeth,  y  mae  yn  rhaid 
i  ni  f}-ned  yn  ol  at  hanes  Groeg  a  Ehufain ;  oblegyd  iddynt  hwy  yn 
bcnaf  jr  ydym  yn  ddyledus  am  ein  gwareiddiad.  Ysi}TÌd  mai  nid 
ofer  oedd  y  llafur  i  chwilio  am  y  Uynoedd  lle  y  cychwynai  afon  yr 
Aipht,  er  y  gallesid  fFurfìo  barn  am  ansawdd  y  dwfr  heb  wybod  o  ba 
le  jTT  oedd  yn  tarddu :  ond  nis  gclhr  deall  cyfroithiau,  a  sefydliadau, 
a  syniadau  yx  oes  hon  heb  wybod  rhywbeth  am  ysgrifenwyr  Groeg  a 
Pihufain,  mwy  nag  y  gellir  deall  iaith  heb  wybod  y  wyddor.  Efallai  y 
byddai  hyn  yn  fwy  goleu  pe  cymerid  golwg  gj'mhariaethol  unwaith 
eto  ar  hancsyddiaeth  a  daeareg.  Y  mae  pawb  sydd  yn  gyfarwydd  â 
dacareg  yn  gwybod  fod  perthynas  achos  ac  effaith  rhwng  yr  hyn  sydd 
a'r  hyn  a  fu,  fel  nas  gellir  deall  trefn  ac  agwedd  y  creigiau  yn  yr  oes- 
oedd  hyn  heb  gymeryd  i  ystyriaeth  y  cyfnewidiadau  yr  aethant  drwy- 
ddynt  me'ç\Ti  rhyw  oesoodd  blaenorol.  Ond  os  oes  cysylltiad  rhwng 
gwahanol  gyfuodau  yn  hanes  y  ddaoar,  y  mae  cysylltiad  mor  agos 
rhwng  y  gwahanol  haenau  o  ddynion  sydd  wedi  bod  yn  byw  ar  eî 
gw;yneb.  Y  mae  yn  hen  sylw  mai  y  ffordd  gj^iraf  i  edrych  ar  ddyn- 
oh-yw  ydyw  fel  un  person  ;  ac  fe  wyr  pawb  fod  yr  hyn  a  wna  dyn  pan 
yn  ieuanc  yn  sicr  o  effeithio  ar  ei  holl  fywyd. 

Ehan  arall  o  lenyddiaeth,  yr  hon  nid  yw  yn  llai  pwysig  na'r  un  o'r 
Ueill,  ydyw  athroniaeth.  Ond  tuag  at  weled  ei  phwysigrwydd,  y  mae 
yn  anghenrheidiol  deall  j-n  gyntaf  pa  beth  ydyw  ;  ac  er  mwyn  deall 
pa  beth  ydyw,  dylid  cau  allan  o  gynnwys  y  gair  yr  holl  wybodaethau 
am  ddeddfau  natur.  ìsid  oes  y  fath  beth  yn  bod  á  natural  philosophy. 
Os  cymerir  athroniaeth  am  phüosophy,  fel  y  gwneir  yn  gyffredin,  yna  y 
mae  yn  rhaid  i  ni  dj-bied  mai  ystyr  y  gair  ydyw,  awydd  ac  ymchwiliad 
am  ddoethineb,  yr  hyn  sydd  yn  dwyn  perthynas  uniongyrchol  ag  ym- 
arferiad,  ac  yn  golygu  iawn  ddewisiad ;  neu  yn  ol  esboniad  yr  heu 
athronwyr,  y  mae  yn  cynnwys  ymgais  am  y  daioni  penaf.  Dyben 
athroniaeth  ydyw  dysgu  dyn  pa  fodd  i  fyw  fel  bôd  moesol.  Tuag  at 
gyrhaedd  y  dyben  hwn  y  mae  yn  anghenrheidiol  dangos  yn  gyntaf  eì 


LLENYDDIAETH  A  GWYDDIANT.  593 

fod  yn  meddu  ewyllys  a  rlies-wm,  ac  nis  gellir  gwneyd  liyuy  heb  ymofjTi 
pa  beth  ydyw  ewj'llys,  a  pha  beth  ydyw  rheswm,  yr  hyn  sydd  yn 
arwain  at  hohadau  lawer  am  ddeddfau  y  meddwl,  ond  y  cwbl  gyda 
golwg  ar  wirioneddau  moesol,  a  dyledswydd  dyn  fel  creadur  rhesymoL 
Felly  er  fod  athroniaeth  yn  mhell  oddiwrth  fod  yn  gyfundrefn  o  dduw- 
inyddiaeth,  eto  y  mae  perthynas  mor  agos  rhyngddynt  fcl  y  mao 
athroniaeth  pob  oes  yn  effeithio  ar  ei  duwinyddiaeth.  Os  coUir  yr  ys- 
brydol  mewn  athroniaeth,  jv  ydym  yn  sicr  o  golU  yr  ysbrydol  mewn 
duwinyddiaeth  ;  ond  tra  y  cedwir  athroniaeth  yn  ei  lle  priodol,  y  mae 
yn  arwain  y  meddwl  diragfarn  i  roddi  derbyniad  i  wirioneddau  y  Bibh 
Efallai  j'r  ymddengys  i  rai,  os  hyn  yw  atlu-oniacth,  nad  oes  ynddi 
ddim  nad  yw  yn  cael  ei  ddysgu  yn  y  Bibl,  a  hyny  gyda  mwy  o  oleuni 
ac  awdurdod.  Ond  nid  yw  y  casghad  hwn  yn  hollol  gywir  ;  oblegyd 
nid  amcan  y  Bibl  yw  ehi  dysgu  am  ddyn  fel  creadur  rhesymol,  na'n 
dysgu  am  ddim  arall  y  gallasem  ei  gyrhaedd  trwy  rjTn  ein  cynneddfau 
naturioh  Fe'i  rhoddwyd  i  ddybenion  llawer  uwch  ;  ac  y  mae  yn  rhag- 
dybied  y  cwbl  a  ddysgir  gan  wir  athroniaeth.  •  Os  darostyngir  y  Bibl 
i  fod  yn  llyfr  o  gyfundraeth  foesol  yn  uuig,  yna  ni  fydd  Cristionogaeth 
yn  ddim  amgen  nag  athroniaeth  ;  ond  os  cedwir  y  Bibl  yu  ei  le  hun 
fel  dadguddiad  o  wLrioneddau  a  ffeithiau  nas  gallai  d^'u  gyi'haedd 
gwybodaeth  o  honynt  trwy  rym  rheswm,  yna  bydd  cj'maint  o  wahan- 
iaeth  0  hyd  rhwng  athrouiaeth  a  Christionogaeth  ag  sydd  rhwng  y 
naturiol  a'r  goruwchuaturioh 

Pe  cymerem  olwg  hanesiol  ar  y  mater  hwn  eto,  efallai  y  deuai  y 
berthyuas  rh'î^-ng  athroniaeth  a  duwinyddiaeth  yn  fwy  eglur.  Os  cred- 
"wn  fod  y  byd  yn  cael  ei  lywodraethu  gan  ddoethineb  ddwyfol,  y  mae 
yn  rhaid  i  ni  gymeryd  yn  ganiataol  fod  rhyw  amcan  gan  Eaghmiaeth 
wrth  achosi  fod  athroniaeth  wedi  cyrhaedd  safle  mor  uchcl,  ac  wedi 
cael  derbyniad  mor  gyffredinol,  yn  flaenorol  i  sylfaeniad  y  grefydcl 
Gristiouogol.  Gellir  tybied  mai  un  amcan  oedd  dangos  fod  gwahan- 
iaeth  a  phellder  aufesurol  rhwug  Cristionogaeth  ac  athroniaeth; 
oblegyd  wrth  ddyfod  at  y  Bibl  oddi^yrth  yr  athronwyr  goreu,  yr  ydym 
yn  dyfod  i  fyd  newydd ;  ac  eto  y  mae  yn  rhaid  addef  na  fu  athroniaeth 
erioed  yn  uwch  nag  y  ceir  hi  yn  ysgrifeniadau  Plato  ac  Aristotle.  Os 
cymerir  eu  gwaith  hwy  yn  lle  y  dadguddiad  dwyfol,  gwnawn  gam 
dirfawr  â  hwy  yn  gystal  ag  â'r  Bibl ;  oblegyd  nid  oedd  neb  yn  fwy 
parod  na  hwy  i  gyduabod  eu  hanahu  i  ddyweyd  dim  yn  benderfYuol  am 
Dduw  a  byd  arall.      Oud  fel  arweinyddion  rhagbarotoawl  i  ddysgyblu 


594  LLENTODIAETH  A  GWYDDIAN'T. 

y  mc.ltlwl  gftUant  focl  yn  dra  gwftsanaGtligar,  a  pbe  dywedid  nad  oes 

dim  cyfansoddiadau  dynol  yn  fwy  gwasanaetbgar,  ni  fyddai  byny  yn 

fwy  nag  a  ganiateir  gan  y  rliau  fwyaf  o"r  rbai  sydd  yn  alluog  i  ffurfio 

barn  gywir  ar  y  niatcr.     îsi  cbeir  niewn  un  llyfr,  oddieitbr  y  gyfrol 

Sanctaidd,  fwy  o  waitb  i"r  meddwl  nag  a  geir  ynddynt  hwy.   Yn  Plato 

yn  cnwcdig  cyfarfyddir  yn  fynycb  à'r  syniadau  mwyaf  arddunawl  am 

füosoldeb  ac  anfarwoblcb,  am  ddyn  yn  bersonol  a  gwladwriaetb  yn 

gyffrediuol.     Yr  oedd  y  byd  bwn  mor  annigonol  i  lenwi  ei  feddwl  fel 

yr  oedd  yu  tcimlo  fod  yn  rbaid  fod  byd  ysbrydol,  cr  nad  oedd  ganddo 

ddim  i'w  ddywcdyd  yu  sicr  am  y  byd  bwnw.     Mcddyliai  fod  dynoh-yw 

yu  y  byd  bwn  wcdi  eu  cau  mewn  ogof,  lle  nas  gallaut  weled  dim  ond 

cysgodion  y  gwrtbddrycbau  sydd  y  tu  allan.     Yr  oedd  yn  teimlo  fod 

y  cwbl  a  welir  yu  dyfod  ac  yu  myned,  a'i  waitb  cf  yn  barbaus  oedd 

cbwüio  trwy  y  cyfnewidiol  am  jnr  augbyfucwidiol,  yrbwn  a  ganfyddir, 

uid  á  synwyr  corfforol,  oud  á'r  mcddwl ;  ac  yr  ocdd  yn  credu  fod  gwir- 

ioncddau  tragywyddol  yn  y  meddwl  y  rbai  a  ddygir  i"r  golwg  gan 

amgylcbiadau  allauol.     Nid  ocdd  athroniaetb  Aiistotle  mor  ysbrydol 

a'r  eiddo  Plato  ;  ond  nid  ocdd  yntau  yu  cau  allan  wirioneddau  angben- 

rbeidiol  ac  angbyfuewidiol  fel  prif  üyubouell  gwybodaetb,  ac  yr  oedd 

yn  mbell  oddiwrtb  gymeryd  golwg  mor  isel  ar  ddyn,  ac  ar  egwyddor- 

iou  moesoldcb,  ag  a  wneir  yn  awr  gan  yr  atbronwyr  mwyaf  poblogaidd 

yn  y  wlad  hon.     Ac  o'r  byu  lleiaf,  nid  rbyw  draetbodau  arwynebol 

sydd  gauddo,  y  rbai  y  gall  dyn  cu  darllen  rbag  blaen  a'u  deall  heb  un 

ymdrccb,  yr  byn  sydd  im  elfcn  anbebgorol  mewn  poblogeiddrwydd, 

ond  gweitbiau  y  mae  yn  rbaid  i'r  darllenydd  alw^  ei  boll  gynneddfau 

i  weitlu-ediad  os  yw  yn  meddwl  dilyu  yr  ymresymladau  sydd  ynddynt. 

Cyfarfyddir  yuddo  â  mwy  o  feddwl  mewn  uu  frawddeg  uag  a  geir 

mewn  tudalenau  cyfain  yn  ysgrifeniadau  yr  atbronwyr  poblogaidd.  A 

bydd  ganddo  yu  aml  liaws  o'r  cyfrw  frawddegau  yu  uu  gadwyn,  fel 

uas  gellir  colli  un  o  honynt  heb  golli  y  cwbl,  yr  hyn  sydd  yn  peri  fod 

efrydu  ei  weitbiau  yn  ymàrferiad  tra  cbryfaol  i'r  meddwl,  yn  enwedig 

y  ddau  waitb  a  adnabyddir  wrtb  yr  euwau,  Ethics  a  Politics.      Y  fath 

üodd  y  parcb  a  dcimlid  iddo  gan  Dr.  Ai-nold  fel  y  penderfynodd,  pan 

oedd  Dr.  Pusey  a  Newman  yn  decbreu  lefeiuio  prifysgol  Ebydych- 

ain,  er  cymaint  oedd  ei  wrtbwynebiad  i'w  golygiadau  hwy,  mai  gwell 

oedd  iddo  anfou  ei  fab  yuo  yn  hytracb  nag  i  Gaergrawnt,  oblegyd 

fod  mwy  o  le  yn  cael  ei  roddi  yn  Ebydycbaiu  i  Aristotle. 

Yr  byn  sydd  yn  ymddangos  i  rai  yn  anbawsder  ae  yn  anghysondeb 


LLENYDDIAETH  A  GWYDDIANT.  595 

ydyw  fod  ysgrifeniadau  y  dynion  liynyn  cacl  eu  canmawl  a'u  hargj'mhell 
o  hyd,  pan  yr  addefir  eu  bod  wedi  gadael  mewn  ammlieuaetli  y  prif 
bethau  ocdd  yn  dyfod  dan  eu  sylw.  Os  uad  ellir  dysgwyl  sicrwydd 
mewn  athroniacth  fel  y  ceir  yn  y  gwj-ddiannau,  eto  os  yw  y  byd  yii 
myned  yn  ei  flaeii,  y  mae  yn  rhesymol  dysgwyl  i  ni  nesáu  rhyw  gy- 
maint  at  sicr^yj'dd  yn  mhob  oes,  ac  o  leiaf  fod  diffygion  }t  hen  awdwyr 
yn  cael  eu  gwcled  a'u  gwella  gan  eu  holynwyr.  Y  canlyniad  naturiol 
ydyw  ;  mai  jt  awdwyr  diweddaraf  y w  y  rhai  goreu,  ac  mai  ofer  yw  yr 
holl  drafferth  gyda  Plato  ac  Aristotle.  Y  mae  saü  yr  ymresymiad  hwn 
yii  gywir,  ond  y  mae  y  casgliad  er  hyny  yn  anghywir.  Diammheu  fod 
y  byd  yn  myned  yn  ei  flaen,  ac  eto  nid  yw  yr  hen  awdwyr  yn  dcbyg  o 
gael  eu  diorseddu.  Y  mae  yma  wahaniaeth  amlwg  rhwng  gwyddiant 
a  llenyddiaeth  ;  a'r  hyn  sydd  yn  ymddangos  ar  y  cyntaf  yn  rheswm  o 
blaid  y  cyntaf  ac  yn  erbyn  yr  olaf,  sydd  mewn  gwirioncdd  o  blaid  yr 
olaf  ac  yn  erbyn  y  cyntaf.  Er  i  chwi  gael  llyfr  ar  un  o'r  gwyddiannau 
nas  gelHr  canfod  ynddo  ar  y  pryd  uu  bai  na  diffyg,  cto  cyn  pen  ychydig 
flynyddau  bydd  wedi  coUi  ei  ddefnyddioldeb  i  ryw  raddau,  a  bydd 
angen  am  waith  newydd  a  fyddo  yn  cymeryd  i  fewn  y  darganfyddiadau 
diweddaraf ;  ond  os  unwaith  y  cewch  lyfr  gwir  dda  mev,'n  rhyw  gangen 
o  lenyddiaeth,  nid  llyfr  poblogaidd  yn  unig  am  iyw  ysbaid,  ond  llyfr 
llawn  o  fcddwl,  yna  gellwch  fod  yn  llcd  ddiammhcuol  na  ddaw  un 
llyfr  arall  byth  i  gymeryd  ei  le.  Y'n  yr  achosion  hyn,  fel  rheol  gyffredin, 
y  sicr  sydd  yn  myued  hcibio,  a'r  ansicr  sydd  yn  aros. 

Hwja*ach  wedi'r  cv.'bl  yr  ymddcngj^s  i  rai  y  gellid  ymfoddloni  ar 
gyfieithiadau  o  weithiau  yr  awdwyr  clasurol,  ya  llc  treulio  amscr  i 
ddysgu  Groeg  a  Lladin.  Erbyn  hyn  y  mae  cyfieithiadau  da  o'r  holl 
awdwyr  goreu  i'w  cael  yn  yr  iaith  Saesneg,  ac  onid  doethineb  fyddai 
rhoddi  i'r  darlleniad  o  hom-nt  yn  yr  iaith  hono  yx  amser  a  fyddai 
ofynol  i  ddysgu  yr  ieithoedd  gwreiddiol  ?  Gyda  golwg  ar  y  cyffredin 
y  mae  llawcr  o  reswm  yn  y  ddadl  hon,  a  phrin  y  byddai  yn  wcrth  i 
neb  ddechreu  ar  y  Groeg  na'r  Lladin,  os  nad  ydyut  yn  bwTÌadu  eu 
dysgu  yn  drwyadl.  Y  mae  llawer  o  debygolrwydd  yn  yr  ystyr  j'ma 
rhwng  llyfrau  a  darhmiau.  Nid  synwyrol  fyddai  i  neb  roddi  yr  oll  a 
fcdd  i  brynu  darlun  gwrciddiol  o  waith  un  o'r  hen  baentwyr  cnwocaf, 
a  byw  heb  anghenrheidiau  bywyd  i  edrych  ar  hwnw  bob  dydd.  Byddai 
yn  well  i'r  cyfryw  ymfoddloni  ar  rywbeth  mwyaf  tebyg  i'r  gwreiddiol 
a  fyddo  yn  gyrhaeddadwy.  Er  hyny  y  mae  gwahaniaeth  dú-fawr 
rhwng  meddu  y  tebyg  a  meddu  y  darhm  gwreiddiol,  jt  hwn  wahaniaeth 


596  LLEXYDDIAETH  A  GWYDDIANT. 

a  ddygir  i'r  golwg  yn  fuan  mewn  ffurf  arianol  pan  fyddo  arwerthiant 
yn  cymeryd  lle.  Ond  pa  betli  bynag  yw  rbagoriaeth  y  gwreiddiol 
yn  ngwaitli  yr  ben  arhinwj'r,  y  mae  llawn  cymaint  o  ragoriactb  yn 
portbyu  i  gyfansoddiadau  gwreiddiol  yr  awdwyr  clasurol.  Gall  y 
Cymro  sydd  yn  gyfarwydd  á'r  Saesneg  wneutbur  prawf  o  byn  mcwu 
acbos  cyffelyb  trwy  gjTnbaru  rbyw  awdwr  Saesneg  â'r  cyfieitbiad  goreu 
o  bono  yn  Gymraeg.  Dywedir  weitbiau  nad  j-w  gwybodaetb  o'r  iaitb 
wreiddiol  ya  angbenrbeidiol  tuag  at  iawn-ddefnyddio  ysgrifeniadau  yr 
baneswyr  a'r  atbronwyr,  gan  nad  yw  yr  arddull  mor  banfodol  yn  eu 
gwaitb  bwy  ag  yn  ngwaitb  y  beirdd  a'r  areitliwyr.  Ond  nid  yw  byn 
yn  wir  oddieitbr  mewn  rban,  oblegyd  y  mae  gan  bob  un  o'r  ben  awd- 
wyr  ei  ardduU  ei  hun  ;  ac  os  gwisgir  ef  mewn  rhyw  arddull  arall,  nid 
efe  ydyw.  Heblaw  byny,  y  mae  meddwl  yr  awdwr  yn  fynycb  yn  ym- 
ddibynu  ar  ryw  air  nad  oes  un  i'w  gael  yn  Saesneg  na  Cbymraeg  i 
ddangos  yr  yst^-r  yn  gyflawn.  Y  mae  terfynau  geiriau  yn  newid,  yr  un 
modd  â  tberfynau  teyrnasoedd,  mewn  gwabanol  oesoedd.  Felly  nid  yr 
un  ystyr  sydd  i  air  yn  yr  un  iaitb  ar  wabanol  amserau  ;  ond  pan  fyddo 
yr  iaith  yn  newid  jn  gystal  â'r  amser  y  mae  yr  anhawsder  yn  llawer 
mwy,  ac  wrtb  geisio  rbanu  yr  yst}T  rhwng  amrywiol  eiriau  er  mwyn 
rboddi  cyfìeitbiad  cyflawn  y  mae  ysbryd  yr  ymadrodd  yn  fynycb  yn 
yn  cael  ei  golli. 

Er  hyny  vn±h.  ddadleu  o  blaid  yr  awdwyr  clasurol  ni  feddylir  am 
annog  neb  i  ddibrisio  llenyddiaetb  yr  oesoedd  diweddaf.  Yr  byn  a 
fwriedir  ydyw  dangos,  yn  ngbanol  y  berw  am  natur  a'i  deddfau,  fod 
yn  fuddiol  meddwl  hefyd  am  y  byd  moesol ;  nid  i  wrthwynebu  y 
gwyddiannau  mewn  un  modd,  ond  i'w  rbwystro  i  ormesu  ar  derfynau 
llcnyddiaetb.  0  angbenrbeidrwydd  fe  ddylai  pob  dyn  feddu  rbyw 
fesur  0  wybodaeth  am  lenyddiaeth  ei  wlad  ei  hun.  Y  mae  genym  yn 
yr  iaitb  Gymraog  rai  llyfrau  y  dylai  pob  Cymro  eu  hefrydu :  a  phan 
ddeuwn  yn  gyfarwydd  á'r  iaith  Saesneg,  yr  ydym  yn  dyfod  at  lenydd- 
iaeth  mor  gyfoetbog  fel  y  mae  yn  ein  gosod  mewn  profedigaetb  i  gredu 
nad  oes  angen  am  wybod  un  iaith  arall.  Mewn  barddoniaeth  nid  oes 
un  genedl  wedi  cyrbaedd  safle  mor  ucbel  á'r  Saeson,  ac  efallai  fod 
ganddynt  rai  areitbwjT  na  fu  neb  yn  rhagori  arnynt  ondDemostbenes 
yn  unig.  Ond  mewn  hanesyddiaetb  y  maent  eto  ar  ol  y  Groegiaid  a'r 
Ehufeiniaid,  ac  mewn  athroniaetb  nid  oes  ganddynt  neb  i'w  gymbaru 
am  fynyd  â  Plato  neu  Aristotle.  Ond  pe  buasent  yn  rhagori  yn  mbob 
cangen  o  lenyddiaetb,  ni  fuasai  y  fìaitb  yn  lleihau  nemawr  ar  y 


LLENYDDIAETH  A  GV.'YDDIA:.'T.  597 

ddyleds'U'ydd  o  efrydu  yr  awdwyr  clasurol,  gan  fod  bj'iiy  yn  anhebgorol 
er  mwyn  cael  golwg  gyflawn  ar  boU  diriogaetb  y  byd  moesol.  Ac 
wedi'r  cwbl,  nid  yw  yr  awdwyr  yn  H'íosog  iawn ;  oblegyd  dylem  gymeryd 
llenyddiaetb  yn  yr  ystyr  ucbaf,  yn  gystal  ag  yn  yr  ystyr  belactbaf ; 
ac  os  eir  i  cbwilio  am  lenyddiaetb  ucbel,  nid  llawer  a  geir  yn  dyfod  i 
fynu  â'r  safon  o  ddecbrcu  y  byd  byd  yn  awr.  Gan  byny  y  gofyniad 
ydyw,  Pa  un  sydd  oreu,  ai  darllen  pob  matb  o  lyfrau  sydd  yn  dyfod 
allan  o'r  wasg  yn  y  dyddiau  byn,  neu  ynte  gyfyngu  ein  sylw  yn  benaf 
at  y  rbai  goreu  yn  mbob  oes  ?  Os  cymerir  y  gair  "  clasurol "  yn  ei 
ystyr  eangaf  i  ddynodi  y  prif  awdw}^,  ben  a  diweddar,  yna  braidd  na 
ellid  dywedyd  y  dylid  ymdrecbu  i  ddyfod  yn  gydnabyddus  â'r  boll 
awdwyr  clasurol,  ac  mai  gwell  fyddai  pcidio  darllen  Uawer  ar  waitb 
neb  ond  yr  awdwyr  clasurol.  0  leiaf  rbodder  y  lle  blaenaf  i'r  awdwyr 
goreu,  ac  byd  y  gellir  i'r  boU  awdwyr  goreu  yn  mbob  iaitb,  yn  enwedig 
y  Groegiaid  a'r  Ebufeiniaid,  gan  fod  pertbynas  agos  rbyngddynt  bwy 
â  Uenyddiaetb  yr  oes  bon. 

Ond  rbag  i  neb  gamsynied,  cfallai  y  dylid  ycbwanegu  eto  na  fwriedir 
rboddi  ar  ddeall  yn  y  sylwadau  byn  y  dylai  pawb  efrydu  llenyddiaetb 
yn  bytracb  na  gwyddiant,  neu  y  dylai  pawb  sydd  yn  efrydu  llenydd- 
iaetb  roddi  llawer  o'u  bamser  i  ddysgu  Groeg  a  Lladin.  Da  ydyw  fod 
rbai  yn  rboddi  cu  bryd  ar  y  gwyddiannau,  cr  mwyn  gwella  y  byd 
mewn  ystyr  allanol.  Yr  byn  a  feddylir  ei  ddangos  yma  ydyw,  yn 
gyntaf,  er  fod  gwyddiant  j-n  dda,  eto  fod  llenyddiactb  yn  well ;  yn  ail, 
er  mai  da  ydyw  efrydu  llenyddiaetb  yr  oesoedd  diweddaf,  eto  mai  gwell 
ydyw  cymeryd  yr  ben  gyda'r  diweddar  ;  ac  yn  drydydd,  cr  mai  da  ydyw 
darllen  yr  ben  awdwyr  Grocgaidd  a  Ebufeinaidd  mewn  cyfieitbiadau, 
eto  mai  gwell  ydyw  ymdrecbu  i  fod  yu  aUuog  i  ddarllen  a  mwynâu  eu 
hysgrifeniadau  fel  y  cyfansoddwyd  hwynt  gan  yr  awdwyr  eu  buuain. 


;C3 


y    rUSIAID    CYMrvEIG.=i= 

[Dadl  Bangor,  yn  cynmnys  Sylwndau  a  draddodwyd  meym  Darlìth  gyhoeddiis,  ar 
Anghydffurjiaeíh;  neu  Eijlwya  Loegrac  Ymneillduacih.   Gau  y  Parch.  J  Phillifs.] 

"  Y  MAE  yn  ddrwg  genym  bob  amser  pan  y  cymero  y  fath  enciliadau 
le  [sef  at  Babyddiaetli] ;  ond  nid  ydym  yn  gallu  dycLymygu  pabam  y 
gwneir  cymaint  o  dwrw  yn  ea  cylch  ag  a  wneir  yn  gyíîredin.  Os  a 
dynion  at  Ymneillduaeth,  yr  hj'n  yn  ein  barn  ni  sydd  yn  ddrwgmwy, 
canys  yna  ni  all  y  gwrthgihwr  gael  y  sacramentau  drwy  weinyddiad 
awdurdodol,  ni  ddywedir  dim  yn  eu  cylch ;  ond,  os  dychwelant  at  Bab- 
yddiaeth,  cynhyrfir  yr  holl  fyd  gan  gamddarluniadau  chwyddedig  o'r 
hyn  a  osodir  allan  fel  ysgelerder  a  ffieidd-dra."  Y  geiriau  hyn  sydd 
gyfieithiad  llythyrenol  o'r  hyn  a  ymddangosodd  yn  y  "  North  Wales 
Cìironicle"  am  Fedi  7,  1850.  Dywed  rhai  nad  yw  Cymru  mewn perygl 
oddiwrth  Babyddiaeth  yn  y  dyddiau  hyn  :  ond  dyma  egwyddor  sylfaen- 
ol  Pabyddiaeth  j-n  cael  ei  hamddiffyn  gan  newyddiadur  yr  Eglwyswyr 
yn  Mangor  ;  ac  os  yw  y  papyr  hwnw  yn  meddu  cynnalwyr  a  phleidwyr 
yn  Nghymru,  ac  os  yw  yr  oíîeiriaid  a  bregethant  yr  un  cyfeiliornad 
Pabaidd  yn  cael  gwrandawyr  yn  Nghymru,  mae  yn  amlwg  fod  llawer 
yn  ein  phth  yn  eithaf  parod  i  dderbyn  holl  athrawiaethau  y  Jesuitiaid. 
Os  dilynant  yn  ddidwj^l  yr  liyn  a  gredant,  y  maent  yn  rhwym  o  ddy- 
benu  mewn  undeb  ág  Eglwys  Rhufain.  Y  maent  eisoes  yn  Rhufeinwyr 
o  galon  a  dylent  fod  felly  mewn  enw  ;  ac  nid  yw  eu  hundeb  àg  Eglwys 
Loegr  yn  effeithio  dim  ond  i'w  gwneuthur  yn  fwy  peryglus.  Yn  wyneb 
yr  amgylcliiadau  hyn,  y  mae  yn  ymddangos  i  ni  fod  Mr.  Phillips  yn 
liaeldu  canmoliaeth  gjŵedinol  am  ddyfod  allan  i  wrthladd  y  Pusiaid 
Cj-mreig.  Yr  haeriad  Pusiaidd  uchod  yn  mhapyr  Bangor  oedd  yr 
achlysur  iddo  draddodi  y  ddarlith  gyntaf,  yr  hon  a  barodd  derfysg  a 
chythrwfl  nid  bychan  ;  ac  yn  yr  un  sydd  yn  awr  ger  ein  bron  y  mao 
yn  amddiffyn  ei  hun  yn  effeithiol,  ac  mewn  ysbryd  boneddigaidd.  Nid 

*  O'r  "  Traetuodydd  "  am  1852. 


T  PUSIAID  CYMREIG.  599 

ydym  yn  dywedyd  mai  Pusiaid  oedd  paì\'b  fu  yn  ysgrifenu  yn  erbyn  y 
ddarlith  gyntaf ;  oblegid  gwyddom  fod  rliai  o  honynt  mor  bell  oddi- 
wrth  byny  ag  yw  y  dwyrain  oddiwrth  y  gorllewin.  Ac  nid  ydym  yn 
beio  arnynt  am  wrthwynebu  y  pethau  hj'ny  oedd  yn  groes  i'w  mcddyl- 
iau  :  ond  ni  ddylent  hwythau  feio  ar  Mr.  PhiUips  am  beidio  cyfyngu  ei 
hun  at  y  mater  a  achlysurodd  y  ddadl ;  oblegid,  gan  fod  rhai  o'r 
Eglwyswyr  yn  ymosod  mor  ífyrnig  a  didrugaredd  ar  yr  Ymneillduwyr, 
pa  ryfedd  os  cariodd  ef  y  rhyfel  i  wersyll  y  blaid  wrthwyncbol,  trwy 
ddangos  fod  gan  yr  Ymneillduwyr  resymau  cryfach  yn  erbyn  yr  Eglwys 
Sefydledig  nag  sydd  gan  yr  Eglwyswj-r  yn  erhya  Ymneillduacth  ? 

Er  ]iyny,  nid  oes  yn  yr  achos  hwn  ond  dwy  blaid  yn  anghymmod- 
lawn  wrthwyuebol  i'w  gilydd,  sef  y  blaid  Efengylaidd  a'r  blaid  Babaidd : 
ac  i'r  blaid  Babaidd  y  perthyn  pawb  sj^dd  yn  collfarnu  yr  holl  eglwysi 
a  fyddo  yn  ymneillduo  oddiwrthynt  fel  eglwysi  anghristionogol.  Y  mae 
hyn  yn  gymaint  dirmyg  ar  y  Bibl  ag  ydyw  ar  hawl  dyn  i  farnu  drosto  ei 
hun.  Gwreiddyn  y  drwg  yw  camolygiad  ar  yr  hyn  a  elwir  yn  "  olyniad 
apostolaidd."  Y  mae  Esgobyddiaeth  ynddo  ei  hun,  o  fewn  terfjaiau 
cymedrol,  ya  ddigon  diniwed :  ond  pan  gysylltir  ef  ág  atbrawiaoth  yr 
olyniad,  y  mae  yn  newid  ei  ansawdd  :  ac  wrth  geisio  diarddel  pawb 
arall,  y  mae  yn  tori  ei  huu  allan  o  gymundeb  yr  Eglwys  Gristionogoh 
Nid  ydym  yn  deall  ychwaith  fod  cipnaint  perygl  j-n  athrawiaeth  yr 
"  adenedigaeth  ym  Medydd,"  pe  cymerid  ef  ar  wahan  oddiwrth  bwnc 
yr  olyniad.  Y"  mae  llawer  o  ysgrifenwyr  gwir  Brotestanaidd  wedi  dal 
fod  genym  le  i  ddysgwyl  y  gwna  yr  Arglwydd  dderbyn  y  rhai  a  gyf- 
Iwynir  iddo  mewn  ffydd  trwy  fedydd.  Yr  hyn  sydd  yn  arwain  i  gan- 
lyniadau  dinystriol  yw  tybied  fod  y  weithred  allanol  bob  amscr  yn 
effeithiol  i  wneyd  cyfnewidiad  yn  nghyflwr  y  bedyddiedig,  pan  wein- 
yddir  y  bcdydd  gan  ryw  bersonau  awdurdodedig. 

Dywedasom  mai  camohjgiad  ar  yr  olyniad  apostolaidd  yw  gwreiddyn 
y  drwg.  Y  mae  pawb  \-n  dal  rhyw  fath  o  olyniad.  Yr  ydym  ein 
hunain  yn  dal  dau  fath,  sef  yr  allanol  a'r  tufewnol ;  ac  jì:  ydym  yn 
credu  fod  y  ddau  yma  gan  yr  eglwysi  Ymneillduol  yn  gyffredinoh  Y 
cyntaf  yw  yr  olyniad  allanol.  Nid  ydym  yn  gosod  llawer  o  bwys  ar 
hwn ;  oblegid  dichon  i  amgylchiadau  gyfodi,  yn  y  rhai  y  dyhd  aberthu 
yr  allanol  er  mwyn  y  tufewnol.  ünd  fel  rheol  gyffredin,  mae  yn  am- 
Iwg  na  ddylai  neb  gymeryd  amo  swydd  gweinidog  yr  efeugyl  heb  ci 
osod  ynddi  gan  ryw  esgob  neu  esgobion.  Y  rhai  syddyn  gydnabyddus 
ár  Testament  Newydd  neu  à  hanesiacth  eglwysig  a  ddeallant  ciu 


GOO  Y  PUSIAID  CYMHEIG. 

medclwl  ar  unwaith.  Oud  er  mwyn  yr  anghyfarwydd,  efallai  y  dylem 
ycliwauegu  ein  bod  yn  ystyried  pob  gweinidog  yr  cfeugyl  yn  esgob,  ac 
nad  oos  uu  gweinidog  i  fod  yn  uwcb  ua'i  frodj-r,  o  ran  swydd,  yn  eglwys 
Orist.  Y  mae  yr  haueswyr  mwyaf  cyfrifol  yu  tystiolaethu  mai  fel 
hyn  yr  oedd  yn  yr  oes  gyntaf  ar  ol  dyddiau  yr  apostolion  :  a  dyma  farn 
amryw  o'r  ysgrifeuwyr  mwyaf  dysgedig  yn  Eglwys  Locgr.  Gall  y  Cy- 
mro  uuiaith  gael  profiou  digonol  ar  y  mater  yn  uarlithiau  Mr.  Phillips. 
Gwyddom  Ibd  Uawer  o  Eglwyswyr  yn  barnu  yn  wahanol ;  ac  uid  ydym 
am  fyuyd  yn  ammheu  nad  ydyut  wedi  ffurfio  y  faru  hou  yu  gydwy- 
bodol.  Oud  gobeithiwn  y  credaut  hefyd  eiu  bod  niuuau  wedi  ystyried 
yr  achos  yu  berfìaith  ddiduedd ;  a'r  casgliad  y  gorfodwyd  ni  i'w 
wneuMiur  er's  Uawer  dydd  ydyw,  fod  pob  gweiuidog  yr  efengyl,  mewn 
uudeb  â'r  eglwys,  yn  meddu  hawl  i  neillduo  y  neb  a  farnout  yu  addas 
i  waith  y  weiuidogaeth.  Afreidiol  yw  treulio  amser  i  brofi  hyn,  gau 
ei  fod  wedi  ei  wueuthur  eisoes  gan  Mr.  Phillips,  ac  yn  helaethach  gan 
amryw  awdwyr  yn  Lloegr  ac  ar  y  CyfaudLr.  Gwelir  gau  hyuy  fod 
gweiuidogion  yr  Ymueillduwyr  yn  meddu  yx  olyuiad  allanol  yn  gystal 
a  gweinidogiou  yr  Eglwys  Sefydledig :  ac,  fe  allai,  pe  obheinid  y  mater 
yn  fauwl,  y  ceid  allau  mai  ordeiniad  yr  Ymneillduwyr,  ar  y  cyfan,  yw 
y  mwj-af  apostolaidd.  Ond  ar  yr  un  pryd,  pell  oddiwrthym  yw  dy- 
wedyd  fod  ordeiuiad  esgobaethol  yn  aughristionogol,  a  bod  yr  Eglwys 
Esgobaethol  yn  eglwys  anghristiouogol. 

Oud  0  gymaint  ag  y  mae  yr  enaid  yn  rhagori  ar  y  corff,  felly  y  mae 
yr  olyniad  tufewnol  yu  rhagori  ar  yr  un  allauol.  Yr  hyn  yic  pob  dyu, 
ac  nid  ei  achau,  sydd  yn  ei  wneyd  yu  gymeradwy,  neu  anghymeradwy, 
ger  brou  Duw  ;  a'r  hyu  yw  pob  eglwys  sydd  yu  profi  pa  un  a  yw  yn 
eglwys  i  Grist.  Yn  lle  ymdrafferthu  yn  ofer  i  ddilyu  yr  olyniad  allanol 
trwy  holl  auialwch  afiachus  y  grefydd  Babaidd,  cynghorem  yr  holl 
Eglwyswyr  i  edrych  pa  rai  yw  y  nodau  a  roddodd  Crist  ei  hun  i  adua- 
bod  ei  wir  ganlynwyr.  "  "Wrth  eu  ffrwythau  yr  aduabyddwch  hwynt." 
"  Wrth  hyn  y  gwybydd  pawb  mai  dysgyblion  i  mi  ydych,  os  bydd  gen- 
ych  gariad  at  eich  gilydd."  Y  rhai  hyn  a'u  cyffelyb  yw  y  nodauwrth 
ba  rai  y  mae  Crist  yn  ein  dysgu  i  aduabod  y  wir  eglwj-s  ;  a'r  rhai  hyn 
y  mae  l'sbryd  Crist  yn  mhob  oes  yn  eu  harddelwi.  Pe  b'ai  jr  Eg 
Iwyswr  mwyaf  uchelfrydig  yn  canfod  yr  arwyddion  hyn  ar  gynnulleidfa 
o  grefyddwyr  j-n  nghanol  crasdiroedd  A&ica,  beth  bynag  fyddo  eu 
fì'urflywodraeth  eglwysig,  a'u  dulliau  allanol  o  addoh,  a  pha  fodd  bynag 
y  casglwyd  hwynt  at  eu  gilydd,  y  mae  yn  rhwym  o'u  cydnabod  fel 


Y  PTJSIAID  CYiIEEIG.  601 

eglwys  i  Grist ;    ac,  os  gwrthoda,  y  niae  yn  nodi  ei  liuu  fcl  un  o 
ddysgyblion  anghrist. 

Canlyniad  naturiol  i  bwnc  yr  olyniad  yw  yr  helynt  a  wneir  yn 
nghylch  y  sisìn.  Y  mae  Mr.  PhiUips  yn  dyfynu  y  geiriau  a  ganlyn  o'r 
"  Cyniro,"  am  Awst  20,  1851.  "  Nid  oes  ond  uu  eglwys  mewn  gwlad. 
Yn  nhir  Groeg,  nid  oes  ond  Eglwys  Groeg ;  yn  Ehufain,  nid  oes  ond 
Eglwys  Ehufain  ;  ac  yn  Lloegr,  nid  oes  ond  Eglwys  Loegr.  Ehwyg 
oddiwrth  yr  Eglwys  yw  sef^-dliad  crefyddol  arall."  Y  mae  y  dyn  hwn 
yn  haeddu  parch  am  ddyweyd  ei  feddwl  yu  ouest,  pwy  bynag  ydyw. 
Ond  goddefed  i  ni  grybwyll  fod  amryw  bethau  yn  ei  ddywcdiad  yn 
dy^'yll  fel  y  fagddu.  Nid  oes  yma  un  gair  o  son  pa  uu  yw  y  wir  cglwys 
yn  Prwsia,  a  Ffrainc,  a  Ewsia,  a  Sweden,  ac  America.  Y  mae  hwn 
yn  bwnc  dyddorol,  a  byddai  yn  dda  genym  gael  rhyw  gyfarwyddyd 
syml  i  aduabod  yr  eglwys  yn  inhob  gwlad.  Ai  Esgobyddiaeth  sydd  yn 
cyfanscddi  y  wir  eglwys  ?  Os  felly,  y  mae  genjTn  ddwy  wir  eglwys 
yn  ymladd  á'u  gilydd  yn  Lloegr,  ac  America,  ac  yn  arbeuig  yn  yr 
Iwerddou.  Ai  uudeb  â'r  llywodraeth  sydd  yn  cyfansoddi  y  wùr  eglwys  ? 
Os  felly,  y  mae  yr  Eglwys  Heuaduriaethol  yn  wir  eglwj's  yn  Scotland, 
a  Prwsia,  a  rhai  gwledydd  eraiU  ;  ac  yu  America  nid  oes  yr  un  wir 
eglwys.  Ai  cymaufa  o  swyddogiou  yr  eglwysi  mewn  uurhyw  wlad 
sydd  yn  meddu  hawl  i  benderfyuu  pa  un  yw  y  wir  eglwys  ?  Os  felly, 
yr  ydym  mewn  mwy  o  anhawsder  nag  erioed ;  oblegid  y  mae  Eglwys 
Scotland  wedi  troi  ei  hun  yn  Heuaduriaethol,  ac  yr  oedd  wedi  gwneuth- 
ur  hyny  pau  oedd  Scotland  yu  deyrnas  annibynol :  ac  y  mae  hen 
Eglwys  yr  Iwerddon  wedi  gwrthod  troi  oddiwrth  Babyddiaeth  ;  ac  yr 
ydym  yn  ofni  hefyd,  os  cymanfa  o  swyddogion  eglwysig  sydd  i  bender- 
fynu,  mai  gormod  gwaith  yw  profi  fod  Eglwys  Loegr  yn  wir  eglwys  o 
gwbl :  oblegid,  er  fod  Eglwys  Loegr  wedi  cynnal  cymaufaoedd  ar  ol  y 
Diwygiad,  nid  trwy  rinwedd  nac  awdurdod  unrhyw  gymanfa  o'r  fath. 
hyny  y  trowyd  hi  o  fod  yu  Eglwys  Babaidd  i  fod  yn  Eglwys  Brotes- 
tanaidd. 

Sonir  weithiau  mai  yr  un  j^w  Eglwys  Loegr  yn  mhob  oes,  oud  yn 

unig  ei  bod  wedi  ymddiwygio  yn  amser  Harri  jx  Wythfed.     Nid  ydym 

yn  dywedyd  dim  yu  erbyu  hyn,  er  nad  ydym  yn  deall  yu  hollol  pa  beth 

sydd  yn  cyfausoddi  yr  undcb  y  sonir  am  dano.  Oud  os  oes  dim  gwerth 

yu  y  rheswn  hwu,   y  mae  yn  gystal  rheswm  o  blaid  yr  Ymneülduwyr 

ag  ydyw  o  blaid  yr  Eglwj^s   Sefydledig.     Yr  oedd  yr  heu  eglwys  yn  y 

wlad  hon  yn  baruu  fod  y  Pab  yn  rhan  hanfodol  o  honi  fel  ei  phen  :  ac 
2q 


602  Y  PUSIAII)  CYMREIG. 

os  ocdd  gandclynt  hwy  liawl  i  dori  ymaitli  y  pcn,  gellid  meddwl  fod 
gan  eraill  yr  un  hawl  i  dori  ymaith  yr  csgobion.  ¥e  allai  y  dywedir 
ua  wnaethant  hwy  ddim  ond  myncd  yn  ol  at  yr  hyn  oedd  yr  eglwys  ar 
y  cyntaf.  Da  iawn  ocdd  hyny  :  ond  os  oedd  ganddynt  hwy  hawl  i  fyncd 
yn  ol  at  jt  hyn  a  farncnt  hwy  yn  drefn  apostolaidd,  onid  oedd  gan  yr 
Ymneillduwyr  hawl  i  fyncd  yn  ol  at  yr  hyn  a  farnent  hwythau  yn 
drcfu  apostolaidd  ?  Ac  os  yw  Eglwys  Loegr  yn  wir  cglwys,  er  ym- 
wrthod  â'r  pab,  ac  er  cacl  ei  diarddel  gan  Eglwys  líhufain,  paham  nas 
gall  Eglwys  Ymneillduol  fod  yn  wir  eglwys  er  ymwrthod  â'r  ddwy,  ac 
er  cael  ei  dîarddel  gan  y  ddwy  ? 

Nid  ydym  yn  gwadu  nad  yw  ymrwygiad,  ncu  siain,  fel  y  gelwir  ef,  yn 
ddrwg.  Ond  mewn  cysylltiad  á  hyn  y  mac  dau  beth  a  grybwylHr  gan 
Mr.  Philhps  yn  dra  theilwng  o  sylw.  Yn  gyntaf,  dichon  fod  sism  nieim 
eglwys,  yn  gystal  ag  odJiwrth  eglwys.  Felly  y  mae  y  Pusiaid  eu  hun- 
ain  yn  sismaticiaid ;  oblegid  y  maent  yn  creu  plaid  ac  ymraniad  yn  yr 
Eglwys  ;  ac  ni  fu  erioed  ymddygiad  mwy  sismaticaidd  na'r  eiddo  Es- 
gob  Exeter,  pan  yr  ysgrifcnodd  mor  haerllug  i  wrtliwynebu  yr  arch- 
esgob.  Yn  ail,  os  yw  rhwygo  oddiwrth  yr  Eglwys  yn  ddi'wg,  mae  yn 
amlwg  mai  y  rhai  sydd  yn  achosi  y  rhwyg  yw  y  rhai  sydd  yn  euog  o'r 
drwg.  Gan  hyny,  yr  esgobion  oedd  y  sismaticiaid  yn  amser  y  diwyg- 
iad  Methodistaidd. 

Wrth  drafod  y  testun  hAvn,  y  mae  rhai  ysgrifenwyr  eglwysig  wedi 
rhoddi  Ue  mawr  i  Cora,  Dathan,  ac  Abiram.  Pe  craffent  ychydig  yn  fan- 
ylach,  deallent  yn  fuan  mai  dyben  y  gw'ŷr  hyny  oedd  cynnal  i  fynu  yr 
hen  olyniad  }ti  nheulu  Picuben  y  cyntafanedig,  pan  oedd  yr  Arghvydd 
yn  codi  teulu  Aaron  i'r  offeiriadaeth.  Felly,  mae  yn  hawdd  gweled 
mai  gwŷr  yr  olyniad  oedd  Cora,  Dathau,  ac  Abiram.  Hyderwn  fod 
hyn  yn  ddigon  am  Cora,  Dathau,  ac  Abiram ;  ac  yn  ddigon  hefyd  am 
y  Pusiaid  Cymreig. 


C03 


EHESYMEG.^:^ 

Un  o  nodau  arbenig  y  dyddiau  liyn  yw  y  sylw  adnewyddol  a  delu'  i 
Eesymeg.  Wedi  ei  tliyuu  oddiar  ei  gorsedd,  ar  yr  hon  y  bu  yn  teyrn- 
asu  fel  unbenaeth  ara  oesocdd  lawer,  i  roddi  lle  i  ddyfeisiau  a  dargan- 
fyddiadau  anianyddol,  ymddengys  fod  rhai  o  brif  feddylwyr  yr  oes  yn 
dechreu  meddwl  mai  yn  ddiaclios  y  cafodd  ei  diraddio,  fod  rhywbctli 
yn  wertli  ei  w^bod  beblaw  peirianwaith,  a  bod  meddwl  dyn  yn  rhagori 
ar  yr  holl  waith  a  wneir  ganddo.  Ymddengys  hefyd  fod  yr  ysgrifenwyr 
hyn  yn  ennill  dylanwad.  Y''  mae  Uyfrau  Mill  ac  Archesgob  Whately  yn 
dechreu  dyfod  yn  adnabyddus  i'r  cyfíredin  ;  a  gwelsom  hysbysiad  yn 
ddiweddar  am  "  Logicfor  the  MilUon."  Ond  efallai  nad  oes  un  a  wnaeth 
f^vy  i  godi  Ehesymeg  i  fri  na  Syr  WilHam  Hamilton,  yr  hwn  a  gydna- 
byddir  fel  un  o'r  athronwj'r  blaenaf  yn  myd  y  meddwl.  Yn  lle  ei 
dirmygu,  fel  y  gwnaeth  Dugald  Stewart  a  Dr.  Thomas  Brown,  y  mae 
yn  ei  xjhleidio  a'i  pharchu,  ac  wedi  taflu  goleu  newydd  ar  rai  rhanau 
o  honi.  Cyn  diwedd  yr  ysgrif  hon,  amcanwn  wneyd  ci  olygiadau  yn 
hysbys  i'r  darllenydd  ;  ond  yn  gyntaf,  rhaid  i  ni  ddangos  yn  fyr  beth 
yw  Ehesymeg  yn  ei  natur  a'i  dyben,  fel  y  mae  wedi  bod  o  ddyddiau 
Aristotle  hyd  yn  awr. 

Y  mae  pob  gosodiad  yn  cjmnwys  tair  rlian  :  yn  gyntaf,  y  sylfon 
^suhjectj;  yn  ail,  y  cysylltiad  (copulaj ;  ac  yn  drydj-dd,  y  mynegiad 
(lìredicatej.  Y^n  y  gosodiad,  Dya  sydd  fancol,  y  sylfon  am  yr  hwn  y 
dj'TN^edir  yw  dyn ;  y  mynegiad,  neu  yr  hyn  a  ddy wcdir  am  y  sylfon,  j^ 
marwol;  a'r  eysylltiad  sydd  yn  uno  y  ddau  â'u  gilydd  yw  sydd.  Pan 
ddosrenir  unrhyw  frawddeg,  ceir  y  tri  hyn  ynddi,  a  dim  ond  y  tri.  Nis 
gall  neb  ddyweyd  cymaint  ag  un  meddwl  yn  gyflawn  ar  lai ;  ac  nis  gall 
i;u  dyyrediad  syml  gynnwys  rawy.  Y''  cysylltiad  bob  amsor  yw  y  per 
wyddiad  hod  mcwn  rhyw  ffurf,  yn  gadarnhaol  neu  yn  nacaol.  Dichou 
iddo  fod  weithiau  yn  guddicdig,  megys  yu  y  frawddeg,  loan  a  ddarlleu- 
odd.      Ond  yma  eto  y  cysylltiíul  yw  sydd  neu  oedd ;  oblegid  y  meddwJ. 

*  O'r  "Tkaktuodydd"  am  1S51. 


601  EIIESYMEG, 

yw,  loan  sycld  wcdi  darllcn,  ncu  loan  oedd  yn  darllen.  Yn  y  frawddeg, 
C}Tncrais  lawer  o  boen  i  ddcall  y  llyfr,  mae  y  sylfon  befyd  yn  gudd- 
icdig.  Gcllir  dywcdyd  yr  un  petb  yn  fwy  cyflawn  fel  byn  ;  Myû  vryí 
•wcdi  c}Tneryd  llawer  o  boen  i  ddeall  y  llyfr.  Y  sylfon  yw  mìjfi,  y  cy- 
sylltiad  yw  iryf,  a'r  boll  ciriau  eraill  a  wnant  i  fynu  y  mjTicgiad.  Yn  y 
frawddeg,  Y  mao  yno  lawer  o  bobl,  y  sylfon  yw  Ilawer  o  hohl,  y  cysyllt- 
iad  yw  mae  neu  sydd,  a'r  myncgiad  yw  yn  hod  yno.  Gcllir  adnabod  y 
sylfon  wrtb  ofyn,  Pwy  neu  xm  bctb  sydd  ?  A  gellir  adnabod  y  myneg- 
iad  wrtb  ofyn,  Pa  betb  y  mynegir  ei  fod  ? 

Nid  gwabaniactb  damweiniol  a  mym^owyol  sydd  yma  ;  ac  nid  ym- 
cbwiliad  ofer  yn  ngbylcb  geiriau  yn  unig  ;  ond  amlygiad  o  ddeddfau 
banfodol  y  meddwl.  Y  mae  tuedd  mewn  dyn  i  esgyn  yn  barbaus  oddi- 
wrtb  y  neillduol  at  y  cyffredinol.  Wrtb  cdi-ycb  o'i  amgylcb,  mae  yn 
gweled  gwabanol  wrtbddrycbau  bcb  un  cysylltiad  yn  ymddangos  rbyng- 
ddynt.  Ond  nis  gall  orpbwys  beb  cbwilîo  am  undeb  a  tbrefn,  nes  cael 
gafael  mewn  rbyw  egwyddor  sydd  yn  cysylltu  amryw  wrtbddrycbau 
á'u  gilydd  yn  un  dosbartb  ;  ac  oddiyno  mae  yn  esgyn  at  cgwyddor 
uwcb,  yr  bon  sydd  yn  cysylltu  y  dosbartbiadau  byn  á'u  gilydd  dracb- 
efn  :  ac  fel  byu  y  mae  o'r  diwedd  yn  cyrbaedd  sefyllfa  o'r  bon  y  mae 
;^Ti  cacl  golwg  ar  yr  boll  wrtbddrycbau  mewn  undeb  á'u  gilydd  dan 
lywodraetb  rbyw  egwyddorion  cyfìrediuol.  Mae  yr  eangiad  bwn  sydd 
yn  cjTneryd  lle  yn  ei  olygiadau  yn  creu  angbenrbeidrwydd  am  eiriau 
newyddion  :  a  dyma  ddecbreuad  enwau  cyffredin.  Mae  seiliau  cryfion 
i  feddwl  fod  pob  enw  ar  y  cyntaf  ja  enw  priodol.  "  Dyn  "  ar  y  cyntaf 
nid  oedd  ond  enw  priodol  ar  Adda ;  a  "  gwraig  "  oedd  enw  priodol  Efa. 
Y  gair  "  tad  "  yn  ngenau  y  plentyn  sydd  enw  priodol  ar  ei  dad  ef  ei 
bun  ;  a'r  gair  "  afon  "  sydd  enw  priodol  ar  yr  unig  afon  y  mae  efe  yn 
gwybod  am  dani.  Ond  fel  y  mae  yn  dyfod  yn  gydnabyddus  à  gwrtb- 
ddi-ychau  eraill  cyffelyb  i'r  ben  wrtbddrycbau,  yn  lle  ffurfio  gair  newydd 
i  ddynodi  pob  un  o  bonynt,  mae  yn  cjTubwyso  atynt  yr  ben  enwau,  y 
rbai  yd}Tit  fel  byn  yn  myned  yn  enwaii  cyflredin  :  ac  y  mae  yn  rboddi 
euwau  priodol  ar  yr  ben  wrtbddrycbau  er  mwyn  eu  gwabaniaetbu. 
Dyma  yr  byn  a  elwir  cyffredinoliad  (generaìization).  Gwelir  fod  yma 
debygobrwydd  a  gwabaniaetb  yn  cydgyfarfod.  Mae  yn  rbaid  deol  er 
mwyn  deall.  Mae  yn  rbaid  gwabaniaetbu  y  gwrtbddrycb  dan  ryw 
enw  priodol,  megys  Dafydd,  Dyfrdwy,  ac  ar  yr  un  pryd  mae  yn  rbaid 
ei  uno  à  gwrtbddrycbau  cyffelyb  dan  ryw  enw  cyffredin,  megys  dyn, 
afon.  Yna  y  mae  genym  farn  am  dauo  ;  ac  yr  ydym  yn  alluog  i  wneyd 


BHESYÎIEG.  605 

tmjnegîad  o'r  fam  liôno  ;  megys,  Dafydcl  sydd  ddyn,  Dyfrdwy  sydd  afon. 
Yr  un  modd  am  enwau  cyfifrediu,  yr  ydym  yn  eu  cynnwys  me-îs'u  enwau 
mwy  cyffredin,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  eu  gwahaniaethu,  megys,  Dyn  sydd 
greadur,  derwen  sydd  goeden,  dafad  sydd  anifel. 

Nid  annifyr,  ^^e  b'ai  lle  yn  caniatâu,  fyddai  sj'lwi  ychydig  ar  y  gof- 
■  yniad,  Pa  beth  a  gynuwysir  mewn  enw  cyfPredin  ?  Pa  beth  yw  y 
meddwl  sydd  yn  gorwedd  dano  ?  A  yw  yn  rhywbeth,  ai  nid  yw  ?  Er 
anghraifft,  Beth  yw  dyn  fel  y  cyfryw — nid  lorwerth,  na  Gwilym ;  nid 
djm  gwyn,  na  dyn  du  :  oud  dyn  yn  syml  ?  Mae  yn  ymddangos  i  ni 
fod  pob  enw  cyffredin  yn  dynodi  rhywbeth  ;  nid  fel  y  mae  yn  bod  yn 
allanol,  ond  fel  y  mae  yn  y  meddwl ;  ac  mai  y  rhywbeth  hwnw  yw, 
cjTnaint  ag  sydd  yn  györedinol  i'r  cwbl,  neu  yv  hyu  sydd  jn  aros  wedi 
gadael  allan  bob  neillduohon.  Po  niwyaf  o  MTthddrychau  a  gymerir 
i  mewn  dan  yr  enw,  lleiaf  i  gyd  o  sylwedd  pob  un  a  gjmnwysir  ynddo. 
Fel  y  mae  yn  cael  ei  helaethu  mewn  hýd  a  lléd,  mae  yu  lleihau  mewn 
dyfnder  ac  uchder.  Os  yw  y  gair  "  dj^n  "  yn  c3-nuwj''s  mwy  o  wi'th- 
ddrychau  na'r  gair  "  Cymro,"  er  hyny  y  mae  rhyw  bethau  yn  perthjTi 
i'r  Cymro  nad  ydynt  jn  gynnwysedig  yn  y  gair  "  dyu."  Felhyn, 
mae  y  mjTiegiad  mewn  rhyw  ystyr  yn  cynnwys  mwy  na'r  sylfou  :  ond 
mewn  ystyr  arall  mae  yn  cynnwys  Uai. 

Ond  heblaw  y  galhi  i  gy&edinoli,  y  mae  dyn  yn  feddiannol  hefyd  ar 
allu  arall  cyferbyniol,  yr  hwn  sydd  o  natur  uwch,  ac  yn  ei  arwain  at 
wirioneddau  uwch,  sef  gallu  i  ddansoddi,  neu  neillduoU,  yr  hyn  a  eilw 
y  Seison  ahstmction.  Y  mae  tuedd  gyffredin  mewn  ysgrifenwyr  i  gy- 
mysgu  y  ddau  allu  hyn :  ond  y  maent  yu  hollol  wahanol  a  gwrthgy- 
ferbyniol.  Mae  a  fyno  y  naiU  á  phethau ;  ond  y  UaU  âg  ansoddau. 
Nid  rhanu  yw  dansoddi.  Mae  yn  wir  fod  yn  rhaid  deol  yma  eto  er 
mwyn  deaU  ;  ond  nid  deol  y  naiU  ran  oddiwrth  y  UaU,  namyn  deol 
ausawdd  oddiwrth  y  gwrthddrych.  Wrth  sylwi  ar  ryw  ran  i'r  goeden, 
megys  deilen  neu  gangen,  nid  ydym  yn  gwneuthur  dim  mwy  na  rhanu : 
ond  wrth  sylwi  ar  ansawdd  y  goedcn,  megys  gwyrdd,  uchel,  cadaru,  y 
mae  yno  ddansoddiad.  Wrth  gyfíi-cdinoU,  yr  ydym  yn  casglu  y  rhanau 
hyny  sydd  yn  perthyn  i  wahanol  wrthddrychau  cyffelyb,  ac  yn  eu  huno 
mewn  un  meddylddi-ych,  a  than  un  enw  cyffredin  :  ond  wrth  ddan- 
soddi  yr  ydym  yn  dy-ansoddi,  hyny  yw,  yn  neiUduoU  yr  ansawdd ;  ac 
feUy  mae  y  gaUu  hwn  yn  cynnyrchu  cj-flawnder  o  fynegiadau  newydd- 
ion,  megys,  Mae  y  dyn  yn  gryf,  yn  ddocth,  ncu  yn  dda.  A  geiriau 
dausoddol  y  gelwir  y  rhai  hyn  er  eu  troi  yn  sylweddciriau,  mcgys 


OOG  imESYMEG. 

cryfclcr,  docthiucb,  claioni.  Er  mwyu  dangos  y  gwaliauiactli,  cymcr- 
wn  ddyn  yu  gyffredinol ;  nid  oes  iddo  uu  lluu  ua  lliw  uciUduol ;  ac  eto 
y  mac  yma  gorft'  ac  euaid.  Y  mae  pcthau  yu  gorwedd  wedi'r  cwbl  o 
dan  y  mcddylddrych  :  ond  os  soniwu  am  ddaioui  neu  ddrygioni,  cyf- 
iawuder  ueu  aughyfiawuder,  j-r  ydym  yu  cau  allau  bethau  yn  hollol 
c>"r  raeddyhldrych.  Nid  ydyw  mwyach  yn  cynnwys  corff  nac  enaid, 
nac  un  rlian  o  un  bod,  daearol  uac  ysbrj'dol.  Dywedir  wcithiau^ 
"  dyn  yn  ddansoddol  "  (niaìi  iii  the  ahstractj:  ond  y  mae  hyn  yu  gam- 
arferiad  o'r  gair  "  dansoddol."  Mwy  cywir  fyddai  dyweyd  "  dyn  yn 
gyffrcdinol."  Ar  yv  uu  pryd  dyhd  sylwi  y  gcllir  cyffredinoli  geiriau 
dausoddol ;  oud  arosant  yn  ddausoddol  ar  ol  hyny.  Meddyliem  hefyd 
mai  i'r  geiriau  dansoddol  y  perthyn  y  perwyddiaid.  Addefir  gan  yr 
holl  ysgrifenwjT  ar  Eesymeg  y  gellir  troi  pob  perwyddiad  i  ffurf  y 
rhangymeriad  ( participìe ) :  ac  y  mae  pob  rhaugymeriad  yn  cyfranogi  o 
natur  yr  ausoddair. 

Yu  awr,  dyma  y  ddwy  brif  ffyunonell  o'r  rhai  y  mae  mynegiadau  yn 
tarddu,  scf  cyffrediuoliad  a  dansoddiad.  Trwy  gysylltu  y  gwrthddrych 
â  rhyw  feddylddrych  mwy  cyô'rediuol  neu  ddausoddol  yr  ydym  yn 
ffurfio  barn  am  dano,  ac  yn  gallu  gwneyd  mynegiad  o'r  farn  hòno  mewn 
geiriau.  Hyderwn  fod  hyu  yu  ddigou  am  y  rhauau  sydd  yn  gwneyd  i 
fynu  osodiad ;  ac  am  hyny  awn  yniilaen  i  sylwi  ar  osodiadau  yn  y 
cyfanswm. 

Y  mae  pedwar  math  o  osodiad  : — y  cjŵediuol  cadaruhaol,  y  cyffred- 
iuol  nacaol,  y  ueillduol  cadaruhaol,  a'r  ueillduol  nacaol.  Y  mae  Syr 
"WiIIiam  Hamilton  yn  ychwauegu  at  eu  nifer  ;  ond  dilyn^vn  yn  awr  yr 
hen  ddull.  Dynodir  gwahanol  rywiau  y  gosodiadau  gan  y  llafariaid, 
A,  E,  I,  0,  fel  y  canlyn  : — 

A,  y  cyffreJinol  cadarnhaol ;  megys,  y  mae  pob  B  yn  C. 
E,  y  cyffredinol  nacaol ;  megys,  nid  oes  un  B  yn  C 
T,    y  neillduol  cadarnhaol ;  megys,  rhai  B  ydynt  C. 
O,  y  neillduol  nacaol ;  megys,  rhai  B  nid  ydynt  C. 

Yu  yr  achos  hwu  y  mae  enwau  uuigol  yu  cael  eu  hystyried  fel  rhai 
cyffrediuol.  ''Caisar  oedd  Eufeiuwr,"  sydd  osodiad  cyffredinol  cad- 
aruhaol.  "  Nid  yw  loan  yn  ddysgedig,"  sydd  osodiad  cyffredinol 
nacaol. 

Wedi  sylwi  cymaint  a  hyn  ar  y  gwahanol  osodiadau,  awn  rhagom 
bellach  i  ddaugos  pa  fodd  y  cysylltir  hwjmt  i  wneyd  ymresymiad.  Fel 
y  mae  tair  rhan  yn  mhob  gosodiad,  felly  y  mae  yn  rhaid  cael  tri 


EHESYMEG.  G07 

gosodiacl  i  wucyd  nu  rliosymiad,  yr  lnvu  pan  ysgrifcuir  ef  yu  gyflawu 
a  elwir  cyfresymiad  (sijUohìhììi  ).     Er  aughraifft, — 

y  mae  poTj  dyn  j-n  farwol ; 

Arthur  sydd  ddj^n  ; 

Gan  liyny,  y  mae  Arthur  yn  farwol. 

Dicliou  fod  uu  o"r  gosodiadau  mor  amlwg  wcitliiau  fol  uad  yv/  yn 
anglienrheidiol  ei  arddangos  mewn  geiriau.  Yu  yr  augliraiíTt  ucliod, 
gellid  meddwl  mai  digou  fyddai  dywej'd,  Y  mae  pob  dyn  yu  farwol ; 
gan  byny,  y  mae  Arthur  yn  farwol.  Ond  canfyddir  yn  fuan  fod  yr 
ymresymiad  yn  aumherffaith  ues  y  profir  fod  Arthur  yn  ddyn.  Os 
dywedir  fod  h}Tiy  yn  rhy  amlwg  i'w  brofi,  yr  ydym  yu  ateb  mai  yr 
achos  ydyw  ein  bod  wedi  rhoddi  aughraifft  agos,  hawdd  ei  deall.  Ac 
yma  dymuuem  i"r  darlleuydd  gofio  ua  ddylai  farnu  am  ddefnyddioldel) 
Rhesymeg  oddiwrth  anghreifftiau  o'r  fath  yma,  y  rhai  a  roddir  er 
mwyn  ymarferiad,  ar  yr  un  egwyddor  ag  y  rhoddir  defnyddiau  cyffrediu 
a  diwerth  i'r  crefftwr  pan  yn  dechreu  ar  ei  grefft.  Ond  cymerer  yr 
anghraifft  a  gaulyn  : — 

Y  mae  pob  dyn  celwyddog  jti  annheilwng  o  ymddiried ; 

Y  mae  Idwal  yn  ddyn  celwj-ddog ; 

Gan  hjmy,  y  mae  Idwal  yn  annheilwng  o  ymddiried. 

Yma  gwelir  yn  amlwg  fod  yr  ail  yn  sefyll  mewn  anghen  am  ei  brofi, 
yn  gystal  a'r  cyutaf.  A  gelhr  cj-meryd  yn  ganiataol,  fel  ffaith  gyffred- 
inol,  fod  yn  rhaid  profi  dau  osodiad  bob  amser,  cyn  y  gellir  tyuu  un 
casgliad. 

Sylfaen  ymresymiad,  yn  ol  dywediad  Aristotle,-  ydyw  fod  yr  hyn  a 
ddywedir  neu  a  wedir  am  yr  oll  yu  ddiwahaniaeth,  yn  cael  ei  ddyweyd 
]ieu  ei  wadu  am  unrhyw  uu  a  gynnwysir  yn  yr  oll.  Mae  y  gosodiad 
cyutaf  mewn  effaith  yn  c^'unwys  y  casgliad,  a'r  ail  yn  uno  y  ddau  á'u 
gilydd.  Felly  nid  ydym  wrth  ymresymu  ond  yn  dwyn  allan  j-r  hyn  a 
gynnwysir  yn  y  gosodiad  cyntaf :  ac  nis  gellir  gwneyd  hyn  heb  gy- 
mhorth  yr  ail  osodiad,  yr  hwn  sydd  yn  hysbysu  fod  y  naill  yn  gyn- 
uwysedig  yu  y  llall.  Yr  un  modd  y  mae  pob  cyfrosymiad  yn  cyunwys 
tri  therm  ;  y  mwyaf,  y  lleiaf,  a'r  cauol.  Mac  y  mwyaf  yn  cynuwys  y 
llciaf,  a'r  canol  yu  eu  cysylltu.  Y  ddau  osodiad  blaenaf  mewu  cyí- 
rcsymiad  a  elwir  rhagosodiadau  íprcìììisrs).  Y  mynegiad  yii  y  casgliad 

*N'i(l  y\v  (Ij-wcdiad  AristotJc  yn  pertliTu  rn  nnioupjTchol  ond  yn  nniR  i  iin  ffnrf  o  j-mrcByrtiu; 
ond  gellir  troi  y  ffurCau  craill  iY  ffnrf  li.  no.  ar  fcllv  nino  yu  wirinnr.ìii  :  m  «laiiynl  ,11. 


608  RHESYMEG. 

yw  y  term  mwyaf ;  a'r  sylfon  yn  y  casgliad  yí7  y  term  lleiaf.  Mae  jrn 
rhaid  i'r  term  mwyaf  fod  yn  un  o'r  ddau  ragosodiad,  yr  bwn  a  elwir  y 
rhagosodiad  mwj'af,  ac  a  gyfleir  j-n  flacnaf :  mao  yn  rhaid  i'r  term 
lleiaf  fod  j-n  }T  ail  ragosodiad,  yr  liwn  a  elwii- y  rhagosodiad  Ueiaf: 
ac  mae  yn  rhaid  i'r  tcrm  canol  fod  yn  y  ddau  ragosodiad.  Yn  yr 
anghraifft  a  ganlyn, 

Mae  pob  dyn  yn  ffaeleclig ; 
Mae  pob  Pab^-cld  jm  dclyn  ; 
Gan  hyny,  mae  pob  Pabydd  jTi  ffaelcdig, 

y  term  mwyaf  yw  "  ffaeledig  ;  "  y  term  lleiaf  yw  "  Pabydd  ;  "  a'r  tcrm 
canol  yw  "  dyn." 

Felly,  yn  mbob  cyfresymiad,  mae  y  rbagosodiad  cyntaf  yn  cynnwya 
y  term  mwyâî  a'r  canol ;  mae  yr  ail  ragosodiad  yn  cynnwys  y  canol 
a'r  lleiaf ;  ac  mae  y  casgliad  yn  cynnwys  y  lleiaf  a'r  mwyaf.  Yn  y 
casgliad,  mae  y  term  lleiaf  bob  amser  }ti  flaenaí'.  Ond  y  maegwaban- 
iaeth  yn  sefyllfa  y  termau  yn  y  ddau  ragosodiad,  o  herwydd  fod  y  term 
canol  weitbiau  yn  sylfon  ac  weithiau  yn  fynegiad.  Y  mae  hyo.  yn 
achosi  tair  o  wahauol  ffurfiau  (Jìgurcs).  Sonir  yn  fynycb  am  bedair : 
ond  nid  ocdd  gan  Aristotle  fwy  na  tbair ;  a  gwrtbodir  y  bedwaredd  gan 
yr  awduron  goreu.  Yu  y  ffurf  gyntaf,  mae  y  term  canol  yn  sylfon  yn  un 
rhagosodiad,  ac  yn  fynegiad  yn  y  llall ;  yn  yr  ail,  mae  yn  fynegiad  yn 
y  ddau  ;  ac  yn  y  di-ydedd,  mae  yn  sylfon  yn  y  ddau. 

Cymerer  A  i  ddynodi  y  term  mwj-af,  B  y  canol,  ac  C  y  lleiaf ;  yna 
bydd  eu  sefyllfa  fel  y  canlyn  : — 

rfnrf  1. 
Ehagosodtad  mwyaf    ....       B,  A. 
Pihagosodiad  Ueiaf        ....       C,  B. 
Casgüad C,  A. 

Er  mwyn  y  dysgj-bl  ieuanc,  rhoddwn  un  anghraifft  yn  mbellacb  yn 
mhob  ffiu-f : — 

Ffurf  1.     Mae  pawb  sydd  yn  caru  Crist  yn  cadw'r  gorcnymynion  ; 
Mae  pob  dyn  duwiol  yn  caru  Crist ; 
Gan  hyny,  mae  pob  dyn  duwiol  yn  cadw'r  gorchymynioa. 

Fíurf  2.     Nid  oes  un  dyn  duwiol  yn  lleicb- ; 
I^Iae  pob  cribddeiliwr  yn  IJeidr ; 
Gan  hyny,  nid  oes  un  cribddeUiwr  yn  ddyn  duwiol. 

Ffurf  3.     Mae  pob  dyn  duwiol  yn  gyfiawn  ; 

!Mae  pob  dyn  duwiol  yn  anmherffaith  ; 

Gau  Uyny,  mae  rhai  dynion  anmherffaith  yn  gj^fîawD. 


Ffurî  2. 

Ffurf  3 

A,  B. 

B,  A. 

C,  B. 

B,  C. 

C,  A. 

C,  A. 

BHESYMEG.  609 

Mae  sefyllfa  y  termau  yn  rhwym  o  gyfateb  i  ryw  un  o'r  anghreififtiau 
hyn  yu  mhob  amgylchiad.  Ond  gyda  golwg  ar  natur  y  gosodiadau,  y 
mae  lle  i  amrywiacth  yn  mhob  ffurf.  Sylwasom  yn  barod  fod  pedwar 
math  0  osodiadau,  y  rhai  a  ddynodir  ú'r  llafariaid,  A,  E,  I,  0.  Y  mae 
hyn  yn  dwyn  i  mewn  wahanol  foddau  dan  bob  ffurf.  Yn  y  ffurf  gyntaf 
y  mae  pedwar  modd  ;  yn  yr  ail  y  mae  pedwar  ;  ac  yn  y  drydedd  y  mae 
chweeh.  Y  mae  ysgrifenwyr  wcdi  rhoddi  enwau  cywrain  ar  y  moddau 
hyn,  fel  cynnorthwy  i'w  cofio.  Yn  mhob  enw  y  mae  tri  sill,  yn  cyfateb 
i'r  tri  gosodiad  mewn  cyfresymiad  ;  ac  yn  mhob  sill  y  mae  un  o'r  llaf- 
ariaid,  A,  E,  I,  0,  yn  dangos  natur  y  gosodiad.  A  am  y  cyffrcdinol 
cadarnhaol,  E  am  y  cyffredinol  nacaol,  I  am  y  neillduol  cadaruhaol, 
ac  0  am  y  neiUduol  nacaol.    Yr  enwau  hyn  ydynt  y  rhai  canlynol : — 

Ffurf  1.    Barbara,  Celarent,  Darii,  Ferio. 

Ffurf  2.    Cesare,  Camestres,  Festino,  Baroko. 

Ffurf  3.  Díirapti,  Disamis,  Datisi,  Felapton,  Bolíardo,  Feriso. 
Y^u  Barbara,  y  mae  A  yn  mhob  sill ;  ganhjmy  mae  pob  gosodiad  yn 
y  modd  hwn  yn  gjŵcdinol  cadaruhaol.  Yn  Celarent,  mae  y  cyntaf 
a'r  olaf  yn  E,  sef  cyffredinol  nacaol,  a'r  ail  yn  A,  sef  cyffredinol  cad- 
arnhaol.  Os  troir  yn  ol  at  }t:  anghreifítiau  o  gyfresjTniad  a  roddwyd 
uchod  dan  y  gwahanol  ô'urfiau,  gwelü-  fod  y  cyntäf  yn  Barbara,  yr  ail 
yn  Cesare,  a'r  trydydd  yn  Darapti. 

Gellir  troi  y  moddau  yn  y  ddwy  ffurf  olaf  i'r  moddau  hyny  yn  y  ffurf 
gyntaf  a  fyddo  yn  dechreu  á'r  un  llythyren.  Y  mae  B  yn  dechreu 
Barbara  a  Baroko,  yr  h^-n  sydd  yn  rhoddi  ar  ddoall  y  gellii-  troi  Baroho 
i  Barbara.  Y''r  un  modd  gellir  troi  Cesare  i  Celaieut,  a  Darapti  i 
Darii.     Dyma  anghraifft  yn  Disamis  : — 

Mae  rhai  dj-nion  balch  jti  gj'foetliog ; 

Mae  pob  dyn  balch  jti  anwybodus  ; 

Gan  hyny  mae  rhai  dynion  auwybodus  yn  gyfoethog. 

Gellir  troi  hwn  i  Darii  fel  hyn  : — 

Mae  pob  dyn  balch  yn  anwybodua ; 

Mae  rhai  dynion  cyfoethog  yn  falch  ; 

Gan  hyny,  y  mae  rhai  dynion  cyfoethog  yn  anwj-bodr.s. 

Er  mwyn  rhoddi  golwg  gryno  ar  yr  holl  foddau,  ni  a  gymerwn  y 
Uythyrenau  A,  B,  C,  unwaith  eto  fel  anghreifftiau.  Gall  y  darllenydd 
roddi  geiriau  jn  eu  lle ;  a  bydd  hyny  yn  ymarfcriad  buddioh  Coficr  o 
hyd  fod  A  yn  arwyddo  y  term  mwyaf,  B  y  canol,  ac  C  y  lleiaf.     Pau 


010 


nHESYMEG. 


argreffir  liwyut  yn  y  ilaílcn  mewn  prif-lyth}T.-cnau,  mae  y  tcrm  yn 
gyfFreclinol ;  ond  pan  mcwn  llythyi'enau  bychain,  mae  y  tcrm  yn  noill- 
cluol.  Y  notl  —  a  ddcngys  fod  y  gosodiad  jti  gad'arnhaol ;  a'r  nod  ... 
a  ddengys  ei  fod  yn  nacaol.  Meddylier  fod  A  yn  dynodi  maru-ol,  a  B 
yn  dynodi  íl>/n ;  yna,  B — A,  a  arwydda  fod  pob  dyn  yn  farw^l ;  b — A, 
fod  rhai  dynion  yn  farwol ;  B...A,  nad  oes  un  dyn  yn  farwol ;  b.,.A, 
fod  rhai  dynion  hcb  fod  yn  farwol.  Y  llythyrcnau  g.  h.  a  arwyddant 
fian  hijìììj.  Nid  ydym  yn  dyweyd  fod  y  nodau  hyn  mor  gynnwysfawr 
a'r  rhai  a  arferir  gan  Syr  William  Hamilton ;  ond  y  mae  yn  fwy  hawdd 
i'r  anghyfarwydd  eu  deall.  Yn  y  daflcn  ganlynol,  pe  rhoddid  B  ac  A 
i  ddynodi  d>/u  a  marwol,  ac  C  i  ddyuodi  Cijmro,  gellid  darllen  y  modd 
cyutaf  fel  hyn, — 

B — A  ;     Y  mae  pob  dyn  yn  farwol ; 
C — B  ;      Y  mae  pob  Cymro  yn  dJyn  ; 
g.li.  C — A  ;     Y  mae  pob  Cymro  yn  farwol. 


i_j  (  Barbara 
«i^  1  Celarent 
S  \  Darii  .     . 
^  (  Ferio 


y  l  Cesare  . 
<*^  1  Camestres 
5  \  Festino  . 
B^  '  Baroko    . 


V>i 


'Darapti  . 
Disamis 
Datisi 
Felapton 
Bokarclo 
Feriso     . 


B— A 

C— B; 

B...A 

C— B; 

B— A 

c— B; 

B...A 

c— B; 

A 

..B 

A- 

-B 

A. 

..B 

A- 

-B 

B- 

-A 

b- 

-A 

B- 

-A 

B.. 

A 

b.. 

.A 

B.. 

A 

g.  h.  C— A. 

g.  h.  C...A. 

g.  h.  c — A. 

g.  h.  C...A. 


C— B;  g.  h.  C...A. 

C...B;  g.  h.  C...A. 

c — B  ;  g.  h.  C...A. 

C...B;  g.  h.  C...A, 


B— C; 

B- 

-C; 

b- 

-C; 

B- 

-C; 

B- 

-C: 

b- 

-C; 

g.  h. 

c— A. 

g.h. 

c— A. 

g.h. 

c— A. 

g.  h. 

C...A. 

f.'.h. 

C...A. 

g.h. 

c.A. 

Wrth  sylwi  ar  y  daflen  hon,  canfyddir,  1.  Na  ddichon  fod  y  ddau 
ragosodiad  yn  neillduol,  nac  ychwaith  yn  nacaol.  2,  Os  bydd  un 
rhagosodiad  yn  neillduol,  bydd  y  casgliad  yn  neillduol,  3.  Os  bydd 
un  rhagosodiad  yn  uacaol,  bydd  y  casgliad  yn  nacaol,  4,  Mae  yu 
rhaid  cydi-anu  y  term  canol  unwaith  o  leiaf :  hyny  yw,  mae  yn  rhaid 
fod  y  term  cauol  (B)  yn  sylfon  mewn  rhagosodiad  cyffrediuol,  neu  yn 
fynegiad  mcwn-rhagosodiad  nacaol.  Wrth  "  gydi-anu  "  y  meddjdir 
cymeryd  y  term  yn  ddiwahaniaeth  am  bob  un.  Felly,  pan  ddywedir^ 
Y  mae  pob  dyn  yu  farwol,  Nid  oes  uu  creadur  direswm  yn  ddyn,  Ehai 
creaduriaid  marwol  nid  ydynt  ddynion,  yr  ydym  yn  cydrauu  y  term 
"  dyn,"  "  dynion  ;  "  oblegid  yr  ydym  yn  ei  gymeryd  yn  yr  ystyr  hel- 
aethaf  am  y  cwbl  yn  ddiwahauiaeth ;  ac  y  mae  yr  hyn  a  ddywcdir,  neu 


nHESYMEG.  Gll 

a  wedir,  yn  cael  ei  ddy weyd  ueu  ei  wadu  arn  bob  dyn.  Ond  jìan  ddy- 
wedir,  Y  mae  pob  CjTnro  yn  ddyn,  Y  maG  rliai  dynion  yn  Gymry,  nid 
yw  y  term  "  dj^n,"  "  dynion  "  yn  arwyddo  pob  dj^n  ;  ac  felly  nidj^w  yn 
cael  ei  gydranu.  Yr  achos  o'r  rheol  hon  yw,  fod  j^n  rhaid  gofaln  na 
fyddo  un  gosodiad  yn  cyfeirio  at  un  rhan  o'r  term,  a'r  gosodiad  arall 
at  ran  arall.  5.  Ni  ddylid  cydranu  un  term  yn  y  casgliad,  os  nad 
oedd  felly  yn  y  rhagosodiad  :  hyny  yw,  ni  ddylid  ci  roddi  yn  y  casgl- 
iad  yn  sylfon  mewn  gosodiad  cyíTrcdinol,  neu  fynegiad  mewn  gosodiad 
nacaol,  os  nad  oedd  yn  un  o'r  ddau  mcwn  rhagosodiad.  Yr  achos  o 
h}Ti  3'dyw,  nas  gellir  cymcryd  un  term  yn  hchiethach  jn  y  casgliad  nag 
yn  y  rhagosodiad. 

Yn  íîurf  1,  mae  y  rhagosodiad  cyntaf  bob  amscr  yn  gyffredinol ;  ac 
mae  yr  ail  bob  amser  yn  gadarnhaol. 

Yn  ffurf  2,  mae  y  rhagosodiad  cyntaf  bob  amser  jm  gyíiredinol :  ac 
mae  yn  rhaid  i  un  o'r  ddau  ragoscdiad  fod  yn  nacaol ;  ac  o  ganljTiiad, 
mae  yn  rhaid  i'r  casgliad  fod  felly  hefyd. 

Yn  ffurf  3,  mae  yn  rhaid  i'r  ail  ragosodiad  fod  yn  gadarnhaol :  ac 
mae  y  casgliad  bob  amser  jai  neillduol. 

Yn  ffurf  1,  mae  y  casgliadau  yn  A,  E,  I,  0,  sef  un  o  bob  un.  Yn 
ffurf  2,  mae  dau  gasgliad  yn  E,  a  dau  yn  0.  Yn  ffm-f  3,  mae  tri  yu 
I,  a  thri  yn  0. 

Gan  nad  oes  dim  yn  gymaint  cynnorthwy  i'r  myfyri%vr  icuanc  a 
lliaws  o  anghreifftiau,  ni  a  roddwn  un  anghraifft  eto  mewn  geiriau 
cyflawn  dan  bob  un  o'r  moddau,  gan  mwyaf  allan  o  Whately,  ac  awd- 
uron  eraill. 

Barbara.  Mae  pob  dyn  yn  meddu  hawl  i  ryddid  ;  mae  pob  caeth- 
was  yn  ddyn  ;  gan  hyny,  mae  pob  caethwas  yn  meddu  hawl  i  ryddid. 

Celarent.  Nid  oes  neb  ag  sydd  yn  was  i'w  chwantau  yn  rhydd  ;  mao 
pob  meddwyn  yn  was  i'w  chwantau  ;  gan  hyny,  nid  ocs  uu  meddwyr 
yn  ddyn  rhydd. 

Darii.  Mae  pob  dyu  sydd  yn  gwastraûu  ei  amser  a"i  dalent  yn  ffwl ; 
mae  rhai  beh'dd  yn  gwastraffu  eu  hamser  a'u  talentau  ;  gan  hyny,  mae 
rhai  beirdd  yn  ffyliaid. 

Ferio.  Nid  oes  un  d^'u  annysgedig  yn  addas  i  ddysgu  eraill ;  mae 
rhai  athrawoh  yn  ddynion  annysgedig ;  gan  hyny,  mae  rhai  athrawon 
heb  fod  yn  addas  i  ddysgu  craill. 

Cesare.  Nid  ocs  un  dyn  duwiol  yn  ddyn  cybyddlyd ;  mae  pob  dyn 
eydd  yn  cyfranu  llai  nag  a  weddai  yn  ddyn  cybyddlyd ;  gan  hyny,  uid 


C12  BHESYMEG 

oes  ncb  ag  sydd  yu  peiclio  cyfranu  yn  gyfartal  i'w  foddion  yn  ddyn 
diiwiol. 

Camestrcs.  Mae  pob  gwir  atbronydd  yn  cyfrif  rhinwedd  yn  dda 
ynddo  ei  hun  ;  nid  yw  yr  Epicureaid  yn  cyfrif  rbinwedd  yu  dda  j^nddo 
ei  bun  ;  gan  hyny,  nid  yw  yr  Epicureaid  yn  wir  athrouA^^r.  Dyma 
un  0  resymau  Cicero  yn  erbyn  yr  Epicureaid. 

Festino.  Nid  oes  un  dj-n  doeth  yn  myned  i  cithafion ;  mae  rhai 
dynion  crefyddol  yn  myued  i  eithafion ;  gan  hyny,  mae  rhai  dynion 
crefyddol  y  rhai  nid  ydynt  ddoeth. 

Barolio.  Mae  pob  dyn  da  yu  haelionus ;  mae  rhai  Cristionogion 
mewn  enw  heb  fod  mewn  un  modd  yn  haelionus  ;  gau  hyny,  mae  rhai 
Cristionogion  mewu  enw  heb  fod  yn  ddynion  da. 

Darapti.  Mae  callineb  yu  amcauu  at  les  ei  pherchenog  ;  mae  call- 
ineb  yn  rhinwedd  ;  gau  hyny,  mae  rhai  rhinweddau  yu  amcanu  at  les  eu 
perchenogion.  Dyma  un  o  resymau  Adam  Smith  yn  erbyn  Hutcbeson. 

Disamis.  Mae  rhai  pregethwj'r  ieuainc  yu  anwybodus ;  mae  pob 
pregethwr  ieuanc  jti  meddu  cyfle  i  ddysgu ;  gau  hjnj,  mae  rhai  sydd 
yn  meddu  cyfle  i  ddysgu  yu  auwybodus. 

Datisi.  Mae  pob  dyn  diegwj'ddor  jn  ddyn  drwg ;  mae  rhai  dynion 
dicgwyddor  yn  ddouiol ;  gan  hyuy,  mae  rhai  dyuion  doniol  yn  ddyn- 
ion  drwg. 

Felapton.  Nid  yw  ceffyl  yn  greadur  rhesymol ;  mae  ceffyl  yn  meddu 
cof ;  gan  hyny ,  mae  rhai  creaduriaid  yu  meddu  cof  heb  fod  yn  gread- 
uriaid  rhesymol. 

Bocardo.  Ehai  beirdd  ni  feddant  un  gronyn  o  awen  ;  mae  pob 
bardd  yn  cynghaneddu;  gan  hyuy,  mae  rhai  yu  cyughaneddu  heb 
feddu  awen. 

Feriso.  Beth  bynag  sydd  jti  tramgwyddo  fy  mrawd  nid  yw  yn  Ues- 
hâu ;  mae  rhai  pethau  sydd  yn  tramgwyddo  fy  mrawd  yn  bethau  cyf- 
reithlawn  ;  gan  hj^ny,  rhai  pethau  cyfreithlawu  nid  ydynt  yn  lleshäu. 

I  ryw  tin  o'r  moddau  hyu  y  dywedir  fod  pob  cyfresymiad  cyflawu  a 
chywir  yn  perthyn.  Ni  feddylir  fod  ja.  aughenrheidiol  ymresymu  yn 
y  dull  hwu  bob  amser  ;  oud  y  mae  yu  rhaid  i  bob  ymresymiad  gyfateb 
i  un  o'r  moddau  h}-u  o  ran  syhcedil.  Y  mae  y  rheolau  cyffrcdinol  wedi 
eu  rhoddi  yu  barod ;  a  dylai  y  darllenydd  eu  cadw  mewu  cof,  gau  fod 
troseddu  uu  o  houynt  yn  dwyll-ymresjTniad.  Efallai  mai  buddiol 
fyddai  cael  rhai  anghreifftiau  ar  y  mater  hwn  eto. 

1.    Twyllymresymiad  yw  tyuu  unrhyw  gasgliad  oddiwi'th   ddau 


fiHESmEG.  613 

ragosotliad  neiUduol,  ncu  odcliwrth  ddau  ragosodiad  nacaol ;  fel  po 
dywedid,  Y  mae  rhai  dynion  cyfoethog  yn  euog  o  bechodau  ysgeler ; 
y  mae  rhai  esgohion  yn  gyfoethog ;  gan  hyny,  y  mae  rhai  esgobion 
yn  euog  o  bechodau  ysgeler. 

2.  Tynu  casgliad  cyfifredinol  pan  fyddo  un  rhagosodiad  neillduol ; 
megys,  Y  mae  pob  lleidr  jn  haeddu  ei  alltudio  ;  y  mae  rhai  CjTnry  yn 
lladron  ;  gan  hyny,  y  mae  pob  Cymro  yn  haeddu  ei  alltudio.  Y  mae 
Iioll  chwedlau  y  Pabyddion  yn  annheilwng  o  grediniaeth  ;  hancsion 
am  wyrthiau  yw  llawer  o'r  chwedlau  hyny ;  gan  hyny,  y  mae  pob 
hanes  am  wyrthiau  yn  annheilwng  o  grediniaeth. 

3.  Tynu  casghad  cadarnhaol  pan  fyddo  un  rhagosodiad  yn  nacaol, 
Ond  y  mae  y  twyll-ymresymiad  hwn  mor  wrthun  fel  nad  oes  nemawr 
berygl  i  neb  syrthio  iddo. 

4.  Peidio  cydranu  y  term  canol ;  hyny  yw,  peidio  ei  gymerj'd  un- 
waith  yn  yr  ystyr  helaethaf,  trwy  beidio  ei  roddi  yn  sylfon  mewn  gos- 
odiad  cyffredinol,  neu  yn  fynegiad  mewn  gosodiad  nacaol ;  megys,  Y 
mae  pob  gwỳn  yn  lliw ;  y  mae  pob  du  yn  lliw ;  gan  hyny,  y  mae  pob 
gwýn  yn  ddu.  Y  mae  pob  dafad  yn  anifel ;  y  mae  pob  blaidd  yn  auifel ; 
gan  hyny,  y  mae  pob  blaidd  yn  ddafad.  Y  mae  pob  Pabydd  yn  credu 
rhyw  gyffes  ffydd ;  y  mae  pob  Methodist  yn  credu  rhyw  gyffes  ffydd ; 
gan  hyny,  y  mae  pob  Methodist  jn  Babydd.  Y  mae  pob  Sosiniad  yn 
gwrthod  pob  cyffes  ffydd ;  y  mae  rhai  Annibynw^T  yn  gwrthod  pob 
cyffes  ffydd  ;  gan  hyny,  y  mae  rhai  Annibynwyr  yn  Sosiniaid.  Y  mae 
pawb  yn  caru  dedwyddwch  ;  y  mae  rhinwedd  yn  ddcdwyddwch  ;  gan 
hyny,  mae  pawb  yn  caru  rhinwedd. 

5.  Cydranu  im  o'r  tcrmau  (scf  ei  gymeryd  am  y  cwbl  yn  ddiwahan- 
iaeth)  yn  y  casghad,  heb  ei  gydranu  yn  y  rhagosodiad :  megys,  y  mae  pob 
llew  yn  anifel ;  nid  yw  dafad  yn  llew ;  gan  hyny,  nid  j'w  dafad  yn  anifel. 
Yma  cymerir  y  gair  "  anifel"  yn  yr  ystyr  helaethaf  am  bob  anifel,  yn  y 
casghad ;  ond  nid  yw  fclly  yn  y  rhagosodiad.  Drachcfn,  Mae  yr  Eglwys- 
wyr  yn  ffyddlawn  i'r  llywodracth ;  nid  yw  yr  Ymncillduwyr  jm  Eglwys- 
wyr;  gan  hyny,  nid  yw  yr  Ymneillduwyr  yn  ffyddlawn  i'r  llywodraeth. 

Llawer  areitliiwr  ac  ysgrifenwr  sydd  wcdi  bod  yn  dcfuyddio  ymrcs- 
ymiadau  o'r  un  natur  yn  hollol  a'r  rhai  uchod,  a  hyny  yn  dra  grymus 
ac  effeithiol,  i  hudo  yr  anwybodus  ;  ond  erbyn  eu  dwyn  at  y  maen 
prawf,  a'u  gosod  ger  bron  fel  hyn  yn  ddiaddurn,  mae  yn  hawdd  gwcled 
eu  twyll :  a  dyma  un  peth  sydd  yn  dangos  gwcrth  Ehesymcg.  Yn  yr 
holl  anghreifftiau  uchod,  mae  y  bai  yn  gynnwyscdig  mewn  troseddu 


Gli  RnESYMEG. 

yn  crbjm  rlicolau  y  motltlau ;  a  i^lian  amcenir  at  cldwyn  yr  ymresym- 
iad  i  drefu,  mae  ci  tldull  yn  dangos  ci  angliywirdeb.  Ond  heblaw  yr 
ymrcsymiadau  liyny,  y  rliai  y  mae  eu  dull  yn  wallus,  diclion  fod  twyll 
yn  gorwcdd  yn  yr  ystyr :  ac  nis  gallwn  feddwl  fod  sylwi  ychydig  ar 
fciau  o'r  fath  yma  eto  yn  anmherthynasol  i  Eesymeg. 

1.  Un  frynuonell  arbenig  o  dwyllymresymiad  yw  ammjsedd ;  sef 
arfer  yr  nn  gair  yn  yr  un  ymresymiad  mewn  dau  ystyr.  Oddiyma  y 
mae  mwy  na  hanner  y  dadleuon  duwinyddol  ac  eglwysig  yn  tarddu  : 
yi-  liyn  sydd  yu  dangos  yr  anghenrheidrwydd  am  chwiHo  i  ystyr  y  geir- 
iau  a  arferir  gan  jt  ysgrifenwyr  sanctaidd  yn  yr  ieithoedd  gwreiddiol. 
Yr  hyn  a  ddywedir  yn  yr  Ysgrythyrau  am  yi:  cglwys  ddirgeledig  fel 
corff  Crist,  a  gymhwysir  gan  y  Pabyddion  a'r  Puseyaid  at  yr  eglwys 
wcledig.  Am  fod  y  gair  "  persou  "  mewu  iaith  gyfircdin  yn  arwyddo 
bod  gwahanol,  dadleua  rhai  fod  y  Trindodwyr  yn  dal  tri  o  Dduwiau. 
Y  dadleuon  yn  nghylch  olyniad  esgobawl,  ac  ailenedigaeth  yn  medydd, 
ydynt  hcfyd  yn  troi  brou  yn  hollol  ar  ystyr  y  geiriau  "  esgob,"  "  ail- 
cnedigaeth,"  a  "  bedydd."  Y  mae  Ihaws  mawr  o'r  ymresymiadau  ar 
y  materion  hj'n  o'r  un  natur  ^'^n  gwbl,  ond  nid  yn  agos  mor  ddifyr  a'r 
anghreifi'tiau  a  ganlyn  allan  o  Whately.  Y  feddygiuiaeth  rhag  auwyd 
yw  myned  at  y  tân  ;  ei  glefyd  ef  yw  yr  anwyd  ;  gan  hyuy,  dylid  ei  ddal 
yn  agos  at  y  tân.  Y"r  hwn  sydd  fwyaf  uew^niog  sydd  jn.  bwyta  mwyaf ; 
yr  hwn  sydd  yn  bwyta  Ueiaf  yw  y  mwyaf  newynog ;  gan  hyny,  jr  hwu 
sydd  yn  bwyta  lleiaf  yw  yr  hwn  sydd  jn  bwyta  mwyaf.  Y  mae  pob 
iar  yu  dyfod  o  wy ;  y  mae  pob  wy  yn  dyfod  o  iar  ;  gan  hyny,  y  mae 
pob  wy  (mewn  oììjniad  rheolaidd)  yn  dyfod  o  wy.  Y''r  hyn  sydd  yn 
dygwydd  bob  dydd  sydd  yn  beth  cyffredin ;  y  mae  rhai  pethau  aughy- 
ffrediu  yn  dygwydd  bob  dydd ;  gan  hyny,  y  mae  rhai  pethau  anghyfired- 
in  yn  bethau  cyffredin. 

2.  Cymeryd  rhagosodiad  yn  ganiataol  pan  y  dyhd  ei  brofi.  Weith- 
iau  bydd  y  rhagosoüad  yn  ymddibj'uu  ar  y  casghad :  dyma  yr  hyn  a 
(!Ì\\ìv  jií'litto  pnncijni,  neu  yn  Seisueg,  hejjing  the  guestion.  Cymer  hyu 
le  yn  fwyaf  cyffrediu  pau  fydd  y  casghad  yr  uu  peth  a'r  rhagosodiad 
yu  hollol,  ueu  mewu  rhan,  oud  wedi  ei  wisgo  mewu  geiriau  eraill :  fel 
pc  dywcdid,  Y''  mae  dyn  yn  gyfrifol  am  ei  holl  weithredoedd  ;  oblegid, 
pa  peth  byuag  a'i  cyfarfyddo,  i  ba  le  bynag  yr  elo,  a  pha  beth  bynag 
a  wnelo,  y  mae  yn  cario  ei  gyfrifoldcb  gydag  ef.  Lled  debyg  yw  yr 
hyn  a  elwir  "  ymresymu  mewn  cylch,"  sef  pan  brofìr  y  casgHad  oddi- 
wrth  ryw  ragosodiad,  yr  hwn  ragosodiad  a  brofir  drachefn  oddiwrth  y 


BHESYMEG.  G15 

casgliad.  Pa  fodd  y  profwcb,  meddai  Tihys,  fod  Lyii  yu  ddrwg  ?  Mac 
yn  amlwg  ei  fod  yn  ddrwg,  meddai  Cadwaladr,  oblegid  y  mae  y  Bibl 
yn  dyweyd  yn  ei  erbyn.  üud  pa  fodd  y  profwch  fod  y  Bibl  yn  dyweyd 
yn  ei  erbyn  ?  Mac  yn  rbaid  fod  y  Bibl  yn  ei  erbyn,  oblegid  y  mae  y 
Bibl  yn  erbyn  pob  drwg.  Bryd  arall,  sylfacnir  yr  ymresymiad  ar  rag- 
osodiad  anwireddus.  Fel  byn  y  mae  anffyddwyr  yn  cymcryd  yu 
ganiataol  fod  gwyrtbiau  yu  annicbonadwy,  neu  yu  angbredadwy  ;  ac 
yn  ymresymu  oddiwrtb  byny  fel  pe  byddai  yn  wirioucdd  addcfedig. 

3.  Casgliad  anmbertbynasol.  Dyma  jt  byn  a  elwir  ifjìwraüo  elenchi. 
Gosodir  rbagosodiadaa  i  lawr  yu  gywir ;  a  tbyuii-  y  casgliad  yu  gywir 
oddiwrtbyut ;  ond  nid  b'miw  fj^dd  y  casgliad  oedd  eisicu  ei  brofi.  Bydd 
yu  swuio  yn  debyg ;  oud  ui  bydd  yr  uu  petb  mewu  gwirionedd.  Y  mae 
genym  augbraiíît  nodedig  o  byn  yn  banes  Cyi'us  gan  Xenopbon.  Yr 
oedd  dau  facbgen  yn  yr  ysgol ;  y  mwyaf  o'r  ddau  mewn  gwisg  ry  fecban, 
a'r  lleiaf  mewu  gwisg  ry  f awr .  Cymerodd  y  bacbgeu  mwy af  wisg  y  bycb- 
an,  a  rboddodd  ei  wisg  ei  bun  iddo  yn  ei  lle.  Dygodd  y  bj'cban  ei 
g\Vyn  yn  erbyn  ei  gyd-ysgolbaig  ;  a  galwyd  ar  Cyi-us,  yr  bwu  ocdd  yntau 
yn  facbgen  ar  y  pryd,  i  faruu  rb^^ugddynt.  Cafodd  Cyrus  fod  y  gwisg- 
oedd  ya.  cyfatcb  yn  well  ar  ol  y  newidiad  nag  o'r  blaen ;  a  barnodd  fod 
y  bacbgen  mavvT  wedi  gwneyd  jn  iawu.  Ond  ceryddwyd  ef  gan  yr 
atbraw  oblegyd  iddo  gamfarna  ;  gau  mai  y  pwnc  oedd,  nid  i  bwy  yr 
oedd  pob  uu  o'r  gwisgoedd  yu  cyfatcb  oreu  mewn  maiut ;  ond  gan  bwy 
yr  oedd  yr  bawl  i  bob  un.  Myuycb  y  gwelwyd  creadur  tla^yd  yu  cael 
ei  gybuddo  o  ryw  gamwedd,  a  rbesymau  nertbol  yn  cael  eu  rboddi  i 
ddangos  ecbryslonrydd  yr  ymddygiad,  pan  na  ddygid  cymaint  ag  uu 
ífaitb  ymlaen  i  brofì  ei  fod  ef  yu  euog  o'r  bai.  O'r  tu  arall,  gwelwyd 
llawer  un  yn  ceisio  amddiffyu  ei  bun,  trwy  d}Tiu  y  sylw  byd  y  gallai 
oddiwrtb  y  cybuddiad  at  faterion  dibwys  ac  anmbertbyuasol,  neu 
oddiwrtb  y  prif  gybuddiad  at  gybuddiadau  llai.  Mewn  ymresymiadau 
meitbion  y  mae  mwyaf  o  berj'gl  i'r  twyll  bwn  ddyfod  i  mcwn ;  ac  anaml 
y  bj-dd  dadl  birfaitb  ua  bydd  un  o'r  j)leidiau,  os  nid  y  ddwy,  yn  cilio 
i  raddau  mwy  neu  lai  oddiwrtb  y  prif  destun. 

Hawdd  fuasai  oh-baiu  pob  uu  o'r  peuau  byn  gyda  mwy  o  fanyldra  ; 
ond  rbaid  i  ui  frysio  i  ddywcyd  gair  mewn  pertbynas  i  olygiadau  Syr 
William  Hamilton.  Y  mae  efe  yn  gosod  yr  oll  o  Eesymeg  i  bwyso  ar 
y  rbeol  gyffredinol  a  ganlj^n.  *'  Pa  bertbyuas  bynag  o  natur  is  a  fyddo 
rhwng  un  o  ddau  derm,  fcl  sylfon  ncu  fyucgiad,  â  rbyw  drydydd  term 
cyfifrcdin,  i'r  hwn  y  mae  uu  o  lciaf  yn  perthyu  yn  gadarnbaol,  y  mao 


01 G  RHESYMEG. 

yr  nu  bcrthynas  rhwng  y  cldau  u'u  gilyclcl."  Pe  jinclrecliai  y  clarllen- 
ydd  i  ddeall  a  chofio  y  rheol  sylfaenol  hon,  byddai  yn  hawdd  iddo  wedi 
hyny  ddeall  a  chofio  holl  reolau  rJiesymeg.  Wrth  "  berthynas  o  natur 
îs  "  y  nieddylir  fod  y  neillduol  yn  ís  na'r  cyíîrcdinol,  a'r  nacaol  yn  îs 
na'r  cadarnhaol,  &c.  Wrth  berthynas  y  ddau  derm  â'r  trydydd  y 
meddylir  fod  y  naill  j-n  sefyll  yn  yr  un  berthynas  i'r  llall  yn  y  casgliad 
ag  ydoedd  i'r  term  canol  yn  y  rhagosodiad.  Os  bydd  un  yn  sylfon  yn 
y  rhagosodiad,  mae  yn  rhaid  iddo  fod  yu  sylfon  yn  y  casgliad  :  ac  os 
mynegiad  yn  y  rhagosodiad,  yna  mae  yu  rhaid  iddo  fod  yn  fynegiad 
j-n  y  casgliad.  Ond  os  bydd  y  ddau  yn  sylfou,  neu  y  ddau  yn  fynegiad, 
jTi  y  rhagosodiadau,  ynagellir  rhoddi  y  naill  a'r  llall  yn  y  casgliadyn 
s3'lfon  neu  fynegiad. 

Ond  nis  gellir  cario  y  rheol  hon  allan  yn  gyflawn  heb  egwj'ddor  ar- 
all  yn  jt  un  gyfundrefn,  sef  yr  anghenrheidrwydd  am  benderfynu  y 
mynegiad  (to  quantify  the  predicate).  Yn  y  gosodiad,  "  Pob  dyn  sydd 
farwol,"  gelHr  cymeryd  y  mynegiad  mewn  dwy  ffordd  ;  un  ai,  mai  yr 
oll  0  ddynion  yw  yr  oll  o  farwolion,  ncu  mai  yr  oll  o  ddynion  yw  rhai 
o'r  marwolion.  Dadleua  Syr  William  Hamilton  y  dylid  hysbysu  hyn 
yn  mhob  gosodiad,  trwy  roddi  y  gair  oll  neu  rhai  o  flaen  y  mynegiad. 
Nis  gellir  gwadu  na  fyddai  hyn  yn  fantais  mewn  rhai  amgylchiadau ; 
ond  pa  un  a  yw  yn  werth  dwyn  i  mewn  gyfnewidiad  mor  ch-wyadl,  yr 
liwn  a  barai  i'r  iaith  a  ddefnyddid  mewn  Ehesymeg  wahaniaethu  cy- 
maint  oddiwrth  y  drefn  arferol  o  ymadroddi,  sydd  yn  ymddangos  i  rai 
yn  bwnc  ammlieus. 

Pa  fodd  bynag,  er  mwyn  y  darllenydd  cyffredin,^  dichon  mai  gwell 
fyddai  rhanu  y  cwbl  i'r  ddwy  reol  a  ganlyn  : — 1.  Y  mae  pob  dau  derm 
yn  sefyll  yn  yr  un  berthynas  i'w  gilydd,  fel  gwrthddrych  a  myuegiad, 
ag  ydynt  i  ryw  im  term  arall.  Y  mae  ychydig  ystyriaeth  yn  dangos 
mai  fel  hyn  y  mae  yn  rhaid  iddi  fod  yn  ol  uatur  pethau.  2.  Y  mae 
pob  lleihad  yn  eu  perthynas  á'r  term  canol  yn  peri  lleihad  cyfatebol 
yn  eu  perthynas  á'u  gilydd.  Hyny  yw,  y  mae  neiUduoliad  mewn  un 
rhagosodiad  yn  peri  neillduoliad  yn  y  casgliad,  a  nacâd  yn  un  rhagos- 
odiad  yn  peri  nacâd  jn.  y  casgliad.  Ymddengj-s  rhesymoldeb  y  rheol 
olaf  ar  unwaith  wrtli  ystyried  fod  gwanhad  mewn  un  ddolen  yn  y 
gadwyn  yn  effeithio  ar  y  cwbl ;  ac  nas  gellir  rhoddi  mwy  o  bwysau  ar 
y  cwbl  nag  a  fyddo  yn  cyfateb  i  gryfder  y  ddolen  wanaf. 

Hyderwn  na  fydd  ond  ychydig  yn  gweled  achos  i  gwyno  fod  yr 
ysgrif  hon  yn  anhawdd  ei  deall :   ond  er  mwyn  yr  ychydig  hyny, 


RHESYMEG.  G17 

caniatüer  i  ui,  wrtli  clerfyuu,  ddifynio  un  neu  ddau  o  gyfrcsymiadau, 
a  dangos  pob  rlian  ar  -walian. 

Y  mae  pob  t^vyll  yn  ddnvg ; 
Nid  oes  dim  buddiol  yn  ddrwg  ; 

Gan  hyny,  nid  oes  dim  buddiol  yn  dwyll. 

yma,  y  term  canol  yw  "  drwg,"  oblegyd  y  mae  yn  y  ddau  ragosodiad ;  y 
term  mwyaf  yw  "twyll,"  oblegydy  mae  yn  y  rhagosodiad  mwyaf ;  a'r 
term  lleiaf  yw  "  buddiol,"  oblegyd  y  mae  yn  y  rhagosodiad  lleiaf.  Gwcl- 
ir  hefyd  mai  y  term  lleiaf  yw  y  sylfon  yn  y  casgliad,  ac  mai  y  term  mwy- 
af  yw  y  mynegiad.  Fel  hyn  y  mae  trefn  y  termau,  nid  yn  yr  anghraiíii 
yma  yn  unig,  ond  yn  mhob  anghraifft,  yn  mhob  ffurf,  ac  yn  mhob  modd. 

Er  mwyn  gwybod  i  ha. ý'urfj  mae  y  cyfresymiad  hwn  yn  perthyn, 
mae  yn  rhaid  sjdwi  yn  mhellach  ar  sefyllfa  y  term  cauol.  Canfyddir 
yma  ei  fod  yn  fynegiad  yn  y  ddau  ragosodiad,  yr  hyn  sydd  yn  dangos 
lod  y  cyfresymiad  yn  perthyn  i'r  ail  ô'urf. 

Yn  nesaf,  i  wybod  y  modd,  mae  yn  rhaid  sylwi  ar  natur  pob  gosodiad. 
Mae  yn  amlwg  fod  y  gosodiad  cyntaf  yn  A,  sef  cyffredinol  cadarnhaol ; 
yr  ail  yn  E,  sef  cyfifredinol  nacaol ;  a'r  trydydd  hefyd  yn  E.  Yn  awr,  y 
gofyniad  yw,  yn  mha  un  o  enwau  y  moddau  y  mae  A  yn  y  sill  cyntaf, 
E  yn  yr  ail,  ac  E  yn  y  trydydd.  Yr  unig  enw  sydd  yn  cyfateb  yw  Camcs- 
tres  ;  ac  i'r  modd  hwnw,  gan  hyny,  y  mae  y  cyfresymiad  yn  perthyn. 

Gellid  newid  y  modd  trwy  ysgrifenu  y  cyfresymiad  yn  fwy  syml  a 
destlus  fel  y  canlyn  : — 

Nid  oes  un  drwg  yn  fuddiol ; 

Y  mae  pob  twyll  yn  ddrwg  ; 

Gan  hyny,  nid  oes  un  twyll  yn  fuddiol. 

Y  term  canol  yma  eto  ^''w   "  drwg ;  "   ond  y  term  lleiaf  yn  awr  yw 

"twyll;"  a'r  term  mwyaf  yw  "  buddiol."    Mae  y  term  canol  yn  sylfon 

yn  un  rhagosodiad,  ac  yn  fjmegiad  yn  y  llall,  yr  hyn  sydd  yn  dangos 

fod  y  cyfresymiad  hwn  yn  pertlij'u  i'r  ffurf  gyntaf.    Y  gosodiad  cyntaf 

sydd  E,  yr  ail  sydd  A,  a'r  trydydd  sydd  E  ;  gan  hyny,  mae  yn  rhaid 

mai  y  modd  yw  Celarent. 

Gellid  sylwi  yn  mhellach  fod  m  yn  enw  rhyw  fodd  yn  arwyddo  fod 

yn  rhaid  newid  trefn  y  ddau  ragosodiad  wrth  symud  y  cyfresymiad  o'r 

ail  neu  y  drj'dedd  ffurf  i'r  modd  sydd  yn  dechreu  gyda'r  un  gydsain  yn 

y  ffurf  gyntaf ;  a  bod  s  yn  arwyddo  bod  yn  rhaid  newid  trefn  y  termau 

jTi  y  gosodiadau  hyny  a  fyddo  yn  cyfateb  i'r  llafariaid  o  ílacn  yr  s. 

Yn  Camestres,  mae  yn  rhaid  newid  lle  y  rhagosodiad  mwyaf,  a  ncwid 

trefn  y  tcrmau  yn  y  rhagosodiad  lleiaf  a'r  casgliad. 
2r. 


618 


ADDYSG     CYFFEEDINOL.» 

DviiA  y  pwnc  sycld  yn  y  dyclcìiau  liyn  yn  dwyn  mwyaf  o  sylw  y  ncw}d(l- 
iadui-ou  a'r  cyhoeddiadau  misol  a  chwarterol  yn  y  deyrnas.     Ar  uu 
llaw  y  mae  Dr.  Hook  o  Lecds,   yr   hwn  sydd  Uchel-eglwyswr ;  Dr. 
Yaughan,  un  o  weinidogion  galluocaf  yr  AnnibynwjT: ;  y  "  Ouarlcìiij 
ricvieic"  yr  hwn  sydd  brif  gynnrychiolydd  y  Toriaid  ;  yn  nghyda'r  rhau 
i\\^'KÌ  0  ncwyddiaduron,  yn  dadleu  dros  ddyledswydd  y  llywodraeth  i 
ddarparu  moddion  addysg  i  bawb  yn  ddiwahaniaeth.     Ar  y  llaw  arall, 
y  mae  Mr.  Baines,  ieuangaf,  oLceds,  yr  "  Ecleclic  Beview,"  y  "  Noncon- 
foymist,"  a'r  "  Patriot,"  wedi  ysgrifenu  yn  helaeth  a  grymus  i  brofì  na 
ddylai  y  Uywodraeth  wladol  ymyi-yd  âg  addysg  y  genedl.     Yr  ydym 
wedi  darllcn  y  rhesymau  o'r  ddwy  ochr  yn  fanwl  a  diduedd  ;  ac  efailai  y 
dysgwyhr  i  ni  dracth  u  yu  fjn;  ein  syniadau  ar  y  mater.  Nid  ydym  yn  tyb- 
ied  y  dichon  dim  a  ddywcdwn  c£feiíhio  llawcr  y  naill  ffordd  na'r  llall ;  cr 
fod  rhai  Toriaid  yn  Nghymru  yn  siarad  fcl  pc  byddent  yn  bai'nu  mai  y 
"  Traethodydd"  ocdd  yr  offeryn  penaf  i  droi  Syr  Eobert  Peel  o'i  swydd. 
Gallwn  sicrhau  iddynt  nad  yw  ein  dylanwad  yn  cj^rhaedd  mor  bell,  ac 
nad  ydym  mor  íîol  a  choledd  meddyliau  mor  afresymol.      Er  hyny^  y 
raae  genym  ryw  ychydig  i'w  ddy wedyd  a  ddichon  fod  yn  fuddiol  i'r  rhai 
hyny  o'n  cydwladwyr  s}'dd  yn  methu  penderfynu  j)a  beth  a  wnant,  i)a 
un  ai  derbyn  ai  gwrthod  cynnorthwy  oddiwrth  y  llywodraeth. 

Ein  barn  ddiysgog  ydyw,  fod  llywodraethwyr  gwladol,  wrth  amcanu 
at  ddysgu  y  genedl,  yn  cymeryd  mewn  ìlaw  yr  hyn  ni  pherthyn  iddynt 
ei  wncuthur.  Dylcnt  adael  y  gwaith  hwn  i  gael  ei  ddwyn  ymlaen 
trwy  ymdrechiadau  gwirfoddoL  Nid  ocs  neb  eto  wedi  dangos  jìa  fodd 
y  gallant  godi  ysgolion  yn  mhob  ardal  a  thref  heb  gaethiwo  rhyddid  yv 
ysgolfeistriaid,  a  gwanhau  yn  raddol  y  duedd  hono  i  farnu  a  gweith- 
redu  drostynt  eu  hunain,  yr  hon  sydd  hyd  yn  hyn  wedi  hynodi  y 
Prydeiniaid.  Nid  ydyra  yn  son  yn  bresennol  am  y  perygl  o  fod  pawb 
yn  cael  eu  gorfodi  i  ddysgu  egwyddorion  croes  i'w  barnau  cydwj'bodol  eu 
hunain.  Meddyhem  fod  pob  gobaith  ara  hyny  wedi  diflauu  o'r  diwec^d  o 

*  O'r  "Tkaethodvdd/'  am  1847. 


ADDYSG  CYFFHEBINOL.  CIO 

fedclyliau  y  rliai  mwyaf  rliagfarullyd ;  ac  y  mae  hyd  yn  uod  Dr.  Hook  a'r 
"  Quarterly  Eevieiv''  yn  addef  nafyddai  oud  trais  ac  angliyíiawnder.  Yr 
oll  a  broffesir  ganddynt  y  dyddiau  hyn  y w,  y  dylai  y  llywodraeth  ddysgu 
y  genedl  i  ddarllen  ac  ysgrifenu,  &c.,heb  ymyryd  â'u  hegwyddorion  crcf- 
yddol.  Yn  awr,  ni  a  dybiwu  y  cadwaut  at  hyn  yu  ddidwyll  a  íîyddlawn. 
Ond  pan  ystyriwn  y  bydd  yr  holl  athrawon  yn  ymddibynu  ar  y  liywodr- 
aeth  am  eu  cyflogau,  y  mae  yn  amlwg  y  byddrhwyd  yr  awdurdod  wladol 
wedi  ei  thaeuu  dros  y  deiliaid,  yr  hou  a  fydd  yu  sicr  mewn  amser  o  gaeth- 
iwo  eumeddyliau,  a'u  rhwystro  i  ysgogi  gyda  rhyddid  a  rhwyddineb. 

Nis  medrwn  weled  ychwaith  fod  anghen  y  wlad  yn  gyfryw  fel  nas 
gellir  ei  gyflenwi  trwy  weithrediadau  gwirfoddol.  Y  mae  Dr.  Yaughan 
wedi  cymeryd  llawer  o  drafferth  i  geisio  dangos  annigonoh-wydd  yr  ys- 
golion  presennol;  ac  cfallai  nadyw  Mr.  Baines  wedillwyddo  yn  hollol  i 
brofi  yn  amgeuach.  Ond  y  mae  un  peth  wedi  ei  adael  gau  y  ddau  yn 
ormod  o'r  golwg,  sef  yw  hyuy,  nid  pa  beth  sydd  eisoes  wedi  ei  wneutliur, 
ond  pa  beth  sydd  yn  awjf  yn  cael  ei  wneuthur.  Yr  ydym  yn  cyttuuo  áDr. 
Yaughan  fod  pawb  wedi  bod  hyd  jn  hyn  yu  rliy  ddiíîrwyth.  Oud  y  maeut 
yn.  awr  wedi  deffro.  Ni  welwyd  erioed  fwy  o  egni  gydag  un  achos.  Ac 
os  gadewir  y  gwahauol  gymdeithasau,  yn  nghydà'r  gwahanol  bleidiau 
crefyddol,  yn  llonydd  i  weithredu  fel  y  maent,  bydd  y  Aylad  wedi  ei 
lleuwi  á  digouedd  o  ysgoliou  cyn  pen  ycliydig  flynyddau.  Oud  os  uu- 
waith  y  gesyd  y  llywodraeth  ei  llaw  ar  y  gorchwyl,  ofuwn  yr  effeiíhia 
fel  parlys  ar  y  corff  gwladol,  y  collh'  y  rhau  fwyaf  o'r  egui  presennol, 
ac  y  bydd  haelioni  y  genedl  i  raddau  mawr  wedi  rhewi  am  byth. 

Oud  hwyrach  mai  y  gofyniad  sydd  yn  fwyaf  anghem'heidiol  i'w  ateb 
yw  y  canlynol : — Os  bydd  y  llj'wodraeth  yn  codi  ysgolion,  beth  fydd 
dyledswydd  yr  ymneillduwyr  yn  yr  amgylchiad  hwuw  ?  Eiu  cyuglior 
ni  ydyw,  Ewch  ymlaeu  eich  huuain  os  gellwch,  a  chedwch  yu  ghr 
oddiwrth  bob  awdurdod  wladol.  Oud  ar  yr  uu  pryd,  uis  gallwn  weled 
fod  derbyu  cyuuorthwy  y  llywodraeth  mewu  cysylltiad  á  dysgeidiaeth 
cyffrediuol  yn  taraw  yn  y  gradd  lleiaf  yn  erbyn  egwyddoriou  ymneilldu- 
aeth.  Nid  oes  mwy  o  berthyuas  rhwng  y  mater  hwn  ag  ymneillduaeth 
nag  sydd  rhwug  deddf  y  tlodion  ag  ymneillduaeth.  Ni  chlywsom  fod  neb 
neb  yn  cyughori  dyuiou  i  beidio  derbyn  cymhorth  plwyfol  am  eu  bod  yn 
Anuibynwj'r,  yu  Fedyddwyr,  neu  yn  Eethodistiaid  ;  a  byddai  yu  llawu 
mor  afresymol  eu  cynghori  oblegid  eu  crefydd  i  beidio  derbyn  addysg 
o  ddwylaw  y  llywodraetli.  Y  mae  rhai  o'r  ysgrifenwyr  enwocai  yu  yr 
oes  wedi  dyweyd,  mai  gwell  fuasai  i  gyunaliaeth  y  tlodiou  ymddibyuu  yu 


020  AV>P';SG  CyiTIiEDINOL. 

l^.ollol  ar  roclclion  gwirfoddol,  ac  nid  pell  ydym  oddiwrlli  feddv/l  yr  iiii 
peth.  Ond  nid  yw  cysondeb  mewn  un  modd  yn  rhwymo  yr  ysgrifenwyr 
liyn  i  gollfarnu  y  tlodion  sydd  yn  derbyn  cynuorthwy  plwyfol,  nac  yn  eu 
rInvystro  i  weitliredu  eu  hunain,  os  dewisant,  o  blaid  uniondeb  a  thru- 
garedd  yn  ngwcinydd  iad  y  ddeddf  yn  yr  undeban  lle  y  maent  yn  preswylio. 
Yn  gj'ffclyb  ar  y  raater  hwn,  ac  oddiar  ystyriaethau  cyüfel^-b,  cynghorwn 
y  Cymry  i  beidio  gadael  eu  hysgolion  i  fyned  dan  awdurdod  y  lly  wodraeth 
Y.ladoh  Ond  nid ydym  yn  rhoddi  y  cynghor  hwn  iddynt  fel  ymueilldu- 
wyr,  nac  yn  Jierwydd  eu  hymneillduaeth,  eithr  fel  gwhidwyr,  ac  er  mwyn 
rhyddid  gwladol ;  ac  ni  theimlem  ein  bodyn  euog  o  un  anghysondeb  pe 
Hunogera  r'íeni  i  anfon  eu  plant  i  ysgolion  y  llywocb'aeth  yn  hytrach  na'u 
gadael  yn  amddifaid  o  fanteision  addysg.  ISÎi  fyddent  wrth  hyny  \n 
gwadu  eu  crèfjdd,  nac  yn  aberthu  yr  un  o'u  hegwyddoriou. 

Yr  ydym  o  hyd  yn  cymeryd  yn  ganiatàol  fod  crefydd  i  gael  ei  chadw 
allan  o  gyìch  yr  addysg  a  roddir  yn  yr  ysgolion  hyn  :  ac  o  ganlyniad, 
nis  gallwn  weled  pa  gysyhtiad  sydd  rhwng  y  pwnc  hAvn  a'r  ddadl  mewn 
perthynas  i  undeb  yr  eglwys  â'r  wladwriaeth.  Y  mae  crefydd  yu 
rhywbeth  anfeidrol  uwch  na  rhifj'ddiaeth  a  ieithyddiaeth  a  daearydd- 
iaeth.  Nid  crefydd  yw  dysgu  y  ■^^'yddor  i'r  plaut  bach  yu  yr  Ysgolion 
Brytanaidd ;  ac  nid  crefydd  ychwaith  yw  eu  dysgu  i  ddyweyd  y  gwir 
ac  i  beidio  lladrata.  Gall  y  llywodraeth  ddysgu  y  pethau  hyn  heb 
wneyd  cam  â  chydwybod  neb ;  ac  uid  oes  uu  rlieswm  yu  erbyn  iddi 
g}-meryd  y  gorchwyl  mewu  llaw,  oud  yr  un  rhesymau  ag  sydd  yn  erbyn 
iddi  ymgjTueryd  â"r  gwaith  o  wueuthm*  yr  holl  íîyrdd  haiarn  yn  y 
deyrnas,  a  ll}Tvyddu  ei  holl  drafuidaeth.  Byddai  trwy  hyny  yn  arfer 
gorraod  o  awdiudod,  ac  felly  wrth  godi  a  chynnal  ysgolion ;  oud  ni 
byddai  yn  y  naill  amgylchiad  ua'r  llall  yu  cyffwrdd  â  chyfrifoldeb  dyn 
i'w  Greawdwr.  Oud  y  fj'uyd  yr  elo  y  llywodraethwyr  gwladol  i  reoli 
crefydd,  y  maeut  uid  yn  tmig  yn  arfer  gormod  o  awdurdod  yn  eu 
teyruas  eu  huuain,  ond  yn  euog  o  ymyryd  à  theyrnas  arall  jt:  hon  nid 
yw  jn  perthyn  iddynt,  sef  y  freniniaeth  hono  yr  hon  uid  yw  o'r  byd  hwn. 
Y"  mae  yma  wahauiaeth  hanfodol  rhwug  y  ddau  achos.  Yn  y  naill  y 
maent  yn  caethiwo  gormod  ar  eu  tyddynwyr  eu  hunain  yu  eu  dull  o  drin 
eu  tiroedd,  oud  yn  y  llall  y  maeut  yn  ceisio  awdurdodi  ar  dyddynwyr  sydd 
yw  byw  ar  dh-oedd  rhai  eraill.  Yn  yr  achos  cyutaf,  gallwu  gymeryd 
oddi  wrthynt,  os  dewiswn,  yr  hyn  nis  gallwn  ei  gymeryd  yn  yr  ail 
achos  heb  fod  yn  auffyddlawn  i'u  Harglwydd.  Nid  yw  y  cyutaf  ond 
mater  rhyngom  ni  a'r  Uywodraeth,  ond  y  mae  y  llall  yn  fater  rhyngom 


ADDYSG  CYFFIIEÜINOL. 


G21 


ni  a  Duw.  Y  mae  genym  liawl  i  ymwaclu  â'u  brcintiau  personol  ein  hun- 
ain  fel  gwladwyr,  ond  nid  oes  genj-m  liawl  i  abertlm  un  o'r  rhagorfreint- 
iau  sydd  yn  perthyn  i  ni  fel  deiliaid  o  deyrnas  y  Cyfryugwr. 

Ond  os  oes  gwahauiaeth  baru  o  berthynas  i'n  dyledswydd  mewn 
amgylchiadau  a  allant  ein  cyfarfod  ar  ol  hyn,  ni  ddylai  fod  un  am- 
mheuacth  yn  nghylch  eiu  dyledswydd  bresennol,  yr  hon  nid  yw  yn 
amgen  na  gweithio  â'n  holl  egui.  Os  oes  rhai  yu  barnu  mai  gwell 
fyddai  i'r  lly wodraeth  beidio  codi  ysgolion,  y  ffordd  oreu  i'w  hattal  yw 
codi  rhai  ein  hunain  yn  mhob  ardal.  Ac  os  yw  eraill  yn  baruu  yn 
wahanol,  gallant  fod  yn  sicr  mai  y  rhai  a  wnant  fwyaf  eu  hunain  yw 
y  rhai  a  gânt  fwyaf  gan  y  llywodraeth.  Os  ydych  am  i  eraill  eich 
helpio,-  helpiwch  eich  hunain  yn  gyutaf.  Y  mae  aruom  ofn  rhag  i 
lawer  orphwys  mewn  dadleu  a  dysgwyl  yn  Ue  gweithio.  Gwybydder 
fod  y  Puseyaid  yu  llawu-fwriadu  gwueyd  jTnosodiad  ar  Gymru.  Y" 
maeut  wedi  casghi  miloedd  lawer  i'r  perwyl,  ac  y  mae  geuym  awdm'- 
dod  y  "  Record  "  dros  ddywedyd  fod  yr  ymgjTch  hwn  dau  lywyddiad  y 
rhau  Babaidd  o'r  Eglwj'^s  Sefydledig.  Pa  le  y  mae  y  Gymdeithas 
Addysgiadol  Gymreig  ?  Dysgwyliasom  y  buasai  ei  goruchwylwyr  wedi 
eu  peuodi,  ac  wedi  gwneyd  llawer  o  wrolwaith  cjn  hyu.  Ac  attolwg, 
pa  beth  yw  yr  aehos  na  b'ai  y  Methodistiaid  yu  fwy  blaenllaw  gydag 
Ysgol  Aberhonddu  ?  Pa  fodd  y  mae  mor  ychydig  o  honyut  yn  perthyn 
i"r  pwj'llgor  ?  Nis  gallwu  roddi  lle  i'r  dybiaeth  eu  bod  wedi  eu  cau 
allan  trwy  ddichell ;  gau  hyny,  nid  oes  geuym  ond  credu  mai  eu  di- 
faterwch  hwy  eu  hunaiu  oedd  yv  achos.  Oud  yr  hyn  sydd  yn  pwyso 
fwyaf  ar  ein  meddwl,  gyda  golwg  ar  addysg  yu  Nghymru,  yw  yr 
aughenrheidrwydd  am  ychwaneg  o  athrawou.  Dymunem  i  ieuenctyd 
y  Dywysogaeth  ddeall  nad  oes  swydd  anrhydeddusach  yu  yr  holl  fyd 
ua  chadw  ysgol,  oddigerth  gweinidogaeth  yr  efengyl.  Darllenwch  hanes 
Dr.  Arnold,  ac  yna  cewch  olygiadau  tcilwug  ar  waith  ysgolfeistr.  Y 
mae  enw  y  gŵr  hwn  yu  myned  yn  fwy  adnabyddus,  ac  yu  fwy  parchus 
bob  dydd,  pau  y  mae  euwau  seueddwyr  a  rhyfelwyr  yn  suddo  yn  gyf- 
Iym  i  dragywyddol  ebargofiant.  Os  dewàswch  fod  yn  debyg  iddo,  rhaid 
i  chwi  lafurio  i  fod  yu  ysgolheigiou  trwyadl  eich  huuaiu.  Gochelwch 
bob  rhith-ysgolheigdod.  Ac  ymdrechwch,  nid  yn  unig  i  ddysgu  y  rhai 
sydd  dau  eich  gofal  yn  gelfyddydol  a  ffurfìol,  ond  hefyd  i  blanu  eg- 
wyddorion  da  yn  eu  meddyliau.  Dysgwch  hwy  i  wneyd  yr  hyu  sydd 
iawn  yu  mliob  amgylchiad,  pa  beth  byuag  fyddo  y  caulyniadau. 

•  CoücJ  y  mân-îeirnîaid  aaai  gair  Cj'mracg  y\v  hclpio. 


622 


DYSGEIDIAETH,    FEL    CYraWYSDER 
I'R    WEINIDOGAETPI.* 

Mae  yn  (lebyg  mai  nid  llawcr  a  geir  yn  Ngliynn-u  y  dydclian  hyn  yn 
ddigon  Lyf  i  sefyll  yn  gylaoeddus  o  blaid  yr  hen  ddywediad  Pabaidd, 
mai  "  mammaeth  duwioldeb  yw  anwybodaeth."  Ond  er  ei  bod  wedi 
myned  yn  ormod  o'r  dydd  i'r  hen  goel-grefydd  yma  ddyfod  allan  yn 
amhyg,  y  mae  lle  i  feddwl  ei  bod  eto  yn  llechu  yn  ddirgelaidd  mewn 
niaTvs  o  lien  gilfaehau  tywyll.  Os  yw  gwybodaclh  i  raddau  wedi 
gorchfygn  y  wlad,  nid  yw  y  trigolion  wredi  ymgymmodi  yn  11-wyr  ú'r 
gorchfygwyr.  Arferir  llaTver  iawn  o  ■wrthwynebiad  goddefol  fjìassiie 
resistance),  ac  nid  oes  dim  prinder  ar  awgrymiadau  anfoddog.  Cewch 
glywcd  rhai  yn  lled-hòni  meT/n  conglau  nad  oes  dim  yn  iawn  er  pau 
ddaeth  yr  j^sgolion  yma  i'r  wlad.  Y  mae  pob  peth  yn  myned  o  chwitlr 
Nid  yw  yr  haul  yn  goleuo,  na'r  ddaear  yn  rhoddi  ei  £frwyth,  fel  o'r 
blaen.  Ac  y  mae  y  bai  i  gyd  ar  yr  ysgolion.  Ond  yn  benaf  mewn 
cysylltiad  â  gweinidogaeth  yr  efengyl  y  mae  y  rhagfarn  yma  yn  gweith- 
redu.  Priu  y  caniatëir  gan  rai  eto  y  dylai  gweinidog  yr  efengyl  fod 
yn  fwy  dj^sgedig  na  dyu  arall ;  ac  y  mae  llawer  sydd  yn  addef  hyn 
me-wn  geiriau  yn  mhell  oddiwrth  deimlo  a  gweithredu  yn  gyfatebol 
i"w  bwj-sfawi'ogrwydd. 

Y  mae  hen  re^gjm  "  pysgodv,-yr  mór  Galilea  "  heb  ddarfod  o"r  byd 
eto.  Os  pregethwyr  annysgedig  a  ddewisodd  Crist  ar  y  cyntaf,  pa 
anghen  am  ddysgeidiaeth  yn  yr  oes  hon  ?  Mae  y  bobl  sydd  yn  ymres- 
jTnu  fel  hyn  yn  gofalu  am  adael  dysgybl  Gamaliel  aUan  o  restr  yr 
apostolion.  Os  j-w  yr  apostolion  yn  rheol  i  ni,  jt  un  mor  gywir  fyddai 
dadleu  y  dylai  pob  pregethwr  fod  mor  ddysgedig  a'r  apostol  Paui. 
Ond  yr  ydym  yn  eithaf  boddlawn  i  gyfarfod  â  hwynt  ar  eu  tir  ou  huu- 
ain.  Gadewch  Paul  allan,  os  mynwch  chwi ;  a  chyfyngwch  y  ddadl 
at  y  lleill  yn  unig.  Nid  awn  ychwaith  i  3-mdroi  oddiamgylch  y  doniau 
gW}-rthiol :  eithr  cjmerwn  yn  ganiataol  y  dylai  pregethwyr  yr  oes  hou 

*  O'r  "Teaethodydd,"  am  1S50. 


OYSGEIDIAETIT,  rî:i,  CYMHWrSDER  l"n  WEINIDOGAETII.  023 

foJ  yn  debyg  i  apostolion  cyutaf  Crist  yn  eu  sefyllfa  gyffreclin  yii  unig, 
hcb  un  olwg  ar  eu  cymhwysderau  goruwchnaturiol.  Yn  awr,  gaclovre]'. 
i  ni  cdrych  pa  fodd  yr  ydym  yn  sefyll.  Nid  ydym  yn  gwadu  nad  oedd- 
ynt,  mewn  cymhariaeth  i'r  Eabbiniaid  luddewig,  yu  "  wyr  anllythyr- 
enog  ac  annysgedig."  Er  hyny,  mao  j'u  eghir  fod  yr  apostoHon, 
amryw  o  honynt  o  leiaf,  os  nad  pawb,  yn  dcall  tair  o  icithoedd.  laith 
gyffredin  jv  luddewon  yn  y  dyddiau  hyny  oedd  yr  Aramaeg,  yr  hoji 
oedd,  nid  yn  gangen,  ond  yn  iaith  wahanol  oddiwrth  yr  Hebraeg,  er 
fod  perthynas  lled  agos  rhyngddynt.  Dyma  y  iaith  a  elwir  y  Syriaeg 
yn  2  Brcn.  xviii.  26.  Ac  yr  ydym  yn  cael  oddiwrth  yr  hanes  yn  y  lîe 
hwnw,  fod  cymaint  o  wahaniaeth  rhwng  y  ddwy,  fel  yr  oedd  y  bobl 
gySfredin,  et  eu  bod  yn  gwybod  y  naill,  yn  analluog  i  ddeall  y  llall. 
Ond  wodi  y  caethiwed,  y  Syriaeg,  neu  yr  Aramaeg,  oedd  tafodiaith 
arferedig  y  genedl.  Heblaw  yr  iaith  hon,  mae  yn  ddiau  fod  y  rhan 
fwyaf  o'r  apostolion  yn  gyfarwydd  àg  ysgrifeuiadau  îiloscs  a'r  pro- 
phwydi  yn  yr  Hebraeg.  Fel  prawf,  gallem  grybwyll  nad  ydynt  bob 
amser  yn  dilyn  cyfieithiad  y  Deg  a  thriugain  yn  y  dyfyniadau  a  roddir 
ganddynt  allan  o'r  Hen  Destament.  Prawf  arall  yw  y  darlleniadau 
cyhoeddus  a  chyson  yn  y  synagogau,  yr  hon  arferiad  sydd  yn  para  yn 
mysg  yr  luddewon  o'r  amser  hwnw  hyd  heddyw.  Ac  yn  ychwanegol 
at  hyn  oll,  yr  oeddynt  yn  alUiog  i  ysgrifenu  yn  ramadegol  a  deallus 
yn  iaith  y  Groegiaid.  Dyma  y  eynnun  y  mae  gwrthwynebwyr  dysg- 
eidiaeth  yn  dadlu  drosto.  Byddai  yn  dda  genym  wybod  pa  fodd  y 
maent  erbyn  hyn  yn  ei  hoffi.  Yn  ol  eu  rheol  hwy  eu  hunaiu,  ni  ddy- 
lai  neb  gael  dechreu  pregethu  heb  fod  yn  gyfarwydd  mewn  tair  o 
ieithoedd.  Yr  oedd  y  Groeg  i'r  luddewon,  yn  yr  oes  hono,  yr  un  peth 
ag  yw  Saesneg  i'r  Cymry  yn  y  dyddiau  liyn.  Felly  yn  ol  y  rhai  sydd  yn 
dadleu  dros  y  cynllun  hwn,  er  i  ni  adael  Paul  allan  o'r  rhestr,  ac  er  i 
ni  beidio  son  dim  am  y  fantais  oedd  ganddyut  trwy  eu  bod  yn  medd- 
iannu  doniau  gwyrthiol,  ni  ddyLii  un  Cymro  gael  ei  dderbyn  fel  preg- 
ethwr  heb  ei  fod  yn  medru  ysgrifenu  yn  gywir,  ac  ymddyddan  yn 
rhwydd,  yn  yr  iaith  Saesneg.  Ac  nid  hyn  yn  unig,  ond  heblaw 
Cymraeg  a  Saesneg,  mae  yn  rhaid  iddo  feddu  gwybodaeth  fanwl  o  ryw 
laith  aralh  Pa  un  yw  hono  i  fod,  gadawn  iddynt  hwy  benderfynu. 
Os  bydd  neb  yn  teimlo  ein  bod  yn  cymeryd  golwg  rhy  arwynebol  ar  y 
pwnc,  dylent  gofio  mai  nid  ein  rheswm  ni  ydyw  hwn,  ond  eiddo  y  rhai 
sydd  yn  gwrthwynebu  dysgeidiaeth.  Ehaid  cyfarfod  â  phawb  ar  ryv/ 
dir  cyfí'redin  cyn  y  gellir  dechreu  jTnrcsymu.      Ond  ofer  j'w  son  wrth 


G2-1  DYSGEIDIAETH,  FEL  CY.MHVv'YaUEn  i'r  \rEI.VlDOG.VETH, 

y  rhai  hyn  am  les  dysg,  fel  y  mae  yn  ëaugu  y  mûdclwl  ac  _yn  coethi  jt 
íirchwaeth  ;  ofcr  yw  agor  o'u  tlaen  y  mwngloddiau  o  gyfoeth,  a'r  hyd- 
oedd  o  hrydfeí-thwch,  sydd  yn  ysgrifeniadau  y  Groegiaid  a'r  Ehufein- 
iaid  yn  yr  lien  oesoedd,  a  llawer  o'r  Saesou  mewn  oesoedd  diweddaracli. 
Fel  atehiad  anffaeledig  i'r  cwhl,  dywedant  yn  ehrwydd  nad  oedd  yr 
apostolion  yn  ddynion  dysgedig.  Puriou ;  dyma  ni  o'r  diwedd  wedi 
cyfarfod  á  hwj-nt  ar  y  tir  a  ddewiswyd  ganddynt  hwy  eu  hunain  :  a 
thybied  yr  ydym  jt  addefant  o  Ij^'u  allan  nad  oes  ganddynt  fymi-yn  o 
hawlmewntroedfeddoJaouo,  ac  mai  eu  doethineb yw rhoddi  i  fynyhob 
esgus  0  feddiant  sydd  ganddynt  ynddo,  heh  ychwaucg  o  wrthwynebiad. 
Y  mae  gwrthwynebwyr  dysgeidiaeth  draeliefn  yn  dadleu  fod  yr 
Ai'glwydd  wedi  llwyddo  llawer  o  ddynion  aunysgedig  yn  Nghymru. 
Barnant  fod  y  rheswm  hwn  yn  anffaeledig.  Gallem  ddwyn  ar  gof 
idd^Tit  mai  dynian  dysgedig  eedd  Dr.  Morgan,  ac  Edmund  Prys,  a 
Ficer  Pricliard,  a  Griföth  Joues  o  Landdowror  ;  ac  mai  dynion  dysg- 
cdig  oedd  Harris,  a  Piowlands,  a  WilHams  o  Bant-y-celyn,  a  Dr.  Lewis, 
a  Charles  o'r  Bala.  Oud  byddai  hyn  i  gyà  yn  ddíeffaith ;  oblegid  y 
mae  rhai  pobl  na  fedrant,  neu  na  fyuant,  edrych  ond  yn  unochrog. 
Pe  dywcdech  wrthynt  am  lu  o  enwogion,  y  rhai  y  bendithiodd  Duw  eu 
dysgeidiaeth  i  fod  yn  Ues  annhraethol  i  Gymru,  y  mae  gandd}Tit  un 
ateb  wrth  law  i  gyfarfod  â'r  cwbl :  "  Dyniou  annysgedig  oedd  Christ- 
mas  Eyans  a  John  Elias."  Yn  awr,  os  rhaid  iddynt  sylwi  yn  miig 
ar  un  ochr,  yr  ydym  jn  barod  i  ymresymu  â  hwynt  ar  y  tir  hwn 
eto ;  a  beiddiwn  dd}-wedyd  yn  hyf  mai  nid  dyn  annysgedig  eedd 
Christmas  E-Yans,  ac  mai  7ìid  dyn  annysgedig  oedd  John  Elias. 
Dichon  na  fu  y  gwyr  hyn  am  yspaid  maith  mewn  ysgolion  :  ond  }T 
oeddynt  er  hyny  trwy  lafur  dibaid  wedi  cyrhaedd  graddau  helaeth 
o  ddysg.  Buasai  j'n  fantais  fawr  iddynt  yn  ddiau  pe  cawsent  dreuio 
y  rhan  foreuaf  o'u  hoes  mewn  ysgolion.  Buasai  eu  gwjbodaeth 
fel  hyny  yn  fwy  manwl  a  chywir,  a  huasent  yn  ei  chyrhaedd  yn 
Uawer  haws  a  chyfljTuach.  Mewn  efíaith,  buasent  yn  byw  rai  blyn- 
yddau  yn  hwy,  oblegid  buaseut  yn  dysgu  yn  fuan  ae  yn  rhwydd  yr 
hyn  a  gostiodd  iddyut  fwy  na  chjTnaint  arall  o  amser  a  llafur.  Add- 
efir  yn  rhwydd  gan  gyfeillion,  yn  gystal  a  gelynion  dysgeidiaeth,  nad 
oes  un  swyn  mewn  ysgolion  i  roddi  addysg  i  ddyn  ieuanc  yn  auuibynol 
ar  ei  ymdrech  ef  ei  hun.  Yr  oll  a  broffesant  ei  wneuthur  yw  cynnorthwy». 
Dyn  dilafur  nis  gall  ddysgu  mewn  ysgol ;  a  dyn  llafurus  sydd  sicr  o 
ddysga  mewn  amser  pe  b'ai  hob  un  ysgol.     Oud  y  mae  yr  olafyu 


DYSGEIDI.iETH,  FEL  CYiinWYSDER  i'r  WEINIDOGAETH.  G25 

rhwym  o  feicliio  ei  liun  â  llawer  o  lafur  a  fuasai  yn  afreidiol  pe  cawsai 
well  manteision,  Y  mae  weitliiau  yn  ymboeui  am  cldiwrnodau  uwch- 
ben  anliawsder  y  buasai  athraw  yn  ei  esbonio  mcwn  ycîiydig  fynydau. 
Bryd  arall  y  mae  yn  llawenliau  yn  y  dj'b  ei  fod  wedi  cael  allan  ryw 
ddarganfyddiad  newydd,  am  ei  fod  yn  newydd  iddo  ef,  er  ei  fod  yn 
hysbys  i  eraill  er  ys  canuoedd  o  flynyddau.  Bryd  arall  y  mae  yn  taíîu 
y  cwbl  heibio  mewn  digalondid,  ac  yn  treulio  misoedd  o'i  amser  gwerth- 
fawrocaf  yn  llwû'  a  difywyd.  Trwy  lafur  fel  hyn  yr  aeth  Christmas 
Evans  a  John  Elias  yn  ddynion  dysgedig.  Mor  bell  oddiwrth  fcddwi 
fod  dysgeidiaeth  yn  afreidiol  fel  cymhwysder  i  weinidogaetli  yr  efengyl, 
yr  oeddynt  hwy  yn  gweled  cymaint  o  werth  ynddi  fel  y  llafiu'iasaut 
am  dani  trwy  anfanteision  mwy  na  chyffredin.  Gellid  dywedyd  yr  un 
peth  am  weinidog  poblogaidd  arall  sydd  yn  awr  yn  fyw,  enw  yr  hwn  a 
ddefnyddir  yn  fynych,  ond.  yn  groes  iawn  i'w  duedd  ef  ei  hun,  fel 
esgusawd  dros  anwybodaeth.  Ni  fu  erioed  fwy  camsjmiad.  Yr  ydym 
yn  addef  nad  yw  ei  wybodaeth  ieithj'ddol  yn  dra  helaeth ;  o  leiaf,  dyna 
yw  ei  dystiolaeth  ef  ei  hun  :  ond  nid  yw  hyn  namyn  un  gangen  o  ddysg- 
eidiacíh.  Mewn  caugenau  eraill,  gwyddom  ei  fod  er  ei  holl  anfauteisiou 
yn  ysgolhaig  trwyadl.  Ac  er,  fe  allai,  nad  yw  yn  deall  ond  yn  nesaf  i 
ddim  o'r  iaith  Saesncg,  y  mae,  trwy  holi  rhai  eraill,  a  hyny  ar  bob 
adeg  gyfleus,  wedi  dyfod  yn  fwy  cyfarwydd  nag  y  meddyhd  yn  nfjlnjnnicys 
y  llyfrau  goreu  a  fedd  y  Saeson.  Mewn  gah-,  nid  hawdd  fyddai  cael 
neb  addasach  i  brofì  dynion  ieuainc  mewn  amryw  gangenau  o  wy- 
bodacth  gyffredinol,  yn  nghyda  "  Butler's  Analojìj,"  neu  Jonathan 
Edwards  "  ar  yr  Ewyllys."  Ehaid  iddo  faddeu  i  ni  am  ddywcdyd 
cymaint  a  hyn,  gan  ei  fod  ef  jn  anfwriadol  wedi  achlysuro  llawer  iawn 
o  ddrwg  yn  Nghymru,  trwy  fod  ei  cnw  yn  cael  ei  ddefnyddio  gan  bobi 
scgur  a  diJB5:wyth  i  gyfìawnhau  anwybodaeth.  Nis  gwj^ddom  a  oes  rhyw 
anghreifííiau  eraiU  ai  pcidio.  Ond  os  oes,  ni  îDhetruswn  ddywûyd,  un 
ai  fod  yr  anghreifftiau,  fel  y  rhai  uchod,  yn  anghj'wir,  neu  ynte  nad 
yw  y  dynion  hyny  yn  haeddiannol  o  le  uchel  yn  mysg  cymwynaewj-r 
y  Cymry. 

Ond  er  ein  bod  yn  credu  na  chyrhaeddodd  neb  enwogrwydd  parhaus 
fel  gweinidogion  yr  efengjd,  heb  fod  yn  meddu  graddau  helaeth  o  wy- 
bodaeth  gyfiEi-edinol,  nid  ydym  yn  dadleu  na  fu  llawer  dyn  annysgedig 
ac  anwybodus  j-n  ddefn^ddiol  mewn  cylchoodd  bychain.  Ac  y  mac 
hyn  yn  peri  i  ni  arafu  wrth  feddwl  am  gynnyg  dysgeidiaeth  fel  ammod 
hanfodol  cyn  y  caiff  ueb  ganiatád   i   ddechreu   pregethu.      Y  prif 


02(1  m'SGniDIAETII,  FKI,  CYT.IHWySDRn  i'n  ■weinidogaetii. 

gymhwysclerau  yw  rlmgoriaclh  mewn  duwioldeb  a  synwyr  cyffrsdin.  Ni 
wna  dysg  ddim  heb  y  rhai  hyn  ;  ond  gwnant  hwy,  ac  y  maent  eisors 
wedi  gwneyd  llawer,  heb  ddysg.  Er  hyny,  fe  allai,  mai  nid  gormod 
fyddai  dyweyd  am  hen  bregethwyr  Cynu'u,  na  fu  c^miaint  ag  un  o 
honynt  yn  ddefuyddiol,  nad  oedd  yn  awyddusac^'n  llafurus,  hyddlhat 
ci  alhi,  i  gyrhaedd  gwybodaeth.  Yr  oedd  gan  y  tlotaf  o  honynt  lyfr- 
gelloedd  cyílawnach  na  degau  o  bregcÜiwyr  yr  oes  hon  :  ac  nid  siarad 
am  eu  Uyfrau  yr  oeddynt,  ond  eu  darllen  nes  eu  deall,  a'u  darllen 
eilwaith  nes  cu  coíìo.  Pe  buasent  byw  yn  y  dyddiau  hyn,  mae  yn 
rhesymol  meddwl  y  buasent  mor  Ilafurus  a  neb  i  chwilio  am  ddysgeid- 
iaeíh.  Os  oeddynt  yn  defnyddio  pob  raantais  oedd  yn  gyrhaeddadwy 
iddynt  yn  yr  oes  hono,  galhvn  gasglu  y  buasent  gyda'r  parodrwydd 
mwyaf  yn  dcfnyddio  pob  mantoision  ychwanegol  sydd  i'w  eael  yu  yr 
oes  hon.  Erbyn  hyn  y  mae  amgylchiadaii  wedi  newid ;  y  mae  yr 
anghenrheidrwydd  am  wybodaeth  yn  llawer  mwy,  ae  y  mae  y  cyfleus- 
dcrau  i  gja-haedd  gwybodacth  wedi  lliosogi  yn  gyfatcbol.  Y  mae 
amryw  ysgolion  i  ddysgu  Saesnog  yn  mhob  sir ;  a  phe  dygwyddai  fod 
dyn  ieuauc  yn  analluog  i  fjnied  i'r  ysgol,  y  mae  amryv.iaeth  o  lyfrau 
rhadlawn  ar  elfenau  y  gwyddorion  a'r  celfyddydau  i'w  cael  yn  yr  iaith 
Gymraeg.  Nid  oes  mwyach  yr  un  esgus  dros  anwybodaeth :  ac  os 
gwelir  ymgcisydd  am  y  weinidogaclh  yn  anwybodus  mcwn  dacarydd- 
iaeth,  hanesyddiaeth,  seryddiaeth,  aniauyddiaeth,  a  g^yybodaethau 
eyffredin  eraill,  y  mae  hyny  yn  brawf  digonol  ei  fod  yn  amddifad  o 
ysbryd  darllen,  ac  y  mae  lle  cryf  i  ofni  nad  oes  ganddo  un  dyben  uwch 
yn  ei  ymgais  am  bregethu  na  mantais  i  fyw  yn  segur.  Mae  yn  hen 
bryd  anghefnogi  dynion  o'r  fath  hyn.  Dylid  sefyll  yn  wrol,  a  siarad 
yn  eglur  ar  y  mater.  Nid  yw  ond  oferedd  eu  danfon  i'r  ysgolion  ar  ol 
iddynt  ddechi'eu  pregethu,  gan  ddysgwyl  y  gwneir  y  difiyg  i  fyny  mewn 
rhyw  Iwybr  gwyrthiol.  Os  dilafnr  oeddynt  cyn  dschreu,  dilafur  a  di- 
ffrwyth  a  fyddant  wedi  hyny  mewn  ysgol  a  choleg,  ac  felly  y  masnt 
yn  debyg  o  aros  am  weddill  eu  hoes.  Cyn  iddynt  ddechreu  y  mae  eu 
profi,  nid  yn  gjTnaint  er  mwyn  gwybod  pa  faint  y  maent  eisoes  wedi 
ei  ddysgu,  ond  i  gael  allan  a  oes  ynddynt  ysbryd  Ilafurio.  Os  yw  yn 
rhy  anhawdd  pendcrfynu  ar  un  gradd  penodol  o  wybodaeth  gyffredinol 
fel  ammod  i'r  weinidogaeth,  mae  yn  ddiammheuol  fod  tmdd  la/urus  yn 
anhebgorol  anghenrheidiol.  Dyma  ammod  a  ddylai  gael  ei  osod  o 
íiaen  pob  ymgeisydd,  a  dylai  yr  eglwysi  fynu  dynion  addas  i'w  broíl 
yn  ddiarbed  nes  cael  boddlonrwydd  ar  hyn  o  bwnc. 


DYSGEIDIAETH,  FEL  CYMffW'YSDER  i'r  WEINIDOGAETn.  627 

Y  mae  \m  wybodaetli,  pa  fodd  bynag,  y  dylaipob  un  heb  wahaniaeth 
fod  wedi  cyrbaedd  graddau  helaeth  o  honi  cyn  dechreu  pregethu.  Ar 
y  mater  hwn,  nid  y  duedd  i  gasghi  yn  unig  yw  yr  ammod,  ond  pa  faint 
a  gasglwyd  eisoes — nid  y  llafur  yn  unig,  ond  y  llwyddiant  hçfyd.  Yr 
hyn  yr  ydym  yn  cyfeirio  ato,  yw  gwybodaeth  o'r  Bibl.  Dylai  yr  ym- 
chwiliad  ar  y  pen  hwn  fod  yn  fanwl  ac  yn  faith.  îlao  galw  dyn  i 
ddysgu  crefydd  i  eraill,  ac  yntau  ei  hun  yn  anneallus  yn  llyfr  Dnw, 
yn  anghysondeb  gwarthus.  Wrth  son  am  wj^bodaeth  o'r  Bibl,  yv 
ydym  yn  meddwl  yr  hoU  Fibl,  ac  nid  rhan  o  hono.  Gellid  dysgw}'! 
i  bob  un  sydd  yn  edrych  ymlaen  at  waith  y  weinidogaeth  fod  yn  ber- 
ffaith  gyfarwj'dd  yn  naearyddiacth  y  Bibl,  a  hanesyddiaelh  y  Bibl,  yn 
nghyda  hanes  y  Caldeaid,  y  Persiaid,  y  Groegiaid,  y  Ehufeiniaid,  a'r 
cenedloedd  eraill  y  sonir  am  danynt  yn  yr  ysgrjihyrau,  ac  yn  enw- 
cdig  hanes  yr  Arglwydd  lesu  Grist.  Dyhd  ei  holi  yn  yr  Hen  Desta- 
mcnt  a'r  Newj'dd,  yn  nghyfreithiau  Moscs  a  phrsgethau  Crist,  yn 
ysgrifeniadau  y  prophwydi  a'r  apostolion,  ac  yn  hanes  yr  ysgrifenwyr- 
Os  dywedir  nas  gellir  cael  amser  i  hyn  oU,  jt  ydym  yn  ateb,  mai  nid 
gwaith  i'w  orphen  mewn  un  cyfarfod,  nac  mewn  un  dydd,  yw  profì  dyn 
sydd  yn  meddwl  am  fod  yn  weinìdog  yr  efeugyl.  Na  fcddylier  ein  bod 
yn  erbj'n  chwiho  i  mewn  i  ddaliadau  athrawiaethol  jv  ymgeisydd.  Yr 
yd}-m  yn  addef  fod  hyn  o'r  pwys  mwyaf ;  ac  yr  yd-sTn  yn  golygu  fod 
Jiyn  yn  gynnwysedig  yu  }t  hyn  a  ddywedwyd  uchod.  Oud  nid  ydym 
mewn  un  modd  yn  galhi  amgyfíred  fod  gan  ncb  hawl  i  gau  allan  ranau 
eraill  o'r  Bibl.  Os  j'w  yr  "  holl  ysgrythyr  wedi  ei  rhoddi  gan  ysbryd- 
oliaeth  Duw,"  onid  yw  y  ihanau  hauesyddol  o'r  Bibl  j-n  deilwng  o  sylw 
yn  gystal  a'r  rhanau  athrawiaethol  ?  Nid  ydym  yn  foddlawn  i  daflu 
díystyrwch  ar  "  un  iod  nac  un  tipyn  "  o  air  Duw.  Yn  llc  pleidio  y 
naill  ran  yn  fwy  na'r  llall,  yr  ydym  jn  dadleu  y  dj'lai  yr  ymchwiliad 
fod  mor  gynnwysfawr  nes  rhoddi  boddlonrwydd  11w}t:  o  barth  gwybod- 
aeth  yr  ymgeisydd  yn  yr  holl  Fibl :  ac  nid  ydyTU,  wrth  hyny,  yn  gofyn 
dim  ond  yr  In-n  y  diclion  pob  dyn  yn  Nghymru  ei  gyrhaedd  trwy  ddi- 
wydrwydd,  oud  nid  heb  ddiwydrwydd. 

Gyda  gradd  o  wylder  yr  ydym  yu  cyflwjaio  yr  ystyriaGthau  hyn  i 
sylw  eglwysi  Cj^mru.  Ni  fuasai  dim  yn  peri  i  ni  lofaru  ond  teimlad  o 
bwysfawrogrwydd  y  pwnc.  Y  mae  yn  ymddangos  i  ni  nas  gellir  ei 
esgeuluso  jn  hwy  heb  ddinystrio  efifeithioldeb,  a  defnyddioldeb,  ac 
urddas  y  weinidogaeth.  lë,  ni  phctruswn  ddywedyd  fod  arholiad  o'r 
fath  a  nodwj'd  yn  anghenrheidiol  fel  moddion   i  rwystro  dynion  i 


C23  DYSGEIDIAICTH,   FEL  CWIIWYSDER  l"n  -WEINIDOGAETH. 

ymaflycl  yu  y  gwaith  o  brcgcthu  odcliar  dclybeuion  gau.  Nid  y w  Lyu  yu 
cacl  ei  ddiogelu  mewn  un  gradd  trwy  eu  gorfodi  i  fyw  ar  gyflogau 
jjychain  ;  oblegid  yr  oll  a  wneir  wrth  leihau  y  gyflog  yw  symud  y  brof- 
edigiieth  o  ddosbarth  uwch  i  ddosbarth  is,  a  themtio  y  rhai  mwyaf 
anwybodus  yn  lle  y  rhai  mwjaf  doniol.  Os  dymunir  boddlonrwydd 
am  gywirdeb  yv  ymgeisydd,  edrycher  a  oes  ynddo  ddigon  o  alluoedd  a 
phcuderfyuiad  meddwl,  ac  ysbryd  llafur,  i  eunill  ychwaneg,  pe  dewis- 
fd,  mewn  rhyw  Iwybr  arall.  Mae  y  mater  hwii  hefyd  yn  dwyn  per- 
thynas  hanfodol  â  sefyllfa  grefyddol  yr  holl  Dywysogaeth.  Pe  rhoddid 
ar  ddeall  i  ieuenctyd  ein  gwlad,  nad  oes  un  o  honyut  i  fcddwl  am 
bregethu  heb  fyued  dau  arholiad  trwyadl  yu  ysgrythyrau  yr  Hcu 
Destament  a'r  Newj'dd,  buan  y  gweHd  golwg  newydd  ar  Gymru. 
Effeithiai  y  cyffrawd  ar  yr  Ysgoliou  Sabbothol,  ac  ar  addysg  deulu- 
HÌdd.  Ouid  yAY  j-n  bryd  i  ui  ymaflyd  yn  y  gorchwyl,  a  hyuy  yu  egniol  ? 
Os  oes  holi  i  fod  cyn  derbyn  i'r  weiuidogaeth,  y  mae  eisieu  gofalu  am 
iddo  fod  yn  rhywbeth  mwy  na  ffurf.  Gyda'r  gwaith  hwu,  fel  pob 
gwaith  arall,  dylem  fod  o  dclifrif. 


629 


SHAESPERE    A'R    CYMEY. 

XiD  yw  yn  nawdcl  pcnderfynu  pa  focld  y  cîylid  silleLu  enw  y  br.rdd 
liwn  :  ond  yr  ydym  am  y  tro  yn  dilyn  yr  argrafíiad  o'i  waitb  sydd  yn 
dygw3'dd  bod  ger  ein  bron,  sef  yr  eiddo  Delius.  Mae  yn  ymddangos 
ei  fod  ef  ei  Iiun  yn  ei  ysgrifenu  mewn  mwy  nag  mi  ffordd,  ac  nad  oedd 
yn  gofalu  llawcr  am  sillebiaetJi  ei  enw,  mwy  nag  am  argraffiad  cywir 
o'í  ysgrifeuiadau.  Un  o'r  petliau  rbyfeddaf  sydd  yn  pertliyn  iddo  yw 
ei  ddiofalwcli  perffaitli  am  ei  enw  yn  mhob  yst^T.*.  Hyd  y  gellir  gweled 
nid  oedd  efe  ei  bun  yn  cyfrif  fod  nn  rbagoriaeth  neillduol  yn  perthyn 
iddo  fel  bardd,  nac  yn  meddwl  cymamt  am  barbad  ei  farddoniaeth  ag 
am  dý  cysurus  i  fyw  ynddo  am  y  rhan  ddiweddaf  o'i  oes  yn  Stratford, 
ei  le  genedigol.  Ond  erbyn  heddyw  y  mae  y  dref  dawel  hono  yn  gyrchfa 
pererinion  o  bob  gwlad,  y  rhai  a  dramwyant  yno  i  gael  golwg  ar  y  t^- 
lle  y  ganwyd  ef,  ac  ar  y  fan  y  mae  ei  Iwch  yn  gorwedd.  Ac  heblaw 
hyny,  fel  y  sjdwir  gan  De  Quincey,  y  mae  ei  waith  nid  yn  unig  wedi 
m^'ned  trwy  argraffiadau  nas  gellir  eu  rhifo,  ond  wedi  cynnyrchu  Ilyfr- 
gelloedd  helaeth  o  weithiau  eraill,  mewn  ffurf  o  esboniadau,  ymchwil- 
iadau,  a  beú-niadaeíhau,  a  hyny  ar  y  Cyfandii-  yn  gystal  ag  yn  Llocgr 
aC'Amerioa.  ISÍid  yw  ei  ysgrifeniadau  yn  rhydd  oddiwrth  wallau,  y 
rhai  yn  ddiammheuol  a  barai  iddynt  gael  eu  collfarnu  fel  cyfansoddiadau 
annheilwng  o'r  wobr  mewn  Uawer  cyfarfod  cystadleuol  yn  Nghymru. 
Ond  rywfodd  y  maent  er  hyny  wedi  ennill  dylanwad  rhyfedd  ar  feddyl- 
iau  dj-nion,  ac  wedi  niyned  jti  rhan  bwysig  o  leuyddiaeth  y  byd. 

Ei  hynoth:wydd  pcnaf,  yn  yr  hwn  nid  oes  neb  yn  dyfod  yn  agos 
atü,  yw  ei  allu  i  ddesgrifio  y  natur  ddynol, — nid  i'w  desgrifio  oddi- 
allan  yn  unig,  ond  yn  ei  holl  ëangder  tufcwnol :  ac  os  tucddir  neb  i 
dybied  nad  ocs  dim  dyfnder  ond  mewn  gwybodaeth  anianyddol,  bydd- 
íá  yn  fendith  i'r  cyfryw  un  pe  darllenai  lawer  ar  Shalispere.  Y  mae 
pcUder  dirfawr  rhwng  telpyn  o  biidd,  neu  ddarn  o  graig,  â  chreadur 
byw :  ond  y  mae  pellder  mwy  rliwng  y  greadigaeth  ddireswm  a'r  gre- 
adigaeth  resymol.  Y  mae  gwybodaeth  uwch  eto  yn  bod  na  phob 
gwyboda-sth  am  y  greadigaeth  resymol,  sefy  wybodaeth  am  Dduw;  ac 


G30  SHAKSPERE  A  R  CTMRY. 

yma  y  mae  Sliak3pero  yu  cldiüygiol :  üiid  o  lioll  waitli  Duw  yu  y  byd 
liwu  nid  ocs  dim  i'w  gymharu  á  dyu  mewu  uurhyw  ystyr,  pa  uu  byuag 
ai  îiiewu  uchder  ucu  mewu  iselder.  Y  mae  perthj^uas  dyu  yu  cyrhaedd 
tudraw  i'r  amscrol  a'r  mcidrol,  ac  y  mae  yu  meddu  ar  feddyliau  a 
thcimladau  cyfatebol.  Dwyu  y  dyfuderoedd  hyn  i'r  golwg  gyda  gol- 
euui  a  grymusder  digyffelyb  oedd  y  gwaith  a  roddwyd  i  Shalíspere. 
y  mae  wedi  daugos  pob  math  o  ddyuiou  mewu  pob  math  o  amgylch- 
iadau,  "weithiau  y  dyuiou  yu  gorchfygu  yr  amgylchiadau,  megys  yu  y 
Tempest,  a  phrydiau  eraill  yr  amgylchiadau  yu  gorchfygu  y  dyuion, 
fel  y  ceir  aughraifft  arbeuig  yu  Ilamlet ;  oud  yn  y  cwbl,  hyd  yu  uod  pan 
y  mae  yn  gosod  dyuiou  mewn  amgylchiadau  ua  fu  neb  erioed  yuddynt, 
ac  ua  fydd  ueb  yuddyut  byth,  y  mae  yu  gofalu  am  gydfyned  âg  anian ; 
ac  yr  ydym  yn  teimlo,  pe  buasai  y  cyfryw  ddyuiou  yu  y  cyfryw  amgylch- 
iadau,  mai  fel  y  darluuir  hwyut  gauddo  ef  y  buaseut  yu  gweithredu. 
Nid  yw  un  amser  yu  creu  natur  ddyuol,  oud  yu  taflu  goleu  newydd  ar 
ddyuoliaeth  fcl  y  mae.  Tra  y  mae  beúdd  cyffredin  yn  dyfeisio  naíur 
nev\'ydd,  y  mae  ei  wreiddiolder  ef  yu  gynuwysedig  mewu  dwyu  i'r  golwg 
yr  hyn  sydd  yn  bod  eisoes ;  ac  felly  os  yw  yu  rhagori  mewn  gwreidd- 
iolíTer,  y  mae  yu  rhagori  llawu  cymaiut  mewn  uaturioldeb. 

Oud  er  fod  ei  ragoriaeth  penaf  yn  gynuwysedig  mewn  darhmiadau 
cywir-  o'r  natur  ddynol  yn  dufewnol,  nid  ydym  i  dybied  uad  oedd 
wedi  sylwi  yn  fanwl  ar  yr  allauol  fel  y  mae  yn  dyfod  i'r  golwg  mewn 
gwahauol  geuhedloedd,  ac  mewn  gwahanol  ddosbehth  o  dd^^nion  yn  yr 
un  geuedl.  îsid  oedd  ueb  "wedi  ediych  yu  f \vy  craffus  ar  holl  ddullwedd 
y  Ehufeiniaid  yu  amser  Iwl  Caisar  :  ac  o  bawb  a  fu  yn  rhoddi  darlun- 
iad  o'r  Cj'mry,  nid  oes  neb  w^edi  gwneuthur  gwell  cyfiawnder  â  hwynt 
na  Shalispere.  îsid  ydym  yu  cyfeirio  yn  awr  at  y  defuydd  a  "wnaeíh 
yu  Lear  o  hen  draddodiadau  y  Cymry,  fel  y  gwnaethpwyd  o  di-addod- 
iadau  eraill  y  Cymry  gau  amryw  o  feirdd  goreu  y  Saeson,  megys  Spen- 
ser,  a  Grray,  a  Southey,  a  Teunyson ;  oud  at  y  desgrifiad  a  roddù'  ganddo 
o  agweddau  ac  arferion  y  Cymry  mewu  oesoedd  diweddarach.  Y  mae 
yn  rhaid  ei  fod  wedi  cael  mauteision  ueiHduol  i  wybod  am  y  Cymry  ; 
ac  efâllai  fod  sail  i'r  dywediad  fod  uifer  o  houynt  yu  byw  ar  y  pryd  yn 
Stratford.  Pa  fodd  byuag  am  hyny,  y  mae  genym  le  i  ymffrostio  fod  per- 
thyuas  agos  rhyugom  á'r  bardd  trwy  gyfrwng  ei  ysgolfeistr  ;  oblegidyr 
ydym  yn  cael  iddo  dderbyn  ei  addysg  mewn  Y^'sgol  Ilammadegol  yn 
Stratford,  ac  mai  yr  ysgolfeistr  oedd  Cymro  o'r  euw  Jeukins.  Y  mae 
pob  llc  i  gredu  fod  Jeuliins  yu  ysgolfeistr  rhagorol,  oblegid  rhoddodd 


SHAKSPERE  a'r  CYMRY.  631 

aclilysg  dda  i"w  ddj'sgybl,  yr  hwu,  er  uad  oedd  yu  ysgolhaig  uior  gyüawu 
â'i  gydoeswr  Beu  Jousou,  ydoedd  wedi  gwueuthur  y  defuydd  goreu  o'i 
ysgol,  ac  wedi  dysgu  yr  hyu  a  ddysgodd  yu  hyuod  o  drwyadl.  Ac  mor 
boll  ag  y  mae  rhagoriaeth  ei  ysgrifeuiadau  yu  ymddibyuu  ar  ei  addysg 
foreuol,  y  mae  yn  ymddangos  fod  Prif-fardd  y  Saeson,  a'r  Saesou  fel 
cenedl  trwyddo  ef,  ac  uid  hwy  yn  unig,  ond  pob  ceuedl  wareiddiedig, 
yn  ddyledus  i  Gymru. 

ünd  pa  fodd  byuag  y  cafodd  ei  wybodaeth  am  y  Cymry,  y  mae  y 
ffaith  yn  amlwg,  fel  y  gwelir  j-n  ei  ddesgrifìad  o'r  pendefig  Cymreig,  y 
milwr  Cymreig,  a'r  offeiriad  Cymreig.  Y  pendefig  Cymreig  ydyw 
Owen  Glyndwr,  neu  fel  y  gelwid  ef  gan  y  Saeson,  Gleudower,  yr  hwn 
a  ddygir  ger  bron  yn  yr  haues  barddonol  am  Henry  IV.,  brenin  Lloegr. 
Dengys  y  bardd  yn  eglur  fod  Henr}'  yn  ofni  Owen  yn  ei  galon,  a  bod 
enw  y  Cymro  yn  ddychryn  i  Loegr.  Dywedir  am  Marlborough  wedi 
hyny  y  byddai  y  mamau  yn  Ffraiuc  yn  defnyddio  ei  enw  i  gael  trefu 
ar  eu  plant  pan  fyddent  yn  afreohis,  ac  na  fyddai  eisieu  ond  son  am 
"  Malbrook,"  fel  y  galwent  hwy  ef,  i  greu  dystawrwydd  yn  y  fan  :  a 
gellid  meddwl  fod  efteithiau  cyffelyb  yn  cydfj'ned  ág  euw  Owen  Glj'u- 
dwr  yn  Lloegr.  Y  mae  Henry  y  brcniu  yn  ci  alw  "  Y  dewiu  mawr 
Gleudower  damuedig,"  yr  hj'u  oedd  cred  gyôrcdiu  y  Sacsou,  gan  nas 
galleut  ddeall  pa  fodd,  oddieiíhr  trwy  ddewiniaeí^^h,  yr  oedd  wedi  bod 
mor  fuddugoliaethus.  Ond  y  mae  Hotspur  gyda  mwy  o  barch  yu  ei 
alw  *'  Glendower  Fawr ;  "  ac  yn  dywed^'d  ddarfod  i  Mortimer  ym- 
ladd  ág  ef  am  yn  agos  i  awr  cyu  cael  ei  orclifygu,  ac  iddynt  gytuuo 
deirgwaith  i  yfed  o'r  afon  Hafren,  yr  hon  mewn  d^'chryn  gau  jt  olwg 
ar  eu  gwynebau  gwaedlyd  a  redai  j'u  ofnus  rhwng  y  corsenau  cryuedig. 
Ond  y  mae  y  Breuiu  yn  ateb  nas  gallai  gredu  iddo  crioed  gj-farfod  â 
Glandower  mewn  brwydr,  ac  y  buasai  cyn  gynted  yn  meiddio  myncd 
i  gyfarfod  á'r  diafol  eihunau.  Wedi  hyuy  yr  j'dj'm  yn  cael  Hotspur  a 
Glendower  yn  Baugor  yn  ffurfio  cynghrair  yn  erbyn  brenin  Lloegr,  ac 
yn  yr  ymddyddan  y  mae  Glendoweryn  honi  fod  gauddo  alluoedd  mwy 
na  chyffredin  fel  dewin.  Nid  yw  hyu  yn  profì  dim  y  naiU  ffordd  na'r 
llall,  oblegid  ei  ddangos  y  mae  y  bardd  yu  ol  y  dyb  oedd  am  dauo  yu 
Lloegr.     rJiau  o'r  ymddyddau  sydd  fel  y  canh'u : — 

Glen.     Ysbrydion  alwaf  íì  o'r  d^'fnder  mawr. 

Ilot.      Gwnaf  finuau  hyny,  neu  gwna  unrhyw  ddyu; 

Ond  d'wed  a  ddeuant  pan  y  gelwi  liwynt. 
Glen.     Dy  ddysgu  allaf  i  reoli  'r  diafol : 


C22  SHAESPEP.E  A  R  CYJIRY. 

Uot.      Mi  'th  íldysgaf  di  i  gywilyddio  'r  diuful : 

Trwy  dd'weyd  y  gwir  ti  gywilyddi  'r  diafol, 

Os  gclli  di  ei  godi,  dwg  ef  j'raa, 

A  gwnaf  fy  llw  y  gyraf  ef  i  íTordd. 

O  d'Afed  y  gwir,  a  cliywilyddia  'r  diafol. 

■Wrtli  wneuthur  defDydtl  fel  byn  o'r  lien  dcliareb,  fliclion  fod  Hotspnr 
pi  rlioddi  ar  ddeall  uad  oedd  Glendower  yn  dywcyd  y  gwir  yn  yr 
aclios  liwn.  Ac  y  mae  yn  rliaid  addtf  fol  y  bardd,  er  mor  ucbel  y 
rûae  yn  gosod  Owen,  yn  ei  ddesgrifio  fel  dyn  lled  ofergoelus.  Ond 
iMid  cofio  ar  y  llaw  arall  uad  j'w  ond  dilyn  y  traddodiad  a  gafodd  yn 
yr  ben  banesydd  Holiusbed,  ac  uad  yw  yu  daugos  fod  Ov/en  yn  credu 
mwy  am  dano  ei  bun  uag  a  grcdid  am  dano  yu  gylTredin  gan  y  Saeson. 
Ar  y  cyfan  er  fod  Hotspur,  yr  bwu  oedd  fab  i  larll  Nortbumberland, 
yn  uu  o'r  dyuion  blaenaf  yn  Llocgr,  y  mae  Oyren,  yn  ol  y  desgrifiad 
a  roddir  o  bouo,  yn  ymddwyn  yn  llawer  mwy  boueddigaidd.  Ac  yn 
uiwedd  yr  ymddyddau,  pan  y  mae  Owen  wcdi  troi  ei  gefn,  y  mae 
Mortimfìr,  yr  bwu  a  orcbfygasid  gauddo  ac  a  briodasai  ei  fercb,  yn  ei 
amddiffyn  trwy  ddywedyd  ci  fod  mor  wrol  á  llevr,  ac  mor  liaelionus  á 
mwngloddiau  India.  Ac  y  mae  "Worcester,  yr  bwu  oedd  ewytbr  i 
Hotspur,  yn  rboddi  cerjdd  llym  iddo  am  ei  eiriau  byrbwjdl  a  tbrabaus. 
Oud  er  fìraeo  yn  eubyd  fwy  uag  uuwaitb  y  mae  Owen  a  Hotspur  yn 
ymgadw  beb  fyned  yn  mbell  dros  y  terfynau,  ac  y  maeut  bwy  a  Mor- 
timer  yn  cytuuo  i  fyned  yn  erbyn  y  Brenin.  Ymladdwyd  y  frwydr  yu 
agos  i'r  Amwytbig,  a  byuy  \n  ol  pob  tebyg  yn  g^'ut  uag  y  dysgwyl- 
iasid,  pan  oedd  Oweu,  yu  ol  yr  baueswyr  diweddaraf,  yn  casglu  milwyr 
yn  Nebeudir  Cymru. 

Nis  gallesid  dysgwyl  Ilawer  o  neillduolrwydd  Cymi-eig  yn  y  desgrifiad 
o  Owen  Glyudwr,  gan  ei  fod  ef  wedi  cael  dysg  a  diwylliant  o'r  fatb 
oreu,  yr  byn  sydd  yn  gwneutbur  dynion  o  -wabanol  wledydd  yn  llcd 
debyg  i'w^  gilydd.  Er  byuy  y  mae  yu  rbywbetb  i  ni  ymffrostio  ynddo 
fod  y  fatb  le  ucbel  wedi  ei  roddi  i'r  gwron  Cymreig  yn  ngwaitb  piif- 
fardd  y  Saeson,  a'r  desgrifìad  goreu  o  bouo  oedd  ei  ddaugos  yn  ddyn 
cyffelyb  i'r  Saeson  mewn  iaitb  ac  agwedd,  ac  eto  yn  un  yr  oedd  Lloegr 
yu  gorfod  ei  ofni  a'i  barcliu.  Oud  pan  ddeuwTi  at  y  milwr  cyfì'r  eclin  y 
mae  mwy  o  byuodion  allanol  yn  dyfod  i'r  golwg,  fel  y  gwelir  yn  y 
darluniad  o  Fhiellen,  wrtb  yr  bwn  air  yn  ddiammbeu  y  mae  i  ni 
ddeall  yr  ben  enw  Cymraeg  Llywelyn.  Heblaw  yn  y  dull  o  swnio  y 
geii-iau,  megis  2'>í(l  yn  Ue  hig,  a'r  cyffelyb,  y  mae  efe  yn  daugos  ei  dardd- 
iad  Cymraeg  o  hyd  yn  ansawdd  yr  iaitb  a  ddeíbyddir  ganddo.  Un  duedd 


SHAESPERE  a'r  CVMRY,  633 

sydd  yn  naturiol  iawu  i  Gymro  wrth  siarad  Saesneg,  pan  na  fydd  wedi 
dyfod  yn  feistr  ar  yr  iaith,  ydyw  arfer  y  geiriau  hwyaf  a  all  gael.  A'r 
llall  ydyw  arfer  Uíaws  o  eiriau  i  geisio  dangos  yr  un  peth.  Ac  j-n  y 
ddwy  ffordd  \nna  y  mae  ein  cyfaill  Fluellen  yn  bradychu  ei  hun  yn 
barhaus.  Ond  o  ran  hyny  nid  oedd  efe  am  wadu  ei  fod  yn  Gymro, 
nac  am  guddio  hyny  mewn  un  modd ;  ac  }ti  hyn  y  mae  yn  rhaid  addef 
ei  fod  yn  wahanol  i  lawer  o  Gymry  yn  yr  oes  hon.  A  mjTiai  ein  cyf- 
aill  yn  mhellach  fod  y  brenin  Henry  V.,  yn  fwy  na  hanner  Cymro, 
oblegid  ei  eni  yn  Sir  Fynwy,  ac  mai  o'r  ffaith  hon  yr  oedd  llawer  o"i 
rinweddau  yn  tarddu 

Flu.     Ay,  he  was  porn  at  Monmouth,  capfcain  Gower. 

What  call  you  the  town's  name  -where  Alexandcr  the  pig  was  hora. 

Gow.     Alexander  the  great. 

Flu.  "Why,  I  pray  you,  is  not  pig  great  ?  The  pig,  or  the 
great,  or  the  mighty,  or  the  huge,  or  the  magnanimous,  ara 
all  oue  rcchoningp,  save  the  phrase  is  a  little  variations. 

Y  mae  y  dyfyuiad  hwn  yn  ein  harwain  at  arwj'dd  arall  o  waed 
Cymreig,  oblegid  yn  y  geiriau  nesaf  y  mae  Fhiellen  yn  myned  yn  ymîaen 
i  wneyd  cymhariaeth  gywrain  rhwng  Henry  V.  brenin  Lloegr  ac 
Aloxander  Fa-m:.  Yr  oedd  uu  wedi  ei  eni  yn  Macedon,  a'r  Uall  yn 
Monmouth,  yr  hyn  sydd  gyd-darawiad  rliyfedd  i  ddechreu ;  ac  hoblaw 
hyny  y  mae  afon  yn  Monmouth,  a  diammheu  pe  chwüid  yn  fauwl  y 
ceid  fod  afon  yn  Macedou,  a  bod  eogiaid  yn  y  naiU  fel  yn  y  UaU.  Y 
mae  hyn  oU  yu  ymddangos  yn  di-a  phleutynaidd  ;  ond  credu  yr  ydym 
fod  y  bardd  wedi  cyfarfod  â  Chymry  oedd  yn  arfer  duU  cyffelyb  o  ym- 
resymu  wrth  oh'hain  achau  persouau,  ncu  achau  geiriau ;  ac  os  nad 
ydym  yn  camsyuied,  y  maeut  i'w  cael  eto.  Er  hyuy,  uid  ydym  yu 
tybied  fod  y  Cymry  yu  waeth  na  chenedloedd  eraiU  yn  hyn  oddieithr 
i'r  graddau  y  maeut  j-n  fwy  hoff  o  eûydiaeth  hyuafiaethol. 

Wedi'r  cwbl,  mae  yu  amlwg  fod  gau  y  bardd  barch  mawr  i  FhieUcu  : 

ac  er  efaUai  ei  fod  ef  ei  hun  yn  gwneuthur  ychydig  o  dchgrifwch  o  Aveu- 

didau  y  Cymro  gwrol,  prin  y  tybiwn  y  buasai  yu  foddlawn  i  ueb  araU 

wneyd  hyuy.     Y  mae  yn  ei  osod  aUan  fel  C^-mro  dUcdryw  o'i  sawdl 

i'w  goryn,  ac  fel  y  cyfryw  braidd  yn  nwydwyUt ;  je,  ni  waeth  dyweyd  y 

gwir,  yn  nwydwyUt  iawn  ;  oud  yu  berffaitli  rydd  oddiwrth  bob  dicheU 

a  pliob  drwgdybiaeth,  yn  mheU  oddiwrth  bob  criutachrwydd,  yu  ufudd 

i  bob  awdurdod,  ac  yn  un  o'r  milwyr  dcwraf  yn  myddin  y  Brcuin.    Y 

mae  ei  ysbr^-d  Cymreigaidd  yn  dyfod  i'r  golwg  ar  amryvr  achlysuron,  ac 
2s 


C3i  SHAKSrERE  a'R  CYMRY. 

yiì  fwy  neilltluül  yn  y  ceiydtl  a  weinyddodt'l  i  ryw  ymfifrostiwr  gwagsaw 
o'r  enw  Pistol,  oedd  wedi  gwneutLur  gwawd  o'r  Cymry  a'u  cenin,  yr 
hyn  a  barodd  i'r  Cymro  wisgo  ceuinen  i  fyued  i'w  gyfarfod  ;  a  difyr 
yw  darllen  am  tlano  yn  gwneyd  i'r  Sais  newid  ei  dòn,  a  bwyta  y  gen- 
inen  bob  mymryn  o  honi,  gyda  dyruodiau  i  gynortliwyo  yr  ymborth  i 
fyned  i  lawr  yn  rhwyddach.  Sieryd  y  Sais  ar  y  cyntaf  yn  bur  fawr- 
cddus. — 

Pisf.     Ha !  art  thou  BecUam  ?  dost  thou  thiist,  base  Trojan, 
To  have  me  fold  up  Parca's  fatal  web  ? 
Hence !  I  am  qualmish  at  the  smell  of  leek. 
FIu.      I  peseech  you  heartily,  scurvy,  lowsy  kQave,  at  my 
desires,  and  my  requests,  and  my  petitions,  to  eat,  Iook  you, 
this  leek ;  because,  look  j-ou,  you  do  uot  love  it,  nor  your 
affections,   and  your  appetites,  and  your  digestions,  does  not 
agree  with  it,  I  would  desire  you  to  eat  it. 
Fist.     Xot  for  Cadwallader,  and  all  his  goats. 
Flu.      There  is  one  goat  for  you.  ' 

[Strikes  him.] 
Wiil  you  be  so  good,  scald  knave,  as  eat  it. 
Pisf.     Base  Trojan,  thou  shalt  die. 

Flu.  You  say  very  true,  scald  knave.  when  God's  will  is. 
I  wiU  desire  you  to  live  in  the  mean  time,  and  eat  your 
victuals  :  come,  there  i«  saace  for  it.  [Strihiiìg  him  again.] 
You  called  me  yesterday,  mountain-sqxiire,  but  I  will  make 
you  to-day  a  squire  of  low  degree.  I  pray  you,  faLI  to  :  if 
j-ou  can  mock  a  leek,  you  can  eat  a  leek. 

O'r  diwctld  y  mae  y  Sais  yn  gorfod  bwyta,  heb  daflu  dim  i  ffordd ; 
a'r  Cymro  yn  dadgan  ei  ddymuniad  am  i'r  bwyd  fod  yn  lles  iddo  ;  ond 
yn  ei  rybuddio  hefyd,  "  When  you  talce  occasion  to  see  leelcs  hereafler,  1 
jììaìj  you,  mocJc  at  them ;  that  is  all;  ac  yna  cyn  yniadael  yu  gwneuthur 
idtlo  dderbyn  darn  o  arian  tuag  at  wella  yr  archolliou.  Mewn  gwir- 
iouetld,  hen  gymeriad  anrhydedtlus  oedd  Fluellen,  a  dylem  ymffrostio 
ynddo  fel  ccnetU. 

Xid  Uawer  sytld  i'w  ddywedyd  am  yr  offeiriacT  Cymreig ;  oblegid 
ychydig  a  dtlywedir  am  dano  gan  y  bardtl  ei  hun,  a"r  ychydig  hyny 
heb  fod  mcwn  uu  modd  }-n  glod  iddo.  Uu  peth  sydd  braitld  yn  ddi- 
cithr  ydyw,  fod  yr  oûcii'iad  hwn  yn  cadw  ysgol  yn  Wiudsor,  ac  eto  ei 
íod  3-n  analluog  i  siarad  Saesneg  yu  gywir.  Yr  oedd  Owen  Glyu- 
dwr  yn  siarad  Saesueg  fel  Sais  ;  ond  y  mae  iaith  yi*  offeiriad  yu 
agos  mor  Uaprog  ag  oedd  iaith  y  milwr.  Ai  tybcd  fod  y  bardd  3'u  taflu 
at  ei  hen  ysgolfeistr  yn  Stratford  ?    ìsìü.  yw  yn  aumhGsill  fod  Jeuliins 


S!IAKSPERE  AR  CYMP.Y.  C35 

yn  cldiffygiül  mewn  gallu  i  siarad  Saesneg,  a'i  fod  er  hyny  yn  rlioddi 
addysg  dda  i'r  rhai  ocdd  dan  ei  ofal.  Pa  fodd  bynag  am  liyny,  y  mae 
yn  sicr  fod  dynion  dysgedig  i'w  cacl  y  pryd  h^nw  yn  Eglwys  Loegr 
hyd  yn  nod  yn  Nghymru,  a  rhai  mor  ddysgedig  yn  Nghymru  ag  yn 
LloGgr  :  ond  nid  yw  hyny  yn  profi  nas  gallasai  cyflwr  y  cyûrcdin  o'r 
gffeiriaid  fod  yn  isel  yn  mhob  ystjv.  Dyma  yr  argraff  naturiol  oddi- 
wrth  y  desgriflad  yn  Shakspere ;  a  dyma  y  dystiolaeth  a  roddir  gan 
haneswyr  am  yr  oes  hono,  a'r  oesoedd  canlynol,  Yn  ysgrifeniadau 
Fielding  yr  ydym  yn  cael  mai  ychydig  o  barch  a  delid  i'r  oôeiriaid  yn  ei 
amser  ef,  a  hyny  am  nas  gelhd  eu  parchu.  Ac  er  y  gallai  fod  Macaulay 
yn  arfer  gormodiaith  wrth  son  am  gyflwr  isel  yr  Eglwys  Sefydledig 
dan  deyrnasiad  Charles  yr  ail,  ac  wedi  hyny,  y  mae  yn  sicr  fod  rhyw 
gymaint  o  sail  i'r  desgrifiad.  Uh  ffaith  nas  gellir  ei  gwadu  yn  hanes 
Eglwys  Loegr  yw  y  cyfuewidiad  yn  sefyllfa  yr  ofíeiriaid  yn  yr  oesoedd 
diweddaf.  Y  mae  moesoldeb  a  dysg  wedi  dyfod  yn  fwy  cyfiredin  ya 
eu  plith,  y  maent  fel  dosbarth  wedi  dyfod  yn  fwy  haeddiannol  o'r 
ganmoliaeth  uchaf  a  fedd  y  Sais  i'w  roddi,  sef  bod  un  yn  Vv'r  boneddig 
ac  yn  ysgolhaig,  ac  i'r  un  graddau  y  maent  wedi  cyrhaedd  lle  uwch 
m«wn  cymdeithas. 

Gwelir  nad  ydym  yn  yr  ysgrif  hon  wedi  troseddu  ar  dmogacth  y 
beirniaid  llíosog  sydd  wedi  traethu  mor  helaeth  ar  ragoriaethau 
Shakspere,  gan  ein  bod  wedi  cadw  at  ran  o'r  maes  yr  hon  sydd  hyd 
yma  -wedi  ei  hesgeuluso.  Ac  fel  addysg  oddiwrth  y  cwbl  gellid  sylwi 
fod  cywirdeb  y  bardd  yn  ei  ddesgrifiad  o'r  Cymi*y  j-n  brav>f  o  wirion- 
edd  y  dywediad,  nad  yw  ëangder  meddwl  yn  anghydweddol  à  gwybod- 
aeth  di-ylwyr  o  bethau  mán,  yr  hyn  mae  yn  debyg  ydyw  ystyr  y  gair 
inanylruìjdc'é 


G3G 


HAMILTON    A    MILL. 

Yn  mysg  y  traetliodau  blaenorol  ceir  sylwadau  dan  yr  enw,  "  Paham 
a  Pha  fodd,"'  y  rhai  a  ysgrifenasid  cyn  i'r  awdwr  gael  cyfle  i  ddarllen 
y  prif  lyfrau  ar  athroniaeth,  a'r  rhai  o  ganlyniad  a  ystyrir  ganddo 
erbyn  hyn  yn  dra  auruherffaith.  Er  hyny,  gan  mai  eu  hamcan  hlaenaf 
yw  dangos  anaUu  7  meddwl  dynol  i  amgyffred  ei  hun,  yn  nghyda 
meithrin  yshryd  gwylaidd  a  gostyngedig,  gobeithir  y  byddant  yn  lles  i 
rai  darllenwyr,  yn  enwedig  i  bobl  ieuainc,  y  rhai  ydynt  yn  rhy  du- 
cddol  i  dybied  eu  bod  yn  gwybod  y  cwbl  os  byddant  wedi  efrydu  un 
neu  ddau  o'r  Uyfrau  hawddaf  eu  deall  mewn  rhyw  gangen  o  wybodaeth. 
Nid  oes  dim  yn  weU  cymhwysder  i  ddysgu  na  theimlad  0  anwybod- 
aeth,  ac  nid  oes  dim  yn  brawf  sicrach  fod  un  wedi  dysgu  yn  dda  na 
theimlad  dyfnach  eto  o  anwybodaeth.  Gyda  golwghef  d  ar  gynnwys 
y  sylwadau  y  cyfeiriwyd  atynt,  hyderwn  eu  bod  yn  lled  gywir  mor  bell 
ag  y  maent  yn  cyi'haedd  :  ond  teimlwn  fod  jm  anghenrheidiol  ychwan- 
egu  atynt,  pe  na  atebid  un  dyben  trwy  hyny  ond  dangos  fod  rhywbeth 
mwy  mewn  aíhroniaeth  nag  a  addefir  gan  awdwjT  mwyaf  poblogaidd 
y  dyddiau  hyn.  Ac  er  na  fwriedir  ymgadw  yn  hoUol  at  ddaUadau 
Hamilton  a  MiU,  a'r  gwahaniaeth  sydd  rhyngddynt  â'u  gilydd,  y  mae 
yn  naturiol  i  ni  gysyllíu  ein  sylwadau  wrth  eu  henwau  fel  prif  athron- 
wyr  yr  oes,  y  rhai  y  mae  dosbarth  eang  o  feddylwyr  yn  talu  gwarog- 
aeth  iddynt,  ac  yn  dilyn  y  naiU  neu  y  Uall  o  honynt. 

Ganwyd  Syr  WiUiam  Hamilton  yn  Glasgow  yn  1788.  Cyi'haeddodd 
y  dosbarth  blaenaf  ("jîrst  class")  yn  Ehydychain  yn  1810.  Bu  yn 
ymgeisio  am  gadah'  Athroniaeth  Foesol  yn  Edinburgh  yn  1820  ;  ond 
rhoddwyd  y  flaenoriaeth  i  John  Wüson,  yr  hwn  a  ddaeth  mor  adna- 
byddus  wedi  hyny  yn  ei  gysyUtiad  â  "  Bîaclcivood's  Majazine."  Nid  oedd 
un  gradd  o  gymhariaeth  mewn  gaUu  athronyddol  rhwng  WUson  a 
Hamilton;  ac  ar  yr  un  pryd  y  mae  Ue  i  feddwlfod  y  dewisiad  yn 
ddoeth,  er  y  dichon  mai  rliesymau  gwladyddol  oedd  yn  eôeithio  i  droi 
y  fantol,  oblegid  yr  oedd  bryd  Hamüton  yn  rhedeg  yn  fwy  at  efryd- 
iaethau  am  alluoedd  y  meddwl  nag  am  ansawdd  moesoldeb ;  ac  \t 


HAMUiTON  A  MILL.  037 

occld  Wilson,  er  nad  j^n  fecldyliwr  dwfu,  j-n  mcddu  dawn  ncillduol  i 
wisgo  pynciau  nioesol  à  phrydferthwch,  ac  i  greu  brwdfrydedd  yn 
meddyliau  y  dyniou  ieuainc  fyddai  yn  ei  wrandaw.  Yn  niysg  ei  wran- 
dawyr  byddai  Hamilton  ei  hun  i'w  ganfod  yn  fynych,  a  dywedir  yr 
arferai  gydnabod  yn  rhwydd  fod  Wilson  yn  gymhwysach  uag  ef  i'r  lle 
hwnw.  Wedi  iddo  golli  yn  yr  ymgais  am  gadair  mocsoldeb,  dewiswyd 
ef  yn  y  flwyddyn  ganlynol  yn  athraw  mewn  hancsyddiaeth  cyffredinol ; 
ond  nid  llawcr  o  sylw  a  euuillodd  yn  y  cymeriad  hwn,  yn  un  peth,  am 
nad  oedd  yn  cael  darlitliio  ar  ei  hoff  bynciau,  ac  yn  ail,  am  nas  gall- 
asai  neb  wncuthur  cyfiawuder  á  maes  mor  eaug.  Pan  oedd  Mr.  Jowett 
yn  ddiweddar  yn  rhoddi  tystiolaeth  gerbron  cyfeisteddfod  Tŷ  y  Cyffred- 
in  o  l)arth  i  brif-ysgol  Ehydychain,  gofynodd  Mr.  Ewart  iddo  a  oedd 
yno  "  2)rofessor  ofuniiersal  Jnstorìj,"  ei  ateh  oeàd,  "  Xo,  and  I  thinJc  he 
nould  he  ratJier  an  aîarminrf  j^ersonaje.  Ond  yn  y  flwyddyn  1836,  daeth 
amser  Hamilton,  pan  y  penodwyd  ef  yn  Athraw  Rhesymeg,  a  theimlai 
pawb  fod  yr  iawn  ddyn  yn  yr  iawn  le.  Yr  oedd  cyn  hyny  wedi  ysgrif- 
enu  traethodau  yn  yr  Edinburifh  Eeiiew,  y  rhai  oeddynt  wedi  tj'nu 
sylw  y  meddylwj-r  gaüuocaf  yn  Ffrainc  a'r  Almaen.  Dywedai  Cousiu 
am  dano  mai  efe  ocdd  y  beirniad  mwyaf  yn  yr  oes  hon.  Efallai  ei  fod 
yu  rhagori  mwy  fei  beiruiad  nag  fel  meddyliwr  gwreiddiol.  Y  mae 
wedi  gwneuthur  rhai  ychwanegiadau  o"i  waith  ei  hun  ;  ond  yu  yr 
ystyr  yma  nid  ydym  yn  deall  ei  fod  wedi  sefydlu  cyfnod  newydd  ;  tra 
y  mae  efe  yn  sefyll  yn  uwcli  na  neb  a  fu  o"i  flaen  mewn  dwfn  gydua- 
byddiaeth  à  phob  awdwr  a  ysgrifenodd  ar  y  meddwl  er  dyddiau  Plato 
ac  Aristotle.  Nid  ydym  yn  ammheu  nas  gallai  fod  eraill  wedi  chwilio 
yn  ddyfnach  i  ysgrifeniadau  rhai  awdwyr  ucillduol ;  ond  yn  y  cydgyf- 
arfj'ddiad  o  ddyfuder  a  chyffredinoh'wydd  nid  ydym  yn  gwybod  am 
neb  i'w  gymharu  á  Hamilton. 

Y  mae  yn  hysbys  i'r  rhan  fwyaf  o'n  darllenwyr  fod  Mr.  Mill  wedi 
cyhoeddi  llyfr  j-n  ddiwcddar  i  wrthwyucbu  Hamilton,  ac  oni  buasai 
hyny  efallai  na  fiiasem  yn  meddwl  am  gysylltu  y  ddau  3*n  yr  ysgrif 
hon.  Y  mae  yntau,  yr  un  modd  à  Hamilton,  o  darddiad  Albanaidd, 
yn  fab  i  James  Mill,  awdwr  nid  aneuwog  yn  ei  ddydd,  yr  hwn  a  dder- 
bj-niodd  ei  addysg  yn  gyntaf  yn  ysgol  rammadegol  Montrose,  ac  wedi 
hyny  yn  mjirif-ysgol  Edinburgh.  Y  mab,  John  Stuai't  MiU,  â"r  hwn 
y  mae  a  fyuom  yn  breseunol,  a  anwyd  yn  y  flwyddyn  180G.  Xid  yw 
yn  ymddangos  iddo  ef  ddcrbyn  addysg  athrofaol,  gan  iddo  gael  llc  yu 
ieuanc  yn  swyddfa  Cymdeithas  yr  India  Ddwyrciniol,  lle  y  derchafwyd 


G38  IIAMILTON  A  MILL. 

ef  mewn  amser  i  swydcl  uelicl,  fel  ci  datl  o'i  ílacn.  Daetli  cf,  fcl 
Hamilton,  yn  aclnabyddustrwy  ysgrifenu  i'r  cyhoeddiadau  cliwarterol, 
weitliiau  i'r  Edinburgli,  ond  yn  benaf  i'r  Westminstcr,  yr  hwn  ocdd  yn 
fwy  cydnaws  á'i  cgwyddorion.  Yn  1813  cyliocddwyd  jv  argraffiad 
cyntaf  o'i  waith  ar  Eesymeg.  Bu  am  rai  blynyddoedd  yu  Oh'gwr  ar  y 
Wcitmiìtste)'  rieiieu',  a  chyhocddodd  lyfr  ar  Drafnidiaeth  (Poìitical 
Economy).  Cyhoeddodd  hefyd  lyfr  bychan  a  dynodd  lawer  o  sylw, 
dan  yr  enw  "  Liberty."  Yn  18G5  cyhoeddodd  ci  "  Y^'mchwiHad  i 
Athroniaeth  Syr  "Wilham  Hamilton,  ac  i'r  lorif  faterion  yr  ymdjùnir  á 
hwynt  yn  ei  ysgrifeniadau."  Y^'n  yr  Ethohad  diweddaf  dewiswyd  ef 
yn  Aelod  o'r  Senedd  dros  Wcstminster ;  ac  er  nad  yw  yn  areithiwr 
llithrig,  y  mae  wedi  ennill  parch  a  gwrandawiad  yn  Nhŷ  y  Cyffredin, 
yr  hyn  nid  yw  yn  dygwydd  ond  anfynych  i  rai  a  enwogasant  eu  hun- 
ain  fcl  ysgrifenw^-r.  Ceir  ef  bob  amser  yn  mysg  y  rhai  mwyaf  rhydd- 
ẁydig  o'r  rhj^ddfrydwyr,  ac  mewu  rhai  pcthau  y  mae  yn  myned  mor 
bell  fel  nad  oes  ond  ychydig  yu  barod  i'w  ganlyn. 

Braidd  na  fcddyliem  fod  Mr.  Mill  yn  rhagori  ar  bynciau  gwladwr- 
iactliol  yn  fwy  nag  mewn  athi'oniacth.  Ond  pa  beth  bynag  a  gymero 
mewn  llaw,  y  mae  yn  ysgrifenu  mewn  iaith  mor  rwydd,  ac  yn  dangos 
ei  feddyliau  mewn  modd  mor  eglur,  fel  y  mae  yn  un  o'r  rhai  mwyaf 
dealhidwy,  yr  hyn  sydd  yn  gryn  gymhorth  iddo  fod  yn  boblagaidd. 
Er  hj-uy  y  mae  iaith  Hamilton  mor  eghir  a  goleu  â'r  eiddo  yntau ;  ac 
os  yw  Hamilton  yn  fwy  anhawdd  ei  ddeall,  nis  gwyddom  pa  gyfrif  i'w 
roddi  am  hyny  ond  ei  fod  yn  ddyfnach  meddyliwr.  Y  mae  mantais 
fawr  gan  athronwyr  synwyryddol  i  fod  yn  boblogaidd,  obîegid  trwy 
adael  allan  deithi  dyfnaf  y  natur  ddynol  y  maent  yn  rhoddi  i'r  dar- 
llenydd  gwanaf  yr  hyfrydwch  o  aUu  dywedyd,  Os  hyn  yw  athroniaeth 
y  mae  yn  rhaid  fy  mod  innau  yn  athronydd,.oblegid  nid  oes  yma 
ddim  nad  ydwyf  yn  ei  ddeall  yn  berffaith.  Achos  arall  o  boblog- 
ciddrwydd  yr  awdwyr  hyn  ydyw  tuedd  anianyddol  y  Saeson,  y  rhai,  er 
i  ambell  un  gyfodi  fel  Coleridge  i  ddwyn  ar  gof  iddynt  fod  byd  arall 
yn  bod,  ydynt  yn  fuan  yn  blino  wrtli  syllu  ar  yr  ysbrydol,  ac  yu  sjarthio 
yn  ol  at  yr  hyn  sydd  dan  lywodraeth  deddfau  amser  a  lle.  Ond  pa 
beth  bynag  yw  yr  achos,  y  mae  yn  ffaith  mai  j£  un  a  gyfrifir  mewn 
modd  arbenig  yn  athronydd  ac  yn  feddyhwr  mawr  gan  lawer  o  ncw- 
yddiaduron  y  dcyrnas  hon  ydyw  John  Stuart  Mill :  a  phan  ddygwydd- 
odd  1  ysgrifenydd  y  sylwadau  hyn  mewn  cyfarfod  cyhoeddus  ychydig  yn 
ol  ei  restru  yn  mysg  athronwyr  arwynebol,  cafodd  ei  feio  yn  dost  mewn 


HAMILTON'  A  MILL.  639 

dau  newjcldiaclur  a  gyliocddir  yn  Lloegr,  ^  rliai  a  ymddangosent  fel 
yii  teimlo  ei  fod  -wedi  dvv-yn  ymaitli  eu  duwiau.  Ei  fod  yu  ddyn 
galluog  sydd  ddiammlieuol ;  oud  ei  fod  yn  athronydd  dwfn  nis  gallwu 
ganiatáu,  nes  y  profir  fod  Plato  ac  Aristotlo  yn  atlu'ouwyr  arwynebol. 
Er  byny  yr  ydym  yu  priodoli  llawer  o'r  bai  i  uatur  y  gyfuudi'aetli  y 
cafodd  ei  add^'sgu  ynddi ;  ac  y  mac  yn  gyfiawnder  i  ni  ycliwanegu  fod 
arwyddion  amlwg  ei  fod  ef  ei  liuu  weithiau  yu  toimlo  fod  auglienrheiu- 
rwydd  am  ryw  gyfundraeth  ddyfnach.  O'r  hyn  Ueiaf  y  mae  ar  rai  am- 
serau  wedi  dangos  gradd  o  barchedigaeth  i  awdwyr  dyruach,  mcgis 
Piato  a  Coleridge  :  ac  yn  y  parodrwydd  hwn  i  gyduabod  tcilj'ugdod  y 
*  rhai  sydd  yu  gwahaniaethu  oddiwrtho  y  mae  yn  rhaid  addef  ei  fod  yn 
rhagori  ar  Syr  William  Hamilton,  yr  hwn  sydd  wedi  siarad  yn  llawer 
rhy  ddirmygus  am  Luther,  ac  Ai'chesgob  Whately,  a  Juhus  Hare. 
Digon  tebyg  nad  oedd  efe  yn  bwriadu  hyuy,  ac  y  dyhd  priodoli  ei  dra- 
hausder  ymddangosiadol  i"w  ddull  o  ddyweyd  ei  fecldwl  rhagblacn, 
yn  gryf  a  diammwys.  Nid  y  rhai  sydd  yn  siarad  yn  f  wyaf  llyfn  ydy  w 
y  rhai  mwyaf  mwynaidd  bob  amser ;  oblegid  y  mae  llawer  o  wii'  yu 
ngeiriau  y  bardd, — 

O  gweli  dclyn  â  gohvg 

Isel  drem  yu  selii  drwg, 

A  thafüd  esmwyth  ofeg, 

I'r  byd  yu  deudyd  ya  deg, 

Ao  aml  weu  ar  ei  enau, 

Heb  wad  fe  wua  frad  yn  frau. 

Pell  oddi^yrthym  ydyw  tybied  fod  y  geiriau  hyn  yn  ddesgrifiad  o  Mr. 
Mill ;  a'n  hunig  amcan  yn  eu  dyfynu  ydyw  r.mddiflyn  Syr  ^Yilliam 
Hamilton  heb  gynnyg  dii"addio  neb  arall.  Er  hyuy  gwell  fuasai  yn 
ddiau  pe  cymerasai  Syr  Wilham  fwy  o  ofal  wrth  gyruhwyso  ei  ymadr- 
oddiou,  gan  ystyried  y  gallasai  dyniou  feddwl  yn  wahanol  iddo  ef  heb 
fod  yn  euog  o  ddrwg  moesol.  Gellid  meddwl  fod  y  ffaeledd  h\vn  yu 
perthyn  mewn  modd  arbenig  i  athronwyr  a  duwinyddion,  a  dichou 
mai  ysbrydiaeth  athronyddol  a  duwinyddol  y  Cymry  ydyw  yr  achos 
eu  bod  mor  dueddol  i  gollfarnu  eu  gilydd,  ac  i  arfer  geiriau  cas  am  eu 
gilydd.  Oud  y  mae  rhyw  achos  i'r  achos  hwn,  ac  nis  gwyddom  pa 
beth  a  all  hwnw  fod,  oddicithr  ei  fod  yn  gynnwysedig  yu  y  ffaith  fod 
athronwyr  a  duwinyddion  yn  ymgymysgu  llai  ua  chyfifredin  ág  eraill 
o  wahanol  farnau  iddynt  hwy  eu  hunain.  Y  mae  Mr.  Mill  wedi  cacl 
y  fantais  hon,  ac  y  mae  yr  cíîaith  i'w  ganfod  yn  ei  ysgrifeniadau. 


010  HA5IILT0N  A  MILL. 

Gnllasai  adaol  allan  rai  gcii'iau  er  gwell  yn  ci  ymosocliatl  ar  Syr  William 
Hamilton  ;  ond  ar  y  cyfau  y  mae  yn  ysgrifcnu  mewn  ysbryd  cymedrol, 
ac  yn  talu  cjTiiaint  o  barcli  i  Syr  William  ag  a  allesid  ddysgwyl. 

Pe  buasai  Syr  William  Hamilton  yn  fyw,  diammbcu  y  buasai  Mr. 
Mill  wedi  cael  triniaeth  cbwcrw.  Buasai  wedi  ei  ddyosg  yn  ddiarbed 
o  bob  bawl  i  gacl  ei  gyfrif  yn  atbronydd,  ac  wedi  ei  gladdu  i  farwol- 
aetb  dau  bcntwr  o  dystiolaotbau  allan  o  bob  matb  o  awdwyr,  ben  a 
diweddar.  Ond  y  mae  craill  wcdi  gwncutbur  y  gwasanaetb  hwn  i 
raddau,  er  nacl  gyda'r  uu  gallu,  yu  cuwedig  Dr.  M'Cosb,  Dr.  Cairns, 
a  Mr.  ]\rausel.  Y  mae  y  ddau  gyutaf  yn  ymddangos  i  ni  yn  fwy  cywir 
yn  eu  baruau  ua'r  olaf,  gau  íiad  ydyut  yn  ddysgybliou  mor  gaeth  ]* 
Hauiiltou,  a'u  bod  felly  yn  llGfaru  o  safle  mwy  anuibyuol.  Er  hyny 
mac  yn  debyg  mai  Mr.  Mansei  sydd  fwyaf  gwybodus  yn  boll  gangenau 
a'.îironiaetb,  ac  y  mae  yn  sicr  iddo  broíi  fod  Mr.  Mill  yn  ceisio  ymres- 
}Tnu  mewn  amryw  j'.inau  heb  ddeall  yr  awdwr  yr  oedd  yn  ysgrifenu  yn 
ci  erbyn,  ac  heb  ddeall  y  mater  yr  oedd  yn  ysgrifeuu  yn  ei  gylcíi. 
Heblaw  y  gwrtliwyucbiadau  hyn,  y  mae  lle  i  feddwl  fod  gwrtbryfel  yn 
erbyn  Mr.  Mill  yu  codi  o  gyfeiriad  arall ;  oblegid  dywedir  wrthym  fod 
y  dynion  ieuaiuc  mwyaf  meddylgar  yn  y  Prifysgolion  yn  mhellach 
od.liwríh  Mr.  Mill  nag  ydyw  Mr.  Mausel  ei  hun,  a'u  bod,  yu  lle  ym- 
i'oddloni  ar  olygiadau  Hamiltou,  yu  rbestru  eu  liunain  dan  faner  Plato 
ueu  Berlielcy ;  yr  hyn  sydd  brawf  arall  o  wirionedd  y  dywediad  fod  y 
byd  yn  myued  ymlaen,  nid  mewn  lliuell  uuiongyrcb,  ond  mewn  cylch- 
droadau  gwastadol.  Nis  gallwu  fyned  yn  fauwl  i'r  dadleuon  hyn,  ac 
nid  ydym  yn  pleidio  y  naill  ochr  na'r  llall,  ond  yn  bwriadu  cyunyg 
Ychydig  sylwadau  cyffredinol  ar  rai  o'r  prif  faterion. 

I.     Takddiad  Gwyeodaeth. 

Efallai  mai  gwreiddyu  y  gwahauiaeth  rliwng  Syr  W.  Hamilton  a 
Mr.  MiII,  yn  gystal  á  rhwug  dosbarthiadau  eraill  o  athronwyr  yn 
mbob  oes,  ydyw  yr  olwg  wahanol  a  gymerir  gauddynt  ar  darddiad 
gwybodaeth.  Y  mae  un  blaid  yn  cymeryd  ei  safle  yn  myd  y  meddwl, 
ac  yn  edrych  ar  y  cwbl  fel  yn  tarddu  oddiyno,  tra  y  mae  y  blaid  arall 
yn  cymeryd  ei  safle  yu  y  byd  materol,  ac  yn  baruu  mai  oddiyuo  y  mae 
pob  gwybodaeth  yn  tarddu.  Souir  gau  rai  fod  amser  wedi  bod  pan 
nad  oedd  (Jyu  yn  gofalu  am  ddim  oud  am  y  corfí",  ac  amser  cyn  hyny 
pan  nad  oedd  oud  croadur  direswm,  ac  mai  trwy  ddadblygiad  graddoi 


HAMILTON  A  MILL.  C-í  1 

y  daetli  yn  greadur  rliesymol.  Oiid  wrtli  g-ymliaru  atlirouwyr  mwyaf 
poblogaidd  y  dyddiau  liyu  â'r  rliai  liyuaf  y  gwyddom  am  danj'ut, 
gellid  tybied  fod  y  meddwl  yn  cael  llawcr  mwy  o  le  yu  yr  beu  amscr 
nag  ydyw  yu  awu',  ac  mai  tuedd  y  cyfuewidiad  ydyw,  uid  o'r  epa  i'r 
dyn,  ond  o'r  dyn  i'r  epa.  Os  edrycbir  i  ben  ysgrifeuiadau  cysegredig 
yr  Indiaid,  ceir  fod  eu  cyfundraetbau  yn  llawer  mwy  ysbrydol  na'r  byu 
a  gredir  yn  fwyaf  cyffrediu  yn  Lloegr,  ac  mai  eu  bai  ydyw  eu  bod  yn 
rboddi  Ile  rby  ucbel  i'r  euaid  a  rby  isel  i'r  corff.  Dywed  Mullens, 
"  Fod  pob  cyfundraetb  o  atbroniaetb  Hinduaidd  yn  siarad  am  yr 
enaid  fel  rbywbetb  gwabanol  i'r  corff.  Hyd  yu  uod  yu  Yedanta,  llc  y 
dysgir  fod  yr  euaid  fel  pob  gwrtbddrycb  arall  yu  y  greadigaetb  wedi 
deilliaw  o  Brabma,  crybwyllir  am  dauo  fel  petb  gwabanol,  yn  dwyn 
ei  faicb  ei  bun,  ac  yu  myned  trwy  ymdrecbion  neillduol  iddo  ei  bun, 
cr  mwyn  dyfod  j'u  rbydd.  Ac  y  mae  y  Saulibya  a'r  Nyaya  yu  rboddi 
yr  enaid  yn  mysg  y  sylweddau  gwreiddiol  a  tbi-agywyddol."  Y  mae 
yn  ymddangos  fod  yr  Indiaid  yn  dal  fod  gwabauiaetb,  nid  yu  unig 
]"bwug  corff  ac  euaid,  ond  rbwng  enaid  a  meddwl.  Dywed  Dr.  Ballan- 
tyne,  "Dylid  sylwi  yu  ofalus  fod  yr  enaid  (atman)  yu  cael  son  am 
dano  fel  bod  boUol  wabauol  i"r  meddwl  (manas).  Esgeulusdod  o'r 
gwabaniaetb  bwn  a  all  ddwyn  i  fcwn  ddyryswcb  blin  wrtb  ddadlcu  â 
Hindu.  y  mae  y  Sais  wedi  arfer  clywed  y  geiriau  enaid  a  meddwl  yu 
cael  eu  defuyddio  y  iiaill  am  y  llall,  oud  y  mae  ju  rbaid  iddo  beidio 
cymeryd  y  dull  díofal  bwn  o  siarad  gydag  ef  i  uurb}-w  gaugbeuiaitb 
Indiaidd,  os  yw  yu  dewis  cael  ei  ddeall,  ac  os  yw  yu  dewis  gocbel  y 
cyfryw  gamsyuiadau  â'r  eiddo  Eitter,  yr  bwn  sj^dd  yu  gwneutbur  i"r 
Naiyayika  alw  yr  cnaid  yu  demyg,  pau  mewn  gwiriouedd  y  mae  yn 
galw  yr  enaid  yu  oll-dreiddiol,  a'r  meddwl  j-u  demyg, — ueu  gamsyuiad 
Cousiu,  yr  bwu  sydd  yu  gwneyd  allan  fody  Sankbya  yu  dal  mai  matcr 
yw  y  cwbl,  fcl  pe  buasai  yn  dysgu  fod  yr  enaid  yu  deilliaw  o  natur, 
tra  uad  yw  oud  yn  unig  yn  dysgu  fod  offcryuau  yr  euaid,  yu  allanol  a 
tbufewuol,  yu  deilliaw  o  rywbctb  bcblaw  j'r  enaid.  Yu  ugbyfuudractb- 
au  yr  Hinduaid  yr  euaid  yw  y  dyn  ei  buu,  a'r  mcddwl  yw  yr  offeryn 
ueu  y  gallu,  yr  hwu,  trwy  sefyll  rbwug  y  dyu  ci  buu  a'r  bysbysiadau 
a  dderbynir  trwy  y  sjmwjTau,  sydd  yu  rbwystro  yr  bysbysiadau  hynj 
i  dyru  yu  aunbrefuus,  fel  y  mae  gweinidog  yn  sefyll  rbwng  y  brenin 
a'r  mil  o  eircbion  sydd  yu  galw  am  ci  sylw,  ac  yu  cu  cyflwyno  bob  yu 
un  i'w  ystyriaetb." 

Os  deuwu  drosodd  o'r  ludia  i  Grocg,  cawn  olwg.ar  gcncdl  annbcbyg 


C12  UAMILTON  A  MILL. 

ia^Yii  i'r  Iliuiluaid  yu  y  sylw  a  clelid  gauddi  i  bob  math  o  brydferthwch 
allanol ;  ac  eto  yu  y  wlad  houo  yr  ocdd  y  prif  atlirouwyr  yu  rhoddi 
lla^Ycr  rüwy  o  le  i  egwyddoriou  tufcwuol  fel  ftyuhonell  gwybodaeth  nag 
a  wueir  gan  Mr.  Mill  a"i  ganlyuwyr.  Colcddir  rhagfarn  gan  rai  yu 
erbyu  Plato  o  hcrwydd  ei  fod  yn  son  wcithiau  am  yr  enaid  yu  hanfocli 
raev;n  byd  arall  cyu  dyfod  i  breswylio  mewn  coríf,  yr  hyu  y w  gwreidd- 
yu  ei  athrawiaeth  o  adgofiant.  "Wrth  edrych  ar  weithrcd  drngarog 
achlysurol  yr  ydym  yn  cael  drychfeddwl  am  drugaredd  gyfíi-edinol,  neu 
wrth  edrych  ar  weithrcd  gyfîawn  achlysurol  yr  ydj'm  yn  cael  di'ych- 
feddwl  am  gyfiawnder  cynredinol ;  a'r  achos  o  hyuy,  yu  ol  ei  faru  ef, 
ydyw  ein  bod  yn  gydnabyddus  á'r  drychfeddyliau  hyn  mewn  cyflwr 
blaenorol ;  a  bod  rliywbeth  tebyg  iddynt  yn  eu  dwyn  i  gof,  fel  y  mae 
darluu  aumherffaith  yn  eiu  hadgofio  am  y  person  a  ddarluuu',  os  bydd- 
wn  wedi  cael  cyfle  i"w  adnabod  cj-n  hyny.  O'r  hyn  llciaf  y  mae  yma 
farddoniaeth  uchel,  ac  y  mae  "Wordsworth  ac  eraill  wedi  dyweyd  yr 
\m  j)eth  ar  ei  ol.  Ond  y  tebygoh'wydd  ydyw  fod  Plato  yu  bwriadu  i 
ni  gymeryd  y  dywediad  yn  llythyreuol ;  ac  nid  yw  yn  anhawdd  caufod 
y  rheswm  am  hyny  pan  ystyriom  nad  oedd  neb  o'r  Paganiaid  yu  allu- 
og  i  feddwl  am  {frcu  o  ddim.  Y  mae  Cudworth  wedi  llaf ario  i  geisio  proû 
fod  Plaío  yn  dal  hyny ;  oud  y  mae  yn  amlwg  am  yr  hoU  anghreiô'tiau 
a  ddyfynir  gauddo  mai  y  meddwl  ydyw  dwyn  i  drefn,  ac  nid  dwyn  i 
fod.  Yr  oedd  yr  anallu  hwn  i  feddwl  am  euaid  yn  dyfod  i  fod  yn  ar- 
wain  Plato  i  roddi  esboniad  camsyniol  o  ran  y  ffurf  o  hono  :  ond  os  awn 
trwy  y  ffiu'f  at  y  sylwedd  y  mae  yma  wmonedd  diammhcuol.  Nid  yw 
Plato  yn  tybied  fod  dyn  o'i  febyd  yn  ymwybodol  o'r  drychfeddyhau  hyn, 
mwy  nag  y  mae  o  hyd  yn  ymwybodol  o  bob  peth  sydd  yn  ei  feddwl  ar  ol 
cyrhaedd  i  lawn  oedran  :  ond  y  maent  ynddo  er  hyny  yn  rhinweddol, 
er  nad  mewn  gweithred,  pan  yn  dyfod  i'r  byd ;  a  hyn  y w  y  cwbl  sydd 
yn  anghenrheidiol  i  ni  ddadleu  drosto.  Gellid  dyfeisio  llawer  fìordd  i 
roddi  cyfrif  am  y  fí"aith,  ac  efallai  ua  fyddai  yr  un  o  honynt  yn  fwy 
boddlonol  na'r  eiddo  Plato  ;  ond  er  gwrthbrofì  yr  esboniadau,  byddai 
y  fìaith  wedi  y  cwbl  3-n  aros.  Tueddir  ni  hefyd  i  feddwl  nad  yw  es- 
boniad  Plato  mor  afresymol  ag  y  tybh-,  os  cymerir  ef  gyda'r  cyfuewid- 
iad  sydd  o  anghenrheidrwydd  j-n  canlyn  o'r  golyglad  fod  Duw  yn  creu 
yr  enaid  ;  ac  os  gofyuir  o  ba  le  y  mae  yr  egwyddorion  gwreiddiol  sydd 
mewn  dyn  fel  creadur  rhesymol  wedi  dyfod,  nis  gwyddom  am  well 
ateb  na  h8à  Duw  wedi  creu  dyn  ar  ei  lun  a'i  ddelw  ei  hun,  ac  mai  Efe 
yu  unig  yw  Tad  yr  ysbrydoedd. 


IIAMILTON  A  MILL.  640 

Wrth  clroi  ocldiwrtb  Plato  at  Aristotle,  yr  ytlym  i  racldau  yn  colli 
golwg  ar  berthyuas  dyn  â  byd  arall :  oblegid  er  ei  fod  ef  yn  crcdu  fod 
Duw  yn  bod,  y  mae  yu  ymddangos  nad  oedd  ganddo  ond  syniadau 
tywyll  ac  ammheus  am  lywodraetli  Duw  ar  ei  gi-caduriaid,  ac  am  an- 
farwoldeb  yr  enaid.  Kis  gallasai  gan  hyny  fod  ynddo  uu  math  o 
ragfarn  o  blaid  yr  egwyddorion  gwreiddiol  yrydym  yn  son  am  danynt ; 
ac  eto  y  mae  yntau  yn  dangos,  er  nad  mewn  un  modd  mor  oleu  a 
Plato,  fod  rhywbeth  mewn  dyu  yn  ffynhonell  gwybodaeth  heblaAY 
synwyrau  corfforol.  Yn  y  bennodolaf  o"r  "  Postcrior  Analytics  "  y  mae 
yn  y  rhan  gyntaf  o'r  bennod  fel  pe  byddai  yn  oh'hain  y  cwbl  i'r  syn- 
w}T.-au,  a  gellid  meddwl  nad  oes  dim  gwahaniaeth  rhyngddo  á  Mr. 
IMiIL  Ond  cyn  diwedd  y  bennod  y  mae  yn  gwahaniaetliu  rhwng  y 
sicr  a'r  ansicr,  ac  yu  dangos  fod  pob  gwybodaeth  sicr  yn  tarddu  o'r 
nous,  sef  rheswm  yn  ystyr  uchaf  y  gair.  Y  mae  yn  cyffwrdd  á'r  un 
mater  yn  y  chweched  llyfr  o'i  draethawd  ar  Foesoldeb,  a  phe  cytunem 
á  Syr  A.  Grant  i  briodoli  y  rhan  yma  o'r  traethawd  i  Eudemus,  yr 
hyn  nis  gallwn  ei  ■wneuthur  }-n  hollol,  eto  byddai  yn  rhaid  i  ni  gredu 
ei  fod  yn  ysgrifenu  yr  hyu  a  gafodd  gan  Ai'istotle.  Yu  y  chweched 
bennod  o'r  llyfr  hwnw  y  mae  yn  dyweyd  mai  y  rhes-\^Tn  yw  y  gaUu 
sydd  yn  ymwneyd  ág  egwyddorion  :  ac  yn  yr  wythfed  bennod  o'r  un 
llyfr  dywed  fod  genym  ry w  fath  o  synwyr  i  ganfod  egwyddorion  moes- 
ol,  yr  hwn  sydd  yu  wahanol  i  bob  synwyr  corfforcl,  ac  yn  fwy  tebyg 
i'r  gallu  sydd  genym  i  ganfod  gwirioncddau  symlaf  mewn  rhifyddiaeth. 
Yn  ei  draethawd  ar  yr  Enaid,  y  mae  yn  dweyd  mewn  un  man  nad  yw 
yn  sicr  pa  un  a  yw  yr  enaid  yn  aUuog  i  fod  ar  wahan  oddiwrth  y  corff ;  * 
ond  mewn  man  arall,  wrth  wahaniaethu  rhwng  rheswm  goddefol  a 
rheswn  gweithredol,  y  mae  yu  dyweyd  fod  y  rheswm  gweithredol  yu 
rhoddi  bod  i  bob  peth  fel  y  mae  goleu  yu  peri  fod  lliwiau,  y  rhai 
ydynt  yn  bod  o'r  blaen  mewu  gallu,  yu  dyfod  i  fod  mewn  gweithred, 
ac  hefyd  fod  y  rheswm  hwn  yu  alhiog  i  fod  heb  y  corff,  yn  anfarwol  a 
thragy  wj'ddoL ! 

Nis  gallwn  olrhain  y  mater  hwn  trwy  y  canol-oesoedd,  ua  gwneuthur 
mwy  na  chyfeirio  yn  fyr  at  rai  o  brif  athronwyr  yr  oesoedd  diweddaraf. 
Fel  cynnrychiolwyr  diweddar  i'r  ddau  ddosbarth  o  feddylwyr  uis 
gwyddom  am  neb  gwell  ua  Locke  a  Leibuitz.  Wrth  son  am  Lockc 
dylem  ystyried  ar  un  llaw  pa  fath  ysgrifenwyr  oedd  yn  ei  ragflaenu, 
ac  ar  y  llaw  arall  dylem  edrych  ua  fyddom  yu  ei  wneutMir  ef  yu 

•  De  Aninji,  II.  i.  12.        +  Dc  Auiniá  III.  v.  2. 


G44  nAMILTON  A  MILL. 

."yfrifol  am  cldaliadau  y  rliai  a  broífGsent  eu  bocl  yn  ci  ddilyn.  Ei  rag- 
ilaouor  yn  y  -wlad  lion  oedd  Hobbes,  yr  hwn  oedd  yn  ysgrifenwr  tra 
galluog:,  ond  ar  yr  un  pryd  yn  metbu  gwelcd  fod  dim  mewn  dyn  beblaw 
corff,  na  bod  un  dybcn  uwcb  i'r  corff  liwnw  na  bunan-lesiant.  Nid 
yn  unig  yr  oedd  yn  gwadu  fod  egwyddorion  moesol  yn  wreiddiol  mewn 
dyn,  ond  ni  cbredai  fod  y  cyfryw  egwyddorion  yn  bod  o  gwbl.  Yr 
unig  duedd  foesol  y  gwyddai  cfe  am  dani  oedd  tucdd  pawb  i  geisio  cu 
mantais  eu  bunain,  a'r  unig  reol  a  allai  efe  ganiatâu  i  gadw  y  duedd 
hono  o  fewn  rbyw  dorfynau,  rhag  i  ddynion  ddyfctha  eu  gilydd,  oedd 
ewyllys  y  llywodi-aethwr  gwladol.  Ebaid  addef  fod  yma  ddisgyniad 
dirfawr  oddiwrth  baganiaid  India  a  Groog  at  y  Sais  liwn  yn  amser 
Cromwell  a  Milton,  a  Charles  yr  ail.  Pa  bcth  b\'nag  oedd  athron- 
iaeth  Locke,  yr  oedd  yn  rhagori  yn  annhraethol  ar  yr  eiddo  Ilobbes, 
oblegid  yr  oedd  Loche  yn  scfj-U  yn  gryf  dros  anfarwohleb  yr  enaid,  ac 
egwyddorion  mawrion  moesoldeb  a  chrefydd.  Isid  ydyw  ychwaith  yn 
dal  fod  yr  holl  achos  o  bob  gwybodaeth  yn  y  synwyrau  corfforol, 
oblegid  y  mae  yn  ychwanegu  fcl  achos  arall  waith  y  meddwl  yu 
myfyrio  ar  yr  hyn  a  gyfiwynir  iddo  gan  y  synwyrau.  Ond  yr  oedd  yn 
elyn  anghymodlawn  i  bob  math  o  ddrychfcddyliau  cynhenid.  Os  nad 
ydym  yn  camsynied,  yr  achos  o  hyn  oedd,  ei  fod  heb  roddi  sj'lw  di- 
gonol  i'r  ffaitli  fod  pethau  yn  bod  yn  rhinwcddol  pan  nad  ydynt  jti 
'bod  yn  weithredol :  a  dyma  Ue  yr  oedd  yn  mhell  ar  ol  ei  gydoeswr 
Leibnitz.  "  Nid  oes  dim  yn  y  meddwl,"  meddai  Locke,  "  nad  oedd 
cyn  hyny  yn  y  synwyrau."  '•'  Digon  gwir,"  meddai  Leibnitz,  "  oddi- 
cithr  y  mcddwl  ei  huu."  Dyma  yr  holl  ddirgelwch,  a'r  l^oll  esboniad, 
sef  natur  y  meddwl  ei  him.  Nid  oes  clim  yn  y  corff  nad  yw  yn  dyfod 
trwy  y  genau,  ond  y  mae  y  corff  ei  hun  yn  fwy  na'r  ymborth,  a'r  corff 
ei  hun  yw  yr  achos  fod  yr  jTûborth  yn  troi  yn  waed,  ac  yn  gnawd,  ac 
yn  esgyrn.  Os  yw  y  corff  yn  gwneyd  hyn,  a  ydyw  yn  ormod  i  ni  gredu 
fod  gallu  cyfatebol  yn  yr  enaid  ?  Ac  os  cymerwn  ddywediad  Locke 
.  fod  dyn  yn  cael  gwybodaeth  trwy  fyfyrio,  o  ba  le  y  mae  y  gallu  hwn  i 
fyfyrio  yn  dyfod  ?  Y  mae  hyn  ar  unwaith  yn  cynnwys  fod  meddwl 
dyn  yn  rhywbeth  mwy  na  phapyr  gwyn  i  dderbyn  argraffiadau  oddi- 
wrth  wrthddrychau  allanoL  O'r  tu  arall  nid  ocdd  Leibnitz  yn  fodd- 
hiwn  ar  ddj'wedyd  fod  gallu  yn  y  meddwl  yn  unig,  ond  mynai  fod 
r.rychfcddyliau  cynenid,  a'r  drychfcddyliau  hyny  jn  bod,  nid  mewn 
gaUu  yn  unig,  oud  yn  rhinweddol,  er  nal  yn  wciíhredoL  Pan  y  mae 
yn  dywedyd  fod  y  drychfeddyUau  ynom  yn  rhiuwcddol,  ac  nid  mewa 


EASIILTON  A  MILL.  645 

gallu  yn  uuig,  ei  fedclwl  ycTyw,  yu  ol  ei  eglurliad  ef  ei  huu,  uad  ydyut 
fel  y  ddelw  yu  y  marmor,  o'r  liwu  y  (jellir  ei  ffurfio  ;  oud  yu  hytrach 
fel  pe  meddyliem  fod  yu  y  marmor  y  cyfryw  wythieuau  ag  a  barai  i'r 
ddelw  ddyfod  i'r  golwg  wrth  chwilio  am  daui.  A  phau  y  dywed  fod  y 
drychfeddyliau  yuom  yu  rhiuweddol  er  nad  yn  weithredol,  y  mae  yu 
meddwl  eu  hod  yuom  cyu  i  ui  sylwi  aruyut,  fel  y  mae  pawh  yu  addef  eu 
bod  yn  y  cof  wedi  i  ui  sylwi  aruyut,  hyd  yu  uod  pau  ua  fyddom  yn 
meddwl  am  dauyiit  yu  weithredol.  Yn  nglyn  á  hyn  y  mae  yu  ychwau- 
egu  fod  yr  euaid  yu  meddwl  bob  amser,  yr  hyn  hefyd  oedd  baru  y 
Cartesiaid  ;  oud  nid  yw  yn  ymddangos  ei  fod  yn  ystyried  y  rhau  yma 
o'i  gyfundraeth  yn  anhebgorol  tuag  at  brofi  athrawiaeth  drychfeddyl- 
iau  cyneuid.  Weithiau  y  mae  yn  sylwi  y  gellid  cyrùeryd  yr  ymadi'odd 
"  gallu  i  fyf^TÌo  "  fel  yn  cynnwys,  neu  yn  rhagdybied,  y  rhau  fwyaf  o'r 
hyn  y  mae  yn  dadleu  di'osto.  Ac  fel  y  gallesid  dysgw;)d  oddiwrth 
ddyn  mawr,  y  mae  o  hyd  yn  siarad  am  Locke  gyda'r  parch  mwyaf, 
ac  nid  yw  yn  debyg  i  Locke  dderbyn  canmoliaeth  uwch  oddiwrth 
neb  uag  oddiwrth  ei  wrthwyuebydd. 

Ar  ol  dyddiau  Locke  daeth  Hume  jnnlaeu  i  wueyd  cymhwysiad 
ymarferol  o'r  athrawiaeth  syuwyryddol.  Os  ydym  yn  ddyledus  i'r 
synwyrau  am  y  cwbl  a  wyddom,  yna,  yu  ol  ei  farn  ef,  nis  gallwn  wy- 
bod  dim  am  achos  ac  effaith.  Yr  oll  a  welwu  ydyw  y  naill  ddygwydd- 
iad  yn  dilyn  y  Ilall  gyda  chysoudeb  ;  oud  nid  yw  eiu  synwyrau  yn 
dyweyd  dim  am  achos  anweledig,  ac  felly  nid  oes  genym  un  prawf 
oddiwrth  achos  ac  effaith  am  y  Bod  o  Dduw.  Drachefn,  y  mae  sylw 
beuuyddiol  yn  daugos  fod  deddfau  natur  yn  sefydlog,  ac  y  mae  yr  un 
sylw  yn  daugos  fod  dyuion  yn  ausefydlog ;  gau  hyuy  y  mae  yn  haws 
credu  fod  ychydig  uifer  o  ddyuion  yu  dyweyd  auwiredd  na  bod  deddfau 
natur  wedi  eu  newid,  a  dyua  ddiwedd  yn  ol  ei  farn  ef  am  y  prawf  o 
adgyfodiad  Crist.  Y  cyffro  a  barodd  Hume  oedd  yr  achos  i  Kant 
■wneuthur  ymchwiliad  newydd  i  edrych  pa  beth  sydd  sicr,  a  pha  beth 
sydd  ausicr,  a  gosod  y  prawf  am  y  Lod  o  Dduw  ar  sylfaen  arall,  sef 
ar  egwyddorion  moesol.  Pa  beth  bynag  sydd  ammheus  y  mae  egwydd- 
orion  y  ddeddf  foesol  yn  sicr,  ac  uis  gall  fod  deddf  heb  ddeddfroddwr. 
Nid  yw  hwn  ond  hen  brawf  mewn  gwisg  newydd  ;  ac  er  nad  oes  ynom 
un  ammheuaeth  am  ei  ddigonobwydd,  nid  ydym  yn  gweled  fod  yr 
achos  lleiaf  i  Kant  roddi  i  fynu  y  prawf  oddiwrth  achos  ac  effaith.  Er 
fod  Dr.  Eeid  yu  llawer  gwauach  dyu,  eto  safodd  yn  fwy  diysgog,  a  dadl- 
euodd  yn  nerthol  dros  yr  hyu  a  alwai  yn  wirioneddau  synwyr  cyfircdir^ 


G46  IIAMILTON  A  MILL. 

y  rlmi  nis  gcllir  cu  profi  am  eu  Lod  yu  wi-eicldyn  pob  prawf.  Gorch- 
wyl  mynycli  gan  Dr.  Thonias  Brown,  yr  hwn  a  fu  yn  boblogaidd  am 
ysbaid,  ocdd  taflu  dirmyg  ar  Eeid  :  ond  wedi  hyny  cyfododd  Hamilton 
i  amddiflfyn  Rcid ;  ac  yn  awr  y  mae  Reid  wedi  dyfod  yn  barchus  un- 
waith  eto,  a  Brown  wedi  myned  o'r  golwg.  Ofnwn  fod  Hamilton,  fel 
Kant  wedi  ildio  mwy  nag  ocdd  achos  iddo  gyda  golwg  ar  y  prawf  am 
y  Bod  0  Dduw ;  cr  hyny  y  mae  cfe  yn  mhell  oddiwrth  ddcrchafu  y 
synwyrau  coríîorol  ar  draul  darostwng  y  meddwl  ei  hun,  ac  ni  fu  ncb 
yn  ddadlouwr  mwy  grymus  dros  egwyddorion  gwreiddiol  neu  gynenid 
yn  y  natur  ddyuol. 

Ac  yn  awr,  i  sylwi  yn  fwy  neillduol  ar  olygiadau  Mr.  Mill,  liyderwn 
y  cawn  wneuthur  hyny  gyda'r  parch  sydd  yn  gweddu  i  awdwr  mor 
enwog.  Ond  er  ein  parodrwydd  i  gydnabod  ei  fod  yn  un  o'r  ymres- 
ymwyr  mwyaf  cywrain,  ac  yn  im  o'r  ysgrifemyyr  mwyaf  medrus,  nis 
gallwn  lai  na  theimlo  ei  fod  fel  athronydd  yn  ddiffygiol,  wrth  ei  gy- 
mharu,  nid  yn  unig  à  Leibnitz  neu  Hamilton,  ond  hydyn  nod  â  Loclcc : 
oblegid  meddyHem  mai  rhy  brin  y  cytunai  efe  â  Locke  i  gymeryd  my- 
f\T:dod  fel  ffynhonell  gwybodaeth.  Y  mae  ganddo  le  i  fyfyrdod  o 
anghcnrheidrwydd,  ond  nid  fel  ffynhonell  gwybodaeth  ;  ac  y  mae  yn 
tueddu  braidd  i  ymwrthod  â'r  gair  '^pcrception,'"  y  gair  sydd  yn  arwyddo 
fod  yr  enaid  yn  weithredydd,  ac  nid  yn  oddefydd,  yn  ei  berthynas  à'r 
syuwj-rau.  îs'id  yd^-m  yn  gwybod  fod  Mr.  Mill  wecli  rhoddi  lle  i  ben- 
derfynu  pa  un  a  yw  yn  credu  neu  yn  anghredu  fod  enaid  mewn  dyn,  a 
thra  nad  yw  wedi  dywedyd  yn  eglur  y  uaill  ffordd  neu  y  llall,  ni  a 
obeithiwn  y  goreu.  Ond  pa  beth  bynag  a  olyga  wrih  y  meddwl,  y  mae 
yn  rhyfedd  nad  yw  jn  caniatàu  iddo  gjTnaint  o  aUu  ag  sydd  i'w  weled 
yn  amlwg  yn  mhob  peth  byw  o'n  hamgylch.  Yr  ydym  wedi  son  eisoes 
am  allu  y  corfif  byw,  ac  y  mae  yr  un  peth  i'w  ganfod  mewn  bywyd 
ilysiéuol.  Pa  le  y  mac  yr  achos  fod  y  goeden  yn  tyfu  mwy  na'r  gai*eg? 
Nid  yn  y  pridd  sydd  wrth  ei  gwraidd,  nac  yu  y  gwlaw  sydd  yn  disgyn 
:irni,  nac  yn  yr  awyr  a  anadlir  ganddi.  Mae  yn  wir  y  rhaid  iddi  gael 
yr  holl  fonteision  allanol  hyn  ;  ond  y  mae  yr  achos  ynddi  hi  ei  hun. 
Neu  pa  le  y  mae  yr  achos  fod  y  fesen  yn  dyfod  yn  dderwcn  mwy  nag 
yn  rhyw  goeden  arall  ?  Atebai  yr  athronwyr  synwyrj'ddol,  pe  dywed- 
cnt  jn  gj'son  á  hwy  eu  hunain,  fod  yr  achos  i  gyd  oddiallan  mewn 
rhyw  neiUduohrwydd  yn  natur  y  ddaear  neu  yr  awyr.  Y  cwbl  sjM  gan 
yr  hedyn  i'w  wneuthiu*  yw  derbyn  argrafíiadau  oddiwrth  wrthddi-ychau 
allanol,  ac  fol  y  byddo  yr  argraffiadau  hyny,  felly  y  bydd  ansawdd  y 


IIAMILTON  A  MILL,  G47 

goeden.  Os  yw  hyu  yn  ynfyd  i'w  ddywedyd  am  fywyd  llysieuol,  pa 
fodd  nad  yw  yn  fwy  ynfyd  i'w  ddywedyd  am  y  meddwl  ?  Ac  os  yw  y 
dderwen,  o  ran  y  ffurf  o  lioni,  yn  y  fesen,  pa  fodd  y  mae  yn  afresymol 
i  ni  gredu  fod  lioll  ffurf  ein  gwybodaeth  yn  y  meddwl  o'r  dechreu  ?  Y 
mae  yr  ŵmgylchiadau  allanol  yu  achlysuron  i  ddwyny  meddwl  i  weith- 
rediad,  ond  nid  ydynt  yu  achosiou,  a  dyma  yr  holl  wahauiaeth.  A 
rhag  i  neb  gamddeall  y  gair  "ffurf "  yn  y  cysylltiad  hwu,  efallai  y 
dylid  ychwauegu  mai  yu  y  ffurf  yu  fynych  y  mae  gwerth  a  haufod 
yn  gyunwysedig.  Mewii  uatur  uid  gwahauiaeth  yu  ausawdd  y  defu- 
yddiau  sydd  yu  gwneuthiu*  y  naill  beth  yn  werthfawrocach  na'r  Uall, 
ond  y  ffurf  yu  ol  yr  hou  y  mae  y  defuyddiau  hyny  wedi  eu  trefnu. 
Ac  mewu  celfyddyd  drachefu,  uid  ausawdd  y  defnyddiau  sydd  yu 
achos  o  brydferthwch  a  gwerth  y  darhiu,  oud  y  ffurf  a  roddir  i'r  defn- 
yddiau  hyuy,  gau  y  darhiuydd.  Yr  oedd  yu  rhaid  cael  y  defuyddiau, 
mae  yn  wir ;  ond  buasai  y  darlun  heb  ei  wneyd  er  hyuy,  ueu  wedi  ei 
wueyd  yu  dra  anmherffaith,  oni  buasai  y  ffurf  oedd  yu  meddwl  y  celf- 
yddydwr.  Felly  yu  holl  weithrediadau  y  meddwl,  yr  elfeu  bwysicaf 
yw  y  ffurf  a  roddir  i"r  defuyddiau  a  drosglwyddir  iddo  gau  y  synwyrau ; 
ac  y  mae  yu  auhawdd  gweled  o  ba  le  y  gall  y  ffurf  hou  ddyfod  oud  o'r 
meddwl  ei  huu. 

Ni  fwriedir  hyu  fel  prawf  diammheuol,  ond  fel  arweiuiad  at  y  prawf , 
oblegid  pe  deallem  y  gwahauiaeth  rhwng  yr  acliOä  a'r  achlysur,  a 
rhwng  y  ffurf  haufodol  a'r  defuydd,  byddai  hanuer  y  gwaith  wedi  ei 
gyflawui.  Ac  os  nad  yw  yr  ystyriaethau  hyu  yu  proíi  fod  egwyddor- 
ioii  gwreiddiol  yn  y  meddwl,  y  maeut  yu  sail  i  ddysgwyl  hyny  o  leiaf 
yu  ol  deddfau  cyfatebiaeth.  Ond  yr  hyn  sydd  yu  profi  hyuy  tuhwnt  i 
bob  ammheuaeth,  yn  ol  baru  y  rhai  hyuy  yr  edrychwu  aruyut  fel  y 
dosbarth  goreu  a  chywiraf  o'r  athrouwyr,  ydyw  fod  elfenau  pwysicaf 
eiu  gwybodaeth  yu  gyfryw  nas  galleut  ddyfod  i'r  meddwl  trwy  y  syn- 
wyrau,  uac  ychwaith  trwy  fyf^'rio  ar  yr  hyu  sydd  j-n  dyfod  trwy  y 
synwyrau.  Uu  o'r  elfeuau  hyny  ydyw  y  drychfeddwl  o  anghonrheid- 
rwydd,  yr  hwn  a  gysylltir  geuym  ä  phob  syniad  am  achos  ac  effaith, 
:l  holl  wirioueddau  rhif  a  mesur,  ä  rhesymeg,  ac  â  holl  egwyddorion 
moesoldcb.  Nid  syuiad  uacaol  sydd  j^ma,  fel  y  mac  Mr.  Mill  yu  ccisio 
profi,  sef  uas  gwelsom  ni  hwynt  fcl  arall,  ac  am  hyny  uas  gallwu 
feddwl  am  danynt  fel  arall ;  oud  syuiad  cadaruhaol  mai  fel  hyn  y  mae 
yu  rhaid  iddyut  fod  bob  amser  yu  mhob  lle.  Nid  yw  pob  gwybodaeth 
sydd  yn  dyfod  trwy  y  synwyrau  yu  cyrliaedd  yii  mhellach  na  rhyw 


018  IIAMILTON  A  MILL. 

rauau  o  amscr  a  lle  a  cLlacth  tlau  oiu  sylw ;  outl  y  mao  mcdclwl  clyn 
yn  metldu  gallu  i  gymcrytl  i  mewn  bob  amser  a  phob  llc  ar  unwaith, 
ac  i  bendcrfyuu  gj'da  sicrwydd  mai  fel  hyn  yr  octld,  y  mac,  ac  y  bydd 
byth,  yn  mhob  byd  yu  lioll  ymcrodraeth  Duw.  Yn  nglyn  â'r  sicrwydd 
liwii  y  mae  ynddo  deimlad  o  ansicrwydd  am  y  cwbl  a  dderbynir  trwy 
y  synwyrau,  fel  nas  gall  ddywcdyd  nad  ydynt  yn  waliauol  yn  awr 
mcwn  lleocdd  craill,  ac  na  fydtîíiut  yn  walianol  yma  mewn  amser  dyfod- 
ol.  Os  ywdyn  yn  meddu  y  gaUu  hwn,  yu  nghanol  ansicrwydd  y  cwbl 
oddiallan,  i  beutTerfynu  gyda  sicrwydd  am  ryw  ddosbarth  o  wirion- 
eddau,  ac  i  estyn  y  sicrwydd  hwnw  i  belldcr  anfesurol  mewn  amser  a 
lle,  y  mae  yn  bur  anhawdd  gwelcd  o  ba  le  y  mae  ei  wybodaeth  am  y 
gwirioneddau  hyny  yn  dyfod,  os  nad  yv/  yn  tarddu  o  ryw  egwyddorion 
gwrciddiol  yn  y  meddwl.  Y  mae  y  cyfryw  allu,  yn  y  wedd  o  anghen- 
rheidrwydd  diammodol  a  thragywyddol  sydd  yn  iierthyn  iddo,  yn 
d\N^m  ynddo  ei  hun  brawf  o'i  ddwyfol  darddiad,  ac  yn  ein  gorfodi  i 
gredu  gyda'r  Apostol,  fod  y  rhai  nad  y  w  y  ddeddf  ganddynt,  wrth  natur- 
iaeth  yu  daugos  gweithred  y  ddeddf  yn  ysgrifeuedig  yn  eu  calouau. 

Yr  unig  fl'ordd  i  ochel  grym  y  rhcswm  hwn  ydyw  trwy  wadu  fod 
y  cyfryw  anghcuhrcidi-wytM  yn  bod;  ac  os  nad  ydym  yn  camsynied, 
dyma  y  ffordd  a  gymerir  gan  Mr.  Mill.  Yr  ydym  yn  ofni  gwncuthur 
cam  ág  ef  trwy  eiii  bod  efallai  wedi  gadacl  rhai  rhanau  o'i  w^eithiau 
heb  eu  darllen  yu  ddigon  manwl.  Dichou  y  gallai  rhai  dybied  uad 
ydyw  yu  mhob  ystyr  yn  anghredu  fod  gwirioncddau  aughenrheidiol ; 
ond  y  mae  yn  sicr  ei  fod  yn  eu  gwrthod  yu  hollol  yn  eu  perthynas  á'r 
meddwl :  ac  y  mae  hyu  mewn  effaith  yn  dyfod  i'r  un  peth,  oblegid  nis 
gallwn  gredu  fod  unrhyw  osodiad  yn  wirionedd  aughenrheidiol  heb  fod 
ymwybydtliaeth  o'r  aughenrheidrwydd  hwnw  j'u  y  meddwl.  Gellid 
íybied  hefyd  mai  dadleu  y  mae  yu  erbyu  yr  aughenrheidrwydd  i 
gredu,  ac  nid  yn  erbyn  credu  yr  augheurhcitlrwydd :  megys  yn  y  geiriau 
canlynol  o'i  waith  ar  Eesymeg,  {Cjî.  ii.,  t.d.  97,)  "  Nid  oes  un  gosod- 
iad  am  yr  hwn  y  gelHr  dyweyd  fod  pob  meddwl  dynol  dan  anghen- 
rheidrwydd  i'w  gredu  yn  dragywyddol  a  digyfuewid.  :-  Llawer  o'r 
gosûdiadau  am  y  rhai  y  mae  hyu  wedi  ei  ddywedyd  yn  fwyaf  sicr,  y  mae 
rhifedi  mawr  o  fodau  dynol  wedi  eu  haughredu.  Y  pethau  a  dybiwyd 
nas  gallai  ueb  lai  na'u  credu  ydynt  aueii-if ;  oud  ui  cheiddwy  genhcdl- 
aeth  i  wueyd  yr  uu  a'r  imrhyw  gofrestr  o  houyut.  Y  mae  uu  oes 
ueu  genedl  yn  credu  yn  ddiammheuol  yr  hyn  sydd  yn  ymddaugos  i  un 
arall  yn  anghredadwy  :  ceir  uu  pcrsou  heb  ddim  arwydd  o  grediniaeth 


HAMILTON  A  iIILL.  G49 

ag  sydd  yn  ymdclangos  i  un  arall  yn  hollol  wreiddiol  mewn  aynol- 

iaeth."     Yma  gellid  tybied  ci  fod  yn  ymresymu  jm  unig  yn  erbyn  3'r 

angbenrheidrwydd  o  gredu,   tra  y  mae  yn  caniatâu  y  gellir  credu  yr 

anghenrheidrwydd.  Ond  wrth  eu  hystyried  y  mae  y  ddau  yma  eto  yn  dy- 

fod  i'r  un  peth ;  oblcgid  pan  ddaw  dyn  i  gredu  fod  unrhyw  osodiad  yn 

wirionedd  anghenrheidiol,  y  mae  ar  unwaith  yn  teimlo  anghenrheid- 

rwydd  i'w  grcdu.     A  chyda  golwg  ar  y  rheswm  fod  eraiU  nad  ydynt 

yn  ei  gredu,  nid  ydjTn  yn  gwybod  fod  neb  yn  dal  y  rhaid  fod  dyn  o'i 

febyd  yn  ymwybodol  o'r  anghenrheidrwydd  hwn.    Y  cwbl  yr  ydym  yn 

dadleu  drosto  ydyw  fod  gwmoneddau  yn  bod  y  mae  yn  rhaid  i  ddyn  eu 

credu  pan  ddaw  i'w  deall,  ac  y  mae  y  rhaid  hwnw  yn  cynnwys  ei  fod 

yn  credu  ar  yr  un  pryd  fod  y  gosodiadau  hyny  yn  wir  o  aughenrheid- 

rwydd.     Gall  hadau  gael  eu  cadw  am  flynyddoedd  heb  ffrwytho,  ond 

y  mae  yr  achos  o'r  firwyth  ynddynt  yr  holl  amser  hwnw  mor  wirion- 

eddol  a  phe  buasent  yn  firwytho  y  flwyddyn  gyntaf.  Felly  y  mae  llawer 

o'n  hamgylch  yn  meddu  galluoedd  cryfìon  wedi  treulio  eu  hoes  heb 

gredu  Euclid ;  ond  ni  ddygwyddodd  i  ni  erioed  gyfarfod  â  neb  a  ddaeth 

i  ddeall  y  llyfr  hwnw  nad  oedd  yn  teimlo  ei  fod  dan  yr  anghenrheid- 

rwj'dd  i  gredu  pob  gair. 

Yn  y  gyfrol  gyntaf  o'i  waith  ar  Eesymeg  y  mae  Mr.  Mill  yu  cymer- 

yd  trafferth  i  ddangos  ein  bod  yn  dyfod  i  wybodaeth  o'r  gwirioncddau 

cyntaf  mewn  rhif  a  mesur  trwy  sylwi  ar  wrthddiwchau  allanol ;  ac  y 

mae  yn  ymddangos  fod  Syr  John  Herschel  yn  cytuno  àg  ef  yn  y  golyg- 

iad  hwn.     Dichon  i  hyn  i  gyd  fod  yn  gywir  ;  ond  nid  yw  yn  cyffwi'dd 

â'r  pwnc.  Y  mae  pawb  yn  caniatâu  fod  achlysuron  oddim'th  amgylch- 

iadau  allanol  yn  anghenrheidiol  tuag  at  ddwyn  allan  yr  egwyddoriou 

sydd  yn  y  meddwl ;  ond  er  tybied  mai  trwy  wcled  dwy  lincU  gyfochrog 

y  daethom  i  ddeall  nas  gallant  gyfarfod  â'u  gilydd,  y  mae  y  gofyniad 

yn  aros,  Onid  oes  yma  syniad  0  anghenrheidrwydd  ?  ac  0  ba  le  y  mae 

y  syniad  hwn  wedi  tarddu  ?  Y  mae  Mr.  Mill  yn  ceisio  ateb  y  gofyniad 

trwy  ddyweyd,  er  nad  yw  y  llygad  yn  gaUu  canlj-n  y  llincUau  yn  mhell, 

fod  y  meddwl  yn  gaUu  dychymygu  eifodyn  eu  gweled  o  hyd  yn  rhedeg 

yn  gyfochrog  heb  gyfarfod  â'u  gilydd.      Ond  y  mae  y  gofyniad  o  hyd 

yn  aros  heb  ei  ateb  ;  oblegid  nid  yn  uuig  yr  ydym  yn  gaHu  dychymygu 

fod  y  ddwy  linell  yn  cadw  yr  un  pclldcr  oddiwrth  eu  gilydd,  yr  hyn 

sydd  yn  cynmvys  nad  ydynt  yn  cyfarfod,  ond  yr  ydym  yn  sicr  os  bydd 

dwy  linell  uuion  yn  dechreu  rhedeg  yn  yr  un  bellder  oddiwrth  eu  gil- 
2  T 


650  HAMILION  A  MILL. 

ydd,  nas  gallant  byth  gyfarfod ;  a'r  gofyuiad  ydyw,  0  ba  le  y  luae  y 
sicrwydd  a'r  anghenrheidrwydd  hwu  yn  tarddu. 

Ac  heblaw  anghenrheidrwydd,  y  mae  yn  y  nieddwl  ryw  syniad  o 
berfifeithi-wydd  nas  gallasai  ddyfod  iddo  trwy  y  synwyrau.  Y  mae 
cywú-deb  ein  hymresymiadau  am  ddeddfau  lle  yu  ymddibyuu  ar  fod  y 
lliuellau  yn  berfifaith  union,  a'r  cylchoedd  yn  berffaith  grwn  ;  ond  nid 
trwy  sylwi  ar  aughreifftiau  o'r  perffeithi'wydd  h^Yu  yn  y  byd  allauol  yr 
ydym  j-u  dwyn  ymlaen  em  hymresymiadau.  Y  mae  y  bachgen  yn 
t^Tiu  rhj'Arfath  o  lun  trionglog,  a  phe  buasai  yn  mesur  yr  onglau, 
efallai  y  cawsai  allan  fod  eu  swm  yn  rhvwle  yn  agos  i  lianner  cylch, 
oud  nis  gallasai  byth  wybod  felly  yn  berfifaith  pa  faint  ydynt  neu  y  dyl- 
ent  fod.  Oûd  yn  rhyw  fodd  heb  ymddibynu  ar  gywirdeb  y  llun  oddiallan 
y  mae  yn  gallu  ymresymu  am  yv  onglau  fel  pe  buasai  y  lliuellau  yn 
berffaith  union,  pa  mor  wyrgam  bynag  y  byddont ;  ac  j-n  gaUu  dy- 
■wedyd  eu  swm,  nid  yn  agos,  ond  i  berffeithrw^'dd.  Efallai  y  dywedir 
fod  ganddo  gynllun  perôaith  yn  ei  feddwl.  Digon  gwir ;  ond  o  ba  le  y 
mae  y  cynlluu  perffaith  hwnwyn  dyfod  ?  Addefwn  na  fuasai  jti  ymwy- 
bodol  o'r  cynllun  hwn  yn  ei  feddwl,  oni  buasai  iddo  -weled  neu  deimlo  y 
lluu  oddiallan ;  ond  pe  buasai  yu  ymddibynu  yn  hollol  ar  y  llun  oddiall- 
an  uid  yw  yu  debyg  y  buasai  ganddo  byth  gynllun  perffaith  oddifewn, 

Hyd  y  gallwu  ddeall  Mr.  Mül,  y  mae  efe  yn  gwadu  hyn  oll,  ac  yn 
dywedyd  nad  oes  dim  yn  y  meddwl  ond  darluniau  anmherôaith  o'r 
hyn  a  welir  oddiallan.  Oddiallau  y  mae  cywirdeb,  ac  oddimewn  uid 
oes  ond  aughywirdeb.  Y  mae  y  meddwl  yn  ein  dysgu  fod  pob  llinell 
o  ganolbwyut  y  cylch  i'r  amgylchedd  yn  rhwjTU  o  fod  yn  hollol  o'r  un 
hyd;  ond  dywed  Mr.  Mül  fod  hyn  "  yn  wir  am  bob  cylch  mor  bell  ag 
y  mae  yn  wir  am  unrhyw  un :  ond  uid  yw  yn  hollol  wir  am  imrhj-w 
gylch  ;  nid  yw  ond  yn  agos  i'r  gwir  ;  mor  agos  fel  nad  oes  un  cjfeìl- 
iomad  o  bwys  yn  dygwydd  mewn  ymarferiad  trwy  dybio  ei  fod  yu 
hollol  wir."  Ar  ryw  olwg  y  mae  yn  anhawdd  deall  pa  fodd  y  gallai 
Mr.  Mill  gredu  yr  hyu  y  mae  yu  dadleu  drosto ;  ond  os  gosodwn  ein 
hunain  yn  yr  un  safle  ág  ef,  i  edrj'ch  o'r  byd  allanol  ar  y  byd  tufew^nol, 
yna  ni  fydd  yn  anmhosibl  tybied  nad  os  dim  sicrwydd  na  pherffeith- 
rwydd  ond  yn  y  wybodaeth  sydd  yn  dyfod  trwy  y  syuwyrau,  ac  o'r 
diwedd  gallem  weithio  eiu  hunaiu  i  wadu  pob  anghenrheidrwydd,  yr 
hyn  a  wneh-  gau  Mr.  Mill  gyàa  golwg  ar  wirioneddau  rhifyddol  o  leiaf ; 
oblegid  yu  agos  i  ddechreu  y  bennod,  o'r  hon  y  cymerwyd  y  dj^yniad 
blaenorol,  y  mae  yn  dyweyd  (Logic,  vol.  I,.  p.  25-1.),  "Ynodweddhwn 


HAMILTON  A  MILL.  651 

0  anglienrlieicLi-wycltl,  a  brioclolir  i  wirioncddau  rliifyddiaetb,  ac  byd 
ya  uod  (gyda  rbai  eitbriadau  a  grybwyllir  eto)  y  sicrwydd  neillduol  a 
briodolir  iddynt,  nid  yw  ond  twyll."  Yma  eto  y  mae  gradd  o  amwys- 
edd  yu  y  geiriau ;  oblegid  uid  yw  yn  eglur  pa  betb  a  feddylir,  pa 
uu  ai,  mai  twyll  yw  y  gred  gyffredinol  fod  angbenrbeidrwydd  yu 
pertbyu  i  wirioneddau  rbifyddiaetb,  neu  ynte,  mai  twyll  ydyw  credu 
fod  y  gred  hono  yn  bod.  Os  y  cyntaf  yw  y  mcddwl,  y  mae  byny  jti 
cynuwys  uas  gallwu  fod  yu  sicr  am  ddim ;  oblegid  os  y w  ein  sicrwydd 
yu  ansicr,  o  ba  le  y  mae  i  ni  ddysgwyl  sicrwydd.  Gwyddom  fod  ein 
synwyrau  yn  fynycb  yn  eiu  camarwain  :  ond  yr  oeddym  yn  arfer 
meddwl  fod  yma  egwyddorion  oddifewn  y  gallem  ymddii-ied  iddynt ;  ac 
yn  awr  dywedir  wrtbym  fod  y  rbai  hyu  yu  ein  twyllo,  yr  hyn  sydd  ar 
unwaith  yn  diwreiddio  pob  gwybodaeth.  Ond  os  oes  teimlad  cyffred- 
inol  0  angbenrheidrwydd  gwirioneddau  rhifyddiaeth,  yua  uis  gellir  cael 
lle  i  ammheuaeth,  oblegid  uis  gallwu  ammheu  yr  hyn  yr  ydym  yn  ei 
gredu  0  anghenrheidrwydd.  Ond  mwy  tebyg  mai  yr  olaf  ydyw  medd- 
wl  Mr.  Mill,  sef  mai  twyll  ydj^w  priodoli  un  grediniaeth  o'r  fath  jTua 
i  ddyniou  yu  gyíîredin,  yr  hyn  sydd  yu  cynnwys  uad  yw  y  meddwl 
dyuol  o  angbenrheidrwydd  yn  credu  anghenrheichrwydd  gwirioneddau 
rhifyddiaeth.  Y  mae  hyn  yu  dwyn  yr  holl  ddadl  i  ychydig  le,  gau 
mai  yr  unig  ofyniad  bellach  ydyw,  a  oes  sicrwydd  yn  meddwl  dyu  am 
y  gwirioueddau  hyu  mai  fel  y  maent  y  mae  yu  rbaíd  iddyut  fod ;  a'r 
uuig  ffordd  i  gael  atebiad  ydyw  trwy  i'r  dyn  edrych  i  mewn  i"w  feddwl 
ei  hun.  Trwy  wadu  yr  angbenrbeich'wydd  hwu,  y  mae  Mr.  Mill  gys- 
tal  ag  addef  nas  gellh'  dal  yr  anghem-heidrwydd  heb  ddal  befyd  fod 
egwyddoriou  gwreiddiol  mewn  dyn  :  ac  y  mae  yu  rhaid  i  ni  ychwan- 
egu  fod  yr  ymddygiad  hwn  yu  aughysou  á'r  ganmoliaeth  gyffredin  a 
roddir  iddo,  ei  fod,  yn  lle  cymeryd  dim  yu  ganiataol,  yn  esbonio  pob 
peth  yn  drwyadl.  Pe  buasai  yu  caniatâu  fod  yr  angheurheidrwydd 
yu  bod,  ac  yu  llwyddo  i  esbonio  pa  fodd  y  daetb  trwy  gyfrwug  y  syu- 
wyrau  j'u  uuig,  buasai  felly  wedi  eunill  hawl  i'r  ganmoHaeth.  Oud 
yu  awr  y  mae  yn  j-mdrechu  i  dori  y  cwlwm,  yn  lle  ei  ddatod.  Ac  ua 
feddyher  ein  bod  yn  ei  ddirmygu  wrth  ddywedyd,  nad  ydym  eto  yu 
galhi  credu  ei  fod  wedi  llwyddo  i  ddileu  yr  angheurheidrv,-ydd,  mwy 
nag  i'w  esbonio. 

H)'d  yu  hyu  yr  ydj-m  wedi  sou  jti  fwyaf  neillduol  am  ddcddfau  am- 
ser  a  lle  :  ond  y  mae  byd  moesol  yu  bod,  ac  y  mae  i'r  byd  hwnw  ei 
ddeddfau.      Ac  yma  y  mae  yu  hyfryd  genym  ddyfod  i  g}"tundeb  á  Mr. 


Cü2  lîAMILTON  A  MFLL. 

Mill  me^YU  \m  pctb,  sef  yu  ci  olygiad  ai'  lesoldcb  (utUHij)  íe!  rliau  o 
foesoldeb.  Nid  ydym  yn  hofif  o'r  gair  vt'.lily  yn  y  cysylltiad  hwn 
oblegid  y  mae  creaduriaid  dii-eswm  yn  llesol ;  a  gwcll  fuasai  geuym 
yr  beu  air  hcncvolcnce,  neu  ryw  air  cyffelyb  :  ac  y  mae  yu  rbaid  addcf 
fod  Bentbam  a'i  ganlyuwyr  wedi  rboddi  gwedd  ry  buuauol  ar  yr  boll 
gyfundraetb,  trwy  ddwyn  i  fewn  les  y  gweitbredydd  yn  gymaint,  os 
uad  yn  fwy  na  lles  ueb  arall.  Er  byny,  y  mae  ystjn.-  yn  bod  yu  yr  bwn 
y  mae  llcsoldeb  yu  rbau  ucbel,  os  uid  yr  ucbaf,  mewu  moesoldcb. 
Ouid  yw  yu  ddyledswydd  aruom  amcanu,  byd  y  gallom,  at  lesâu  ein 
cyd-ddynion  ?  Ouid  yw  yu  ddylcdswydd  aruom  wueutbur  i  eraill  megys 
yr  ewyllysiem  i  eraill  wucutbur  i  niuuau  ?  A  pba  betb  yw  byn  oud 
dyledswydd  i  geisio  bod  o  ryw  les  iddynt  ?  Er  byny  yn  yr  olwg  ymíu 
ar  foesoldeb,  beb  fyned  yu  mbellacb,  y  mae  rbyw  elfcu  yu  gaufyddad- 
\r^  nas  gallasai  ddyfod  i  mewn  trwy  y  syuwyrau,  ac  y  rbaid  iddi  gan 
byuy  fod  wedi  tarddu  o  ryw  egwyddoriou  gwreiddiol  yu  y  meddwl.  Y 
cwbl  y  mae  y  synwyrau  yn  ei  ddysgu  ydyw  ein  lles  eiu  bunain :  ond 
pa  betb  sydd  yn  peri  i  ni  deimlo  y  dylem  awyddu  am  fod  yn  Ues  i 
eraUl  ?  Ac  o  ba  le  y  daetli  y  syniad  am  ddyledswydd  o  gwbl  ?  Add- 
efwn  fod  y  syniad  bwu  yu  wauaidd  iawn  yn  y  goreu  o'r  pagauiaid,  ac 
mai  priu  y  mae  gair  o  sou  am  dauo  yn  eu  cyfundracthau  :  oud  nid  yw 
byu  yu  proíi  uad  yw  jt  badau  yn  y  meddwl  dynol,  er  fod  yn  rbaid 
iddyut  wrlb  diùniaetb  cyn  y  gallant  ddwyn  fÉrwyth. 

Oud  er  cauiatâu  fod  llcsoldcb,  ueu  yn  hytracb  cariad  ueu  gymwyu- 
asgarwch,  yn  rbau,  ac  yu  rbau  bwysig,  mewn  moesoldeb,  nid  ydym  er 
hyny  yn  barod  i  addcf  mai  dyma  yr  oll  o  focsoldeb.  Y  mae  yn  rbaid 
i  ui  alw  sylw  eto  at  yr  hyu  a  ddywed  Plato  am  y  terfyu  a'r  diderfyn. 
Er  y  dylem  awyddu  bob  amser  i  fod  o  ryw  les  i'u  cyd-ddyuion,  y  mae 
yn  rhaid  i'r  awydd  bwu  weitliredu  yn  ol  rhyw  reolau,  ac  o  fcwu  rbyw 
derfyuau,  ncu  y  mae  yn  sicr  o  wneyd  cymaint  o  ddrwg  ag  o  dda,  ac  o 
wueyd  di'wg  wrth  geisio  gwneyd  da.  Nid  oes  dim  yu  fwy  gwasanacth- 
gar  mewu  natur  ua'r  tàn  a'r  dwfr ;  oud  y  maeut  mewn  augen  gwas- 
tadol  am  ryw  derfynau  i'w  cadw  yu  eu  Ue,  ac  i'w  cyfcirio  i  weithredu 
yu  y  fatb  fodd  ag  i  wueuthur  lles,  ac  nid  afles.  Y  mae  yu  ymddangos 
gau  byny  nas  gall  fod  cyfuudractb  gyflawn  o  foesoldeb  heb  fod  lìe 
ynddi  i  gyfìawnder  a  gwiriouedd,  y  rhai  ydynt  yn  dwyu  yuddyut  eu 
huuaiu  brawf  o'u  tarddiad  yn  yr  augbeurbeidi-wydd  sydd  yu  pertbyn 
iddynt.  Y  mae  yr  ysgol  synwyryddol  yn  gyfíredin  yn  gwadu  jt:  aughen- 
rheidrwydd  bwn  eto ;  ond  nis  gallwu  lai  na  meddwl  eu  bod.  trwy  hyny 


HAMILTCN  A  JIILL.  663 

yn  cladsylfaerm  pob  moesoldeb ;  oblegid  os  nad  oes  gwalianiacth  liaii- 
fodol  rliwng  da  a  drwg,  gall  y  da  fod  yn  ddrwg,  a'r  drwg  yn  dda  ;   ac 
os  uuwaitli  y  credwn  byn  am  danynt  nis  gallwn  garu  y  naiU  na  cbasáu 
y  Uall.      Y  diffyg  mawr  yn  yr  boU  ysgol  bon  o  ysgrifenwyr  yw  anallu 
i  esgyn  uwcblaw  y  byd  amscrol,  i  weled  Bôd  neu  wirionedd,  y  rbai  y 
mae  y  rbeswm  am  eu  bod  neu  eu  gwiriouedd  j^nddynt  eu  bunaiu.      Y 
mae  y  rbeswm  am  y  Bùd  o  Dduw  yn  Nuw  ei  buu,  ac  felly  y  mae  yn 
bod  0  augbeurbeidrwydd :   ac  yn  yr  un  modd  y  mae  y  rbeswm  am 
egwyddorion  moesol  jmddj^nt  bwy  éu  bunaiu,  ac  felíy  y  maent  yn  au- 
gbenrbeidiol  angbyfuewidiol.      Ond  yu  Ngbymru  nid  ocs  cymaint  o 
a:-bos  i  brofi  byu,  gau  fod  plaut  yr  Ysgolion  Sabbotbol  yn  credu  au- 
gbyfnewidiüldeb  augbeurbeidiol  y  ddeddf  foesol,  ac  yn  credu  befyd  fod 
y  syuiadau  sydd  gauddyut  am  y  ddeddf  bouo  yn  eu  cynnysgaeddu  â 
rbeol  berffaitb  i  ymgyrbaedd  ati.     Ac  os  unwaitb  y  ceir  golwg  fel  byn 
ar  angbeurbeidrwydd  a  pberffeitbrwydd  y  ddeddf  foesol,  yua  bydd  yn 
rbaid  i  ui  gredu  fod  egwyddoriou  moesoldeb  yn  wreiddiolyn  y  meddY.i 
dynol.     Er  mai  trwy  sylwi  ar  weitbredoedd  dynion  yr  ydym  yn  dyfod 
yn  ymwybodol  o'r  egwyddorion  sydd  ynom,  eto,  fel  y  dywedasom  o'r 
blaen  mewn  cysylltiad  arall,  nid  yw  byu  j'u  profi  mai  sylw  sydd  yu 
cynnyrcbu  yr  egwyddorion.     Fel  y  dyv.ed  Coleridge,  ni  fuasai  neb  yu 
gwybod  fod  gauddyut  allu  i  weled  oui  buasai  fod  gwrtbddrycbau  y  tu- 
allan  iddyut ;   eto,  nid  y  gwrtbddrycbau  allanol  sydd  yn  cynnyrcbu  y 
gallu ;  ond  y  mae  y  ddarpariaetb  angbeurbeidiol  }ti  bod  o'r  blaen,  er 
mai  trwy  weitbrediad  y  gallu  yr  ydym  yn  dyfod  i  wybod  ein  bod  yn  ci 
feddu.     Y  mae  yu  rbesymol  i  ni  faruu  oddiwrtb  gyfatebiaetb  mai  felly 
y  mae  yn  y  meddwl ;  ac  y  mae  natur  y  galluoedd  meddyliol  yu  profi 
mai  felly  y  mae  yn  rbaid  iddi  fod,  gan  fod  gweitbrediadau  y  galluocdd 
yu  dwyu  elfeuau  i'r  golwg  nas  galleut  fod  wedi  dyfod  i'r  meddwl  trwy 
y  synwyrau.  Nis  gallasem  deimlo  eiu  baumberfìeitbrwydd,  oni  buasai 
fod  genym  olwg  ar  reol  berô'aitb ;  ac  nis  gallasem  deimlo  fod  yr  au- 
mberffeitbrwydd  bwnw  yn  becbod,  byny  yw,  ei  fod  yuddo  ac  o  bono  ei 
buu  yu  ddrwg,  ac  nid  yn  unig  yn  ei  ganlyniadau,  oni  buasai  ein  bod 
wedi  cael  golwg  ar  reol  sydd  ynddi  ac  o  boni  ei  bun  jti  angbyfnewid- 
iol  dda  ;  ac  nis  gallasem  ganfod  y  cyfryw  reol  oni  buasai  fod  darpar- 
iaeiji  gymbwys  at  byuy  yuom  yu  wrciddiol. 


Cül  HAMILTON  A  MILL. 


II.     Y  Wybodaeth  am  Dduv/. 

Uu  o'r  ffeitliiau  Lynotaf  yn  lianes  atlirouiacth  yw  y  cyfuewidiad 
safle  a  welir  yn  ymresymiadau  Syr  "William  Hamilton  a  Mr.  Mansel 
ar  un  lla-w,  a  Mr.  Mill  ar  y  llaw  arall,  pan  yu  gadael  eu  lijaucliwiliadau 
cyíTrcdinol,  ao  yn  myued  ymlaeu  i  sylwi  yn  fwy  ucillduol  ar  uatur  y 
wybodaeth  am  Dduw.  Er  pob  ymdrech  i  geisio  eu  deall,  yr  ydym  yu 
methu  canfod  pa  fodd  y  macnt  j'u  gyson  à  hwy  cu  huuaiu :  ond  yr 
j-dym  yu  dywcdyd  hyu  gyda  llawer  o  ammheuacth,  oblegid  nid  oes 
dim  yu  fwy  peryglus  ua  chyhuddo  dyu  mawr  o  anghysoudeb.  Tra  y 
mae  dyniou  o  amgyffrcdiou  byriou  yu  gweled  darnau  o'r  gwirionedd, 
ac  yn  tybied,  oblogid  nad  ydynt  yn  gweled  ond  y  daruau,  eu  bod  yu 
aughysou  â'u  gilydd,  dichou  eu  bod  yu  berffaith  uuol  yu  meddwl  y 
dyu  sydd  yn  alhiog  i  edrych  ar  hoU  ranau  y  gwirionedd  yu  eu  cysyllt- 
iad,  ac  ar  y  gwirionedd  hwnw  yu  ei  berthyuas  á  gwiriouedd  uwch.  Fcl 
rheol  gyffredin,  nid  yw  yu  ormod  dywedyd  mai  ysgrifeuiadau  y  dyuiou 
mwyaf  sydd  lawuaf  o  anghysonderau  ymddangosiadol.  Er  hyny,  y 
mae  yn  rhaid  iddyut  beidio  bod  yu  aughysonderau  gwirioneddol ;  a 
j)ha  un  a  ydyw  yr  aughysouderau  yu  yr  achos  hwn  yu  rhai  gwirion- 
eddol  neu  ymddaugosiadol  ydyw  yr  hyu  yr  ydym  yu  teimlo  anhaws- 
der  i'w  benderfynu.  Gyda'r  esgusawd  diragrith  hwu,  efallai  y  goddefir 
i  ni  roddi  ger  brou  jv  hyu  sydd  yu  ein  dyrysu  yu  y  ddadl  rhwng 
Hamiltou  a  Mill,  ac  yn  fwy  neillduol  rhwug  Mill  a  Mausel. 

Daugoswyd  yu  barod  fod  Syr  William  Hamiltou  a  Mr.  Mansel  yu 
wi'thwynebwj'r  i'r  blaid  syuwyryddol  o  athrouwyr.  Nid  ydyut  yu  agos 
mor  bell  oddiwrth  y  blaid  hono  ag  oedd  Plato,  ueu  Des  Cartes,  neu 
Leibnitz  ;  ac  eto  nid  oes  un  ammheuaeth  nad  gyda'r  rhai  olaf  y  dy- 
muneut  gael  eu  rhestru  yu  hytrach  na  chyda'r  rhai  hyuy  sydd  yu 
gwadu  egwyddoriou  cyuenid.  Y  maeut  yu  dadleu  yu  gryf  dros  wirion- 
eddau  anghenrheidiol  a  thragywyddol :  a'r  hyn  sydd  yn  rhyfedd  ydyw, 
eu  bod  yn  ymddangos,  pan  yn  ysgrifenu  am  Dduw,  fel  pe  byddent  yu 
gwadu  anghyfuewidioldeb  egwyddorion  moesol.  Yr  oedd  Hamiltou 
yn  ystyried  mai  un  o  brif  orchwylion  ei  fywyd  oedd  sylfaenu  yr  hyn  a 
alwai  efe  yn  "  Athroniaeth  }t.- Ammodol "  fPhilosojyh)/  nf  the  Condition- 
ed).  Yr  ystyr  ydyw  fod  eiu  holl  wybodaeth  yn  ammodol,  ac  am  hyuy 
nas  gallwn  wybod  dim  am  Dduw,  oddieithr  trwy  ffydd.     Nid  yu  unig 


HAMILTON  A  MILL.  055 

yr  oedíl  yn  barnu  nas  gellir  ei  amgyfírecl,  ond  hefyd  nas  gellir  ei  ad- 
nabod :  ac  y  mae  yn  ymddangos  i  ni  mai  dyma  lle  y  mae  gwendid 
mwyaf  andwyol  ei  gyfundi'aeth.  Mewn  un  man  {Dìscuíísìous,  p.  15.) 
y  mae  yn  dweyd  mai  "cysegriad  olaf  ac  uchaf  pob  gwir  grefydd  a 
raid  fod  allor  ir  Dim  nid  aduaenir  ac  nls  gellir  ei  adnahod."  Y  mae 
Mr.  Mansel,  yn  ei  Bampton  Lecturcs,  wedi  cario  allan  y  golygiadau 
hyn,  a  hyny  efallai  i  raddau  pellach  nag  a  fwriadwyd  gan  Hamilton 
ei  hun.  Dybcn  !Mr.  Mausel  oedd  gwasanaethu  achos  crcfydd,  trwy 
ddangos  na  ddyhd  dadlcu  yu  erbjai  daioni  a  chyfîawnder  Duw  oddi- 
wrth  y  syniadau  sydd  genym  ni  am  focsoldeb,  gan  nad  yw  daioni  a 
chyfiawnder  mewn  àyn  ond  rhywbeth  tebyg,  heb  fod  yr  un  peth,  à 
daioni  a  chyfiawnder  fel  y  maent  yn  Nuw.  Ond  y  mae  yn  ammheus 
gan  lawer  ai  ni  ddarfu  iddo  wneuthur  niwed  yn  anfwriadol  i  grefydd 
wrth  geisio  ei  hamddiífyn.  Pa  fodd  bynag  am  hyny,  y  gofyniad  y  mao 
a  fynom  ni  âg  ef  yn  awr  ydyw,  ai  nid  yw  yr  athrawiaeth  hon  yn 
anghyson  á'r  gred  fod  egwyddorion  moesol  yn  dragywyddol  anghyf- 
newidiol.  Os  nad  yw  daioni  a  chyfìawndcr  yr  un  peth  o  ran  natur  yn 
Nuw  ac  yn  y  creadur,  yna  y  mae  yn  rhaid  eu  bod  yn  gyfnewidiol,  ac 
nad  oes  anghenrheidrwydd  yn  perthyn  iddynt. 

Yn  y  lle  ncsaf  ni  a  edrychwn  ar  yr  ochr  arall  i'r  ddadl.  Y  mae 
Mr.  Mill  fel  y  gwelwyd  wedi  cysegru  rhan  fawr  o'i  fywyd  i  ymladd  yn 
erbyn  pob  crediniaeth  am  wirioneddau  neu  egwyddorion  anghenrheid- 
ioL  Y  mae  wedi  gwneuthur  hjaiy  gyda  llawer  o  egni  a  medrusrwydd, 
ac  wedi  enuill  dylanwad  lled  helaeth  ar  feddwl  y  genedl  fel  Blaenor  yr 
athronwjT  synwyryddoh  Yn  ol  ei  farn  ef,  os  ydym  yn  ei  ddcall  yn 
gywir,  nid  oes  un  gwirionedd  yn  bod  y  gelHr  dywedyd  am  dano,  Y 
mae  hwn  yn  wirionedd  yn  mhob  mau,  ac  fc  fydd  yu  wirionedd  yn 
mhob  oes  :  ac  os  oes  neb  yn  tybied  fod  anghenrhcidrwydd  o'i  fewn  i 
gredu  y  fath  beth,  y  mae  yn  twyllo  ei  hun.  Ac  eto  y  mae  yr  un  awdwr 
yn  ymddangos  fel  pe  byddai  ei  frwdfrydcdd  a'i  eiddigedd  dros  anghyf- 
newidioldeb  y  ddeddf  foesol,  panyn  gwrthwynebu  Hamilton  a  Manscl, 
yn  ei  yru  tuhwnt  i  bob  terfynau.  Yr  hyn  a  ganlyn  yw  ei  ddywediad — 
"  Os,  yn  lle  y  newyddion  da  fod  Un  yn  bod,  yn  jx  hwn  y  mae  yr  holl 
ragoriaethau  y  gellir  mcddwl  am  danynt  gan  yr  uchaf  o  feddyhau 
dynol  yn  bod  mewn  gradd  nas  gallwn  ni  ei  amgyflred,  y  dywedir  wrthyf 
fod  y  byd  yn  cael  ei  lyi^'odraethu  gan  Un  y  mae  ei  briodohaethau  yn 
anfcidrol,  ond  nas  gallwn  wj'bod  pa  beth  ydjiit,  na  pha  beth  ydyw 
egwyddorion  ci  lywodraeth,  ond  yn  unig  nad  ydynt  yu  ennill  cymcrad- 


C5G  IIAMILTON  A  MILL. 

wyaeth  y  moesoldeb  dynol  ucliaf  yr  ydym  ni  yn  alluog  i  feddwl  am 
dano ;  argylioeddwcb  fi  o  hyn,  a  dygaf  fy  nhynged  fel  y  gallwyf,  Ond 
pan  ddywedir  "wrthyf  fod  yn  rhaid  i  mi  grcdu  hyn,  ac  ar  yr  un  pryd 
fod  yn  rhaid  i  mi  alw  y  bod  hwn  wrth  jt  euwau  sydd  yn  dynodi  y 
moesoldeb  dynol  uchaf,  dywedaf  mewn  geiriau  eglur,  Nas  gwnaf.  Pa 
allu  bynag  sydd  gan  y  cyfryw  fùd  drosof,  y  mae  un  peth  na  chaiff  ei 
wncuthur ;  ni  chaiff  fy  ngorfodi  i'w  addoli.  Ni  alwaf  ueb  yn  dda,  nad 
ydyw  yr  hyn  a  ddeallwyf  pan  yn  cjnnhwyso  y  gair  hwnw  at  fy  nghyd- 
greaduriaid ;  ac  os  gall  y  cyfryw  fùd  fy  nedfrydu  i  uffern  am  beidio  ei 
alw  felly,  i  uffem  yr  àf." 

Digon  tebyg  y  bydd  rhai  wrth  ddarllen  y  brawddegau  hyn  yn  eu 
hystyried  yn  llawn  o  rymusder  a  hyawdledd ;  ond  y  mae  yn  rhaid  i  ni 
gyfaddef  nas  gallwn  lai  na'u  cyfrif  yn  ffol  tuhwnt  i  gyffredin.     Nid 
ydynt  yn  gyson  â'r  gwylder  sydd  yn  gwcddu  i'r  pwnc,  hyd  yn  nod  pe 
buasai  y  desgrifiad  a  roddir  o'r  farn  wrthwynebol  yn  hollol  gywir. 
Ond  nid  ydyw  yn  debyg  i  gywir.      Cyfeirio  y  mae  Mr.  Mill  yn  y  Ue 
hwn  yn  fwyaf  uniongjTchol  at  Mr.  Mansel  a'i  Bampton  Lectures.    Ond 
dywedai  Mr.  Mansel  o  hyd  fod  Duw  yn  dda,  a  bod  cyfatebiaeth  rhwng 
ei  ddaioni  ef  a  daioni  mewn  creadur,  er  nad  ydjTit  yn  hollol  yr  un  peth. 
Ehyngddynt  hwy  eu  dau  yn  benaf  y  mae  y  ddadl  yn  awr,  ac  nid  yw 
yn  debyg  o  ddarfod  yn  fuan.     Ysgiifenodd  Mr.  Mansel  ddwy  erthygl 
alluog  yn  y  Contemporary  Retiew,  mewn   rhan  i  amddiffyn  Syr  W. 
Hamilton,  ac  mewn  rhan  i'w  amddiôyn  ei  huu.      Cyhoeddodd  Mr. 
Mill  atcbiad  mewn  nodiadau  yn  y  trydydd  argrafíìad  o'i  waith  yn  erbyn 
Hamilton  ;  a  chyhoeddodd  Mr,  Mansel  erthygl  arall  yn  ei  erbyn  yntau. 
Gyda  golwg  ar  y  mater  sydd  genym  yn  awr  dan  sylw,  y  mae  yn  an- 
hawdd  peidio  meddwl,  heblaw  eu  bod  fel  y  dywedwyd  yn  anghyson  á 
hwy  eu  hunain,  fod  rhy^y  anallu  rhyfeddyn  eumeddiannu  ar  amserau 
i  ddeall  eu  gilydd.  Er  anghraifft,  dywedai  Mr,  Mansel,  am  yr  Anfeidrol 
y  mae  rhai  athronwyr  yn  dywedyd  y  gellir  ei  adnabod,  nad  ydyw  ond 
gau-anfeidrol,  ac  nid  y  gwir  Dduw ;  yna  y  mae  Mr,  Mill  yn  ymresymu 
yn  ei  erbyn  fel  pe  buasai  wedi  dywedyd  mai  y  gau-anfeidrol  yw  yr  un 
nas  gelhr  ei  adnabod,     Mewn  un  man  y  mae  Mr.  Mansel,  er  mwyn 
dangos  y  gwahaniaeth  rhwng  daioni  yn  Nuw  a  daioni  mewn  creadur, 
yn  dweyd  fod  gwahaniaeth  cyffelyb  rhwng  daioni  mewn  tad  a  daioni 
mcwn  plentyn  ;   ond  y  mae  Mr.  Mill  yn  dadleu  fod  ei  wrthwynebydd 
wrth  ddywedyd  hyn  yn  newid  ochr,  gan  mai  yr  un  yw  daioni  mewn 
tad  ag  mewn  plentyn.     Y  mae  Mr.  Mansel  yn  gwadu  hyny  ;  oud  yn 


UAIIILTON  A  5IILL.  057 

yr  acbos  hwn  meddyliem  mai  Mr.  Mill  sydd  yn  iawn.  Ond  mewn 
mau  arall  y  mae  Mr.  Mill  yn  euog  o  gam-ddarluniad  amlwg,  pan  y 
dywed  mewn  dull  gwatwarus,  am  y  rliai  sydd  yn  dal  nad  yw  daioni  yr 
un  yn  Nuw  ag  mewn  creadur,  nad  ydynt  yn  amralieu  liyny  am  ci  allu  ; 
ac  mai  yr  achos  ydyw  fod  yn  rhaid  iddynt  ddysgu  am  aUu  dwyfol  yn 
y  fath  fodd  ag  i  heri  i  dd^-nion  eu  deall  er  mwyn  cadw  ofn  arnynt ;  oud 
fod  yn  rhaid  iddynt  ddysgu  fod  y  daioni  dwyfol  yn  annealladwy,  am 
fod  eu  hathrawiaethau  hwy  mor  groes  i  bob  syniad  am  ddaioni  sydd 
yn  y  meddwl  dynoL  Ni  chymerem  lawer  am  awgrymu  fod  Mr.  Mill 
wi"th  ddwyn  y  fath  gyhuddiad  yn  gwybod  ei  fod  yn  dyweyd  yr  hyn  nid 
yw  wir ;  ond  ni  phetruswn  ddyweyd  y  gallasai  wybod,  ac  y  dylasai 
wybod,  nad  yw  yr  haeriad  liwn  yn  cynnwys  un  mymryn  o  wirionedd ; 
oblegid  pa  beth  bynag  a  ddywedodd  Mr.  Mansel  am  ddaioni  Duw,  yr 
oedd  0  hyd  yn  dywedyd  yr  un  peth  am  yr  holl  briodoHaethau  dwyfol. 
Tuag  at  ffurfìo  rhyw  fath  o  farn  ar  y  mater,  y  mae  yn  anghenrheid- 
iol  i  ni  ddeall  yn  eglur  pa  beth  yw  y  pwnc  gwreiddiol  sydd  yn  destun  } 
ddadl.  Yn  y  lle  cyntaf,  nid  yw  y  ddadl  yn  ymddibynu  ar  y  gofyniad, 
A  ellir  amgyffred  y  Bód  o  Dduw  a'i  BriodoHaethau.  Y  mae  pob  phiid 
yn  cydnabod  na  ellir  amgyffred  yr  Anfeidrol :  ond  y  mae  Hamilton  a 
Mansel  jn  dadleu  nas  gellù-  ei  adnabod,  na  gwybod  pa  fath  un  ydyw 
ynddo  ei  hun,  gan  nad  ydym  yn  ymwybodol  o  unrhyw  allu  neu  an- 
sawdd  sydd  yr  un  ynom  ni  ac  jni  Nuw.  Yn  ail,  ni  ddyhd  gwahan- 
iaethu  yn  y  mater  hwn  rhwng  natur  Duw  a'i  BriodoHaethau  ;  oblegid 
i'r  graddau  yr  ydym  jn  alhiog  neu  yn  analluog  i  wybod  pa  beth  ydyw 
y  Priodoliaethau  dwyfol,  i'r  graddau  hyny  yr  ycíym  yn  alluog  neu  yn 
analluog  i  wybod  pa  beth  ydyw  Duw  yu  ei  natur,  Yn  di-ydydd,  nid  y 
ddadl  ydyw,  a  ydym  ni  yn  alhiog  i  roddi  esboniad  sicr  ar  yr  amh'giad- 
au  o  Dduw  yn  ei  weithredoedd.  Yn  y  fan  yma  y  mae  Mr.  Mansel  yu 
ymgysgodi  yn  lled  fynych,  megis  yn  y  gymhariaeth  am  ddaioni  y  tad 
a'r  mab.  Y  mae  y  dysgybl  yu  fynych  yn  methu  deall  ei  athraw  yn  y 
cymhwj'siadau  y  mae  yr  athraw  yn  wneuthur  o  egwyddorion  Khif  a 
Mesur  mewn  amryw  gangenau  o  wybodaeth ;  ond  nid  yw  hyny  yn 
profi  nad  yr  un  yw  yr  egwyddorion  i'r  athraw  a'r  dysgybl.  Yn  bed- 
werydd,  nid  oes  un  ddadl  yn  nghylch  yr  aughenrhcidrwydd  am  ffydd 
mewn  crefydd  ;  ond  y  gofyniad  yn  syml  ydy  w,  A  oes  lle  mewn  crefydd 
i  wybodaeth  am  Dduw,  yn  gystal  à  fiydd  yn  Nuw.  Fcl  y  dywod 
Awstin,   "  Er  fod  yu  rhaid  i  ddyn  feddu  rhyw  wybodacth  am  Dduw 


r",9  IIAMILTON  A  MILL. 

cyn  y  gall  greilu  yncldo,  eto  trwy  y  fíytld  hon  ei  linnau  y  niae  ei  ddeall 
yn  cael  ei  gryfhau  fel  ag  i  dderbyn  ychwaneg  o  wybodacth." 

Dyma  y  gofyniad  mor  eghir  ag  y  medrwn  ci  roddi ;  a  dylcm  chwiho 
hyd  y  gallom  am  ryw  atcbiad.  Wedi  yr  holl  ysgrifenu  a  fu  ar  y  matcr 
hwn,  ein  barn  bwyllog  ydyw,  fod  rhan  o'r  gwir  gan  bob  un  o'r  pleid- 
iau  gwrthwynebol,  ac  nad  yw  yr  holl  wir  gan  y  naill  na'r  Uall.  Ni 
fuasem  yn  siarad  mor  benderfynol  pe  buascm  yn  bwriadu  cynnj'g 
atebiad  wedi  ei  seilio  yn  hollol  ar  ryw  olygiad  nad  oedd  neb  o'r  blaen 
wedi  ei  ddarganfod.  Ond  os  nad  ydym  yn  camsynied,  y  mae  y  gwir- 
ioncdd,  a'r  holl  wirionedd,  i'w  gacl  yn  jt  hen  ddywcdiad  sydd  mor 
hysbys  i  bob  efrydydd  duwinyddol,  am  y  gwahaniaeth  rhwng  y  Priod- 
oliaethau  c^-franogol  a'r  Priodohaethau  anghyfranogol.  Gyda  golwg 
ar  ein  hanalhi  i  ffurfio  un  syniad  neu  ddrychfeddwl  am  y  Priodohacthau 
anghyfranogol,  megis  Holl-alhiogrwydd,  Holl-bresennoldeb,  a  Holl- 
wybodaeth,  yr  ydym  yn  barod  i  fyned  yn  llawn  mor  bell  a  Hamilton 
neu  ManseL  Mfì»;n  rhyw  ystyr,  gclHd  tybied  nad  yw  y  gwahaniaeth 
ond  mewn  graddau  yn  unig ;  a  diau  fod  yma  gyfatebiaeth  ag  sydd  yn 
rheswm  dros  arfer  yr  un  geiriau  wrth  son  am  Dduw  ac  am  ei  greadur- 
iaid ;  ond  ar  yr  un  pryd  y  mae  yma  wahaniaeth  mewn  natur  yn  gystal 
a  gradd.  Pe  meddyliem  am  Holl-alluogrwydd,  y  mae  hyny  yn  cyn- 
nwys  galhi  i  ddwyn  i  fod,  ac  i  gynnal  mewn  bod  :  a  dyma  allu  nas  gall 
un  creadur  gyfranogi  o  hono,  na  ffurfio  un  syniad  am  dano.  Pe  byddai 
i'r  holl  greaduriaid  sydd  mcwu  bod  ymuno  â'u  gilydd  i  greu  y  temig 
llciaf,  er  iddynt  ddw^^n  eu  holl  ymadferthoedd  i  weithrediad,  byddai 
y  temig  heb  ei  greu  hyd  byth.  Nid  yn  unig  nis  gallant  ei  greu  ;  ond 
nis  gallant  wneuthur  dim  tuag  at  hyuy  :  ac  y  maent  mor  analluog 
i  wneuthur  dim  tuag  at  ei  gadw  mewn  bod  ar  ol  iddo  gael  ei  greu. 
Gall  dyn  gymeryd  i  fynu  á'i  law  ran  o'r  môr,  oblegid  nid  oes  yno 
ond  gwahaniaeth  graddau ;  ond  nis  gall  uu  creadur  gyfranogi  mcwn 
rhan  o  allu  y  Creawdwr.  Pe  meddyhem  drachefn  am  HoII-bresen- 
noldeb,  yr  unig  syniad  sydd  genjnn  ni  wrth  geisio  meddwl  am  dano 
ydyw  eangder  diderfyn  :  ond  nid  ydyw  hwn  yn  syniad  cywir  i'w 
gjTuhwyso  at  Dduw  oblegid  y  mae  rhanau  i  bob  eangder,  tra  y  mae 
Duw  yu  Fód  heb  ranau.  A  phe  meddyliem  yn  nesaf  am  Holl-wybod- 
aeth,  y  mae  yn  rhaid  fod  gwahaniaeth  natur  rhwng  gwybodaeth  Duw 
a'n  gwybodaeth  ni,  oblegid  y  mae  Efe  yn  gwybod  jn:  hyn  sydd  i  ddyfod, 
ac  yn  gweled  y  cwbl  o  dragywyddoldcb  i  di-agywyddoldeb  ar  unwaith. 
Ac  nid  yn  unig  am  ei  fod  wedi  arfaethu  y  mae  Efe  yn  gwybod  pa  beth 


HAMIT.TON  A  MIM.,  G")!} 

a  fycltl — pe  felly,  buasai  yu  deb^'g  i'w  greatluriaitl — ond  y  mae  yn 
g"\vyl)od  y  cwbl  a  fydd  byth  o  lierwydd  fod  y  cwbl  yu  brcsenuol  iddo 
ef  yn  awr.  Efallai  y  gallem  fyned  yn  mhellach  eto  gyda  golwg  ar  y 
priodoliaethau  hyu,  ac  na  fyddai  yn  ormod  i  ni  ddywedyd  ein  bod  jn 
auaUuüg  i  ddcall  pa  beth  yw  galhi,  a  phresennoldcb  jr  enaid,  a  gwy- 
bodaeth,  ynom  ni  eiu  hunain.  Pa  fodd  bynag  am  hyny  y  mae  yn  amlwg 
ein  bod  yn  analhiog  i  ddeall  pa  beth  ydynt  yn  Nuw,  ac  nas  gallant 
fod  o'r  un  natur  ynddo  Ef  ag  yn  ei  greaduriaid. 

Mor  bell  a  hyn  y  mae  yn  ymddangos  i  ni  fod  Hamilton  a  !Mansel  yu 
berffaith  gywir  :  ond  yr  ydym  yn  methu  gweled  fod  ganddynt  seiliaui 
gymhwyso  yr  un  dull  o  ymresymu  at  y  Priodoliaethau  moesol.  Yu  ei 
gariad  a'i  drugaredd,  yn  ei  gyfiawnder  a'i  wirionedd,  y  mae  Duw  }ti 
un  y  gellir  ei  adnabod ;  ac  yn  yr  ystyr  yma  gellir  dywedyd  pa  fath  un 
ydyw  gyda  mwy  o  sicrwydd  nag  y  gellir  dywedyd  hyny  am  neb  arall. 
Yn  yr  ystyr  yma  hefyd  y  mae  Duw  yn  un  y  gellir  uesu  ato,  a  bod  yn 
debyg  iddo.  Nid  yw  yn  dywedyd  wrthym,  Byddwch  alhiog,  canys 
galluog  ydwyf  fi,  neu  bj-ddwch  wybodus,  canys  gwybodus  ydwyf  fi ; 
oblegid  nis  gallwu  ymdebygoli  iddo  mewn  gallu  na  gwybodaeth ;  ac 
yn  yr  ystyriaethau  hyn  ni  a  fyddwn  byth  yn  anfeidrol  bell  oddiwrtho. 
Ond  mewn  sancteiddrwydd  a  daioni  dywedir  wrthym  fod  plaut  Duw 
yu  awr  yn  gyfranogiou  o'r  duwiol  anian,  sef  yr  un  aniau  ag  sydd  yn 
Nuw  ei  hun  :  ac  y  mae  geu^-m  seiliau  i  gredu  y  byddant  am  byth  yu 
cynnyddu  mewu  tebygohrwydd  iddo.  Am  hyny  y  mae  yn  dywedyd, 
"Byddwch  sanctaidd,  cauys  sauctaidd  ydwyf  fi :  "  "Byddwchchwi 
gan  hyny  yu  berffaith,  fel  y  mae  eich  Tad  jv  hwu  sydd  yu  y  nefoedd 
yn  berfifaith."  Addefwu  y  bydd  gwahaniaeth  byth  mewn  graddau 
rhwng  Duw  a'i  greaduriaid  mewn  saucteiddrwydd  a  daioui ;  oud  yr 
ydym  yn  dadleu  er  hyny  fod  sancteiddrwydd  a  daioni  mewn  creadur, 
mor  bell  ag  y  mae  yn  sanctaidd  a  da,  yr  un  yn  ei  natur  ag  yn  Nuw 
ei  huu.  Ac  hyd  yn  uod  pe  gwedid  y  golygiad  hwn,  eto  y  mae  pob 
crediniaeth  am  anghyfnewidioldeb  y  ddeddf  foesol  yn  cj^nnwys  fod 
Duw  yn  gweithredu  yu  ol  yr  un  egwyddorion  moesol  ag  y  gofyuir  i 
ninnau  roddi  ufudddod  iddynt. 


CG3 


NODIADAU    AE    LYFEAU.* 

The  Centre  of  UnUy.    A  Sermon  preached  at  the  Consecratlon  of  St.  PauTs  C/ni.rcJi, 
Llanelbj.     By  Connop  Thirlwall,  D.D.,  Bishop  of  St.  David's. 

Un  fendith  sydd  yn  deillio  oddiwrfch  wir  ysgolheigdod  yw  dysgu  ysgrifenu  yn  ddi- 
rodres.  Pe  b'ai  awdwyr  Cymreig  yn  darllen  mwy  ar  ysgrifeniadau  y  Groegiaid, 
byddai  llai  o  hyawdledd  gau  a  íFraethineb  ífiigiol  i'w  weled  yn  ein  cyhoeddiadau 
cyfnodol.  Nid  oes  bron  neb  yn  cymeryd  ei  ysgrifell  mewn  llaw  y  dyddiau  hyn  nad 
yw  yn  y  fan  yn  ymsythu,  ac  yn  ymestyn,  ac  yn  ymorchestu  i  fod  yn  hyawdl  an- 
orchfygol,  neu  yn  ífraeth  ddigyffelyb.  Y  rhai  a  gyrhaeddasant  ychydig  o  ddysg- 
eidiaeth  anmherffaith  sydd  mewn  mwyaf  o  berygl ;  oblegid  y  mae  dynion  anny.?g- 
edig,  fel  yr  hen  Cobbett,  a  dynion  gwir  ddysgedig,  fel  y  diweddar  Dr.  Amold,  yn 
medru  ysgrifenu  yn  sjrml  a  naturiol.  Un  o  ysgolheigion  penaf  yr  oes  hon  yn  ddiau 
yw  Esgob  Tyddewi ;  ond  yr  unig  arwydd  o'i  ddysgeidiaeth  a  welir  yn  y  bregeth 
hon  yw,  ei  bod  yn  fwy  dirodres  na  chyffredin.  Canfyddir  yr  ysgolhaig  yn  symlcdd 
destlus  a  phrydferth  yr  ymadroddion.  Y  mae  yr  iaith  mor  loew,  fel  nad  yw  uu 
amser  yn  tynu  ein  sylw  oddiwrth  y  meddwl.  Ond  na  thybier  ychwaith  mai  daru 
o  gjrwreinwaith  difywyd  ydyw.  Y  mae  ynddi  hyawdledd,  nid  yn  y  geiriau  yu 
imig,  ond  yn  y  meddyliau ;  ac  am  hyny  y  mae  yn  hyawdledd  gwirioneddol. 

Testun  y  bregeth  yw  1  Cor.  i.  12,  13  ;  "  A  hyn  yr  ydwyf  yn  ei  ddywedyd,  bod 
pob  un  o  honoch  yn  dywedyd,  Yr  ydwyf  íì  yn  eiddo  Paul;  minnau  j'u  eiddo  Apolos; 
minnau  yn  eiddo  Cephas  ;  minuau  yn  eiddo  Crist.  A  ranwyd  Crist  ?  ai  Paul  a  groes- 
hoeliwj-d  drosoch  ?  neu  ai  yn  enw  Paul  y'ch  bedyddiwyd  chwi  ? "  Y  mae  iawn  olv.-g 
ar  ansawdd  y  pleidiau  hyn  yn  eglwys  Corinth  yn  anghenrheidiol  cyn  y  gweür 
amcan  ac  ystyr  y  rhelyw  o'r  epistol.  Barna  Dr.  Thirlwall  mai  y  rhai  a  dueddent  at 
luddewiaeth  oedd  j'n  galw  eu  huuain  ar  enw  Pedr ;  mai  y  rhai  a  ochrent  yn  fwy  at 
ryddid,  gan  ddadleu  dros  ffydd  heb  weithredoedd,  a  gras  heb  dduwioldeb,  oedd 
yn  proffesu  eu  himain  yn  ddilynwyr  Paul ;  ac  mai  Groegiaid  dysgedig  a  dadleugar 
yn  benaf  oedd  y  rhai  hyny  a  gyhoeddent  eu  hunain  yn  ddilynwyr  Apolos.  Mae 
yn  bamu  hefyd  am  y  blaid  araU,  yr  hon  a  ymwrthodai  â  phob  enw  dynol,  gan 
ymffrostio  eu  bod  yn  "  eiddo  Crist,"  mai  hon  oedd  y  fwyaf  dallbleidiol  o'r  cwbl, 
gan  ei  bod  mewn  effaith  yn  coUf arnu  yr  holl  bleidiau  eraill  fel  rhai  anghristionogol ; 
ac  yn  hyn  y  mae  yr  esgob  jti  cydfyned  â  Neander  a'r  hoU  esbonwyr  mwyaf  deallus. 

Er  mwyn  dangos  beth  y w  prif  amcan  y  bregeth,  ac  i  brofi  f od  ynddi  wir  hyawdl- 
edd,  rhoddwn  yma  un  dyfyniad. 

*  O'r  "Teaethodydd,"  am  1S31. 


NODIADAU  AH  LYFRAU.  CGl 

"  Efallai  y  meJJ}'lir  fy  mod  yn  llefarn  fel  Egìwyswr,  os  clywedaf  fod  llawer  o 
ys'oryd  y  Corinthiaid  yn  holl  bleidiau  y  dyddiau  hyn.  Gwn  fod  yr  Ymueillduwr 
yn  cwyno  o'i  herwydd  yn  Eglwys  Loegr,  yn  llawn  cymaint  a'r  Eglwyswr  am  un- 
rhy w  sect  a  j'mneillduodd  oddiwrthi.  Yr  wyf  yn  ofui  fod  gormod  o  sail  i'r  achwj'^n- 
iad  o'r  ddwy  ochr.  Y'r  wyf  yn  ofni  fod  genym  oll  lawer  o  achos  i  ymostwng  a 
chy wilyddio  yn  y  mater  hwn ;  a  bod  yn  anglienrheidiol  i  lawer  fwrw  allan  y  trawst 
o'u  llygaid  eu  hunain,  cyn  y  gwelont  yn  cglur  i  fwrw  allan  y  brycheuyn  o  lygad 
eu  brawd.  Ond  ar  yr  un  pryd,  os  nad  ydym  yn  hollol  ddall,  nis  gallwn  dybicd  mai 
yr  un  peth  yw  y  brycheuyn  a'r  trawst.  Dichon  i'r  un  ysbryd  ddangos  ci  hun  memi 
gwahanol  raddau,  a  rhai  o  honynt  mor  bell  oddiwrth  eu  gilydd,  fel  nas  gall  yr 
edrychwr  mwyaf  diofal  lai  na  gweled  y  gwahaniaeth  rhjmgddynt.  .  Yn  a'yr,  pc  y 
gofyniad  fyddai,  Yn  mha  gorff  o  Gristionogion  yr  amlygwyd  i'r  gradd  helaethaf 
y  tri  thueddiad  a  ddesgrifiwyd  uchod  ?  yn  mysg  pa  rai  y  mae  awdurdod  ddynol 
wedi  ei  dyrchafu  i'r  ílaenoriaeth  fwyaf  penarglwyddiaethol  ?  yn  mysg  pa  rai  y  mae 
hawliaii  cydwybod  a  rhwymedigaethau  cyfrifoldeb  personol  wedi  eu  gwadu  a'u 
haberthu  .yn  f wyaf  Uwyr  ?  yn  mysg  pa  rai  y  mae  caethiwed,  mc^Y'n  egwyddor  ac 
ymarferiad,  wedi  ei  gario  i'r  eithafìon  mwyaf  afreolaidd  ? — yr  wyf  yn  credu  nid  yn 
unig  na  fyddai  mynyd  o  betrusder  yn  neb  sydd  yma  yn  wyddfodol,  i  ba  enwad 
bynag  o  Gristionogion  y  perthyna ;  ond  na  cheid  un  gynnulleidfa  o  ddynion  dcalhis, 
yn  yr  hon  ni  fyddai  atebiad  cyfTelyb  yn  cynnyg  ei  hun  i  bob  mcddwl ;  scf,  mai  yu 
y  corff  hwnw  yr  hwn  sydd  yn  dywedyd,  '  Myfì  wyf  eiddo  Pedr.' 

Fy  mrodyr,  pc  caniatasid  i  St.  Paul  dreiddio  â  llygad  prophwydoliaethol  trwy 
yr  oesoedd  hirfaith  sydd  yn  gìvahanu  ei  amser  ef  oddiwrth  yr  eiddom  ni,  ac  i  rag- 
weled  yn  mha  ystyr  a  than  ba  amgylchiadau  y  byddai  dynion  yn  para  i  ddy wedyd, 
•  Myfi  wyf  eiddo  Pedr,'  mae  yn  anhawdd  penderfynu  pa  ran  o'r  olygfa  drist  a  fu- 
asai  jTi  llanw  ei  enaid  a  r  teimladau  dyfnaf  o  syndod,  cywilydd,  a  gofìd.  Diam- 
mheu  y  buasai  yn  ymddangos  iddo  cf  yn  dra  rhyfedd,  fod  ei  frawd  Pedr — Pedr,  yr 
hwn  a  wrthwynebodd  efe  yn  ei  wyneb,  am  ei  fod  i'w  feio  ;  Pedr,  i'r  hwn  ni  chan- 
iatäai  efe  im  gradd  o  awdurdod  nad  oedd  efe  ei  him  yn  alluog  i'w  honi ;  Pedr,  yr 
hwn  oedd  ei  hun  wedi  rhybuddio  ei  gyd-henuriaid  na  thra-arglwyddiaethent  ar 
etifeddiaeth  Duw,  ond  am  fod  yn  esiamplau  i'r  praidd  ;  fod  Pedr,  meddaf,  vn  cael 
ei  dybied  gan  neb  byth,  nid  yn  unig  yn  meddu,  ond  yn  trosglwyddo  i  erailì,  haAvl 
i  lywodraeth  benarglwyddi.ethol  dros  holl  eglwys  Crist;  fod  pob  un  o'i  oljmwyr 
ffugiol  yn  derbyn  anrhydedd  dwyfol,  yn  cael  ei  addoli  ar  yr  allor,  yn  cael  ei  gy- 
hoeddi  yn  Ficer  Crist,  yn  Llywydd  y  Byd,  yn  cael  ei  gydnabod  fel  Arglwydd  yr 
Arglwyddi,  fel  yr  Hollalluog,  yr  Anffaeledig,  fcl  Ehaglaw  Duw,  fel  Duw  ar  y 
ddaear,  fel  ein  Harglwydd  Dduw — hyn,  meddaf,  a  fuasai  yn  ymddangos  i  St.  Pauí 
yn  dra  rhyfedd.  Ac  eto,  beiddiaf  fcddwl  hyd  yn  nod  mai  nid  y  cabledd  dychryn- 
llyd  hwn  a  fuasai  j'n  cynnhyrfu  ynddo  y  gradd  uchaf  o  syndod  ac  arswyd.  Credaf 
y  buasai  yn  arswydo  ychwaneg  cto,  w'rth  ystyried  y  moddion  trwy  ba  rai  y  mae  yr 
arglwyddiaeth  anghyfreithla^vn  hon  yn  cael  ei  chynnal  a'i  thacnu,  y  dull  yn  mlia 
im  ei  harferir,  a'r  dybenion  a  wasanaethir  trwyddi.  Ac  hyd  yn  nod  yn  mhlith  y 
rhai  hyn,  ai  oddiwrth  greulonder  erlidigaeth,  yr  afonydd  o  wacd  gwirion,  y  car- 
char-gelloedd  tywyll  a  ffiaidd,  yr  offerynau  o  arteithiad  hirfaith,  y  ífurliau  lliosog 
o  angeu  ingawl,  trwy  y  rhai  y  cadarnhcir  yr  awdurdod  anghyliawn  hon,  y  buasai 
efe  j^n  troi  ymaith  gyda'r  atgasrwydd  dyfuaf  ?  Xcu  ynte,  ai  fod  y  gorthrwm  crcu- 
lawn  hwn,  er  ei  arferyd  yn  enw  Crist,  yn  cacl  ei  ddefnyddio  i  newid  crefydd  Crist 
am  efengyl  arall,  i  osod  i  fyny  gyfryngwyr  eraiU  yn  Ile  Crist,  i  wneuthur  gair  Crist 
yn  Ilythyren  farw,  ac  i  roddi  yn  ei  le  draddodiadau  a  dyfeisiau  dynion  ;  i  sefydlu 
erthyglau  ncwydd  o  ffydd,  i  arosod  athrawiaethau  na  chlywodd  Paul  crioed  am 
danynt,  a'r  rhai,  pe  buasai  yn  eu  clvwed,  y  buasai  cfc  yn  eu  gwrthsefyll  hyd  farAV  ? 


GG2  NODIADAU    AU    LYFP.AU. 

CroJaf  m:\l  nid  y  uaill  na"r  llall,  OblcgiJ  buasai  o  ílacu  ci  olwg  rywbeth  gwaetU 
cto  ua  hyn  i  gyj.  Biiasai  yn  gwcleJ  y  priodoliaetliaii  hj'n  o  eiJdo  Ho'.hilluog- 
rwyJJ  yn  caol  eu  houi  i  JJybeuiou  luwy  ausanctaiJJ  na"r  cwbl  a  cuwyJ  ;  i  wneuth- 
ur  yr  hyn,  gyJa  ph'arch  y  dyweJer,  nas  gall  Duw  ci  hun  ei  wneuthur ;  sef,  i 
ddaJsylfacnu  cgw3'Jdorion  cyutaf  gwiriouedd  a  chyfiawudcr,  i  gymysgu  y  gwahan- 
iacthau  tragywydJol  rhwng  uuionJcb  a  chamwcJd,  i  ddattod  y  rhwymau  mwyaf 
cysegrcdig  sydd  yn  dal  cymdcithas  wrth  ci  gilyJJ,  i  foddi  llais  rhcswm  a  chydwy- 
boJ,  i  wneyd  drwg  yn  dda  a  Ja  yu  Jdrwg,  tywyllwch  yn  olcuni  a  golcuui  ya 
dywyllwch." 

Jíid  ydym  o  nifcr  y  rhai  sydd  "yn  hiJlo  gwibeJyu,"  ac  felly  uiJ  yjj'm  yn 
tramgwyJJo  yn  y  mcsur  lleiaf  wrth  y  JJwy  lythyreu  dJiniwed  "  St.,"  o  ílaen  enw 
Paul ;  er  mai  fel  arall  yn  gyífrcdin  y  byJJwn  ni  yn  dygwydd  enwi  Apostol  mawr  y 
Cenhedloedd.  Rhaid  i  ni  ddywedyd  hefyd  ein  bod  yn  dra  hoff  o  f rawddegau  hir* 
ion  ;  os  byddant,  fel  y  maeat  yn  ysgrifeniadau  Hooker  a  Taylor,  ac  fel  y  maent  yn 
y  dyfyuiad  uchod,  yn  Uawn  o  feddyliau.  Y  maent  nid  yn  uuig  yn  fwy  cynnwya- 
fawr  ;  ond  yn  fwy  difyr  i'w  darllen,  ua'r  brawddegau  byrgam,  byrauadl,  sydd  yn 
awr  mewn  arfcriaJ  cyffredin.  Oud  jia  fodd  byniag  am  hyny,  díammheu  geuyra  y 
bydd  y  bregeth  hon  yn  ammlieuthyn  i  bob  mcddwl  ëang  a  choethedig. 


Letter  to  the  Iìev.  Lewls  Ediuards,  M.A.,  o>i  the  Mutual  Claim-'i  and  Duties  of 
Profestants  and  Roman  CaíhoUcs,  at  the  present  juncture.  By  Arthür  Jajies 
JoHN'ES,  Julge  of  the  North  West  Wales  and  Aberystwyth  Couuty  Courts. 

Y  3IAE  rhyw  resymau  yn  peri  i  ni  ammheu  yn  nghylch  y  priodolJeb  o  alw  sylw  at 

V  Uythyr  hwn.  Eu  crj'bwj'U  yma  ni  fyJdai  ond  gwaith  afreidiol;  ac  os  bydd  rhai 
yn  awyddus  am  eu  gwybod,  gallwn  sicrhau  iddynt  nad  ydyut  ond  coUcdwyr  bych- 
ain  iawn  o  herwydd  eu  hanwybodaeth.  Digon  yw  dywedyd,  na  ddymunem  ar  un 
cyfrif  roddi  lle  i  neb  gymhwyso  atom  y  llinellau  hyny  o  eiddo  rhyw  hen  brydydd 
Cymreig :— 

"  Cân  di  benuill  mwyn  i'th  nain, 
Fe  gàn  dy  nain  1  tithau." 

Ond  gan  fod  y  llyfr  wedi  ei  anfon  i  ni,  yr  ydym  yn  teimlo  y  byddai  ei  adael  yn 
ddisylw  yn  drosedd  o  reolau  moesgarwch  cyffredin ;  yn  enwedig  pan  ystyriom  fod 
yr  awdwr,  trwy  ei  lafur  dibaid  fel  diwygiwr  gwladol  a  chrefyddol,  yn  un  o  brif 
gymmwynaswyr  ei  genedl. 

ymdJaugosoJd  y  llythyr  hwn  yn  gyntaf  yn  y  "  Carnarvon  Herald  ;  "  ac  argraff- 
wj'd  ef  wedi  hyny  ar  ei  ben  ei  hun.  ^Mae  yn  profi  yn  amlwg  fod  Mr.  Johues  yn 
gallu  pwyso  jr  hoU  achos  yn  bwyllog,  heb  gymerj'd  ei  ysgogi  i'r  naill  ochr  na'r 
Uall,  yn  nghanol  y  cynnhwrf  gwrth-babaidd.  Gellir  gweled  ei  farn  ar  yr  ymosod- 
iad  diweddar,  oddiwrth  y  dyfyniad  a  ganlyn  : — 

"  Cyfeillion  rhyddid  crefydJol  nis  gallant  lai  na  Jymuno  gweled  goddefiad  per- 
ffaith  yu  cael  ei  estyn  i  bob  math  o  farnau  crefyddol,  tra  na  fyddo  y  barnau  hynj- 
yn  tueddu  i  rwystro  hawliau  rhai  eraill,  yn  grefyddol  neu  wladol,  yn  nghyda  diog- 
'lwch  ac  undeb  brawdol  deiliaid  yr  un  goron.     Ond  cario  goddefiad  tuhwnt  ir 


KODIADAU  AR  LYFRAU.  GG3 

t::rfynau  hyn,  nid  yw  ddim  amgen  na  clianiaîaii  i'r  egwyddor  gysegredig  hono  gael 
ei  gwneuthur  yn  esgus  dros  ddrygioni,  gorthrwm,  a  thwyll,  y  rhai  y  dylai  pob 
llywodraeth  oleuedig  eu  rhoddi  i  lawr  â  llaw  gref,  pa  un  a  gylìawuir  hw^'nt  dan 
gochl  crefj^dd,  neu  dan  gysgod  rhyw  enw  llai  parchus." 

Dyma  yr  holl  ddadl  wedi  ei  chrjaioi  i  ychydig  eiriau.  Nid  ydym  yn  hoffi  y  gair 
"goddefiad,"  gan  y  gellir  ei  ddeall  fel  yn  arwyddo  fod  y  llywodraeth  yn  meddu 
hawî  i  gaethiwo  y  deiliaid.  Gyda  hyn  o  eithriad,  yr  ydym  yn  mawr  gymeradwyo 
golygiad  Mr.  Johnes.  Yn  yr  holl  helynt  Pabyddol,  y  pwnc  ydyw,  A  yw  y  Pab- 
yddion  yn  gofyn  mwy  nag  sydd  yn  gynnwysedig  mewn  perffaith  ryddid ;  ac  a  ydyw 
yr  hyn  a  amcanant  yn  cydsefyll  â  rhyddid  eu  cyd-ddeiliaid  Protestanaidd.  Gallwn 
ddangos  ein  syniad  ein  hunain  ar  y  mater  yn  bur  fyr  mewn  tri  gosodiad. 

1.  Pe  meddyliem  fod  plaid  grefyddol  yn  dadleu  nas  gallant  fwynhau  rhyddid 
períîaith  heb  ryw  drefuiant  penodol,  nid  yw  hyny  yn  ddigon  o  reswm  dros  ganiatau 
y  cyfryw  drefniant,  os  bydd  yn  taraw  yn  erbyn  rhyddid  y  pleidiau  eraill. 

2.  Gellir  milwrio  yn  erbyn  hawliau  a  breintiau  y  wladwriaeth  trwy  honiadau, 
yn  gystal  a  thrwy  weithredoedd.  Byddai  honi  hawl  i  goron  Lloegr  yn  drosedd,  heb 
ymladd  yn  weithredol  yn  erbyn  y  freuhines.  Pe  gosodid  yr  hawl  i  fyny  gan  ddyn 
cyffredin,  doethineb  fyddai  ei  adael  yn  ddisylw,  neu  ei  anfon  i'r  gwallgofdy ;  ond 
pe  gwnelid  yr  un  honiad  gan  bendefig  cyfoethog,  yr  hwn  y  byddai  y  drydedd  ran 
o'r  deyrnas  yn  barod  i'w  bleidio,  byddai  yr  amgylchiad  yn  dra  gwahanol.  Yn  y 
cyíryw  achosion  y  mae  geiriau  yn  hetliau. 

3.  Dylid  barnu  pob  gweithred  yn  ei  chysylltiad  â  hanes,  a  nodwedd,  a  dyben  y 
g^yeithredydd.  Fel  hyn  yr  ymddygir  yn  feunyddiol  yn  yr  hoU  Iysoedd  gwladol. 
Yn  awr,  wrth  ystyried  pa  beth  yw  Pabyddiaeth,  nis  gellir  gwadu  fod  y  weithred 
o  ranu  tiriogaeth  Lloegr  a  Chymru  rhwng  yr  esgobion  Pabaidd  yn  arddelwad  o 
benogaeth  wladol  y  Pab  yn  y  deyruas  hon,  yn  honiad  cyhoeddus  o'i  awdurdod  i 
ddwjTi  y  wlad  hon  drachefn  dan  iau  caethiwed,  ac  felly  yn  ymosodiad  imiongyrchol 
ar  ein  rhyddid  crefyddol  a  gwladol.  Y  mae  newyddiaduron  Pabaidd  y  Cyfandir 
iiid  yn  unig  yn  addef  hyn,  ond  yn  ei  wneuthur  yn  ymffrost.  Ac  a  ydyw  hyn  yu 
beth  y  dylid  ei  oddef — barned  y  darllenydd. 

Meddyliem  ein  bod  yn  myned  rywfaint  j-n  mhellach  na  Mr.  Johnes  yn  ein  syn- 
iadau  am  y  perygl  a  gynnwysir  yu  ymgyrch  y  pab  ;  ond  pa  un  a  yw  efe  yn  cydwcled 
â  ni  ai  peidio  yn  yr  achos  hwn,  yr  ydym  ni  yn  cydweled  âg  ef  yn  hoUol  am  yr 
anghenrheidrwydd  o  ddiwyijio  garlref.  Dyma  hoff  destun  Mr.  Johnes;  ac  ni  ddi- 
chon  fod  dim yn fwj'^  teilwng o'i  sylw.  Ar  y  jiwnc  hwn  yr  ysgrifenodd  ei  Draethawd 
Arobryn  pan  yn  ieuanc,  a  theimlwn  barch  iddo  wrth  weled  nad  yw  dyrchafiadau 
gwladol  wedi  lleihau  dim  ar  ei  ymroddiad.  Prif  amcan  y  Uythyr  dan  sylw  yw 
galw  ar  Brotestaniaid  i  lanhau  eu  cyfundebau  eu  hunain.  Nid  ychydig  wroldeb 
mocsol  oedd  yn  ofynol  i  ŵr  yn  ci  sefyllfa  ef  i  ddywedyd  yr  hyn  a  ganlyn  : — 

"  Mewn  perthynas  i'r  Eglwj's  yn  Nghymru,  nid  M^yf  yn  petruso  dyweyd,  y  gallaf 
brofi  i  sicrwydd,  beth  bynag  oedd  llygredigaethau  yr  amseroedd  Pabaidd,  fod  y 
camddefnydd  o  feddiant  eglwysig,  aberthiad  y  bobl  a'r  offeiriaid  gweithgar  i'r  cs- 
gobion  a  graddau  uchaf  yr  eglwys,  wedi  eu  cario  yn  llawer  pellach  ar  ol  y  Diwygiad 
Protestanaidd  nag  yr  oeddynt  cyn  hyny. 


CGl  NODIADAU  AR  LYFRAU. 

Pa  betli  gan  hyny  fydd  atebiad  y  Pabyddion  yn  y  cynnhwrf  sydd  yn  awr  •n-edi 
ei  godi  ?  '  Y  raeddyg  iacliâ  dy  Lun.'  Ai  dyma  ffrwythau  y  Diwygiad  yr  ymffrostir 
gj-maint  ynddo  ? 

Gadewch  i  mi  roddi  rhai  anghreifftiau  i  brofi  y  gosodiad.  Mewn  llawer  o  blwyf- 
ydd  yn  Nghjnnru,  ccwch  fod  y  degymau  yn  rhanedig  rhwng  y  rector  a'r  vicar. 
Gwreiddyn  y  rhaniad  hwn  oedd  fel  y  canlyn  : — Y  rector  yn  yr  amseroedd  Pabaidd 
oedd  fath  o  segur-swyddwr,  yr  hwn  a  adawai  y  i^lwyf  yn  hollol  i  ofal  cvwrad.  Yr 
oedd  awdurdodau  Pabaidd  yr  amseroedd  hyny  yn  meddu  digon  o  deimlad  o  gyf- 
iawnder  i  roddi  rhyw  gyfran  o'r  degymau  i'r  vîcar  neu  y  cuwrad.  Ond  yn  ein 
hamseroedd  goleuedig  ni,  nid  anfynych  y  mae  y  rector  a'r  vicar  yn  byw  yn  absen- 
iiol,  ac  yn  gadael  holl  ofal  y  pl^^'yf  i'r  ciacrad,  yr  hwn  sydd  yn  ymddibynu  ar  y 
ricar.  Dyma  agT;\-edd  pethau  ag  yr  ocdd  yr  Eglwys  Babaidd  yn  meddu  digon  o 
oncstrwj'dd  i'w  gwahardJ." 

Drachefn : 

"Union  a  chyfìawn  a  fyddai  amddifadu  yr  offeiriaid  Pabaidd  o'r  gallu  sydd. 
ganddynt  i  enniU  meddiannau  trwy  foddion  a  dylanwad  annheg.  Ond  a  fyddwn  ni 
mewn  sefylKa  dda  i  roddi  y  cyfryw  gyfreithiau  arnynt  hwj,  tra  y  niae  graddau 
uchelaf  yr  Eglwys  Brotestanaidd  j-n  derbyn  cyílogau  mor  anghymharol  tuhwnt  i'r 
hyn  a  fwynheir  gan  yr  offeiriaid  mwyaf  urddasol  yn  mhob  gwlad  arall  yn  Ewrop, 
a  thra  y  mae  yr  arian  a  adawyd  at  addysg  gan  ein  cyndeidiau,  er  pob  ymdrech  at 
ddiwygiad,  yn  cael  eu  troi  yn  gyhoeddus  at  ddybenion  o  hoced  personol  a  thwyll  ?  " 

fnwaith  eto : 

' '  Oni  all  y  Pabyddion  ddy wedyd  wrthym,  '  Yr  ydych  yn  ein  cyhuddo  ni  o  ym- 
adael  mewn  athrawiaeth,  ond  a  ydym  wedi  ymadael  mwy  na  chwi  mewn  ysbryd, 
oddiwrth  sjTnledd  ynr  oes  Apostolaidd  ?  Onid  oes  cymaint  o  wahaniaeth  rhwng  eich 
esgùb  chwi  a'i  guwrad  ag  oedd  rhwng  y  barwn  a'i  gaethwas  yn  y  canol-oesoedd  ? 
Os  j'dym  ni  ju  gwrthod  cydnabod  eich  eglwys  chwi,  ac  yn  ei  hystyried  yn  heresi, 
onid  ydych  chwithau  wedi  gwneyd  yr  un  peth  tuag  at  yr  Ymneillduwyr  Protestan- 
aidd,  y  rhai  a  gyfansoddant  ran  mor  fawr  o'ch  poblogaeth,  a'r  rhai  a  wuaethant 
gymaint  dros  addysg  crefyddol  a  chj'ffredinol  y  bobl,  pan  oedd  eich  eglwys  chwi 
wedi  soddi  mewn  dideimladrwydd,  ac  yn  gadael  y  ddeadell  mewn  tywyllwch  ac 
anwybodaeth  jjaganaidd  ?  " 

Chwareu  teg  i  Eglwys  Loegr  wedi'r  cwbl.  ilae  yn  rhaid  fod  gwahaniaeth  dir- 
fawr  rhyngddi  ag  Eglwys  Pihuf ain,  onide  byddai  carchar  y  chwil-lys,  neu  ryw  gosb- 
edigaeth  gyffelyb,  yn  aros  Jlr.  Johnes  wedi  iddo  gyhoeddi  gwirioneddau  mor 
noethion.  Ond  y  mae  yn  bryd  dyweyd  y  gwir  yn  ddidderbyn  wyneb,  a  diwygio 
hefyd  oddiwrth  yr  hyn  sydd  feius.  Dyma  y  ffordd  f^yaf  effeithiol  i  wi-thwynebu 
Pabyddiaeth.  D^mion  tebyg  i  Mr.  Johnes  yw  cyfeillion  goreuyr  Eglwys  Sefydledig. 


Popery  and  thc  Bihle.     By  the  Rev.  Thomas  Phillips, 

Popery  and  Proiesíantism  Irouglii  to  the  test  of  God's  Hohj  Word.     Ey  the 

Eev.  Thomas  Phillips. 
A  Tractfor  Âll.     Ey  An  Oesekv£e. 

Pe  na  b'ai  ern hyder  yn  ansigledig yn ngrjm  y  gwirionedd  dwyfol,  ac yn  addewidion 
y  Duw  uigelwyddog,  darfyddai  ein  gobaith  am  weled  Pabyddiaeth  yn  collitiryny 


KODIADAU  AR  LYFRAU.  CG5 

deymas  hon.  Y  mae  hyd  yn  nod  dcddf  natur,  mewn  ffordd  o  gosbedigaeth  am 
drosedd  dyn,  yn  j-mladd  yn  erbyn  Protestaniaeth ;  ac  yn  rhwym  o  achosi,  os  na 
ddaw  rhyw  ddeddf  uwch  i  wrth-weithio,  i  Eabyddiaeth  fod  mewn  ychydig  amser 
jTi  grefydd  y  mwj'afrif.  Y  mae  Mr.  Doubleday  yn  dangos,  am  y  byd  llysieuol, 
anifeilaidd,  a  dynol,  fod  natur,  yn  ngwyneb  pob  gormes,  yn  gwneyd  ymdrech 
ychwanegol  i  ddiogelu  parhad  y  rhai  sydd  dan  ei  gofal ;  a  bod  trigolion  pob  gwlad, 
er  dyddiaii  plant  Israel  yn  yr  Aijiht  hyd  yn  awr,  mewn  canlyniad  i'r  ddeddf  hon, 
yn  Uiosogi  yn  gyflymach  po  iselaf  y  suddir  hwjmt  mewn  caethiwed  a  thlodi.  NÌ9 
gellir  gAvadu  nad  yw  Lloegr  wedi  gorthrymu  yr  Iwerddon,  nes  y  mae  yr  enaid  bron 
"wedi  ei  wasgu  allan  o  honi :  ond  yn  gosbedigaeth  am  hyn  y  mae  hithau  yn  tywallt 
ei  Phabyddion  carjíiog  yn  heidiau  heintus  i'r  wlad  hon,  i  dd^vyn  y  gwaith  oddiar 
ein  gweithwyr  tlodion,  neu  o'r  hyn  lleiaf  i  djmu  i  la^\T  eu  cyflogau,  a  gwaeth  na'r 
cwbl,  i  daenu  eu  hegwyddorion  coel-greîyddol  drsvy  yr  hoU  deyrnas.  DyTvedir  fod 
y  Pabyddion  eisoes  yn  drydedd  ran  ;  ac  yn  ol  natur  pethau,  hyd  yn  nod  pe  na 
baent  yn  proselytio  y  Protestaniaid,  byddant,  cyn  pen  Uawer  iawn  o  flynyddau,  yn 
f wy  na  hanner  poblogaeth  y  deyrnas. 

C'eisia  rhai  ein  tawelu  trwy  ddadleu  nad  oes  ond  rhiîedi  bychan,  me^vn  cymhar- 
iaeth,  o'r  Saeson  yn  troi  yn  Babyddion.  Gall  hyn  fod  yn  wir,  a  gobeithiwn  ei  fod  ; 
ond  nid  oes  yma  er  hyny  ond  ychydig  o  gysur :  oblegid,  o'r  ddau,  byddai  yn  wcll 
genym  Babyddion  Seisnig,  na  Phabyddion  Gwyddelig.  Yr  unig  gysur  sydd  i'w 
gael  y w,  trwy  gredu  fod  g^virionedd  Duw  yn  gryfach  na  chelwydd,  a  thrwy  weith- 
redu  yn  gyson  ac  egniol  oddiar  y  gred  hono,  gan  ddysg^vyl  wrth  yr  Ysbryd  Glan 
am  y  Uwj'ddiant.  Ni  ddylid  ymddiricd  i  ragfarn,  er  y  dichon  i  h'wnw  gadw  swn 
mawr  am  ychydig  amser.  Nid  oes  dim  ond  eg^vyddor  yn  gadarn  ;  a  djdedswydd 
holl  weinidogion  yr  efengyl  yw  goleuo  y  genedl  am  hanes  a  natur  y  grefydd  Bab- 
aidd.  Meddyliem  nad  oes  neb  o'r  Cymry  wedi  gwneyd  mwy  yn  y  ffordd  hon  na'r 
Parch.  Thomas  Phillips  :  ac  nid  ydym  yn  credu  y  byddem  yn  euog  o  gyfeiliomad 
mawr,  pe  dy  wedem  nad  oes  nemawr  o'r  Saeson  wedi  rhagori  amo.  Mae  yn  amlwg 
fod  un  frwydr  olaf  i  fod  eto  rhwng  y  Bibl  a  Phabyddiaeth  ;  ac  addas  oedd  i  Mr. 
PhiUips,  fel  gomchwyliwr  y  Fibl  Gymdeithas,  ddyfod  i'r  maes  i  bleidio  llyfr  Duw. 
Os  oes  neb  wedi  cael  eu  hudo  i  dybied  fod  Pabyddiaeth  wedi  newid,  dymunem 
iddynt  ddarllen  traethodau  Mr.  Phillips,  yn  enwedig  ei  draethawd  ar  "  Eghvjs 
Ehufain  a'r  Bibl." 

Nid  oes  genym  ond  un  achwyniad  yn  erbyn  Mr.  Phillips  :  a  hwnw  ydyw,  am  na 
buasai  yn  cyhoeddi  ei  draethodau  yn  Gymraeg  yn  y  lle  cyntaf,  ac  yn  eu  cyfieithii 
Avedi  hj'ny  i'r  Saesneg.  Oddiar  barch  i'r  awdwr  yr  ydym  yn  dyTvedyd  hyn  ;  ac 
oddiar  grediniaeth  y  buasai  y  cyfryw  gyfieithiadau  yn  anrhydedd  i'r  CjTnry.  Er 
hyny  nis  gallwn  ei  feio  yn  fawr ;  oblegid  y  mae  Uawer  hyd  yn  nod  o'r  Cymry  eu 
huuain,  wrth  geisio  ffurfio  bam  am  deilyngdod  llyfrau,  yn  ystyried  rnai  eu  dyled- 
swydd  yw  cymeryd  eu  harwain  yn  hollol  gan  y  Saeson.  Nid  ydynt  eto  yn  ddigon 
o  Erotestaniaid  i  famu  drostynt  eu  hunain,  nac  ychwaith  yn  ddigon  o  Gymry  i 
gefnogi  y  wasg  Gymreig.  Er  mwyn  y  rhai  hyn  nid  yw  yn  afreidiol  hysbysu  fod 
traethodau  Mr.  Phillips  yn  dra  phoblogaidd  yn  Lloegr,  ao  wedi  derbyn  cymerad- 
wyaeth  wresrg  oddiwrth  rai  o  brif  gyhoeddiadau  crefyddol  y  Saeson. 
2u 


GGG  NODIADAU  AR  LYFr.ATI. 

Eiêteílfffod  Frenìdnol  Rhuddlan,  1850.  Y  C yfansoddladau  Buddugol  ar  y  Ttstun 
Cadciriol,  sef  yr  Adgyfodiad.  Y  Bryddest,  gan  y  Parch.  EvAN  EvANS,  Ince  ; 
yr  Ato.U,  gan  y  Parch.  William  Williams,  Llanrwst. 

Tr  oecldym  wedi  meJdwl  am  ysgrifenu  adolygiad  Iled  faith  ar  Bryddcstau  leuan 
Glon  Geirionydd,  ac  Eben  Fardd :  ond  cafodd  yr  argraffydd  y  blaen  amom  am 
imwaith ;  a  Uanwodd  y  rhifyn  cyn  i  ni  y.styried,  heb  adacl  lle  i  ychwaneg  na  nod- 
iad  bychan  ar  gynnyrchion  Eisteddfod  Pihuddlan.  Ond  gŵyr  ein  darllenwyr  y 
niedrwn  ysgrifenu  yn  fỳr  a  chynnwj^sfawr  ;  ac  o  barth  y  pryddestau  a  enwyd  mae 
yn  hawdd  i  ni  grynhoi  ein  holl  sylwadau  i  ychydig  eiriau. 

Yn  y  lle  cyntaf,  y  mae  rhy  fach  o  undod  yn  y  ddwy.  Nid  y w  pob  rhan  yn  dwyn 
perthynas  mor  amlwg  ag  y  byddai  dymunol  â  rhy w  un  gwrthddrych,  fel  canol- 
bwynt  y  cwbl  ;  ac  o  ganlyniad,  y  mae  sylw  a  theimlad  y  darllenydd  yn  ymwasgaru 
ac  yn  gwanhau.  Mae  y  ddiffyg  i  raddau  yn  anwahanol  oddiwrth  y  testun,  ac  efallai 
fod  Eben  Fardd  Avedi  gwne^'d  cymaint  ag  a  ellid  ddysgwyl  i'w  ochelyd,  trwy  roddi 
lle  mor  uchel  ag  oedd  ddichonadwy  i'r  Arglwydd  lesu  Grist  fel  Arwr  y  bryddest. 
Y  mae  hefyd  wedi  uno  yr  holl  gyflawniadau  mewn  adroddiad,  yr  hwn  sydd  yn 
cael  ei  wneuthur  gan  ychydig  bersonau  mewn  un  cyfarfod.  Cynllun  hapus  ydyw 
hwn.  Ond  a  oes  dim  modd  i'r  cyfarfod  fod  yn  Ilai  ffuríìol?  Hoffcm  ef  yn  well  i^e 
na  byddai  ynddo  ond  dau  neu  dri  wedi  taraw  wrth  eu  gilydd  yn  ddamweiuiol.  Er 
hyny,  nid  ydym  yn  dwyn  hyn  ymlaen  fel  gwrthddadl  bwysig  ;  a  digon  tebyg  fod 
ein  cariad  at  symlrwydd  yn  ein  cario  i  eithafìon. 

Yn  nesaf,  y  mae  yn  angenrheidiol  mewn  pryddest  fod  ynddi  gyflawnder  o  ddy- 
gwyddiadau  personol.  Os  na  ellir  peri  i'r  holl  ddygwyddiadau  gyfeirio  yn  union- 
íyrchol  at  ryw  un  cauolbwynt,  dylai  cyfran  helaeth  o  honynt  fod  yn  perthyn  i 
bersonau  unigol,  cyn  y  gallant  gyffwrdd  â  theimlad  y  darllenydd.  Darluniwch 
dlodi  a  thrychineb  gwlad  o  ddynion  yn  y  cyfanswm,  nid  yw  yn  effeithio  hanner 
cymaint  a  phe  rhoddid  desgriflad  ifianwl  o'r  hyn  a  ddyoddefodd  ychydig  o  honynt 
ar  wahân.  Y  mae  yn  rhaid  casglu  y  meddwl  at  un  peth,  cyn  y  gellir  ei  deimlo. 
Yn  hyn  y  mae  leuan  Glan  Geirion^ald  yn  rhagori,  ac  yn  tra  rhagori  ar  Eben 
Fardd.  Er  nad  yw  yn  ein  codi  yn  ddigon  uchel  i  weled  gwledydd  cyfain  ar  un- 
waith,  y  mae  yn  agor  o'n  blaen  olygfëydd  mwy  aj^s  atom,  a'r  rhai  hyny  yn  llawn 
o  brydferthwch  a  bywyd.  O'r  ochr  arall,  os  eir  i  chwilio  am  fawredd,  edrycher  i 
Bryddest  Eben  Fardd.  Dichon  fod  Dewi  Wyn  wedi  Ilwyddo  mewn  rhai  manau 
i  wasgii  mwy  o  feddyliau  i  ychydig  eiriau  :  ond  mewn  ardduniant  cyson  a  phar- 
haus,  uid  ydym  yn  ofni  dy wedyd  fod  Eben  Fardd  wedi  rhagori  hyd  yn  nod  ar  Dewi 
Wyn.  Ond  er  raoT  ardderchog  yw  ei  ddesgrifiadau,  mae  y  meddylddrychau  yn 
fynych  yn  rhy  eang  i  ddyn  cyffredin  wneyd  dim  o  honynt.  Ni  ddymunem  eu 
newid  mewn  un  modd.  Ond  pe  gellid  ychwanogu  atynt  Iyfr  neu  ddau  o  ddygwydd- 
iadau  mwy  personol,  byddai  y  bryddest  wedi  hyny  yn  agos  i  berffeithrwydd. 

Mewn  gair,  y  mae  dau  f ath  o  ragoriaeth  bardd  on  ol.  Un  y w  gallu  i  ddwj'n 
Uawer  o  Üaen  y  meddwl  ar  unwaith  ;  a'r  llall  yw  gallu  i  sefydlu  y  meddwl  ar 
ychydig.  Trwy  ëangu  yr  olygfa  y  mae  creu  syndod  a  pharch  ;  ac  yn  hyn  y  mae 
Eben  Fardd  yn  rhagori :  ond  trwy  gyfyngu  y  mae  toddi  y  teimlad  ;  a  dyma  rag- 
oriaeth  leuan  Glan  Geirionydd.     Y  mae  leuan  Glan  Geirionydd  yn  meddu  gwell 


NODIADAU  AR  LYFRAU.  667 

barn,  yn  medru  dwyn  ei  feddylddrN'chau  adrcf  yn  fwy  effeithiol  at  bob  calon,  ac  y 
mae  ei  bryddest  yn  cynnwys  rliai  darnau  melus  odiacth.  Ond  y  mac  Eben  Fardd 
yn  meddu  cryfach  crebwyll,  a  chredwn  yn  ddiragrith  mai  ei  bryddest  ef  yw  y 
cyfansoddiad  mwyaf  mawreddus  a  ymddangosodd  erioed  yn  yr  iaith  Gymraeg, 

Mewn  perthynas  i  awdl  Caledfryn,  y  mae  yn  deilwng  o'r  awdwr.  Ei  ragoriaeth 
ef  yw  hapusrwydd — meddyliau  hapus,  a'r  rhai  hyny  wedi  eu  gwisgo  mewn  geiriau 
liapus  :  a  gwelir  y  teithi  hyn  yn  eglur  yn  yr  awdl  hon  ar  yr  Adgyfodiad.  Nid  yw 
yn  ymgyrhaedd  at  ehediadau  Miltonaidd  ;  ond  y  mae  yr  hyn  oll  a  wneir  ganddo 
yn  cael  ei  wneyd  yn  dda.  Nid  oes  yma  im  ymdrech  annaturiol ;  dim  geiriau  llanw, 
a  meddyliau  dirdynedig :  ond  y  mae  pob  sill  mewn  llinell,  a  phob  llinell  mewn 
brawddeg  yn  cymeryd  eu  lle  yn  rheolaidd,  ac  yn  gwasanaethu  }ti  ufudd  wrth  alwad 
y  bardd,  fcl  tannau  y  delyn  dan  law  y  pencerddor. 

Providence  and  PropJiecy ;  or,  God's  hand  fuìjilling  liis  loord  ;  more  especiallìj  in  the 
Rerolutions  0/1848,  and  subsequent  events.      By  the  Piev.  William  PiEES. 

NiD  j'dym  yn  hoflì  gwneyd  arferiad  o  gyfFelybiaethau  seryddol ;  ond  nis  galhni 
beidio  meddwl  fod  rhyw  debygolrwydd  rhwng  y  byd  moesol  a'r  byd  naturiol,  a 
bod  cylch-droadau  y  planedau  yu  arluu  o  helyntion  teyruasoedd.  Gellid  meddwl 
weithiau  nad  oes  iin  reol  yn  perthyn  iddynt ;  a'u  bod  ar  amserau  nid  yn  unig  yn 
sefyll  yn  eu  gyrfa,  ond  yn  ysgogi  yn  ol  yn  lle  ymlaen.  Fel  hyn  y  maent  yn  rhwym 
o  ymddangos  i  bawb  sydd  yn  analhiog  i  godi  eu  meddyliau  uwchlaw  y  byd  bach 
y  maent  yn  byw  ynddo  ;  ond  pau  edrychir  arnynt  o'r  canolbwynt,  gwelir  eu  bod 
oll  yn  symud  mewn  trefn,  rhai  mae'n  wir  yn  gyflymacli  nag  eraill,  ond  y  cwbl  mewn 
cysondeb  diball,  dan  Ij'wodraeth  deddfaii  cyffredinol  a  digyfnewid.  Er  mwyu 
galluogi  y  darllenydd  i  gymeryd  golwg  o'r  fath  yma  ar  chwyldroadau  diweddar 
y  Cyfaudir  yr  ysgrifenodd  ÄJr.  Piees  y  llyfr  hwn.  Mae  yr  haues  a  gynnwysir 
ynddo  yn  ei  wueyd  yn  werth  ei  ddarllen  ;  oblegid  nid  hawdd  yw  cael  crynodeb 
mor  gyflawn,  a  desgrifiad  mor  fywiog,  o'r  holl  ddygwyddiadau  allanol.  Ond  ei 
brif  ragoriaeth  yw  yr  esboniad  a  roddir,  yn  ngoleuni  yr  Ysgrythyrau  Sanctaidd, 
o'r  eg^vyddorion  tufewuol  a  achjseut  yr  holl  gythrwü,  ac  a  barhant  eto  mewn 
gwrthryfel  tragywyddol.  Camsyniad  dirfawr  yvv  tybied  fod  chwyldroadau  y 
Cyfandir  wedi  darfod,  a  bod  llyfr  Mr.  Rees  o  herwydd  hyny  yn  anamserol.  Nes 
y  cymmodir  rhyddid  â  gormes,  cyfiawnder  âg  anghyfiawnder,  nid  yw  ond  ffolineb 
dysgwyl  am  heddwch  sefydlog  yn  f uan  ar  gyf andir  'ílwrop.  Y  mae  yr  egwyddorion 
a  fu  yn  ashos  o'r  chwyldroalau  diweddar  yu  gweithio  mor  rymus  ag  erioed;  ac 
y  mae  g\virionedd  a  chyfiawuder  yn  sicr  o  ennill  y  dydd. 

Er  hyny,  y  mae  yr  hen  ddywediad  ysgrythyrol  yn  wir  gyda  golwg  ar  achosion 
gwladol,  yn  gystal  a  chrefyddol,  fod  yn  rhaid  i  ni  rodio  wrth  íîydd,  ac  nid  wrth 
olwg.  Os  bernir  wrth  y  golwg,  y  mae  agwedd  bresennol  y  rhan  fwyaf  o  deyrnas- 
oedd  y  byd  yn  dra  anobeithiol.  Sardinia  yw  yr  unig  deyrnas  sydd  yn  ymddangos 
ar  wcll  tir  yn  awr  na  chyn  y  chwyldroad.  Yn  Ffraiuc,  ni  feddaut  un  rysgod  o 
ryddid  eu  hunain,  ac  y  maeut  yn  gwneuthur  a  allont  i'w  ddifodi  mewn  gwledydd 
eraiU.  Unig  bwnc  Louis  Napoleon  yw  boddio  yr  offeiriaid  Pabaidd  ;  ac  y  maent 
hwythau  j'n  gwenieithio  iddo  yntau,  nes  y  daw  cyfle  i'w  daflu  ymaith,  a  gosod  yr 


GG8  NODIADAU  AR  L\FRAU. 

Len  dculu  Bouibonaidil  yn  ci  le.  Yn  Awstria,  yr  oedd  Mettcmicli  jn  ddiarebcrj 
g3rnt  fel  gelyn  pob  rhyddid ;  ond  yr  oedd  ei  lywodraethiad  ef  yn  dadol  mewnoym- 
hariacth  i'r  un  bresennol.  Yn  Naples,  y  mae  miloedd  ar  filoedd  o'r  trigolion  mewn 
caroharau ;  ac  yn  ol  tystiolaeth  Mr.  Gladstone,  y  maent  yn  dyoddef  y  creulonderau 
mwyaf  barbaraidd  a  glywyd  erioed  son  am  daaynt.  Nid  yw  Prwsia  wcdi  syrthio 
yn  hollol  mor  isel ;  ac  nid  ydym  yn  ammhcu  nad  y w  brenin  y  wlad  hòno  yn 
bleidiwr  rhyddid  :  ond  y  mae  wedi  gorfod  ildio  i  gynghorion  Rwsia  ac  Awstria» 
Yr  oedd  yn  rhaid  iddo  wneuthur  hyny,  neu  sefyll  ei  hunan  yn  erbytì  prif  deymas- 
oedd  y  Cj'fandir. 

Nid  yw yr  olwg  ncmawr  gwell  pan  drown  at  yr  ochr  arall  i'r  darliin.  Mae  yn 
amlwg  fod  llawer  yn  Germani,  dan  yr  esgus  o  bleidio  rhyddid,  yn  am^anu  di- 
ddymu  crefydd  a  moesoldeb  o'r  byd.  Yr  oedd  hyn  yn  cael  ei  arddclwi  ganddynt 
yn  gyhoeddus.  Nid  ydym  yn  credu  fod  y  Ffraucwr  Ledru  Rollin  yn  rhagori  un 
grouyn  ar  Thiers,  nac  mewn  un  moddyn  gystal  dyn  a  Guizot.  Nid  ydym  ychwaith 
yn  dysgwyl  cymaint  a  Mr.  Rees  oddiwrth  Mazzini.  Cydnabyddwn  yn  rhwydd 
mai  ef  yw  uu  o  dd^'nion  mwyaf  yr  oes  hon.  Nid  yw  Ledru  Rollin  a  Louis  Blanc, 
a'u  cjfTelyb,  ond  corachod  wrth  ei  ochr.  Y  mae  i  fesur  mawr  yn  meddu  dewrder 
a  doniau  yr  hen  Buritaniaid  yn  Lloegr  :  ond  y  mae  lle  i  of ni  nad  y  w  yn  meddu  ond 
ychydig  o'u  hegwyddorion.  Er  hyny,  y  mae  gwelliant  amlwg  i'w  ganfod  jm  ei 
ysgrifeniadau  diweddaf;  a  gobcithiwn  mai  cynnyddu  a  wna  mewn  gwybodaetb 
o"r  gwirionedd,  lA  y  byddo  yn  flaenor  addas  i  arwain  yr  Italiaid  o  gaethiwed  Pab- 
yddiaeth.  Ond  gan  nad  pwy  a  ddefnyddia  Rhagluniaeth  fel  ofîerynau  i  ddwyn 
y  gwaith  ymlaen,  yr  ydym  yn  cydweled  â  Mr.  Rees  nad  oes  achos  pryderu  o  barth 
y  llwyddiant.  Gall  rhai  dybied  ei  fod  yn  siarad  yn  rhy  hyderus  ;  ond  y  mae  mwy 
o  sylwedd,  a  dyfnach  synwyr,  nag  y  mae  llawer  yn  feddwl  yn  yr  hen  arwyddair^ 
"  Y"  gwir  yn  erbyn  y  byd." 

O'n  rhan  ni,  yr  ydjnji  yn  teimlo  yn  falch  fod  y  gwaith  h-\ra  wedi  ymddangos. 
Rhydd  ar  ddeall  i'r  Seison  fod  rhai  o'r  Cymry  yn  medru  meddwl  a  theimlo  yn 
achos  rhyddid  a  rhinwedd,  a'u  bod  yn  alluog  hefyd  i  fynegu  eu  meddyliau  a'u 
teimladau.  Y  bennod  gyntaf  sydd  draethawd  grymus  ac  effelthiol  ar  Ragluniaeth 
neillduol.  Os  tueddir  neb  i  wadu  yr  athrawiaeth  hon,  cynghorem  hwynt  i  darlle  a 
rhesymaii  Mr.  Ress,  a'u  gwrthbrofi  os  medrant.  Yn  nesaf,  gwneir  rhai  sylwadau 
ar  chwyldroadau  yn  gyffredinol,  ac  yna  rhoddir  hanes  minwl  o'r  chwyldroadau 
diweddar  ar  y  Cyfandir.  Ac  jra  olaf,  dangosir  y  dygwyddiadau  hyn  fel  cytìawniad 
o'r  prophwydoliaethau.  Ar  y  mater  olaf  hwn  y  mae  yr  awdur  yn  ysgrifenu  gyda'r 
gwylder  sydd  yn  gweddu  wrth  ymdrin  â  phwnc  mor  dywyll.  Ond  amcan  ac  effaith 
y  cwbl  yw  dyrchaf u  y  Bibl ;  ac  ychwanegu  ein  hyder  yn  noethineb  a  gwirionedd  y 
Pcnllywydd  mawr,  "  yr  hwn  a  lefarodd  â'i  enau,  ac  felly  a  gwblhaodd  â' i  law. 

Meíhodlsíiaid  Cymru:  sef  Ilanes  cyfodiad,  cynnydd.  a  Ihoyddiant  Methodistiaid 
Calfinaidd  Cymru  ;  o  ddechreuad  y  Cy/undeb  hyd  y  Jlwyddyn  1850.  Gan  y 
Parch.  JoHX  Hüghes,  Liyerpool. — Y  dosran  cyntaf. 

NiD  ydym  o  rifedi  y  rhai  hyny  sydd  yn  meddwl  fol  y  Msthodistiaid  wedi  gorphen 
pob  p2th  03di  i'w  waeuthur  byih  yn  Ng'ayja:u.     Y  mi3my/ynaro3  hsb   ei 


NODIADAU  AR  LYFR-VU  GG9 

wneuthiir  nag  a  \raaecl  eto  tuag  at  godi  y  genedl  mewn  gwybodacth  ;  ac  nid  ydynt 
ycliwaith  wedi  cyflawni  yr  hanner  a  ddylasent  ac  a  allasent  tuag  at  focsoli  y  wlad. 
Gwyddom  y  bydd  awgrymiad  o'r  fath  yma  yn  dramgwydd  i  lawer ;  ond  hyn  y\v  y 
gwirionedd,  ac  nis  gallwn  ei  gelu.  A'r  hyn  sydd  yn  waeth  na'r  cwbl  yw,  fod  yr 
oes  hon  wedi  cymeryd  yn  ganiataol  nad  oes  ganddynt  ddim  mwyach  i'w  gyflawni. 
Er  na  wnaeth  yr  hen  Fethodistiaid  y  cwbl,  eto  yr  oeddynt  ymhcllach  ymlaen  mewn 
ILiwer  ystyr  nag  j'dym  ni  yn  awr.  Pe  buasent  yn  myned  ymlacn  hyd  heddyw  fel 
yr  aethant  yn  amser  Mr.  Charles,  buasai  yr  hoU  wlad  wedi  ei  llenwi  o  Fethodist- 
iaid ;  ac  nid  hyny  yn  unig,  ond  yr  hyn  sydd  0  f wy  pwys  fil  o  weithiau  yn  ein 
golwg  ni,  buasai  wedi  ei  llenwi  i  raddau  llawer  helaethach  nag  ydyw  à  gwybod- 
aeth  ac  S,  rhinwedd. 

Er  hyny,  nid  ydym  yn  ammheu  nad  yw  y  INIethodistiaid  mcwn  rhai  ystyriaethau 
wedi  g\vneyd  mwy  na  neb  arall  yn  Nghymni :  ac  y  mae  ei  gweithrediadau  yn 
bennod  ddyddorol  yn  hanes  Cristionogaeth.  Esgeuluswyd  eu  hysgrifenu  yn  rhy 
hir ;  ac  y  mae  llawer  o  ffeithiau  hynod  wedi  dianc  i  dragywyddol  anghof .  Ond 
yn  ffodus  o'r  diwedd,  y  mae  y  gorchwyl  wedi  syrthio  i  ddwylaw  un  sydd  yn  alluog 
i  ■wneyd  cyfiawnder  â'r  pwnc.  Nid  cofnodiad  noeth  o  ddygwyddiadau  a  gcir  yma 
yn  unig,  ond  amlygiad  cywir  a  goleu  o  achosion  ac  effeithiau  mewn  cysylltiad  â'r 
diwygiad  !Methodistaidd.  Hyderwn  y  bydd  y  darlleniad  o  hono  yn  f oddion  i  gyn  - 
nyrchu  mwy  o  ysbryd  llafurus,  hunan-ymwadol,  duwiolfrydig,  ac  ymroddgar  yr 
hen  Fethodistiaid. 

Gwaith  Prydyddawl  Edward  Richard,  o  Ystradmeurig,  yìi  Sir  Ahertòjl-* 

NiD  ydym  yn  foddlawn  i  un  rhifyn  o'r  "  Traethodydd  "  fyned  heibio  heb  ryw  air 
o  blaid  addysg  :  ac  fe  allai  mai  y  llwybr  mwyaf  effeithiol  i  ddwyn  yr  achos  hwn  at 
feddwl  y  darllenydd  yw  galw  ei  sylw  at  goffadwriaeth  y  rhai  hyny  a  fuant  yn  Uaf- 
urus  i  godi  a  chynnal  ysgolion  yn  Nghymru.  Un  o  houyut  oedd  Edward  Eichard. 
Trwy  ei  anturiaeth  a'i  ymroddiad  ef  _yn  bcnaf  y  scfydl'wyd  ysgol  Ystradmeurig,  yr 
hon  a  fu  yn  ffynonell  dysgeidiaeth,  nid  i  sir  Aberteifi  yn  unig,  ond  i"r  holl  Dj^wysog- 
aeth,  ac  i  lawer  rhan  o  Loegr.  Ei  ddysgybl  ef  oedd  Dafydd  lonawr ;  ac  nid  ydym  yn 
credu  y  camsyniem  pe  dywedem  mai  o  Ystradmeurig  y  daeth  rhai  o'r  offeiriaid  goreu 
sydd  yn  Nghymru  y  dyddiau  hyn,  yn  y  Gogledd  yn  gystal  a'r  Deheudir.  Sonir 
llawer  am  yr  "  oes  oleuedig  hon  ;"  ond  y  mae  lle  i  ofni  mai  nid  U'iosog  ia%\Ti  yw  y 
rhai  sydd  yn  debyg  i  Edward  Eichard.  Pe  ceid  ugain,  îe,  pe  ceid  deg,  yn  mcddu 
yr  un  ysbryd  ag  cf,  byddai  yn  hawdd  sylfacnu  Prìf-ysgol  ír  Cymry,  yr  hyn  a  wnai 
fwy  na  nemawr  ddim  arall  at  godi  y  genedl. 

Yr  oedd  Edward  Richard  hefyd  yn  brydydd  rhagorol.  Er  nad  oes  llawer  o 
awen  wreiddiol  yn  ei  gyfansoddiadau,  y  mae  chwaeth  ysgolhcigaidd  yn  y  cwbl.  Xid 
anghofiwn  yn  fuan  y  pennill  canlynol  o'i  eiddo : — 

"  Fy  nydd  sydd  yn  nyddu  yn  fanvrl  i  fynn, 
A'r  nos  sydd  yu  nesu,  i  roi'n  isel  íy  mbcn; 
Ac  un  nid  oes  peny',  er  wylo  ar  oer  wely, 
Pan  b'o  im'  glafycliu,  glyw  í'  ochain." 

*  0"r  "Tr.AETUOBYDD"  am  1852. 


670  NODIADAU  AR  LYFRAU. 

The  Briüsh  Jtws.     By  Joii\  Mills  * 

Xii>  yw  yr  arferiad  o  roJdi  y  ganmoliaefch  eithaf  i  bob  Uyfr  a  ddaw  daa  sylw,  yn 
ateb  un  dyben  daionus.  Yn  lle  codi  y  Uyfr,  y  mae  yn  tueddu  yn  hytracli  i  gieu 
gwrthdarawiad  yn  ei  erbyn  ;  ac  yn  fynych  nid  heb  sail.  Ond  gobeithiwu  fod  y 
"Tracthodydd  "  wedi  bod  ar  y  cyfan  yn  Ued  gymedrol  a  diduedd ;  ac  na  chyhuddir 
ni  o  ormodiaith,  os  dywedwn  fod  Mr.  MiUs  wedi  dangos  ei  hun  yn  f wy  cjdnabydd- 
ns  àg  arferion  a  defodau  yr  luddewon  na  neb  a  fu  o'i  flaen.  Pe  na  buasai  wedi 
gwneyd  dim  er  pan  anfonwyd  ef  i  Lundain,  ond  cyfansoddi  y  llyfr  hwn,  ni 
fuasai  yr  anturiaeth  yn  ofer  mewn  un  modd.  Y  mae  yn  achos  llawenydd  i'r 
Methodistiaid  Calfinaidd  fod  ganddynfc  genadwr  mor  alluog  yn  Uafurio  yn  mysg  y 
gcnedl  hoao,  o'r  hon  yr  hanodd  Crisfc  yu  ol  y  cnawd.  Nis  gallasai  wneuthur  dim 
oedd  yn  fwy  gwasanaethgar  i  ddybenion  y  genadaeth  :  oblegid  y  mae  yn  amlwg, 
oddiwrth  gyhoeddiadau  yr  luddewon  eu  hunain,  fod  y  Ilyf r  hwn  wedi  agor  y  drws 
i'r  awdwr  gael  myncdfa  afc  fcddyliau  y  gfcuedl.  Er  mwyn  y  rhai  hyny  o'r  Cymry 
sydd  mor  dueddol  i  ddilyn  y  Seison,  gallwn  ychwanegu  fod  ein  cydwladwr  wedi 
derbyn  cymeradwyaeth  imfr^'dol  oddiwrth  nifer  liosog  o'r  adolygiadau  Seianig. 

Yr  Amseraic  Presennol.     Gan  Josiiua  Lewis,  Henllan  t 

Y  MAE  Mr.  Lswis  yn  un  o'r  gweLnidogion  pai'chusaf  yn  mysg  yr  Annibynwyr  ;  yn 
un  sj'dd  yn  meddu  ar  feddwl  o"i  ciddo  ei  hua,  heb  gymsryd  ei  ddenu  o  ffordd 
gwirionedd  gan  bob  hudlewyn,  na'i  gylch-arwain  gan  bob  awel  dysgeidiaeth.  Yn 
y  traethawd  hwn,  yr  hwn  sydd  yn  cynnwys  ei  olygiadau  ar  beryglon  ac  ansawdd 
yr  "  Amserau  Presennol,"  y  mae  yn  dangos  sylw  treiddgar,  teimlad  crefyddol,  a 
chwaeth  goethedig.  Yr  ydym  yn  cydweled  âg  ef  yn  hollol,  ei  bod  "  o  bwys  neill- 
duol  i  ni  ddeall  yr  amserau  presennol ;  amserau  neiUduoI  ydynt.  Egwyddorion 
newydd  a  nerthol  ydynt  yn  ymweithio  ac  yn  ymgynhyrfu  yn  ngwaelodion  cym- 
deithas.  Canfyddir  arwyddion  eglur  ei  bod  mewn  sefyllfa  o  ymgyfnewidiad.  Bydd 
yr  amserau  dyfodol  o  gymeriad  tra  gwahanol  i'r  rhai  presennol.  Ein  diogelwch 
a'n  Ilwyddiant  sy'  mewn  gwyliadwriaeth,  gwaifch,  a  gweddi." 

Dechreua  Mr.  Lewis  ei  beunod  gyutaf  gyda  Gwladyddiaeth  ;  ac  anghymeradwya 
"  y  cyfnewidiad  sydd  wedi  cymeryd  Ile  yn  meddyliau  llywodraethwyr  y  deyrnas 
mewn  perthynas  i  ddyledswydd  y  Uywodraeth  tuag  at  addysg  a  moesau  y  werin." 

Y  mae  ei  sylwadau  ar  hyn  yn  deilwng  o  ystyriaeth.  Nis  gellir  ammheu  nad  yw 
ein  aeneddwyr  yn  efelychu  Ilywodraethau  y  Cyfandir  i  raddau  gormodol  jm  eu 
hymgais  i  gymeryd  holl  achosion  y  bobl  i'w  dwylaw  eu  huaain.  Mae  yn  gofyu 
hunan-ymwadiad  mawr  cyn  y  gall  dyn  weithio  yn  ddystaw  yn  ei  gylch  ei  hun; 
ond  trwy  ddwjm  ei  bwnc  ymlaen  yii  y  senedd,  mae  yn  codi  ei  hun  i  enwogrwydd, 
ac  ar  yr  un  pryd  yn  arbed  ei  logell.  Pe  bai  ein  Uywodraethwyr  yn  rhoddi  cynllun 
i  r  wlad  trwy  weithio  eu  huuain  yn  fwy  egniol  ar  egwyddorion  anmhleidgar, 
gwuaent  y  gwaith  yn  gynt  ac  yn  well.  Ond  -pe  bai  ydyw  hyn  ;  fel  arall  y  mae. 
Ac  yn   awr,  y  gofyniad  yw,  Gan  fod  y  Ilywodracth  yn  mynu  cyfranu  arian  ab 

*  O'r  T3AETH0DrDD  "  am  1S54.     t  Eto,  am  1S52. 


NODIADAU    AR    L'iTRAU.  G71 

gynnal  addysg,  a  yw  yn  ddyledswydd  ar  YmneiUdüwyr  en  gwrthod  ?  Yr  ydym 
ni  yn  bamu  nad  ydyw.  Buasem  yn  caru  gweled  syniadau  Mr.  Lewis  ar  y  pwnc  hwn. 
Y  mae  yma  wahaniaeth  hanfodol ;    ac  nis  gall  un  o'i  gynneddfau  ef  lai  na'i  ganfod. 

Yn  y  lle  nesaf,  y  mae  Mr.  Lcwis  yn  sylwi  ar  Athroniaeth  yr  oes  yn  ei  pherth- 
ynas  à  chrefydd.  Nid  yw  ysgrifenwyr  Cymrii  ond  dechreu  agor  eu  Uygaid  ar  ath- 
roniaeth  y  meddwl.  Jlawr  oedd  ein  syndod  yn  ddiweddar  wrth  weled  Dr.  Brown 
yn  cael  ei  enwi  a'i  ddilyn  mewn  cylchgrawn  Cymreig  fel  tywysog  yr  athronwyr. 
Ond  y  ma^  Mr.  Lewis  yn  dangos  ei  fod  yn  gydnabyddus  âg  awdwyr  penaf  y  Cyfau- 
dir ;  ac  y  mae  yn  rhaid  addef  mai  yno  y  cododd  y  meddyliau  mwyaf  grymus  a 
gẃreiddioh  Yr  ydym  yn  foddlawTi  iddo  dynu  Cousin  i  lawr ;  oblegid  nid  ydj-w  ond 
dynwaredwr  digrefydd  :  ond  prin  y  gallwn  feddwl  ei  fod  wedi  gwneyd  cyíìawnder  â, 
Kanfc,  yr  hwn  a  wnaeth  fwy  na  neb  i  droi  yn  ol  anfTyddiaeth  y  ganrif  ddiweddaf, 
ac  i  roddi  cychwyn  newydd  mewn  cyfeiriad  rawy  ysbrydol  i'r  meddwl  dynol.  Y 
mae  cj'maint  o  wahaniaeth  rhyngddo  ef  a'i  olynwyr  yn  Germani  ag  oedd  rhwng 
Locke  a'i  olynwyr  j'n  Lloegr. 

Y  perygl  mwyaf  sydd  yn  ein  bwgwth  o  Germani  yw  y  dduwinyddiacth  a'r  feirn- 
iadaeth  ysgrythyrol  sydd  yn  deilliaw  oddiyno  trwy  gyfrwng  y  wasg  Seisnig.  Heb 
son  dim  am  ysgrifeniadau  anffyddwyr  Germani,  y  rhai  sydd  yn  cael  eu  cyfieithu 
a'u  cyhoeddi  yn  Llundain,  nid  yw  y  rhai  goreu  yn  ddiberygl  i  ieuenctyd  Cymru. 
Cymerwn  Neander,  fel  anghraiíft.  Dyn  mawr  a  dyn  da  oedd  Neander.  Er  hyny, 
y  mae  achos  i  ofni  ei  fod  wedi  effeithio  yn  ddrwg  ar  lawer  yn  Lloegr,  ac  y  gwna. 
felly  ar  rai  ieuenctyd  meddylgar  301  ein  plith  ninnau.  Dylid  cofio  ei  fod  ef  xin- 
waith  yn  anffyddiwr  trwyadl,  a'i  fod  yn  dyfod  yn  raddol  yn  fwy  efengylaidd  hyd 
y  diwcdd.  Yr  oedd  efe  wedi  cefnu  ar  ei  hen  egwyddorion,  ac  yn  cadw  ei  wyneb 
yn  sefydlog  at  ryddid  y  gwirionsdd  :  ond  y  mae  y  rhai  a  elont  i'w  gyfarfod  o 
Gymru  yn  cefnu  ar  y  gwirionedd,  ac  yn  gwynebu  ar  dywyllwch  anffyddiaeth. 

Y''n  yr  adran  nesaf,  yr  ydym  yn  cael  sylwadau  addysgiadol  ar  Babyddiaeth  ;  ac 
nid  ymddangosant  yn  anamserol  i'r  rhai  sydd  yn  gwybod  ond  ychydig  am  ystryw- 
iau  y  Jesuitiaid.  Ond  i'n  tyb  ni,  nid  yw  y  Pusiaid  un  mymryn  gwell,  ac  nid  yw 
eu  hy^trywiau  yn  llai  dichellgar.  A'r  hyn  sydd  yn  eu  gwneuthur  yn  fwy  peryglus 
ydyw  eu  hundeb  â'r  Eglwys  Sefydledig,  yr  hyn  sydd  yn  rhoddi  mantais  iddynt 
ddylanwadu,  nid  yn  unig  ar  foneddigion,  ond  hefyd  ar  y  cyffredin  a'r  tlodion.  Y 
mae  cyfoeth  y  wlad  yn  eu  dwylaw  ;  ac  y  mae  Uiáws  i'w  cael  eto,  y  rhai  a  werth- 
ent  Grisfc  ei  hun  am  lai  na  deg  ar  hugain  arian.  Ac  heblaw  hyny,  y  mae  toraeth 
0  bobl  anwybodus  yn  tyliied,  03  gwelant  weinidog  yr  Eglwys  Sefydledig  yn  Iled 
weithgar,  fod  yn  rhaid  iddo  fod  yn  ddyn  da  ;  heb  ystyried  nad  oes  neb  yn  fwy 
gweithgar  na'r  Jesuitiaid.  "  Amgylchu  y  maent  y  môr  a'r  tir  i  wneuthur  un 
l^roselyt ;  ac  wedi  y  gwneler,  y  maent  yn  ci  wneuthur  ef  yn  fab  uffern,  yn  ddau 
mwy  na  hwy  eu  hunain." 

Rhwng  y  peryglon  hyn  oddiwrth  Anffyddiacth  ar  un  llaw,  ac  oddiwrth  Babydd- 
iaeth  yr  Eglwys  Sefydledig  ar  y  llaw  arall,  onid  y w  yn  bryd  i  Brotestaniaid  cfeng- 
ylaidd  Cymru  ddyfod  yn  agos  at  eu  gilydd  ?  Oni  fyddai  yn  hawdd  iddynt  gynnal 
un  cyfarfod  blynyddol  i  gydweddio,  a  chydymgynghori  mewn  perthynas  i  waith 
ac  achos  yr  un  Meistr  ?   Gallent  wneuthur  lles  dirfawr  trwy  gyhoeddi  traethodau 


072  KODIADAU    AR   LYFRAU. 

a  llyfrau  bmlcliol,  a  thi-wy  sef^'dlu  un  ysgol  gyffredinol  i'r  Cyinry.  Nid  ydym  yn 
myned  i  ddysgu  ein  brodyr.  Yr  oU  a  amcenir  yw  cynnyg  y  mater  i'w  hystyriaetli, 
gan  adael  iddynt  hwy  ffurfio  cj'nlluniau  a  rheolau  fel  y  gwelont  yn  addas.  Ond 
cofìer  mai  nid  undeb  er  mwyn  ymddaongslad  sydd  yn  eisieu,  ac  nid  undcb 
vchwaith  er  mwra  siarad,  ond  undeb  i  weithio. 

Nis  gallwn  gymaint  a  chrybwyll  yr  hoU  faterion  yr  ymdrinir  â,  hwynt  gan  Mr. 
Lewis  ;  ond  dymunem  gyfeirio  yn  benodol  at  ei  sylwadau  ar  ddysgyblaeth.  Ni,j 
0C3  dim  yn  fwy  pwysig  na  phurdeb  mewn  dysgyblaeth  eglwysig  ;  a  dylid  dechreu 
yn  ddioed  gyda'rpregethwyr.  Credwn  fod  pregethwyr  yr  YmneiUduwyr,  at  eu 
gilydd,  yn  deüwng  o  bob  parch :  ond  y  mae  ychydig  cithriadau ;  ac  y  mae  yr 
ychydig  hyny  fel  gwibed  meirw  yn  gwneyd  y  weinidogaeth  yn  ffiaidd  a  dirmygus. 
Y  mae  jti  rhy  ddrwg  fod  gweinidog,  pan  yn  rhy  anfoesol  i'w  oddef  mewn  un  eglwys, 
yn  cael  dèrbyniad  yn  ebrwydd  mewn  rhan  arall  o'r  Dywysogaeth.  Y  mae  galwad 
uchel  am  i  ryw  rai  sefyll  rhwng  y  byw  a'r  meirw,  fel  y  byddo  i'r  pla  hwn  gaei 
ei  attal.  Ymddangosodd  anerchiad  grymus  i'r  perwyl  hwn  ja  ddiweddar  mewu 
rhai  o  gyhoeddiadau  y  Bedyddwyr,  o  waith  Mr.  W.  Jones,  Pwllheli,  a  byddai 
yn  dda  i  bob  Ymneilldiiwr  ei  ddarllen.  Gelynion  gwaethaf  Cristionogaeth  yw 
pregethwyr  anfucheddol.  Pa  gymhwysderau  bynag  a  fyddo  ar  ol  mewn  esgob,  y 
mae  yn  rhaid  iddo  fod  yn  ddiargyhoedd. 

Derbynied  Mr.  Lewis  ein  diolchgarwch  am  ei  drasthawd.     Gobeithiwn  yr  ä 
jTnlaen  yn  ei  ym Jreohioa  clodwiw  i  godi  a  choDthi  msJldyliau  ei  gydwladwyr. 


ARrrr.ArF\vvD  oaîj  r.  nuouss  Vi  fae,  nuoL  t;áTYX,  wRaiur,ii. 


% 


^*! 


tl 


í 


PLEASE  DO  NOT  REMOVE 
CARDS  OR  SLIPS  FROM  THIS  POCKET 

UNIVERSITY  OF  TORONTO  LIBRARY 


PN 

519 
WM52E39 

1867 

C.l 

ROBA 


_0  oo 

■t-LI    S 


/ 


^     Z^ZZ2^C/) 


a> 


